ભાગર 


સૂરઃ આ'રાફ - સૂરઃ બનીઇગ્રાઈલ 


એયદ અબુલઆ'”લા મોદૂદી 


અનવાદ 
૧૭ 


ઝઢીરૂઘ્ીન શેખ 


તકટીમ પકાશન 
અહમદઆ૬0બાદ 


અનુક્રમણિકા 


પ્રકાશકીય 
9 સૂરઃ આ'રાક 
૮ સૂરઃ અન્ફાલ 
૯ સરઃ તોબા 
જે 

૧૦ સરઃ યનસ 

€૧ ૬૧૧૦૭ 
૧૧ સરઃ હદ 

€૧ જે 
૧૨ સરઃ યસક 

€૧ €૧૧-5 
૧૩ સરઃ રઅદ 

જે “૧ 
૧૪ સૂરઃ ઇબ્રાહીમ 
૧૫ સૂરઃ હિજ 
૧૬ સૂરઃ નહ્લ 
૧૭ સૂરઃ બનીઇગ્રાઈલ 
વિષયવાર કક્કાવાર સૂચિ 


નકશાસૂચિ 
ક્રમાંક 


એ કોમોના પ્રદેશો જેમનો ઉલ્લેખ સૂર: આ 'રાફ માં આવ્યો છે 
બનીઇસ્નાઈલના નિર્ગમનનો નકશો 

કુરેશનો વેપારી ધોરી માર્ગ 

મદીનાથી બદ્ર સુધી 

બદ્રની લડાઈનો નકશો 

તબૂકની લડાઈ સમયનું અરબસ્તાન 

નૂહની કોમનો પ્રદેશ અને જૂદી પવત 

યૂસુફ અ.સ.ના ક્સ્સાનો નકશો 

ફ્િલિસ્તીન હઝરત મૂસા અ.સ. પછી 

હઝરત દાઊદ અ.સ. અને સુલૈમાન અ.સ.નું રાજ્ય 
બનીઇસ્નાઈલના બે રાજ્યો યહૂદિયા અને ઇસ્નાઈલ 
મકાબિયા રાજ્યના જમાનાનું ફ્િલિસ્તીન 

મહાન હેરોદનું રાજ્ય 

ફ્િલિસ્તીન હઝરત મૂસા અ.સ.ના જમાનામાં 


(“ક છી ૮0 4/44 ૦/ ૫૦ ત૬ ૮૦ 


“ઝે તે «ઝે તયે 
“૪ «ર ૦ 


(૧ છ 71 ,- ૦૯ ૬0 [0 ત્ર 


ત) ત્૦ ત૦ ત૦ ત૦ તો 
૦( 0 ત્ઇ ત૦ ૦ 


: બનીઇસ્રાઈલ ... 
: બનીઇસ્રાઈલ ... 
: બનીઇસ્રાઈલ ... 
: બનીઇસ્રાઈલ ... 
: બનીઇસ્રાઈલ ... 
: બનીઇસ્રાઈલ ... 


બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહીમ 
પ્રકાશકીય. ... 


અલહસમ્દુલિલ્લાહ ! અલ્લાહની વાણી કુઅનિમજીદના મૌલાના સૈયદ અબુલઆ “લા મૌદૂદીના 
બેનમૂન ઊદુ અનુવાદ તફહીમુલકુર્અાનના ૬ ભાગો પૈકી પહેલો ભાગ અમે ગુજરાતીમાં ગત વરસે મે, 
૨૦૧૪માં પ્રસિદ્ધ કરી ગયાં છીએ . તફહીમ પ્રકાશનની યોજના મુજબ છએ છ ભાગો ૨૦૧૫-૨૦૧૬માં 
પ્રસિદ્ધ કરવાનો ઇરાદો છે, ઇન્શાઅલ્લાહ ! આ ઇરાદાની પૂર્તિ રૂપે આજે અમે તફહીમુલકુર્અાન 
ભાગ રનો ગુજરાતી અનુવાદ આપમી સમક્ષ પ્રસ્‍તુત કરતાં ગર્વ અને સંતોષ અનુભવીએ છીએ. 

તફહીમુલકુર્ઓાનના ગુજરાતી અનુવાદનો સિલસિલો છેક ૧૯૭૪થી જારી છે. અને 
વખતોવખત અનુવાદની સમીક્ષા કરતા રહી અનુવાદને અધતન બનાવવાનો પ્રયાસ જારી રાખવામાં 
આવ્યો છે. તફહીમુલકુર્ઓાન ભાગ ર નો આ ગુજરાતી અનુવાદ તેની એક કડી છે. અમે સતત પ્રયત્ન 
કરતા રહ્યાં છીએ કે સરળ, સુંદર અને લોકભોગ્ય ગુજરાતી ભાષામાં આ અનુવાદ પાઠકો સુધી પહોંચે 
અને અલ્લાહની ભવ્ય વાણીના અર્થ અને સમજૂતીથી તેઓ સારી રીતે વાકેફ થાય. 

તફહીમ પ્રકાશન તરફથી આ અનુવાદ તેયાર કરવામાં તેમજ તેના છાપકામમાં પૂરેપૂરી કાળજી 
અને તકેદારી રાખવામાં આવી છે. અનુવાદક જ. ઝહીરૂદીન શેખ તરફથી તેમના અનુવાદક તરીકેના 
બહોળા અનુભવનો અમને લાભ મળ્યો છે અને અનુવાદ અને પ્રુફવાંચનમાં તેમની સેવાઓની અમે 
કદર કરીએ છીએ, જઝાકુમુલ્લાહ ! 

આ તબક્કે જ. ઉસ્માનખાન પઠાણ દ્વારા આ આવૃત્તિને ભૂલરહિત અને ક્ષતિરહિત બનાવવામાં 
અમને મળેલા સાથ-સહકાર માટે અમે તેમના ત્કઠણી છીએ , જઝાકુમુલ્લાહ ! 

છેલ્લે, આ પ્રકાશનના ટાઈપસેટીંગથી માંડીને કવરપેજ સુધીના તમામ તબક્કાઓ જેમ કે 
અરબી અને ગુજરાતી મેટરનું પેજમેકિંગ, નકશા તૈયાર કરવાં અને આખરી ઓપ આપવા સુધી તમામ 
કામગીરીને ખંત, ધૈર્ય, ઉત્સાહ અને નિષ્ઠાપૂર્વક અદા કરવાનો શ્રેય જ. મુહમ્મદ સાકિબ ફારૂકીને ફાળે 
જાય છે. 

તફહીમ પ્રકાશન આ ગ્રંથ આપની સમક્ષ મૂકતાં હર્ષ અને સંતોષની લાગણી અનુભવે છે અને 
પાઠકોને યાચના કરે છે કે આ ગ્રંથનો પૂરો લાભ ઊઠાવે. અમારા પૂરતાં પ્રયત્ન છતાં જો કોઈ છાપભૂલ કે 
ક્ષતિધ્યાને આવે તો તેનાથી અમને અવગત કરાવે, અમે ખૂબ આભારી થઈશું. 

અંતે, અમારા પ્રયત્નો અલ્લાહના દરબારમાં સ્વીકાર પામે અને અમારી ઉણપો , કમજોરીઓને 
તે દરગુજર ફરમાવે તે માટે તેની સમક્ષ અરજ ગુજારીએ છીએ, પાઠકો પણ અમારા હક્કમાં 
અલ્લાહતઆલા સમક્ષ અમારી માફી અને દરગુજર માટે દુઆ ગુજારે તેવી વિનંતી. 


તફહીમ પ્રકાશન 


જુલાઈ, ૨૦૧૫ 


અહમદાબાદ 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઓઆન ર૨ 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


સૂરઃ આ'રાફ 


નામકરણઃ- 

આ સૂરઃ નું નામ આ'રાફ એટલા માટે રાખવામાં આવ્યું છે કે તેની ૪દમી અને ૪૭મી આયતમાં 
આ'રાફ અને અસ્હાબનો ઉલ્લેખ આવ્યો છે. બીજા શબ્દોમાં આને “સૂરઃ આ'રાફ”' કહેવાનો અર્થ આ છે કે “એ 
સૂરઃ જેમાં આ'રાફનો ઉલ્લેખ છે.” 
ઊતરાણકાળ :- 

આના વિષયો ઉપર નજર નાખવાથી સ્પષ્ટપણે જણાય છે કે આનો ઊતરાણકાળ લગભગ એ જ છે જે 
સૂરઃ અન્‌આમનો છે. આ વાત ચોકક્સપણે તો કહી શકાય તેમ નથી કે આ સૂરઃ પહેલાં ઊતરી છે કે તે. પરંતુ 
પ્રવચનની શૈલી ઉપરથી સ્પષ્ટ થઈ રહ્યું છે કે આ એ જ જમાના સાથે સંબંધ ધરાવે છે. એટલા માટે આની 
એતિહાસિક પશ્ચાદ્ભૂમિને સમજવા માટે એ પ્રસ્‍તાવના ઉપર નજર નાખી લેવાનું પૂરતું થશે જે અમે સૂરઃ 
અન્‌આમ માટે લખી છે. 
ચર્ચાના વિષયો :- 

આ સૂરઃના સંબોધનનો મુખ્ય વિષય પયગમ્બરીનો સંદેશ છે. આખીય ચચાનો ઉદ્દેશ્ય આ છે કે 
શ્રોતાઓને ખુદાના મોકલેલા પયગમ્બરનું અનુસરણ અપનાવવા માટે તેયાર કરવામાં આવે. પરંતુ આ સંદેશમાં 
ઇન્ઝાર (ચેતવણી અને ડર)નો રંગ વધારે સ્પષ્ટ રીતે જોવા મળે છે , કેમકે જે લોકોને સંબોધન કરવામાં આવ્યું છે 
(એટલે કે મકકાવાસીઓ) તેમને સમજાવતાં સમજાવતાં એક લાંબો સમય પસાર થઈ ગયો છે અને તેમની 
બહેરાશ, હઠાગ્રહ અને વિરોધી જક્કીપણું એટલી હદે પહોંચી ગયાં છે કે ટૂંક સમયમાં જ પયગમ્બરને તેમની 
સાથે વાતચીત બંધ કરીને બીજા લોકોની તરફ વળવાનો હુકમ મળવાનો છે. એટલા માટે સમજાવટભરી શૈલીમાં 
પયગમ્બરીના સંદેશ તરફ બોલાવવાની સાથે આમને આ પણ જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કેજે વલણ તમે તમારા 
પયગમ્બરની સામે અપનાવેલો છે આવું જ વલણ તમારી પહેલાંની કોમો તેમના પયગમ્બરોની સામે 
અપનાવીને ઘણું ખરાબ પરિણામ જોઈ ગયેલી છે. બીજું, કેમકે હવે તેમની સામે દલીલ પૂરી થવાની નજીક 
આવી ગઈ છે એટલા માટે સંબોધનના અંતિમ ભાગમાં સંદેશની દિશા તેમનાથી હટીને ગ્રંથવાળાઓ તરફ વળી 
ગઈ છે અને એક જગ્યાએ સમગ્ર વિશ્ચના લોકોને સાર્વજનિક સંબોધન પણ કરવામાં આવ્યું છે જેમાં આ વાતની 
શિશાની છે કે હવે [હિજરત નજીકમાં છે અને એ સમયગાળો જેમાં નબીનું સંબોધન બધું જ પોતાના નજીકના 
લોકો માટે રહેતું હોય છે, સમાપનના આરે આવી પહોચ્યું છે. 

પ્રવચન દરમ્યાન કેમકે સંબોધનની દિશા યહૂદીઓ તરફ પણ વળી ગઈ છે એટલા માટે સાથોસાથ 
પયગમ્બરીના સંદેશના આ પાસાને પણ સ્પષ્ટ કરી દેવામાં આવ્યું છે કેપયગમ્બર ઉપર ઈમાન લાવ્યા પછી તેની 
સાથે દંભી વલણ અપનાવવાનું , આજ્ઞાપાલનનો વાયદો કર્યાપછી તેને તોડવાનું તથા સત્ય અને અસત્ય વચ્ચેના 
ભેદથી વાકેફ થઈ ગયા પછી જૂઠપરસ્તીમાં ડૂબેલા રહેવાનું પરિણામ શું છે. 

સૂરઃ ના અંતમાં નબી સ.અ.વ. અને આપના સાથીઓને સંદેશ પહોચાડવાની નીતિ વિષે કેટલીક 
મહત્ત્વની સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે અને તેમને ખાસ શિખામણ આપવામાં આવી છે કે વિરોધીઓની 
ઉશ્કેરણીઓ અને જોરાવરપણાની સામે ધૈર્ય અને સંયમ જાળવે અને લાગણીઓના વહેણમાં તણાઈને કોઈ એવું 
પગલું ન ભરે જે મૂળ ધ્યેયને નુકસાન પહોંચાડનાર હોય. 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઓઆન ર૨ 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


સૂરઃ અલઆ'રાફ મક્કી 


ક કત પી 
કક્ટાછૂ5ઝડ-- 


હ.-ગહખ્ઃડકવજઝડાડ્ઝઠહક 
#૦ 


હ કં કે પિન 22૯6 
૦ ૯ક્ક્ન્ઇ૯42૩2*% 2ન્ય્ટહક- 


અલિફ, લામ, મીમ, સાદ. આ એક ગ્રંથ છે જે તમારી તરફ ઊતારવામાં આવ્યો છે, પછી હે 
નબી, તમારા દિલમાં આનાથી કોઈ ખચકાટ ન થાય.“ આને ઊતારવાનો આશય આ છે કે તમે આના 
વડે (ઈનકાર કરનારાઓને) ડરાવો અને ઈમાન લાવનારા લોકોને ફરીથી યાદ અપાવવામાં આવેઃ. 


(૧) ગ્રંથનો આશય આ જ સૂરઃ આ'રાફ છે. 

(ર) એટલે કે કોઈ પણ જાતનો ખચકાટ અને ભય રાખ્યા વિના આને લોકો સુધી પહોંચાડી દો અને આ 
વાતની જરા પણ પરવા ન કરો કે વિરોધીઓ આનું કઈ રીતે સ્વાગત કરશે, તે ગુસ્સે થતાં હોય તો ભલે થાય, 
મજાક ઊડાવતાં હોય તો ભલે ઉડાવે, જાત જાતની વાતો બોલતાં હોય તો ભલે બોલે, દુશ્મનાવટમાં હજુ વધારે 
કટ્ટર થતાં હોય તો ભલે થાય, તમે કોઈ પણ જાતના ખચકાટ વિના આ સંદેશને પહોંચાડો અને તેને પહોંચાડવામાં 
સહેજેય ડરો નહીં. 

જે અર્થ માટે અમે ખચકાટ શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો છે, તેના માટે આયતમાં હંત શબ્દનો ઉપયોગ 
કરવામાં આવ્યો છે. અરબી ભાષામાં ટંક એ ગીચ વનને કહે છે જેમાંથી પસાર થવું મુશ્કેલ હોય. દિલમાં 
ખચકાટ હોવાનો અર્થ આ થયો કે વિરોધો અને અડચણો વચ્ચે પોતાનો માર્ગ ખુલ્લો ન જોઈને માણસનું મન 
આગળ વધવાથી અટકે. આ જ વિષયને કુઅનિમજીદમાં ઘણી જગ્યાએ “૦/85 શબ્દ દ્વારા વ્યકત કરવામાં 
આવ્યો છે. દા.ત. હઠપ્દુડકકટકડા ઈઝ (અલહિજ , આયત ૯૭) “હે મુહમ્મદસ.અ.વ. , અમને 
ખબર છે કે જે વાતો આ લોકો કરી રહ્યાં છે તેનાથી તમારું દિલ દુભાય છે. “ એટલે કે તમને ચિંતા થાય છે કે જે 
લોકોના જક્કીપણા અને હઠાગ્રહ અને સત્યવિરોધની આ હાલત છે તેમને કેવી રીતે સીધા રસ્તે લાવી શકાય. 
હકક કાડઈઝદઈઝાકઝાઈઉહાડડબહકયઝી કપ કજરર્હાઇઈ (સૂરઃ હૂદ, આયત ૧૨) “તો 
પછી કયાંક આવું ન થાય કે જે કંઈ તમારી ઉપર વહી કરવામાં આવી રહ્યું છે તેમાંથી કોઈ વસ્તુ તમે વર્ણવવાનું 
છોડી દો અને આ વાતે બેચેન થાઓ કે તેઓ તમારા સંદેશના જવાબમાં કહેશે કે આની ઉપર કોઈ ખજાનો કેમ ન 
ઊતર્યો અથવા આની સાથે કોઈ ફરિશ્તો કેમ ન આવ્યો.” 

(૩) અર્થ આ છે કે આ સૂરઃ નો મૂળ હેતુ તો છે ડરાવવાનો, એટલે કે લોકોને પયગમ્બરનો સંદેશ નહીં 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઓઆન ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


ફર 


2૮4૬, [52 
ફ્‌ 
હઝ મ 
લોકો, જે કંઈ તમારા માલિક તરફથી તમારી ઉપર ઊતારવામાં આવ્યું છે તેનું અનુસરણ 
કરો અને તમારા માલિકને છોડીને બીજા વાલીઓનું અનુસરણ ન કરો“---પરંતુતમે શિખામણ 
ભાગ્યે જ માનો છો. 
કેટલીય વસ્તીઓ છે જેમને અમે નષ્ટ કરી દીધી. તેમની ઉપર અમારી આપત્તિ ઓચિંતી 
રાતના સમયે તૂટી પડી અથવા ધોળે દિવસે એવા સમયે આવી જ્યારે તેઓ આરામ કરી રહ્યા હતાં 
અને જ્યારે અમારી આપત્તિ તેમની ઉપર આવી ગઈ ત્યારે તેમની જીભ ઉપર આ સિવાય કોઈ 
શબ્દો નહતાં કે ખરેખર અમે જુલમી હતાં. 


સ્વીકારવાના પરિણામોથી ડરાવવા, ગફલતમાં પડેલાં લોકોને જગાડવા અને ચેતવવા. હવે જયાં સુધી 
ઈમાનવાળાઓને યાદ અપાવવાની વાત છે તો તે એક ગૌણ લાભ છે જે ડરાવવાની પ્રક્રિયામાંથી આપોઆપ 
મળી જાય છે. 

(૪) આ આ સૂરઃનો મુખ્ય વિષય છે. મૂળ સંદેશ જે આ સંબોધનમાં આપવામાં આવ્યો છે તે આ જ છે કે 
માનવીને દુનિયામાં જીવન ગુજારવા માટે જે માર્ગદર્શન અને દોરવણીની જરૂર છે, તેની અને સૃષ્ટિની હકીકત 
તથા તેના અસ્તિત્વનો હેતુ સમજવા માટે જે જ્ઞાનની તેને જરૂર છે અને તેની નીતિમત્તા, સંસ્કુતિ, સામાજિક 
જીવન અને સભ્યતાને સાચા પાયા ઉપર સ્થાપવા માટે જે સિદ્ધાંતોની તેને જરૂર છે, આ બધાના માટે તેણે માત્ર 
સમગ્ર જગતના માલિક અલ્લાહને પોતાનો માર્ગદર્શક સ્વીકારવો જોઈએ અને માત્ર એ જ માર્ગદર્શનનું અનુસરણ 
કરવું જોઈએ જે અલ્લાહે તેના પયગમ્બરો મારફતે મોકલ્યું છે. અલ્લાહને છોડીને બીજા કોઈ માર્ગદર્શકની તરફ 
વળવું તથા પોતાની જાતને તેના માર્ગદર્શનના હવાલે મૂકી દેવી તે માનવી માટે મૂળભૂત રીતે એક ખોટી 
કાર્યપદ્ધતિ છે જેનું પરિણામ હંમેશાં વિનાશના રૂપમાં આવ્યું છે અને હંમેશાં વિનાશના રૂપમાં જ આવશે. 

અહીં “૫281 '” (વાલીઓ) શબ્દ આ અર્થમાં વપરાયો છે કે મનુષ્ય જેના માર્ગદર્શન ઉપર ચાલે છે તેને 
હકીકતમાં તે પોતાનો વાલી બનાવે છે, ભલે પછી મૌખિક રીતે તેની પ્રશંસાના ગીત ગાતો હોય અથવા તેની 
ઉપર ફિટકાર વરસાવતો હોય, ચાહે તેના વાલીપણાનો એકરાર કરનાર હોય કે પછી ઉગ્ર રીતે તેનો ઇનકાર કરે. 
(વધારે સમજૂતી માટે જુઓ સૂરઃ શૂરા, નોંધ ક્રમાંક ૬) 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઓઆન ર૨ 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


ન દૂ «4/64: ત્રાઈ ત(#ત્રઈ 
ધ, દૂ 


ક (ઉ૪ઇ જિ ક ૧ [ક 
બ્હ્ાઝાઈ્ક્ઝડ ક્ક્ડડઝલઝીડક 


નઇ 


પછી આ અવશ્યપણે થવાનું જ છે કે અમે એ લોકો પાસે જવાબ માગીએ” જેમની તરફ 
અમે પયગમ્બરો મોકલ્યાં છે અને પયગમ્બરોને પણ પૂછીએ (કે તેમણે સંદેશ પહોંચાડવાની ફરજ 
કયાં સુધી બજાવી અને તેમને તેનો શું જવાબ મળ્યો”). 


(૫) એટલે કે તમને પદાર્થપાઠ મળે તે માટે એ કોમોના ઉદાહરણો મોજૂદ છે જે ખુદાના માર્ગદર્શનથી 
ચલિત થઈને મનુષ્યો અને શેતાનોના માર્ગદર્શન ઉપર ચાલી અને છેવટે એટલી હદે બગડી ગઈ કે ધરતી ઉપર તેમનું 
અસ્તિત્વ એક અસહ્ય લાનત બની ગયું અને ખુદાની આફતે આવીને તેમના ગંદવાડથી દુનિયાને મુકત કરી દીધી. 

છેલ્લા વાકયનો આશય બે વાતો સામે ચેતવવાનો છે. એક આ કે ગુનાની ભરપાઈ કરવાનો સમય 
પસાર થઈ ગયા પછી કોઈ ભાનમાં આવે અને પોતાની ભૂલ કબૂલે તો તે નિરર્થક છે. સાવ મૂર્ખ છે એ માણસ 
અને એ કોમ કે જે ખુદાની આપેલી મહેતલને ગફલત અને મદમસ્તીમાં વેડફી નાખે અને સત્ય તરફ બોલાવનારા 
લોકોના સાદને બહેરા કાનથી સાંભળતો રહે અને ભાનમાં ત્યારે આવે જયારે અલ્લાહની પકડનો મજબૂત હાથ 
તેની ઉપર પડી ગયેલો હોય. બીજું આ કે લોકોના જીવનમાં પણ અને કોમોના જીવનમાં પણ એક-બે નહીં પણ 
અસંખ્ય દાખલા તમારી સામે આવી ગયેલાં છે કે જયારે દુરાચારોનો ઘડો ભરાઈ જાય છે અને તે તેની મહેતલની 
હદે પહોચી જાય છે ત્યારપછી ખુદાની પકડ અચાનક તેને ઝડપી લે છે અને એક વખત ઝડપાઈ ગયા પછી 
છુટકારાનો કોઈ રસ્તો તેને મળતો નથી. બીજું, જયારે ઇતિહાસમાં એક બે વખત નહીં પણ સેંકડો અને હજારો 
વખત આવું થયું છે ત્યારે શી જરૂર કે મનુષ્ય આ જ ભૂલનું વારંવાર પુનરાવર્તન કરતો રહે અને ભાનમાં આવવા 
માટે એ જ છેલ્લી ઘડીની રાહ જોતો રહે જયારે ભાનમાં આવવાનો કોઈ ફાયદો અફસોસ અને નિરાશા સિવાય 
કંઈ હોતો નથી. 

(૬) જવાબ આપવાનો અર્થ કયામતના દિવસે જવાબ આપવો છે. દુરાચારી લોકો અને કોમો ઉપર 
દુનિયામાં જે આફત આવે છે તે હકીકતમાં તેમના કર્મોનો હિસાબકિતાબ નથી, ન તો તેમના અપરાધોની 
પૂરેપૂરી સજા છે, બલકે આની હેસિયત તો બિલકુલ આવી જ છે જાણે કોઈ અપરાધી જે છુટો ફરી રહ્યો હોય, 
અચાનક તેને ઝડપી લેવામાં આવે અને વધારે જોરજુલમ અને ઝઘડાંની તકો તેની પાસેથી છીનવી લેવામાં આવે. 
માનવનો ઈતિહાસ આ પ્રકારની ધરપકડોના બેશુમાર દાખલાઓથી ભરેલો પડ્યો છે અને આ દાખલાઓ આ 
વાતની સ્પષ્ટ નિશાનીઓ છે કે માનવીને દુનિયામાં લગામ વિનાના ઊંટની જેમ છોડી દેવામાં આવ્યો નથી કે 
મન ફાવે તેમ કરતો રહે, બલકે ઉપર કોઈ શક્તિ છે જે એક ખાસ હદ સુધી તેને ઢીલ આપતી જાય છે , ચેતવણી 
ઉપર ચેતવણી મોકલતી રહે છે કે તારા કરતૂકોથી બાજ આવી જા , અને જયારે કોઈ રીતે તે ન અટકે ત્યારે તેને 
એકાએક ઝડપી લે છે. આ ઉપરાંત, જો કોઈ આ એતિહાસિક અનુભવ ઉપર વિચાર કરે તો સહેલાઈથી આ 
તારણ પણ કાઢી શકે છે કે જે શાસક આ સૃષ્ટિ જગત ઉપર શાસન કરી રહ્યો છે તેણે ચોકકસ એક એવો સમય 
નકકી કર્યો હશે જયારે આ બધાં જ અપરાધીઓ સામે ખટલો ચલાવવામાં આવશે અને તેમનાં આ કરતૂકો બદલ 


ક 


પૂછપરછ થશે. આ જ કારણ છે કે ઉપરની આયતને જેમાં દુનિયાની આફતનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે, તેના 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઓઆન ર૨ 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


-7ક-ન શિન -7ક જ ળા નાનું 
ઝજકીક્બલ્કાદડ ત્ર ક્હ-ઝડ 


રૂ છે. ક “ન ક ન્બ્ળ્ 2ત્્ તળ દસે 


4૦૭૬૫૪) 55 ડ્કહા ડઈબઝડક્્ડ્હક ઉચી, 


ત 2 ૪ 2%%ત્ક» ત્ર 2. ન ક ત્ન્ન કિ વૃત ક - 
પ :્ક્ડઝન્ઝ %53192 555 “ક 


પછી અમે પોતે સંપૂર્ણ જાણકારી સાથે પૂરો અહેવાલ તેમની સામે મૂકી દઈશું, છેવટે અમે કંઈ ગેરહાજર 
તો ન હતાં. અને વજન તે દિવસે એ જ સત્ય* હશે. જેમના પલ્લાં ભારે હશે તે જ સફળતા પામશે અને 
જેમનાં પલ્લાં હલકાં રહેશે તે જ પોતાની જાતને નુકસાનમાં નાખનારાં હશે“ કેમ કે તેઓ અમારી 


ધા કપા 


પછીની આયત સાથે “પછી” શબ્દ વડે જોડી દેવામાં આવી છે , એટલે કે આ દુનિયાની આફતનું વારંવાર આવવું 
તે આખિરતની પૂછપરછ થવા માટેની દલીલ છે. 

(૭) આના ઉપરથી જણાયું કે આખિરતની પૂછપરછ ફકત પયગમ્બરીના જ આધારે થશે. એક તરફ 
પયગમ્બરોને પૂછવામાં આવશે કે તમે માનવજાત સુધી ખુદાનો સંદેશ પહોંચાડવા માટે શું શું કર્યું. બીજી તરફ જે 
લોકો સુધી પયગમ્બરોનો સંદેશ પહોંચ્યો તેમને સવાલ પૂછવામાં આવશે કે તમે એ સંદેશની સાથે કેવો વ્યવહાર 
કર્યો. જે માણસ અથવા જે માનવ સમુદાયો સુધી પયગમ્બરોનો સંદેશ પહોંચ્યો ન હોય તેમના વિષે તો કુરાન 
આપણને કંઈ જણાવતું નથી કે તેમના મુકદ્મમાનો શું ફેસલો કરવામાં આવશે. આ મામલામાં અલ્લાહતઆલાએ 
પોતાનો નિર્ણય અનામત રાખ્યો છે. પરંતુ જે માણસો અને કોમો સુધી પયગમ્બરોનું શિક્ષણ પહોંચી ગયું છે 
તેમના વિષે કુઅનિ સ્પષ્ટપણે કહે છે કે તેઓ તેમના કુક અને ઈનકાર તથા દુરાચાર અને નાફરમાની માટે કોઈ 
દલીલ રજૂ કરી શકશે નહીં અને તેમનો અંજામ આના સિવાય બીજો નહીં હોય કે અફસોસ અને પસ્તાવો કરતાં 
હતાશ થઈને જહક્ષમનો માર્ગપડડે. 

(૮) આનો અર્થઆ છે કે એ દિવસે ખુદાની ન્યાયતુલામાં વજન અને સત્ય બન્ને એકબીજાના સમાનાર્થી 
હશે. સત્ય સિવાય કોઈ વસ્તુ ત્યાંવજનદાર નહીં હોય અને વજન સિવાય કોઈ વસ્તુ સત્ય નહીં હોય. જેની સાથે 
જેટલું સત્ય હશે તેટલો જ તે વજનદાર હશે. અને જે કંઈ ફેસલો થશે તે વજન અનુસાર થશે, કોઈ પણ બીજી 
વસ્તુને લેશમાત્ર પણ ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે નહીં. અસત્યનું સમગ્ર જીવન ભલે દુનિયામાં ગમે તેટલું લાંબુ 
અને વિશાળ રહ્યું હોય અને અનેકો ભવ્ય પરાક્રમો તેને ટેકો આપતાં હોય પણ આ તુલામાં સાવ વજન વિહોણા 
ઠરશે. જૂઠા બોલા લોકોને જયારે એ તુલામાં તોલવામાં આવશે ત્યારે તેઓ તેમની સગી આંખે જોઈ લેશે કે 
દુનિયામાં જે કંઈ તેઓ જીવનભર કરતા રહ્યાં તે બધું માખીની એક પાંખ જેટલું પણ વજન ધરાવતું નથી. આ જ 
વાત છે જેને સૂરઃ કહફમાં ૧૦૩ થી ૧૦૫ આયતોમાં કહેવામાં આવી છે કે જે લોકો દુનિયાના જીવનમાં બધું જ 
દુનિયાના માટે કરતા રહ્યાં, અને અલ્લાહની નિશાનીઓનો ઈનકાર કરીને જે લોકોએ એમ માનીને કામ કર્યું કે 
છેવટે કોઈ આખિરત છે જ નહીં અને કોઈને હિસાબ આપવાનો નથી, તેમની જીવનની કારકિર્દીને અમે 
આખિરતમાં કોઈવજન આપીશું નહીં. 


સૂરઃ આ'રાફ ૭ તફહીમુલકુઅનિ ર 
“72 .2«#, $ 271% 2૮2 _ 222[127૯62:1( 24 
પ5 %હું 55-4-254૦ ટહ્!ક 5 
2215 ૮૯ «૮ -92.“.72૮4૮:7.424» 4 4 (ત ક ક્જ્ર્નર 
ક ચી ક્ર સિ 8૦ _- ફ્ફ ક ક 
ઝગ 9 બહ 8 શ્ર વ 


પ8 
ઝક .5 ક» ક» 47-૦૭, ત્સટક્ઝ «5% 'શ્સ2(ત: ડટ 
હટ જ્જ હુ કજ દઇ જજ જ ધઇ 9% 
“:ઝ!૭૫સ્વ--| ક્ઝ્ઝ ૫% ૭ 666 


આયતો સાથે જુલમી વર્તન કરતા રહ્યા હતાં. 

અમે તમને ધરતી ઉપર અધિકારો સાથે વસાવ્યાં અને તમારા માટે અહી જીવનનિવાહની 
સામગ્રી ઉપલબ્ધ કરી, પરંતુ તમે લોકો ભાગ્યેજ આભારી થાઓ છો. (રુકૂઅ ૧) 

અમે તમારા સર્જનની શરૂઆત કરી, પછી તમને આકાર આપ્યો, પછી ફરિશ્તાઓને કહ્યું 


ક. 


આદમને સિજદો કરો.” 


(૯) આ વિષયને આવી રીતે સમજો કે માનવીની જીવનની કારકિર્દી બે વિભાગોમાં વહેંચાઈ જશેઃ એક 
હકારાત્મક ભાગ અને બીજો નકારાત્મક ભાગ. હકારાત્મક ભાગમાં માત્ર સત્યને ઓળખવો અને માનવો અને 
સત્યના અનુસરણમાં સત્યની ખાતર કામ કરવું ગણતરીમાં લેવાશે. અને આખિરતમાં જો કોઈ વસ્તુ વજનદાર 
અને મૂલ્યવાન હશે તો માત્ર આ જ હશે. આનાથી વિરૂદ્ધ સત્ય પ્રત્યે બેદરકાર બનીને અથવા સત્યથી ચલિત 


થઈને માનવી જે કંઈ પણ પોતાના મનની ઇચ્છા અથવા બીજા મનુષ્યો અને શેતાનોનું અનુસરણ કરતાં, સત્ય 
સિવાયના માર્ગમાં કરે છે તે તમામ નકારાત્મક ભાગમાં સ્થાન પામશે અને આટલું જ નહીં બલકે નકારાત્મક 
ભાગ પોતે પણ મૂલ્યવિહોણું હશે અને તે માણસના હકારાત્મક પાસાંની કદર પણ ઘટાડી દેશે. 

આમ, આખિરતમાં માનવીની સફળતાનો બધો જ આધાર આ વાત ઉપર આધારિત છે કે તેના જીવનની 
કારકિર્દીનો હકારાત્મક ભાગ તેના નકારાત્મક ભાગ ઉપર ભારે હોય અને નુકસાનોમાં પણ ઘણુ બધું આપીને પણ 
તેના હિસાબમાં કંઈને કંઈ બાકી રહી જાય. હવે એ માણસ કે જેના જીવનનો નકારાત્મક ભાગ તેના હકારાત્મક 
ભાગોને દબાવી દે ત્યારે તેની હાલત બરાબર એ નાદાર થયેલા વેપારી જેવી હશે જેની તમામ મૂડી ખોટ ભોગવામાં 
અને દેવા ચુકવવામાં વપરાઈ જાય અને તે પછી પણ માગણીઓ તો તેના માથે ઊભીને ઊભી જ રહે. 

(૧૦) સરખામણી માટેજુઓ સૂરઃ બકરહ આયતો ૩૦થી ૩૯. 

સૂરઃ બકરહમાં સિજદાના હુકમનો ઉલ્લેખ જે શબ્દોમાં કરવામાં આવ્યો છે તેના ઉપરથી આ શંકા થઈ 
શકતી હતી કે ફરિશ્તાઓને સિજદો કરવાનો હુકમ માત્ર આદમ અ.સ.ની હસ્તી માટે આપવામાં આવ્યો હતો 
પરંતુ અહીં એ શંકાનું નિવારણ થઈ જાય છે. અહીં જે વર્ણનશૈલી અપનાવવામાં આવી છે તેના ઉપરથી 
સ્પષ્ટપણે જણાય છે કે આદમ અ.સ.ને જે સિજદો કરાવવામાં આવ્યો હતો તે આદમ હોવાની હેસિયતથી નહીં 
બલકે માનવજાતિના પ્રતિનિધિ હોવાની હેસિયતમાં હતો. 

તેમજ આ જે કહેવામાં આવ્યું કે “અમે તમારા સર્જનની શરૂઆત કરી, પછી તમને આકાર આપ્યો, 
પછી ફરિશ્તાઓને હુકમ આપ્યો કે આદમને સિજદો કરો” આનો અર્થ આ છે કે અમે પહેલાં તો તમારા સર્જનની 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઓઆન ર૨ 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


યોજના બનાવી અને તમારા સર્જનની સામગ્રી તૈયાર કરી, પછી એ સામગ્રીને માનવ આકાર આપ્યો, પછી 
જયારે એક જીવતી હસ્તીના રૂપમાં માનવી અસ્તિત્વમાં આવી ગયો ત્યારે તેને સિજદો કરવા માટે ફરિશ્તાઓને 
હુકમ આપ્યો. આ આયતની આ સમજૂતી ખુદ કુઅનિમજીદમાં બીજી જગ્યાએ કરવામાં આવી છે. દા.ત. સૂરઃ 
સાદમાં છે. હટી ઈઝકહકકડઈડકફદડાડઈ્કટકાકઝીઇઠકઈસોડવઈઇઉઈઉડી (આયતો ૭૧, ૭૨) 


“કલ્પના કરો એ વખતની કે જયારે તમારા માલિકે ફરિશ્તાઓને કહ્યું કે હું એક મનુષ્ય માટીમાંથી સર્જવાનો છું, 
પછી જયારે હું તેને પૂરી રીતે તૈયાર કરી લઊં અને તેની અંદર મારા આત્મામાંથી કંઈ ફૂંકી દઊં ત્યારે તમે બધાં 
તેની આગળ સિજદામાં પડી જજો”. આ આયતમાં એ જ ત્રણ તબકકાઓ એક બીજી શૈલીમાં વર્ણવવામાં આવ્યાં 
છે, એટલે કે પહેલાં માટીમાંથી એક મનુષ્યનું સર્જન, પછી તેની આકૃતિ એટલે કે રૃપ અને આકાર આપવો અને 
તેના અવયવો તથા તેની શક્તિઓનું પ્રમાણ નકકી કરવું, પછી તેની અંદર પોતાના આત્મામાંથી કંઈ ફૂંકીને 
આદમતને અસ્તિત્વમાં લઈ આવવો. આ જ વિષય સૂરઃ હિજમાં આ શબ્દોમાં વર્ણવવામાં આવ્યો છેઃ 
હકકઈઝકઈટક્કડઈદ૬ડાડાકટકગ્ડનહાંકટાતાઉપઠડટડીડઈઈઇડ 
(આયતો ૨૮, ૨૯) “અને કલ્પના કરો એ વખતની કે જયારે તમારા માલિકે ફરિશ્તાઓને કહ્યું કે હું આથેલી 
માટીના ગારામાંથી એક મનુષ્યનું સર્જન કરવાનો છું, જયારે હું તેને પૂરી રીતે તૈયાર કરી લઊં અને તેની અંદર 
મારી આત્મામાંથી કંઈક ફૂંકી દઊં ત્યારે તમે બધાં તેની આગળ સિજદામાં પડી જજો .” 

માનવીના સર્જનની આ શરૂઆતની વિગતવાર કેફિયતની સમજવાનું આપણા માટે મુશ્કેલ છે. આપણે 
આ હકીકતને સંપૂર્ણ રીતે સમજી શકતાં નથી કે ધરતીના તત્ત્વોમાંથી મનુષ્યને કેવી રીતે સર્જવામાં આવ્યો, પછી 
તેને આકાર આપી સપ્રમાણ કેવી રીતે બનાવવામાં આવ્યો, અને તેની અંદર રૂહ ફૂંકવાની હકીકત શું હતી. આમ 
છતાં આ વાત તદ્દન સ્પષ્ટ છે કે કુઓનિમજીદ માનવજાતિના આરંભની કેફિયત એ વિચારસરણીઓની વિરૂદ્ધ 
દર્શાવે છે જે આજના જમાનામાં ડાર્વિનના અનુયાયીઓ વિજ્ઞાનના નામે પ્રસ્‍તુત કરે છે. આ વિચારસરણીઓ 
અનુસાર માનવી બિનમાનવીય અને અર્ધમાનવ સ્થિતિના વિવિધ તબકકાઓમાંથી ઉત્ક્રાંતિ પામીને માનવીના 
સ્તર સુધી પહોચ્યો છે. અને આ તબકકાવાર ઉત્ક્રાંતિની લાંબી રેખામાં કોઈ ખાસ બિંદુ એવો ન હોઈ શકે કે જયાંથી 
બિનમાનવીય સ્થિતિને પૂર્ણ ઠરાવીને “માનવજાત” નો આરંભ માની શકાય. આનાથી વિરૂદ્ધ ફુઓન આપણને 
જણાવે છે કે માનવજાતિનો આરંભ શુદ્ધ માનવજાતિમાંથી જ થયો છે, તેનો ઇતિહાસ કોઈ બિનમાનવીય સ્થિતિ 
સાથે સદંતર કોઈ સંબંધ ધરાવતો નથી, તે પહેલા જ દિવસથી માનવી જ બનાવવામાં આવ્યો હતો અને ખુદાએ 
સંપૂર્ણમાનવીય ચેતનાની સાથે પૂર્ણ પ્રકાશમાં તેના ધરતીના જીવનનો આરંભ કર્યો હતો. 

માનવજાતિના ઇતિહાસ વિષે આ બે ભિન્ન દષ્ટિબિંદુઓ છે અને તેના ઉપરથી માનવજાતિના બે તદ્દન 
અલગ અલગ ખ્યાલો ઉદ્ભવે છે. એક ખ્યાલને અપનાવો તો તમને માનવી પ્રાણીજગતની એક શાખા જણાશે. 
તેના જીવનના તમામ નિયમો, એટલે સુધી કે નેતિક નિયમો માટે પણ , તમે પાયાનો સિદ્ધાંત એ નિયમોમાં શોધશો 
જેની હેઠળ પ્રાણીજીવન ચાલી રહ્યું છે. તેના માટે પ્રાણીઓ જેવું વર્તન તમને તદન એક સ્વાભાવિક વર્તન જણાશે. 
બહુ બહુ તો જે તફાવત માનવવર્તન અને પ્રાણીના વર્તનમાં તમે જોવા ઈચ9શો તે માત્ર આટલો જ હશે કે પ્રાણીઓ 
ઓજારો અને હુક્નર અને સામાજિક સજાવટો અને સાંસ્કુતિક નકશીકામ વિના જે કંઈ કરે છે માનવી એ જ બધું આ 
વસ્તુઓ સાથે કરે. આનાથી વિરૂદ્ધ બીજો ખ્યાલ અપનાવતાં જ તમે માનવીને પશુને બદલે “માનવી” ની 


હેસિયતથી જોશો. તમારી નજરમાં તે “બોલતું પ્રાણી” અથવા “સુસંસ્કૃત પ્રાણી” (બપ॥॥૫1€૧ તદા) નહીં 


સૂરઃ આ'રાફ ૭ તફહીમુલકુઓન ૨ 

કત દ્ધ [૮ જ ૬/2૮ 

ક 22952 કાકીના 
ઝક - કનક ફક» ક 422422 

શ્ર હહ 4 છ કીઈ મ ક ગડગ્સ્ન% 


“« 2 2221: ક રં [ક ફજ્જિવા « 
હ! હ પ૦ ઈબ્ડઝછહટડ 
-્ળ્ન્્ઝ્ન્ન 


ક . 7 ન” 2-7 ન્વ ક શ 
બઈ્ટકક્કાહ્ઝડકય હકક ઝગ્ગ્જઝ 


આહુકમ થતાં સોએ સિજદો કર્યો પરંતુ ઇબ્લીસ સિજદો કરનારાઓમાં સામેલ ન થયો. 
પૂછયું, “તને કઈ વસ્તુએ સિજદો કરવાથી રોકયો જ્યારે કે મેં તને હુકમ આપ્યો હતો?”” 
બોલ્યો, “હું તેનાથી બહેતર છું. તે મને આગમાંથી પેદા કર્યો છે અને તેને માટીમાંથી.” 
કહયું, “સારું, તું અહીથી નીચે ઊતર, તને હક્ક નથી કે અહીં મોટાઈનું ઘમંડ કરે. નીકળી 


જા કારણ કે વાસ્તવમાં તું એ લોકોમાંથી છે જે પોતે જ પોતાનું અપમાન ઇચ્છે છે.'”** 


જિ ક કા 


હોય બલકે ધરતી ઉપર ખુદાનો નાયબ હશે. તમારી નજીક એ વસ્તુ જે તેને બીજી વસ્તુઓથી અલગ પાડે છે તે તેની 
બોલવાની શક્તિ અથવા તેનું સામાજિક જીવન નહીં હોય બલકે તેની નૈતિક જવાબદારી અને અધિકારોની એ 
અમાનત હશે જે ખુદાએ તેને હવાલે કરી છે અને જેના કારણે તે ખુદા સમક્ષ જવાબદાર છે. આવી રીતે માનવતા 
અને તેની સાથે સંકળાયેલા તમામ પાસાઓ ઉપર તમારી દૃષ્ટિ પહેલા દષ્ટિબિંદુ કરતાં એકાએક અલગ થઈ જશે. 
તમે માનવી માટે એક બીજી જ જીવનની ફિલસૂફી તથા એક બીજી જ નૈતિક, સાંસ્કૃતિક અને કાનૂની વ્યવસ્થાની 
માગણી કરવા લાગશો અને આ ફિલસૂફી અને તેની વ્યવસ્થાના મૂળ નિયમો અને સિદ્ધાંતો શોધવા માટે તમારી 
નજર આપોઆપ નીચેની દુનિયાને બદલે ઉપરની દુનિયાની તરફ ઊઠવા માંડશે. 

એવો વાંધો લઈ શકાય કે “મનુષ્યનો આ બીજો ખ્યાલ નૈતિક અને મનોવૈજ્ઞાનિક રીતે ભલે ગમે તેટલો 
ઊંચો હોય પરંતુ ફકત આ કલ્પનાની ખાતર એક એવી વિચારસરણીને કેવી રીતે રદ કરી શકાય કે જે વૈજ્ઞાનિક 
દલીલો દ્વારા સાબિત થયેલી છે.” પરંતુ જે લોકો આ વાંધો રજૂ કરે છે તેમને અમારો આ સવાલ છે કે શું ખરેખર 
ડાર્વિનનો ઉત્ક્રાંતિનો સિદ્ધાંત વાસ્તવમાં વૈજ્ઞાનિક દલીલો વડે સાબિત થયેલો છે ? વિજ્ઞાનની માત્ર ઉપરછલ્લી 
જાણકારી ધરાવનારા લોકો તો નિઃશંક આ ગેરસમજ ધરાવે છે કે આ સિદ્ધાંત એક પ્રમાણિત વૈજ્ઞાનિક સત્ય બની 
ગયો છે, પરંતુ સંશોધનક્તાઓ આ વાતને જાણે છે કે શબ્દો અને ઢાંચાની લાંબીલચ સામગ્રી છતાં તે હજુ સુધી 
એક થીયરી જ છે અને આની જે દલીલોને ભૂલથી સાબિતીની દલીલો કહેવામાં આવે છે તે હકીકતમાં માત્ર 
શકયતાની દલીલો છે. એટલે કે તેના આધારે બહુ બહુ તો આટલું કહી શકાય કે ડાર્વિનના ઉત્ક્રાંતિવાદની એવી જ 
શકયતા છે જેવી સીધી સર્જનક્રિયા દ્વારા દરેક પ્રજાતિ માટે અલગ અલગ રીતે અસ્તિત્વમાં આવવાની શકયતા છે. 


ન્‌ 


(૧૧) આયતમાં હ૪&£2 શબ્દનો ઉપયોગ થયો છે. »4£2 નો અર્થ (21, છે એટલે કે એ 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઓઆન ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


૦૦૭ ૭૯૦૯#%્ર#કહ# 1 ૪ 


ઝક ક રિકી 


“79 ૭272 ત્ર 


ડ/#9૭74:૪ડડહ 
ત્ત્ર્ધાત્ “કુ ક 244 


ડાડા 
૦૭ ક કકહટડઃ્કઝકહ૬ડક્ક 


બોલ્યો, “મને એ દિવસ સુધી મહેતલ આપ કે જ્યારે આ બધા બીજીવાર ઊઠાવવામાં ર 

કહયું, “તને મહેતલ (આપવામાં આવે) છે.” 

બોલ્યો, “સારું તો જેવી રીતે તેં મને ગુમરાહીમાં નાખ્યો છે હું પણ હવે તારા સીધા માર્ગ 
ઉપર આ મનુષ્યોની તાકમાં લાગેલો રહીશ, આગળ અને પાછળ, જમણે અને ડાબે, દરેક બાજુથી 
તેમને ઘેરીશ અને તું તેમનામાંથી ઘણાંને આભારી નહીંજુએ .” 
માણસ જે અપમાન અને લઘુતાને તથા નાની હેસિયતને જાતે અપનાવે. તેથી અલ્લાહતઆલાની આ આયતનો 
મતલબ આ હતો કે બંદો અને સર્જન હોવા છતાં તારૂં તારી મોટાઈના અભિમાનમાં રાચવું તથા તારા માલિકના 
હુકમનું એ આધારે ઉલ્લંઘન કરવું કે તારી આબરૂ અને મોટાઈનો જે ખ્યાલ તે જાતે બાંધી લીધો છે તે મુજબ એ 
હુકમ તને તારા માટે અપમાનજનક દેખાય છે. હકીકતમાં આનો અર્થ આ છે કે તું જાતે જ પોતાનું અપમાન ચાહે 
છે. મોટાઈનો ખોટો ખ્યાલ, આબરૂનો બેબુનિયાદ દાવો, અને કોઈ વ્યક્તિગત અધિકાર વિના પોતાની જાતને 
એમજ મોટાઈના પદ ઉપર બેઠેલો માનવો, તને મોટો અને આબરૂદાર તેમજ મોટો બનાવી શકતાં નથી બલકે 
આ તને નાનો, અપમાનિત તથા નીચો જ બનાવશે અને તારા અપમાનનું કારણ તું જાતે જ હશે. 

(૧૨) આ હતો એ પડકાર જે ઇબ્લીસે ખુદાને આપ્યો. તેના કહેવાનો મતલબ આ હતો કે આ મહેતલ જે 
આપે મને કયામત સુધીના સમય માટે આપી છે તેનો લાભ ઉઠાવીને હું એ સાબિત કરવા માટે પૂરી તાકાત લગાડી 
દઈશ કે માનવી એ શ્રેષ્ઠતાને પાત્ર નથી જે આપે મારી સરખામણીમાં તેને એનાયત કરી છે. હું આપને દેખાડી 
દઈશ કે આ કેવો અપકારી, કેવો નમકહરામ અને કેવો કૃતધ્ન છે. 

આ મહેતલ જે શેતાને માગી અને ખુદાએ તેને આપી દીધી, આનો અર્થ ફકત સમય જ નથી બલકે એ 
કામ કરવા માટે તક આપવાનો પણ છે જે કામ તે કરવા માગતો હતો, એટલે કે તેની આ માગણી હતી કે મને 
માનવીને બહેકાવવાની તથા તેની નબળાઈઓનો લાભ ઉઠાવીને તેની અણઆવડત સાબિત કરવાની તક 
આપવામાં આવે, અને આ તક અલ્લાહે તેને આપી દીધી. એટલા માટે સૂરઃ બનીઇસ્રસાઈલની ૬૧થી ૬૫મી 
આયતોમાં આની સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે કે અલ્લાહતઆલાએ તેને અધિકાર આપી દીધો કે આદમ અ.સ. 
અને તેની સંતાનને સીધા માર્ગથી ચલિત કરી દેવા માટે જે ચાલો તે ચાલવા માગે છે, ચાલે. આ ચાલો ચાલવાથી 
તેને રોકવામાં આવશે નહીં બલકે એ તમામ માર્ગો ખુલ્લાં રહેશે જેના વડે તે મનુષ્યોને અજમાયશમાં નાખવા 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઓઆન ર૨ 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


ઘઝ 22ર:ૃ 92 હ ક 272 હિ 
(પડે ન્હગ્હટ્ન «૭૫૦ €-6ઉ 

«૬૮4 દત ક દ્વિ ધિ 5 હત 
&ડહ્ડ ઝક તી 65 449૯ 5 5-૯5 


દ ત૬ 


ડઇઇકકહઇ,)ક૪૪ડડાઇઇડડઝહ# ટક 
5 લાઇન ૪ ઝઝહડા્ઈિઝ-કબહરક 
૨%) ૬ કઝ જ ડક!9- 2 હદ 


કહ્યું, “નીકળી જા અહીંથી અપમાનિત અને હાંકી કઢાયેલો. ખાતરી રાખ કે આમાંથી જે 
તારું અનુસરણ કરશે, તારા સહિત એ સહુથી જહનજ્ઞમને ભરી દઈશ. અને હે આદમ, તું અને તારી 
પત્ની, બજ્ઞે આ જજ્ઞતમાં રહો, જ્યાં જે વસ્તુ માટે તમારૂં મન થાય ખાઓ, પરંતુ આ વૃક્ષની નજીક 
નફરકશો નહીં તો જુલમીઓમાંથી થઈ જશો.” 

પછી શેતાને તેમને બહેકાવ્યાં કે જેથી તેમના ગુહ્યાંગો જે એકબીજાથી છૂપાવવામાં આવ્યા 


હતાં તેમની સામે ખોલી નાખે. તેણે તેમને કહ્યું, “તમારા માલિકે તમને જે આ વૃક્ષથી રોકયાં છે તેનું 


ઈ 


માગશે. પરંતુ આની સાથે આ શરત લગાવી દીધી કે ઠય કઝુરડદહા( ડહપર્હી એટલે કે “મારા બંદાઓ 
ઉપર તારી કોઈ સત્તા નહીં ચાલે. તું ફકત એટલો જ અધિકાર ધરાવશે કે તેમને ગેરસમજોમાં નાખે, ખોટી 
આશાઓ અપાવે, દુરાચાર અને ગુમરાહીને તેમની સામે આકર્ષક બનાવીને રજૂ કરે, લિજ્જતો અને લાભોના 
સુંદર સપનાં દેખાડીને તેમને ખોટા માર્ગો તરફ બોલાવે. પરંતુ આ શક્તિ તને આપવામાં નહીં આવે કે તેમનો 
હાથ ઝાલીને બળજબરીપૂર્વક તારા માર્ગે ખેંચીને લઈ જાય અને જયારે તેઓ જાતે સીધા માર્ગ ઉપર ચાલવા માગે 
ત્યારે તેમને ચાલવા ન દે. આ જ વાત સૂરઃ ઇબ્રાહીમની રરમી આયતમાં કહેવામાં આવી છે કે કયામતના દિવસે 
ખુદાની અદાલત તરફથી ફેસલો અપાઈ ગયા પછી શેતાન તેના અનુયાયી મનુષ્યોને કહેશે ટ કાડહ્કઝદઠુડકીડ 
5ડઇઇઈકઠટકઝનટડકકડાઈડઉટડટાઈી એટલે કે “મારૂં તમારી ઉપર કોઈ જોર તો હતું નહીં કે મેં મારા 
અનુસરણ માટે તમને જરે મા હોય, મે આના સિવાય કંઈ કર્યું નથી કે તમને મારા રસ્તા તરફ બોલાવ્યાં અને 
તમે મારૂં નિમંત્રણ સ્વીકારી લીધું. એટલા માટે હવે તમે મને દોષ ન આપો બલકે પોતાની જાતને દોષ આપો”. 
અને શેતાને ખુદા ઉપર જે આક્ષેપ મૂકયો છે કે તેં મને ગુમરાહીમાં નાખ્યો, તો આનો અર્થ આ છે કે 
શેતાન તેના ગુન્હાની જવાબદારી ખુદા પર નાખે છે. તેને ફરિયાદ છે કે આદમની સમક્ષ સિજદો કરવાનો હુકમ 
આપીને તેં મને અજમાયશમાં નાખ્યો અને મારા સ્વાભિમાનને ઠેસ પહોંચાડીને મને એવી હાલતમાં મૂકી દીધો કે 
મે તારી નાફરમાની કરી. બીજા શબ્દોમાં , આ મૃર્ખની ઇચ્છા આ હતી કે તેના મનની ચોરી પકડાત નહીં, બલકે 


સૂરઃ આ'રાફ ૭ તફહીમુલકુઅનિ ર 
2 દત 744 સિ 6 ૮ 0૮4444 ૮ 6 

15546 [0 ઉ 3 છા ઝર 
ક ક 2 વત્ટગ્ર તિત દ 61૪66 

શ્ર્થ્ત્ક ડકટહત્ર્ત્મહન ગ 
1 2“ ક “ન 
ડડ ટમ હતન ગમન ૫૫ 
જ વાવ” હિ (5 4666 -્જ્છ ૭2૪4૮૮2 1। ૮2 
રેપના ક્વ્યાપડુટ ડડ ઇજ ાઈ/ 
જ 2”. દ્ધ ક ના જ 
ધાના કવા 
દિ પર દ્ધ ઇબ્્ાળા ક નજ ન જન 

કારણ આના સિવાય કંઈ નથી કે કયાંક તમે ફરિશ્તા ન બની જાઓ, અથવા તમને અમર જીવન 


જ. ક. ક 


પ્રાન થઈ જાય”, અને તેણે સોગંદ ખાઈને તેમને કહ્યું કે હું તમારો સાચો શુભચિંતકછું છું. 
આવી રીતે છેતરીને તે આ બક્ઞેને ધીમે ધીમે પોતાની રીત ઉપર લઈ આવ્યો. છેવટે જ્યારે 


નજ 


તેમણે એ વૃક્ષનો સ્વાદ ચાખ્યો ત્યારે તેમના ગુહ્યાંગો એકબીજાની સામે ખુલી ગયાં અને તેઓ 
તેમનાં શરીરોને જજ્ઞતના પાંદડાં વડે ઢાંકવા લાગ્યાં. 

ત્યારે તેમના માલિકે તેમને પોકાર્યા, “શું મે તમને આ વૃક્ષથી રોક્યા ન હતાં અને કહ્યું ન 
હતું કે શેતાન તમારો ખુલ્લો દુશ્મન છે ?”' 
બજ્ઞે બોલી ઊઠયાં “હે માલિક, અમે અમારી ઉપર જુલમ કર્યો, હવે જો તે અમારી સાથે 


99૧3 


દરગુજર ન કરી અને દયા ન કરી તો ચોક્કસ અમે બરબાદ થઈ જઈશું. 


જે ખોટા ખ્યાલ અને જે વિદ્રોહ તેણે પોતાની અંદર છુપાવી રાખ્યા હતાં તેની ઉપર પડદો જ પડેલો રહેવા દેવામાં 
આવત. આ સ્પષ્ટપણે એક મૂર્ખાઈ ભરેલી વાત હતી જેનો કોઈ જવાબ આપવાની જરૂર ન હતી, એટલા માટે 
અલ્લાહતઆલાએ આ બાબતની કોઈ જ નોંધ ન લીધી. 

(૧૩) આ કિસ્સા ઉપરથી કેટલીક મહત્ત્વની હકીકતો જાણવા મળે છેઃ 

(૧) માનવીની અંદર લજ્જાની લાગણી એક કુદરતી લાગણી છે અને તેનું સૌથી પહેલું પ્રદર્શન એ 
લજ્જા છે જે તેના શરીરના ખાસ ભાગોને બીજાંની સામે ખોલવામાં માણસ કુદરતી રીતે અનુભવે છે. કુરઆન 
આપણને જણાવે છે કે આ શરમ માનવીની અંદર સભ્યતાની ઉત્ક્રાંતિની સાથે કૃત્રિમ રીતે જન્મેલી નથી અને ન 
તો આ સ્વપ્રયત્ન દ્વારા મેળવી શકાય તેવી ચીજ છે, જેમ કે શેતાનના કેટલાક સાગરીતો અનુમાન કરી લીધું છે 
બલકે હકીકતમાં આ એ કુદરતી વસ્તુ છે જે પહેલા જ દિવસથી માનવીની અંદર મોજૃદ હતી. 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઓઆન ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


ન 


(૨) શેતાનની પહેલી ચાલ જે તેણે માનવીની પ્રકૃતિને સીધા રસ્તેથી હટાવવા માટે ચાલી. આ હતી કે 
તેની આ લજ્જાની લાગણી ઉપર પ્રહાર કરે અને નગ્નતાના રસ્તેથી તેના માટે નિર્લજજતાના કામોનો દરવાજો 
ખોલે અને તેને જાતીય મામલાઓમાં બદચલન બનાવી દે. બીજા શબ્દોમાં , પોતાના હરીફના મોરચામાં સૌથી 
નબળું સ્થાન જે તેણે હુમલા માટે શોધ્યો તે તેના જીવનનું જાતીય પાસું હતું, અને પહેલો પ્રહાર જે તેણે કર્યો તે એ 
સુરક્ષા કિલ્લા ઉપર કર્યો જે લજ્જાના રૂપમાં અલ્લાહતઆલાએ માનવીની પ્રકૃતિમાં મૂકેલો હતો. શેતાનો અને 
તેમના અનુયાયીઓનું આ વલણ આ જ સુધી એવુંને એવું જ કાયમ છે. “વિકાસ” નું કોઈ કામ તેમને ત્યાં શરૂ 
થઈ શકતું નથી જયાં સુધી તે સ્રીને ઉઘાડી કરી બજારમાં લાવીને ઊભી ન કરે અને તેને કોઈને કોઈ રીતે નગ્ન ન 
કરીદે. 

(૩) આ પણ માનવીની સહજ પ્રકૃતિ છે કે તે બૂરાઈના ખુલ્લા નિમંત્રણને ભાગ્યે જ સ્વીકારે છે. 
સામાન્ય રીતે તેને જાળમાં ફસાવવા માટે દરેક દુરાચાર તરફ બોલાવનારે શુભેચ્છકના વેશમાં જ આવવું પડે છે . 

(૪) માનવીની અંદર ઊંચી બાબતો, જેમ કે મનુષ્યની સ્થિતિથી ઊંચા મુકામ ઉપર પહોંચવાની અથવા 
અમરત્વ પ્રાપ્ત કરવાની એક કુદરતી તલપ તેની અંદર રહેલી છે અને શેતાનને તેને ભ્રમમાં નાખવામાં પહેલી 
સફળતા આના જ દ્વારા પ્રાપ્ત થઈ કે તેણે માનવીની આ ઇચ્છાને અપીલ કરી. શેતાનનો સૌથી વધારે ચલણી 
હથિયાર આ છે કે તે માનવીને ઊંચાઈઓ ઉપર લઈ જવાની અને વર્તમાન સ્થિતિ કરતાં બહેતર સ્થિતિ ઉપર 
પહોંચાડી દેવાની આશા અપાવે છે અને પછી તેના માટે એ રસ્તો રજૂકરે છે જે તેને ઊલટાનું પતનની તરફ લઈ જાય. 

(૫) સામાન્ય રીતે આ જે પ્રચલિત થઈ ગયું છે કે શેતાને પહેલાં હઝરત હવ્વા અ.સ.ને ફરેબની જાળમાં 
ફસાવ્યાં અને પછી તેમને હઝરત આદમ અ.સ.ને ફસાવવા માટેના હથિયાર બનાવ્યાં, કુઓનિ આ વાતને 
રદિયો આપે છે. કુર્અાનિ કહે છે કે શેતાને બશ્ેને છેતર્યા અને બન્ને તેનાથી છેતરાઈ ગયાં. બહારથી જોતાં આ ખૂબ 
નાની વાત લાગે છે પરંતુ જે લોકોને ખબર છે કે હઝરત હવ્વા અ.સ. વિષે આ પ્રખ્યાત રિવાયતે દુનિયામાં સ્ત્રીના 
નૈતિક, કાનૂની અને સામાજિક દરજ્જાને નીચો પાડવામાં કેટલો મોટો ભાગ ભજવ્યો છે તેઓ જ કુર્બાનના આ 
કથનનું સાચું મૂલ્ય સમજી શકે છે. 

(૬) આ અનુમાન કરવા માટે કોઈ વ્યાજબી કારણ નથી કે પ્રતિબંધિત વૃક્ષનો સ્વાદ ચાખતાં જ આદમ 
અ.સ. અને હવ્વાના અ.સ.ના ગુહ્યાંગો ખુલી જવા એ વૃક્ષની કોઈ વિશેષતાનું પરિણામ હતું. હકીકતમાં આ 
અલ્લાહતઆલાની નાફરમાની સિવાય બીજી કોઈ વસ્તુનું પરિણામ ન હતું. અલ્લાહતઆલાએ પહેલાં તેમના 
ગુહ્યાંગો પોતાની વ્યવસ્થા વડે ઢાંકયા હતાં. જયારે તેમણે હુકમનો ભંગ કર્યો ત્યારે ખુદાની સુરક્ષા તેમનાથી 
હટાવી લેવામાં આવી, તેમનો એબ ખોલી દેવામાં આવ્યો અને તેમને ખુદ તેમની જાતને હવાલે કરી દેવામાં 
આવ્યાં કે પોતાની ઢાંકવાની વ્યવસ્થા જાતે કરે જો તેની જરૂર તેમને લાગતી હોય, અને જો જરૂરી ન માને અથવા 
તેના માટે પ્રયાસ ન કરે તો ખુદાને આની કોઈ પરવા નથી કે તેઓ કઈ હાલતમાં ફરે છે. આ જાણે કે હંમેશને માટે 
એ હકીકતનું પ્રદર્શન હતું કે માનવી જયારે ખુદાની આજ્ઞાનો ભંગ કરશે ત્યારે મોડાં કે વહેલાં તેનો એબ ખુલીને 
રહેશે, તેમજ આ કે મનુષ્યની સાથે ખુદાનું સમર્થન અને હિમાયત ત્યાં સુધી જ રહેશે જયાં સુધી તે ખુદાનો 
આજ્ઞાંકિત બનીને રહેશે. આજ્ઞાપાલનની હદોની બહાર પગ મૂકયા પછી તેને કદાપિ ખુદાની હહિમાયત મળશે 
નહીં બલકે તેને ખુદ તેની જ જાતને હવાલે કરી દેવામાં આવશે. આ એ જ વિષય છે જે ઘણી હદીસોમાં નબી 
સ.અ.વ.એ વર્ણવ્યો છે અને આના જ વિષે નબી સ.અ.વ.એ દુઆ કરી છેઃ હ**,9 “હા હકક) 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઓઆન ર૨ 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


(હેખુદા ! હું તારી કૃપાનો ઉમેદવાર છું તેથી મને એક ક્ષણ માટે પણ મારા મનને હવાલે ન કર.) 

(૭) શેતાન આ સાબિત કરવા માગતો હતો કે માનવી એ શ્રેષ્ઠતાનો હકકદાર નથી જે તેની 
સરખામણીમાં તેને આપવામાં આવી છે. પરંતુ પહેલા જ મોરચે તેણે હાર ખાધી. નિઃશંક, આ મોરચામાં માનવી 
તેના માલિકના હુકમનું પાલન કરવામાં પૂરી રીતે સફળ ન થઈ શકયો, અને તેની એ નબળાઈ જાહેર થઈ ગઈ કે 
તે તેના હરીફની ચાલમાં આવીને આજ્ઞાપાલનના રસ્તેથી ચલિત થઈ શકે છે, પરંતુ આ પહેલા જ મુકાબલામાં 
આ વાત તો પૂરી રીતે સાબિત થઈ ગઈ કે માનવી તેના નૈતિક દરજ્જામાં એક વધારે શ્રેષ્ઠ સર્જન છે. સૌથી 
પહેલાં , શેતાન તેની મોટાઈનો ખુદ દાવેદાર હતો અને માનવીએ આનો દાવો પોતે નથી કર્યોબલકે મોટાઈ તેને 
આપવામાં આવી. બીજું, શેતાને એક માત્ર ઘમંડ અને અભિમાનના કારણે અલ્લાહના હુકમનો અનાદર પોતે 
પોતાની પસંદગીથી કર્યો, અને માનવીએ હુકમનો ભંગ પોતાની પસંદગીથી ન કર્યો બલકે શેતાનના 
બહેકાવામાં આવીને તે તેમાં ફસાયો. ત્રીજું, માનવીએ બૂરાઈના ખુલ્લા નિમંત્રણને સ્વીકાર્યો નહીં બલકે 
બૂરાઈના નિમંત્રકે શુભેચ્છક બનીને તેની સામે આવવું પડયું. તે પતનની તરફ પતનની ઇચ્છા કરીને ગયો નથી 
બલકે એ ભ્રમમાં પડીને ગયો કે આ રસ્તો તેને ઊંચાઈઓ તરફ લઈ જશે. ચોથું, શેતાનને ઠપકો આપવામાં 
આવ્યો ત્યારે તે તેના ગુન્હાને કબૂલ કરવા તેમજ બંદગીની તરફ પાછા આવવાના બદલે નાફરમાની ઉપર વધારે 
દઢ થઈ ગયો અને જયારે માનવીને તેના કસૂર બદલ ઠપકો આપવામાં આવ્યો ત્યારે તેણે શેતાનની જેમ વિદ્રોહ ન 
કર્યોબલકે પોતાની ભૂલનું ભાન થતાં જ તે પસ્તાયો , પોતાની ભૂલ કબૂલ કરી અને બગાવતથી આજ્ઞાપાલનની 
તરફ પાછો વળ્યો, અને માફી માગીને પોતાના માલિકના કૃપાક્ષેત્રમાં આશ્રય શોધવા માંડયો . 

(૮) આવી રીતે શેતાનનો માર્ગ અને એ માર્ગ જે માનવીને લાયક છે, બન્ને એકબીજાથી તદન અલગ 
થઈ ગયાં. શુદ્ધ શેતાની માર્ગ આ છે કે બંદગીથી વિમુખ બને, ખુદાની સામે વિદ્રોહ કરે, ચેતવણી આપ્યા છતાં 
ઘમંડપૂર્વક પોતાના બંડખોર વલણ માટે દુરાગ્રહ રાખે અને જે લોકો આજ્ઞાપાલનના માર્ગ ઉપર ચાલી રહ્યાં હોય 
તેમને પણ બહેકાવે અને ગુન્હાખોરીના માર્ગ ઉપર લાવવાનો પ્રયત્ન કરે. આનાથી ઊલટું, જે માર્ગ માનવીને 
લાયક છે તે આ છે કે પહેલાં તો તે શેતાનના બહેકાવાનો સામનો કરે અને તેના આ દુશ્મનની ચાલોને સમજવા 
તથા તેમનાથી બચવા માટે હરહંમેશ સાવધાન રહે, પરંતુ જો કોઈ વખત તેના કદમ બંદગી અને આજ્ઞાપાલનના 
માર્ગથી ખસી પણ જાય તો પોતાની ભૂલને માનીને પસ્તાવા અને શરમની સાથે તરત જ પોતાના માલિક તરફ 
પાછો વળે અને એ ભૂલની ભરપાઈ કરે જે તેનાથી થઈ ગઈ છે. આ જ એ મુખ્ય બોધ છે જે અલ્લાહતઆલા આ 
કિસ્સા દ્રારા અહીં આપવા માગે છે. અત્રે એ સમજાવવાનો આશય છે કે જે માર્ગ ઉપર તમે લોકો જઈ રહ્યાં છો તે 
માર્ગ શેતાનનો છે. તમારું ખુદાઈ માર્ગદર્શનથી લાપરવા બનીને જિન્ઞાતો અને મનુષ્યોમાં રહેલાં શેતાનોને 
તમારા વાલી અને મુરબ્બી બનાવવાં, અને એક પછી એક સતત ચેતવણીઓ છતાં ભૂલ માટે દુરાગ્રહ સેવતા 
રહેવું, આ હકીકતમાં તદ્દન શેતાની વલણ છે. તમે તમારા આદિશત્રુની જાળમાં ફંસાઈ ગયાં છો અને તેનાથી 
પૂર્ણ પરાજય પામી રહ્યાં છો. આનું પરિણામ પછી એ જ છે જે શેતાન પોતે ભોગવવાનો છે. જો તમે હકીકતમાં 
તમારી જાતના દુશ્મન ન થઈ ગયાં હોવ તેમજ તમારી અંદર થોડી પણ ચેતના બાકી હોય તો ચેતી જાઓ અને એ 
માર્ગઅપનાવો જે છેવટે તમારા પિતા અને માતા આદમ અ.સ. અને હવ્વા અ.સ.એ અપનાવ્યો હતો. 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઓઆન ર૨ 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


છ ક72 


દ. હં ક ક્ઝહ ઝડકાહ 

ઉહશપડઈઉડલક્પ૩ ૦૪૬૦૭2૯) 
52 ક/7 ક ક “7979૪7 ક» “0:5૨ 

સ 5 22*46 4૫% (9 ઝઝઉક ન પ હ 


કહયું “ઊતરી જાઓ, તમે એકબીજાનાં દુશ્મન છો, અને તમારા માટે એક ખાસ મુદ્દત 
સુધી ધરતી ઉપર જ ઠેકાણું અને જીવનનિર્વાહ છે” અને કહયું “ત્યાં જ તમારે જીવવાનું અને 
મરવાનું છે અને તેમાંથી જ તમને છેવટે કાઢવામાં આવશે.” (રુકૂઅ ૨) 

હે આદમની સંતાન, અમે તમારી ઉપર પોશાક ઊતાર્યો છે કે તમારા શરીરના ગહ્યાંગોને ઢાંકે 


(૧૪) આ શંકા ન કરો કે હઝરત આદમ અ.સ. અને હવ્વા અ.સ.ને જન્નતમાંથી ઊતરી જવાનો આ 
હુકમ સજાના રૂપમાં કરવામાં આવ્યો હતો. કુર્અનમાં ઘણી જગ્યાએ આ બાબતની સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે કે 
અલ્લાહે તેમની તોબા કબૂલ કરી લીધી અને તેમને માફી બક્ષી. આમ, આ હુકમમાં સજાનું કોઈ પાસું નથી બલકે 
આ તે આશયનું પુરૂં કરવું છે જેના માટે માનવીને પેદા કરવામાં આવ્યો હતો. (સમજૂતી માટે જુઓઃ સૂરઃ 
બકરહ, નોંધ ક્રમાંક૪૮ અને૫૩) 

(૧૫) આદમ અ.સ. અને હવ્વા અ.સ.ના આ કિસ્સાના એક વિશિષ્ટ પાસાની તરફ ધ્યાન દોરીને 
આરબોની સામે તેમના પોતાના જીવનમાં રહેલી શેતાની બહેકાવાની સૌથી વધુ દેખાઈ આવતી અસરની તરફ 
ઇશારો કરવામાં આવ્યો છે. આ લોકો વસ્રોનો ઉપયોગ ફકત શોભા માટે અને ત્કતુની અસરોથી શરીરને રક્ષણ 
આપવા માટે કરતા હતાં, પરંતુ તેનો પ્રાથમિક બુનિયાદી હેતુ એટલે કે શરીરના ગુહ્યાંગો ને છૂપાવવાનું મહત્ત્વ 
તેમને ત્યાં ન હતું. તેમને પોતાના છૂપાવવા લાયક શરીરના અંગો બીજા સામે ખોલી નાખવામાં કોઈ ડર ન હતો. 
જાહેરમાં નગ્ન થઈને નાહી લેવું, રસ્તે ચાલતાં કુદરતી હાજતે બેસી જવું , લેઘો ખુલી જાય તો ગુહ્યાંગો ખુલી 
જવાની કોઈ પરવા ન કરવી, તેમની રોજિંદી ક્રિયાઓ હતી. આનાથી આગળ વધીને આમાંથી ઘણા ખરા લોકો 
હજજના પ્રસંગે કા'બાની આસપાસ નગ્ન તવાફ કરતા હતાં અને આ મામલામાં એમની સ્ત્રીઓ એમના પુરૂષો 
કરતાં પણ થોડી વધારે નિર્લ્લજ હતી. એમની દૃષ્ટિએ આ કૃત્ય એક ધાર્મિક કૃત્ય હતું અને નેક કામ સમજીને 
તેઓ આનું આચરણ કરતા હતાં. બીજું, આ ખાસિયત માત્ર આરબોની જ ન હતી બલકે દુનિયાની ઘણીખરી 
કોમો આવી જ નિર્લ્લજતામાં રાચતી રહી છે અને આ જ સુધી રાચી રહી છે. એટલા માટે સંબોધન એકલા 
આરબોને જ કરવામાં આવ્યું નથી બલકે સાર્વજનિક છે અને તમામ માનવજાતિને ચેતવવામાં આવી રહી છે કે 
જુઓ, આ શેતાની બહેકાવાનું એક ખુલ્લું ચિહ્ન તમારા જીવનમાં રહેલું છે. તમે તમારા માલિકના માર્ગદર્શનથી 
લાપરવા બનીને તથા તેના પયગમ્બરોના સંદેશથી વિમુખ બનીને તમારી જાતને શેતાનને હવાલે કરી દીધી અને 
તેણે તમને માનવીય પ્રકૃતિના રસ્તાથી હટાવીને એ જ નિર્લ્લજતામાં નાખી દીધાં જેમાં તે તમારી પહેલાં તમારા 


9 1215 વાગ વાઝ કાળી” 
[05૬ ૬૪% નવાઈ ૦ ઇજ ૪ 
૯ર પફન્‍ ન ન 
ડડ ઝડ ઈઝઝી-્ટા- 


અને તમારા માટે શરીરના રક્ષણ અને પા સાધન પણ બને, અને ઉત્તમ પોશાક સંયમનો 
પોશાક છે. આ અલ્લાહની નિશાનીઓમાંની એક નિશાની છે, કદાચ લોકો આમાંથી બોધ ગ્રહણ 
કરે. હે આદમની સંતાન, આવું ન થાય કે શેતાન તમને ફરીથી એવી જ રીતે અજમાયશમાં નાખી દે 
જેવી રીતે તેણે તમારા માબાપને જજ્ઞતમાંથી કઢાવ્યા હતાં, અને તેમનાં પોશાક તેમની ઉપરથી 
ઊતરાવી દીધા હતાં જેથી તેમના ગુહ્યાંગો એકબીજાની સામે ખોલે. તે અને તેના સાથીદારો તમને 


એવી જગ્યાએથી જુએ છે જ્યાંથી તમે તેમને જોઈ નથી શકતાં. આ શેતાનોને અમે એ લોકોના 
વાલી બનાવી દીધાં છે જે ઈમાન લાવતાં નથી“. 


પ્રથમ પિતા અને માતાને નાખવા માગતો હતો. આની ઉપર વિચાર કરો તો આ હકીકત તમારી સામે આવી જશે 
કે પયગમ્બરોના માર્ગદર્શન વિના તમે તમારી પ્રકૃતિના પ્રાથમિક તકાદાઓ સુદ્ધાંને ન તો સમજી શકો છો ન તો 
પૂરાંજ કરી શકો છો. 

(૧૬) આ આયતોમાં જે કંઈ કહેવામાં આવ્યું છે તેના ઉપરથી કેટલીક મહત્ત્વની હકીકતો સ્પષ્ટપણે 
સામે આવી જાય છે : 

પહેલું આ કે વસ્રો માનવીન માટે કોઈ કૃત્રિમ વસ્તુ નથી બલકે માનવપ્રકૃતિનો એક મહત્ત્વનો તકાદો 
છે. અલ્લાહતઆલાએ માનવીના શરીર ઉપર પશુઓની જેમ કોઈ આવરણ જન્મજાત રીતે રાખ્યું નથી બલકે 
લજ્જા અને શરમનું તત્ત્વ તેની પ્રકૃતિમાં મૂકી દીધું છે. તેણે માનવીને માટે તેના જાતીય અંગોને માત્ર જાતીય 
અંગો જ બનાવ્યાં નથી બલકે કૌઠુડ પણ બનાવ્યાં અને જેનો અર્થ અરબી ભાષામાં એવી વસ્તુ છે જેના જાહેર 
થવાને માણસ અશોભનીય માને. બીજું, આ પ્રાકૃતિક લજ્જાના તકાદાને પૂરો કરવા માટે તેણે કોઈ તેયાર 
પોશાક માનવીને આપી દીધો નથી બલકે તેની પ્રકૃતિ ઉપર પોશાકનો સંકેત ઊતાર્યો છે ( “૫૬ દાઈંછઠા ) 
જેથી તે તેની બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરીને તેની પ્રકૃતિના આ તકાદાને સમજે અને પછી અલ્લાહે પેદા કરેલી 
વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરીને પોતાના માટે પોશાક પ્રાપ્ત કરે. 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઓઆન ૨ 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


દ્વ ૮૪ 2૮7 ક તર્ટ «૮ «૮૮44 ૮4 
ઉ્ગદ્રપાઠઉોદ। નોન £ડઉજી3) દ 


દ્ર કાક 


ક ડિ ડા, ઇડછઝક 


આ લોકો જ્યારે કોઈ શરમજનક કૃત્ય કરે છે ત્યારે કહે છે કે અમે અમારા બાપદાદાને આ 
જ રીત ઉપર જોયાં છે અને અલ્લાહે જ અમને આવું કરવાનો આદેશ આપ્યો છે.” આમને કહો 
અલ્લાહ નિર્લજ્જતાનો આદેશ કદાપિ આપતો હોતો નથી.“ શું તમે અલ્લાહના નામે એ 


બીજું આ કે, આ પ્રાકૃતિક સંકેતની રૂએ માનવી માટે પોશાકની નૈતિક જરૂરિયાત પ્રાથમિક છે એટલે કે 
મા કકક ગુહ્યાંગોને ઢાંકે. અને તેની ભૌતિક જરૂરિયાત તેના પછી છે, એટલે કે તેનો પોશાક તેના માટે “ર 
(શરીરની શોભા અને ત્કતુઓની અસરોથી શરીરના રક્ષણનું સાધન) બને. આ બાબતમાં પણ કુદરતી રીતે 
માનવીનો મામલો પશુઓ કરતાં ઊલટો છે. તેમના માટે પહેરવેશનો મૂળ ઉદ્દેશ્ય માત્ર તેનું “8૩7 ” હોવું છે, 
અને તેના ગુદ્યાંગોનું ઢાંકનાર હોવાની વાત કરીએ તો તેમના જાતીય અંગો ઢોં%- (ઢાંકવાના અંગો) છે જ નહીં કે 
તેમને ઢાંકવા માટે પશુઓની પ્રકૃતિમાં કોઈ ઇચ્છા રહેલી હોત અને તેનો તકાદો પૂરો કરવા માટે તેમના શરીરો 
ઉપર કોઈ પોશાક પેદા કરવામાં આવત. પરંતુ જયારે મનુષ્યોએ શેતાનનું માર્ગદર્શન સ્વીકાર્યું ત્યારે મામલો 
પાછો ઊલટાઈ ગયો. તેણે તેના ચેલાઓને આ ગેરસમજમાં નાખી દીધાં કે તમારા માટે પોશાકની જરૂર દેખીતી 
રીતે એટલી જ છે જેટલી પશુઓ માટે (&ર- રૂવાંટીની છે હવે આનું કૌ“. (ઢાંકવાના અંગોને) ઢાંકવાની વસ્તુ 
હોવાની વાત જોઈએ, તો આ જરા પણ મહત્ત્વ ધરાવતું નથી, બલકે જેવી રીતે પશુઓના અંગોર્કા%: ઢાંકવાના 
અંગો નથી એવી જ રીતે તમારા આ અંગો પણ કૌ ઢાંકવાના અંગો નથી, માત્ર જાતીય અંગો જ છે. 

ત્રીજું આ કે, માનવી માટે પોશાકનું માત્ર ગુહ્યાંગો ઢાંકવાનું સાધન તેમજ શોભા અને સુરક્ષાનું માધ્યમ 
હોવું જ પૂરતું નથી બલકે હકીકતમાં આ મામલામાં જે ભલાઈ સુધી માનવીએ પહોંચવું જોઈએ તે આ છે કે તેનો 
પોશાક સંયમ(તકવા)નો પોશાક હોય, એટલે કે ઢાંકવાના અંગોને પૂરી રીતે ઢાંકતો પણ હોય, શોભામાં પણ 
હદથી વધેલો કે માણસની હેસિયતથી ઊતરતી કક્ષાનો ન હોય, ઘમંડ અને અભિમાન તેમજ આડંબર અને 
દેખાડો કરતો પણ ન હોય, આ ઉપરાંત એ માનસિક રોગોનું પ્રતિનિધિત્વ પણ કરતો ન હોય જેના કારણે પુરૂષો 
સ્રીપણું અપનાવે છે, સ્ત્રીઓ પુરૂષપણાનું પ્રદર્શન કરવા લાગે છે, અને એક કોમ બીજી કોમ જેવી બનવાનો 
પ્રયાસ કરીને પોતે જ પોતાના અપમાનની જીવંત જાહેરાત બની જાય છે. પોશાકની બાબતમાં આ ઇઈચિછેત 
ભલાઈને પહોંચવાનું તો કોઈ પણ રીતે એ લોકોની તાકાત બહારનું છે જેમણે નબીઓ સ.અ.વ. ઉપર ઈમાન 
લાવીને પોતાની જાતને સંપૂર્ણપણે ખુદાના મા્ગદર્શનને હવાલે કરી દીધાં ન હોય. જયારે તેઓ ખુદાના 
માર્ગદર્શનનો સ્વીકાર કરવાનો ઇનકાર કરી દે છે ત્યારે શેતાનોને તેમના વાલી બનાવી દેવામાં આવે છે, પછી 
આ શેતાનો તેમને કોઈને કોઈ ભૂલમાં નાખીને જ રહે છે. 

ચોથું આ કે પોશાકનો મામલો પણ અલ્લાહની એ અસંખ્ય નિશાનીઓમાંથી એક નિશાની છે જે 
દુનિયામાં ચારેય તરફ ફેલાયેલી છે તથા હકીકત સુધી પહોંચવામાં માનવીની મદદ કરે છે. શરત બસ એટલી જ 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઓઆઓન ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


કલિ કકક 6૮૮5 ર ધિ ત ત હિઝ ઇઝ 


નઈ 


૮722554 2%%272777 ક ક 2 2722૭» 7 
3 દહન ૩ઈબઝનન 


6 


વાતો કહો છો જેના વિષે તમને જાણકારી નથી ર તે અલ્લાહ તરફથી છે)? હે નબી, આમને કહો, 
મારા માલિકે તો સચ્ચાઈ અને ન્યાયનો આદેશ આપ્યો છે, અને તેનો હુકમ તો આ છે કે દરેક 
ઇબાદતમાં તમારો ચહેરો સીધો રાખો અને તેને જ પોકારો તમારા દીનને તેના માટે વિશિષ્ટ રાખીને. 
જેવી રીતે તેણે અત્યારે તમને પેદા કર્યા છે તેવી જ રીતે તમે ફરીથી પેદા કરવામાં આવશો.“ 


છે કે માનવી પોતે તેમાંથી બોધ ગ્રહણ કરવા માગે. ઉપર જે સત્યોની તરફ ઇશારો કરવામાં આવ્યો છે તેમને જો 
વિચારપૂર્વક જોવામાં આવે તો આ વાત સહેલાઈથી સમજી શકાય છે કે પોશાક કઈ હેસિયતથી 
અલ્લાહતઆલાની એક મહત્ત્વની નિશાની છે. 

(૧૭) અહીં ઇશારો આરબોના નગ્ન તવાફ તરફ છે જેનો ઉલ્લેખ અમે ઉપર કરી ગયાં છીએ. એ લોકો 

એક ધાર્મિક કૃત્ય સમજીને કરતા હતાં અને તેમની માન્યતા હતી કે ખુદાએ આ હુકમ આપેલો છે. 

(૧૮) બાહ્ય રીતે તો આ એક ટૂંકું વાકય દેખાય છે, પરંતુ હકીકતમાં તેની અંદર કુઅનિમજીદે એ 
લોકોની જહાલતભરી માન્યતાઓની વિરૂદ્ધ એક ખૂબ જ મોટી દલીલ રજૂ કરી છે. દલીલ કરવાની આ શૈલીને 
સમજવા માટેબે વસ્તુઓ પ્રસ્‍તાવનાના રૂપમાં પહેલાં સમજી લેવી જરૂરી છે : 

એક આ કે આરબો જો કે તેમની અમુક ધાર્મિક વિધિઓમાં નગ્નતા અપનાવતા હતાં અને તેને એક 
પવિત્ર ધાર્મિક કૃત્ય સમજતા હતાં, પરંતુ નગ્નતા પોતે જ એક લજજાસ્પદ કૃત્ય છે એમ તેઓ દઢપણે માનતા 
હતાં. એટલા માટે કોઈ પણ સજજન અને આબરૂદાર આરબ એ વાતને પસંદ કરતો ન હતો કે કોઈ ધાર્મિક 
સભામાં અથવા બજારમાં અથવા તેના સગા-સબંધીઓ અને વડીલો વચ્ચે નગ્ન થાય. 

બીજું આ કે એ લોકો નગ્નતાને લજજાસ્પદ માનવા છતાં એક ધાર્મિક વિધિની હેસિયતથી તેમની 
પૂજાના સમયે અપનાવતા હતાં, અને કેમકે તેઓ પોતાના ધર્મને ખુદા તરફથી મળેલો માનતા હતાં એટલા માટે 
તેમનો દાવો હતો કે આ વિધિ પણ ખુદાએ નકકી કરેલી છે. આના માટે કુરબાન આ દલીલ કરે છે કે જે કામ 
નિર્લજ્જતાનાં છે અને જેમને તમે પોતે પણ જાણો અને માનો છો કે તે નિર્લજ્જતા છે, તેમના વિષે તમે આવું કેવી 
રીતે ધારી લો છો કે ખુદાએ આનો હુકમ આપ્યો હશે. કોઈ પણ નિર્લજ્જ કામનો હુકમ ખુદા તરફથી હરગિજ ન 
હોઈ શકે અને જો તમારા ધર્મમાં આવો હુકમ જોવા મળતો હોય તો આ વસ્તુ આ વાતની સ્પષ્ટ નિશાની છે કે 
તમારો ધર્મખુદા તરફથી નથી. 

(૧૯) આનો અર્થ આ છે કે ખુદાના દીનને તમારી આ બેહુદી વિધિઓ સાથે શું સંબંધ ! તેણે જે દીનનું 
શિક્ષણ આપ્યું છે તેના પાયાના સિદ્ધાંતો તો આ પ્રમાણે છે : 

(૧) માનવી પોતાના જીવનને ન્યાય અને સત્યના પાયા ઉપર કાયમ કરે, 

(ર) ઇબાદત -પૂજા વખતે પોતાનું ધ્યાન બરાબર રાખે એટલે કે ખુદા સિવાય બીજા કોઈની બંદગીનો 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઆન ર૨ 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


જ દ્વા જ ગિ શાદ 1 દ્વ 0૮%: ૮૧ 
કડક કફ-થઇ! 5૪ હ ક 
દ્વિ તત જિદ દ્ર દ્ર ત દ્વ ત્મ 


૦૭૭83૬56 %:55૪ છ 
#્ન્‍્શ્્ત 2:-ખટત2_ 2754૮7..,22-5% ક 0કક* 
95 કેષ્ટ્ઝ્-૦ તર ક ઝ.5ડ કડ 


દ 798%» 929૭2 2 ટ્‌ 4-4. ,૭૭- 
છલક ન્‍ટત્ટઝક્ડીથકઝડડાકકા 
એક જૂથને તો તેણે સીધો માર્ગ દેખાડી દીધો છે, પરંતુ બીજા ય ગુમરાહી વળગી ગયેલી છે, 
કારણ કે તેમણે ખુદાની જગ્યાએ શેતાનને તેમનો વાલી બનાવી લીધો છે અને તેઓ માની રહ્યાં છે કે 
અમે સીધા માર્ગ ઉપર છીએ. 

હે આદમની સંતાન, દરેક ઇબાદત વખતે તમારી શોભાથી સજ્જ રહો” અને ખાઓ અને 
પીઓ તથા હદથી આગળ ન વધો, અલ્લાહ હદથી વધી જનારાઓને પસંદ નથી કરતો. (રુકૂઅ ૩) 
અંશ સુદ્ધાં તેની ઇબાદતમાં ન હોય, આજ્ઞાપાલન અને ગુલામી તેમજ આજીજી અને વિનગ્રતાનું ધ્યાન સાચા 
ખુદા સિવાય બીજા કોઈની તરફ જરાપણ ફરવા નપામે. 

(૩) માર્ગદર્શન તથા હિમાયત અને મદદ તેમજ રક્ષણ અને સુરક્ષા માટે ખુદાની પાસે જ દુઆ માગે, 
પરંતુ શરત આ છે કે એ વસ્તુની દુઆ માગનાર માણસે પહેલાં તેના દીનને ખુદાના માટે ખાસ બનાવી દીધેલું 
હોય. એવું ન થાય કે જીવનની તમામ વ્યવસ્થા તો કુફ અને શિર્ક તથા ગુનાખોરી અને અન્યોની બંદગી ઉપર 
ચાલી રહી હોય અને મદદ ખુદા પાસે માગવામાં આવે કે હે ખુદા, આ વિદ્રોહ જે અમે તારી સાથે કરી રહ્યાં છીએ 
તેમાં અમારી મદદ કર. 

(૪) અને આ વાત ઉપર વિશ્વાસ રાખે કે જેવી રીતે આ જગતમાં તે જન્મ્યો છે તેવી જ રીતે એક બીજી 
દુનિયામાં પણ તેને પેદા કરવામાં આવશે અને તેણે પોતાના કર્મોનો હિસાબ ખુદાને આપવો પડશે. 

(૨૦) અહીં શોભાનો અર્થ પૂરો પોશાક છે. ખુદાની ઇબાદતમાં ઊભા રહેવા માટે ફકત એટલું જ પૂરતું 
નથી કે માણસ માત્ર તેના ઢાંકવાના અંગોને ઢાંકી લે, બલકે સાથોસાથ આ પણ જરૂરી છે કે તેની શક્તિ પ્રમાણે તે 
તેના પૂરો પોશાક પહેરે જેમા ઢાંકવાના અંગો ઢંકાતાં પણ હોય અને શોભા પણ આપતાં હોય. આ હુકમ એ ખોટા 
વલણનું ખંડન કરવા માટે છે જેની ઉપર જાહિલ લોકો તેમની ઇબાદતોમાં અમલ કરતા આવ્યાં છે અને આજ 
સુધી કરી રહ્યાં છે. તેઓ માને છે કે નગ્ન અથવા અર્ધનગ્ન થઈને, તથા પોતાના રૂપને વિકૃત બનાવીને ખુદાની 
ઇબાદત કરવી જોઈએ. આનાથી ઊલટું ખુદા કહે છે કે, તમારી શોભાથી સજ્જ થઈને એવા પહેરવેશમાં 
ઇબાદત કરવી જોઈએ કે જેમાં નગ્નતા તો શું અસભ્યતાનો અંશ સુદ્ધાં ન હોય. 

(૨૧) એટલે કે ખુદાને તમારી ગરીબી, તમારું ભૂખ્યા રહેવું અને સારા ભોજનથી દૂર રહેવું પસંદ નથી 
કે તેની બંદગી કરવા માટે આ બધું કોઈ પણ કક્ષાએ જરૂરી હોય. બલકે તેની અસલ ખુશી તો આ છે કે તમે તેના 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઓઆન ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


ન્ત્કૃ ““«  -.- ત ક *2:ક૪ ત્ 
હ્ઝા*&૮35 458૫51 ૯8ન્‍ુ૯6*્ક ક્ર 


ન્ન 


હે મુહમ્મદ, આમને કહો કોણે અલ્લાહની એ શોભાને હરામ ઠેરવી દીધી જેને અલ્લાહે 
તેના બંદાઓ માટે કાઢી હતી અને કોણે અલ્લાહની બખ્શેલી શુદ્ધ વસ્તુઓ પ્રતિબંધિત કરી 
દીધી ? કહો, આ તમામ વસ્તુઓ દુનિયાના જીવનમાં પણ ઈમાન લાવનારાઓ માટે છે, અને 
કયામતના દિવસે તો ખાસ તેમના જ માટે હશે. આવી રીતે અમે અમારી વાતો સ્પષ્ટપણે 
વર્ણવીએ છીએ એ લોકો માટે જે જ્ઞાન ધરાવનારાં છે. 

હે નબી, આમને કહો કે મારા માલિકે જે વસ્તુઓ હરામ ઠેરવી છે તે તો આ છે : નિર્લજ્જતાના 


એનાયત કરેલાં ઉમદા વસ્રો પહેરો અને પાક રોજી માણો. તેના કાનૂનમાં અસલ ગુન્હો આ છે કે માણસ તેણે 
નકકી કરેલી હદોનું ઉલ્લંઘન કરે, પછી આ ઉલ્લંઘન હલાલને હરામ કરવા માટે હોય કે હરામને હલાલ કરવાના 
રૂપમાં હોય. 

(રર) આનો અર્થ આ છે કે અલ્લાહે તો દુનિયાની તમામ શોભાઓ અને પવિત્ર વસ્તુઓ બંદાઓ માટેજ 
પેદા કરી છે. એટલા માટે અલ્લાહની ઇચ્છા તો કદાપિ આ હોઈ શકે નહીં કે તેમને બંદાઓ માટે હરામ કરી દે. હવે 
જો કોઈ ધર્મ અથવા સંપ્રદાય અથવા કોઈ નૈતિક અને સામાજિક વ્યવસ્થા એવી હોય કે જે તેમને હરામ અથવા 
ઘૃણાસ્પદ અથવા આધ્યાત્મિક પ્રગતિમાં અંતરાયરૂપ ઠરાવે તો તેનું આ કૃત્ય પોતે જ આ વાતનો ખુલ્લો સબૂત છે કે 
તે ખુદા તરફથી નથી. આ પણ એ દલીલોમાંની એક મહત્ત્વની દલીલ છે જે કુઅનિ જૂઠા સંપ્રદાયો અને ધર્મોના 
ખંડન માટે રજૂકરી છે, અને તેમને સમજી લેવી કુઅનિની દલીલ કરવાની શૈલીને સમજવા માટે જરૂરી છે. 

(૨૩) એટલે કે હકીકતની દષ્ટિએ તો ખુદાની સર્જેલી તમામ વસ્તુઓ દુનિયાના જીવનમાં પણ 
ઈમાનવાળા લોકો માટે જ છે, કેમકે તેઓ જ ખુદાની વફાદાર પ્રજા છે અને વફાદારીના ફળ ઉપર હકક તો માત્ર 
વફાદારોનો જ છે. પરંતુ દુનિયાની પ્રવર્તમાન વ્યવસ્થા કેમકે અજમાયશ અને મહેતલના નિયમ ઉપર રચવામાં 
આવી છે એટલા માટે અહીં મોટાભાગે ખુદાની નિયામતો નમકહરામ લોકોમાં પણ વહેચાતી રહે છે , અને ઘણી 
વખત નમકહલાલ લોકો કરતાં વધારે તેમને નિયામતો એનાયત કરવામાં આવે છે, અલબત્ત, આખિરતમાં 
(જયાં તમામ વ્યવસ્થા શુદ્ધ સત્યના પાયા ઉપર હશે) જીવનની શોભાઓ અને પાક રોજી, બધું જ માત્ર 
નમકહલાલ લોકો માટે અનામત હશે અને એ નમકહરામ લોકો તેમાંથી કંઈ પણ મેળવી નહીં શકે જેમણે તેમના 
માલિકની આપેલી રોજી ઉપર પોષણ મેળવ્યા પછી પણ તેની જ વિરૂદ્ધ બગાવત કરી. 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઓઆન ર૨ 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


“7 5૭ 2:૦7 4«ટત - 42.2. *42 “૮ 2 22-77 
છછ» ૦-59૬-૯૭ ૫:55. 


ક 


કૃત્યો --ચાહે જાહેર હોય કે છૂપાં” --અને ગુનાહ અને સત્યની વિરુદ્ધ હદથી વધી જવું“ 


અને આ કે અલ્લાહની સાથે તમે કોઈને ભાગીદાર બનાવો જેના માટે તેણે કોઈ સનદ ઊતારી નથી 
અને આ કે અલ્લાહના નામે કોઈ આવી વાત કહો જેના વિષે તમને જાણકારી ન હોય કે હકીકતમાં 
જ કહેલી છે. 

દરેક કોમ માટે મહેતલની એક મુદ્દત ઠરાવેલી છે, પછી જ્યારે કોઈ કોમની મુદ્દત પૂરી 
થઈ જાય છે ત્યારે એક ઘડીભર પણ મોડું કે વહેલું થતું નથી.” (અને આ વાત અલ્લાહે સર્જનની 
શરૂઆતમાં જ સ્પષ્ટપણે કહી દીધી હતી કે) 

(૨૪) સમજૂતી માટે જુઓ સૂરઃ અન્‌આમ, નોંધ ક્રમાંક ૧૨૮ અને ૧૩૧. 

(રપ) આયતમાં .&] શબ્દનો ઉપયોગ થયો છે જેનો મૂળ અર્થ ઢીલ છે. ર એ ઊંટણીને કહે છે જે 
ઝડપથી ચાલી શકતી હોય પરંતુ જાણી જોઈને ધીમી ચાલે. આના ઉપરથી આ શબ્દમાં ગુન્હાનો અર્થ પેદા થયો 
છે, એટલે કે માનવી દ્વારા તેના માલિકનું આજ્ઞાપાલન કરવાની શક્તિ ધરાવવા છતાં ઢીલ દાખવવી અને તેની 
પ્રસન્નતાને પહોંચવામાં જાણી જોઈને કસૂર કરવો. 

(ર૬) એટલે કે પોતાની હદનું ઉલ્લંઘન કરીને એવી હદોમાં પગ મૂકવો જેની અંદર દાખલ થવાનો 
માનવીને અધિકાર ન હોય. આ વ્યાખ્યાની રૂએ એ લોકો પણ બાગી ઠરે છે જે બંદગીની હદથી બહાર જઈને 
ખુદાના રાજયમાં સ્વાયત્ત વલણ અપનાવે છે અને એ લોકો પણ જે ખુદાની ખુદાઈમાં પોતાની મોટાઈના ઢોલ 
પીટે છે, અને તેઓ પણ જે ખુદાના બંદાઓના હકકો ઉપર તરાપ મારે છે. 

(૨૭) મહેતલની મુદ્દત નકકી કરવાનો અર્થ આ નથી કે દરેક કોમ માટે વર્ષ અને મહીના અને 
દિવસોની દષ્ટિએ એક વય નકકી કરવામાં આવતી હોય અને એ વય પૂરી થતાં જ એ કોમને અનિવાર્યપણે નષ્ટ 
કરી દેવામાં આવતી હોય. બલકે આનો અર્થ આ છે કે દરેક કોમને દુનિયામાં કામ કરવા માટે જે તક આપવામાં 
આવે છે તેની એક નૈતિક હદ નકકી કરી દેવામાં આવે છે, આ અર્થમાં કે કર્મોમાં ભલાઈ અને બૂરાઈનું ઓછામાં 
ઓછું કેટલું પ્રમાણ ચલાવી લઈ શકાય છે. જયાં સુધી કોઈ કોમના ખરાબ લક્ષણો તેના સારા લક્ષણોની 
સરખામણીમાં પ્રમાણની એ અંતિમ હદથી નીચે રહે છે ત્યાં સુધી તેની તમામ બૂરાઈઓ છતાં મહેતલ અપાતી 
રહે છે અને જયારે તે એ હદ વટાવી જાય ત્યાર પછી એ દુરાચારી અને અપલક્ષણી કોમને વધારાની કોઈ મહેતલ 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઓઆન ર૨ 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


કક જિ 47 દ કકે જી નિ કદ્ર દી “7.:,.7 

ક કે 

પબ 6૬૯% 5-58-૭ તપ ૦2૯ 
64૮4 . હ ાન્ધ 


બહ ક ડડ હર્હ્ 
“5કહાાપધૂઇાકતડછડાકજતટઝીત 


નઇ 


૭27,૬27 *ત્જ 


શ્રાઈ ઉહ છ*૦ ૪પ. 


રૃ 


ત 


-” 


:27ક્ત્ત ડક ૮464 કકક દ્ર છ. 17 
હ ડ્૯ઃ જલ જ તળવા 15) કક“ 


હે આદમની સંતાન, યાદ રાખો, જો તમારી પાસે ખુદ તમારામાંથી જ એવાં પયગમ્બરો આવે જે 
તમને મારી આયતો સંભળાવી રહ્યાં હોય, ત્યારે જે કોઈ નાફરમાની કરવાથી બચશે અને પોતાનું 


વર્તન સુધારી લેશે તેના માટે કોઈ ભય અને દુઃખનો અવકાશ નથી, અને જે લોકો અમારી આયતોને 

ખોટી ઠેરવશે અને તેની સામે વિદ્રોહ કરશે તેઓ જ દોજખી હશે જ્યાં તેઓ હંમેશાં રહેશે. દેખીતું 

છે કે તેના કરતાં મોટો જુલમી કોણ હશે જે તદ્દન જૂટ્ઠી વાતો ઘડી કાઢી અલ્લાહના નામે ચઢાવે 

અથવા અલ્લાહની સાચી આયતોને ખોટી કહે આવા લોકો તેમના ભાગ્યલેખ અનુસાર તેમનો 
ઝહર ૨૯૪ 


હિસ્સો મેળવતાં રહેશે,” એટલે સુધી કે એ ઘડી આવી જશે જ્યારે અમારા મોકલેલાં ફરિશ્તા 
તેમનાપ્રાણ લેવા માટે પહોંચશે. તે વખતે તેઓ તેમને પૂછશે કે બતાવો, હવે કયાં છે 


આપવામાં આવતી નથી. આ વાતને સમજવા માટે સૂરઃ નૂહની આયતો ૪, ૧૦ અને ૧રને નજરસામે રાખો. 

(૨૮) આ વાત કુર્અાનેમજીદમાં દરેક જગ્યાએ કહેવામાં આવી છે જયાં આદમ અ.સ. અને હવ્વા 
અ.સ.ને જ્નતમાંથી ઊતારી દેવાનો ઉલ્લેખ આવે છે (જુઓ સૂરઃ બકરહ, આયતો ૩૮ અને ૩૯, સૂરઃ તાહા, 
આયતો ૧૨૩ અને ૧૨૪) . એટલા માટે અહીં પણ આને એ જ પ્રસંગ સાથે સંબંધિત માનવામાં આવશે એટલે કે 
માનવજાતિના જીવનનો આરંભ જયારે થઈ રહ્યો હતો તે જ વખતે આ વાત સ્પષ્ટપણે સમજાવી દેવામાં આવી 
હતી. (જુઓ, સૂરઃ આલેઇમરાન નોંધ ક્રમાંક ૬૯) 

(૨૯) એટલે કે દુનિયામાં જેટલાં દિવસ તેમની મહેતલ માટે નકકી થયેલાં છે તેઓ અહીં રહેશે અને જે 
પ્રકારનું સારું કેખરાબ જીવન દેખીતી રીતે ગુજારવાનું તેમના ભાગ્યમાં છે, ગુજારી લેશે. 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઓઆન ૨ 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


«નક-જ #₹. ક ત પી “22 2-4 2222 દ્વિ 
પ્ફ2ઉદાશ્-કા%ઉઈ*ડ્ાહુ#ક્ડવ્ક «તદ્રાક 


દ્વ 


દ્ર 72 


59 29 ક નુ7 2 227 જતન 
ઉબર: 6૬૦૯૦૦૪ ગક 
વશ છાં ઝઝડહઝાહ કહ હડ 
કે કંડાદાઇ કડહદાડડડ ઝં 0834 


છાડ ગ્હઉરશ્રકાકદદ તા 
૦હમ્ન્ઝઝઝીઇડ-ટહહ૬',છાહ્ઇઃ 


તમારા એખુદાઓ જેમને તમે અલ્લાહની જગ્યાએ પોકારતા હતાં ?' તેઓ કહેશે કે, 'બધાં અમને 
છોડી ગયાં.” અને તેઓ પોતે પોતાની વિરુદ્ધ સાક્ષી આપશે કે અમે હકીકતમાં સત્યનો ઈનકાર 


કરનારા હતાં. અલ્લાહ કહશે, જાઓ, તમે પણ એ જ જહન્ઞમમાં ચાલ્યાં જાઓ જેમાં તમારી પહેલાં 
થઈ ગયેલાં જિજ્ઞાતો અને મનુષ્યોના જૂથ ગયેલાં છે. દરેક જૂથ જ્યારે જહન્ઞમમાં દાખલ થશે ત્યારે 
તેના આગળના જૂથ ઉપર ફિટકાર મોકલતો દાખલ થશે, એટલે સુધી કે જ્યારે સૌ ત્યાં એકત્ર થઈ 
જશે ત્યારે દરેક પાછળનું જૂથ આગળના જૂથ માટે કહેશે કે માલિક, આ લોકો હતાં જેમણે અમને 
ભટકાવ્યાં તેથી આમને આગની બમણી સજા આપ. જવાબમાં કહેવામાં આવશે, દરેકને માટે 
બમણી જ સજા છે પરંતુ તમે જાણતાં નથી”. 


(૩૦) એટલે કે દરેક સ્થિતિમાં તમારામાંથી દરેક સમુદાય કોઈનો અનુગામી હતો તો કોઈનો 
પુરોગામી પણ હતો. જો કોઈ સમુદાયના પુરોગામીઓએ તેના માટે આચાર અને વિચારની ગુમરાહીઓનો 
વારસો પાછળ મૂકયો હતો તો તે પોતે પણ તેના અનુગામીઓ માટે એવો જ વારસો છોડીને દુનિયામાંથી ગયો. 
જો કોઈ સમુદાયના ગુમરાહ હોવાની થોડી જવાબદારી તેના પુરોગામીઓ ઉપર આવતી હોય તો તેના 
અનુગામીઓની ગુમરાહીની ગણનાપાત્ર જવાબદારી ખુદ તેની ઉપર પણ આવે છે. એટલા જ માટે કહેવામાં 
આવ્યું કે દરેકને માટે બમણી સજા છે. એક સજા પોતાના અપરાધોની અને બીજી સજા બીજાના માટે 
ગુન્હાખોરીનો વારસો મૂકતા જવાની. 

હદીસમાં આ જ વિષયની સ્પષ્ટતા આ પ્રમાણે કરવામાં આવી છે . ઈઈ ૬% ક ઝેક પક ઝદડકાહન 
પકડ) ાહનહાડ ્ઘરઝેફ્ઠ£હનઈક 9૭4 એટલે કે “જેણે કોઈ નવી ગુમરાહીનો આરંભ કર્યો જે 
અલ્લાહ અને તેના પયગમ્બરને ત્યાં નાપસંદ હોય તેની ઉપર એ તમામ લોકોના ગુન્હાની જવાબદારી આવશે 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઆઓન ર૨ 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


જેમણે તેની કાઢેલી રીત ઉપર અમલ કર્યો, એના વિના કે એ અમલ કરનારાઓની પોતાની જવાબદારીમાં કોઈ 
પણ ઘટાડો થાય.” બીજી હદીસમાં છે ઇ:ઝહઈ*૭91 ૯% ૪હઈ#%-હાહન્ઈંઝાપક હત 
એટલે કે “દુનિયામાં જે માણસ પણ જુલમી રીતે મારી નાખવામાં આવે છે તેની નાહક હત્યાનો એક ભાગ 
આદમ અ.સ.ના એ પહેલા પુત્રને પહોંચે છે જેણે તેના ભાઈની હત્યા કરી હતી, કેમકે માનવહત્યાનો માર્ગ 
સૌથી પહેલાં તેણે જ ખોલ્યો હતો.” આના ઉપરથી જણાયું કે જે માણસ અથવા જે સમુદાય કોઈ ખોટી માન્યતા 
અથવા કોઈ ખોટા માર્ગનો પાયો નાખે છે તે માત્ર તેની ભૂલ માટેજ જવાબદાર થતો નથી બલકે દુનિયામાં જેટલાં 
પણ મનુષ્યો તેનાથી અસર પામે છે એ તમામના ગુન્હાની જવાબદારીનો પણ એક ભાગ તેના ખાતામાં લખાતો 
રહે છે અને જયાં સુધી તેની ભૂલની અસરો ચાલુ રહે છે ત્યાં સુધી તેના હહિસાબમાં તેની નોધણી થતી રહે છે. 
બીજું, આના ઉપરથી આ પણ જણાયું કે દરેક માણસ તેના સદાચાર અથવા દુરાચારનો માત્ર તેની જાતની હદ 
સુધી જ જવાબદાર નથી બલકે એ વાત માટેપણ જવાબ આપવા બંધાયેલો છે કે તેના સદાચાર અથવા દુરાચારની 
કઈ અસરો બીજા લોકોના જીવન પર પડી. 

ઉદાહરણ તરીકે એક વ્યભિચારીની વાત લઈએ. જે લોકોના શિક્ષણ અને કેળવણી દ્વારા, જેમની 
સંગતની અસર નીચે, જેમના ખોટા ઉદાહરણો જોવાથી, અને જેમના પ્રોત્સાહનો વડે એ માણસની અંદર 
વ્યભિચારનું લક્ષણ ઉદ્ભવ્યું એ બધાં જ તેના વ્યભિચારી બનવામાં ભાગીદાર છે. અને ખુદ એ લોકોએ ઉપર 
જયાં જયાંથી આ કુદષ્ટિ, ખરાબ દાનત અને દુરાચારનો વારસો મેળવેલો છે ત્યાં સુધી તેની જવાબદારી પહોંચે 
છે એટલે સુધી કે આ સિલસિલો એ પહેલા માણસ ઉપર જઈને અટકે છે જેણે સૌથી પહેલાં માનવજાતિને જાતીય 
ઇચ્છા સંતોષવાનો આ ખોટો માર્ગ દેખાડયો. આ એ વ્યભિચારીના હિસાબનો એ હિસ્સો છે જે તેના સમકાલીન 
અને તેના પુરોગામીઓ સાથે સંબંધ ધરાવે છે. બીજું, તે પોતે પણ તે વ્યભિચાર માટે જવાબદાર છે. તેને પોતાના 
ખોટા અને ખરાને પારખવાની જે વિવેકબુદ્ધિ તેને આપવામાં આવી હતી, તેની અંદર અંતરાત્માની જે શક્તિ 
રાખવામાં આવી હતી, તેની અંદર મન ઉપર કાબૂ રાખવાની જે શક્તિ મૂકવામાં આવી હતી, તેને સદાચારી 
લોકો પાસેથી ભલાઈ અને બૂરાઈનું જે જ્ઞાન પહોચ્યું હતું, તેની સામે સદાચારી લોકોના જે ઉદાહરણો રહેલાં 
હતાં, તેને જાતીય કૂકર્મના ખરાબ પરિણામોની જે જાણકારી હતી , એમાંથી કોઈ પણ વસ્તુનો તેણે લાભ ન લીધો 
અને પોતાની જાતને મનની એ આંધળી ઇચ્છાને હવાલે કરી દીધી જે માત્ર તેની તૃપ્તિ ચાહતી હતી , ભલે પછી એ 
ગમે તે રીતે હોય. આ તેના હિસાબનો એ હિસ્સો છે જે તેની પોતાની જાત સાથે સંબંધ ધરાવે છે. બીજું, આ 
માણસે એ બૂરું કામ કે જે તેણે આચર્યું અને જેને તે પોતાના પ્રયત્નો વડે પોષતો રહ્યો, બીજા લોકોમાં ફેલાવવાનું 
શરૂ કરે છે. કોઈ ગુપ્તરરોગનો ચેપ ક્યાંકથી લગાવીને આવે છે અને તેને તેના વંશમાં અને કોણ જાણે કેટકેટલાં 
વંશોમાં ફેલાવીને કોણ જાણે કેટલાય જીવનોને ખરાબ કરી નાખે છે. કોઈ જગ્યાએ તેનું વીર્ય છોડીને આવે છે 
અને જે બાળકના ભરણપોષણનો ભાર તેણે ઉપાડવો જોઈતો હતો તેને બીજા કોઈની કમાણીનો ગેરકાકાનૂની 
ભાગીદાર, તેના બાળકોના હક્કોમાં બળજબરીપૂર્વકનો ભાગીદાર, તેના વારસામાં નાહકનો હકકદાર બનાવી 
દે છે અને આ હકક ઝૂંટવી લેવાનો સિલસિલો ન જાણે કેટલીય પેઢીઓ સુધી ચાલતો રહે છે. કોઈ કિશોરીને 
ફોસલાવીને અનૈતિકતાના માર્ગ ઉપર ચઢાવે છે અને તેની અંદર એ ખરાબ ગુણો ઉત્પન્ન કરી દે છે જે તેના 
ઉપરથી પ્રતિબિંબિત થઈને કોણ જાણે કેટલાય કુટુંબો અને કેટલીય પેઢીઓ સુધી પહોંચે છે અને કેટલાય ઘરોને 
ખરાબ કરી નાખે છે. તેની સંતાન, તેના સગાવહાલાં, તેના મિત્રો અને તેના સમાજના બીજા લોકોની સામે તેની 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઓઆન ૨ 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


નૈતિકતાનું એક ખરાબ ઉદાહરણ પ્રસ્‍તુત કરે છે અને કોણ જાણે કેટલાય માણસોના ચાલચલનને ખરાબ કરવાનું 
કારણ બની જાય છે જેની અસરો પાછળની પેઢીઓમાં લાંબાગાળા સુધી ચાલુ રહે છે. આ સમગ્ર બગાડ જે આ 
માણસે સમાજમાં પેદા કર્યો, તેના માટે ન્યાયનો તકાદો છે કે આ પણ તેના હિસાબમાં લખવામાં આવે અને ત્યાં 
સુધી લખાતો રહે જયાં સુધી તેણે ફેલાવેલી ખરાબીઓનો સિલસિલો દુનિયામાં ચાલુ રહે. 

આની જ ઉપર સદાચારનું પણ અનુમાન કરી લેવું જોઈએ. જે નેક વારસો આપણા પુરોગામીઓ 
પાસેથી આપણને મળ્યો છે તેનો બદલો એ તમામ લોકોને પહોંચવો જોઈએ જે જયારથી મનુષ્યનો જન્મ થયો 
ત્યારથી આપણા જમાના સુધી તેને તબદીલ કરવામાં ભાગ ભજવતા રહ્યાં છે. આ ઉપરાંત, આ વારસાને પ્રાપ્ત 
કરીને તેને જાળવવામાં અને વિકસાવવામાં જે સેવા આપણે બજાવીશું તેનો બદલો આપણને પણ મળવો જોઈએ. 
બીજું, પોતાના સદપ્રયાસોની જે અસરો અને નિશાનીઓ આપણે દુનિયામાં મૂકતાં જઈશું એ પણ આપણી 
ભલાઈઓના ખાતામાં ત્યાં સુધી સતત નોધાતી રહેવી જોઈએ જયાં સુધી આ નિશાનીઓ બાકી રહે અને તેમની 
અસરોનો સિલસિલો માનવજાતમાં ચાલુ રહે અને તેમના ફાયદાનો લાભ બધાં જ માણસો મેળવતાં રહે. 

બદલો આપવાનું આ સ્વરૂપ જે કુઅનિ રજૂ કરી રહ્યું છે તેને દરેક બુદ્ધિશાળી માણસ સ્વીકારશે કે સાચો 
અને સંપૂર્ણ ન્યાય જો થઈ શકે તેમ હોય તો આવી જ રીતે શકય છે. આ હકીકતને જો યોગ્ય રીતે સમજી લેવામાં 
આવે તો આનાથી એ લોકોની ગેરસમજો પણ દૂર થઈ શકશે જેમણે બદલા માટે આ જ દુનિયાના વર્તમાન જીવનને 
પૂરતો માની લીધો છે, અને એ લોકોની ગેરસમજો પણ કે જે આ ખ્યાલ ધરાવે છે કે માનવીને તેના કર્મોનો પૂરેપૂરો 
બદલો એક યોનિમાંથી બીજી યોનિમાં તબદીલીના રૃપમાં મળી શકે છે. હકીકતમાં આ બજ્ઞે વર્ગોએ ન તો 
માનવીના કર્મો અને તેની અસરો અને પરિણામોની વિશાળતાને સમજી છે, ન તો ન્યાયપૂર્ણ બદલા અને તેના 
તકાદાઓને. કોઈ પણ માણસ આજે તેના ૫૦-૬૦ વર્ષના જીવનમાં જે સારા કે ખરાબ કર્મ કરે છે તેની 
જવાબદારીમાં કોણ જાણે અગાઉની કેટલીય પેઢીઓ સામેલ છે જે પહેલાં થઈ ગઈ છે અને આજે એ શકય નથી કે 
તેમને તેમનો બદલો અથવા સજા પહોંચી શકે. બીજું, એ માણસના આ સારા અથવા ખરાબ કર્મો કે જે તે આજે કરી 
રહ્યો છે તે તેના મૃત્યુની સાથે સમાપ્ત નહીં થઈ જાય બલકે તેની અસરોનો સિલસિલો આગામી સેંકડો વર્ષ સુધી 
ચાલતો રહેશે. હજારો- લાખો, બલકે કરોડો માનવીઓ સુધી ફેલાશે અને તેના હિસાબનું ખાતું ત્યાં સુધી ખુલ્લું 
રહેશે જયાં સુધી એ અસરો ચાલુ રહેશે અને ફેલાતી રહેશે. તો આ કેવી રીતે શકય છે કે આજે આ જ દુનિયાના 
જીવનમાં એ માણસને તેની કમાણીનો પૃરેપૂરો બદલો મળી જાય જો કે હજુ તેની કમાણીની અસરોનો એક લાખમો 
ભાગ પણ જાહેર થયો નથી. બીજું, આ દુનિયાનું મર્યાદિત જીવન તેમજ તેની મર્યાદિત શક્યતાઓ એટલી ગુંજાશ 
ધરાવતાં જ નથી કે અહીં કોઈને પણ તેની કમાણીનો પૂરેપૂરો બદલો મળી શકે. તમે કોઈ એવા માણસના 
અપરાધની કલ્પના કરો જે દા.ત. દુનિયામાં એક વિશ્વયુદ્ધ ભડકાવે છે અને તેના આ કૃત્યના અસંખ્ય ખરાબ 
પરિણામો હજારો વર્ષ સુધી અબજો માણસોમાં ફેલાય છે. શું કોઈ મોટામાં મોટી શારીરિક, નૈતિક, આત્મિક અથવા 
ભૌતિક સજા પણ કે જે આ દુનિયામાં આપી શકાય તેવી હોય, જે તેના આ અપરાધની પૃરેપૂરી ન્યાયપૂર્ણ સજા હોઈ 
શકે ? આવી જ રીતે શું દુનિયાનું કોઈ પણ મોટામાં મોટું ઈનામ, કે જેની તમે કલ્પના કરી શકો, કોઈ એવા માણસ 
માટે પૂરતો હોઈ શકે છે જે જિદંગીભર માનવજાતની ભલાઈ માટે કામ કરતો રહ્યો હોય અને હજારો વર્ષ સુધી 
અસંખ્ય મનુષ્યો તેની મહેનતના ફળોનો લાભ ઉઠાવતા રહ્યાં હોય. કર્મ અને બદલાની સમસ્યાના પ્રશ્નને આ 


ક 


દૃષ્ટિએ જે માણસ જોશે તેને ખાતરી થઈ જશે કે બદલા માટે એક બીજી જ દુનિયાની જરૂર છે જયાં તમામ આગળ 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઆઓન ર૨ 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


ન ઞ્હ્ક્ક 55) ૯૦958: 
ક્ર તડ ડડ ૩૭ કડેડટ, ડડ ટક 


અને પહેલું જૂથ બીજા જૂથને કહેશે કે (જો અમે દોષપાત્ર હતાં) તો તમને જ અમારી ઉપર કઈ 
શ્રેષ્ઠતા પ્રાત હતી, હવે તમારી કમાણીના પરિણામરૂપે સજાનો સ્વાદ ચાખો. (રુકૂઅ ૪) 


અને પાછળની પેઢીઓ ભેગી થયેલી હોય, તમામ મનુષ્યોના ખાતાં બંધ થઈ ગયાં હોય, હિસાબ કરવા માટે એક 
જાણકાર અને માહિતગાર ખુદા ન્યાયના આસન ઉપર બેઠો હોય, અને કર્મોનો પૂરો બદલો મેળવવા માટે માણસ 
પાસે અમર્યાદિત જીવન અને તેની આસપાસ બદલા અને સજાની અમર્યાદિત શકયતાઓ રહેલી હોય. 

પછી, આ જ પાસાં ઉપર વિચાર કરવાથી એ લોકો કે જે એક યોનિમાંથી બીજી યોનિમાં તબદીલ થવામાં 
માને છે, તેમની એક બીજી પાયાની ભૂલનું પણ [નિવારણ થઈ શકે છે જેમાં પડીને તેમણે આવાગમનનું ચક્ર ઘડી કાઢ્યું 
છે. તેઓ આ હકીકતને સમજયા નથી કે માત્ર એક જ ૫૦ વર્ષના ટૂંકા જીવનના કર્મોનું ફળ પામવા માટે તેનાથી 
હજારગણું વધારે લાંબું જીવન જોઈએ, એ તો શકય જ નથી કે આ ૫૦ વર્ષના જીવનના સમાપનની સાથે જ આપણું 
એક બીજું અને પછી ત્રીજું જવાબદારીભર્યું જીવન આ દુનિયામાં શરૂ થઈ જાય અને એ જીવનોમાં પણ આપણે 
વધારામાં એવા કામ કરતાં જઈએ જેનું ખરાબ અથવા સારૂં ફળ આપણને મળવું જોઈએ. આવી રીતે તો હિસાબની 
પતાવટને બદલે તે વધારેને વધારે લંબાતો જશે અને તેના પૂરા થવાનો સમય કયારેય પણ આવી શકશે નહીં. 

(૩૧) દોજખી લોકોનો આ અંદરોઅંદરના ઝઘડાનો કુર્બાનેમજીદમાં ઘણી જગ્યાએ વર્ણવવામાં આવ્યો 
છે. દા.ત. સૂરઃ સબાની ૩૧ થી ૩૩મી આયતોમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે “કદાચ તમે જોઈ શકો એ પ્રસંગને કે 
જયારે આ જુલમીઓ તેમના માલિકની સમક્ષ ઊભાં હશે અને એકબીજા માટે વાતો બનાવી રહ્યાં હશે. જે લોકોને 
દુનિયામાં નબળાં બનાવીને રાખવામાં આવ્યા હતાં તે એ લોકોને કે જે મોટા બનીને રહ્યા હતાં, કહેશે કે જો તમે ન 
હોત તો અમે મોમિન હોત. એ મોટા બનનારા લોકો આ નબળા બનાવેલા લોકોને જવાબ આપશે કે, શું અમે 
તમને માર્ગદર્શન અપનાવવાથી રોકી દીધા હતાં જયારે તે તમારી પાસે આવ્યું હતું ? ના, બલકે તમે પોતે અપરાધી 
હતાં.” આનો અર્થ આ છે કે તમે પોતે જ કયાં માર્ગદર્શન ઇચ્છતા હતાં ? જો અમે તમને દુનિયાની લાલચ આપીને 
અમારા ગુલામ બનાવ્યાં ત્યારે તમે લાલચી હતાં એટલે જ અમારી જાળમાં ફસાયાં. જો અમે તમને ખરીદયાં તો 
તમે પોતે જ વેચાવા માટે તેયાર હતાં ત્યારે જ તો અમે તમને ખરીદી શક્યાં. જો અમે તમને ભૌતિકવાદ, 
દુનિયાપરસ્તી અને જાતિવાદ અને આવી જ બીજી ગુમરાહીઓ તથા દુરાચારોમાં નાખ્યાં ત્યારે તમે પોતે ખુદાથી 
લાપરવા અને દુનિયાના પૂજારી હતાં ત્યારે જ તો તમે ખુદાના આજ્ઞાપાલન તરફ બોલાવનારા લોકોને છોડીને 
અમારા પોકારનો સ્વીકાર કર્યો. જો અમે તમને ધાર્મિક પ્રકારના ફરેબ આપ્યાં ત્યારે એ વસ્તુઓની માગ તો તમારી 
અંદર રહેલી જ હતી જેમને અમે રજૂ કરતા હતાં અને તમે દોડી દોડીને લેતા હતાં. તમે ખુદાની જગ્યાએ એવાં 
જરૂરિયાતો પૂરી કરનારા માગતા હતાં જે તમારી પાસેથી કોઈ પણ પ્રકારના નૈતિક કાનૂનના પાલનની માગણી ન 
કરે અને માત્ર તમારા કામો પાર પાડતાં રહે. અમે એવા જરૂરિયાતો પૂરી કરનારાં તમને ઘડીને આપી દીધાં. તમને 


સૂરઃ આ'રાફ ૭ તફહીમુલકુઅનિ ર 
જત્્ટ્ટ.- 4 8447. 6૮ 7224 ૦ 
હકઝઉૃદ*-કછ્ડઈ૯ઝાજ 
ક 4-2 પી 4૪ત2 2 [૮% ૫૮ «૮4 
ભરમ ક નતનનાન ક 
હા ડ₹4* પક ડન 


્હારભનારડાડઈ 02% 22% 
વત ૮ - 


2866૪ %₹ 17: 423 ₹ ! 

ષ્્ષ્ન્ઝી હ કનાન ( 

ઇ૪૦હડડકણ ડવા 
ક 2૫# ક ક 

ક 95855965525 554હાર 


નિઃશંક, જે લોકોએ અમારી આયતોને ખોટી ઠેરવી છે અને તેમની સામે વિદ્રોહ કર્યો છે 
તેમના માટે આકાશના દરવાજા કદાપિ ખોલવામાં આવશે નહી. તેમનું જજ્ઞતમાં જવું એટલું જ 
અશકય છે જેટલું સોયના નાકામાંથી ઊંટનું પસાર થવું. ગુનેગારોને અમારે ત્યાં આવો જ બદલો 
મળે છે. તેમના માટે તો જહજ્ઞમની પથારી હશે અને જહન્ઞમનું જ ઓઢણું. આ છે એ બદલો જે 
અમે જુલમીઓને આપતા હોઈએ છીએ. આનાથી ઊલટું, જે લોકોએ અમારી આયતોને માની 
લીધી છે અને સારાં કર્મ કર્યા છે ---અને આ બાબતમાં અમે દરેકને તેના સામર્થ્ય જેટલો જ 
જવાબદાર ઠેરવીએ છીએ તે ઓ છે જ્યાં તેઓ હંમેશાં રહેશે. તેમના દિલોમાં 
એકબીજાની વિરૂદ્ધ જે કંઈ દ્રેષ હશે તેને અમે કાઢી નાખીશું.” તેમની નીચે નદીઓ વહેતી હશે, 


એવા ભલામણકર્તાઓ જોઈતા હતાં કે તમે ખુદાથી બેપરવા બનીને દુનિયાના લાલચુ બનેલાં રહો અને તમને ક્ષમા 
અપાવવાની જવાબદારી તેઓ માથે લઈ લે. અમે એવાં ભલામણકર્તાઓ બનાવીને તમને પૂરા પાડી દીધાં. તમે 
ઇચ્છતા હતાં કે શુષ્ક અને ફિકકા ધાર્મિક જીવન, સંયમ, બલિદાન અને સખત પરિશ્રમને બદલે મોક્ષનો બીજો કોઈ 
માર્ગદેખાડવામાં આવે જેમાં મન માટે લિજજતો જ લિજજતો હોય અને ઇચ્છાઓ ઉપર કોઈ અંકુશ ન હોય. અમે 
આવાં આકર્ષક ધર્મો તમારા માટે બનાવી કાઢયાં. આમ, જવાબદારી એકલા અમારી ઉપર જ નથી બલકે તમે પણ 
સરખા જવાબદાર છો. જો અમે ગુમરાહી પૂરી પાડનાર હતાં તો તમે તેના ખરીદનાર હતાં. 

(૩ર) એટલે કે દુનિયાના જીવનમાં આ સદાચારી લોકો વચ્ચે જો કોઈ ઝઘડાં , કડવાશો અને એકબીજા 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઓઆન ર૨ 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


હઉ ચડ વ ઝાડુ 


“ઝ7 22 ધ 22 ૭ 
959-2” શહ વિ8 ઝાક 
ત કર ૫32 


અને તેઓ કહેશે કે “પ્રશંસા અલ્લાહ જ પાડ છે જેણે અમને આ માગ દેખાડયો, અમે જાતે માર્ગપામી 
શકીએ તેમ ન હતાં જો અલ્લાહ અમારું માર્ગદર્શન ન કરત, અમારા માલિકે મોકલેલાં પયગમ્બરો 
હકીકતમાં સત્ય જ લઈને આવ્યા હતાં.'' એ વખતે અવાજ આવશે કે, “આ જશ્ઞત કે જેના તમે 
વારસદાર બનાવવામાં આવ્યાં છો તમને એ કર્મોના બદલામાં મળી છે જે તમે કરતા રહ્યા હતાં”. 


માટે ગેરસમજો રહી હોય તો આખિરતમાં એ તમામને દૂર કરી દેવામાં આવશે. તેમનાં હૃદયો એકબીજા માટે 
સાફ થઈ જશે. તેઓ નિખાસલ શિત્રોની હેસિયતથી જન્નતમાં દાખલ થશે. એમાંથી કોઈને એ જોઈને તકલીફ 
નહીં થાય કે ફલાણો માણસ જે મારો વિરોધી હતો, અને ફલાણો માણસ જેણે મારી સાથે લડાઈ કરી હતી, અને 
ફલાણો માણસ જેણે મારી આલોચના કરી હતી આજે તે પણ આ મિજબાનીમાં મારી સાથે સામેલ છે. આ જ 
આયતને પઢીને હઝરત અલી રદિ.એ કહ્યું હતું કેમને આશા છે કે અલ્લાહ મારી અને ઉસ્માન રદિ. અને તલ્હા 
રદિ. અને સુબૈર રદિ. વચ્ચે પણ સુલેહસફાઈ કરાવી દેશે. 

આ આયતને જો આપણે વધારે વિશાળ દૃષ્ટિથી જોઈએ તો એવું તારણ કાઢી શકીએ કે સદાચારી 
માણસોની ઉપર આ દુનિયાના જીવનમાં જે ડાઘ લાગી જાય છે, અલ્લાહતઆલા એ ડાઘ સાથે તેમને સ્વર્ગમાં 
નહીં લઈ જાય બલકે ત્યાં દાખલ કરતા પહેલાં પોતાની કૃપા વડે તેમને તદ્દન પાક્સાફ કરી દેશે અને તેઓ 
નિષ્કલંક જીવન લઈને ત્યાં જશે. 

(૩૩) આ એકખૂબ જ નાજુક મામલો છે જે ત્યાં સામે આવશે . જન્નતના લોકો એ વાત માટે ફુલાશે નહીં 
કે અમે કામ જ એવા કર્યા હતાં કે જેના માટે અમને જજ્નત મળવી જોઈતી હતી બલકે તેઓ ખુદાની પ્રશંસા અને 
આભારદર્શનના ગાન ગાશે અને કહેશે કે આ બધું જ અમારા માલિકની કૃપા છે નહીં તો અમે શાને લાયક હતાં? 
બીજી તરફ અલ્લાહતઆલા તેમની ઉપર તેનો અહેસાન જતાવશે નહીં, બલકે જવાબમાં કહેશે કે તમે આ 
દરજ્જો તમારી સેવાઓના બદલામાં પામ્યાં છે, આ તમારી મહેનતની કમાણી છે જે તમને ચુકવવામાં આવી 
રહી છે, આ ભીખના ટૂકડાં નથી બલકે મહેનતનું વળતર છે , તમારા કામની મજૂરી છે , અને એ ઇજ્જતની રોજી 
છે જેનો હકક તમે તમારા બાહુબળે તમારા માટે મેળવ્યો છે. બીજું, આ વિષય આવી વણનશેલીના કારણે વધારે 
નાજુક બની જાય છે કે અલ્લાહતઆલા તેના જવાબનો ઉલ્લેખ એવી ચૌખવટ સાથે નથી કરતો કે અમે આમ 
કહીશું બલકે અત્યંત મહેરબાનીપૂર્વક કહે છે કેજવાબમાં આ અવાજ આવશે. 

હકીકતમાં આ જ મામલો દુનિયામાં પણ ખુદા અને તેના સદાચારી બંદાઓ વચ્ચે છે . જુલમી લોકોને જે 
નિયામતો દુનિયામાં મળે છે તેઓ તેની ઉપર ગર્વ કરે છે, કહે છે કે આ અમારી આવડત અને પરિશ્રમનું 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઓઆન ર૨ 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


7” ક” 


[૯5૬98 છાહ્ઝટ્ાડકકઝડઉઈ 


100 દ્ધ ૮ 22૨2 વ ડર #/“- 22 [કડ તટ7 ત 
દિ “કાફ ૩ પક કે 


ક. 2222 (9 પ૮» “ળન 


ઝી 2 528689 ઝક 
-” 2% 2-& 2 ૭54 9૪ 7-7-#* 
2 5ક5ઉડ્પ*શ્સ: 5! રઝ કાન 
તતા ૪ ૪44 4 ૮274 ન 22 545% 
તછ્ઝાકહ દ ૪54૪ જિ 5055-55 


દ્વિત «વે કજ 


૫1404 [925 5* ત્મ 24 


પછી આ જશ્ઞતના લોકો દોજખના લોકોને પોકારીને કહેશે, “અમે એ તમામ વાયદાઓને 
સાચા જોયાં જે અમારા માલિકે અમારી સાથે કર્યા હતાં, શું તમે પણ એ વાયદાઓને સાચા જોયાં જે 


તમારા માલિકે કર્યા હતાં ?'' તેઓ જવાબ આપશે “હા”. ત્યારે એક પોરકારનાર તેમની વચ્ચે 
પોકારશે કે “ખુદાની ફિટકાર એ જુલમીઓ ઉપર જે અલ્લાહના માર્ગેથી લોકોને રોકતા અને તેને 
વક્ર બનાવવા માગતા હતાં અને આખિરતનો ઈનકાર કરનારા હતાં.” 

આ બજ્ઞે જૂથોની વચ્ચે એક આડ આવેલી હશે જેની ઊંચાઈઓ (આ'રાફ) ઉપર બીજા 
કેટલાક લોકો હશે. તેઓ દરેકને તેના દેખાવ ઉપરથી ઓળખશે અને જજ્ઞતવાસીઓને પોકારીને કહેશે 


પરિણામ છે, અને આ જ કારણસર તેઓ દરેક નિયામત મળતાં વધારેને વધારે ઘમંડી અને બગાડ ફેલાવનારા 
બનતાં જાય છે. આનાથી ઊલટું, સદાચારી લોકોને જે પણ તિયામત મળે છે, તેઓ તેને ખુદાની કૃપા માને છે, 
આભાર વ્યકત કરે છે , જેટલા નવાજવામાં આવે છે તેટલા જ વધારે વિનમ્ર , દયાળુ અને સ્નેહાળ અને ઉદાર થતાં 
જાય છે. બીજું, આખિરત વિષે પણ તેઓ પોતાના સારા કર્મોમાટે ઘમંડ કરતાં નથી કે અમને તો ચોકક્સ માફી 
જ આપી દેવામાં આવશે બલકે પોતાની ભૂલો બદલ ક્ષમા યાચના કરે છે, તેમના કર્મોના બદલે ખુદાની દયા 
અને કૃપા સાથે અપેક્ષાઓને સાંકળે છે અને હંમેશાં ડરતાં રહે છે કે કયાંક અમારા હિસાબમાં લેવાને કે કંઈ 
આપવાનું નીકળી ન આવે. બુખારી અને મુસ્લિમ બશ્નેમાં આ અંગેની રિવાયત નોધાયેલી છે કે નબી 
સ.અ.વ.એ કહ્યું મ કાઇ કફઝકાહુ। 1#દા “બરાબર જાણી લો કે તમે માત્ર તમારા કર્મોના જોરે 
જન્નતમાં પહોચી નહીં જાઓ. લોકોએ કહ્યું, હે અલ્લાહના રસૂલ, શું આપ પણ ? કહ્યું, હા, હું પણ, 


ઈ“-58#“કૂન્ઝવાહઉપક્થ્ણહાંઝ “સિવાય કે અલ્લાહ મને તેની કૃપા અને તેની દયા વડે ઢાંકી લે.” 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઅનિ ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


27૮ 2,૮ 977૫22 »-»2 ફુ ક” કત 
હ્ડ.૦8314૦ 6% 555% ઝક” ન 
ક 22 


હપંક્ટઝછા/%ઉઃ,છાહ્ક્નદાઈંઝ ડક 


ત્ર ક ##“ક ન ક તત ત્ર -7ક હૃ ત? 
કપ ૩ઇકઝાફ્શ્ન ઠડક 
7. ક». 2» 1૫?4૮4 *ક712 27472૨ 2૪ 
5522 શક્ક 
ત ૬4444 રી -*-નુ ક *#» 2 2*ત 22252 
૯૫% જન દ૦૭ક5 ડ્‌ 


ક##/.-2. 9.7.7 સ ન્‍ દ્વિ 4! 
5454 ગડ૬૩૭%૬#ડ-*કઝઝ્ઝશ્ 


722-924 


5 6/ હડ ર્ન ટાડા ૨ 


2:૪22 ! દ. 10257 ત / 1046 ૮ (૮67૮ 
જજ છી 6 ત 1 160 5-6 
“સલામતી થાય તમારી ઉપર”'. આ લોકો જજ્ઞતમાં દાખલ તો નથી થયાં પરંતુ તેના ઈચ્છુક હશે” 
અને જ્યારે તેમની નજરો દોજખીઓ તરફ ફરશે ત્યારે કહેશે, “હે માલિક, અમને આ જુલમી 
લોકોમાં સામેલ ન કરજે. (રુકૂઅ ૫) પછી આ આ'રાફના લોકો દોજખની કેટલીક મોટી મોટી 
હસ્તીઓને તેમની નિશાનીઓ વડે ઓળખીને પોકારશે કે, “જોઈ લીધું તમે, આજે ન તો તમારા 
જૂથો તમારા કોઈ કામમાં આવ્યાં અને ન તો એ સાધનસામગ્રી જેને તમે મોટી વસ્તુ માનતા હતાં. 
અને શું આ જજ્ઞતવાસીઓ એ જ લોકો નથી જેમના વિષે તમે સોગંદો ખાઈ ખાઈને કહેતા હતાં કે 
આમને તો અલ્લાહ તેની કૃપામાંથી કંઈ પણ નહીં આપે ? આજે આમને જ કહેવામાં આવ્યું કે 
દાખલ થઈ જાઓ જશ્ઞતમાં, તમારા માટે ન તો ભય છે ન તો દુઃખ.” 

અને દોજખના લોકો જજ્ઞતવાસીઓને પોકારીને કહેશે કે થોડુંક પાણી અમારી ઉપર 
નાખી દો અથવા જે રિજક અલ્લાહે તમને આપ્યું છે તેમાંથી જ થોડુંક કેંકી દો. તેઓ જવાબ 
આપશે કે “અલ્લાહે આ બજ્ઞે વસ્તુઓ એ સત્યના ઈનકાર કરનારાઓ માટે હરામ 

(૩૪) એટલે કે આ આ'રાફવાળા એ લોકો હશે જેમનાં જીવનનું હકારાત્મક પાસું ન તો એટલું મજબૂત 


હશે કે જજ્નતમાં દાખલ થઈ શકે, ન તો નકારાત્મક પાસું જ એટલું ખરાબ હશે કે દોજખમાં નાખી દેવામાં આવે. 
એટલા માટે તેઓ જશ્નત અને દોજખ વચ્ચે એક સરહદ ઉપર રહેશે. 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઆઓન ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


કિ નિ 19 


ડક ક રુ ઝાઇન બ્ર 


212-4 શકર 24 


તપ્ત અ; ફ5%2557૯ 29૯% 
ત 5% 72૭2 રર્ટ કત્વબ પસ ૮% 4 ત્ર» દ ત્રિ 
હશ હક છીહક ૭ થક 45645 29% 


કરી દીધી છે જેમણે તેમના દીનને ખેલ અને તમાશો બનાવી લીધો હતો અને જેમને દુનિયાના 
જીવને ફરેબમાં નાખી રાખેલા હતાં. અલ્લાહ કહે છે કે આજે અમે પણ તેમને એવી જ રીતે ભૂલાવી 
દઈશું જેવી રીતે તેઓ આ દિવસની મુલકાતને ભૂલેલા રહ્યાં અને અમારી આયતોનો ઈનકાર 
કરતા રહ્યાં”. 

અમે આ લોકો પાસે એક એવો ગ્રંથ લઈ આવ્યાં છીએ જેને અમે જ્ઞાનના આધારે 
ખુલાસાવાર બનાવ્યો છે“અને જે ઈમાન લાવનારાઓ માટે માર્ગદર્શન અને કૃપા છે. “હવેશુંઆ 
લોકો આના સિવાય કોઈ બીજી વાતની રાહ જોઈ રહ્યાં છે કે 

(૩૫) જક્નતવાળા અને દોજખવાળા તથા આ'રાફવાળા ની આ વાતચીત ઉપરથી અમુક હદે 
એટલું અનુમાન કરી શકાય કે આખિરતની દુનિયામાં માનવીની શક્તિઓનું પ્રમાણ કેટલું બધું વિશાળ થઈ 
જશે. ત્યાં આંખોની દષ્ટિશક્તિ એટલા મોટા પ્રમાણમાં હશે કે જન્નત અને દોજખ તથા આ'રાફ ઉપર ઊભેલાં 
લોકો જયારે ઈચ્છે ત્યારે એકબીજાને જોઈ શકશે. ત્યાં ધ્વનિ અને શ્રવણ પણ એટલા મોટા પ્રમાણમાં હશે કે આ 
અલગ અલગ દુનિયાઓના લોકો એકબીજા સાથે સહેલાઈપૂર્વક વાતચીત કરી શકશે. આ તથા આવા જ બીજાં 
કથનો જે આખિરતની દુનિયા વિષે આપણને કુર્અાનમાં જોવા મળે છે આ વાતનો ખ્યાલ આપવા માટે પૂરતાં છે કે 
ત્યાં જીવનના નિયમો આપણી હાલની દુનિયાના ભૌતિક નિયમો કરતાં તદન ભિન્ન હશે, જો કે આપણા 
વ્યક્તિત્વો એ જ રહેશે જે અહીં છે. જે લોકોનાં મગજ આ ભૌતિક જગતની સીમાઓમાં એટલી હદે કેદ છે કે 
વર્તમાન જીવન અને તેના ટૂંકા માપદંડો કરતાં વધારે વિશાળ કોઈ વસ્તુની કલ્પના તેમની અંદર સમાઈ શકતી 
નથી તેઓ કુઅનિ અને હદીસના આ કથનોને ભારે આશ્ચર્યની દષ્ટિથી જુએ છે અને ઘણી વખત તેમની ઠેકડી 
ઊડાવીને તેમની ટૂંકી બુદ્ધિનો વધુ પુરાવો પણ આપવા માંડે છે . પરંતુ હકીકત આ છે કે આ બિચારાઓનું મગજ 
જેટલું સંકુચિત છે જીવનની શકયતાઓ એટલી સંકુચિત નથી. 

(૩૬) એટલે કે આમાં વિગતવાર રીતે જણાવી દેવામાં આવ્યું છે કે હકીકત શું છે અને માનવી માટે 
દુનિયાના જીવનમાં કયો માર્ગ સાચો છે અને જીવનની સાચી પદ્ધતિના પાયાના નિયમો કયા છે. બીજું, આ 
વિગતો પણ અનુમાન કે કલ્પનાના આધાર ઉપર નથી બલકે શુદ્ધ જ્ઞાનના આધાર ઉપર છે . 

(૩૭) આનો અર્થ આ છે કે સૌથી પહેલાં તો આ ગ્રંથના વિષયો અને તેનું શિક્ષણ જાતે જ એટલાં સ્પષ્ટ 


વા 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઓઆન ર૨ 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


નિજ 22764 72 _% ક 247 


ઉછ હા ક 


242૮ ૬-૭ ક નભ 
ઉં [6૪% ઠર! ઝૂક૯ઝ્ય્૩ ગ્ઝ ન 
કટાઇ ઝછ ક 227- 


છીઈમ્ ક. 


પરિણામ સામે આવી જાય જેની ખબર આ ગ્રંથ આપી રહ્યો છે ?” જે દિવસે એ પ સામે 
આવી ગયું ત્યારે એ જ લોકો કે જેમણે પહેલાં આને અવગણી દીધો હતો કહેશે કે “હકીકતમાં 
અમારા માલિકના પયગમ્બરો સત્ય લઈને આવ્યા હતાં, તો શું હવે અમને થોડા ભલામણકર્તા 
મળશે જે અમારા માટે ભલામણ કરે ? અથવા અમને બીજીવાર પાછા જ મોકલી દેવામાં આવે કે 
જેથી જે કંઈ અમે પહેલાં કરતા હતાં તેની જગ્યાએ હવે બીજી રીત ઉપર અમલ કરીને 
દેખાડીએ”””“---તેમણે પોતાની જાતને નુકસાનમાં નાખી દીધી અને એ બધા જૂઠ્ઠાણાં જે તેમણે 
ઘડી રાખેલાં હતાં આજે તેમને છોડી ગયાં. (રુકૂઅ €) 

છે કે માણસ જો તેમની ઉપર વિચાર કરે તો તેની સામે સત્યમાર્ગ સ્પષ્ટ થઈ શકે છે. બીજું, જે લોકો આ ગ્રંથને 
માને છે તેમના જીવનના વ્યવહારમાં પણ આ હકીકત જોઈ શકાય છે કે આ મનુષ્યનું કેવું સાચું માર્ગદર્શન કરે છે 
અને કેટલી મોટી કૃપા છે કે તેની અસરનો સ્વીકાર કરતાંની સાથે જ મનુષ્યની માનસિકતા, તેના નૈતિક ગુણો 
અને તેના ચારિત્ર્યમાં ઉત્તમ ક્રાંતિ શરૂ થઈ જાય છે. આ ઇશારો છે એ આશ્ચર્યજનક અસરો તરફ છે જે આ ગ્રંથ 
ઉપર ઈમાન લાવવાથી સહાબીઓના જીવનોમાં જાહેર થઈ રહી હતી. 

(૩૮) બીજા શબ્દોમાં આ વિષયને આવી રીતે સમજો કે જે માણસને સાચા અને ખોટાનો ભેદ ખૂબ જ 
તાર્કિક રીતે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવવામાં આવે છે પરંતુ તે માનતો નથી, પછી તેની સામે કેટલાક લોકો સાચા માર્ગે 
ચાલીને નિદર્શન પણ કરાવી દે છે કે ખોટા રસ્તે ચાલવાના જમાનામાં તે જેવા હતાં તેની સરખામણીમાં સાચો 
રસ્તો અપનાવીને તેમનું જીવન કેટલું સારૂં બની ગયું છે. પરંતુ આના ઉપરથી પણ તે કોઈ બોધ ગ્રહણ કરતો નથી 
ત્યારે આનો અર્થ આ છે કે હવે તે માત્ર તેના દુરાચરણની સજા પામીને જ માનશે કે ઢા આ દુરાચરણ હતું. જે 
માણસ દાકતરના તાર્કિક અભિપ્રાયોને કબૂલ કરતો નથી ન તો તેના જેવા અનેક રોગીઓને દાકતરની સૂચનાઓ 
ઉપર અમલ કરવાના કારણે સાજા થતાં જોઈને પણ કોઈ બોધ ગ્રહણ કરે છે, તે હવે મૃત્યુશય્યા ઉપર સૂઈ ગયા 
પછી જ માનશે કે જે રીતો ઉપર તે જીવન જીવી રહ્યો હતો તે તેના માટે હકીકતમાં ઘાતક હતી. 

(૩૯) એટલે કે તેઓ ફરીથી આ દુનિયામાં પાછા આવવાની ઇચ્છા વ્યકત કરશે અને કહેશે કે જે 
હકીકતના સમાચાર અમને આપવામાં આવ્યા હતાં, અને એ વખતે અમે માન્યા ન હતાં, હવે સગી આંખે જોઈ 
લીધા પછી અમે તેનાથી વાકેફ થઈ ગયાં છીએ તેથી જો અમને દુનિયામાં ફરીથી મોકલી દેવામાં આવે તો અમારું 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઆઓન ર૨ 
જે ૧-૭» ૧૦૩ 


ન 24 477?2 1૮1૮૮2 * 461 2૮૮ 
રઈ,ઉૃઝડડુઝકાહકહઝા કાકી 
& 22 


“૮; 42% 22.5 ફ૪_77?,7 1 દં 6 
કડ હહ ,.*૭૯%ડ૯5 


ક 


હકીકતમાં તમારો માલિક અલ્લાહ જ છે જેણે આકાશો અને ધરતીને છ દિવસમાં 


₹* ૪૦ શ 


સર્જ્યા,” પછી તેના રાજ્ય સિંહાસન ઉપર પ્રગટ થયો.” જે રાતને દિવસ ઉપર ઢાંકી દે છે અને 
પછી દિવસ રાતની પાછળ દોડતો ચાલ્યો આવે છે. જેણે 


વર્તન એ નહીં હોય જે પહેલાં હતું. આ વિનંતી તથા તેના જવાબો માટે જુઓ સૂરઃ અન્‌આમ, આયતો ૨૭, ૨૮, 
સૂરઃ ઇબ્રાહીમ, આયતો ૪૪,૪૫, સૂરઃ સજદહ્‌, આયતો ૧૨,૧૩, સૂરઃ ફાતિર આયત ૩૭, સૂરઃ ઝુમર, 
આયતો પદ થીપ૯, સૂરઃ મુ'મિન, આયતો ૧૧,૧૨. 

(૪૦) અહીં દિવસ શબ્દનો અર્થ કાં તો આ ચોવીસ કલાકના દિવસનો સમાનાર્થી છે જેને દુનિયામાં 
લોકો દિવસ કહે છે અથવા તો આ શબ્દ યુગ (061104)ના અર્થમાં વપરાયો છે, જેમ કે સૂરઃ હજજની 
૪૭મી આયતમાં છે કે હઝ ૪ં#ડડટંડઝટપદક્રહ8 (અને હકીકત આ છે કે તારા માલિકને ત્યાં એક દિવસ 
૧૦૦૦ વર્ષ જેટલો છે, એ હિસાબ પ્રમાણે જે તમે લોકો ગણો છો) , અને સૂરઃ મઆરિજની ૪થી આયતમાં છે કે 
ટડ ઇહ #હડ૪:ક્ઉંક્ઝટંક#કકઈડાઈટ ઈ (ફરિશ્તા અને જિબ્રઈલ તેની તરફ એક દિવસમાં ચડે છે 
જેનું પ્રમાણ ૫૦ હજાર વર્ષનું છે). આનો સાચો અર્થ તો અલ્લાહ જ સારી રીતે જાણે છે. (વધારે સમજૂતી માટે 
જુઓ, સૂરઃ હામીમ સજદહ, નોંધ ક્રમાંક ૧૧ થી ૧૫). 

(૪૧) ખુદાના “ઈદ. %*.) (રાજય સિંહાસન ઉપર પ્રગટ થવા)ની વિગતવાર કેફિયતને સમજવી 
આપણા માટે મુશ્કેલ છે. શકય છે કે અલ્લાહતઆલાએ સૃષ્ટિજગતનું સર્જન કર્યા પછી એક સ્થળને પોતાના આ 
અસીમ સામ્રાજયનું કેંદ્ર ઠરાવીને તેના પ્રકાશોને ત્યાં કેદ્રિત કરી દીધાં હોય અને આનું જ નામ અર્શ હોય જયાંથી 
સમસ્ત જગત ઉપર અસ્તિત્વ અને શક્તિની વર્ષા પણ થઈ રહી છે તથા તંત્રનું સંચાલન પણ થઈ રહ્યું છે. અને 
આ પણ શકય છે કે અર્શનો અર્થ હકૂમતની સત્તા હોય અને તેની ઉપર પ્રગટ થવાનો અર્થ આ હોય કે અલ્લાહે 
સૃષ્ટિજગતનું સર્જન કરીને હકૂમતનો કારભાર પોતાના હાથમાં લઈ લીધો. આમ છતાં ઇસ્તવા અલલઅર્શનો 
વિગતવાર અર્થ ગમે તે પણ હોય, કુઅનિમાં તેનો ઉલ્લેખ કરવાનો આશય આ વાત સમજાવવાનો છે કે 
અલ્લાહતઆલા માત્ર સૃષ્ટિનો સર્જક જ નથી બલકે સૃષ્ટિજગતનો સંચાલક પણ છે. તે દુનિયાને અસ્તિત્વમાં 
લાવ્યા પછી તેની સાથેનો સંબંધ કાપીને કયાંક બેસી ગયો નથી બલકે સક્રિય રીતે તે જ સમસ્ત જગતના એક એક 
ભાગ અને તમામ સૃષ્ટિજગત ઉપર શાસન ચલાવી રહ્યો છે. શાસનની તમામ સત્તાઓ સક્રિય રીતે તેના હાથમાં 
છે, દરેક વસ્તુ તેના હુકમને તાબે છે, એક એક કણ તેના હુકમનું પાલન કરે છે અને સૃષ્ટિજગતની અસ્તિત્વ 
ધરાવતી તમામ વસ્તુઓના ભાગ્યો કાયમ માટે તેના હુકમ સાથે સંકળાયેલાં છે. આવી રીતે કુર્ઓાન એ પાયાની 
ગેરસમજનું મૂળ કાપી નાખવા માગે છે જેના કારણે માનવી કોઈ વખત શિર્કની ગુમરાહીમાં પડ્યો છે અને કોઈ 
વખત સ્વાયત્તતાની ગુમરાહીમાં. ખુદાને સૃષ્ટિજઝગતના સંચાલનથી નિષ્ક્રિય માની લેવાનું અનિવાર્ય પરિણામ 
આ છે કે માણસ કાં તો તેના ભાગ્યને બીજાંની સાથે જોડાયેલું માને અને તેમની સામે માથું નમાવે અથવા તેના 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઆન ર૨ 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


27-ક 2-7 


264 ૮ ક્ત ।૬€ 22:.222,,242? 2૬4 
ક્હશ્ઞત્ર્ઝ*, ટક કક્ક યાડ ્ય5 


સી 


દ્રિ ૮૪૪તદ ક» ક» 79 719 272, દ્વદ્વા નત 9૭547૭ 
નિ 2 [૭-૩] છે ૯% ૫22 દવ્રપહ%2-5:% 


સૂર્ય અને ચંદ્ર અને તારા સર્જ્યા. સૌ તેની આજ્ઞાને આધીન છે. જાણી લો, તેનું જ સર્જન છે અને 


તેનો જ હુકમ છે.“ ખૂબ જ બરકતવંતો છે” અલ્લાહ, સમસ્ત જગતનો માલિક અને પાલનહાર. 
તમારા માલિકનેપોકારો કરગરીને 


ભાગ્યનો માલિક ખુદ પોતાની જાતને માને અને સ્વાયત્ત બની બેસે. 

અહીં એક બીજી વાત પણ ધ્યાન આપવા યોગ્ય છે. કુર્બાનેમજીદમાં ખુદા અને સર્જન વચ્ચેના સંબંધને 
સ્પષ્ટ કરવા માટે માનવીય ભાષામાંથી મોટાભાગે એ શબ્દો, રૂઢિપ્રયોગો, રૂપકો અને વર્ણનશૈલી પસંદ કરવામાં 
આવ્યાં છે જે હકૂમત અને બાદશાહી સાથે સંબંધ ધરાવે છે. આ વર્ણનશૈલી કુર્અનિમાં એટલી હદે દેખાઈ આવે છે કે 
એક માણસ જે સમજીને કુઅનિ વાંચતો હોય તે આને અનુભવ્યા વગર રહી શકતો નથી. કેટલાક ઓછી બુદ્ધિના 
ટીકાકારોના અવળા મગજોએ આના ઉપરથી એવું તારણ કાઢ્યું છે કે આ ગ્રંથ જે જમાનાની “કૃતિ” છે એ 
જમાનામાં માનવીના માનસ ઉપર રાજાશાહી વ્યવસ્થા છવાયેલી હતી એટલા માટે લેખકે (જેનો અર્થ આ 
જુલમીઓની દષ્ટિએ મુહમ્મદ સ.અ.વ. છે) ખુદાને રાજાના રંગમાં રજૂ કર્યો. જો કે હકીકતમાં કુર્બાન જે શાશ્વત 
અને કાયમી હકીકતને પ્રસ્‍તુત કરી રહ્યો છે તે આનાથી ઊલટી છે. હકીકત આ પ્રમાણે છે કે જે ધરતી અને 
આકાશોમાં રાજસત્તા માત્ર એક જ હસ્તીની છે , અને સાર્વભૌમત્વ (5૦૫૦૦ાંલ્રા1/) જે વસ્તુનું નામ છે તે એ જ 
હસ્તી માટે વિશિષ્ટ છે, અને આ સૃષ્ટિજગતનું તંત્ર એક સંપૂર્ણ કેદ્રિય વ્વવસ્થા છે જેમાં તમામ સત્તાઓને એ જ 
એક હસ્તી વાપરી રહી છે , આથી આ વ્યવસ્થામાં જે માણસ અથવા સમુદાય પોતાના અથવા બીજા કોઈના અપૂર્ણ 
અથવા સંપૂર્ણ શાસનનો દાવેદાર છે તે માત્ર ભ્રમમાં છે. બીજું આ કે, આ વ્યવસ્થાતંત્રની અંદર રહીને માનવી 
માટે આ સિવાય બીજો કોઈ માર્ગ સાચો હોઈ જ ન શકે કે એ જ એક હસ્તીને ધાર્મિક અર્થોમાં એકમાત્ર ખુદા પણ 
માને અને રાજકીય તથા સાંસ્કૃતિક અર્થોમાં એકમાત્ર સાર્વભૌમ (5૦૪૦૦ંવ્રા1) પણ સ્વીકારે. 

(૪ર) આ એ જ વિષયની વધારાની સમજૂતી છે જે “ઇસ્તવા અલલઅર્શ” ના શબ્દોમાં ટૂંકમાં 
વર્ણવવામાં આવી હતી. એટલે કે ખુદા ફકત સર્જક જ નથી હુકમ ચલાવનાર અને શાસક પણ છે. તેણે તેની 
જીવસૃષ્ટિને પેદા કરીને ન તો કોઈ બીજાના હવાલે કરી દીધી છે કે તેઓ તેની ઉપર હુકમ ચલાવે, અને ન તો 
સમગ્ર મખ્લૂકને અથવા તેના કોઈ એક ભાગને સ્વાયત્ત બનાવી દીધો છે કે પોતે ઈચ્છે તે કામ કરે. બલકે સક્રિય 
રીતે સમસ્ત સૃષ્ટિજગતનું સંચાલન ખુદાના પોતાના હાથમાં છે. રાત-દિવસનું ભ્રમણ આપોઆપ નથી થઈ રહ્યું 


શિ 


બલકે ખુદાના હુકમથી થઈ રહ્યું છે, જયારે ઈચ્છે ત્યારે તેને અટકાવી દે અને જયારે ઇચ્છે ત્યારે તેની વ્યવસ્થાને 
બદલી નાખે . સૂર્ય, ચંદ્ર અને તારા પોતે કોઈ શક્તિના માલિક નથી બલકે ખુદાના સંપૂર્ણપણે તાબા હેઠળ છે અને 
વિવશ ગુલામોની જેમ માત્ર એ જ કામ કર્યેજાય છે જે ખુદા તેમની પાસેથી લઈ રહ્યો છે. 

(૪૩) બરકત શબ્દનો મૂળ અર્થ છે વૃદ્ધિ, ઉમેરો અને વધવું. આની જ સાથે આ શબ્દમાં ઊંચાઈ અને 


મોટાઈનો અર્થ પણ છે તેમજ મજબૂતાઈ અને જમાવટનો અર્થ પણ . બીજું, આ તમામ અર્થોની સાથે વધારામાં 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઆઓન ર૨ 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


અઈહઇ- 590525 64 તકી ઝી 
દ્શત#:૮ ત૪ (| "્ર.ક-” 2529 ક | ક” 
કી પ જઇ ઝક 


પ ચુપકીદીપૂર્વક, બેશક તે હદથી વધી જનારાઓને પસંદ કરતો નથી. ધરતી ઉપર બગાડ ન 
ફેલાવો જ્યારે કે તેની સુધારણા થઈ ગયેલી છે” અને અલ્લાહને જ પોકારો ડર અને લાલચ 
સાથે,” બેશક અલ્લાહની કૃપા 


ભલાઈનો ખ્યાલ પણ ફરજિયાત પણે સામેલ છે. તેથી અલ્લાહના ખૂબ જ બરકતવંતો હોવાનો મતલબ આ થયો 
કે તેના ઉત્તમ લક્ષણો અને ભલાઈઓની કોઈ સીમા નથી, અગણ્ય અને અસીમ ભલાઈઓ તેના દ્વારા ફેલાઈ 
રહી છે, અને તે અત્યંત બુલંદ અને ઉચ્ચતર હસ્તી છે , એની ઉચ્ચતા કયાંય જઈને સમાપ્ત થતી નથી, અને તેની 
આ ભલાઈ અને ઉચ્ચતા કાયમી છે, હંગામી નથી કે કોઈ દિવસે તેમાં પડતી આવે. (વધારે સમજૂતી માટે જુઓ , 
સૂરઃ અલફુર્કાન નોંધ ક્રમાંક ૧ અને ૧૯). 

(૪૪) “ધરતી ઉપર બગાડ ન ફેલાવો “એટલે કે ધરતીની વ્યવસ્થાને બગાડો નહીં. માનવી દ્વારા 
ખુદાની બંદગીમાંથી નીકળીને પોતાના મનની અથવા બીજાંની બંદગી અપનાવવી અને ખુદાના માર્ગદર્શનને 
છોડીને પોતાની નીતિમત્તા, સામાજિક જીવન અને સભ્યતાને એવાં નિયમો અને કાયદાઓ ઉપર કાયમ કરવાં 
જે ખુદા સિવાયના અન્ય કોઈના માર્ગદર્શનમાંથી મેળવવામાં આવ્યાં હોય, આ જ એ મૂળભૂત બગાડ છે જેનાથી 
ધરતીની વ્યવસ્થામાં બગાડના અસંખ્ય સ્વરૂપો પેદા થાય છે અને આ જ બગાડને રોકવાનો કુઓનનો આશય છે. 
બીજું, આની સાથે કુરઆન આ હકીકત સામે પણ ચેતવે છે કે ધરતીની વ્યવસ્થામાં અસલ વસ્તુ બગાડ નથી કે 
જેની ઉપર સુધારણા લાગુ પડી હોય બલકે અસલ વસ્તુ સુધારણા છે જેની ઉપર બગાડ માત્ર મનુષ્યના અજ્ઞાન 
અને બગાવતના કારણે લાગુ થતો આવ્યો છે. બીજા શબ્દોમાં, અહીં માનવીના જીવનનો આરંભ અજ્ઞાન, 
પાશ્ચીપણું , શિક અને વિદ્રોહ તથા નૈતિક અવ્યવસ્થાની સાથે થયો નથી જેને દૂર કરવા માટે પાછળથી એક પછી 
એક સુધારા કરવામાં આવ્યાં હોય, બલકે હકીકતમાં માનવજીવનનો આરંભ તંદુરસ્ત અવસ્થામાં થયો છે. અને 
પાછળથી આ તંદુરસ્ત વ્યવસ્થાને દુરાચારી મનુષ્યો તેમની મૂર્ખાઈઓ અને દુષ્ટ હરકતો વડે બગાડતા રહ્યાં છે. 
આ જ બગાડને દૂર કરવા માટે તથા જીવનવ્યવસ્થાને નવેસરથી સુધારવા માટે અલ્લાહતઆલા અવારનવાર 
તેના પયગમ્બરોને મોકલતો રહ્યો છે અને તેમણે દરેક જમાનામાં મનુષ્યને આ જ સંદેશ આપ્યો છે કે ધરતીની 
વ્યવસ્થા જે તંદુરસ્ત અવસ્થા ઉપર કાયમ કરવામાં આવી હતી તેમાં બગાડ પેદા કરવાથી દૂર રહો. 

આ મામલામાં કુર્બાનનો દષ્ટિબિંદુ એ લોકોના દષ્ટિબિંદુ કરતાં તદ્દન ભિન્ન છે જેમણે ઉત્ક્રાંતિનો એક 
ખોટા ખ્યાલને લઈને આ થીયરી ધડી છે કે માનવી અંધારામાંથી નીકળીને ધીમે ધીમે પ્રકાશમાં આવ્યો અને તેનું 
જીવન બગાડથી શરૂ થઈને ધીમે ધીમે સુધર્યું અને સુધરતું જઈ રહ્યું છે. આનાથી ઊલટું, કુરબાન કહે છે કે ખુદાએ 
માનવીને સંપૂર્ણ પ્રકાશમાં ધરતી ઉપર વસાવ્યો હતો અને એક તંદુરસ્ત વ્યવસ્થા સાથે તેના જીવનનો આરંભ કર્યો 
હતો. ત્યારપછી માનવી જાતે જ શેતાની માર્ગદર્શન સ્વીકારીને વારંવાર અંધારામાં જાતો રહયો હતો અને આ 
તંદુરસ્ત વ્યવસ્થાને બગાડતો રહ્યો અને ખુદા વારંવાર તેના પયગમ્બરોને આ હેતુ માટે મોકલતો રહ્યો કે તેને 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઓઆન ર૨ 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


| ડત (ણી ત ક22 ૮૭૭૭૮ 


લિક ન ઝાક 29હાઝક્ાહ્હ5 
&દડઝછુઇહડ ડાક ૂંડઃ વ%ક્ઝઈઝડ હૂડ 
ઝહ#કષટઉદડ]કહાઇઉડ્ડડ,/ 


શ કક નર્ક કન 


27-79-4 22.૬. #*?27? ન્ન 22 
છવ 5 અ કાટ ઝડ) ઇડા 
હક #%હહડઝશ“્નુહુર્ડ દડઈડટ નીં 


નદ -. 
5૪૯૦૭ 2 


છંહશઝકહ્ફ/જકંડાડ#મઝડડી 


સદ્ચરિત્ર લોકોની નજીક છે. 
અને તે અલ્લાહ જ છે જે પવનોને તેની કૃપા (વરસાદ)ની આગળ આગળ ખુશખબર લઈને 


મોકલે છે, પછી જ્યારે તે પાણીથી લદાયેલાં વાદળોને ઉપાડી લે છે ત્યારે તેમને કોઈ મૃત ધરતીની તરફ 
ગતિ આપે છે અને ત્યાં વરસાદ વરસાવીને (એ જ મૃત ધરતીમાંથી) જાત જાતના ફળો ઉપજાવી કાઢે 
છે. જુઓ, આવી રીતે અમે મડદાંને મૃતાવસ્થામાંથી કાઢીએ છીએ, કદાચ તમે આ અવલોકનમાંથી 
બોધ ગ્રહણ કરો. જે જમીન સારી હોય છે તે તેના માલિકના હુકમથી પુષ્કળ ફળફૂલ આપે છે અને જે 
જમીન ખરાબ હોય છે તેમાંથી ખામીયુક્ત પેદાશ સિવાય કંઈ નીકળતું નથી.“ આવી રીતે અમે 
નિશાનીઓને વારંવાર પ્રસ્‍તુત કરીએ છીએ એ લોકો માટે જે આભારી થનારા છે. (રુફૂઅ ૭) 


અંધારામાંથી પ્રકાશ તરફ આવવાનો તથા બગાડથી દૂર રહેવાનો સંદેશ આપે. (સૂરઃ બકરહ નોંધ ક્રમાંક ૨૩૦) 

(૪૫) આ કથન ઉપરથી સ્પષ્ટ થઈ ગયું કે ઉપરના કથનમાં જે વસ્તુને બગાડનું નામ આપવામાં આવ્યું 
છે તે હકીકતમાં આ જ છે કે માનવી ખુદાના બદલે બીજા કોઈને તેનો વાલી અને મુરબ્બી , કામ પાર પાડનાર અને 
હાકેમ ઠરાવીને મદદ માટે પોકારે. અને સુધારણા આ જ વસ્તુનું નામ છે કે માનવીના આ પોકારનું કેદ્ર ફરીથી 
માત્ર અલ્લાહની હસ્તી જ થઈજાય. 

ડેર અને લાલચની સાથે પોકારવાનો અર્થ આ છે કે તમને ડર હોય તો માત્ર અલ્લાહનો જ હોય અને 
તમારી અપેક્ષાઓ પણ જો કોઈની સાથે સંકળાયેલી હોય તો માત્ર અલ્લાહ સાથે જ સંકળાયેલી હોય. અલ્લાહને 
પોકારો ત્યારે એવી લાગણી સાથે પોકારો કે તમારૂં ભાગ્ય સંપૂર્ણપણે તેની કૃપાદષ્ટિ ઉપર આધારિત છે, 
સફળતાને પ્રાપ્ત કરી શકતાં હોવ તો માત્ર તેની મદદ અને માર્ગદર્શન વડે, નહીં તો જેવા તમે તેની સહાયથી 
વંચિત થયાં, તમારા માટે વિનાશ અને નિષ્ફળતા સિવાય બીજું કોઈ પરિણામ નથી. 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઓઆન ૨ 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


ત્રિ ક ત ૮ ૧૮૮ 
ઈની 5 કત 2 છતા 


ક પુ ક ૪૭ 


અમે નૂહને તેની કોમ તરફ મોકલ્યો. 
બંદગી કરો, 

(૪૬) અહીં એક નાજુક વિષય અંગે વાત કહેવામાં આવી છે જેનાથી ચેતી જવું મૂળ હેતુને સમજવા 
માટે ઘણું જરૂરી છે. વરસાદ અને તેના લાભોના ઉલ્લેખ દ્વારા આ જગ્યાએ ખુદાની કુદરતનું વર્ણન કરવાનો અને 
મૃત્યુ પછીના જીવનનો પુરાવો આપવાનો પણ આશય છે અને આની સાથે રૂપક સ્વરૂપે પયગમ્બરી અને તેના 
લાભોનો તથા તેના વડે સારા અને નરસા વચ્ચે તેમજ ગંદકી અને પવિત્રતા વચ્ચેનો ભેદ સ્પષ્ટ કરતું ચિત્ર રજૂ 
કરવાનો આશય પણ નજર સમક્ષ છે. પયગમ્બરના આગમન અને ખુદાઈ શિક્ષણ અને આદેશોના ઊતરાણને 
વર્ષાપવનોના ચાલવા અને કૃપાના વાદળોના છવાઈ જવા અને અમૃત ભરેલા બિંદુઓના વરસાદ સાથે 
સરખાવવામાં આવ્યાં છે. ત્યારપછી વરસાદ વડે મૃત પડેલી ધરતીના એકાએક જીવિત થઈ જવાને તથા તેના 
પેટાળમાંથી જીવનના ભંડારો ઊભરાઈ જવાને એ સ્થિતિ માટે ઉદાહરણના રૂપમાં રજૂ કરવામાં આવ્યાં છે જે 
નબીના શિક્ષણ અને માર્ગદર્શનના લીધે મૃત પડેલી માનવતાના એકાએક જીવિત થઈ જવાના રૂપમાં અને તેની 
છાતીમાંથી ભલાઈઓના ખજાના ઊભરાઈ જવાના રૂપમાં પ્રગટ થાય છે. પછી આ જણાવવામાં આવ્યું છે કે 
જેવી રીતે વરસાદ પડવાથી આ તમામ ભલાઈઓ માત્ર એ જ જમીનને મળે છે જે હકીકતમાં ફળટ્ટુપ હોય છે અને 
માત્ર પાણી નહીં મળવાના કારણે જેની અંદર રહેલી ક્ષમતાઓ દબાયેલી રહે છે, એવી જ રીતે પયગમ્બરીની 
ભલાઈઓનો ફાયદો માત્ર એ જ લોકો ઊઠાવે છે જે હકીકતમાં સદાચારી હોય છે અને જેમના ગુણોને માત્ર 
માર્ગદર્શન ન મળવાના કારણે બહાર આવવાનો અને કાર્યરત થવાનો મોકો મળતો નથી. હવે રહયાં એ ઉપદ્દવી 
અને ગંદાં લોકો, તો જેવી રીતે ક્ષારયુકત જમીન વરસાદની કૃપાથી કોઈ લાભ મેળવતી નથી, બલકે પાણી પડતાં 
જ તેના પેટાળમાં રહેલા ઝેરને કાંટાં અને ઝાડીઓના રૂપમાં બહાર કાઢે છે, એવી જ રીતે પયગમ્બરીના પ્રગટ 
થવાથી તેમને પણ કોઈ લાભ થતો નથી બલકે આનાથી ઊલટું તેમની અંદર દબાયેલી પડેલી તમામ ગંદકીઓ 
ઊભરાઈને પૂરી રીતે કાર્યરત થઈ જાય છે. 

આ જ ઉદાહરણ હવે પછીના ઘણાં રુકૂઓમાં એક પછી એક એતિહાસિક પુરાવાઓ રજૂ કરીને સ્પષ્ટ 
કરવામાં આવ્યું છે કે દરેક જમાનામાં નબીના ઊઠવા પછી માનવજાત બે ભાગોમાં વહેંચાતી આવી છે. એક શુદ્ધ 
ભાગ જેપયગમ્બરીની કૃપાથી ઊછર્યો અને સમૃદ્ધ બન્યો અને સારા ફળ આપ્યાં. બીજો ગંદો ભાગ કે જેણે કસોટી 
સામે આવતાં જ તેનો તમામ કચરો બહાર કાઢી દીધો અને છેલ્લે તેને બરાબર એવી જ રીતે ચાળીને ફેંકી દેવામાં 
આવ્યો જેવી રીતે સોની સોના-ચાંદીના કચરાને ચાળીને ફેંકી દે છે. 

(૪૭) આ એતિહાસિક વાતની શરૂઆત નૂહ અ.સ. અને તેમની કોમ સાથે કરવામાં આવી છે, કેમકે 
કુઅનિની રૂએ જે સદાચારી જીવનવ્યવસ્થા ઉપર હઝરત આદમ અ.સ. તેમની સંતાનને છોડીને ગયા હતાં તેમાં સૌથી 
પહેલો બગાડ હઝરત નૂહ અ.સ.ના જમાનામા ઉદ્ભવ્યો અને તેને સુધારવા માટે અલ્લાહતઆલાએ તેમને નીમ્યાં. 

કુર્ઓાનના સંકેતો અને બાઈબલની સ્પષ્ટતાઓ ઉપરથી આ વાત સાચી પુરવાર થાય છે કે નૂહ 
અ.સ.ની કોમ એ પ્રદેશમાં રહેતી હતી જેને આજે આપણે ઇરાકના નામથી ઓળખીએ છીએ. બેબિલોનના 
પુરાતત્ત્વના અવશેષોમાં બાઇબલના ઘણાં પહેલાંના જે શિલાલેખો મળે છે તેમાં પણ આને સમર્થન મળે છે, તેમાં 


તેણે કહ્યું “હે મારી કોમના ભાઈઓ, અલ્લાહની 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઆઓન ર૨ 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


ર શ 64 વે 


9 ઝક 


7-7 ક ઝ» [1 ત 1૮ ક્ન્ર 272292, 2-2 
“૪ બહ હડ ક2 ૦ %-- ૯ 


ત્ર 


તેના સિવાય તમારો કોઈ ખુદા નથી.“ હું તમારા માટે એક ભયાનક દિવસની આફતથી ડરું છું.” 
તેની કોમના આગેવાનોએ જવાબ આપ્યો, “અમને તો એવું દેખાય છે કે તમે સ્પષ્ટ ગુમરાહીમાં 
પડેલા છો.” નૂહે કહ્યું 

લગભગ એ જ પ્રકારનો એક કિસ્સો વર્ણવવામાં આવ્યો છે જેનો ઉલ્લેખ ફુઅનિ અને તૌરાતમાં થયેલો છે અને 
તેનું ઘટનાસ્થળ નવાહ મુકામની આસપાસનો વિસ્તાર જણાવવામાં આવ્યો છે. બીજું, જે લોકવાયકાઓ 
કુર્દિસ્તાન અને આર્મેનિયામાં જૂના જમાનાથી પેઢી-દર-પેઢી ચાલતી આવી છે તેના ઉપરથી પણ જણાય છે કે 
તોફાન પછી હઝરત નૂહ અ.સ.ની હોડી આ જ વિસ્તારમાં કોઈ મુકામે થોભી હતી. મોસલના ઉત્તરમાં 
ઇબ્નેઉમર ટાપુની આસપાસ, આર્મેનિયાની સરહદે અરારાત પર્વતની આસપાસ નૂહ અ.સ.ના વિવિધ 
અવશેષોની ઓળખ આજે પણ કરવામાં આવે છે, અને નખચિવાન નગરના રહેવાસીઓમાં આજ સુધી આ 
વાત પ્રચલિત છે કે આ શહેરનો પાયો હઝરત નૂહ અ.સ .એ નાખ્યો હતો. 

હઝરત નૂહ અ.સ.ના આ કિસ્સા સાથે મળતી આવતી દંતકથાઓ ગ્રીસ, ઈજિપ્ત, ભારત અને ચીનના 
પ્રાચીન સાહિત્યમાં પણ જોવા મળે છે અને આ ઉપરાંત બ્રહ્મદેશ (મ્યાનમાર), મલાયેશિયા, પૂર્વ ભારતના 
ટાપુઓ, ઓસ્ટ્રેલિયા, ન્યુગીની અને અમેરિકા તથા યુરોપના જુદા જુદા ભાગોમાં પણ આવી જ દંતકથાઓ 
પ્રાચીન કાળથી ચાલતી આવી છે. આના ઉપરથી સ્પષ્ટપણે જણાય છે કે આ કિસ્સો એ જમાના સાથે સંબંધ ધરાવે 
છે જયારે આદમ અ.સ.નો સમગ્ર વંશ પૃથ્વીના કોઈ એક જ ભાગમાં રહેતો હતો અને પછી ત્યાંથી નીકળીને 
દુનિયાના વિવિધ ભાગોમાં ફેલાયો. આ જ કારણસર બધી જ કોમો તેમના આરંભિક ઇતિહાસમાં આ સર્વવ્યાપી 
તોફાન તરફ નિદેશ કરે છે. જો કે યુગો વીતી જવાના કારણે આની સાચી વિગતો તેમણે ભૂલાવી દીધી અને મૂળ 
ઘટના ઉપર દરેકે પોતપોતાની કલ્પના અનુસાર કથાઓનું એક ભારે આવરણ ચઢાવી દીધું. 

(૪૮) અહીં અને બીજી જગ્યાઓએ હઝરત નૂહ અ.સ .અને તેમની કોમની જે સ્થિતિ કુર્અનિમજીદમાં 
વર્ણવવામાં આવી છે તેના ઉપરથી આ વાત સ્પષ્ટપણે જણાય છે કે આ કોમ ન તો અલ્લાહના અસ્તિત્વનો 
ઇનકાર કરતી હતી, ન તો તેનાથી નાવાકેફ હતી. ન તો તેને અલ્લાહની ઇબાદત સામે પણ વાંધો હતો, બલકે 
મૂળ ગુમરાહી જેમાં તે પડી ગઈ હતી, શિર્કની ગુમરાહી હતી. એટલે કે તેણે અલ્લાહની સાથે બીજી હસ્તીઓને 
ખુદાઈમાં અને ઇબાદતના હકકમાં ભાગીદાર ઠરાવી લીધી હતી. ત્યારબાદ આ મૂળભૂત ગુમરાહીમાંથી અસંખ્ય 
દૂષણો એ કોમમાં ઉદ્ભવ્યાં. ઉપજાવી કાઢેલાં જે દેવી-દેવતાઓને ખુદાઈમાં ભાગીદાર ઠરાવવામાં આવેલા 
હતાં તેમનું પ્રતિનિધિત્વ કરવા માટે કોમની અંદર એક વિશેષ વર્ગ પેદા થઈ ગયો હતો જે તમામ ધાર્મિક, 
રાજકીય અને આર્થિક સત્તાનો માલિક બની બેઠો અને તેણે મનુષ્યોમાં ઊંચ-નીચનો વર્ગભેદ ઊભો કરી દીધો, 
સામાજિક જીવનને અન્યાય અને બગાડથી ભરી દીધો અને નૈતિક ગુનાખોરી વડે માનવતાના મૂળિયાં પોલાં 
બનાવી દીધાં. હઝરત નૂહ અ.સ.એ આ સ્થિતિને બદલવા માટે ઘણાં લાંબા સમય સુધી અત્યંત ધૈર્ય અને 
ડહાપણપૂર્વક પ્રયાસ કર્યો પરંતુ સામાન્ય લોકોને આ લોકોએ તેમના ષડ્યંત્રોમાં એવા ફસાવી રાખેલા હતાં કે 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઆઓન ર૨ 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


ન કઇ 1,971 :ક 7947 


બ્હઝઝાઝવકશઝવકક્ ઝક 
ઝક કમન 
ફક હ મ જ; 
ન્ટ ૪5#હ્ટઉંડદડડાઈહધડ 


“હે મારી કોમના ભાઈઓ, હું કોઈ મમરા પડયો નથી બલકે હું તમામ જગતના માલિકનો 
પયગમ્બર છું, તમને મારા માલિકના સંદેશા પહોંચાડું છું, તમારો શુભચિંતક છું અને મને અલ્લાહ 
તરફથી એ બધાની ખબર છે જેની તમને ખબર નથી. શું તમને આ વાત માટે આશ્ચર્ય થયું કે તમારી 
પાસેખુદ તમારી પોતાની કોમના એક માણસ મારફતે તમારા માલિકની યાદી આવી કે જેથી તમને 
ચેતવે અને તમે ખોટા રસ્તે જવાથી બચી જાઓ અને તમારી ઉપર દયા કરવામાં આવે ?”' 


ન 


પરંતુ તેમણે તેને ખોટો ઠેરવ્યો. છેવટે અમે તેને અને તેના સાથીદારોને એક હોડીમાં બચાવી 


ન 


લીધાં અને એ લોકોને ડૂબાડી દીધાં જેમણે અમારી આયતોને ખોટી ઠેરવી હતી,” નિઃશંક 


સુધારણાનો કોઈ ઉપાય સફળ ન થયો. છેવટે હઝરત નૂહ અ.સ.એ ખુદાને દુઆ કરી કે આ કાફિરોમાંથી એકને 
પણ ધરતી ઉપર જીવતો ન છોડ કેમકે જો તે આમાંથી કોઈને પણ છોડી દીધો તો તે તારા બંદાઓને ગુમરાહ કરશે 
તથા તેમના વંશમાંથી જે કોઈ પેદા થશે તે દુરાચારી અને નમકહરામ પેદા થશે. (વિગતો માટે જુઓ સૂરઃ હૂદ, 
રુકૂઅ ૩, સૂરઃ શુઅરા, રુકૂઅ ૬ અને સૂરઃ નૂહ સંપૂર્ણ) 

(૪૯) હઝરત નૂહ અ.સ. અને તેમની કોમ વચ્ચે આ જે ઘટના બની હતી બરાબર આવો જ મામલો 
મકકામાં મુહમ્મદ સ.અ.વ. અને આપની કોમની વચ્ચે જોવામાં આવી રહ્યો હતો. જે સંદેશ હઝરત નૂહ અ.સ.નો 
હતો એ જ સંદેશ મુહમ્મદ સ.અ.વ.નો હતો. જે શંકાઓ મકકાના સરદારો હઝરત મુહમ્મદ સ.અ.વ.ની 
પયગમ્બરી અંગે વ્યકત કરતા હતાં એ જ શંકાઓ હજારો વર્ષો પહેલાં નૂહ અ.સ.ની કોમના સરદારોએ હઝરત 
નૂહ અ.સ. ની પયગમ્બરી અંગે વ્યક્ત કરી હતી. બીજું, તેમના જવાબમાં જે વાતો હઝરત નૂહ અ.સ. કહેતા હતાં 
બરાબર એ જ વાતો મુહમ્મદ સ.અ.વ. પણ કહેતા હતાં. આગળ જતાં બીજા નબીઓ અ.સ. અને તેમની કોમોના 
જે કિસ્સા એક પછી એક વર્ણવવામાં આવી રહ્યાં છે તેમાં પણ આ જ દર્શાવવામાં આવ્યું છે કે દરેક નબીની કોમનું 
વલણ મકકાના વલણ સાથે અને દરેક નબીનું પ્રવચન મુહમ્મદ સ.અ.વ.ના પ્રવચન સાથે આબેહૂબ મળતું આવે 


છે. આના વડે કુર્અાન તેના સંબોધિત લોકોને આ સમજાવવા માગે છે કે માનવીની ગુમરાહી દરેક જમાનામાં 
મૂળભૂત રીતે એક જ પ્રકારની રહી છે, અને ખુદાના મોકલેલા શિક્ષકોનો સંદેશ પણ દરેક જમાનામાં, અને દરેક 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઆઓન ર૨ 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


ભૂમિમાં , એક સરખો રહ્યો છે, અને બરાબર આવી જ રીતે એ લોકોનો અંજામ પણ એક જેવો જ આવેલો છે અને 
આવશે જેમણે નબીઓના સંદેશથી મોઢું ફેરવ્યું અને પોતાની ગુમરાહીઓ માટેદુરાગ્રહ સેવ્યો. 

(૫૦) જે લોકો કુર્ઓાનની વર્ણનશૈલીથી સારી રીતે વાકેફ નથી હોતાં તે ઘણી વખત એવી શંકામાં પડી 
જાય છે કે કદાચ આ સમગ્ર મામલો બસ એક બે મુલાકાતોમાં સમાપ્ત થઈ ગયો હશે. નબી આવ્યો અને તેણે તેનો 
દાવો રજૂ કર્યો, લોકોએ વાંધા ઉઠાવ્યાં અને નબીએ તેમનો જવાબ આપ્યો, લોકોએ તેને જૂડ્દો કહ્યો અને અલ્લાહે 
આફત મોકલી દીધી. જો કે હકીકતમાં જે ઘટનાઓને અહીં એકત્ર કરીને થોડીક લીટીઓમાં વર્ણવી દેવામાં આવી 
છે તે ઘટનાઓ ખૂબ જ લાંબાગાળામાં ઘટી હતી. કુઓનિની આ વિશિષ્ટ વર્ણનશૈલી છે કે તે કથાને માત્ર કથા 
કહેવા ખાતર જ નથી વર્ણવતો બલકે બોધ આપવા માટે વર્ણવે છે. એટલા માટે દરેક જગ્યાએ એતિહાસિક 
ઘટનાઓના વર્ણનમાં તે ઘટનાના માત્ર એ મહત્ત્વના ભાગો જ રજૂ કરે છે જે તેના ઉદ્દેશ્ય અને વિષય સાથે 
કંઈપણ સંબંધ ધરાવતાં હોય, બાકીની તમામ વિગતોને છોડી દે છે . બીજું, જયારે કોઈ કિસ્સાને અલગ અલગ 
સમયે અલગ અલગ હેતુઓ માટે વણવે છે ત્યારે દરેક જગ્યાએ હેતુ અનુસાર વિગતો પણ અલગ અલગ રીતે રજૂ 
કરે છે. દા.ત. આ જ નૂહના કિસ્સાની વાત કરીએ. અહીં તેના વર્ણનનો હેતુ એ દર્શાવવાનો છે કે પયગમ્બરના 
સંદેશને ખોટું ઠરાવવાનું પરિણામ શું આવે છે. એટલા માટે આ જગ્યાએ એ દશવાની જરૂર ન હતી કે પયગમ્બર 
કેટલા લાંબા સમય સુધી તેની કોમને સંદેશ આપતો રહ્યો. પરંતુ જયાં આ કિસ્સો એ હેતુ માટે વર્ણવવામાં આવ્યો 
છે કે મુહમ્મદ સ.અ.વ. અને આપના સાથીઓને ધીરજ રાખવાની શિખામણ આપવામાં આવે ત્યાં વિશેષરૂપે 
નૂહ અ.સ.ની સંદેશ આપવાની લાંબી મુદ્તનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે જેથી નબી સ.અ.વ. અને આપના 
સાથીઓ તેમની થોડા વર્ષોની સંદેશ પહોચાડવાની મહેનતનું પરિણામ આવતું ન જોઈને હતાશ ન થાય અને 
હઝરત નૂહ અ.સ.ના ધૈર્યને જુએ જેમણે ખૂબ જ લાંબા સમય સુધી અત્યંત (નિરાશાજનક પરિસ્થિતિમાં સત્યનો 
સંદેશ આપવાની સેવા આપી અને સહેજ પણ હિંમત ન હાર્યા. (જુઓ સૂરઃ અનકબૂત આયત ૧૪) . 

આ પ્રસંગે બીજી એક શંકા પણ લોકોના દિલોમાં ઊભી થાય છે જેને દૂર કરી દેવી જરૂરી છે. જયારે કોઈ 
માણસ કુર્બાનમાં વારંવાર આવા કિસ્સાઓ વાંચે છે કે ફલાણી કોમે નબીને જૂઠા ઠરાવ્યાં અને નબીએ તેને આફતની 
ખબર આપી, પછી અચાનક તેની ઉપર આફત ઊતરી આવી અને કોમ નાશ પામી ત્યારે તેના દિલમાં એવો સવાલ 
ઉદ્ભવે છે કે હવે આ પ્રકારની ઘટનાઓ શા માટે ઘટતી નથી ? જો કે કોમો પડતી પણ પામે છે અને ઉન્નતિ પણ પામે છે 
પરંતુ આ ચડતી-પડતીની હેસિયત બીજી હોય છે. એવું તો નથી થતું કે એક નોટિસ આવ્યા પછી ધરતીકંપ કે તોફાન કે 
ધડાકો થાય અને સમગ્ર કોમને બરબાદ કરી નાખે. આનો જવાબ આ છે કે હકીકતમાં નૈતિક અને કાનૂની દષ્ટિએ એ 
કોમનો મામલો કે જેને કોઈ નબી સીધી રીતે સંબોધી રહ્યો હોય, તે બીજી તમામ કોમોના મામલાથી તદન ભિન્ન હોય 
છે. જે કોમમાં નબીનો જન્મ થયો હોય અને તે સીધેસીધો તેમને ખુદ તેમની જ ભાષામાં ખુદાનો સંદેશ પહોચાડે અને 
પોતાના વ્યક્તિત્વ મારફતે તેની સચ્ચાઈનો જીવંત નમૂનો તેની સામે રજૂ કરી દે ત્યારે તે કોમ ઉપર ખુદાની દલીલ 
પૂરી થઈ જાય છે, તેના માટે બહાનું કાઢવાની કોઈ ગુંજાશ બાકી રહેતી નથી અને ખુદાના પયગમ્બરને રૂબરૂમાં ખોટો 
ઠરાવી દીધા પછી તે એના પાત્ર બની જાય છે કે તેનો ચુકાદો એ જ ઘડીએ આપી દેવામાં આવે. આ પ્રકારનો મામલો 
એ કોમોના મામલા કરતાં મૂળભૂત રીતે ભિન્ન છે જેમની પાસે ખુદાનો સંદેશ સીધેસીધો આવ્યો ન હોય બલકે વિવિધ 
માધ્યમો મારફતે પહોચ્યો હોય. તેથી જો અત્યારે આ પ્રકારની ઘટનાઓ ન ઘટતી હોય, જેમ કે નબીઓ અ.સ.ના 
જમાનામાં ઘટી છે, તો આમાં કોઈ આશ્ચર્યની વાત નથી કેમકે મુહમ્મદ સ.અ.વ. પછી પયગમ્બરીનો સિલસિલો 
સમાપ્ત થઈ ગયો છે. અલબત્ત, આશ્ચર્યની કોઈ વાત શકય હતી તો તે આ હતી કે અત્યારે પણ કોઈ કોમ ઉપર એવી 
જ જાતની આપત્તિ આવે જેવી નબીઓને મોઢામોઢ ખોટા ઠરાવનારી કોમો ઉપર આવતી હતી. 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઓઆન ર૨ 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


મ. ક 6₹-1225 "ત્ર »% કક નકહર્ડ્ક્ઠા/ઉહક્ક દહ શિ 


ત્ર 
દ્રિ «ળા દ “જત 


ડક્્ઃ%ાઃ ડગૂદ હ ઇશ 


તે આંધળા લોકો હતાં. (રુફૂઅ ૮) 

અને આદની”' તરફ અમે તેમના ભાઈ હૂદને મોકલ્યો. તેણે કહ્યું “હે મારી કોમના 
ભાઈઓ, અલ્લાહની બંદગી કરો, તેના સિવાય તમારો કોઈ ખુદા નથી. પછી શું તમે ખોટા રસ્તે 
ચાલવાથી દૂર રહેશો નહીં?”” 


પરંતુ આનો આ અર્થ પણ નથી કે હવે એ કોમો ઉપર આપત્તિઓ આવવાની બંધ થઈ ગઈ છે જે ખુદા 
સામે વિદ્રોહ અને વૈચારિક અને નેતિક ગુમરાહીઓમાં ભટકી રહી છે. હકીકત આ છે કે આજે પણ આવી તમામ 
કોમો ઉપર આપત્તિઓ આવતી રહે છે, નાની નાની ચેતવણીરૂપ આપત્તિઓ પણ અને મોટી મોટી નિર્ણાયક 
આફતો પણ. પરંતુ કોઈ નથી જે નબીઓ અ.સ. અને આકાશીગ્રંથોની જેમ આ આફતોના નૈતિક અર્થઘટન તરફ 
લોકોનું ધ્યાન દોરે. બલકે આનાથી ઊલટું, ઉપલક દષ્ટિ ધરાવતા વૈજ્ઞાનિકો અને સત્યથી નાવાકેફ ઇતિહાસકારો 
અને ફિલસૂફીઓના એક મોટા વર્ગે માનવજાતને ભરડામાં લઈ લીધેલી છે. જે આ પ્રકારની તમામ ઘટનાઓના 
કારણો ભૌતિક નિયમો અથવા એતિહાસિક કારણોમાંથી આપીને તેને ભ્રમમાં નાખતો રહે છે અને તેને કયારેય 
પણ આ સમજવાની તક આપતો નથી કે ઉપર કોઈ ખુદા પણ રહેલો છે જે દુરાચારી કોમોને આગોતરી વિવિધ રીતે 
તેમના દુરાચાર માટે ચેતવણી આપે છે અને જયારે તે તેની મોકલેલી ચેતવણીઓ સામે આંખો મીંચીને તેમના 
દુરાચરણ માટે આગ્રહ રાખીને ચાલતી રહે છે ત્યારે અંતમાં તેમને વિનાશના ખાડામાં ફેકી દે છે. 

(૫૧) આ અરબસ્તાનની ખૂબ પ્રાચીન કોમ હતી જેની કથાઓ આરબજગતમાં લોકોમાં પ્રચલિત હતી. 
એક એક બાળક તેમના નામથી વાકેફ હતું. તેમનો વૈભવ ઉદાહરણરૂપ હતો. પછી દુનિયામાંથી તેમનું નામ- 
નિશાન ભૂંસાઈ જવું પણ એક ઉદાહરણ બનીને રહી ગયું હતું. આ જ ખ્યાતિના કારણે અરબી ભાષામાં દરેક 
પુરાણી વસ્તુ માટે “આદી” હરગ શબ્દ બોલવામાં આવે છે. પુરાતત્ત્વવિદ્યાને “આદિયાત” હરગ કહેવામાં 
આવે છે. જે જમીનનો કોઈ માલિક બાકી રહ્યો ન હોય અને જે વસવાટને લાયક ન હોવાના કારણે નકામી પડી 
હોય તેને આદિયુલઅર્ઝ “2%ાર્હું-પ કહેવામાં આવે છે. પ્રાચીન અરબી કાવ્યરચનાઓમાં આપણને મોટા 
પ્રમાણમાં આ કોમનો ઉલ્લેખ જોવા મળે છે. આરબના વંશાવળિ વિદ્યાના જાણકારો પણ તેમના દેશની નામશેષ 
થયેલી કોમોમાં સૌથી પહેલાં આ જ કોમનું નામ લે છે. હદીસમાં આવે છે કે એક વખતે નબી સ.અ.વ. પાસે 
બનીઝુહ્લ બિન શૈબાનનો એક માણસ આવ્યો જે આદના ઇલાકાનો રહેવાસી હતો અને તેણે એ કિસ્સા નબી 
સ.અ.વ.ને સંભળાવ્યાં જે એ કોમ વિષે પ્રાચીન કાળથી તેમના વિસ્તારના લોકોમાં તબદીલ થતાં આવતા હતાં. 

કુરઆનની રૂએ આ કોમનું મૂળ નિવાસસ્થાન અહકાફનો વિસ્તાર હતો જે હિજાઝ, યમન અને યમામા વચ્ચે 
અર્રબઅલખાલીના દક્ષિણ-પશ્ચિમમાં આવેલો છે. અહીંથી ફેલાઈને આ લોકોએ યમનના પશ્ચિમી કિનારાઓ અને 
ઓમાન અને હઝરમૌતથી લઈને ઇરાક સુધી તેમની શક્તિનો સિક્કો જમાવી દીધો હતો. એતિહાસિક દૃષ્ટિએ આ 
કોમના અવશેષો લગભગ નાબૂદ થઈ ગયાં છે પરંતુ દક્ષિણ અરબસ્તાનમાં કોઈ કોઈ જગ્યાએ થોડાંક જૂના અવશેષો 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઅનિ ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


«27-92-4 


#|:-ર 24 ર 22૮ 2% 
2% હાઈ ૯જઝઝેઝાહ 
તી %ત્તિ 7? ,૪27 પ્રી ૧%114 
૭ વ૨૦૯ઝહવ્યકઉ 
ર] ડુ ક ૦-૫૪-૭ ક 12, ૬% ઘા દ્ર નુ 
ઇડ કકબ્વ્ઝનડ૭ડ#્ઝક$ 


જ 


ક ઝડ #ડ##બ્ટા#દઇ ણત 
982“ કકડ5૭કઇબ 
1 5 લા ૮ 45 46565 46 4 


2 22-- 


4[૮૮૬૯૮૩2૮૦૮22૮7720),૮72227214૮2 જ 
ગ્ઝ્કટ-5ઝડ5ર્કક્ડ્કાપડક્ ડ્ડડડુ 
તેની કોમના આગેવાનોએ, જે તેની વાત માનવાનો ઈનકાર કરી રહ્યા હતાં, જવાબમાં કહ્યું 
“અમે તો તમને મૂખામીમાં પડેલાં માનીએ છીએ અને અમારો ખ્યાલ છે કે તમે જૂટ્ઠાં છો.” તેણે 
કહ્યું “હે મારી કોમના ભાઈઓ, હું મૂ્ખામીમાં પડેલો નથી બલકે હું જગતના માલિકનો પયગમ્બર 
છું, તમને મારા માલિકના સંદેશા પહોંચાડું છું, અને તમારો એવો શુભચિંતક છું કે જેની 
ઉપર ભરોસો કરી શકાય છે. શું તમને આ વાત માટે આશ્ચર્ય થયું કે તમારી પાસે ખુદ તમારી 
પોતાની કોમના એક માણસ મારફતે તમારા માલિકની યાદી આવી કે જેથી તે તમને ચેતવે ? 
ભૂલી ન જાઓ કે તમારા માલિકે નૂહની કોમ પછી તમને તેના ઉત્તરાધિકારી બનાવ્યાં અને તમને 
ખૂબ તાકાતવાન બનાવ્યાં. તેથી અલ્લાહની કુદરતના કરિશ્માઓને યાદ રાખો, આશા છે 
સફળતા પામશો.”'' તેમણે જવાબ આપ્યો “શું તું અમારી પાસે એટલા માટે આવ્યો છે કે અમે 
એકલા અલ્લાહની જ પૂજા કરીએ અને એમને છોડી દઈએ જેમની પૂજા અમારા બાપદાદા 
આજે હયાત છે જેમને આદની સાથે જોડવામાં આવે છે. હઝરમૌતમાં એક સ્થળે હઝરત હૂદ અ.સ.ની કબર પણ 
પ્રખ્યાત છે. ઈ.સ. ૧૮૩૭માં એક અંગ્રેજ જહાજી વડા (/દ્વા1૦૩ (.//૦1૦51૦૧)ને હિસ્નેગુરાબમાં એક જૂનો 
શિલાલેખ મળી આવ્યો હતો જેમાં હૂદ અ.સ.નો ઉલ્લેખ છે અને લખાણ ઉપરથી સ્પષ્ટપણે જણાય છે કે આ એ 


લોકોનું લખાણ છે જે હૂદની શરીઅતના અનુયાયી હતાં. (વધુ સમજૂતી માટે જુઓ સૂરઃ અહકાફ, નોંધ ક્રમાંક ર૫) . 


સૂરઃ આ'રાફ ૭ તફહીમુલકુઅનિ ર 
7ત્ત દ્વિ “ કક? તિ 2 ડૂ 
ધ ક્ર 
ઈક૦૯્ઝક%ાહ્ટહ્ઝ છી “ઝક 
કી તક 6 254% 7 22 “7૮૬૬- 
ક 2 ધ # 
કશ્રક્-હ- હકર ઝદ: 


ન [૬ ક્ટ); [૧૨૪ કઝ ૧૨” ક 


કજ પ્ર 
૦૫૧૭-૦૪ કે 
છન ત્ર2 


૯6666 - 2 ૪4 કક 1 29 ન્વિઈ 0 
કઝ | અહ ડડ 40 


કરતા આવ્યાં છે ?“સારું તો તો પા આવ એ આફત જેની તું અમને ધમકી આપે છે જોતું તું સાચો 
છે.” તેણે કહ્યુ “તમારા માલિકની ફિટકાર તમારી ઉપર પડી ગઈ અને તેનો પ્રકોપ તૂટી પડયો. શું 
તમે મારી સાથે એ નામો માટે ઝઘડો છો જે તમે અને તમારા બાપદાદાએ રાખી લીધાં છે, | જેમના 
?'” સારું તો તમે પણ રાહ જુઓ અને હું પણ તમારી સાથે 


માટે અલ્લાહે કોઈ સનદ ઊતારી નથી ? 


(પર) આયતમાં શબ્દ કઝા નો ઉપયોગ થયો છે જેનો અર્થ નિયામતો પણ છે અને કુદરતના કરિશ્માઓ 
પણ તેમજ પ્રસંશનીય ગુણો પણ. આયતનો પૂરો અર્થ આ છે કે ખુદાની નિયામતો અને તેના ઉપકારોને પણ યાદ 
રાખો તથા આ પણ ન ભૂલો કે તે તમારી પાસેથી [નિયામતો છીનવી લેવાની શક્તિ પણ ધરાવે છે. 


(૫૩) અહીં આ વાત પણ નોંધપાત્ર છે કે આ કોમ પણ અલ્લાહનો ઇનકાર કરનાર કે તેનાથી નાવાકેફ 
ન હતી તેમજ તેને અલ્લાહની ઇબાદત કરવાનો પણ ઇનકાર ન હતો. હકીકતમાં તે હઝરત હૂદ અ.સ.ની જે 
વાતને માનવાનો ઇનકાર કરતી હતી તે ફકત આ જ હતી કે માત્ર એક અલ્લાહની જ પૂજા કરવામાં આવે, બીજા 
કોઈની પૂજા તેની સાથે સામેલ કરવામાં ન આવે. 

(૫૪) એટલે કે તમે કોઈને વરસાદનો અને કોઈને પવનનો અને કોઈને ધનનો અને કોઈને રોગોનો 
માલિક એટલે કે દેવ કહો છો. જો કે આમાંથી કોઈ પણ હકીકતમાં કોઈ પણ વસ્તુનો દેવ કે માલિક નથી. આના ઘણાં 
દાખલા આજના જમાનામાં પણ આપણને જોવા મળે છે. લોકો કોઈને સંકટ વિમોચક કહે છે, જો કે સંકટો દૂર 
કરવાની કોઈ શક્તિ તેની પાસે નથી. કોઈને દાતાર પોકારે છે, જો કે તેની પાસે કોઈ ખજાનો છે જ નહીં કે કોઈને 
આપે. કોઈના માટે દાતા શબ્દ બોલે છે, જો કે તે કોઈ વસ્તુનો માલિક જ નથી કે દાતા બની શકે. કોઈને ગરીબનવાઝ 
(દીનદયાળ)નું નામ આપવામાં આવ્યું છે, જો કે તે બિચારો એ સત્તામાં કોઈ હિસ્સો ધરાવતો નથી જેના આધારે તે 
કોઈ ગરીબને નવાજી શકે. કોઈને ગૌસ (મદદગાર) કહેવામાં આવે છે, જો કે તેની પાસે કોઈ જોર નથી કે કોઈની 
મદદ માટે પહોચી શકે. આમ, હકીકતમાં આ બધાં નામ ફકત કહેવાતા નામો જ છે જેમની પાછળ કોઈ નામધારી 
નથી. જે લોકો તેમના માટે ઝઘડે છે તે હકીકતમાં કેટલાક નામો માટે ઝઘડે છે નહીં કે કોઈ હકીકત માટે. 

(૫૫) એટલે કે અલ્લાહ જેને તમે પોતે પણ સૌથી મોટો માલિક એટલે કે રબ્બેઅકબર (મોટો માલિક) 
કહો છો, તેણે કોઈ સનદ તમારા આ બનાવટી ખુદાઓની ખુદાઈ અને માલિકીપણાની તરફેણમાં આપેલી નથી. 


તેણે કયાંય આ કહ્યું નથી કે ફલાણા ફલાણાની તરફ મારી ખુદાઈનો આટલો ભાગમે તબદીલ કરી દીધો છે. કોઈ 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઆઓન ર૨ 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


7૬ ક ન ત 
9ઉહ્હક%64 
4. (724 


શ*% ક ક | 
ઝ્ઝક્ઝડઝડાહટઝાડ 


રાહ જોઊં છું.”' છેવટે અમે અમારી મહેરબાનીથી હદ અને તેના સાથીદારોને બચાવી લીધાં અને 
એ લોકોના મૂળ કાપી નાખ્યાં જે અમારી આયતોનેખોટી ઠેરવી દીધેલી હતી અને ઈમાન લાવવાના 
નહતાં.  (રુકૂઅ૯) 

અને સમૂદની” તરફ અમે તેમના ભાઈ સાલેહને મોકલ્યો. તેણે કહ્યું “હે મારી કોમના 
ભાઈઓ, અલ્લાહની બંદગી કરો, તેના સિવાય તમારો કોઈ ખુદા નથી. તમારી પાસે તમારા માલિકની 


પરવાનાપત્ર તેણે કોઈને સંકટ વિમોચનનો અથવા દાતારીનો આપ્યો નથી. તમે જાતે જ તમારી કલ્પનાઓ અને 
અનુમાનો વડે તેની ખુદાઈનો જેટલો હિસ્સો જેને ઈચ્છયો છે આપી દીધેલો છે . 

(૫૬) મૂળ કાપી નાખ્યું, એટલે કે તેમનો નાશ કરી દીધો અને તેમનું કોઈ નામોનિશાન પણ બાકી 
રહેવા ન દીધું. આ વાત આરબોની એતિહાસિક પરંપરાઓ ઉપરથી પણ સાબિત થયેલી છે અને આધુનિક 
પુરાતત્ત્વના સંશોધનો પણ આ બાબતની સાક્ષી આપે છે કે પ્રથમ આદ સંપૂર્ણપણે નાશ પામ્યાં અને તેમના 
અવશેષો સુદ્ધાં દુનિયામાંથી નષ્ટ થઈ ગયાં. એટલા માટે આરબ ઇતિહાસકારો તેમને અરબસ્તાનની 
ઉમમેબાઇદા (ખોવાયેલી કોમો)માં ગણે છે. બીજું, આ વાત પણ અરબસ્તાનના એતિહાસિક સત્યોમાંથી છે કે 
આદનો માત્ર એ જ હિસ્સો બાકી બચ્યો જે હઝરત હૂદ અ.સ.નો અનુયાયી હતો. આ જ બાકી રહેલા આદનું 
નામ ઇતિહાસમાં દ્વિતીય આદ છે અને હિસ્નેગુરાબનો એ શિલાલેખ કે જેનો અમે હમણાં જ ઉપર ઉલ્લેખ કર્યો 
છે, આ જ અવશેષોમાંથી છે. આ શિલાલેખમાં (જેને લગભગ ઈ.સ પૂર્વે ૧૮૦૦ નું લખાણ માનવામાં આવે 
છે) પુરાતત્ત્વશાસ્રીઓએ જે લખાણ વાંચ્યું છે તેના કેટલાંક વાકયો આ પ્રમાણે છે :- 

“અમે એક લાંબો સમય આ કિલ્લામાં એવી રીતે પસાર કર્યો છે કે અમારૂં જીવન તંગાશ અને 

ગરીબીથી દૂર હતું, અમારી નહેરો નદીઓ પાણીથી ભરપૂર હતી. ........... અને અમારા 

શાસકો એવા રાજાઓ હતાં જે ખરાબ વિચારોથી મુકત અને તોફાની તત્ત્વો અને બગાડ 

ફેલાવનારા લોકો માટે સખત હતાં, તેઓ અમારી ઉપર હદની શરીઅતના કાનૂન પ્રમાણે 

રાજ કરતાં હતાં અને ઉમદા ચુકાદાઓ એક ગ્રંથમાં નોંધી લેવામાં આવતા હતાં, અને અમે 

ખુદાઈ ચમત્કારો અને મૃત્યુ પછી બીજીવાર ઊઠાવવા ઉપર ઈમાન ધરાવતા હતાં.” 

આ લખાણ આજે પણ કુર્અાનના આ નિવેદનને સમર્થન આપી રહ્યું છે કે પ્રાચીન આદની મહાનતા 
અને ભવ્યતા તથા સમૃદ્ધેના વારસદાર છેવટે એ જ લોકો થયાં જે હઝરત હૂદ અ.સ. ઉપર ઈમાન લાવ્યા હતાં. 

(૫૭) આ અરબસ્તાનની સૌથી પ્રાચીન કોમોમાંથી બીજી કોમ છે જે આદ પછી સૌથી વધારે વિખ્યાત 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઓઆન ર૨ 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


૮.5૬ ઝા કઇક) કડક 


સ્પષ્ટ દલીલ આવી ગઈ છે. આ અલ્લાહની ઊંટણી તમારા ટિ એક પિશાયના રૂપમાં છ. 
એટલા માટે તેને છૂટી મૂકી દો કે અલ્લાહની 

અને જાણીતી છે. કુઓનિના ઊતરાણ પહેલાં તેમના કિસ્સા આરબોમાં પ્રચલિત હતાં. જહાલતકાળના કાવ્યો અને 
પ્રવચનોમાં ઘણી જગ્યાએ તેમનો ઉલ્લેખ જોવા મળે છે. અસીરિયાના શિલાલેખો તથા ગ્રીસ, એલેક્ઝાન્ડ્રિયા તથા 
રોમના પ્રાચીન ઇતિહાસકારો તથા ભુગોળશાસ્ત્રીઓ પણ આનો ઉલ્લેખ કરે છે. મસીહ અ.સ.ના જન્મના થોડા 
સમય પહેલાં સુધી આ કોમના કેટલાક બચેલા લોકો હયાત હતાં, એટલા માટે રોમન ઇતિહાસકારો વણવે છે કે 
આ લોકો રોમન લશ્કરમાં ભરતી થયાં અને નબતીઓ સામે લડયાં જેમની સાથે તેમની દુશ્મનાવટ હતી. 

આ કોમનું નિવાસસ્થાન ઉત્તર-પશ્ચિમ અરબસ્તાનનો એ વિસ્તાર હતો જે આજે પણ અલહિજના ના 
નામે ઓળખાય છે. વર્તમાન સમયમાં મદીના તથા તબૂક વચ્ચે હિજાઝ રેલવે ઉપર એક રેલવે સ્ટેશન આવે છે 
જેને મદાઇનેસાલેહ કહેવામાં આવે છે. આ જ સમૂદની રાજધાની હતી અને પ્રાચીન સમયમાં હિજ તરીકે 
ઓળખાતી હતી. આજ સુધી ત્યાં હજારો એકર ક્ષેત્રમાં એ પથ્થરની ઇમારતો જોવા મળે છે જેમને સમૂદના 
લોકોએ પર્વતોને કાપી કાપીને બનાવી હતી અને આ સૂમસામ શહેરને જોઈને કલ્પી શકાય છે કે કોઈ જમાનામાં 
આ શહેરની વસ્તી ચાર-પાંચ લાખ કરતાં ઓછી નહીં હોય. કુર્ઓાનના ઊતરાણના સમયે હિજાઝના વેપારી 
કાફલાં આ પુરાતત્ત્વના પ્રાચીન અવશેષો વચ્ચેથી પસાર થતા હતાં. નબી સ.અ.વ. તબૂકના યુદ્ધ વખતે જયારે 
આ જગ્યાએથી પસાર થયાં ત્યારે આપે મુસલમાનોને આ પદાર્થપાઠ આપતા પ્રાચીન અવશેષો દેખાડયાં અને એ 
બોધ યાદ દેવડાવ્યો જે આ પ્રાચીન અવશેષોમાંથી કોઈ પણ સમજદાર માણસે ગ્રહણ કરવો જોઈએ. એક 
જગ્યાએ આપે એક કૂવા તરફ ઇશારો કર્યો અને જણાવ્યું કે આ એ જ કૂવો છે જેમાંથી હઝરત સાલેહ અ.સ.ની 
ઊંટણી પાણી પીતી હતી અને મુસલમાનોને સૂચના આપી કે ફક્ત આ જ કૂવામાંથી પાણી લેજો, બાકીના 
કૂવાઓનું પાણી પીશો નહીં. એક ડુંગર તરફ ચીંધીને આપે જણાવ્યું કે આ પહાડી રસ્તામાંથી તે ઊંટણી પાણી 
પીવા માટે આવતી હતી. એટલા માટે એ જગ્યા આજે પણ ફજજુન્નઞાકહ તરીકે પ્રખ્યાત છે. આ ખંડેરોમાં જે 
મુસલમાનો ફરી રહ્યા હતાં તેમને આપે ભેગા કર્યા અને તેમની સામે એક પ્રવચન આપ્યું જેમાં સમૂદના અંજામને 
જોઈને બોધ લેવા જણાવ્યું અને કહ્યું કેઆ એ કોમનો વિસ્તાર છે જેની ઉપર ખુદાની આફત ઊતરી હતી, એટલા 
માટે અહીંથી ઝડપથી પસાર થઈ જાઓ, આ સહેલગાહ નથી બલકે રૂદન નું મુકામ છે. 

(૫૮) ફકરાને જોતાં સ્પષ્ટપણે જણાય છે કે પહેલા વાકયમાં અલ્લાહની જે ખુલ્લી નિશાનીનો ઉલ્લેખ 
કરવામાં આવ્યો છે તેનો અર્થ આ જ ઊંટણી છે જેને આ બીજા વાકયમાં “નિશાની” શબ્દ વડે વર્ણવવામાં આવ્યો 
છે. સૂરઃ શુઅરાની ૧૫૪થી ૧૫૮મી આયતમાં સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે કે સમૂદના લોકોએ પોતે એક એવી 
નિશાનીની માગણી હઝરત સાલેહ અ.સ. સમક્ષ કરી હતી જે અલ્લાહ તરફથી તેમની નિમણૂંક માટેની ખુલ્લી 
દલીલ હોય અને આના જ જવાબમાં હઝરત સાલેહ અ.સ.એ એ ઊટણી પ્રસ્તુત કરી હતી. આના ઉપરથી આ 
વાત તો બિલકુલ સાબિત થઈ જાય છે કે ઊંટણીનું પ્રગટ થવું એક ચમત્કાર હતો અને એ જ પ્રકારના 
ચમત્કારોમાંનો એક ચમત્કાર હતો જે કેટલાક નબીઓએ તેમની પયગમ્બરીના પૂરાવારૂપે ઇનકાર કરનારાઓની 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઓઆન ર૨ 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


૦5/75 #ઝાણઇ,છઇ;ડઇડ#ાવાઠ 
હ 5૪#5ડ,ઝહ ઉ. #%ઇ૬ઇડા; 


ક72 


કાહ 22 રદ્દ કછ ાટ#ક્કઝીં 
હાહ ડડાદા ડાઉ 


કક ક 


!શ્ઝ્-હટ 4૭% 6-955-67 સિન 


ધરતીમાં ચરતી ફરે તેને કોઈ બદઇરાદાથી સ્પર્શ કરશો નહીં નહીં તો એક પીડાકારી આફત તમને 
ઝડપી લેશે. યાદ કરો એ સમય કે જ્યારે અલ્લાહે આદની કોમ પછી તમને તેના ઉત્તરાધિકારી 
બનાવ્યાં અને તમને ધરતી ઉપર આ દરજ્જો એનાયત કર્યો કે આજે તમે તેના સપાટ મેદાનોમાં 


ભવ્ય મહેલો બાંધો છો અને તેના પર્વતોને ઘરોના આકારમાં કોતરો છો,“ તો તેની કુદરતના 
કરિશ્માઓથી ગાફેલ ન થઈ જાઓ અને ધરતીમાં બગાડ ન ફેલાવો.” 


તેની કોમના સરદારોએ કે જે મોટાં બનેલા હતાં, નબળા વર્ગના એ લોકોને કે 


માગણી થતાં રજૂ કર્યા છે. આ ઉપરાંત આ વાત પણ આ ઊંટણીના ચમત્કારિક જન્મ માટે દલીલ છે કે હઝરત 
સાલેહ અ.સ.એ તેને રજૂ કરીને ઈનકાર કરનારાઓને ધમકી આપી કે બસ, હવે આ ઊંટણીના જીવ ઉપર તમારૂં 
જીવન અવલંબે છે. આ ઊંટણી મુક્ત રીતે તમારી જમીનોમાં ચરતી ફરશે. એક દિવસ આ એકલી જ પાણી પીશે 
અને બીજા દિવસે સમગ્ર કોમના પશુ પાણી પીશે અને જો તમે આને હાથ અડાડયો તો એકાએક તમારી ઉપર 
ખુદાની આફત તૂટી પડશે. દેખીતું છે કે આવી છટાથી એ જ વસ્તુને રજૂ કરી શકાતી હતી જેનું અસામાન્ય હોવું 


મ કં. 


લોકોએ પોતાની સગી આંખે જોઈ લીધું હોય. બીજું, ઘણાં સમય સુધી આ લોકો તેને મુકત રીતે ચરવાને તથા એક 
દિવસ એકલી તે પાણી પીએ અને બીજા દિવસે તેમના પશુઓ પાણી પીએ તેને કમને સહન કરતા રહ્યાં અને છેવટે 
ખૂબ જ ચર્ચા-વિચારણા તથા ષડયંત્રો કર્યા પછી તેમણે તેની હત્યા કરી, એવી હાલતમાં કે હઝરત સાલેહ 
અ.સ.ની પાસે કોઈ તાકાત ન હતી જેનો તેમને કોઈ ડર હોય. આ હકીકત ઉપર વધારાની દલીલ છે કે એ લોકો તે 
ઊંટણીથી ભયભીત હતાં અને જાણતા હતાં કે આની પાછળ જરૂર કોઈ શક્તિ છે જેના જોરે તે આપણી વચ્ચે 
મજેથી ફરે છે. પરંતુ કુરઆન આ બાબત અંગે કોઈ સ્પષ્ટતા કરતું નથી કે આ ઊંટણી કેવી હતી અને કેવી રીતે 
અસ્તિત્વમાં આવી. કોઈ સહીહ હદીસમાં પણ આના ચમત્કાર દ્વારા જન્મવાની કેફિયતનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું 
નથી. એટલા માટે એ રિવાયતોને સ્વીકારવી જરૂરી નથી જે તફસીરકતઓએ તેના જન્મની કેફિયત વિષે નોધી 
છે. પરંતુ આ વાત કે તે કોઈને કોઈ રીતે એક ચમત્કારની હેસિયત ધરાવતી હતી, કુઅનિ દ્વારા સાબિત છે. 


(૫૯) સમૂદનો આ હુન્નર એવો જ હતો જેવો ભારતમાં ઇલોરા-અંજતા અને બીજા કેટલાંક સ્થળોમાં 


સૂરઃ આ'રાફ ૭ તફહીમુલકુઅનિ ર 
ઝા 22: ક 
તા કી ટ્છ કછ 
ક્તત “22૩1 શજી ઘઈ 0 
હ£1455 છિ કલાક %% ૦૦૯% ધિ ક 
હહજ#૭ઉડકછછ્કાદૃદ#ા ણત ડુ 
ક “ક૦ [2 કત ક 
ન્શ્ત્ર્ગ્ઠ કહન ઝડકઉશડડડા ડટ 
૭7-795-૭9” 6 2% - ક2»2-- દ્વ 
૯, 2૬૪ છા 


ઈડા ડડ 6-૪ 


જે ઈમાન લઈ આવ્યા હતાં, કહ્યું “શું તમે ખરેખર આ જાણો છો કે સાલેહ તેના માલિકનો પયગમ્બર 
છે ?”” તેમણે જવાબ આપ્યો “નિઃશંક, જે સંદેશ સાથે તેને મોકલવામાં આવ્યો છે તેને અમે માનીએ 


ફે 


છીએ.”' એ મોટાઈના દાવેદારોએ કહ્યું “જે વસ્તુને તમે માની છે અમે તેના ઈનકારી છીએ. 
પછી તેમણે તે ઊંટણીને મારી નાખી“ અને પૂર્ણ વિદ્રોહ સાથે તેમના માલિકના હુકમનો 
અનાદર કરી બેઠાં, અને સાલેહને કહી દીધું કે “લઈ આવ એ આફત જેની તું અમને ધમકી આપે 
છેજોતું તું ખરેખર પયગમ્બરોમાંથી છે.” છેવટે એક ધણધણાવતી આફતે તેમને ઝડપી લીધાં અને 
તેઓ તેમનાં ઘરોમાં ઊંધા જ પડેલા રહી ગયાં. અને સાલેહ આ કહેતો કહેતો તેમના વસ્તીઓમાંથી 
નીકળી ગયો કે. “હે મારી કોમ, મેં મારા માલિકનો સંદેશો તને પહોંચાડી દીધો અને મેં તારૂં ઘણું 
ભલું ઈચ્છયું, પરંતુહું શું કરૂં કેતને તારા શુભચિતકો પસંદ જ નથી.” 


જોવા મળે છે, એટલે કે તેઓ પર્વતોને કાપીને તેમની અંદર મોટા મોટા શાનદાર ભવનો બાંધતા હતાં, જેમ કે 
ઉપર વણન કરવામાં આવ્યું. મદાઇનેસાલેહમાં આજ સુધી તેમની કેટલીક ઇમારતો જેવી પહેલાં હતી તેવી 
મોજૂદ છે અને તેમને જોઈને ખ્યાલ આવે છે કે એ કોમે ઇજનેરી વિદ્યામાં કેવી આશ્ચર્યજનક પ્રગતિ કરી હતી. 
(૬૦) એટલે કે આદના અંજામમાંથી પદાર્થપાઠ ગ્રહણ કરો. જે ખુદાની કુદરતે એ બગડેલી કોમને નાશ 
કરીને તમને તેની જગ્યાએ ઊંચોદરજ્જો આપ્યો એ જ ખુદા તમને પણ નષ્ટ કરીને બીજા લોકોને તમારા 
ઉત્તરાધિકારી બનાવી શકે છે જો તમે પણ આદની જેમ બગડી જાઓ. (સમજૂતી માટેજુઓ, , નોંધ ક્રમાંક પર) . 


(૬૧) જો કે ઊંટણી મારી એક જ માણસે હતી જેમ કે સૂરઃ કમર તથા સૂરઃ શમ્સમાં કહેવામાં આવ્યું છે, 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઓઆન ૨ 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


૪ કા હ 0 ડં 


2૫ ટત2ન 


સહ %૮40 5 


મ 


અને લૂતને અમે પયગમ્બર બનાવીને મોકલ્યો, પછી યાદ કરો જ્યારે તેણે તેની કોમને” 
કહ્યું “શું તમે એવા નિર્લજ્જ થઈ ગયાં છો કે એ અનીતિનું કૃત્ય કરો છો જે તમારી અગાઉ 
દુનિયામાં કોઈએ નથી કર્યું? તમે સ્રીઓને છોડીને પુરુષો દ્વારા તમારી કામવાસના સંતોષો છો.” 


પરંતુ કેમ કે સમગ્ર કોમ એ અપરાધીના ટેકામાં હતી અને તે હકીકતમાં એ અપરાધી કોમની ઈચ્છા પૂરી કરવાનો 
એક સાધન જ હતો એટલા માટે આરોપ સમગ્ર કોમ ઉપર મૂકવામાં આવ્યો છે. એ દરેક ગુન્હો કે જે કોમની ઈચ્છા 
અનુસાર કરવામાં આવે અથવા જેનું આચરણ કરીને કોમની પ્રસશ્નતા અને પસંદગી પ્રાપ્ત થાય, તે એક કોમી 
ગુન્હો છે, ભલે પછી તેનો કરનાર એક જ માણસ હોય. એટલું જ નહીં બલકે કુર્અનિ તો કહે છે જે ગુન્હા કોમની 
અંદર ઉઘાડેછોગ કરવામાં આવે અને કોમ તેને ચલાવી લે તો તે પણ કોમનો ગુન્હો છે . 

(૬ર) આ આફતને અહીં «૬» (ધણધણાવી નાખનારી, હચમચાવી દેનારી) કહેવામાં આવી છે અને 
બીજા સ્થળોએ આનાજમાટે “હક (ચીસ) શદૃ.2 (ગર્જના) અને કટાઈ (સખત ધમાકેદાર અવાજ)ના 
શબ્દો વાપરવામાં આવ્યાં છે. 

(૬૩) આ કોમ એ વિસ્તારમાં રહેતી હતી જેને આજે પૂર્વજોર્ડન (118115 701) કહેવામાં આવે છે 
અને જ ઇરાક અને ફિલિસ્તીન વચ્ચે આવેલો છે. બાઇબલમાં આ કોમના પાટનગરનું નામ “સુદોમ” 
આપવામાં આવ્યું છે જે કાં તો મૃતસાગરની નજીક કોઈક જગ્યાએ આવેલું હતું અથવા મૃતસાગરમાં ગરકાવ થઈ 
ગયું છે. તલમૂદમાં લખ્યું છે કે સુદોમ ઉપરાંત બીજા ચાર મોટા મોટા શહેરો પણ હતાં અને આ શહેરો વચ્ચેનો 
વિસ્તાર બાગ-બગીચાંથી એવી રીતે છવાયેલો હતો કે માઇલો સુધી જાણે એકલો બગીચો જ હતો જેની સુંદરતા 
જોઈને માણસની ઉપર મસ્તી છવાઈ જતી હતી. પરંતુ આજે એ કોમનું નામનિશાન દુનિયામાંથી ભૂંસાઈ ગયું 
છે. અને આ પણ નકકી નથી કે તેમના શહેરો ચોકકસ કઈ જગ્યાએ આવેલા હતાં. હવે માત્ર મૃતસાગર જ એક 
એવી યાદગીરી બાકી રહી છે જેને આજ સુધી લૂતસાગર કહેવામાં આવે છે. 

હઝરત લૂત અ.સ. હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ.ના ભત્રીજા હતાં. પોતાના કાકાની સાથે ઇરાકથી નીકળ્યાં 
અને થોડા સમય સુધી સીરિયા, ફિલિસ્તીન અને મિસ્નમાં ભ્રમણ કરીને ખુદાઈ સંદેશ પહોંચાડવાનો અનુભવ 
મેળવતા રહ્યાં. ત્યારબાદ પયગમ્બરીના કાયમી પદ ઉપર નીમાતાં આ બગડેલી કોમની સુધારણા માટે નિયુકત થયાં. 
સુદોમના લોકોને એમની કોમ એટલા માટે કહેવામાં આવી છે કે કદાચ એ કોમની સાથે એમનો સગાઈનો સંબંધ હશે. 

યહૂદીઓ દ્વારા ફેરફાર કરવામાં આવેલી બાઇબલમાં હઝરત લૂત અ.સ.ના ચારિત્ર્ય ઉપર જ્યાં બીજા 
ઘણાં કલંક લગાડવામાં આવ્યાં છે, ત્યાં એક કલંક આ પણ છે કે તેઓ હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ.ની સાથે ઝઘડો 
કરીને સુદોમના ઇલાકામાં જતા રહ્યા હતાં. (જન્મ, પ્રકરણ ૧૩, આયત ૧ થી ૧૨). પરંતુ કુરબાન આ ખોટી 
વાતનું ખંડન કરે છે. એ કહે છે કે અલ્લાહે તેમને પયગમ્બર બનાવીને એ કોમની તરફ મોકલ્યા હતાં. 

(૬૪) બીજા સ્થળોએ આ કોમના બીજા કેટલાક નૈતિક ગુનાઓનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે, 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઓઆન ૨ 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


૮245 2૪ » ૮ ક.» 


074. ૮ તા સ ૪.૧ ૮ ૮૮ ૮77 

વથી ૨2% %* 81૦૯4» 596 

64 74]|7તજ 29 છાં પિ 24 2૫ 272%» 27 
45255૦6૭૯૦ 


નો છે કે તમે તદ્દન હદથી આગળ નીકળી જનારા લોકો છો.” પરંતુ તેની કોમનો જવાબ 
આના સિવાય બીજો ન હતો કે “કાઢો આ લોકોને તમારી વસ્તીઓમાંથી, મોટા ચોખલિયા બને છે 
આ.'”“ છેવટે અમે લૂત અને 


પરંતુ અહીં તેમના સૌથી મોટા અપરાધનું વર્ણન કરીને સંતોષ માનવામાં આવ્યો છે જેના કારણે તેમની ઉપર 
આફત ઊતરી. 


આ ઘણાસ્પદ કૃત્ય જેના કારણે આ કોમે કાયમી ખ્યાતિ મેળવી છે, તેના આચરણથી તો દુરાચારી લોકો 
કયારેય દૂર રહ્યાં નહીં, પરંતુ આ ગૌરવ માત્ર ગ્રીસને મળેલું છે કે તેના ફિલસૂફીઓએ આ અધમ ગુન્‍્હાને 
નૈતિકતાના ઉમદા લક્ષણના દરજ્જા સુધી લઈ જવાનો પ્રયત્ન કર્યો અને એ પછી પણ કચાશ બાકી રહી ગઈ હતી 
તેને આધુનિક પશ્ચિમી સભ્યતાએ પૂરી કરી કે જાહેરમાં તેની તરફેણમાં ભારે પ્રચાર કરવામાં આવ્યો, એટલે સુધી 
કે અમુક દેશોની સંસદોએ તેનો કાયદો ઘડીને કાયદેસર ઠરાવી દીધો. જો કે આ તદ્દન સ્પષ્ટ હકીકત છે કે સજાતીય 
સંભોગ પૂર્ણ રીતે પ્રાકૃતિક રીતની તદન વિરૂદ્ધ છે. અલ્લાહતઆલાએ તમામ જીવધારી પ્રજાતિઓમાં નર અને 
માદા વચ્ચે તફાવત માત્ર વંશવૃદ્ધિ અને પ્રજાતિને બાકી રાખવા માટે રાખ્યો છે અને માનવજાતિમાં આનો 


વધારાનો ઉદ્દેશ્ય આ પણ છે કે બન્ને જાતિઓની વ્યક્તિઓ મળીને એક કુટુંબને અસ્તિત્વમાં લાવે અને તેના દ્વારા 
સભ્યતાનો પાયો નંખાય. આ જ હેતુ માટે પુરૂષ અને સ્ત્રીની બે અલગ જાતિઓ બનાવવામાં આવી છે, તેમની 
અંદર એકબીજા માટે જાતીય આકર્ષણ પેદા કરવામાં આવ્યું છે, તેમની શરીર રચના તથા માનસિક રચના 
એકબીજાના જવાબમાં દાંપત્ય જીવનના હેતુ માટે બિલકુલ સુયોગ્ય બનાવવામાં આવી છે અને તેમના પરસ્પર 
આકર્ષણમાં એ આનંદ રાખવામાં આવ્યો છે જે કુદરતની મરજીને પૂરી કરવા માટે એકીસાથે આમંત્રક અને 
ચાલકબળ પણ છે અને આ સેવાનો બદલો પણ. પરંતુ જે માણસ કુદરતની આ યોજનાની વિરૂદ્ધ વર્તીને તેની 
સજાતીય વ્યક્તિ સાથે જાતીય આનંદ મેળવે છે તે એક જ સમયે અનેકો ગુન્હાઓનું આચરણ કરતી હોય છે. 
પહેલા તે પોતાની અને પોતાના સાથીની કુદરતી શરીર રચના અને માનસિક સંરચનાની સામે યુદ્ધ કરે છે અને 
તેમાં મોટો બગાડ પેદા કરે છે જેના લીધે બન્નેના શરીર, મન અને નૈતિકતા ઉપર અત્યંત ખરાબ અસરો પડે છે. 
બીજું, તે પ્રકૃતિ સાથે ગદ્દારી અને અપ્રમાણિકતાનું આચરણ કરે છે, કેમકે પ્રકૃતિએ જે આનંદને જાતિ તથા 
સભ્યતાની સેવાનો ઇનામ બનાવ્યો હતો અને જેની પ્રાપ્તિને ફરજો , જવાબદારીઓ તથા હકકોની સાથે જોડી 
હતી તે તેને કોઈ પણ સેવા બજાવ્યા વિના અને કોઈ પણ ફરજ અને હકક અદા કર્યા વિના તથા કોઈ પણ 
જવાબદારી માથે લીધા વિના ચોરી લે છે. ત્રીજું, તે માનવસમાજ સાથે ખુલ્લી અપ્રમાણિકતા આચરે છે કે સમાજે 
સ્થાપેલી સામાજિક સંસ્થાઓમાંથી લાભ તો ઊટાવી લે છે પરંતુ જયારે તેનો પોતાનો વારો આવે છે ત્યારે હકકો, 
ફરજો અને જવાબદારીઓનો બોજો ઊઠાવવાને બદલે તેની શક્તિઓને તદન સ્વાર્થી રીતે એવી રીત માટે વાપરે 
છે જે સામાજિક સંસ્કૃતિ અને નૈતિકતા માટે ફકત બિનલાભદાયી જ નથી બલકે સ્વીકૃત રીતે હાનિકારક છે. તે 
પોતાની જાતને વંશ અને પરિવારની સેવા માટે ગેરલાયક બનાવે છે , પોતાની સાથે ઓછામાં ઓછા એક પુરૂષને 


સૂરઃ આ'રાફ ૭ તફહીમુલકુઅનિ ર 
૮ 2|1૮5જ₹2 દત 2 ન દ્વિ ત «ન્ન # -ન્‍”ક-- 
૭52૦9 ૯૪-ાહહ્ડઉ “1-25 4ડ5 
ટ 29 225.27 ટ કાં (૪૪ ક 9 
છહ્ક્કાથ્ડદ્હટડફઝકઉક ડડ 


તેના ઘરના લોકોને -- તેની પત્ની સિવાય જે પાછળ રહી જનારા લોકોમાં હતી“ ---બચાવીતે 


મ 


કાઢી દીધાં અને એ કોમ ઉપર વરસાવ્યો એક વરસાદ,“ પછી જુઓ કે એ અપરાધીઓનો શો 
અંજામ આવ્યો.“ (રુકૂઅ ૧૦) 


બિનકુદરતી હીજડાવૃત્તિમાં નાખી દે છે, અને ઓછામાં ઓછી બે સ્ત્રીઓ માટે પણ જાતીય બદચલની તથા નેતિક 
પતનનો દરવાજો ખોલી નાખે છે. 

(૬૫) આના ઉપરથી જણાયું કે આ લોકો ફકત નિર્લ્લજ, દુષ્યરેત્ર તથા અનૈતિક જ ન હતાં બલકે નૈતિક 
પતનમાં એટલી હદે નીચે જતા રહ્યા હતાં કે તેઓ તેમની વચ્ચે થોડાક સદાચારી માણસો અને સદાચરણ તરફ 
બોલાવનારા અને દુરાચારણ સામે રોકનારા માણસોના અસ્તિત્વ સુદ્ધાંને સાંખી લેવા માગતા ન હતાં. તેઓ 
બૂરાઈઓમાં એટલી હદે ડૂબી ગયા હતાં કે સુધારણાનો અવાજ પણ સહન કરી શકતા ન હતાં અને શુદ્ધતાના આ 
નાનકડા તત્ત્વને પણ કાઢી નાખવા માગતા હતાં જે તેમના ઘૃણાજનક વાતાવરણમાં બાકી રહી ગયું હતું. આ જ 
હદે પહોચ્યા પછી અલ્લાહતઆલા તરફથી તેમના વિનાશનો ફેંસલો કરવામાં આવ્યો કેમકે જે કોમની અંદર 
સામાજિક જીવનમાં શુદ્ધતાનું મામૂલી પણ તત્ત્વ બાકી ન રહી શકે ત્યારે તેને આ ધરતી ઉપર જીવતી રાખવાનું 
કોઈ કારણ રહેતું નથી. સડી ગયેલાં ફળોની ટોપલીમાં જયાં સુધી થોડાં સારાં ફળ રહેલાં હોય ત્યાં સુધી તો એ 
ટોપલીને રાખી શકાય પરંતુ જયારે એ ફળો પણ તેમાંથી નીકળી જાય ત્યારે એ ટોપલીનો કોઈ ઉપયોગ એ સિવાય 
નથી રહેતો કે તેને ઉકરડામાં ખાલી કરી નાખવામાં આવે. 

(૬૬) બીજા સ્થળોએ આ સ્પષ્ટતા છે કે હઝરત લૂત અ.સ.ની આ પત્ની, જે લગભગ એ જ કોમની 
પુત્રી હતી, તેના કાફિર સગાવહાલાંની સાથે રહી અને છેવટ સુધી તેણે તેમનો સાથ છોડયો નહીં એટલા માટે 
આફત પહેલાં જયારે અલ્લાહતઆલાએ હઝરત લૂત અ.સ. અને તેમના ઈમાનવાળા સાથીઓને હિજરત 
કરવાનો આદેશ આપ્યો ત્યારે સૂચના આપી કે આ મહિલાને સાથે લેવામાં ન આવે. 

(૬૭) વરસાદનો અર્થ અહીં પાણીનો વરસાદ નથી બલકે પથ્થરોની વર્ષા છે જેમ કે બીજા સ્થળોએ 
કુઅનિમજીદમાં જણાવવામાં આવ્યું છે. બીજું, આ પણ કુર્અાનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે તેમની વસ્તીઓને ઊંધી 
પાડી દેવામાં આવી અને તેમને ગાયબ કરી દેવામાં આવી. 

(૬૮) અહીં અને બીજા સ્થળો ઉપર કુર્અાનેમજીદમાં ફકત એટલું જ જણાવવામાં આવ્યું છે કે સૃષ્ટિ 
વિરૂદ્ધનું કર્મ એક સૌથી ખરાબ ગુન્હો છે જેના માટે એક કોમ અલ્લાહતઆલાના પ્રકોપનો ભોગ બની. આના 
પછી આ વાત આપણને નબી સ.અ.વ.ના માર્ગદર્શન દ્વારા જણાઈ કે આ એક એવો અપરાધ છે કે જેનાથી 
સમાજને મુકત રાખવાનો પ્રયાસ કરવો ઇસ્લામી રાજયની ફરજોમાંથી છે તેમજ આ અપરાધના આચરણ 
કરનારાઓને સખત સજા આપવી જોઈએ. હદીસમાં જુદી જુદી રિવાયતો જે નબી સ.અ.વ. પાસેથી નોધવામાં 
આવી છે તેમાંથી કોઈમાં આપણને આ શબ્દો જોવા મળે છે કે જક શ્શ9હકઇ।%ડક (કર્તા અને જેની ઉપર કર્મ 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઓઆન ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


40192 5 ૭૪-૫5 55 


અને મદયનવાળાં“ તરફ અમે તેમના ભાઈ શુએબને મોકલ્યો. તેણે કહ્યું “હે મારી 
કોમના ભાઈઓ, અલ્લાહની બંદગી 


કરવામાં આવ્યું હોય તેમને મારી નાખો). કોઈમાં આ હુકમમાં આટલો ઉમેરોપણ છેકે પ“ક-91૫5-! 
(પરણેલાં હોય કે અપરિણિત) . અને કોઈમાં છે કે ઈ 962198 (ઉપર અને નીચેવાળો, બશન્નેને સંગસાર 
કરવામાં આવે.) પરંતુ કેમકે નબી સ.અ.વ.ના જમાનામાં આવો કોઈ મુકદ્દમો ચાલ્યો ન હતો તેથી ચોકકસપણે 
એ વાત નકકી ન થઈ શકી કે આની સજા કેવી રીતે આપવામાં આવે. સહાબીઓમાંથી હઝરત અલી રદિ.નો આ 
મત છે કે અપરાધીની તલવાર વડે હત્યા કરવામાં આવે અને તેને દફન કરવાને બદલે તેના શબને બાળવામાં 
આવે. આ જ મત સાથે હઝરત અબૂબક્ર રદિ.એ સહમતિ દર્શાવી છે. હઝરત ઉમર રદિ. અને હઝરત ઉસ્માન 
રદિ.નો મત આ છે કે કોઈ જૂના પુરાણા મકાન નીચે ઊભો રાખીને એ મકાનને તેની ઉપર પાડી દેવામાં આવે. 
ઇબ્ને અબ્બાસ રદિ.નો મત આ છે કે ગામના સૌથી ઊંચા મકાન ઉપરથી તેને માથાભેર ફેંકી દેવામાં આવે અને 
ઉપરથી પથ્થરો મારવામાં આવે. શરીઅતના કાયદા વિદોમાંથી ઇમામ શાફઈ કહે છે કે કર્તા અને જેની ઉપર આ 
કર્મ કરવામાં આવ્યું છે તે બક્ષે મૃત્યુદંડને પાત્ર છે, ભલે પછી તેઓ પરણેલાં હોય કે અપરિણીત. શઅબી, ઝુહરી, 
માલિક અને અહમદ રહે. કહે છે કે તેમની સજા રજમ છે. સઈદ બિન મુસૈયબ, અતાઅ, હસન બસરી, ઇબ્રાહીમ 
નખઈ, સુફયાન સરી અને ઔઝાઈ રહે. ના મત અનુસાર આ અપરાધ બદલ એ જ સજા આપવામાં આવશે જે 
સજા વ્યભિચારની છે એટલે કે અપરિણીત ગુનેગારને ૧૦૦ કોરડા મારવામાં આવશે તથા દેશનિકાલ કરવામાં 
આવશે અને પરણેલાને રજમ કરવામાં આવશે. ઇમામ અબૂ હનીફાના મત પ્રમાણે આના માટે કોઈ હદ (સજા) 
નકકી નથી બલકે આ કૃત્ય ફોજદારી ગુન્હાને પાત્ર છે, જેવી પરિસ્થિતિ અને જરૂરિયાત પ્રમાણે કોઈ પદાર્થપાઠ 
આપનારી સજા આના માટે આપી શકાય. ઇમામ શાફઈ પાસેથી પણ એક કથન આના ટેકામાં નોંધાયેલું છે. 

યાદ રહે કે પુરૂષ માટે આ વાત તદ્ન પ્રતિબંધિત અને હરામ છે કે તે પોતે પોતાની પત્ની સાથે 
સૃષ્ટિ વિરૂદ્ધનું કર્મ કરે. અબૂ દાઊદમાં નબી સ.અ.વ.નું કથન નોંધાયેલું છે કે 15ઝગહંકો, હહહ (પત્ની 
સાથે આ કૃત્ય કરનાર લાનતનો મારેલો છે). ઇબ્ને માજહ અને મુસ્નદ અહમદમાં નબી સ.અ.વ.ના આ 
શબ્દો નોંધાયેલાં છે કે પઝ-હં,ગહઇરહાચા કઝ (અલ્લાહ એ પુરૂષની તરફ કદાપિ કૃપાદષ્ટિથી જોશે 
નહીં જે પત્ની સાથે આ કૃત્ય આચરે) . તિર્મિઝીમાં નબી સ.અ.વ.નું આ કથન નોંધાયેલું છે કે ઢાં. 91કાડ્હાહ-ઃ 
૭6૭4 ઈબ્ડક4ક.2કર્કઈ91પ૭,:-હં (જેણે માસિક ધર્મમાં રહેલી સ્ત્રી સાથે સંભોગ કર્યો અથવા 
પત્નીની સાથે સૃષ્ટિ વિરૂદ્ધનું કર્મ કર્યું, અથવા જયોતિષ પાસે ગયો અને તેની આગાહીઓને સમર્થન આપ્યું તેણે 
એ શિક્ષણ સાથે કુક્ર કર્યું જે મુહમ્મદ સ.અ.વ. ઉપર ઊતર્યું છે) . 

(૬૯) મદ્દયનનો મૂળ પ્રદેશ હિજાઝના ઉત્તર-પશ્ચિમ અને ફિલિસ્તીનના દક્ષિણમાં રાતા સમુદ્ર અને 
ઉકબાના અખાતના કાંઠા ઉપર આવેલો હતો પરંતુ સીનાના ઠ્વીપકલ્પના પૂર્વીયકાંઠા ઉપર પણ તેનો કેટલોક ભાગ 
ફેલાયેલો હતો. આ એક મોટી વેપારી પ્રજા હતી. પ્રાચીન સમયમાં જે વેપારી ધોરીમાર્ગ રાતા સમુદ્રના કિનારે 
યમનથી મકકા અને યંબૂઅ થઈને સીરિયા સુધી જતો હતો, અને એક બીજો વેપારી ધોરીમાર્ગ જે ઇરાકથી મિસ્ન 
તરફ જતો હતો, તેના બરાબર ચોકડી ઉપર આ પ્રજાની વસ્તીઓ આવેલી હતી. આના જ કારણે અરબસ્તાનનું 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઓઆન ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


જજ કા ક કઝ હ કાડ 
દ 5% “હાડા, “ડહાઉઝ4 હ 

૭752 જ ત 9 727 

ડન . 53૫8 કડક હુ 


દ્વિ 7૬4.22» ક 7 2272: દત્ત વિ ત્વવ%% 
છ૭્કકહ૭ગ્ક#* ઝક ્કઝડઉહર્ઠ 
ત્ર 2 દ્વ 


5918934ઇક્ઝડકુવ૯્વહઃાઇક-હ 


કરો, તેના સિવાય તમારો કોઈ ખુદા નથી તમારી પાસે તમારા માલિક તરફથી સ્પષ્ટ માર્ગદર્શન 
આવી ગયું છે, તેથી તોલ અને માપ પૂરાં ભરો, લોકોને તેમની વસ્તુઓમાં ઘટ ન આપો” અને 
ધરતીમાં બગાડ ન ફેલાવો જ્યારે કે તેની સુધારણા થઈ ચૂકી છે,”' આમાં જ તમારી ભલાઈ છે જો 
તમે સાચા મોમિન છો.” અને (જીવનના) દરેક માર્ગ ઉપર લુંટારાં બનીને ન બેસી જાઓ કે લોકોને 


ડરાવવા અને ઈમાનવાળાઓને અલ્લાહના માર્ગથી રોકવા લાગો અને સીધા માગને વાંકો કરવા 


પાછળ પડી જાઓ. યાદ કરો એ સમય કે જ્યારે 


એકેએક બાળક મદ્યનથી વાકેફ હતો અને તેના વિનાશ પછી પણ અરબસ્તાનમાં તેની ખ્યાતિ બાકી હતી કેમકે 
આરબોના વેપારી કાફલા મિન્ન અને સીરિયા તરફ જતી વખતે કાયમ એમના અવશેષો વચ્ચેથી પસાર થતા હતાં. 

મદ્યનના લોકો વિષે એક બીજી પણ જરૂરી વાત જે સારી રીતે સમજી લેવી જોઈએ તે આ છે કે આ લોકો 
હકીકતમાં હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ.ના પુત્ર મિદ્યાન સાથે સંબંધ ધરાવે છે જે એમની ત્રીજી પત્ની કતૂરાઅથી 
જન્મ્યા હતાં. પ્રાચીન સમયના 4િયમ પ્રમાણે જે લોકો કોઈ મોટા માણસની સાથે જોડાઈ જતા હતાં તેઓ ધીમે ધીમે 
તેની જ સંતાનમાં ગણાઈને બનીફલાં (ફલાણાની સંતાન) તરીકે ઓળખાતા હતાં. આ જ નિયમ પ્રમાણે 
અરબસ્તાનની વસ્તીનો મોટો ભાગ બનીઇસ્માઈલ તરીકે ઓળખાયો અને યા'કૂબની સંતાનના હાથે ઇસ્લામ કબૂલ 
કરનારા લોકો બધાં જ બનીઇસ્નાઈલના સર્વગ્રાહી નામથી ઓળખાયાં. આવી જ રીતે મદ્યનના પ્રદેશની તમામ 
વસ્તી પણ જે મિદ્યાન બિન ઇબ્રાહીમ અ.સ.ના પ્રભાવ હેઠળ આવી તે બની મિદ્યાન તરીકે ઓળખાઈ અને 
તેમના દેશનું નામ જ મદ્યન અથવા મદ્યાન તરીકે જાણીતું થઈ ગયું. આ એતિહાસિક હકીકત જાણી લીધા પછી 
આ અનુમાન કરવાનું કોઈ કારણ રહેતું નથી કે આ કોમને સત્યદીનનો અવાજ પહેલી વખત હઝરત શુએબ અ.સ. 
મારફતે પહોંચ્યો હતો. હકીકતમાં બનીઇસ્સાઈલની જેમ શરૂઆતમાં તેઓ પણ મુસલમાનો જ હતાં અને શુએબ 
અ.સ.ના નબૃવ્વતકાળમાં તેમની સ્થિતિ એક બગડેલી મુસલમાન કોમ જેવી જ હતી જેવી હાલત બનીઇન્નાઈલની 
મૂસા અ.સ.ની નબૂવ્વત વખતે હતી. હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ. પછી ૬૦૦-૭૦૦ વર્ષ સુધી શિર્ક કરનારી અને 
અનૈતિક આચરણ કરનારી કોમો વચ્ચે રહેતાં રહેતાં આ લોકો પણ શિર્ક શીખી ગયા હતાં અને અનેતિક કૃત્યોમાં 
પડી ગયા હતા. આમ છતાં તેમનો ઈમાનનો દાવો અને તેના માટેનું ગૌરવ એમ ને એમ જ જળવાયેલું હતું. 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઅનિ ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


જે હો થડ દડ ૭૪ ૪811૬ ઝક લિત ડઝ 
કિ કડાક, કિ 6૪ જિ 2% 


[| ક જિ દત: 44૮૮ «# નર ટ ક” 
ગત નક ડડ કિ 


દ્ર 1૮: દ્ધ 2 જ 
હહાંશ્ગક્રદ હિત. 


પ જક ક્્જ 


ને 
ન્ન 
ક કહ ઝક ક (( ૮6 જુકી 
ઉહ ડી હ “” ન 


” 


ર “કઝ ઝં ગક) 


કળા તા છ ભત્ર્ક દ્ર દિત« ત્ર 
ક નઈ (ફાઉ્ડડઈડ [4 ૭ ક 


તમે થોડા હતાં પછી અલ્લાહે તમને ઘણાં કરી દીધાં, અને આંખો ખોલીને જુઓ કે દુનિયામાં બગાડ 
ફેલાવનારાઓનો શો અંજામ આવ્યો છે. જો તમારામાંથી એક જૂથ આ શિક્ષણ ઉપર જેની સાથે હું 
મોકલવામાં આવ્યો છું, ઈમાન લાવે છે અને બીજો ઈમાન નથી લાવતો, તો ધીરજપૂર્વક જોતાં રહો 
એટલે સુધી કે અલ્લાહ આપણી વચ્ચે ફેંસલો કરી દે, અને તે જ સૌથી સારો ફેંસલો કરનાર છે.” 

તેની કોમના આગેવાનોએ, જે તેમની મોટાઈના અભિમાનમાં પડેલા હતાં, તેને કહ્યું કે “હે 
શુએબ, અમે તને અને એ લોકોને જે તારી સાથે ઈમાન લાવ્યાં છે અમારી વસ્તીમાંથી કાઢી મૂકીશું, 
નહીં તો તમારે અમારી કોમમાં પાછા આવવું પડશે.” શુએબે જવાબ આપ્યો “શું બળજબરીપૂર્વક 
અમને ફેરવવામાં આવશે ચાહે અમે રાજી ન હોઈએ ? અમે અલ્લાહના નામે જૂઠ ઘડનારા હોઈશું જો 
તમારી કોમમાં પાછા આવીએ જ્યારે કે અલ્લાહ અમને તેનાથી છોડાવી ચૂકયો છે. અમારા માટે તો 


તેની તરફ પાછા ફરવાનું હવે કોઈ રીતે શકય નથી સિવાય કે ખુદા અમારો માલિક જ આવું ચાહે.” 


(9૦) આના ઉપરથી જણાયું કે આ કોમની અંદર બે મોટી ખરાબીઓ જોવા મળતી હતી. એક શિર્ક 
અને બીજી વેપારી મામલાઓમાં અપ્રમાણિકતા અને આ જ બે વસ્તુઓની સુધારણા માટે હઝરત શુએબ 
અ.સ.ને નબૃવ્વત આપવામં આવી હતી. 

(૭૧) આ વાકયની સર્વગ્રાહી સમજૂતી આ જ સૂરઃ આ'રાફની નોંધો ૪૪ અને ૪૫ માં આવી ગઈ છે. 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઓઆન ર૨ 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


હકાઇઇ##ા૭ધ૦્હટઇ્ડ 
ડઈડ૦હાક કડડડાડહ છ્ઝહાડડઉ ક 
કપ કહ શકરઈકઈહ્ઝકડી 


કા 25 52 વાઇ “72 


2 કન શ 


અમારા માલિકનું જ્ઞાન દરેક વસ્તુને આવરી લે છે, તેની જ ઉપર અમે ભરોસો કરી લીધો. હે માલિક, 
અમારી અને અમારી કોમ વચ્ચે સત્યપૂર્વક ફેંસલો કરી દે અને તું ઉત્તમ ફેંસલો કરનાર છે.” 

તેની કોમના આગેવાનોએ, જે તેની વાત માનવાનો ઈનકાર કરી બેઠા હતાં, એકબીજાને 
કહ્યું “જો તમે શુએબનું અનુસરણ સ્વીકારી લીધું તો બરબાદ” થઈ જશો.” પરંતુ બન્યું આ કે એક 
ધણધણાવનારી આપત્તિએ તેમને ઝડપી લીધાં અને તેઓ 


અહીં વિશેષરૂપે હઝરત શુએબ અ.સ.ના એ કથન તરફ ઇશારો કરવામાં આવ્યો છે કે સત્યદીન અને સારી 
નૈતિકતા ઉપર જીવનની જે વ્યવસ્થા પુરોગામી નબીઓના આદેશો અને માર્ગદર્શન હેઠળ કાયમ થઈ ગઈ હતી, 


ડિ જો 


હવે તમે તેને તમારી શ્રદ્ધાની ગુમરાહીઓ અને નેતિક દુરાચાર વડે બગાડો નહીં. 

(૭ર) આ કથન ઉપરથી સ્પષ્ટપણે જાહેર થાય છે કે આ લોકો પોતે ઈમાનના દાવેદાર હતાં જેમ કે ઉપર 
અમે ઇશારો કરી ગયાં છીએ. ખરેખર તો આ બગડેલા મુસલમાનો હતાં અને શ્રદ્ધા અને નૈતિકતાના બગાડમાં 
પડેલાં હોવા છતાં તેમની અંદર માત્ર ઈમાનનો આ દાવો જબાકી રહ્યો ન હતો બલકે તેના માટે તેમને ગૌરવ પણ 
હતું. એટલા માટે હઝરત શુએબ અ.સ.એ કહ્યું કે જો તમે મોમિન હોવ તો તમારી નજીક ભલાઈ સચ્ચાઈ અને 
પ્રમાણિકતામાં હોવી જોઈએ અને સારા-નરસાના તમારાં માપદંડ એ ભૌતિકવાદીઓ કરતાં ભિન્ન હોવાં જોઈએ 
જે ખુદા તથા આખિરતને નથી માનતાં . 

(૭૩) આ કથન એ જ અર્થમાં છે જે અર્થમાં ઇન્શાઅલ્લાહ (ખુદાની મરજી) શબ્દ બોલવામાં આવે છે, 
અને જેના વિષે સૂરઃ કહફની આયતો ૨૩ અને ર૪ માં કહેવામાં આવ્યું છે કેકોઈ પણ વસ્તુ વિષે દાવા સાથે આ ન 
બોલી નાખો કે હું આવું કરીશ બલકે આવી રીતે કહો કે જો અલ્લાહ ઇચ્છશે તો આવું કરીશ. એટલા માટે કે જે 
મોમિન અલ્લાહતઆલાની બાદશાહી અને હકૂમતની તથા તેની બંદગી અને તાબેદારીની સાચી સમજ ધરાવે 
છે, તે કયારેય પોતાના જોરે આ દાવો કરી શકે નહીં કે હું ફલાણી વાત કરીને રહીશ અથવા ફલાણું કામ કદાપિ 
નહીં કરૂં, બલકે તે જયારે કહેશે ત્યારે આમ જ કહેશે કે મારો ઇરાદો આવું કરવાનો અથવા નહીં કરવાનો છે પરંતુ 
મારા આ ઇરાદાનું પૂરૂં થવું મારા માલિકની મરજી ઉપર આધારિત છે, તે અનુકૂળતા કરી આપશે તો હું તેમાં 
સફળ થઈશ, નહીં તો નિષ્ફળ જઈશ. 

(૭૪) આ નાનું વાકય ઉપરઉપરથી રીતે વાંચીને આગળ વધી ન જતાં. આ થોભીને વિચારવાનું સ્થાન 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઓઆન ર૨ 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


ક ક હન 


ક લિવ 


દ 42 
તેમના ઘરોમાં ઊંધા જ પડેલા રહી ગયાં. જે લોકોએ શુએબને ખોટો ઠેરવ્યો તેઓ એવા નાશ પામ્યાં 
કે જાણે કયારેય એ ઘરોમાં વસ્યા જ ન હતાં. શુએબને ખોટો કહેનારા લોકો જ છેવટે નાશ પામ્યાં.” 
અને શુએબ આ કહીને તેમની વસ્તીઓમાંથી નીકળી ગયો કે “હે મારી કોમના ભાઈઓ, મેં મારા 
માલિકના સંદેશા તમને પહોચાડી દીધાં અને તમારી શુભેચ્છાની ફરજ અદા કરી દીધી. હવે હું એ 
કોમ માટે કેવી રીતે અફસોસ કરૂં કે જે સત્યના સ્વીકારનો ઈનકાર કરે છે.'””“ (રુકૂઅ ૧૧) 

છે. મદ્યનના આગેવાનો અને નેતાઓ હકીકતમાં આ કહી રહ્યા હતાં અને આ જ વાતની ખાતરી તેમની કોમને 
પણ કરાવી રહ્યા હતાં કે શુએબ (અ.સ..) જે પ્રમાણિકતા અને સચ્ચાઈની તરફ બોલાવી રહ્યો છે તથા નૈતિકતા 
અને પ્રમાણિકતાના જે સનાતન નિયમોનું પાલન કરાવવા માગે છે, જો તેમને માની લેવામાં આવે તો તો આપણે 
બરબાદ થઈ જઈશું. આપણો વેપાર કેવી રીતે ચાલી શકે જો આપણે સાવ સચ્ચાઈના પાલનકર્તા બની જઈએ તથા 
એકદમ સાચા વ્યવહારો કરવા માંડીએ. અને આપણે દુનિયાના જે બે મોટા વેપારી ધોરીમાર્ગોની ચોકડી ઉપર 
રહીએ છીએ, અને મિસ્ન અને ઈરાનના ભવ્ય અને શાનદાર સાંસ્કૃતિક સામ્રાજયોની સરહદો ઉપર આબાદ છીએ, 
જો આપણે કાફલાઓને સતાવવાનું બંધ કરી દઈએ અને બિનહાનિકારક તથા શાંતિપૂર્ણ લોકો બનીને રહીએ તો 
જે આર્થિક અને રાજકીય લાભો આપણને આપણી વર્તમાન ભૌગોલિક સ્થિતિના કારણે મળી રહ્યાં છે તે બધાં 
સમાપ્ત થઈ જશે અને આસપાસની કોમો ઉપર આપણી જે ધાક છે તે બાકી રહેશે નહીં. આ વાત માત્ર શુએબની 
કોમના આગેવાનો સુધી જ મર્યાદિત નથી. દરેક જમાનામાં બગડેલાં લોકોએ સત્ય અને સચ્ચાઈ તથા 
ઈમાનદારીના માર્ગમાં આવાં જ જોખમોનો અનુભવ કર્યો છે દરેક જમાનાના બગડેલા લોકોનો મત આ જ રહ્યો છે 
કે વેપાર, રાજકારણ અને બીજાં દુનિયાના મામલાઓ જૂઠ, અપ્રમાણિકતા અને અનેતિકતા વિના ચાલી શકતાં 
નથી. દરેક જગ્યાએ સત્યના સંદેશની સામે જે મોટા બહાના રજૂ કરવામાં આવ્યાં છે તેમાંથી એક આ પણ રહયો છે 
કેજો દુનિયાના પ્રચલિત માર્ગોથી હઠીને આ સંદેશનું અનુસરણ કરવામાં આવશે તો કોમ બરબાદ થઈ જશે. 

(૭૫) મદ્યનનો આ વિનાશ ઘણાં લાંબા સમય સુધી આસપાસની કોમો માટે એક ઉદાહરણ બનેલું રહ્યું 
છે. એટલા માટે દાઊદના ઝબૂરમાં એક જગ્યાએ આવે છે કે, હે ખુદા, ફલાણી કોમોએ તારી વિરૂદ્ધ પ્રતિજ્ઞા લઈ 
લીધી છે એટલા માટે તું તેમની સાથે એ જ કર જે તે મિદ્યાનની સાથે કર્યું. (૮૩-૫ થી ૯) અને યસઈઇયાહ નબી 
એક જગ્યાએ બનીઇસ્નાઈલને સાંત્વન આપતાં કહે છે કે આશૂરવાળાઓથી ડરો નહીં, જો કે તેઓ તમારા માટે 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઆઓન ર૨ 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


સૂરઃ આ'રાફ રુકૂઅ ૧૧ તફહીમુલકુઓંન ર 
એ કોમોના પ્રદેશો જેમનો ઉલ્લેખ 
સૂરઃ આ'રાફ માં આવ્યો છે 


પા.૫૮ -૫૯ 


શુએબની કોમ 
મદૂયન ક 
સમૂદની કોમનો પ્રદેશ 
હિજ (મદાઈમે સાલેહ) 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઓઆન ર૨ 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


દદદ હ4૪)હદાડઇ(ટૂંડદતડં 
9૭૭2274 -ક્”7 જાનિ 


5669543525 425%-૫5 


કયારેય આવું બન્યું નથી કે અમે કોઈ વસ્તીમાં નબી મોકલ્યો હોય અને એ વસ્તીના લોકોને 
પહેલાં તંગાશ અને મુસીબતમાં નાખ્યાં ન હોય, એ આશયથી કે કદાચ તેઓ આજીજી કરવા માંડે. 
પછી અમે તેમની દુદશાને સુખાકારી વડે બદલી નાખી એટલે સુધી કે તેઓ ખૂબ સમૃદ્ધ બન્યાં અને 
કહેવા લાગ્યાં કે “અમારા બાપદાદા ઉપર પણ સારા અને ખરાબ દિવસો આવતા જ રહ્યાં છે.” 
છેવટે અમે તેમને ઓચિતાના જ ઝડપી લીધાં અને તેમને ખબર સુદ્ધાં ન પડી.” જો વસ્તીઓના 


મિસ્નના લોકોની જેમ જુલમી બનતાં જાય છે પરંતુ થોડા સમયમાં જ લશ્કરોનો માલિક તેનો કોરડો તેમની ઉપર 
વીંઝશે અને તેમનો એ જ અંત આવશે જે મિદ્યાનનો આવ્યો. (યસૂઇયાહઃ ૧૦-૨૧ થી ર૬) 

(૭૬) અહીં જેટલાં કિસ્સા વર્ણવવામાં આવ્યાં છે એ બધાંમાં “બીજા લોકોના કિસ્સાઓમાં આપણા 
લોકોના રહસ્યો કહેવા “સર્રે દિલબરાં દર હદીસે દીગરાં” (બીજાની વાત દ્વારા પોતાના લોકોના ભેદ કહેવા)ની 
શૈલી અપનાવવામાં આવી છે. દરેક કિસ્સો એ મામલા ઉપર પૃરેપૂરી રીતે લાગુ પડે છે જે એ વખતે મુહમ્મદ 
સ.અ.વ. અને આપની કોમ વચ્ચે બની રહ્યો હતો. દરેક કિસ્સામાં એક પક્ષકાર નબી છે જેનું શિક્ષણ, જેનો 
સંદેશ, જેની શિખામણ અને શુભકામના, અને જેની સમસ્ત વાતો બરાબર એ જ છે જે મુહમ્મદ સ.અ.વ.ની 
હતી . અને બીજો પક્ષકાર સત્યથી વિમુખ બનનારી કોમ છે જેની શ્રદ્ધાની ગુમરાહીઓ, જેની નૈતિક ખરાબીઓ , 
જેના જહાલતભર્યા હઠાગ્રહો, જેના આગેવાનોનું ઘમંડ, જેના ઇનકાર કરનારાઓનો પોતાની જહાલત માટે 
આગ્રહ, આમ બધું એ જ છે જે કુરેશમાં જોવા મળતું હતું. બીજું, દરેક કિસ્સામાં ઇનકાર કરનારી કોમનો જે 
અંજામ દેખાડવામાં આવ્યો છે તેના દ્વારા હકીકતમાં કુરેશને પદાર્થપાઠ આપવામાં આવ્યો છે કે જો તમે ખુદાના 
મોકલેલા પયગમ્બરની વાત માની નહીં તથા પરિસ્થિતિને સુધારવાની જે તક તમને આપવામાં આવી રહી છે 
તેને આંધળી જીદમાં પડીને ગુમાવી દીધી તો છેવટે તમારે પણ એ જ વિનાશ અને બરબાદીનો સામનો કરવો 
પડશે જે હમેશથી ગુમરાહી અને બગાડ ઉપર જીદ કરનારી કોમો એ કરવો પડયો છે. 

(૭૭) એક એક નબી અને એક એક કોમનો મામલો અલગ અલગ રીતે વર્ણવ્યા પછી હવે એ સર્વગ્રાહી 
કાનૂનનું વર્ણન કરવામાં આવી રહ્યું છે જે દરેક જમાનામાં અલ્લાહતઆલાએ નબીઓ અ.સ.ના આવવાના 
સમયે અપનાવ્યો છે. અને તે આ છે કે જયારે એક કોમમાં કોઈ નબીને મોકલવામાં આવ્યો ત્યારે પહેલાં એ 


ર 


કોમના બાહ્ય વાતાવરણને સંદેશના સ્વીકાર માટે ખૂબ જ સાનુકૂળ બનાવી દેવામાં આવ્યું એટલે કે તેને મુસીબતો 


હ; 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઆન ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


- ૪૨-42 73 14% *«.7શ્ડત 2૮૬,:2;222! ન? 
છના ક.“ 4 પઝ્482121%૬2 ૯-5 
ત્ર 


લોકો ઈમાન લાવ્યાં હોત અને સંયમનો માર્ગ અપનાવ્યો હોત તો અમે તેમની ઉપર આકાશ અને 
ધરતીમાંથી બરકતોના 


અને આફતોમાં નાખવામાં આવી. દુષ્કાળ, રોગચાળો, વેપાર-ધંધામાં ખોટ, યુદ્ધમાં પરાજય અથવા આવી જ 
તકલીફો તેની ઉપર નાખવામાં આવી કે જેથી તેનું હૃદય નરમ પડે, તેની બડાશ અને ઘમંડથી અકકડ બનેલી ડોક 
ઢીલી થાય, તેની શક્તિનું અભિમાન અને ધનનો નશો ભાંગી જાય, તેના સાધનો અને શક્તિઓ તથા 
કુશળતાઓ ઉપરથી તેનો ભરોસો ખતમ થઈ જાય, તેને લાગે કે ઉપર બીજી પણ કોઈ તાકાત છે જેના હાથમાં 
તેના ભાગ્યની લગામો છે, અને આવી રીતે તેના કાન શિખામણના શબ્દો સાંભળવા માટે ખુલી જાય અને તે 
પોતાના ખુદાની સામે આજીજીપૂર્વક ઝૂકવા માટે તૈયાર થઈ જાય. પછી જયારે આવા સાનુકૂળ વાતાવરણમાં 
પણ તેનું દિલ સત્યના સ્વીકાર તરફ વળતું નથી ત્યારે તેને સમૃદ્ધિની અજમાયશમાં નાખી દેવામાં આવે છે 
અને અહીંથી તેના વિનાશની પ્રસ્‍તાવના શરૂ થઈ જાય છે. જયારે તે નિયામતોથી માલામાલ થવા માંડે છે ત્યારે 
તેના ખરાબ દિવસોને ભૂલી જાય છે અને તેના વક્રદ્રષ્ટા આગેવાનો તેમના મગજમાં ઇતિહાસનો એવો 
મૂર્ખતાપૂર્ણ ખ્યાલ બેસાડી દે છે કે જમાનાની ચડતી-પડતી અને ભાગ્યનું ઉત્થાન અને પતન એક 
હિકમતવાળાની વ્યવસ્થામાં નૈતિક આધારો અનુસાર નથી થઈ રહ્યું બલકે એક આંધળી કુદરત સાવ બિનનેતિક 
કારણોસર કયારેક સારા અને ક્યારેક ખરાબ દિવસો લાવ્યા કરે છે, એટલા માટે મુસીબતો અને આફતોના 
ઊતરાણમાંથી કોઈ નૈતિક બોધ ગ્રહણ કરવું અને કોઈ શિખામણ આપનારની શીખ સ્વીકારીને ખુદાની સામે 
આજીજી કરવી તે મનની એક પ્રકારની નબળાઈ સિવાય બીજું કંઈ નથી. આ જ એ મૂર્ખામીભરી માનસિકતા છે 
જેનું ચિત્રણ નબી સ.અ.વ. એ આ હદીસમાં કર્યું છે. ઇશા ડમ. ૯ કડુહફઇટ કહન ગહા;% 
૪%... 589»&ડાય 5 ડકઈ.ઝે.ક્! એટલે કે “મુસીબત મોમિનની તો સુધારણા કરતી જાય છે , એટલે સુધી કે 
જયારે તે આ ભટ્ઠીમાંથી નીકળે છે ત્યારે બધી જ અશુદ્ધિથી મુકત થઈને નીકળે છે, પરંતુ દુંભીની હાલત બરાબર 
એ ગધેડા જેવી હોય છે જે કશું સમજતો નથી કે તેના માલિકે તેને શા માટે બાંધ્યો હતો અને શા માટે તેને છોડી 
દીધો.” એટલા માટે જયારે કોઈ કોમની હાલત આવી થઈ જાય કે મુસીબતોથી તેનું દિલ ન તો ખુદાની સામે ઝૂકે, 
ન તો નિયામતો બદલ તે આભાર વ્યકત કરે, અને ન તો કોઈ પણ હાલતમાં સુધારણાનો સ્વીકારે ત્યારે તેનો 
વિનાશ તેના માથે એવી રીતે ભમવા માંડે છે કે જાણે પૂરા દિવસની ગર્ભવતી સ્ત્રી કે કંઈ કહી શકાય નહીં કે કયારે 
તેની પ્રસૂતિ થઈ જાય. 

અહીં આ બીજી વાત પણ જાણી લેવા જેવી છે કે આ આયતોમાં અલ્લાહતઆલાએ તેના જે કાનૂનનો 
ઉલ્લેખ કર્યો છે બરાબર આ જ કાનૂન ઉપર નબી સ.અ.વ.ના ઊઠવા વખતે પણ અમલ કરવામાં આવ્યો અને 
આફતનો ભોગ બનેલી કોમોના જે વર્તનની તરફ ઇશારો કરવામાં આવ્યો છે બરાબર એ જ વર્તન સૂરઃ આ'રાફના 
ઊતરાણના સમયે કુરેશના લોકો તરફથી જાહેર થઈ રહ્યું હતું. હદીસમાં અબ્દુલ્લાહ બિન મસઊદ તથા અબ્દુલ્લાહ 
બિન અબ્બાસ રદિ. બક્ઞેએ ભેગું નોંધ્યું છે કે નબી સ.અ.વ.ના ઊઠ્યા પછી જયારે કુરેશના લોકોએ આપના 
સંદેશની વિરૂદ્ધ સષ્ટાઈભર્યું વલણ અપનાવવાનું શરૂ કર્યું ત્યારે નબી સ.અ.વ.એ દુઆ કરી કે, હે ખુદા, યૂસુફના 


સૂરઃ આ'રાફ ૭ તફહીમુલકુઅનિ ર 
:7કક» 2.22:41 * 272 
ડક કક હ્ક્ક 

2-૬ ડક 
#_ 2૨ -27»7.# ? 254 ક વિ ૮ દ્વિત જ 

ક્ય હ હક હાર હડ 


જ્‌ ઈ દત :47ત «47 7૮ મા “4,2૨૬ જ 727272 225 
ઝર દ્ર) જહ ઝક દરમ 94.૭1 જ ઈક? ૩5 
«૪ 422 દ્વિ (૮૮ ૮ ત્વહતે યી 22૮2 


ઈટ ૯.266 ક 
દ્વા ર જુ વ્રત પ6/4 સિનક સ 7 

ક 9 ૦ કજ 
હા 2 “દ કહ ૫5 ક (1૫ પ્ર 
દ્વાર ખોલી નાખત, ય તેમણે તો ખોટું ઠેરવ્યું, એટલા માટે અમે એ ખરાબ કમાણીના હિસાબ 


પેટે તેમને ઝડપી લીધાં જે તેઓ ભેગી કરી રહ્યા હતાં. પછી શું વસ્તીઓના લોકો હવે એ વાતથી 
નિર્ભીક બની ગયાં છે કે અમારી પકડ ક્યારેય ઓચિંતાની તેમને રાતના સમયે નહી ઝડપી લે 


જ્યારે તેઓ સૂતેલાપડયાં હોય ? અથવા તેમને ખાતરી થઈ ગઈ છે કે અમારો મજબૂત હાથ 
કયારેય તેમની ઉપર દિવસના સમયે નહીંપડે કે જ્યારે તેઓ રમતાં હોય ? શું આ લોકો અલ્લાહની 
ચાલથી”“ નિર્ભીક છે ? જો કે અલ્લાહની ચાલથી એ જ કોમ નિભિક હોય છે જે નાશ પામવાની 
હોય. (રુકૂઅ ૧૨) 

અને શું એ લોકોને કે જે પુરોગામી ધરતીવાસીઓ પછી ધરતીના વારસદાર થાય છે, આ 
હકીકતે કોઈ પાઠ ભણાવ્યો નથી કે જો અમે ઇચ્છીએ તો તેમના ગુનાઓ બદલ તેમને પકડી શકીએ 
છીએ“? (પરંતુ તેઓ પાઠ ભણાવતી હકીકતો તરફ બેદરકારી દાખવે છે) અને અમે તેમના 


જમાનામાં જેવો સાત વર્ષીય દુકાળ પડ્યો હતો એવી જ રીતે દુષ્કાળ વડે આ લોકોની સામે મારી સહાયતા કર. 
આમ, અલ્લાહતઆલાએ તેમને ભારે દુષ્કાળમાં નાખી દીધાં અને વાત એટલે સુધી પહોંચી કે લોકો મરેલાં પશુ 
ખાવા માંડયાં, ચામડું અને હાડકાં તથા ઊન સુદ્ધાં ખાઈ ગયાં. છેવટે મકકાના લોકોએ, જેમાં અબૂ સુકયાન આગળ 
પડતો હતો, તેમણે નબી સ.અ.વ.ને વિનંતી કરી કે અમારા માટે ખુદા સમક્ષ દુઆ કરો. પરંતુ જયારે આપની 
દુઆના પરિણામે એ ખરાબ સમય ટાળી દેવામાં આવ્યો અને સારા દિવસો આવ્યાં ત્યારે એ લોકોની ગરદનો પહેલાં 
કરતાં વધારે અકકડ બની ગઈ અને જેમનાં હૃદયો થોડાઘણાં નરમ પડયાં, તેમને પણ કોમના દુષ્ટ તત્્તોએ આ કહી 
કહીને ઈમાન લાવવાથી રોકવાનું શરૂ કર્યું કે, ભાઈ, આ તો જમાનાની ચડતી-પડતી છે, પહેલાં પણ દુષ્કાળો તો 
આવતા જ રહ્યાં છે, આ કોઈ નવી વાત નથી કે આ વખતે બહુ લાંબો દુષ્કાળ પડયો, એટલા માટે આ વસ્તુઓથી 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઓઆન ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


-27»-297.72 27૮? 29.» 


727 28587 _1£?; 72. 2 1૮ 
હ૦(2&હા9% ૦૯૦૭ ૯98% 
22-42: 17? 272.52 225252 5 247: જ કન » 
“હઝ ત્ક--્દહદ 525૯૬ હ 
7221 22& ૮૭) ।દૂત% 2 દ. ?% 2 [૬૪૦7 |% ટ? 
816 0 ના 0155 મા દ્ર 


79, | જ ક ઇતર 
ઉછ 0૫પી2 -ઝડ5૭૦ 
દિલોને મહોરબંધ કરી દઈએ છીએ, પછી તેઓ કંઈ જ સાંભળતાં નથી.“ આ કોમો જેમના કિસ્સા 
અમે તમને સંભળાવી રહ્યાં છીએ (તમારી સમક્ષ દષ્ટાંતરૂપે મોજૂદ છે.) તેમના પયગમ્બરો તેમની 
પાસે સ્પષ્ટ નિશાનીઓ લઈને આવ્યાં, પરંતુ જે વસ્તુને તેઓ એક વખત ખોટી ઠેરવી ચૂક્યાં હતાં 
પછી તેને તેઓ માનવાના ન હતાં. જુઓ આવી રીતે અમે સત્યનો ઈનકાર કરનારાઓના દિલોને 
મહોરબંધ કરી દઈએ છીએ.“ અમે તેમનામાંથી મોટાભાગના લોકોમાં કોઈ વાયદાનો આદર 
જોયો નહીંબલકે મોટાભાગના લોકોને દુરાચારી જ જોયાં.“ 

છેતરાઈને મુહમ્મદના કંદામાં ફંસાઈ ન જતાં. આ પ્રવચનો એ જમાનામાં થઈ રહ્યા હતાં જયારે સૂરઃ આ'રાફ 
ઊતરી છે એટલા માટે કુર્બાનેમજીદની આ આયતો બરાબર તેના સંજોગોને લાગુ પડે છે અને આ પૃષ્ઠભૂમિને 
નજરની સામે રાખવાથી તેમનો અર્થ પૂરી રીતે સમજમાં આવી શકે છે. (વિગતો માટે જુઓ, સૂરઃ યૂનુસ, આયત 
ર૧ સૂરઃ નહ્લ, આયત ૧૧૨, સૂરઃ મુ'મિનૂન, આયત પ અને ૭૬ , સૂરઃ દુખાન, આયતો ૯થી ૧૬). 

(૭૮) આયતમાં 44 શબ્દનો ઉપયોગ થયો છે જેનો અર્થ અરબી ભાષામાં ગુપ્ત યોજના થાય છે. એટલે 
કે કોઈવ્યક્તિની વિરૃદ્ધ એવી ચાલ ચાલવી કે જયાં સુધી તેની ઉપર નિર્ણયિક પ્રહાર ન થઈ જાય ત્યાં સુધી તેને ખબર 
ન પડે કે તેની ઉપર મુસીબત આવવાની છે, બલકે બાહ્ય સંજોગોને જોતાં તે એમ જ માનતો રહે કે બધું સારૂં જ છે. 

(૭૯) એટલે કે એક પડતી પામેલી કોમની જગ્યાએ જે બીજી કોમ ઉદ્ભવે છે તેના માટે તેની પુરોગામી 
કોમની પડતીમાં પૂરતું માર્ગદર્શન હોય છે. તે જો બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરે તો સમજી શકે છે કે થોડા સમય પહેલાં જે 


દ ઝો 


લોકો આ જ જગ્યાએ વૈભવી જીવન ભોગવી રહ્યા હતાં અને જેમની મહાનતાનો ધ્વજ અહીં લહેરાઈ રહ્યો હતો 
આચાર અને વિચારની કઈ ભૂલોએ તેમનો નાશ કર્યો, અને આ પણ અનુભવી શકે છે કે જે ઉપલી સત્તાએ કાલે 
તેમને તેમની ભૂલો બદલ પકડયા હતાં અને તેમની પાસેથી આ જગ્યા ખાલી કરાવી હતી તે આજે કયાંય જતી 
રહી નથી, ન તો તેની પાસેથી કોઈએ શક્તિ છીનવી લીધી છે કે આ જગ્યાના વર્તમાન ધારકો જો એ જ ભૂલો કરે 
જે પુરોગામી ધારકો કરતા રહ્યા હતાં તો તેમની પાસેથી પણ એવી જ રીતે જગ્યા ખાલી નહીં કરાવી શકે જેવી રીતે 
તેણે તેમની પાસેથી કરાવી હતી. 

(૮૦) એટલે કે જયારે તેઓ ઇતિહાસમાંથી અને પદાર્થપાઠ આપતાં અવશેષોમાંથી પછી પાઠ ભણતાં 


નથી અને પોતાની જાતને ભરમમાં રાખે છે, ત્યારે ખુદા તરફથી પણ તેમને વિચારવા-સમજવા તથા કોઈ 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઓઆન ર૨ 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


[૮ 7૯૪ (૪72 27222: ! દિ! 2229. 2:૭2 707: 
અઇ્જમ્ડહકકહાછપુક*ડ%જઇટકક& 


પછી એ કોમો પછી (જેમનો ઉલ્લેખ ઉપર કરવામાં આવ્યો) અમે મૂસાને અમારી 


પ 


નિશાનીઓ સાથે ફિરઓન અને તેની કોમના આગેવાનો પાસે મોકલ્યો.“ પરંતુ તેમણે પણ 


સ તો.ડ 


અમારી નિશાનીઓ સાથે જુલમ કર્યો,” 
ઉપદેશકની વાત સાંભળવાની અનુકૂળતા મળતી નથી. ખુદાનો કુદરતી કાનૂન આ જ છે કે જે પોતાની આંખો 


બંધ કરી લે છે તેની આંખો સુધી પ્રકાશિત સૂર્યનું કોઈ કિરણ પહોંચી શકતું નથી અને જે પોતે સાંભળવા નથી 
માગતો તેને પછી કોઈ કંઈ સંભળાવી શકતું નથી. 

(૮૧) આગળની આયતમાં જે કહેવામાં આવ્યું હતું કે “અમે તેમના દિલોને મહોરબંધ કરી દઈએ 
છીએ પછી તેઓ કશું સાંભળતાં નથી”' આની સમજૂતી અલ્લાહતઆલાએ આ આયતમાં પોતે જ આપી દીધી 
છે. આ સમજૂતી ઉપરથી આ વાત સ્પષ્ટ થઈ જાય છે કે દિલોને મહોરબંધ કરી દેવાનો અર્થ માનવીના માનસનું 
એ મનોવૈજ્ઞાનિક નિયમની અસર હેઠળ આવી જવું છે જેની રૂએ એક વખત અંધશ્રદ્ધાના પૂર્વગ્રહો અથવા મનની 
ઈચ્છાઓના કારણે સત્ય તરફથી મોઢું ફેરવી લીધા પછી માણસ તેની જીદ અને હઠાગ્રહની ગૂંચમાં ગૂંચવાતો જ 
જાય છે અને કોઈ દલીલ, કોઈ અવલોકન અને કોઈ અનુભવથી તેના દિલના દરવાજાં સત્યનો સ્વીકાર કરવા 
માટે ખુલતાં નથી. 

(૮ર) “કોઈ વાયદાનો આદર જોયો નહીં'' એટલે કે કોઈ પણ પ્રકારના વાયદાનો આદર ન જોયો, ન 
તો એ કુદરતી વાયદાનો આદર કે જેમાં જન્મજાત રીતે દરેક માનવી ખુદાનો બંદો તથા ખુદા દ્વારા પોષેલો 
હોવાની હેસિયતથી બંધાયેલો છે, ન તો એ સામાજિક વાયદાનો આદર કે જેમાં પ્રત્યેક મનુષ્ય માનવસમાજનો 
એક સભ્ય હોવાની હેસિયતથી બંધાયેલો છે, અને ન તો એ વ્યક્તિગત વાયદાનો આદર કે જે માણસ પોતાની 
મુસીબત અને મુશ્કેલીની ક્ષણોમાં, અથવા કોઈ ભલાઈની લાગણીના પ્રસંગે, ખુદા સાથે પોતાની જાતે કરતો 
હોય છે. આ ત્રણેય વાયદાઓ તોડવાને અહીં દુરાચાર ઠરાવવામાં આવ્યો છે. 

(૮૩) ઉપર જે કિસ્સાઓ વર્ણવવામાં આવ્યાં તેમનો હેતુ આ સમજાવવાનો હતો કે જે કોમ ખુદાનો સંદેશ 
મેળવ્યા પછી તેને ઠુકરાવી દે છે તેને ત્યાર પછી નષ્ટ કર્યા વિના છોડવામાં આવતી નથી. આના પછી મૂસા અ.સ. 
અને ફિરઔન તથા બનીઇસ્રાઈલનો કિસ્સો ઘણાં રુકૂઓ સુધી સળંગ ચાલે છે જેમાં આ વિષય ઉપરાંત બીજા 
કેટલાક મહત્ત્વના પાઠ પણ કુરેશના કાફિરો, યહૂદીઓ તથા ઈમાન લાવનારા જૂથોને શીખવવામાં આવ્યાં છે. 

કુરેશના કાફિરોને આ કિસ્સાઓ મારફતે આ સમજાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે કે સત્યના 
સંદેશના પ્રારંભિક તબકકાઓમાં સત્ય અને અસત્યની શક્તિઓનું જે સમીકરણ બહારથી દેખાય છે તેનાથી 
છેતરાઈ જવું જોઈએ નહીં. સત્યનો તો સમગ્ર ઇતિહાસ જ આ વાતનો સાક્ષી છે કે તે એક કોમમાંથી અથવા 
દુનિયાની એક લઘુમતીમાંથી શરૂ થાય છે અને કોઈ પણ જાતના સાધનો વિના તે અસત્યની વિરૂદ્ધ લડાઈ શરૂ 
કરી દે છે જેના ટેકામાં મોટી મોટી કોમો અને રાજયોની શક્તિઓ હોય છે, આમ છતાં છેવટે એ જ વિજયી 
બનીને બહાર આવે છે. આ ઉપરાંત, આ કિસ્સામાં તેમને આ પણ દેખાડવામાં આવ્યું છે કે સત્ય તરફ 
બોલાવનારની સામે જે ચાલો ચાલવામાં આવે છે અને જે યુક્તિઓ વડે તેના સંદેશને દબાવી દેવાનો પ્રયાસ 


સૂરઃ આ'રાફ ૭ તફહીમુલકુઅનિ ર 
1292 ત-:74 729 2£27,₹ 2(7 

ઈ“ ૮82૦9 હટ શ 

2૮ તત્ર 28*%તડ 3 9 717; 9 ૬૯ 2૭ ૬ 2222૬ 

હાઈઉહક૦૯્ન્*૫ટ-૯૦*-૭! 


તજિ 
“તજ 


ક ૫૫ ૪ 7%, કક્ઝરટ 24 જ-:૨, 1૪4 64૪2 0 
હિ દઇ નાઝી મઝદ્ડાનાઝ 


પછી જુઓ કે એ બગાડ ફેલાવનારાઓનો શો અંજામ આવ્યો. 

મૂસાએ કહ્યું “હે ફિરઓન,” હું સૃષ્ટિજંગતના માલિક તરફથી મોકલવામાં આવ્યો છું, 
મારૂં કર્તવ્ય આ જ છે કે અલ્લાહનું નામ લઈને કોઈ વાત સત્ય સિવાય ન કહું, હું તમારી પાસે 
તમારામાલિક તરફથી 


કરવામાં આવે છે તે કેવી રીતે ઊંધી પડે છે. અને આ કે અલ્લાહતઆલા સત્યનો ઇનકાર કરનારાઓના 
વિનાશનો આખરી ફેસલો કરતાં પહેલાં તેમને ઘણી લાંબી મુદત સુધી ચેતી જવાની અને સુધરી જવાની તકો 
આપતો જાય છે, અને જયારે કોઈ ચેતવણી , કોઈ બોધદાયક કિસ્સો અને કોઈ સ્પષ્ટ નિશાનીમાંથી પણ તે અસર 
ગ્રહણ કરતાં નથી ત્યારપછી તે તેમને પદાર્થપાઠ આપતી સજા આપે છે. 

જે લોકો નબી સ.અ.વ. ઉપર ઈમાન લાવ્યા હતાં તેમને આ કિસ્સામાં બમણો બોધ આપવામાં 
આપવામાં આવ્યો છે. પહેલો બોધ આ વાતનો કે તેમની ઓછી સંખ્યા અને કમજોર સ્થિતિ તથા સત્યના 
વિરોધીઓની મોટી સંખ્યા અને વૈભવ જોઈને તેમની હિંમત તૂટે નહીં, તથા અલ્લાહની મદદ આવવામાં વાર 
લાગતી જોઈને તેઓ હતાશ ન થાય. બીજો બોધ આ વાતનો કે ઈમાન લાવ્યા પછી જે વર્ગ યહૂદીઓ જેવું વલણ 
અપનાવે છે તે પછીથી યહૂદીઓની જેમ જ ખુદાની લાનતમાં સપડાઈ પણ જાય છે. 

બનીઇસ્રાઈલની સામે તેમનો પોતાનો પદાર્થપાઠ આપતો ઇતિહાસ રજૂ કરીને તેમને અસત્યવાદના 
ખરાબ પરિણામો સામે ચેતવવામાં આવ્યાં છે અને એ પયગમ્બર ઉપર ઈમાન લાવવા માટે બોલાવવામાં આવ્યાં 
છે જે અગાઉ આવી ગયેલાં પયગમ્બરોના લાવેલા દીનને તમામ ભેળસેળથી શુદ્ધ કરીને ફરીથી તેના અસલ 
રૃપમાં રજૂકરી રહ્યો છે. 

(૮૪) નિશાનીઓની સાથે જુલમ કર્યો, એટલે કે તેમને માની નહીં તથા તેમને જાદુ ઠરાવીને ટાળવાનો 
પ્રયાસ કર્યો. જેવી રીતે એક એવી કાવ્યપંક્તિને જે કાવ્યરસનો પૂર્ણ નમૂનો છે, તેની જોડકણાં સાથે સરખામણી કરવી 
અને તેની મજાક કરવી તે ફક્ત એ કાવ્યપંક્તિ સાથે નહીં બલકે ખુદ કાવ્યકલા અને કાવ્યરસની સાથે પણ જુલમ છે. 
આવી જ રીતે એ નિશાનીઓ કે જે પોતે સાક્ષી આપી રહી છે કે તે અલ્લાહ તરફથી છે અને જેમના વિષે કોઈ પણ 
સમજદાર માણસ એવું કલ્પી પણ શકતો નથી કે જાદુના જોરે પણ આવી નિશાનીઓ પ્રગટ થઈ શકે છે, બલકે જેના 
વિષે ખુદ જાદુકળાના મહારથીઓએ સાક્ષી આપી દીધી હોય કે તે તેમની કળાની પહોંચની બહાર છે, તેમને જાદુ 
ઠરાવવી માત્ર એ નિશાનીઓની સાથે જ નહીં બલકે સીધી સમજ તથા સચ્ચાઈની સાથે પણ મોટો અન્યાય છે. 


ન્‌ 


(૮૫) ફિરઔન શબ્દનો અર્થ “સૂર્યદેવની સંતાન” છે. પ્રાચીન મિગ્રવાસીઓ સૂર્યને કે જે તેમનો 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઓઆન ૨ 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


422 2 ન 9 જ “747 શિ 
જ જ 
હ્ડહં હિ %હ્ 


હા તા ટ દક» # 


દ 
હ 29હ૯ફ્ટ્કહ 


નિમણૂંકની સ્પષ્ટ દલીલ લઈને આવ્યો છું, એટલા માટે તું બનીઈસરાઈલને મારી સાથે મોકલી દે.” 
ફિરઓને કહ્યું, “જો તું કોઈ નિશાની લાવ્યો છે અને તારા દાવામાં સાચો છે તો તેને પ્રસ્‍તુત કર.”' 
મૂસાએ તેની લાઠી ફેંકી અને એકાએક તે એક જીવતો અજગર હતો. તેણે તેના ખિસ્સામાંથી 
હાથ બહાર કાઢયો અને સો જોનારાઓની સામે તે ચળકી રહ્યો હતો.“ (રુકૂઅ ૧૩) 


ત” 
ક 


મહાદેવ અથવા રબ્બેઆલા હતો, ર્દૂંડ રઅ કહેતા હતાં અને ફિરઔનનો સંબંધ તેની સાથે જોડાયેલો હતો. 
મિસ્નવાસીઓની આસ્થા પ્રમાણે કોઈ પણ શાસકના શાસન માટે આના સિવાય બીજો કોઈ આધાર શકય ન હતો 
કેતે દુંડ રઆ નો શારીરિક પ્રગટરૂપ તથા તેનો પૃથ્વી ઉપરનો પ્રતિનિધિ હોય. તેથી દરેક રાજવી કુટુંબ કે જે 
મિસ્નમાં સત્તા ઉપર આવતો હતો તે પોતાની જાતને સૂર્યવંશી બનાવીને રજૂ કરતો, અને જે કોઈ શાસક ગાદી 
ઉપર બેસતો તે “ફિરઔન” નો ઇલ્કાબ અપનાવીને દેશવાસીઓને વિશ્વાસ અપાવતો હતો કે તમારો 
“રબ્બેઆલા”' અથવા મહાદેવ હું છું. 

અત્રે આ વાત પણ જાણી લેવી જોઈએ કે કુર્ઓાનિમજીદમાં હઝરત મૂસા અ.સ.ના કિસ્સાના 
અનુસંધાનમાં બે ફિરઔનોનો ઉલ્લેખ આવે છે. એક એ જેના જમાનામાં તેઓ જન્મ્યાં અને જેના ઘરમાં તેઓ 
ઊછર્યા. બીજો એ જેની સમક્ષ તેઓ ઇસ્લામનો સંદેશ અને બનીઇસ્નાઈલની મુક્તિની માગણી લઈને પહોચ્યાં 
અને જે છેવટે ગરકાવ થયો. આધુનિક સંશોધનકર્તાઓનું સામાન્ય વલણ આ તરફ છે કે પહેલો ફિરઔન 
રઅમસીસ દ્વિતીય હતો જેનો શાસનકાળ ઈ.સ. પૂર્વે ૧૨૯૨ થી ૧રરપ સુધી હતો અને બીજો ફિરઔન જેનો 
અહીં આ આયતોમાં ઉલ્લેખ થઈ રહ્યો છે , મુનફતા અથવા મુનફતાહ હતો જે તેના પિતા રઅમસીસ ઠ્વિતીયના 
જીવનકાળમાં જ રાજ્યશાસનમાં જોડાઈ ગયો હતો અને તેના મૃત્યુ પછી રાજયનો માલિક બન્યો. આ અનુમાન 
દેખીતી રીતે જ શંકાસ્પદ જણાય છે કે ઈસ્નાઈલી ઈતિહાસની રૂએ હઝરત મૂસા અ.સ.ના અવસાનની તારીખ 
ઈ.સ.પૂર્વે ૧૨૭૨ છે. જે હોય તે પણ આ તમામ એતિહાસિક અંદાજો જ છે અને મિસ્ન , ઇસ્નાઈલ અને ખ્રિસ્તી 
પંચાંગોની મેળવણી કરવાથી તદ્દન સાચી તારીખોનો હિસાબ કાઢવો મુશ્કેલ છે. 

(૮૬) હઝરત મૂસા અ.સ.ને બે વસ્તુઓનો સંદેશ લઈને ફિરઔનની પાસે મોકલવામાં આવ્યા હતાં. 
એક તો આ કે અલ્લાહની બંદગી (ઇસ્લામ) નો સ્વીકાર કરે, બીજું આ કે બનીઇસ્રાઈલની કોમને જે પહેલાંથી 
મુસલમાન હતી, તેના જુલમી પંજામાંથી મુકત કરી દે. કુરઆનમાં આ બશ્ને સંદેશાઓનો કયાંક એકી સાથે ઉલ્લેખ 
કરવામાં આવ્યો છે તો કયાંક સંદર્ભ પ્રમાણે માત્ર એકનું વર્ણન કરીને સંતોષ માનવામાં આવ્યો છે. 

(૮૭) આ બે નિશાનીઓ હઝરત મૂસા અ.સ.ને એ વાતના પુરાવાના રૂપમાં આપવામાં આવી હતી કે 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઓઆન ર૨ 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


2» ૪ 3 9૭2 પ 72272 

ગહ કઝ્ઝડઈઇહક#કઝરકહટઝેઝહઇ 

ક 0? 7 222%₹ડ “?૪#૪2૮ 

વ્પ્ટ્ટ્ 8૦૭૭8 3 [46184 “શટ 
આ જોઈને ફિરઔનની કોમના આગેવાનોએ પરસ્પર એકબીજાને કહ્યું કે “જરૂર આ 


માણસ કોઈ પ્રવીણ જાદુગર છે, તમને તમારી ભૂમિમાંથી કાઢી મૂકવા માગે છે,“ હવે બોલો શું 
કહો છો ?'' પછી તેમણે સૌએ ફિરઓનને સલાહ આપી કે આને 


તેઓ એખુદાના પ્રતિનિધિ છે જે સૃષ્ટિજગતનો સર્જક અને શાસક છે. જેમ કે આની પહેલાં પણ અમે ઇશારો કરી 
ગયાં છીએ કે પયગમ્બરોએ જયારે પણ પોતાની જાતને તમામ જગતના માલિકના મોકલેલા પ્રતિનિધિની 
હેસિયતથી રજૂકરી ત્યારે લોકોએ તેમની પાસે આ જ માગણી કરી કે જો તમે ખરેખર તમામ જગતના માલિકના 
પ્રતિનિધિ છો તો તમારા દ્વારા કોઈ એવી ઘટના પ્રગટ થવી જોઈએ જે પ્રકૃતિના નિયમોના સામાન્ય ચીલાથી 
હટીને હોય અને જેના ઉપરથી સ્પષ્ટપણે જાહેર થઈ રહ્યું હોય કેજગતના માલિકે તમારી સચ્ચાઈ સાબિત કરવા 
માટે તેના સીધા હસ્તક્ષેપ દ્રારા આ ઘટના નિશાનીના રૂપમાં પ્રગટ કરી છે. આ જ માગણીના જવાબમાં 
નબીઓએ એ નિશાનીઓ દેખાડી જેમને કુર્ઓાનની ભાષામાં “આયાત” અને બોલનારાઓની ભાષામાં 
“મુ'જિઝાત” કહેવામાં આવે છે. આવી નિશાનીઓ અથવા મુ'જિઝાઓને જે લોકો પ્રકૃતિના નિયમો હેઠળ 
ઘટતી સામાન્ય ઘટનાઓ ઠરાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે તેઓ હકીકતમાં અલ્લાહના ગ્રંથને માનવા અને ન માનવા 
વચ્ચેનું એક એવું વલણ અપનાવે છે જેને કોઈ રીતે તાર્કિક માની શકાય નહીં. એટલા માટે કુર્અનિમાં જે જગ્યાએ 
સ્પષ્ટ રીતે પ્રકૃતિના નિયમોથી પર એવી ઘટનાનો ઉલ્લેખ થઈ રહ્યો હોય ત્યાં સંદર્ભથી તદન વિરૂદ્ધ એક સામાન્ય 
ઘટના બનાવવાનો પ્રયાસ ફક્ત શબ્દોની એક ગંદી રમત છે જેની જરૂર માત્ર એ લોકોને પડે છે જે એક તરફ તો 
કોઈ પણ એવા ગ્રંથ ઉપર ઈમાન લાવવા માગતા નથી જે પ્રકૃતિના નિયમોથી પર એવી ઘટનાઓનો ઉલ્લેખ 
ધરાવતો હોય અને બીજી તરફ પરંપરાગત ધર્મના જન્મજાત માનનારા હોવાના કારણે એ ગ્રંથનો ઈનકાર પણ 
કરવા માગતા નથી જે હકીકતમાં પ્રકૃતિના નિયમોથી પર એવી ઘટનાઓનો ઉલ્લેખ કરે છે . 

મો'જીઝાની બાબતમાં અસલ નિર્ણયિક પ્રશ્ન ફકત આ જ છે કે શું અલ્લાહતઆલા સૃષ્ટિના તંત્રને એક 
(નિયમ ઉપર કાર્યરત કરી દીધા પછી પોતે દૂર બેસી ગયો છે અને હવે આ કાર્યરત વ્યવસ્થાતંત્રમાં કયારેય કોઈ 
પ્રસંગે હસ્તક્ષેપ કરી શકતો નથી ? અથવા સક્રિય રીતે તે પોતાના સામ્રાજ્યમાં સંચાલનનો દોર પોતાના હાથમાં 
રાખે છે અને દરેક ક્ષણે તેના હુકમો આ સામ્રાજયમાં લાગુ થાય છે અને તેને કાયમ માટે આ અધિકાર મળેલો છે કે 
વસ્તુઓના આકારો અને ઘટનાઓની પ્રાચીન ગતિમાં થોડોઘણો અથવા પૂરેપૂરો, જેમ ઇચ્છે તેમ, તથા જયારે 
ઇચ્છે ત્યારે, ફેરફાર કરી નાખે ? જે લોકો આ સવાલના જવાબમાં પહેલી વાતમાં માને છે તેમના માટે 
મો'જીઝાઓનો સ્વીકાર કરવો અશકય છે કેમકે મો'જીઝા ન તો તેમની ખુદની કલ્પના સાથે મેળ ખાય છે ન તો 
સૃષ્ટિની સાથે. પરંતુ આવા લોકો માટે વધારે યોગ્ય આ જ છે કે તેઓ કુઅનિનું અર્થઘટન કરવાને બદલે તેનો 
સ્પષ્ટપણે ઇનકાર કરી દે કેમકે કુઅનિ તો તેની વર્ણનશક્તિ જ ખુદાના ઉપર જણાવેલા ખ્યાલને રદ કરવા માટે 
અને ત્યાર પછી જણાવેલા ખ્યાલને મજબૂત બનાવવા માટે ઉપયોગમાં લીધેલી છે. આનાથી વિરૂદ્ધ જે માણસ 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઓઆન ર૨ 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


ક્્્ઝડઈબલ્ક-ઝોપ્ઝ હવ 


અને એના ભાઈને રોકી રાખો અને તમામ શહેરોમાં દૂતો મોકલી દો કે દરેક જાણકાર જાદુગરને તમારી 


કુર્ઓાનની દલીલો વડે સંતોષ પામીને બીજા ખ્યાલને સ્વીકારી લે તેના માટે મો'જીઝાને સમજવો અને સ્વીકારવો 
કોઈ મુશ્કેલ વાત રહેતી નથી. દેખીતું છે કે જયારે તમારી શ્રદ્ધાજ આ હશે કે અજગરો જેવી રીતે પેદા થતાં હોય છે 
તેવી જ રીતે તે પેદા થઈ શકે છે, તે સિવાયની બીજી કોઈ રીતે કોઈ અજગરને પેદા કરી દેવો ખુદાની શક્તિની 
બહાર છે, તો તમે લાચાર છો કે એવા માણસના કથનને સદંતર રીતે ખોટો ઠરાવી દો જે તમને જણાવી રહ્યો હોય 
કે એક લાઠી અજગરમાં ફેરવાઈ ગઈ અને પછી અજગરમાંથી ફરીથી લાઠી બની ગઈ. પરંતુ આનાથી વિરૂદ્ધ જો 
તમે એવી શ્રદ્ધા ધરાવતા હોવ કે નિર્જીવ પદાર્થમાં ખુદાના હુકમથી જીવન પ્રગટ થાય છે અને ખુદા જે પદાર્થને 
જેવી ઇચ્છે તેવી જિંદગી આપી શકે છે, તેના માટે ખુદાના હુકમથી લાઠીનું અજગર થઈ જવું એટલી જ 
બિનઆશ્ચર્યકારક ઘટના છે જેટલી એ જ ખુદાના હુકમથી ઈંડાની અંદર રહેલા કેટલાક નિર્જીવ પદાર્થોનું અજગર 
બની જવું બિનઆશ્ચર્યકારક છે. ફક્ત એટલો જ ફરક છે કે એક ઘટના હંમેશાં બનતી રહે છે અને બીજી ઘટના 
માત્ર ત્રણ વખત બની, એકને બિનઆશ્ચર્યકારક તથા બીજીને આશ્ચર્યકારક બનાવી દેવા માટે પૂરતી નથી. 

(૮૮) અહીં પ્રશ્ન ઊભો થાય છે કે જો એક ગુલામ કોમનો એક સાધનવિહોણો માણસ અચાનક ઊઠીને 
ફિરઓન જેવા રાજાના દરબારમાં જઈને ઊભો થઈ જાય છે જે સીરિયાથી માંડીને લીબિયા સુધી અને રોમન 
સમુદ્રના કિનારાથી ઇથીયોપિયા સુધીના મહાન દેશનો માત્ર સરમુખત્યાર રાજા જ ન હતો બલકે પૂજનીયદેવ 
બનેલો હતો, ત્યારે માત્ર તેના આ કૃત્યથી કે તેણે એક લાઠીને અજગર બનાવી દીધી, આટલા મોટા સામ્રાજયને 
આ ભય કેવી રીતે લાગુ થઈ જાય છે કે આ એકલો માણસ મિસ્નના સામ્રાજયનો તષ્ઠો પલટાવી નાખશે અને 
રાજવી પરિવારને શાસકવર્ગ સહિત સત્તામાંથી બાકાત કરી દેશે ? બીજું, આ રાજકીય ક્રાંતિનો ભય પેદા જ કેવી 
રીતે થયો જયારે આ માણસે માત્ર પયગમ્બરીનો જ દાવો તથા બનીઇસ્રાઈલની મુક્તિની જ માગણી રજૂ કરી 
હતી અને કોઈ પ્રકારની રાજકીય ચર્ચાપણ શરૂ કરી ન હતી? 

આ સવાલનો જવાબ આ છે કે મૂસા અ.સ.નો પયગમ્બરીનો દાવો પોતે જ પોતાની અંદર આ અર્થ 
ધરાવતો હતો કે તેઓ હકીકતમાં સમગ્ર જીવનવ્યવસ્થાને સંપૂર્ણ રીતે બદલવા માગે છે જેમાં દેશની રાજકીય 
વ્યવસ્થા પણ ચોકક્સપણે સામેલ છે. કોઈ માણસ જયારે પોતાની જાતને જગતના માલિકના પ્રતિનિધિની 
હેસિયતથી રજૂ કરે ત્યારે તેનો ચોકક્સપણે આ અર્થ થાય છે કે તે લોકો પાસેથી તેના સંપૂર્ણ અનુસરણની માગણી 
કરે છે, કેમકેજગતના માલિકનો પ્રતિનિધિ કયારેય આજ્ઞાપાલક અને રૈયત બનીને રહેવા માટે આવતો નથી બલકે 
આજ્ઞા આપનાર અને શાસક બનવા માટેજ આવતો હોય છે. અને કોઈ કાફિરના શાસનના સત્તાને સ્વીકારી લેવી 
તેની પયગમ્બરીની હેસિયતની તદ્ન વિરૂદ્ધ છે. આ જ કારણ છે કે હઝરત મૂસા અ.સ.ના મુખેથી પયગમ્બરીનો 
દાવો સાંભળતાં જ ફિરઔન અને તેના દરબારીઓની સામે રાજકીય, આર્થિક અને સાંસ્કૃતિક ક્રાંતિનો ભય ઊભો 
થઈ ગયો. રહી એ વાત કે હઝરત મૂસા અ.સ.ના આ દાવાને આટલું મહત્ત્વ રાજદરબારમાં શા માટે આપવામાં 
આવ્યું જયારે કે તેની સાથે એક ભાઈ સિવાય કોઈ સહાયક કે મદદગાર તથા માત્ર એક સાપ બની જનારી લાઠી 
અને ચમકતા હાથ સિવાય નિમણૂંકની કોઈ (નિશાની ન હતી ? તો મારા મતે આના બે મુખ્ય કારણો છેઃ એક આ કે 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઓઆન ર૨ 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


227% શ્રક-ત ળાં ત્ર સદ ૨ દ 
હકકછઈઇઝકઉહ%8ય4%૫27૦- 5 
ભ તા 2કત્ત્ર દ્વ 447:₹7 (25૬,272 ? 7ર “2 [ર 
1 ૪91026 8.465 01025. 
૪૯૮): રત _ 774?7? 7 24 :%%9 2૮% 2 7814 27 
૬6૪૦ ૯ડકાહકહ%ા૨4 હ 

272 277૮24? “22:7484727;24? 


ક ર ૬% 55 
બાઈનવ્ડાડ હાહા ઉક5૦ દ 


પાસે લઈ આવે. “આમ, જાદુગરો ફિરઓનની પાસે આવી ગયાં. 
તેમણે કહ્યું, “જો અમે જીતી ગયાં તો અમને તેનો બદલો તો જરૂર મળશે?” 
ફિરઓને ઉત્તર આપ્યો, “હા, તમે માનવંતા દરબારી થશો.” 
પછી તેમણે મૂસાને કહ્યું, “તમે ફેંકો છો કે અમે ફેંકીએ ?”' 
મૂસાએ જવાબ આપ્યો “તમે જ ફેંકો.” 
કે 


ક્‌ 
તેમણે જેવાં તેમનાં મંત્રો ભણ્યાં કે નજરોને જાદુવશ અને દિલોને ભયભીત કરી દીધાં અને 
ઘણો જ જબરજસ્ત જાદુ ઘડી લાવ્યાં. 
અમે મૂસાને ઇશારો કર્યો કે ફેંક તારી લાઠી. તેનું ફેંકવુ હતું કેજોતજોતામાં તે તેમના 

હઝરત મૂસા અ.સ.ના વ્યક્તિત્વથી ફિરઓન અને તેના દરબારીઓ સારી રીતે વાકેફ હતાં. એમના શુદ્ધ અને 
મકકમ ચરિત્ર, એમનું અસાધારણ કૌશલ્ય અને નેતૃત્વ તથા શાસન કરવાની જન્મજાત આવડતની બધાંને ખબર 
હતી. તલમૂદ અને યુસીફોસની નોંધો જો સાચી હોય તો હઝરત મૂસા અ.સ. એ આ જન્મજાત કૌશલ્યો ઉપરાંત 
ફફેરઔનને ત્યાં રહીને વિધાઓ, કળાઓ અને શાસન તથા લશ્કરની પૂરી તાલીમ પણ મેળવી હતી જે રાજવી 
ખાનદાનની વ્યક્તિઓને આપવામાં આવતી હતી અને રાજકુંવર તરીકેના સમયગાળામાં ઇથીયોપિયાના મોરચે 
લડીને તેઓ પોતાની જાતને એક ઉત્તમ સેનાપતિ પણ પુરવાર કરી ચૂકયા હતાં. બીજું, જે કેટલીક નબળાઈઓ 
રાજમહેલોમાં ઊછરવાથી અને ફિરઓની વ્યવસ્થાની અંદર નેતાગીરીના હોદ્દાઓ ઉપર રહેવાથી તેમની અંદર 
જોવા મળતી હતી તે પણ ૮-૧૦ વર્ષ મદ્યનના પ્રદેશમાં જંગલનું જીવન પસાર કરવાથી તથા બકરાં ચરાવવાને 
કારણે દૂર થઈ ગઈ હતી અને હવે ફિરઔનના દરબારની સામે એક એવો પ્રૌઢ અને ગંભીર ફકીર દેશવ્યાપી 
નબૃવ્વતનો દાવો લઈને ઊભો હતો જેની વાતને કોઈ પણ સંજોગોમાં હવાઈ વાત માનીને ઊડાવી શકાય તેમ ન 
હતી. બીજું કારણ આ હતું કે લાઠી અને ચમકતા હાથની નિશાનીઓ જોઈને ફિરઔન અને તેના દરબારીઓ ભારે 
પ્રભાવિત થઈ ગયા હતાં અને તેમને લગભગ આ ખાત્રી થઈ ગઈ હતી કે આ માણસ હકીકતમાં તેના ટેકામાં 
અલૌકિક શક્તિ ધરાવે છે. તેમનું હઝરત મૂસાને એક તરફ જાદુગર પણ કહેવું અને પછી બીજી તરફ આ ભય પણ 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઓઆન ર૨ 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


દ 7224227.227૮-4૮7૮27 “૪2.2 7૬ 
હહશ્ઝ્કા%ઈકઈટ્ડહત્#હ 
ઠકાવૂળડઠહ્ઃકેક*ડહા 

કહ ટલઝકઝહ્ઝળ્ાદઇ૦હઝ* 


૬,ટટ? “૮૬૭ તરત ત 4- 7 ડક 
છ“ ડ5હડહ નિ છમ 


૬5 ત ત દિજિઈ 2 ઝા ક «2 
દડ ડિ ત કઝ છ શ ર પ્રા [ઝે 


એ જૂડ્ઠાજાદુને ગળતી ગઈ.“ 

આમ, જે સત્ય હતું તે સત્ય પુરવાર થયું અને જે કંઈ તેમણે ઘડી કાઢેલું હતું તે અસત્ય 
બનીને રહી ગયું. ફિરઓન અને તેના સંગી મુકાબલાના મેદાનમાં પરાજિત થયાં અને (વિજયી 
થવાને બદલે) ઊલટાના અપમાનિત થઈ ગયાં. અને જાદુગરોની હાલત આ થઈ કે જાણે કોઈ 
વસ્તુએ અંદરથી તેમને સિજદામાં પાડી દીધાં. કહેવા લાગ્યાં “અમે માની લીધો જગતના 


માલિકને, એ માલિકને જેને મૂસા અને હારૂન માને છે.” 
ફિરઔને કહ્યું “તમે તેની ઉપર ઈમાન લઈ આવ્યાં એ પહેલાં કે હું તમને પરવાનગી 
આપું ? ચોક્કસ આ કોઈ ગુપ્ત ષડ્યંત્ર હતું જે તમે લોકોએ આ પાટનગરમાં કર્યું કે જેથી તેના 


માલિકોને સત્તામાંથી કાઢી મૂકો. 


વ્યકત કરવો કે આ માણસ આપણને આ ભૂમિની રાજયસત્તાથી વંચિત કરી દેવા માગે છે, સાવ વિરોધાભાસી 
કથન હતું અને ગભરાટનો પુરાવો હતો જે પયગમ્બરીના આ સૌ પ્રથમ પ્રદર્શનથી તેમની ઉપર છવાઈ ગયો હતો. 
જો વાસ્તવમાં તેઓ મૂસા અ.સ.ને જાદુગર માનતાં હોત તો કદાપિ તેમની પાસેથી કોઈ રાજકીય ક્રાંતિનો કોઈ ડર 
ન સેવત કેમકે જાદુના જોરે કયારેય દુનિયામાં કોઈ રાજકીય ક્રાંતિ આવી નથી. 

(૮૯) ફિરઔની દરબારીઓના આ કથન ઉપરથી સ્પષ્ટપણે જણાય છે કે તેમના મગજમાં ખુદાઈ નિશાની 
અને જાદુ વચ્ચે રહેલા ભેદનો ખ્યાલ એકદમ સ્પષ્ટપણે હતો. તેઓ જાણતા હતાં કે ખુદાઈ નિશાનીથી ખરેખર 
ફેરફાર થાય છે અને જાદુ માત્ર નજર અને મનને પ્રભાવિત કરીને વસ્તુઓમાં એક ખાસ પ્રકારના ફેરફારનો આભાસ 
કરાવે છે. એટલા જ માટે તેમણે હઝરત મૂસા અ.સ.ના પયગમ્બરીના દાવાને રદ કરવા માટે કહ્યું કે આ માણસ 
જાદુગર છે, એટલે કે લાઠી હકીકતમાં સાપ બની ગઈ નથી કે તેને ખુદાઈ નિશાની માની લેવામાં આવે. બલકે માત્ર 
આપણને એવો આભાસ થઈ રહ્યો છે કે જાણે તે સાપ હતી જેમ કે દરેક જાદુગર કરી લે છે. પછી તેમણે મસલત કરી કે 
દેશના તમામ કુશળ જાદુગરોને બોલાવવામાં આવે અને તેમની મારફતે લાઠીઓ અને દોરડાંને સાપોમાં ફેરવીને 
લોકોને દેખાડી દેવામાં આવે કે જેથી સામાન્ય લોકોના દિલોમાં આ પયગમ્બરી મો'જીઝાથી જે ભય પેસી ગયો છે તે 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઆઓન ર૨ 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


ક ૫0 ક 927.25 27272 પટ ?- 4૮9272૮4 ૮? 
છદ કશ્ઈઝકહક્ર્ઝડ 
-7ક -ક»- ન 7 


0, ૧૬ ફ્કત 
“? હ] ઇશ ઉ૦ુ હ્હક્કર 
ટે 1 જ. ભજ કક ક ન્‍ ટ 
અુ”ડ્પનાડ%ીઈ% ડડકા:ડઉહક્- 


દ 72 [| 22 ક #2 :€22ત:2૪€ $જળણઉતર;(2૮2 [5 
0 છ ડ૭- 91-૫4 ટ્ર ) ૫ ૭% 
સારૂં, તો આનું પરિણામ હવે તમને જણાઈ જવાનું છે. હું તમારા હાથ-પગ ઊંધી દિશામાંથી 
કપાવડાવી દઈશ અને તે પછી તમને સોને શૂળીએ ચઢાવીશ.”' 

તેમણે જવાબ આપ્યો “આખરે અમારે પાછા ફરવાનું તો અમારા માલિક જ તરફ છે. તું જે 
વાત માટે અમારાથી વેર લેવા માગે છે તે આ સિવાય કંઈ નથી કે અમારા માલિકની નિશાનીઓ જ્યારે 
અમારી સામે આવી ગઈ ત્યારે અમે તેમને માની લીધી. હે માલિક, અમારી ઉપર ધૈર્ય ઊતાર અને 


99 ૯૨ 


અમને દુનિયામાંથી ઊઠાવ ત્યારે આ હાલતમાં કે અમે તારા આજ્ઞાંકિત હોઈએ”'.“' (રુકૂઅ ૧૪) 


ન 


પૂરેપૂરી રીતે ભલે દૂર ન થાય પણ ઓછામાં ઓછું શંકામાં જ ફેરવાઈ જ જાય. 

(૯૦) આ અનુમાન કરવું યોગ્ય નથી કે લાઠી એ લાકડીઓ અને દોરડાંને ગળી ગઈ જે જાદુગરોએ ફેંકી 
હતી તથા સાપ તથા અજગરો બનીને દેખાઈ રહી હતી. કુર્અાન જે કહી રહ્યું છે તે આ છે કે લાઠીએ સાપ બનીને 
તેમના જાદુના એ ભ્રમને ગળવાનું શરૂ કરી દીધું જે તેમણે ઊભું કર્યું હતું. આનો સ્પષ્ટ અર્થ આ જણાય છે કે આ 
સાપ જયાં ગયો ત્યાંથી જાદુની એ અસર દૂર થતી ગઈ જેના કારણે લાકડીઓ અને દોરડાં સાપોની જેમ ડોલતા 
દેખાતા હતાં અને તેના એક જ આંટામાં જાદુગરોની દરેક લાઠી લાઠી, અને દરેક દોરડું દોરડું બનીને રહી ગયું. 
(વધારે સમજૂતી માટે જુઓ, સૂરઃ તાહા, નોંધ ક્રમાંક ૪૨) 

(૯૧) આવી રીતે અલ્લાહતઆલાએ ફિરઔની લોકોની ચાલ ને ઊલટાવીને તેમની જ ઉપર નાખી 
દીધી. તેમણે દેશના તમામ કુશળ જાદુગરોને બોલાવીને જાહેરમાં એટલા માટે પ્રદર્શન ગોઠવ્યું હતું કે સામાન્ય 
પ્રજાને હઝરત મૂસા અ.સ. જાદુગર છે એવી ખાત્રી કરાવે અથવા ઓછામાં ઓછું શંકામાં જ નાખી દે. પરંતુ આ 
મુકાબલામાં પરાજિત થયા પછી તેમના પોતાના જ બોલાવેલાં કુશળ જાદુગરોએ સર્વસંમત થઈને ફેસલો કરી 
લીધો કે હઝરત મૂસા અ.સ. જે વસ્તુ રજૂકરી રહ્યાં છે તે કદાપિ જાદુ નથી બલકે ચોકકસપણે જગતના માલિકની 
શક્તિનો ચમત્કાર છે જેની સામે કોઈ જાદુગરનું જોર ચાલી શકતું નથી. સ્પષ્ટ છે કે જાદુને ખુદ જાદુગરો કરતાં 
વધારે બીજો કોણ જાણી શકતો હતો. તેથી જયારે તેમણે જાત અનુભવ અને અજમાયશ પછી ગવાહી આપી દીધી 
કે આ વસ્તુ જાદુ નથી ત્યારે ફિરઔન અને તેના દરબારીઓ માટે દેશના નાગરિકોને આ વિશ્વાસ અપાવવાનું 
બિલકુલ અશકય થઈ ગયું કે મૂસા ફકત એક જાદુગર છે. 

(૯ર) ફિરઔને પાસું પલટાતું જોઈને છેલ્લી ચાલ આ ચાલી હતી કે આ સમગ્ર મામલાને મૂસા અ.સ. 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઓઆન ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


2 હક કજ કડ 
દહાડ ઝ?ડ્ઝઝઠુ 
૦2% “ટ 2 242૮ 


“ડત 

૮/૬ કઝા; 4 | કઝ! 
ઝાત રઝ 
4%“, ઇ,કહ# ઝટ હ 


ફિરઓનને તેની કોમના આગેવાનોએ કહ્યું “શું તું મૂસા અને તેના લોકોને આમ જ જવા 
દેશે કે દેશમાં બગાડ ફેલાવે અને તારી અને તારા ખુદાઓની બંદગી છોડી દે ?”” ફિરઔને જવાબ 


રી 


આપ્યો, “હું તેમના પુત્રોની કતલ કરાવીશ અને તેમની સ્ત્રીઓને જીવતી રહેવા દઈશ.“ અમારી 
સત્તાનીપકડ તેમની ઉપર મજબૂત છે.” 

મૂસાએ પોતાની કોમને કહ્યું “અલ્લાહ પાસે મદદ માગો અને ધીરજ રાખો, ધરતી 
અલ્લાહની છે, તેના બંદાઓમાંથી જેને ચાહે છે તેનો વારસદાર બનાવી દે છે અને અંતિમ સફળતા 
તેમના જ માટે છે જે તેનાથી ડરીને કામ કરે.'' તેની કોમના લોકોએ કહ્યું “તારા આગમન અગાઉ 
પણ અમે સતાવવામાં આવતા હતાં અને હવે તારા આગમન પછી પણ સતાવવામાં આવી રહ્યાં 
છીએ.'' તેણે જવાબ આપ્યો “એ સમય હવે નજીક છે કે તમારો માલિક 


અને જાદુગરોનું ષડ્યંત્ર ઠરાવી દે અને ત્યાર પછી જાદુગરોને શારીરિક સજા તથા મૃત્યુદંડની ધમકી આપીને 
તેમની પાસેથી પોતાના આ આરોપની કબૂલાત કરાવી લે. પરંતુ આ ચાલ પણ ઊંધી પડી. જાદુગરોએ પોતાને 
દરેક સજા માટે સામે ધરી દઈને સાબિત કરી દીધું કે મૂસા અ.સ.ની સચ્ચાઈ ઉપર તેમનું ઈમાન લાવવું કોઈ 
કાવતરું ન હતું બલકે સત્યના સાચા સ્વીકારનું પરિણામ હતું. હવે તેની પાસે આના સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો 
બાકી ન રહ્યો કે સત્ય અને ન્યાયનો ઢોગ, જે તે કરવા માગતો હતો છોડીને ખુલ્લી રીતે જોર જુલમ અને 
અત્યાચાર શરૂ કરીદે. 

અત્રે આ વાત પણ જોવા લાયક છે કે થોડી જ ક્ષણોમાં ઈમાને આ જાદુગરોના ચારિત્ર્યમાં કેવી મોટી 
ક્રાંતિ આણી દીધી. હજુ થોડા જ સમય પહેલાં આ જ જાદુગરોની નીચતાની હાલત આ હતી કે બાપદાદાના 
દીનની મદદ અને હિમાયત માટે ઘરોથી ચાલીને આવ્યા હતાં અને ફિરઓનને પૂછી રહ્યા હતાં કે જો અમે 


સૂરઃ આ'રાફ ૭ તફહીમુલકુઅનિ ર 
7222 #72, ૭ દ્વિ ર6 82 
ન્ડ નાન ડે “ડડ ઝક 
“4 “2 હ 729728 ઊતયા જ જત્હ ફા 


“૮7 _ 79274: 22૮% 6 દ 
જિન ૬ ડટ 
દ્ધ 


,ધ 7૬? 427 (24 દ્વ ક ક 4૮ 
% 5 5624૪9 જ “ગન્‍લદ ર્ઠુ 
ન ત 722૮27 & તિ ક ”ત્ન્દ 
૬૪16726 ડઝ હઉડા5 2% 


સિ 


બ્ડાકઝડઈ';ઈડડ ઉકલ 


ક 5 


તમારા શત્તુને મારી નાખે અને તમને ધરતીમાં ઉત્તરાધિકારી બનાવે, પછી જુએ કે તમે કેવાં કામ 
કરો છો.” (રુકૂઅ ૧૫) 

અમે ફિરઓઔનના લોકોને કેટલાય વર્ષો સુધી દુષ્કાળ અને પેદાશોની અછતમાં નાખેલાં 
રાખ્યાં કે કદાચ તેમને ભાન આવે. પરંતુ તેમની હાલત આ હતી કે જ્યારે સારો સમય આવતો ત્યારે 
કહેતાં કે અમે આના જ હક્કદાર છીએ. અને જ્યારે ખરાબ સમય આવતો ત્યારે મૂસા અને તેના 
સાથીદારોને તેમના માટે અપશકુનિયાળ ઠેરવતાં, જો કે હકીકતમાં તેમનું અપશુકન તો અલ્લાહ 
પાસે હતું, પરંતુ તેમનામાંથી મોટાભાગના અજ્ઞાન હતાં. તેમણે મૂસાને કહ્યું કે “તું અમને વશીભૂત 
કરવા માટે ગમે તે નિશાની લઈ આવે, અમે તો તારી વાત માનનારાં નથી.“ 
અમારા દીનને મૂસાના હુમલાથી બચાવી લીધો તો સરકાર પાસેથી અમને ઇમાન તો મળશે ને ? અથવા હવે 
જયારે ઇમાનની નિયામત મળી ગઈ ત્યારે તેમની સત્યનિષ્ઠા અને સાહસ એટલી હદે પહોંચી ગયાં કે થોડીવાર 
પહેલાં જે રાજાની સામે લાલચના માર્યાવળી વળીને ઝૂકતા હતાં ત્યાં હવે તેની મોટાઈ અને તાકાતને ઠોકર મારી 
રહ્યાં છે અને એ ભારેમાં ભારે સજાઓ ભોગવવા માટે તેયાર છે જેની ધમકી તે આપી રહ્યો છે પરંતુ એ સત્યને 
છોડવા માટે તૈયાર નથી જેની સચ્ચાઈ એમની ઉપરખુલી ગઈ છે. 

(૯૩) એ ધ્યાનમાં રહે કે જોરજુલમનો એક જમાનો એ હતો જે હઝરત મૂસા અ.સ.ના જન્મ પહેલાં 
રઅમસીસ ટ્વિતીયના જમાનામાં ચાલુ થયો હતો, અને બીજો જુલમનો જમાનો આ છે જે હઝરત મૂસા અ.સ.ના 
નબી થયા પછી શરૂ થયો. બન્નેમાં એક વાત સમાન છે કે બનીઇસ્નાઈલના છોકરાઓને મારી નાખવામાં આવ્યાં 
અને તેમની છોકરીઓને જીવતી રહેવા દેવામાં આવી કે જેથી ધીમે ધીમે તેમના વંશનો ખાત્મો થઈ જાય અને આ 
કોમ બીજી કોમોમાં ખોવાઈ જાય. લગભગ આ જ જમાનો એ શિલાલેખ જે મિસ્નના પ્રાચીન અવશેષોના 


2: જ ત્ર ત 


વહિદા વછા «જાનત છાડ 
હઉ 4૦૯ ક્્કક [540529 %5.6* ડા 
ડઝ પયઈઇદ્ડાહકકઉર્ડ્ડ્ડ ક 
હ ડડ, હાઇ દાઇડડડઇડઝ 

“કહ કા ડદઉ્દઈઇઉઇકઠ દડ) 
ડડજઇ ઝદ 22રૃ 255૦6 555 55. 
૦હકદણુઇાઇ કડછા ન કઈ ડડ 


છેવટે અમે તેમની ઉપર તોફાન મોકલ્યું,“ તીડના ટોળાં છોડયાં,” ધનેરાં ફેલાવ્યાં, દેડકાં કાઢયાં અને 
લોહી વરસાવ્યું, આ બધી નિશાનીઓ અલગ અલગ કરીને દેખાડી. પરંતુ તેઓ વિદ્રોહ કરતા ગયાં 
અને તેઓ ખૂબ જ ગુનાખોર લોકો હતાં. જ્યારે પણ તેમની ઉપર આફત ઊતરી આવતી ત્યારે કહેતાં 
“હે મૂસા, તને તારા માલિક તરફથી જે પદ પ્રાપ્ત છે તેના આધારે અમારા માટે દુઆ કર, જો આ વખતે 
તું અમારી ઉપરથી આ આફત ટળાવી દેશે તો અમે તારી વાત માની લઈશું અને બનીઇક્ઞાઈલને તારી 
સાથે મોકલી દઈશું''. પરંતુ જ્યારે અમે તેમની ઉપરથી અમારી આફત એક નિશ્ચિત સમય સુધી, 
જ્યાં તેઓ કોઈ પણ સંજોગોમાં પહોંચવાના હતાં, હટાવી લેતાં ત્યારે તેઓ અચાનક તેમના વચનથી 
ફરી જતાં. ત્યારે અમે તેમનાથી બદલો લીધો અને તેમને સમુદ્રમાં ગરકાવ કરી દીધાં કેમકે તેમણે 
અમારી નિશાનીઓનેખોટી ઠેરવી હતી અને તેમનાપ્રત્યે બેપરવા બની ગયા હતાં. 

ખોદકામ દરમ્યાન ઈ.સ. ૧૮૯૬માં મળ્યો હતો અને જેમાં આ જ મુનફતાહ ફિરઔન તેના પરાક્રમો અને 
વિજયોનો ઉલ્લેખ કર્યા પછી લખે છે કે “અને ઈસ્રાઈલનો નાશ કરી દેવામાં આવ્યો, તેનું બીજ પણ બાકી 
નથી.” (વધુ વિગત માટેજુઓ, સૂરઃ મોમિન, આયત ૪૫) 

(૯૪) આ નર્યો હઠાગ્રહ અને પક્ષપાત હતો કે ફિરઔનના દરબારીઓ એ વસ્તુને પણ જાદુ ગણાવી 
રહ્યા હતાં જેના વિષે તેઓ પોતે પણ વિશ્વાસપૂર્વક જાણતા હતાં કે તે જાદુનું પરિણામ હોઈ શકે નહીં. કદાચ કોઈ 
મૂર્ખ માણસ પણ આ વસ્તુ નહીં માને કે એક આખા દેશમાં દુષ્કાળ પડવો અને ધરતીની પેદાશમાં સતત ઘટાડો 
થવો એ કોઈ જાદુઈ ચમત્કાર હોઈ શકે છે. આના જ આધારે કુર્અાનેમજીદ કહે છે કે ઉકાઈ ડફ 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઅનિ ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


દ્વતિ્નત ૪૫ 797- 


હહહ ટ કવ્ટઈહડડકદાઉઇક#દ 
ક 227 હાઈ ચક ક કાજ છક દ ક 251. 
2૮4-477 ૬૪:21 97:24 નિ. 651 [4 
હ ક#હટ્ટાઈઇડ4 મડ લિ શ્રન્ન્જ્ 
“241 દ્રિ સ તા ૪૬ ૪ને 2 ત 426446] 
નભ કહ £:44:%5 લટ 
(દ્ધ 72252 ધાડ ત]! ક ૧૦- ઇ-ુ 
4 6 વક 
ન કળ જ »##-ક “7૭ ક શન 
“1 જિતના: હક્ક છ જદા ૯ 


અને તેમની જગ્યાએ અમે એ લોકોને કે જેમને કમજોર બનાવીને રાખવામાં આવેલા હતાં, એ 
ભૂમિના પૂર્વ અને પશ્ચિમના વારસદાર બનાવી દીધાં જેને અમે બરકતોથી ભરપૂર બનાવેલી” 


હતી. આવી રીતે બનીઇસ્રાઈલની તરફેણમાં તારા માલિકનો ભલાઈનો વાયદો પૂરો થયો કારણ કે 
તેમણે ધીરજ રાખી હતી અને ફિરઔન તથા તેની કોમનું એ સઘળું જ નષ્ટ કરી દેવામાં આવ્યું જે 
તેઓ બાંધતાં અને ચઢાવતા હતાં. 

બનીઇસ્ાઈલને અમે સમુદ્રમાંથી પસાર કરાવી દીધાં, પછી તેઓ આગળ ચાલ્યાં અને 
રસ્તામાં એક એવી કોમ પાસેથી તેઓ પસાર થયાં જે તેની કેટલીક મૂર્તિઓની મોહિત બનેલી હતી. 
કહેવા લાગ્યાં, “હે મૂસા, અમારા માટે પણ એક એવો ખુદા બનાવી દે જેવાં આ લોકોના ખુદા“ છે.” 


કફદદાણાંક ડડઉ્ઇદડડાઇછુાકકડ કાાડકકાર્ડડ (સૂર: નમ્લ આયતો ૧૩,૧૪) “જયારે અમારી નિશાનીઓ 
ખુલ્લી રીતે તેમની નજરોની સામે આવી ત્યારે તેમણે કહ્યું કે આ તો ખુલ્લો જાદુ છે, જો કે તેમના દિલો અંદરથી 
માની ગયેલા હતાં, પરંતુ તેમણે માત્ર જુલમ અને વિદ્રોહના રસ્તેથી તેમનો ઇન્કાર કર્યો.” 

(૯૫) આનો અર્થ લગભગ વરસાદી તોફાન છે જેમાં કરા પણ વરસ્યા હતાં. જો કે તોફાન બીજી 
વસ્તુઓનું પણ હોઈ શકે છે, પરંતુ બાઇબલમાં કરાના તોફાનનો જ ઉલ્લેખ છે એટલા માટે અમે આ જ 
અર્થઘટનને પસંદગી આપીએ છીએ. 

(૯૬) આયતમાં (જ કુમ્મલ શબ્દનો ઉલ્લેખ થયો છે જેના ઘણાં અર્થ થાય છેઃ જૂ, નાની માખી, નાનું 
તીડ, મચ્9ર, ધનેરું વગેરે. અહીં આ સર્વગ્રાહી શબ્દનો ઉપયોગ કદાચ એટલા માટે કરવામાં આવ્યો છે કે એકી 
સાથે જુઓ અને મચ્છરોએ માણસો ઉપર અને ધનેરાંએ અનાજના ભંડારો ઉપર હુમલો કર્યો હશે. (સરખામણી 
માટેજુઓ, બાઇબલનું પુસ્તક, નિર્ગમન, પ્રકરણ ૭ થી ૧૨. આ ઉપરાંત સૂરઃ રુખરુફ, નોંધ ક્રમાંક ૪૩) 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઆઓન ર૨ 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


મૂસાએ કહ્યું “તમે લોકો ભારે જહાલતની વાતો કરો છો. આ લોકો જે રીતનું અનુસરણ કરી રહ્યાં 
છે તે તો નાશ પામવાની છે અને જે કામ તેઓ કરી રહ્યાં છે તે સાવ ખોટું છે.”' પછી મૂસાએ કહ્યું 
“શું હું અલ્લાહ સિવાય અન્ય કોઈ ખુદા તમારા માટે શોધું ? જો કે તે અલ્લાહ જ છે જેણે તમને 
આખા જગતની કોમો ઉપર શ્રેષ્ઠતા બખ્શી છે. અને (અલ્લાહ કહે છે) 

(૯૭) એટલે કે બનીઇસ્રાઈલને ફિલિસ્તીનની ભૂમિના વારસદાર બનાવી દીધાં. કેટલાક લોકોએ 


આનો અર્થ આ કર્યો છે કે બનીઇસ્નાઈલને મિસ્નની ભૂમિના માલિક બનાવી દેવામાં આવ્યાં. પરંતુ આ અર્થનો 
સ્વીકાર કરવા માટે ન તો કુર્અાનના સંકેતો પૂરી રીતે સ્પષ્ટ છે અને ન તો ઈતિહાસ અને પુરાતત્ત્વના 
અવશેષોમાંથી આની કોઈ મજબૂત ગવાહી મળે છે. એટલા માટે આ અર્થનો સ્વીકાર કરવામાં અમને સંકોચ છે. 
(જુઓ, સૂરઃકહફ, નોંધ ક્રમાંકપ૭, સૂરઃ શુઅરા, નોંધ ક્રમાંક ૪૫). 

(૯૮) બનીઇસ્નાઈલે જે જગ્યાએથી રાતા સમુદ્રને ઓળંગ્યો હતો તે કદાચ વર્તમાન સૂએઝ અને 
ઇસ્માઈલેયા વચ્ચેની કોઈ જગ્યા હતી. અહીંથી પસાર થઈને આ લોકો સીનાના ઠ્વીપકલ્પના દક્ષિણી વિસ્તાર તરફ 
દરિયાના કાંઠે કાંઠે રવાના થયાં. એ જમાનામાં સીના ઠ્ીપકલ્પનો પશ્ચિમી અને ઉત્તરીય ભાગ મિન્ન રાજયમાં સામેલ 
હતો. દક્ષિણના પ્રદેશમાં આજના નગર તૂર અને અબૂઝનીમા વચ્ચે ત્રાંબા અને નીલમની ખાણો હતી જેનો 
મિન્નાવાસીઓ ખૂબ લાભ ઊઠાવતા હતાં અને આ ખાણોના રક્ષણ માટે મિન્નવાસીઓએ કેટલાક સ્થળોએ 
છાવણીઓ ઊભી કરેલી હતી. આ જ છાવણીઓમાંથી એક છાવણી મફકહ્‌ નામના મુકામે આવેલી હતી જયાં 
મિન્નવાસીઓનું એક મોટું મંદિર આવેલું હતું જેના અવશેષો આજે પણ ઠ્ઠીપકલ્પના દક્ષિણ-પશ્ચિમ વિસ્તારમાં જોવા 
મળે છે. આની નજીક બીજુંપણ એક સ્થળ હતું જયાં પ્રાચીન સમયથી સામી કોમોની ચંદ્રદેવીનું મંદિર હતું. લગભગ 
આ જ સ્થળોમાંથી કોઈ એકની પાસેથી પસાર થતી વખતે બનીઇસ્નાઈલને, જેમની ઉપર મિસ્ની લોકોની ગુલામીએ 
મિસ્ની જીવનની ઘેરી છાપ પાડી દીધી હતી , એક બનાવટી ખુદાની જરૂરિયાત લાગી હશે. 

બનીઇસ્રાઈલની માનસિકતા મિન્નવાસીઓની ગુલામીએ કેટલી હદે બગાડી મૂકી હતી તેનો ખ્યાલ આ 
વાત ઉપરથી મેળવી શકાય છે કે મિગ્નમાંથી નીકળ્યા પછી ૭૦ વર્ષે હઝરત મૂસા અ.સ.ના પહેલા ખલીફા 
હઝરત યુશઅ બિન નૂન તેમના છેલ્લા પ્રવચનમાં બનીઇસ્નાઈલની જાહેરસભાને સંબોધતાં કહે છે કે : 

“તમે માલિકનો ડર રાખો અને સારી દાનત અને સચ્ચાઈ સાથે તેની પૂજા કરો અને 

એ દેવતાઓને દૂર કરી દો જેમની પૂજા તમારા બાપદાદા મોટી નદીની પેલે પાર તથા મિસ્નમાં 

કરતા હતાં અને માલિકની પૂજા કરો. અને જો માલિકની પૂજા તમને બૂરી લાગતી હોય તો 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઓઆન ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


હ 6 2૬9222૮ 72272 1 ૩૫૪ કક લાડ 
“વપાદક-૭૦૦૦૦૯૭્ટલ૯્ાહ્ઝ કગ] 
2247 


"કશ! 25 2£%૨2. 72224272 25.7 હ 

53 2* “ઝડ દાહક 

ઝી ્ હ સિ પ 65 ક ધ 
47 હ556%- ૫/૭૭ 9 () ક૦ “ન 


ત્રિ ત: 


મ જિ “292/ -72 ડઝ સુઝડઉ જ. પિ - 


તે સમય યાદ કરો જ્યારે અમે ની તમને છુટકારો આપી જે એવા હતાં કે તમને સખત 
યાતનાઓમાં રાખતા હતાં, તમારા પુત્રોને કતલ કરતાં અને તમારી સ્ત્રીઓને જીવતી રહેવા દેતા 
હતાં અને આમાં તમારા માલિક તરફથી તમારી મોટી અજમાયશ હતી.” (રુકૂઅ ૧ €) 

અમે મૂસાને ત્રીસ રાત અને દિવસ માટે (સીના પર્વત ઉપર) બોલાવ્યો અને પાછળથી દસ 
દિવસનો બીજો વધારો કરી દીધો. આમ તેના માલિકની ઠરાવેલી મુદ્દત પૂરા ચાળીસ દિવસ થઈ 
ગઈ.“મૂસાએ રવાના થતી વખતે તેના 


આજે જ તમે તેને, જેની પૂજા કરશો, પસંદ કરી લો, હવે રહી વાત મારી અને મારા 

કુટુંબની તો અમે તો માલિકની જ પૂજા કરીશું.” (યશૂઅ ૨૪ઃ૧૪-૧૫) 

આના ઉપરથી ખ્યાલ આવે છે કે ૪૦ વર્ષ સુધી હઝરત મૂસા અ.સ.ના અને ૨૮ વર્ષ સુધી હઝરત 
યૂશઅની તાલીમ અને માગંદર્શન હેઠળ જીવન પસાર કર્યા પછી પણ આ કોમ તેની અંદરથી એ અસરોને ભૂંસી 
શકી નહીં જે ફિરઔનના મિસ્નના જમાનાની બંદગી તેમની નસેનસમાં પ્રસરી ગઈ હતી. તો હવે આ કેવી રીતે 
શકય હતું કે મિસરમાંથી નીકળ્યા પછી તરત જ જે દેવસ્થાન તેમની સામે આવી ગયું હતું, તેને જોઈને આ બગડેલા 
મુસલમાનોમાંથી અનેકોના માથાં એ સ્થાનકો ઉપર સિજદા કરવા માટે બેચેન ન થઈ જાત જેની ઉપર તેઓ 
તેમના ભૂતપૂર્વમાલિકોને માથાં ટેકતા જોયેલા હતાં . 

(૯૯) મિસ્નમાંથી નીકળ્યા પછી જયારે બનીઇસ્ાઈલના ગુલામીના બંધનો સમાપ્ત થઈ ગયાં અને 
તેમને એક સ્વતંત્ર કોમની હેસિયત પ્રાપ્ત થઈ ગઈ ત્યારે માલિકના હુકમ હેઠળ હઝરત મૂસા અ.સ.ને સીના 
પર્વત ઉપર બોલાવવામાં આવ્યાં કે જેથી તેમને બનીઇસ્સાઈલ માટે શરીઅતનો કાનૂન આપવામાં આવે. આમ, 
આ નિમંત્રણ કે જેનો અહીં ઉલ્લેખ થઈ રહ્યો છે આ સિલસિલાનું પહેલું નિમંત્રણ હતું અને તેના માટે ૪૦ 
દિવસની મુદ્ત એટલા માટે નકકી કરવામાં આવી હતી કે હઝરત મૂસા અ.સ. ૪૦ દિવસનો સંપૂર્ણ સમય ગાળો 
પર્વત ઉપર પસાર કરે અને ઉપવાસ રાખી રાત-દિવસ ઇબાદત કરીને અને ચિંતન-મનન કરીને તેમજ હૃદય 
અને દિમાગને એકાગ્ર કરીને એ ભારેભરખમ વાણીને ગ્રહણ કરવાની શક્તિ પોતાની અંદર પેદા કરી લે જે 
તેમની ઉપર ઊતારવામાં આવવાની હતી. 

હઝરત મૂસા અ.સ.એ આ હુકમ ઉપર અમલ કરવા માટે સીના પર્વત ઉપર જતી વખતે બનીઇસ્નાઈલને 


મલક્અનિ ર 
૧૭ 


તફહીમુ 


'રાક ૭ 


સરઃ આ 
યે 


૧ઊ ૫- ૪ પદ ૦1૫ ૧૫% 


હૂ ડિતિંદ દા 
ક્ર 
૧૧૦% પર્ણ] હ 1સકિપેર્‌ઠ * 


નશ 
નફ 


નદી 


“નાઈલ 


ખમ્ટણુફુ 


ન 
ક 


[હેકા૦ [[૦ગર]તલાઝ]ુ ॥૦૩૩૩13[1૦0 ી 
૩6 £10 


ટ પ્રાજ્કર્રાદ્‌કુક9 ઝે 1જકૈજ કાર,॥જ : હોર 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઅનિ ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


1દ્ ૮9747 દ્ર 


ડડ; 45 
બહાઈ _કઉતદહાઇડ્ડ #ડ6.:તઉહઉ 
દ “ઝવ્છાહહડજાડડાહ। «4% ૮૯ 


ભાઈ હારૂનને કહ્યું કે “મારી પાછળ તમે મારી કોમમાં મારી જગ્યા સંભાળજો અને બરાબર કાર્ય 
કરતાં રહેજો અને બગાડ પેદા કરનારાઓની રીત ઉપર ન ચાલતાં.''““જ્યારે તે અમારા ઠરાવેલા 
સમયે પહોંચ્યો અને તેના માલિકે તેની સાથે વાત કરી ત્યારે તેણે અરજ કરી કે “હે માલિક ! મને 
દષ્ટિશકિત આપ કે હું તને જોઊં.”' કહ્યું “તું મને નથી જોઈ શકતો. હા, જરા સામેના પર્વત તરફ જો, 
જો તે તેની જગ્યાએ કાયમ રહી જાય તો અલબત્ત તું મને જોઈ શકશે.'' આવી રીતે પર્વત ઉપર તેના 
માલિકે જ્યારે તેજ પ્રગટ કર્યો ત્યારે તેને ચૂરેચૂરા કરી દીધો અને મૂસા બેભાન થઈ પડી ગયો. 
જ્યારે ભાન આવ્યું ત્યારે બોલ્યો “પાક છે તારી હસ્તી, હું તારી સમક્ષ તોબા કરું છું અને સૌથી 
પહેલો ઈમાન લાવનાર હું છું.”' કહ્યું “હે મૂસા, મેં તમામ લોકો ઉપર પસંદગી આપીને તને ચૂંટયો 
છે કે મારીપયગમ્બરી કરે 


એ સ્થળે છોડયા હતાં જે વર્તમાન નકશામાં બનીસાલેહ અને સીના પર્વત વચ્ચે આવેલા મુકામ વાદીઅશ્શૈખના 
નામથી ઓળખાય છે. આ તળેટીનો એ ભાગ કે જયાં બનીઇસ્નાઈલે પડાવ નાખ્યો હતો આજે તેને મેદાન 
અલરાહા કહેવામાં આવે છે. પછી તળેટીના એક છેડે એક ડુંગરું આવેલું છે જયાં સ્થાનિક લોકવાયકા પ્રમાણે 
હઝરત સાલેહ અ.સ. સમૂદના પ્રદેશમાંથી હિજરત કરીને આવ્યા હતાં. આજે ત્યાં તેમની સ્મૃતિમાં એક મસ્જિદ 
બનેલી છે. બીજી બાજુ એક બીજો ડુંગર, જબલહારૂન નામનો છે જયાં એમ કહેવાય છે કે હઝરત હારૂન અ.સ. 
બનીઇસ્રાઈલની ગૌપૂજાથી નારાજ થઈને જઈ બેઠા હતાં. ત્રીજી તરફ સીનાનો એ ઊંચો પર્વત આવેલો છે જેનો 
ઉપરનો ભાગ મોટા ભાગે વાદળોથી ઢંકાયેલો રહે છે અને જેની ઊંચાઈ ૭૩૫૯ ફૂટ છે. આ પર્વતના શિખર 


સૂરઃ આ'રાક ૭ તફહીમુલકુઓન જે 
-9#-નુ હુ 
ડડ [૦2 9 6છે (* હાહ 85 

#4 [0 પ્ર.2 ક”,.દ# ધ્ધ 
હ ફક ૨૭૯૨ પ! ૨૨ 8 ક 
ટડ કથક ડટ ં 
22 (૮ “27 22૪? ૮7૮6 92.4 તટ 


ખિ 


હ વ્ટ્જ -72.%જ 27011 12 7-4 


હાઉાહદડ,ક૯૦૭ાડ.ઈ174 
ઇડા 584 છકહ્ા ક “હ 


અને મારી સાથે વાતચીત કરે. તો જે કંઈ હું તને આપું તેને લે અને આભાર વ્યકત કર.”' 
આના પછી અમે મૂસાને જીવનના દરેક ક્ષેત્ર વિષે શીખ અને દરેક પાસા વિષે સ્પષ્ટ 


આદેશનામું પાટીઓ ઉપર લખીને આપી દીધું અને તેને ક્યું: 


“આ આદેશનામાને મજબૂત હાથો વડે પકડ અને તારી કોમને આજ્ઞા કર કે તેના સારા 


૧૦૨ 


અથનું અનુસરણ કરે.“ ટૂંક સમયમાં હું તમને દુરાચારીઓનાં ઘર દેખાડીશ. હુ મારી 


નિશાનીઓ તરફથી એ લોકોની નજરો ફેરવી દઈશ જે કોઈ પણ નાહક ધરતીમાં મોટાં બને છે,“ 
તેઓ ગમે તે નિશાની જોઈ લે કયારેય તેની ઉપર ઈમાન 


ઉપર આજ સુધી એ ગુફા સામાન્ય લોકો માટે ધાર્મિક યાત્રાધામ બનેલી છે જયાં હઝરત મૂસા. અ.સ.એ ૪૦ 
દિવસનો સમય ગાળ્યો હતો. તેની નજીક મુસલમાનોની એક મસ્જિદ તથા ખ્રિસ્તીઓનું એક દેવળ છે અને 
પર્વતની તળેટીમાં રોમન સિઝર જસ્ટીનિયૂનના જમાનાનું એક આશ્રમ પણ આવેલું છે. (વિગતો માટે જુઓ, 
સૂરઃ નમ્લ, નોંધ ક્રમાંક ૯, ૧૦) 

(૧૦૦) હઝરત હારૂન અ.સ. જો કે મૂસા અ.સ. કરતાં ત્રણ વર્ષ મોટા હતાં પરંતુ પયગમ્બરીના 
કામમાં હઝરત મૂસા અ.સ.ના તાબેદાર તથા મદદગાર હતાં. તેમની પયગમ્બરી કાયમી ન હતી બલકે હઝરત 
મૂસા અ.સ.એ અલ્લાહતઆલાને વિનંતી કરીને તેમને પોતાના નાયબની હેસિયતથી માગ્યા હતાં જે અંગે 
આગળ જતાં કુઅનિમજીદમાં સ્પષ્ટતા કરતું નિવેદન કરવામાં આવેલું છે. 

(૧૦૧) બાઇબલમાં સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે કે આ બન્ને પાટીઓ પથ્થરની શિલાઓ હતી, અને આ 
પાટીઓ ઉપર લખવાનું કાર્ય, બાઇબલ અને કુર્અાન બશજ્ઞેમાં, અલ્લાહતઆલાની સાથે જોડવામાં આવ્યું છે. આપણી 
પાસે કોઈ એવું સાધન નથી કે જેનાથી આપણે એ નકકી કરી શકીએ કે આ પાટીઓ ઉપર લખવાનું કામ 
અલ્લાહતઆલાએ સીધેસીધું પોતાની કુદરત વડે કર્યું હતું કેપછી કોઈ ફરિશ્તા પાસે કરાવ્યું હતું અથવા હઝરત મૂસા 
અ.સ.ના પોતાના હાથનો ઉપયોગમાં કરવામાં આવ્યો હતો. (સરખામણી માટે જુઓ, બાઇબલ , પુસ્તકઃ નિર્ગમન, 
પ્રકરણ-૩૧ આયત ૧૮, પ્રકરણ ૩ર, આયતો ૧૫ અને ૧૬, પુસ્તક પુનર્નિયમ, પ્રકરણ ૫, આયતો ૬ થી રર) 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઓઆન ર૨ 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


મ િન્ાન્ડનન#૧મળ- દ્વ્ધૃ; 


જત 
તડ શિ જૃદ્ર છ શ્ડ નકકડડ્ કાહ -૭ નાશ 
4 61૮ દ્વ ૮:4૮ તીન દ 
4959168) જ ડડ મનકા 
“27.5. 22 દ્વિ 952552 ક 28૮7 ક 
ઊઉ્ઝ્ક કિ ડીક [હક કાળવી કક 
નહી લાવે, જો સીધો માર્ગ તેમની સામે આવે તો તેને અપનાવશે નહીં, અને જો વાંકો રસ્તો ક 
તો તેની ઉપર ચાલવા માંડશે, કેમ કે તેમણે અમારી નિશાનીઓને ખોટી ઠેરવી અને તેની તરફ 
બેપરવાઈ દાખવતા રહ્યાં. અમારી નિશાનીઓને જેણે ખોટી ઠેરવી અને આખિરતમાં હાજર 
થવાનો ઈનકાર કર્યો તેના બધા જ કર્મો વ્યર્થ થઈ ગયાં.“ શું લોકો આના સિવાય બીજો કોઈ 
બદલો મેળવી શકે છે કે જેવું કરે તેવું પામે ?”' (રુકૂઅ ૧૭) 

(૧૦૨) એટલે કે અલ્લાહના હુકમોનો એ સ્પષ્ટ અને સીધો અર્થ કરો જે સામાન્ય બુદ્ધિથી એ દરેક માણસ 
સમજી લેશે જેની દાનતમાં બગાડ અથવા જેના હૃદયમાં વક્રતા ન હોય. આ મર્યાદા એટલા માટે મૂકવામાં આવી છે 
કે જે લોકો આદેશોના સીધાસાદા શબ્દોમાંથી કાનૂની દાવપેચ અને છટકબારીઓ તથા ફિત્નાખોરીની ગુંજાશો 
શોધી કાઢે છે, કયાંક તેમની નુક્તેચીનીઓને અલ્લાહના ગ્રંથનું પાલન માની લેવામાં ન આવે. 

(૧૦૩) એટલે કે આગળ જઈને તમે લોકો એ કોમોના પુરાતત્વના અવશેષોમાં થઈને પસાર થશો 
જેમણે ખુદાની બંદગી અને આજ્ઞાપાલનથી મોઢું ફેરવી લીધું અને ખોટા રસ્તે ચાલવાનો આગ્રહ રાખ્યો. આ 
અવશેષોને જોઈને તમને પોતાને ખબર પડી જશે કે આ માર્ગ અપનાવવાનો અંજામ શું આવે છે. 

(૧૦૪) એટલે કે મારો કુદરતી નિયમ આ જ છે કે આવા લોકો કોઈ પણ પદાર્થપાઠ આપનારી 
વસ્તુમાંથી પદાર્થપાઠ તથા બોધ આપનારી વસ્તુમાંથી બોધ ગ્રહણ કરી શકતાં નથી. 

“મોટા બનવું” અને “ઘમંડ કરવો” કુઅનિમજીદ આ અર્થમાં વાપરે છે કે બંદો પોતાની જાતને 
બંદગીના મુકામથી ઊંચી માનવા માંડે અને ખુદાના આદેશોની કોઈ પરવા ન કરે અને એવું વલણ અપનાવે કે 
જાણે તે ન તો ખુદાનો બંદો છે, ન તો ખુદા તેનો માલિક છે. આ નાફરમાનીની કોઈ હકીકત એક ખોટી કલ્પના 
સિવાય કંઈ નથી, કેમકે ખુદાની ધરતી ઉપર રહીને કોઈ પણ બંદાને કોઈ પણ રીતે આ હકક પહોંચતો નથી કે બંદા 
સિવાય બીજું કંઈબનીને રહે. એટલા જ માટે કહેવામાં આવ્યું કે “તેઓ કોઈ પણ નાહક ધરતીમાં મોટાં બને છે.” 

(૧૦૫) વ્યર્થ થઈ ગયાં, એટલે કે પરિણામદાયક ન બન્યાં, બિનફાયદાકારક અને નકામા નીવડયાં. 
એટલા માટે કે ખુદાને ત્યાં માનવીના પ્રયત્નોના પરિણામદાયક હોવાનો આધાર ફકત બે વાતો ઉપર છે. એક આ 


કે તે પ્રયાસો ખુદાની શરીઅતના કાનૂનના અમલ માટે કરવામાં આવેલાં હોય. બીજું આ કે આ પ્રયાસોમાં 
દુનિયાના બદલે આખિરતની સફળતા નજર સમક્ષ હોય. આ બશ્ને શરતો જયાં પણ પૂરી નહીં થાય ત્યાં 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઓઆન ર૨ 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


દ ત ત્તકત્વ્ ક/7 5 2 «૧૬ (તા -” 


૭55-૯૪૨ ઝંહ જામ 


નક ઝા ઝર 

કડગ્કાઝઉ8ક:ઇ૬૦હ%ટ કક 
વ 2:42 0 વજા ભા શિત દ્ર ઝક કક 
બ ડબ. 


મૂસાની પાછળ'” તેની કોમના લોકોએ તેમના ઘરેણાંમાંથી એક વાછરડાની મૂર્તિ બનાવી 
લીધી જેમાંથી બળદ જેવો અવાજ નીકળતો હતો. શું તેમને દેખાતું ન હતું કે તે ન તો તેમની સાથે 
બોલે છે ન તો કોઈ મામલામાં તેમનું માર્ગદર્શન કરે છે? આમ છતાં પણ તેમણે તેને ખુદા બનાવી 
લીધો અને તેઓ ભારે જુલમી” હતાં. પછી જ્યારે તેમનો ભ્રમનો જાદુ ભાંગી ગયો અને તેમણે 
જોઈ લીધું કે હકીકતમાં તેઓ ભટકી ગયાં છે ત્યારે કહેવા લાગ્યાં કે “જો અમારા માલિકે અમારી 
ઉપર દયા ન કરી અને અમારાથી દરગુજર ન કરી તો અમે બરબાદ થઈ જઈશું.'”' તે તરફથી મૂસા 
રોષ અને દુઃખથી ભરેલો તેની કોમની 
ચોકક્સપણે કર્મો વ્યર્થ જશે. જેણે ખુદા પાસેથી માર્ગદર્શન મેળવ્યા વિના, બલકે તેનાથી વિમુખ બનીને, 
બગાવતી શૈલીમાં દુનિયામાં કર્મ કર્યા, તો સ્પષ્ટ છે કે તે ખુદા પાસે કોઈ પણ પ્રકારના વળતરની અપેક્ષા 
રાખવાનો કોઈ રીતે હકકદાર બની શકતો નથી. અને જેણે બધું જ દુનિયા માટે જ કર્યું અને આખિરત માટે કંઈ 
પણ ન કર્યું તો સ્પષ્ટ છે કે આખિરતમાં તેણે કોઈ ફળ મેળવવાની આશા રાખવી જોઈએ નહીં અને કોઈ કારણ 
નથી કે ત્યાં તે કોઈ પણ પ્રકારનું ફળ પામે. જો મારી માલિકીની જમીનમાં કોઈ માણસ મારી મરજી વિરૂદ્ધ 
ભોગવટો કરતો રહ્યો છે તો તે મારી પાસેથી સજા પામવા સિવાય બીજું શું મેળવવાનો હકકદાર હોઈ શકે છે ? 
અને જો આ જમીન ઉપર તેના પચાવી પાડેલા કબજાના જમાનામાં તેણે બધું જ કામ જાતે જ આ ઇરાદા સાથે કર્યુ 
હોય કે જયાં સુધી અસલ માલિક તેના દુસ્સાહસ પ્રત્યે આંખ આડા કાન કરતો રહ્યો છે, ત્યાં સુધી જ તે તેમાંથી 
ફાયદો ઊઠાવશે અને માલિકના કબજામાં જમીન પાછી જતી રહ્યા પછી તે પોતે પણ કોઈ ફાયદાની અપેક્ષા 
રાખનાર કે માગનાર નથી, તો પછી શા માટે આ જમીન પચાવી પાડનાર પાસેથી મારી જમીન પાછી લઈ લીધા 
પછી જમીનની ઉપજમાંથી ન ભાગ કારણ વિના જ તેને આપી દઊ? 

(૧૦૬) એટલે કે એ ૪૦ દિવસો દરમ્યાન કે જયારે હઝરત મૂસા અ.સ. અલ્લાહતઆલાના 
નિમંત્રણથી સીનાના પર્વત ઉપર ગયેલા હતાં અને આ કોમ પર્વતની તળેટીમાં મેદાનુર્સાહામાં થોભેલી હતી. 


(૧૦૭) આ મિસ્ની પ્રભાવનું બીજું પ્રદર્શન હતું જેને લઈને બનીઇસ્રાઈલ મિસરમાંથી નીકળ્યા હતાં. 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઓઆન ૨ 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


5% ઈડ્કજઉક્૬૦#ઇવદકદ 


7 


2 €#224 “” /89-82 દત “797 
“ઝી ્ઝવ્ઝડડકડદછઇ હ ઝડ 


ફર 


૮222527 “.-9* 2?7 કઝ 
ફર 


છક્કા, ઈજા 


તરફ પાછો કી આવતાં જ તેણે કહ્યું “ઘણી ખરાબ રીતે જગ્યા સંભાળી તમે લોકોએ મારા પછી! 
શું તમારાથી આટલી ધીરજ ન રખાઈ કે તમારા માલિકના હુકમની પ્રતીક્ષા કરી લેત ?” અને 
પાટીઓ ફેંકી દીધી અને પોતાના ભાઈ (હારૂન)ના માથાના વાળ પકડીને તેને ખેંચ્યો. હારૂને કહ્યું “હે 
મારા માડીજાયા, આ લોકોએ મને દબાવી દીધો અને મને મારી નાખવાની અણી ઉપર જ હતાં. તેથી 


૧૦૮ 


તું દુશ્મનોને મારી ઉપર હસવાની તક ન આપ અને આ જુલમી જૂથની સાથે મને સામેલ “ ન કર.” 


મિસ્નમાં ગૌપૂજા અને તેની પવિત્રતાનો જે રિવાજ હતો તેનાથી આ કોમ એટલી હદે પ્રભાવિત થયેલી હતી 
કે કુઅનિ કહે છે કે કશ %ર્કકં#,ડીક એટલે કે “તેમના દિલોમાં વાછરડું વસી ગયેલું હતું.”' સૌથી વધારે 
આશ્ચર્યની વાત તો આ છે કે હજુ મિસ્નમાંથી નીકળ્યાને તેમને માત્ર ત્રણ જ મહિના થયા હતાં. સમુદ્રનું ફાટી જવું, 
ફફેરઔનનું ગરકાવ થવું, આ લોકોનું સઢીસલામત રીતે એ ગુલામીના બંધનમાંથી બહાર નીકળી આવવું કે 
જેના તૂટવાની કોઈ આશા ન હતી, અને આ જ પ્રકારની બીજી ઘટનાઓ હજી સાવ તાજી જ હતી અને તેમને 
સારી રીતે ખબર હતી કે આ જે કંઈ થયું તે માત્ર અલ્લાહની કુદરતથી થયું છે, કોઈ બીજાની તાકાત અને 
હસ્તક્ષેપની તેમાં કોઈ ભૂમિકા ન હતી. આમ છતાં, તેમણે પહેલાં તો પયગમ્બર પાસે એક બનાવટી ખુદાની 
માગણી કરી, અને ત્યારપછી પયગમ્બરની પીઠ ફરતાં જ જાતે એક બનાવટી ખુદા ઘડી કાઢયો. આ જ એ હરકત 
છે જેના માટે બનીઇસ્રાઈલના કેટલાક નબીઓએ તેમની કોમને એ ચરિત્રહીન સ્ત્રી સાથે સરખાવી છે જે તેના 
પતિ સિવાય બીજા દરેક પુરૂષને પ્રેમ કરતી હોય અને પહેલી રાતે પણ બેવફાઈ કરવાથી ચૂકી ન હોય. 

(૧૦૮) અહીં કુર્ઓબાનિમજીદે એક ખૂબ જ મોટા આરોપમાંથી હઝરત હારૂન અ.સ.ની મુક્તિનો સબૂત 
આપ્યો છે જે યહૂદીઓએ અન્યાયી રીતે તેમની ઉપર ચોડી દીધેલો હતો. બાઇબલમાં વાછરડાની પૂજાનો કિસ્સો 
આ રીતે વર્ણવવામાં આવ્યો છે કે જયારે હઝરત મૂસા અ.સ.ને પર્વત ઉપરથી ઊતરવામાં વાર લાગી ત્યારે 
બનીઇસ્નાઈલે ધીરજ ગુમાવી દીધી અને હઝરત હારૂન અ.સ.ને કહ્યું કે અમારા માટે એક ખુદા બનાવી દો, અને 
હઝરત હારૂન અ.સ.એ તેમની માગણી મુજબ સોનાનું એક વાછરડું બનાવી દીધું જેને જોતાં જ બનીઇસ્ાઈલ 
બોલી ઉઠયાં કે હે ઇન્નાઈલ, આ જ તારો એ ખુદા છે જે તને મિસ્ન દેશમાંથી કાઢી લાવ્યો છે. પછી હઝરત હારૂન 
અ.સ.એ તેમના માટેએક બલિની વેદી બનાવી અને જાહેરાત કરીને બીજા દિવસે બધાં જ બનીઇસ્રાઈલને ભેગા 
કર્યા અને તેની સામે બલિઓ ચઢાવી. (નિર્ગમન પ્રકરણ ૩ર આયતો ૧ થી ૬) કુઅનિમજીદમાં ઘણી જગ્યાએ 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઓઆન ર૨ 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


ડડ#શડ%કઉઈડગડકકડ્ડ ઝર્દાડ્ઝતઈ 
272૮7- ૭» 2 2૮૬4) 272 .%6 મિ 
ગાઇડ ઈહાઈડાકહક 
17? ૨ 134 2૫ ૭ ૮૮ 
હ્ટડ। #ઝાઇકાઠડ ડક હ 


ક .-2 “ક ૭ 2 


વી જહ બિ ઝ્ધણુક% હટ ઝ4૦ ૭ ન્‌! 


હ” 


5૮૦555 5 કપ્ઝ ઇ#હાઈડ:ઇદ 
145% ઉડતા ૪ તવા 4૬ ૪-૭૪ 


ત્યારે મૂસાએ કહ્યું, “હે માલિક, મને અને મારા ભાઈને માફ કર અને અમને તારી કૃપામાં દાખલ 
કર તું સૌથી મોટો દયાળુ છે.” (રુકૂઅ ૧૮) (જવાબમાં કહેવામાં આવ્યું કે) “જે લોકોએ 
વાછરડાને ખુદા બનાવ્યો તેઓ ચોક્કસ તેમના માલિકના પ્રકોપમાં પકડાઈને રહેશે અને દુનિયાના 


અ 


જીવનમાં ફજેત થશે. જૂઠ ઘડનારાઓને અમે આવી જ સજા આપીએ છીએ. અને જે લોકો દુષ્કાર્યો 
કરે પછી તોબા કરી લે અને ઈમાન લઈ આવે તો જરૂર આ તોબા અને ઈમાન પછી તારો માલિક 
દરગુજર અને રહેમ કરનાર છે.” 

પછી જ્યારે મૂસાનો રોષ શમ્યો, ત્યારે તેણે એ પાટીઓ ઊઠાવી લીધી જેમના લખાણોમાં 
આદેશો 


સ્પષ્ટતાપૂર્વક આ જૂઠનું ખંડન કરવામાં આવ્યું છે અને કિસ્સાની સાચી હકીકત આ જણાવવામાં આવી છે કે આ 
મહાઅપરાધનો કરનાર ખુદાનો નબી હારૂન અ.સ. ન હતો બલકે ખુદાનો વિદ્રોહી સામરી હતો. (વિગતો માટે 
જુઓ, સૂરઃ તાહા, આયતો ૯૦ થી ૯૪). 

બાહ્ય દષ્ટિએ આ વાત ઘણી આશ્ચર્યજનક જણાય છે કે બનીઇસ્ાઈલ જે લોકોને ખુદાના પયગમ્બર 
માને છે તેમાંથી કોઈના ચારિત્ર્યને પણ તેમણે કલંકિત કર્યા વિના છોડ્યું નથી, અને કલંક પણ એવા ભારે 
લગાડમયાં છે કે જે નેતિકતા અને શરીઅતની નજરમાં અધમમાં અધમ ગુનાઓમાં ગણાય છે, દા.ત. શિક, જાદુ, 
વ્યભિચાર, જૂઠ, વિશ્વાસઘાત અને આવાં જ બીજા મોટા ગુન્હાઓ કે જેનાથી દૂષિત થવું પયગમ્બર તો ઠીક પણ 
એક સામાન્ય મોમિન અને સજજન માણસ માટે પણ ભારે શરમજનક છે. આ વાત પોતે જ ઘણી નવાઈ 
પમાડનારી છે. પરંતુ બનીઇસ્રાઈલના નૈતિક ઈતિહાસ ઉપર વિચાર કરતાં જણાય છે કે હકીકતમાં આ કોમના 
મામલામાં આ કોઈ નવાઈની વાત નથી. આ કોમ જયારે નૈતિક અને ધાર્મિક પતનમાં જતી રહી અને સામાન્ય 
લોકોથી માંડીને ખાસ લોકો સુદ્ધાંને, એટલે સુધી કે વિદ્દાનો અને ધાર્મિક વડાઓ તેમજ ધર્મના હોદ્દેદારોને પણ , 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઓઆન ર૨ 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


7264 1»2»7ત7 7277272 % સ્ટ 
ન# ૦૦૬ ભં» ઝજક 
હટ હ્્ક્ડ વાઈડ ડકડડાઉઈઇ 85/૭5 

ન ક 42 7 52૮9૬ 224227 
પીડી ડત કાઇ ઇ૪ઇડ૪ી#ઇઝ ૪8% 


“દઉ.” 2૬2 107 હ દ્ર 


ઈહ્કાકહકવફ$૦૭ 
૦૯્ક્થાઝ્ક્ડ્શકધ્ઝ્ડાક તી € ક્ર્દઇઇડડક 


ન 


અને કૃપા હતી એ લોકો માટે જે તેમના માલિકથી ડરે છે, અને તેણે તેની કોમના સિત્તેર માણસોને 
પસંદ કર્યા કે જેથી તેઓ (તેની સાથે) અમારા ઠરાવેલા સમયે હાજર થાય. “જ્યારે આ લોકોને 


જ 


એક ભારે ભૂકંપે ઝડપી લીધાં ત્યારે મૂસાએ અરજ કરી “હે મારા માલિક ! આપ ઇચ્છતા હોત તો 
પહેલાં જ આમને અને મને મારી નાખી શકતા હતાં. શું આપ એ ગુના માટે જે અમારામાંથી થોડાક 


ઝુ 


મૂર્ખ લોકોએ કર્યો હતો અમને સૌને મારી નાખશો ? આ તો આપની ઊતારેલી એક અજમાયશ 


હતી જેના વડે આપ જેને ઇચ્છો છો ગુમરાહીમાં નાખી દો છો અને જેને ઇચ્છો છો માર્ગદર્શન 


રહુ ૧૧૦ 


બખ્શો છો.” અમારા વાલી તો આપ જ છો. તેથી અમને માફ કરી દો અને અમારી ઉપર દયા 
કરો, આપ સૌથી વધારે માફ કરનાર છો. 


ગુમરાહીઓ અને અનેતિકતાના પૂરમાં તાણીને ગઈ ત્યારે તેમના અપરાધી અંતરાત્માઓએ તેમની આ હાલત 
માટેબહાના ઉપજાવી કાઢવાનું શરૂ કરી દીધું અને આના જ અનુસંધાનમાં તેમણે એ બધાં જ ગુના કે જે તેઓ પોતે 
આચરતા હતાં, નબીઓ અ.સ.ના નામે ચઢાવી દીધાં કે જેથી એમ કહી શકાય કે જયારે નબી સુદ્ધાં આ 
વસ્તુઓથી બચી શકયા નહીં તો પછી બીજું કોણ બચી શકે છે. આ બાબતમાં યહૂદીઓની સ્થિતિ હિંદુઓ સાથે 
ખૂબ મળતી આવે છે. હિંદુઓમાં પણ જયારે નૈતિક પતન તેની પરાકાષ્ઠાએ પહોંચી ગયું ત્યારે એવું સાહિત્ય 
તેયાર થયું કે જેમાં દેવતાઓ , ત્છકષિ-મુનિઓ અને અવતારો, બીજા શબ્દોમાં જે ઉચ્ચતમ આદર્શો લોકોની સામે 
હોઈ શકતા હતાં એ બધાંના જીવનોને અનેતિકતાના ડામર વડે કાળા કરી નાખવામાં આવ્યાં કે જેથી કહી શકાય 
કે જયારે આવી આવી મહાન હસ્તીઓ આ બૂરાઈઓમાં સપડાઈ શકતી હોય તો અમે તો સાવ મામૂલી અને 
નશ્વર મનુષ્યો આમાં પડ્યા વગર કેવી રીતે રહી શકીએ. અને પછી જયારે આ કૃત્યો આવા ઉચ્ચ દરજ્જાના 
લોકો માટેપણ શરમજનક નથી તો પછી અમારા માટે શા માટે હોય. 

(૧૦૯) હાજર થવાનો આ હુકમ એટલા માટે આપવામાં આવ્યો હતો કે કોમના ૭૦ પ્રતિનિધિઓ 
સીના પર્વત ઉપરખુદાની હજૂરમાં ઉપસ્થિત થઈને કોમ તરફથી વાછરડાની પૂજાના અપરાધની માફી માગે અને 
નવેસરથી આજ્ઞાપાલનનો વાયદો કરે. બાઇબલ અને તલમૂદમાં આ વાતનો ઉલ્લેખ નથી. અલબત્ત, આ 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઓઆન ર૨ 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


દ્ધ 
ક 


દ્વિ «4 ર્જ 


ઈક: 2૯9 હ“ઝ૭-% 


ત દ્વ 


2*7₹8₹22, «૯ ૬।। 022૮) 722 87 7૮.7૯ કિર 
હડઝાછંઝહ્ટ્ાવ#“હકક્કર હઝ ટ પ્્ 
અને અમારા માટે આ દુનિયાની ભલાઈ પણ લખી દો અને આખિરતની પણ, અમે આપની સમક્ષ 
પાછા આવી ગયાં.'' જવાબમાં કહેવામાં આવ્યું, “સજા તો હું જેને ઇચ્છું છું આપું છું, પરંતુ મારી 
કુપા દરેક વસ્તુ ઉપર છવાયેલી છે,*'' અને તેને હું એ લોકોની તરફેણમાં લખીશ જે નાફરમાની 
કરવાથી બચશે, ઝકાત આપશે અને મારી આયતો ઉપર ઈમાન લાવશે.” 

(તેથી આજે આ કૃપા એ લોકોનો હિસ્સો છે) જે આ પયગમ્બર, ઉમ્મી નબીનું અનુસરણ 
અપનાવે “જેનો 
ઉલ્લેખ છે કે જે પાટીઓ હઝરત મૂસા અ.સ.એ ફેંકીને તોડી નાખી હતી તેના બદલામાં બીજી પાટીઓ આપવા 
માટે તેમને સીના પર્વત ઉપર બોલાવવામાં આવ્યા હતાં. (નિર્ગમનઃ પ્રકરણ ૩૪) 

(૧૧૦) આનો અર્થ આ છે કે દરેક અજમાયશનો પ્રસંગ મનુષ્યો વચ્ચે નિર્ણાયક હોય છે. તે સૂપડાની 
જેમ એક મિશ્ર સમુદાયમાંથી કામના માણસોને ઝાટકીને અલગ તારવી દે છે. આ અલ્લાહતઆલાની નીતિનો 
સ્પષ્ટ તકાદો છે કે આવા પ્રસંગો અવારનવાર આવતાં રહે. આ પ્રસંગો વખતે જે સફળતાનો માર્ગ પામે છે તે 
અલ્લાહે જ પૂરી પાડેલી સાનુકૂળતા તથા માર્ગદર્શન વડે પામે છે અને જે નિષ્ફળ જાય છે તે તેની સાનુકૂળતાઓ 
અને માર્ગદર્શનથી વંચિત થવાના કારણે જ નિષ્ફળ જાય છે. જો કે અલ્લાહ તરફથી સાનુકૂળતા અને માગંદર્શન 
મળવા અને ન મળવા માટે પણ એક કાયદો છે જે બિલકુલ નીતિ અને ન્યાય ઉપર આધારિત છે. પરંતુ આ 
હકીકત પોતાની જગ્યાએ પુરવાર થયેલી છે કે માણસ દ્વારા અજમાયશના પ્રસંગોમાં સફળતાનો માર્ગ પામવો 
અથવા નપામવો અલ્લાહની સાનુકૂળતા અને માર્ગદર્શન ઉપર આધારિત છે. 

(૧૧૧) એટલે કે અલ્લાહતઆલા જે પદ્ધતિ પ્રમાણે ખુદાઈ ચલાવી રહ્યો છે તેમાં મૂળ વસ્તુ ક્રોધ નથી કે 
જેમાં કોઈ કોઈ વખતે દયા અને કૃપા પ્રગટ થઈ જાય છે, બલકે મૂળ વસ્તુ દયા છે જેની ઉપર સમસ્ત દુનિયાનું તંત્ર 
ટેકેલું છે અને તેમાં ક્રોધ માત્ર એ જ વખતે પ્રગટ થાય છે જયારે લોકોની બગાવત હદથી વધી જાય છે. 

(૧૧૨) હઝરત મૂસા અ.સ.ની દુઆનો જવાબ ઉપરના કથન ઉપર પૂરો થઈ ગયો હતો. એ પછી હવે 
પ્રસંગને અનુરૂપ તરત જ બનીઇસ્રાઈલને મુહમ્મદ સ.અ.વ.નું અનુસરણ કરવાનું નિમંત્રણ આપવામાં આવ્યું 
છે. પ્રવચનનો હેતુ આ છે કે તમારી ઉપર ખુદાની કૃપા ઊતરવા માટે જે શરતો મૂસા અ.સ.ના જમાનામાં લાગુ 
કરવામાં આવી હતી એ જ શરતો આજ સુધી ચાલુ છે અને હકીકતમાં આ એ જ શરતોનો તકાદો છે કે તમે આ 


તતા 
1416545465 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઓઆન ર 
જે ૧-૭» ૧૦૩ 


577 ક 5%. 6 5 22 ક ઝક પડ, દ્વ 


૨2 
દ્રિ 


2.,42& ની 277; ૪ 4 22 127& નિ 
5 ક ક કાવડ બઇ! 
*#//7 ૭7 


“ડક#હઇબીતછંદઝક કટકા 


૧૧૩૭”. 


ઉલ્લેખ તેમને ત્યાં તૌરાત અને ઈંજીલમાં લખેલું મળે છે.““તે તેમને ભલાઈનો હુકમ આપે છે અને 
બૂરાઈથી રોકે છે, તેમના માટે પાક વસ્તુઓને હલાલ અને નાપાક વસ્તુઓ હરામ કરે છે, “અ 
તેમની ઉપરથી એ બોજાં ઊતારે છે જે તેમની ઉપર લદાયેલા હતાં અને એ બંધનો ખોલે છે જેમાં 
તેઓ જકડાયેલા હતાં.” 
પયગમ્બર ઉપર ઈમાન લાવો. તમને કહેવામાં આવ્યું હતું કે ખુદાની કૃપા એ લોકોનો હિસ્સો છે જે 
નાફરમાનીથી દૂર રહે. તો આજે સૌથી મોટી પાયાની નાફરમાની આ છે કે જે પયગમ્બરને ખુદાએ નીમ્યો છે તેનું 
માર્ગદર્શન સ્વીકારવાની ના પાડવામાં આવે. એટલા માટે જયાં સુધી આ નાફરમાનીથી દૂર નહીં રહો ત્યાં સુધી 
સંયમનું મૂળ જ રોપાશે નહીં, ભલે પછી તમે ગૌણ બાબતો અને ધાર્મિક વિધિઓમાં ગમે તેટલા સંયમનો દેખાડો 
કરતાં રહો. તમને કહેવામાં આવ્યું હતું કે ખુદાઈ કૃપામાંથી હિસ્સો મેળવવા માટે ઝકાત એ પણ એક શરત છે. તો 
આજે કોઈ પણ માલ ઉપર ખર્ચ ઝકાતની વ્યાખ્યામાં આવી શકે નહીં જયાં સુધી સત્યદીનની સ્થાપના માટેના એ 
પ્રયાસોમાં સક્રિય રીતે ભાગ લેવામાં ન આવે જે આ પયગમ્બરના નેતૃત્વમાં થઈ રહ્યાં છે. એટલા માટે જયાં સુધી 
આ માર્ગમાં માલ ખર્ચશો નહીં ત્યાં સુધી ઝકાતનો પાયો જ નંખાશે નહીં ભલે પછી તમે ગમે તેટલાં દાન-દક્ષિણા 
અને ભેટો આપતાં રહો. તમને કહેવામાં આવ્યું હતું કે અલ્લાહે તેની કૃપા માત્ર એ લોકો માટે લખી દીધી છે જે 
અલ્લાહની આયતો ઉપર ઈમાન લાવે. તો આજે જે આયતો આ પયગમ્બર ઉપર ઊતરી રહી છે તેમનો ઇનકાર 
કરીને તમે કોઈ પણ રીતે અલ્લાહની આયતોના માનનારા ઠરી શકતાં નથી. એટલા માટે જયાં સુધી આ આયતો 
ઉપર ઈમાન નહીં લાવો ત્યાં સુધી આ છેલ્લી શરત પણ પૂરી થશે નહીં ભલે પછી તમે તૌરાત ઉપર ઈમાન 
ધરાવવાનો ગમે તેટલો મોટો દાવો કરતાં રહો. 

અહીં નબી સ.અ.વ. માટે છં ઉમ્મી શબ્દ પણ ખૂબ જ અર્થસભર રીતે ઉપયોગમાં લેવામાં આવ્યો છે. 
બનીઇસ્નાઈલ તેમના સિવાયની બીજી કોમોને અભણ (ઉ૦।૧(1૦5) કહેતા હતાં અને તેમનું કોમી ગૌરવ અને 
અભિમાન, એક અભણની આગેવાની સ્વીકારવી તે તો દૂરની વાત હતી, આના માટે પણ તેયાર ન હતું કે 
અભણો માટે તેમના જેવા જ માનવહક્કો પણ સ્વીકારી લે. એટલા માટે કુઅનમાં જ કહેવામાં આવ્યું છે કે તેઓ 
કહેતા હતાં કે હઝડ૭ક9હુપ્ટદ કઈ (સૂરઃ આલેઇમરાન, આયત ૭૫) “અભણોનો માલ પચાવી પાડવા 
બદલ અમારી ઉપર કોઈ પકડ નથી.” આમ, અલ્લાહતઆલા તેમનો જ રૂઢિપ્રયોગ વાપરીને કહે છે કે હવે તો 
આ જ અભણની સાથે તમારું ભાગ્ય જોડાયેલું છે, તેનું અનુસરણ કબૂલ કરશો તો મારી કૃપામાંથી હિસ્સો 
મેળવશો, નહીં તો એ જ પ્રકોપ તમારા માટે લખાયેલું છે જેમાં સદીઓથી તમે સપડાયેલાં છો. 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઓઆન ર૨ 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


રી 1 ન મડ ઉના ક 


ન 


“ઈાણ કહહકછાડડઝ'કડઃ 


2-4 2222૮૮#:2222૬: 1 હુ 


લ 


ક ની બડ 


જ 'છુંછઠી%-ઝરકઉઈ-ગ્ટ્ઝઃહ 


દ્વિ 


દ -95 249૮ :52%-:22ઝ ક 4 ૪ 
2» જેલમ ૪૭૦% 2 વઈ 2 દ્ર, 


ર્ન 


દાઇ દ્ર «ટળે કકક 


૦હ૭%ગ્ઝશ્કહ કા કહ 


તેથી જે લોકો આની ઉપર ઈમાન લાવે અને તેનું સમર્થન અને મદદ કરે અને એ પ્રકાશનું અનુસરણ 
અપનાવે જે તેની સાથે ઊતારવામાં આવ્યું છે, તેઓ જ સફળતા પામનારાં છે. સ્્ક્અ ૧૯) હે 
મુહમ્મદ, કહો કે “હે . મનુષ્યો, હું તમારા સોની તરફ એ ખુદાનો પયગમ્બર છું જે ધરતી અને 
આકાશોના સામ્રાજ્યનો માલિક છે, તેના સિવાય કોઈ ખુદા નથી. તે જ જીવન આપે છે અનેતેજ મોત 
આપે છે, તેથી ઈમાન લાવો અલ્લાહ ઉપર અને તેના મોકલેલા ઉમ્મી નબી ઉપર જે અલ્લાહ અને 
તેની આયતોને માને છે, અને અનુસરણ અપનાવો તેનું, આશા છે કે તમે સીધો માર્ગપામી જશો.” 
મૂસા “ની કોમમાં એક જૂથ આવું પણ હતું જે સત્ય પ્રમાણે માર્ગદર્શન આપતું અને સત્ય 


૧ 332 


પ્રમાણે જ ન્યાય કરતું હતું.” 


જા અસ 


(૧૧૩) ઉદાહરણ તરીકે તૌરાત અને ઇંજીલના નીચે જણાવેલા સ્થળો જોવામાં આવે જયાં મુહમ્મદ 
સ.અ.વ.ના આગમન વિષે સ્પષ્ટ સંકેતો જોવા મળે છે. પુર્નાર્યયમ પ્રકરણ ૧૮ આયત ૧૫ થી ૧૯, માથ્થી, 
પ્રકરણ ર૨૧ આયતો ૩૩થી ૪૬ , યોટન્ઞા, પ્રકરણ ૧ આયતો ૧૯ થી ૨૧, પ્રકરણ ૧૪ આયતો ૧૫ થી ૧૭ અને 
આયતો રપ થી ૩૦, પ્રકરણ ૧૫ આયતો રપ અને ર૬, પ્રકરણ ૧૬, આયતો ૭થી ૧૫. 

(૧૧૪) એટલે કે જે પાક વસ્તુઓને તેમણે હરામ ઠરાવેલી છે તે તેમને હલાલ ઠરાવે છે અને જે નાપાક 
વસ્તુઓને આ લોકોએ હલાલ બનાવી લીધી છે તેમને તે હરામ ઠેરવે છે. 

(૧૧૫) એટલે કે તેમના શરીઅતના કાયદાવિદ્‌ તેમની કાનૂની નુક્તેચીનીઓ દ્વારા, તેમના ધાર્મિક 
આગેવાનોએ સંયમમાં અતિશયોક્તિ દ્વારા, તથા તેમની અજ્ઞાન જનતાએ તેમની અંધશ્રદ્ધાઓ તથા ઉપજાવી 
કાઢેલી હદો, શિસ્ત અને નિયમો વડે તેમના જીવનને જે ભાર હેઠળ દબાવીને રાખ્યું છે તથા જે બંધનોમાં કરીને બાંધી 
રાખ્યું છે, આ પયગમ્બર એ બધા જ બોજાં ઊતારી દે છે અને એ બધાં જ બંધનો તોડીને જીવનને મુકત કરી દે છે. 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઓઆન ર૨ 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


હ %હ)ાઉ5કઃઉતઇઈઇ. 


પ તત્વ હ ઉ ડી જા 


નજિ 


તિત ૮૬ નાઈકડટડ- ઇડ 
ી 2 કશન વિ £૮ 914 45 


“' ૨૨૨ 
અને અમે એ કોમને બાર કબીલાઓમાં વહેંચી દઈ તેમને ક] જૂથોનું ર્‌પ આપી દીધું હતું. 
અને જ્યારે મૂસા પાસે તેની કોમે પાણી માગ્યું ત્યારે અમે તેને સંકેત મોકલ્યો કેફલાણા ખડક ઉપર 
તમારી લાઠી મારો. આવી રીતે એ ખડકમાંથી અચાનક બાર ઝરણાં ફૂટી નીકળ્યાં અને દરેક જૂથે 
તેની પાણી લેવાની જગ્યા નક્કી કરી લીધી. અમે તેમની ઉપર વાદળોનો છાંયડો કર્યો અને તેમની 


[ --“ખાઓએપાકવસ્તુઓ જે અમે 


(૧૧૬) મૂળ વાત આગળથી બનીઇસ્નાઈલ વિષે ચાલતી આવતી હતી. અધવચ્ચે પ્રસંગ અનુસાર 
મુહમ્મદ સ.અ.વ.ની પયગમ્બરી ઉપર ઈમાન લાવવાનું નિમંત્રણ એક આડવાકય વડે આપવામાં આવ્યું. હવે 


ફરીથી પ્રવચનની દિશા એ જ વિષય તરફ ફરી રહી છે જે આગળના ઘણાં રુકૂઓથી ચાલ્યો આવે છે. 

(૧૧૭) મોટાભાગના અનુવાદકોએ આ આયતનો અનુવાદ આ કર્યો છે કે મૂસાની કોમમાં એક જૂથ 
એવું છે જે સત્ય અનુસાર માર્ગદર્શન અને ન્યાય કરે છે, એટલે કે એમના મતે આ આયતમાં બનીઇસ્રાઈલની એ 
નૈતિક અને માનસિક સ્થિતિ વર્ણવવામાં આવી છે જે કુર્ઓાનના ઊતરાણના સમયે હતી. પરંતુ સંદર્ભને જોતાં 
અમે આ વાતને પસંદગી આપીએ છીએ કે આ આયતમાં બનીઇસ્રાઈલની એ સ્થિતિનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે 
જે હઝરત મૂસા અ.સ.ના જમાનામાં હતી, અને આનો હેતુ એ વાત જાહેર કરવાનો છે કે જયારે એ કોમમાં 
ગોપૂજાનો અપરાધ આચરવામાં આવ્યો અને ખુદા તરફથી એના માટે તેમને પકડવામાં આવ્યાં ત્યારે એ વખતે 
સમગ્ર કોમબગડેલી ન હતી બલકે તેમાં એક ગણનાપાત્ર સદાચારી તત્ત્વ મોજૃદ હતું. 

(૧૧૮) અત્રે ઇશારો બનીઇસ્રાઈલની એ વ્યવસ્થા તરફ છે જે સૂરઃ માઇદહ, આયત ૧૨માં વર્ણવવામાં 
આવી છે અને જેની સંપૂર્ણ વિગતો બાઇબલના પુસ્તક ગણનામાં જોવા મળે છે. આના ઉપરથી જણાય છે કે 
હઝરત મૂસા અ.સ.એ અલ્લાહતઆલાના હુકમથી સીના પર્વતના જંગલોમાં બનીઇસ્રાઈલની વસ્તી ગણતરી 
કરાવી, પછી તેમનાં ૧૨ કબીલાઓને, કે જે હઝરત યાકૂબ અ.સ.ના ૧૦ પુત્રો અને હઝરત યૂસુફ અ.સ.ના ર 
પુત્રોના વંશજ હતાં, અલગ અલગ જૂથોમાં સંગઠિત કર્યા, અને દરેક જૂથ ઉપર એક-એક સરદાર નીમી દીધો કે 
જેથી તે તેમની અંદર નૈતિક, ધાર્મિક, સાંસ્કૃતિક અને સામાજિક તથા લશ્કરી દષ્ટિએ વ્યવસ્થા સ્થાપે તથા 
શરીઅતના કાનૂનને લાગુ કરતો રહે. આ ઉપરાંત હઝરત યાકૂબ અ.સ.ના ૧૨મા પુત્ર લાવીની સંતાનને જેના 
વંશમાંથી હઝરત મૂસા અ.સ. અને હારૂન અ.સ. હતાં, એક અલગ જૂથના રૂપમા સંગઠિત કર્યા જેથી તે આ 
તમામ કબીલાઓ વચ્ચે સત્યનો દીપ બળતો રાખવાની સેવા આપતાં રહે. 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઓઆન ર૨ 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


96% ન્ફ્્કા 32. ઝક 
«કડ ર ન પ કકડા કઈ કી ક 
“ક્ર ન કકડા 5516 ઇક 
લં ન્ડ પ 


તમને એનાયત કરી છે. પરંતુ આ પછી તેમણે જે કર્યું તો અમારી ઉપર જુલમ ન કર્યો બલકે પોતે 
પોતાની જ ઉપર જુલમ કરતા રહ્યાં. 

યાદ કરો “ એ સમય જ્યારે તેમને કહેવામાં આવ્યું હતું કે “આ વસ્તીમાં જઈને વસવાટ 
કરો અને તેની પેદાશમાંથી તમારી ઇચ્છા પ્રમાણે આજીવિકા મેળવો અને હિત્તતુન હિત્તતુન 
બોલતાં જાઓ અને નગરના દરવાજામાં નતમસ્તક થઈને દાખલ થાઓ, અમે તમારા કસૂર માફ 
કરી દઈશું અને નેકીનું વલણ ધરાવનારાઓને વધારે કૃપા વડે નવાજીશું.'' પરંતુ તેમનામાંથી જે 
લોકો જાલિમો હતાં તેમણે એ વાતને જે તેમને 

(૧૧૯) ઉપર જે સંગઠનનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે તે એ ખુદાતઆલાના બધાં ઉપકારોમાંથી એક 
ઉપકાર હતો જે તેણે બનીઇસ્નાઈલ ઉપર કર્યા. આના પછી હવે બીજાં ત્રણ ઉપકારોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. 
એક આ કે, સીનાના ઠ્વીપકલ્પના રણ પ્રદેશમાં તેમના માટે પાણીનો પુરવઠો પહોચાડવા માટેની અસાધારણ 
વ્યવસ્થા કરવામાં આવી. બીજો આ કે, તડકામાં તાપથી બચવા માટે આકાશમાં વાદળો છવાઈ દીધાં. ત્રીજું આ 
કે, તેમના માટેખોરાક પહોચાડવાની અસાધારણ વ્યવસ્થા મજ્ન અને સલ્વાના ઊતરાણના રૂપમાં કરવામાં આવી. 
સ્પષ્ટ છે કેજો જીવનની આ ત્રણ સૌથી મહત્ત્વની જરૂરિયાતોની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી ન હોત તો આ કોમ જેની 
સંખ્યા લાખો સુધી પહોંચેલી હતી, આ વિસ્તારમાં ભૂખી-તરસી તદન નાશ પામી હોત. આજે પણ કોઈ માણસ જો 
ત્યાં જાય તો આ જોઈને આશ્ચર્યચક્તિ થઈ જશે કે જો અહીં ૧૫-૨૦ લાખ માણસોનો એક મહાકાફલો એકાએક 
આવીને થોભી જાય તો તેના માટે પાણી , ખોરાક અને છાંયડાની શું વ્વવસ્થા થઈ શકે. આજે સમગ્ર ઠ્વીપકલ્પની 
વસ્તી પપ હજાર કરતાં વધારે નથી અને આજે આ ૨૦મી સદીમાં પણ જો કોઈ રાજ્ય ૫-૬ લાખનું લશ્કર ત્યાં લઈ 
જવા માગે તો તેના વ્યવસ્થાપકો માટે સરસામાન પહોંચાડવાની ચિંતા માથાનો દુઃખાવો બની જાય. આ જ કારણ 
છે કે ઘણાં આધુનિક સંશોધકોએ, જે ન તો ગ્રંથને માને છે ન તો મો'જીઝાઓનો સ્વીકાર કરે છે, આ વાતને 
માનવાનો ઈનકાર કરી દીધો છે કે બનીઈસ્નાઈલ સીનાના ઠદ્વીપકલ્પના એ ભાગમાંથી પસાર થયાં હશે જેનો ઉલ્લેખ 
બાઇબલ તથા કુર્બાનમાં કરવામાં આવ્યો છે. તેમનું અનુમાન છે કે કદાચ આ ઘટનાઓ ફિલિસ્તીનના દક્ષિણ 
અને અરબસ્તાનના ઉત્તરના વિસ્તારોમાં બની હશે. સીનાના ઠ્ીપકલ્પના ભૌતિક અને આર્થિક ભુગોળને જોતાં 
તેઓ આ વાતને તદ્દન કલ્પના બહારની માને છે કે આટલી મોટી કોમ અહીં વર્ષો સુધી એક જ જગ્યાએ પડાવ 
નાખીને ગુજરાન કરી શકી હતી, ખાસ કરીને જયારે મિસ્ન તરફથી તેમના પુરવઠાનો માર્ગ કપાઈ ગયો હતો તથા 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઆન ર૨ 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


4૮ 54102 %,)242 ક» 27207:2#:227279.* 2. *૦। 2૮ 
ખઅશ્્ઝાહ્ટાકસ ગ્ફઝ%- ૭ ઝફ હહ ઝક 
72૮2 


7. દ્વિજ 2 તત પ 4ર “7 72-29 દ 7922 27:24 
5-2સહ48 હાઈ ્કબઇછ્ર #8 


દ્ધ ક “૭ 9૭78 


“૭7 22% ક કકે કક ક 2 ક.729 
“જ ઝગ" ઝડ ૯૯૦2-૩5” 


૭ 
દ્વ 


કિ 


ટર જહ ? “4૨૧43728 27૨53; 727લ[-૪ફે ? ..? 4 

હાાત્ડ ક: ઝલ્ક4૦-.%2૫-૦*-્૦- 
કહેવામાં આવી હતી બદલી નાખી, અને પરિણામ આ આવ્યું કે અમે તેમના જુલમના બદલામાં 
તેમની ઉપર આકાશમાંથી આપત્તિ મોકલી દીધી. (રુકૂઅ ૨૦) 

અને જરા તેમને એ વસ્તીનો અહેવાલ પણ પૂછો જે સમુદ્રના કિનારે આવેલી હતી.” 
આમને યાદ દેવડાવો એ કિસ્સો કે ત્યાંના લોકો સબ્ત (શનિવાર)ના દિવસે અલ્લાહના આદેશોનો 
ભંગ કરતા હતાં અને આ કે માછલીઓ સબ્તના દિવસે જ ઊભરાઈને બહાર સપાટી ઉપર તેમની 
સામે આવતી હતી અને સબ્ત સિવાયના બાકીના દિવસોમાં આવતી ન હતી. આ એટલા માટે 
બીજી તરફ આ ઠ્ઠીપકલ્પના પૂર્વ અને ઉત્તર તરફ આવેલા અમાલિકા કબીલાઓ અવરોધ નાખવા માટે તેયારબેઠા 
હતાં. આ વાતોને નજર સમક્ષ રાખવાથી સાચી રીતે અનુમાન કરી શકાય છે કે આ થોડી ટૂંકી આયતોમાં 
અલ્લાહતઆલાએ બનીઇસ્રાઈલ ઉપર તેના જે જે ઉપકારોનો ઉલ્લેખ કર્યો છે તે હકીકતમાં કેટલા મોટા ઉપકારો 
હતાં, અને પછી આ કોમ કેટલી હદે અપકારી હતી કે અલ્લાહની કૃપાની આવી તદ્દન સ્પષ્ટ નિશાનીઓ જોયા 
પછી પણ સતત આજ્ઞાઓનું ઉલ્લંઘન અને ગદ્દારીઓ કરતી રહી જેનાથી તેમનો ઈતિહાસ ભરેલો પડ્યો છે. 
(સરખામણી માટેજુઓ, સૂરઃ બકરહ, નોધ ક્રમાંક ૪ર,૭૩ અને ૭૬) 

(૧૨૦) હવે બનીઇસ્રાઈલના ઇતિહાસના એ કિસ્સાઓની તરફ ઇશારો કરવામાં આવ્યો છે જેના 
ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે અલ્લાહતઆલાના ઉપરોકત ઉપકારોનો જવાબ આ લોકો કેવી કેવી ગુનાહિત 
નિર્ભયતાથી આપતા રહ્યાં અને પછી કેવી રીતે સતત વિનાશના ખાડામાં પડતા ગયાં. 

(૧૨૧) સમજૂતી માટેજુઓ , સૂરઃ બકરહ, નોંધ ક્રમાંક, 9૪ અને ૭૫ 

(૧૨ર) સંશોધકોનો મત વધારે આ તરફ છે કે આ એલા અથવા એલાત અથવા એલૂત નામની જગ્યા 
હતી જયાં હવે ઈસ્નસાઈલના યહૂદી રાજયે આ જ નામ ઉપરથી એક બંદર બનાવેલું છે, અને જેની નજીક જ 
જોર્ડનનું વિખ્યાત બંદર અકબા આવેલું છે. આ સ્થળ રાતા સમુદ્રની એ શાખાના અંતિમ છેડા પર છે જે સીનાના 
ઠીપકલ્પના પૂર્વીય તથા અરબસ્તાનના પશ્ચિમી કાંઠાની વચ્ચે એક લાંબી ખાડીના રૂપમાં દેખાય છે. 
બનીઇસ્નાઈલના ચડતીના દિવસોમાં આ એક મહત્ત્વનું વેપારી મથક હતું. હઝરત સુલૈમાન અ.સ.એ તેમના 
રાતા સમુદ્રના નૌકાદળ અને વેપારી વહાણો માટેનું મુખ્ય મથક આ જ શહેરને બનાવ્યું હતું. 

જે કિસ્સા તરફ અહીં ઇશારો કરવામાં આવ્યો છે તેના વિષે યહૂદીઓના પવિત્ર પુસ્તકોમાં આપણને 
કોઈ ઉલ્લેખ જોવા નથી મળતો અને તેમના ઇતિહાસો પણ આ બાબતમાં મૌન સેવે છે, પરંતુ કુર્ઓાનેમજીદમાં જે 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઓઆન ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


-71॥ 2-»૭ મત ન 2 તત 2722 25» 272૮ 
ક૬-ગતડ ૪૬:૦૭:૬૫ 
2 ૮૮ 2% ૮ તાકા 7764: 
ઝગડી) 5 ક 
[કાક્ઝઉઈ૦૭%&* ડક” ઝહ)કચ્કરણ 


થતું હતું કે અમે તેમની નાફરમાનીઓના કારણે તેમને અજમાયશમાં નાખી રહ્યા હતાં અને 
આમને આ પણ યાદ દેવડાવો કે જ્યારે તેમનામાંથી એક જૂથે બીજા જૂથને કહ્યું હતું કે “તમે એવા 
લોકોને શા માટે શિખામણ આપો છો જેમને અલ્લાહ નષ્ટ કરવાનો છે અથવા સખત સજા 
આપવાનો છ” ત્યારે તેમણે જવાબ આપ્યો હતો કે, “અમે આ બધું તમારા માલિકની સમક્ષ 
અમારું બહાનું રજૂ કરવા માટે કરીએ છીએ અને આ આશાએ કરીએ છીએ કે કદાચ આ લોકો 
નાફરમાની કરવાથી દૂર રહેવા માંડે.” છેવટે જ્યારે તેઓ એ આદેશોને તદ્દન વિસરી ગયાં જે 
રીતે આ કિસ્સાને અહીં તથા સૂરઃ બકરહમાં વર્ણવવામાં આવ્યો છે તેના ઉપરથી સ્પષ્ટપણે જાહેર થાય છે કે 
કુરઆનના ઊતરાણના જમાનામાં બનીઈસ્નાઈલ સામાન્ય રીતે આ કિસ્સાથી સારી રીતે વાકેફ હતાં અને આ 
હકીકત છે કે મદીનાના યહૂદીઓએ કે જે નબી સ.અ.વ.નો વિરોધ કરવાની કોઈ તક છોડતા ન હતાં, તેમણે 


કુરઆનના આ નિવેદન ઉપર સહેજ પણ કોઈ વાંધો ન ઊઠાવ્યો. 
(૧૨૩) “સબ્ત” હ શનિવારને કહેવામાં આવે છે. આ દિવસને બનીઇસ્નરાઈલ માટે પવિત્ર 
ઠરાવવામાં આવ્યો હતો અને અલ્લાહતઆલાએ તેને પોતાની અને ઇસ્રાઈલની સંતાનની વચ્ચે પેઢી દર પેઢી 


કાયમી કરારનું ચિહ્ન ઠરાવતાં તાકીદ કરી હતી કે આ દિવસે કોઈ સાંસારિક કામ કરવામાં ન આવે, ઘરોમાં આગ 
સુદ્ધાં પેટાવવામાં ન આવે, પશુઓ અને દાસ-દાસીઓ સુદ્ધાં પાસેથી કોઈ સેવા લેવામાં ન આવે અને જે માણસ 
આ તિયમનું ઉલ્લંઘન કરે તેને મૃત્યુદંડ આપવામાં આવે.પરંતુ બનીઇસ્નાઈલે આગળ જતાં આ કાનૂનનો 
ખુલ્લેઆમ ભંગ કરવા માંડયો. યર્મિયા નબીના જમાનામાં કે જે ઈ.સ.પૂર્વે ૨૮ અને ૫૮૬ વચ્ચે થયાં છે, 
વિશેષરૂપે જેરૂસલેમના દરવાજાઓમાંથી લોકો સબ્તના દિવસે માલસામાન લઈને પસાર થતાં હતાં. આ જોઈને 
નબીએ ખુદા તરફથી યહૂદીઓને ચેતવણી આપી કે જો તમે લોકો શરીઅતના કાનૂનનું આવી રીતે ખુલ્લું 
ઉલ્લંઘન કરવાનું નહીં છોડો તો જેરૂસલેમને બાળી મૂકવામાં આવશે. (યર્મિયા ૧૭ : ૨૧-૨૭). આની જ 
ફરિયાદ હઝકિયેલ નબી પણ કરે છે જેમનો સમયગાળો ઈ.સ. પૂર્વેપ૯પ અને ૫૩૬ વચ્ચે હતો. આમ, તેમના 
ગ્રંથમાં સબ્તના અનાદરને યહૂદીઓના કોમી અપરાધોમાંથી એક મોટો અપરાધ ગણવામાં આવ્યો છે. 
(હઝકિયેલ-૨૦ : ૧૨ થી ર૪). આ હવાલાઓ ઉપરથી અનુમાન લગાવી શકાય છે કે કુઅનિમજીદ અહીં જે 
ઘટનાનો ઉલ્લેખ કરી રહ્યો છે તેપણ લગભગ એ જ જમાનાની ઘટના હશે. 

(૧૨૪) અલ્લાહતઆલા લોકોની અજમાયશ માટે જે રીત અપનાવે છે તેમાંની એક રીત આ પણ છે કે 
જયારે કોઈ માણસ અથવા તો જૂથની અંદર આજ્ઞાપાલનથી ચલિત થવાનું અને નાફરમાની તરફ ઢળવાનું વલણ 
વધવા માંડે છે ત્યારે તેની સામે નાફરમાનીની તકોના દ્વાર ખોલી દેવામાં આવે છે કે જેથી તેના એ વલણો જે અંદર 


સૂરઃ આ'રાફ ૭ તફહીમુલકુઅનિ ર 
હી હશ )ણ્ટાક!* 4 9ઝટેરડ 
ક ઈપવ્ઞક્દ્ઃજ્ટર હ્ર્ડ્ક્ટ 8 લ્ઝ 
૨ ક ર૭5 કા જના ક લિ “7” 
ડઝાઝ%' તાનક કાડિ 


તેમને યાદ દેવડાવવામાં આવ્યા હતાં ત્યારે અમે એ લોકોને બચાવી લીધાં જે બૂરાઈઓથી રોકતા 
હતાં અને બાકીના તમામ લોકોને જે જુલમી હતાં, તેમની નાફરમાનીઓ બદલ ભારે આફતમાં 
પકડી લીધાં. પછી જ્યારે તેઓ પૂરા વિદ્રોહ સાથે એ જ કામ કરતા રહ્યાં જેનાથી તેમને રોકવામાં 
આવ્યા હતાં, ત્યારે અમે કહ્યું કેવાનર થઈ જાઓ 


છૂપાયેલાં છે પૂરી રીતે બહાર આવી જાય અને જે અપરાધોથી તે તેના ચારિત્ર્યને જાતે જ કલંકિત કરવા માગે છે 
તેનાથી તે ફકત એ કારણે દૂર ન રહી જાય કે તે કરવાની તકો તેને મળી રહી ન હોય. 

(૧૨૫) આ નિવેદન ઉપરથી જણાયું કે એ શહેરમાં ત્રણ પ્રકારના લોકો હતાં. એક એ જે બેધડક 
અલ્લાહના હુકમોનું ઉલ્લંઘન કરી રહ્યા હતાં. બીજું જૂથ એ જે પોતે તો ઉલ્લંઘન કરતા ન હતાં પરંતુ આ 
ઉલ્લંઘનને ચુપચાપ જોઈ રહ્યા હતાં અને શિખામણ આપનારા લોકોને કહેતા હતાં કે આવા દુર્ભાગીઓને 
શિખામણ આપવાનો કોઈ અર્થ નથી. ત્રીજું જૂથ એ હતું જેનો ઈમાનનો તકાદો અલ્લાહના આ કાનૂનના આવા 
ખુલ્લા અનાદરને સહન કરી શકતું ન હતું અને આ ખ્યાલ સાથે સદાચારનો હુકમ આપવામાં અને દુરાચારથી 
રોકવામાં સક્રિય હતું કે કદાચ એ ગુનેગાર લોકો આ ઉપદેશ સાંભળીને સીધા રસ્તા ઉપર આવી જાય, અને જો 
તેઓ સીધો રસ્તો ન અપનાવે તો પણ અમે તો અમારી શક્તિ પ્રમાણે અમારી ફરજ અદા કરીને ખુદાની સામે 
અમારા બચાવનો પુરાવો રજૂ કરી જ દઈશું. આવી પરિસ્થિતિમાં જયારે એ વસ્તી ઉપર અલ્લાહની આફત 
ઊતરી ત્યારે કુઅનિમજીદ કહે છે કે આ ત્રણેય જૂથોમાંથી માત્ર ત્રીજા જ જૂથને તેનાથી બચાવી લેવામાં આવ્યું 
કેમકે તેણે અલ્લાહની સામે પોતાનો બચાવ રજૂ કરવાની ચિંતા રાખી હતી અને એ જ જૂથ હતું જેણે તેના 
છુટકારાનો પુરાવો તેયાર રાખ્યો હતો. બાકીના બન્ને જૂથોની ગણના જાલિમોમાં થઈ અને તેઓ તેમના 
ગુન્હાની હદ સુધી આફતના ભોગ બન્યાં. 

કેટલાક તફસીરકર્તાઓએ આ મત દશવ્યો છે કે અલ્લાહતઆલાએ પહેલા જૂથના આફતમાં 
સપડાવાની તથા ત્રીજા જૂથના છૂટવાની સ્પષ્ટતા કરી છે પરંતુ બીજા જૂથ અંગે મૌન ધારણ કર્યું છે એટલા માટે 
તેના વિષે આ કહી શકાય નહીં કે તે છૂટી જનારા લોકોમાંથી હતું કે આફતમાં સપડાનારા લોકોમાંથી. બીજું એક 
કથન ઇબ્નેઅબ્બાસ રદિ. પાસેથી આ પણ નોધાયું છે કેતેઓ પહેલા માનતા હતાં કે બીજું જૂથ આફતમાં સપડાઈ 
જનારા લોકોમાંથી હતું, પાછળથી તેમના શિષ્ય ઈક્રિમાએ તેમને મનાવી લીધાં કે બીજું જૂથ છુટકારો 
પામનારાઓમાં સામેલ હતું પરંતુ કુરઆનના નિવેદન ઉપર જયારે આપણે વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે જણાય છે કે 
હઝરત ઇબ્નેઅબ્બાસ રદિ.નો પહેલો મત જ સાચો હતો. દેખીતું છે કે કોઈ પણ વસ્તી ઉપર ખુદાની આફત 
આવવાની સ્થિતિમાં શહેરની વસ્તીને બે જૂથોમાં વહેંચી શકાય, એક એ જે આફતમાં સપડાયું હોય અને બીજું 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઓઆન ૨ 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


૧79- 44 ત્વશ ((7ત્ત 2 


ન 6. શ્વ હડણડ 596 
ઇહ હા હઈઇઇ-* “હાડકા ક 62252 હ 


અપમાનિતથયેલાં. 

અને યાદ કરો જ્યારે તમારા માલિકે જાહેરાત કરી દીધી કે 
એવાં લોકોને બનીઇસ્રાઈલ ઉપર ઊઠાવતો રહેશે જે તેમને ખરાબમાં ખરાબ યાતના આપશે, 
નિઃશંક તમારો માલિક સજા કરવામાં ઝડપી છે 


એ જેને બચાવી લેવામાં આવે. હવે જો કુર્અાનની સ્પષ્ટતા પ્રમાણે બચી જનારું જૂથ માત્ર ત્રીજું હતું તો 
અનિવાર્યપણે પહેલું અને બીજું જૂથ નહીં બચનારા લોકોમાં સામેલ થશે. આને જ ઝઠાર્ક*૬ કથનમાંથી પણ 
સમર્થન મળે છે અને જેને પછીના કથનમાં ખુદ અલ્લાહતઆલાએ સમર્થન આપી છ છે. આના ઉપરથી 
સ્પષ્ટપણે જણાય છે કે જે વસ્તીમાં ખુલ્લંખુલ્લા અલ્લાહના હુકમોનું ઉલ્લંઘન થઈ રહ્યું હોય તે આખીને આખી 
પડડાવાને પાત્ર હોય છે અને તેનો કોઈ નાગરિક ફકત એ જ કારણસર પકડમાંથી છૂટી શકતો નથી કે તેણે જાતે 
ઉલ્લંઘન નથી કર્યું, બલકે તેણે ખુદાની સમક્ષ પોતાનો બચાવ કરવા માટે ચોકક્સપણે એ વાતનો પુરાવો આપવો 
પડશે કે તે પોતાની શક્તિમર્યાદા પ્રમાણે સુધારણા અને સત્યની સ્થાપના માટે પ્રયાસ કરતો રહ્યો હતો . બીજું, 
કુઅનિ અને હદીસના બીજા કથનો ઉપરથી પણ આપણને આ જ જણાય છે કે સામૂહિક અપરાધોની બાબતમાં 
અલ્લાહનો કાનૂન આ જ છે. એટલા માટે કુઅનિમાં કહેવામાં આવ્યું છે કેર્ડડઇ ૬ ઝકહટહાઝઈકાઉ 
(ડરો એ અજમાયશથી જેની મુસીબતમાં વિશેષરૂપે માત્ર એ જ લોકો નહીં સપડાય જેમણે તમારામાંથી જુલમ 
કર્યો હોય) અને આની સમજૂતીમાં નબી સ.અ.વ. કહેછે કે હાર--19ઝઈ્જ#ાઇ જશ્ન પપન્ટઝેવહા 
&ક)% ૧#40ડપદહાડકકકાડકક, ઝેક, ઝછાઉઈગ્ડ 8-૭. ૦૭ એટલે કે “મહાન અને પ્રતાપી 
અલ્લાહ વિશિષ્ટ લોકોના અપરાધો બદલ સામાન્ય લોકોને સજા આપતો નથી જયાં સુધી સામાન્ય લોકોની સ્થિતિ 
આ ન થઈ જાય કે તેઓ તેમની આંખોની સામે દુરાચારનું આચરણ થતું જુએ અને તેઓ એ કામોની વિરૂદ્ધમાં 
નારાજગી વ્યકત કરવા માટે શક્તિમાન હોવા છતાં કોઈ પણ નારાજગી વ્યકત ન કરે. તેથી જ્યારે લોકોની 
હાલત આ થઈજાય છે ત્યારે અલ્લાહ વિશિષ્ટ લોકો અને સામાન્ય લોકો તમામને આફતમાં નાખી દે છે .” 

આ ઉપરાંત જે આયતો અત્યારે આપણી સમક્ષ છે તેમાંથી આ પણ જણાય છે કે આ વસ્તી ઉપર ખુદાની 
આફત બે તબકકાઓમાં ઊતરી હતી. પહેલો તબકકો એ છે જેને €“સ*૫-પક (સખત આફત) કહેવામાં આવ્યો 
છે, અને બીજો તબકકો એ કે જેમાં આજ્ઞાભંગનો આગ્રહ રાખનારાઓને વાનર બનાવી દેવામાં આવ્યાં. અમે એવું 
સમજ્યા છીએ કે પહેલા તબકકાની આફતમાં પહેલા બન્ને જૂથો સપડાયા હતાં અને બીજા તબકકાની સજા માત્ર 
પહેલા જૂથને જ આપવામાં આવી હતી,-ક 9 ટ ટ ઈકકાહી#વર્ટછીં-૫-% ચકાશ, 

(૧૨૬) સમજૂતી માટે જુઓ સૂરઃ બકરહ, નોંધ ક્રમાંક ૮૩. 

(૧૨૭) આયતમાં ર્હંકઈ શબ્દનો ઉપયોગ થયો છે જેનો અર્થ લગભગ એ જ છે જે નોટિસ આપવા 
અથવા જાણ કરવાનો છે. 


૧૨૭ &૯ 


તે કયામત સુધી સતત 


૧૨૮૭ 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઓઆન ર૨ 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


૯૬૫4 હું ક#ગર54૦ કર્ક 2 શઈકરડ 


બયાન ક [7743 5૯૦5 22: 256 ી 
ન વિ તવા -7ક૪#? ક“. ક -૦#નન્‍્ 

ઈક જે હટ -ડ્હ્યઝ 

ત્રિ કજ જ 
હક 459 5પકહડૂદઇ હ્ળા*5 


ક_ 
ગુ કક ક્રશ 


કકડડઉર્કક ક. ઉઈલહક ૬55 -&ક-- 


અને નિઃશંક તે દરગુજર અને દયા કરનાર પણ છે. 

અપે તેમને ધરતી ઉપર ટુકડેટુકડાં કરીને અનેક કોમોમાં વહેચી દીધાં. તેમનામાંથી 
કેટલાક સદાચારી હતાં અને કેટલાક આનાથી ભિશ્ન. અને અમે સારા અને ખરાબ સંજોગો વડે 
તેમને અજમાયશોમાં નાખતા રહ્યાં કે કદાચ આ પાછા આવી જાય, ત્યારબાદ આગળની પેઢીઓ 
પછી એવાં અપાત્ર લોકો તેમનાં ઉત્તરાધિકારી બન્યાં જે અલ્લાહના ગ્રંથના વારસદાર બનીને આ 
જ નીચ દુનિયાના લાભો ભેગાં કરે છે અને કહી દે છે કે આશા છે કે અમને માફ કરી દેવામાં 


જ ૧ર૯ 


આવશે, અને જો એ જ દુનિયાનો માલ ફરીથી સામે આવે છે ત્યારે ફરીથી દોડીને તેને લઈ લે છે. 


દ ન્‍્હ ક 2॥27%& 


(૧૨૮) આ ચેતવણી બનીઈસ્રાઈલને લગભગ ઈ.સ. પૂર્વે ૮મી સદીથી સતત રીતે આપવામાં આવી 
રહી હતી. એટલા માટે યહૂદીઓના પવિત્ર ગ્રંથોના સંગ્રહમાં યશાયા અને યર્મિયા તથા તેમના પછી આવનારાં 
નબીઓના તમામ પુસ્તકો આ જ ચેતવણી ધરાવે છે. બીજું, આ જ ચેતવણી મસીહ અ.સ.એ તેમને આપી જેમ કે 
ઇંજીલોમાં તેમના સંખ્યાબંધ પ્રવચનો ઉપરથી દેખાય છે . અંતમાં કુર્અાનિ આને સમર્થન આપ્યું છે. હવે આ વાત 
કુર્ઓાન અને તે પહેલાંના ગ્રંથોની સચ્ચાઈ ઉપર એક ખુલ્લી ગવાહી છે કે એ વખતથી લઈને આજ સુધી 
ઈતિહાસમાં કોઈ સમય આવો પસાર નથી થયો કે જેમાં યહ્‌દી કોમ દુનિયામાં કોઈને કોઈ જગ્યાએ કચડવામાં 
અને પાયમાલ કરવામાં આવતી રહી ન હોય. 

(૧૨૯) એટલે કે ગુનો કરે છે અને જાણે છે કે ગુનો છે તેમ છતાં આ ભરોસાએ ગુનાનું આચરણ કરે છે કે 
આપણી તો કોઈને કોઈ રીતે માફી થઈ જવાની છે કેમકે અમે ખુદાના પ્રિયપાત્ર છીએ અને અમે ગમે તે કરીએ તો 
પણ અમારી માફી થવી અનિવાર્ય છે. આ જ ગેરસમજનું પરિણામ છે કે ગુન્હો કર્યા પછી તેઓ ન તો શરમ 
અનુભવે છે, ન તો તોબા કરે છે બલકે ફરીથી એવા જ ગુન્હાની તક સામે આવે છે ત્યારે ફરીથી તેમાં પડી જાય છે. 
અભાગા લોકો ! એ ગ્રંથના વારસદાર થયાં જે તેમને દુનિયાનો સરદાર બનાવનાર હતો, પરંતુ તેમની નીચતા 
અને અધમ વિચારસરણીએ આ કીમિયાગર નુસખા લઈને દુનિયાની ક્ષુલ્લક વસ્તુઓ કમાવવા કરતાં વધારે 
ઊંચી કોઈ વસ્તુનો સાહસ ન કર્યો અને દુનિયામાં ન્યાય અને સત્યના ધ્વજવાહક તથા ભલાઈ અને સુધારણાના 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઓઆન ર૨ 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


41હશાઈડ્‌% હાડા 
(1 નિ ૮ ટિ 


525 ૯પ હ 
કહ દ્વિ ૯59 હરત્રકૂકકઝફીહ ૧2 ત્રિ 
બકા ફ્કઝઇઃ કડા! 


ગહ? ૨164 દિ વજ 


જ જદ દકદાકડકઇ 5% ડાઇ 


શું ક. પાસેથી ગ્રંથનો વાયદો લેવામાં આવેલો નથી કે અલ્લાહના નામે એ જ વાત કહે જે સત્ય 
હોય ? અને આપોતે વાંચી ગયાં છે જે ગ્રંથમાં લખેલું છે.” આખિરતનું રહેઠાણ તો ખુદાથી ડરતા લોકો 
માટે જ સારું છે, “ શું તમે આટલી વાત પણ સમજતાં નથી ? જે લોકો ગ્રંથનું પાલન કરે છે અને જેમણે 
નમાઝ કાયમ કરેલી છે, નિઃશંક આવા સદ્ચરિત્ર લોકોના વળતર અમે વ્યર્થ કરીશું નહીં. તેમને એ 
સમય પણ જરા યાદ છે કે જ્યારે અમે પર્વતને હલાવીને તેમની ઉપર એવી રીતે છવાઈ દીધો હતો કે 


જાણે કે તે છત્રી છે અને આ અનુમાન કરી રહ્યા હતાં કે તે આમની ઉપર આવી પડશે અને તે વખતે 


માર્ગદર્શકબનવાને બદલે તેઓ માત્ર દુનિયાના લાલચુ કુતરાં બની રહ્યાં. 

(૧૩૦) એટલે કે આ લોકો પોતે જાણે છે કે તૌરાતમાં કયાંય બનીઇસ્રાઈલ માટે મુક્તિના બિનશરતી 
પરવાનાનો ઉલ્લેખ નથી, ન તો ખુદાએ કયારેય આ કહ્યું , ન તો તેમના પયગમ્બરોએ આ ખાતરી અપાવી કે તમે 
જે ચાહો તે કરતાં ફરો, છેવટે તો તમારી માફી ચોકકસપણે થવાની જ છે. બીજું, તેમને આ અધિકાર કયાંથી 
મળ્યો કેખુદાના નામે એ વાત કહે જે ખુદાએ કયારેય કહી નથી ? જો કે તેમની પાસેથી આ વાયદો લેવામાં આવ્યો 
હતો કે ખુદાના નામે કોઈ વાત સત્યની વિરૂદ્ધ કહેશે નહીં. 

(૧૩૧) આ આયતના બે અનુવાદ થઈ શકે છે એક એ જે અમે ઉપર પાઠમાં અપનાવ્યો છે, બીજો એ 
“ખુદાથી ડરતા લોકો માટે તો આખિરતનું ઠેકાણું જ સારું છે .'' પહેલા અનુવાદની દષ્ટિએ અર્થ આ થશે કે માફી 
કોઈનો વ્યક્તિગત અથવા વંશીય ઇજારો નથી, આ કોઈ રીતે શકય નથી કે તમે કામ તો એ કરો જે સજાને પાત્ર 
હોય પરંતુ તમને આખિરતમાં જગ્યા સારી જ મળે એટલા માટે કે તમે યહૂદી અથવા ઇસ્નાઈલી હોવ. જો 
તમારામાં થોડી પણ બુદ્ધિ હોય તો પોતે જ સમજી શકો છો કે આખિરતમાં સારી જગ્યા માત્ર એ જ લોકોને મળી 
શકે છે જે દુનિયામાં ખુદાથી ડરીને કાર્ય કરતાં રહે. હવે, બીજા અનુવાદની વાત કરીએ તો તેનો અર્થ આ થશે કે 
દુનિયા તથા તેના ફાયદાઓને આખિરત ઉપર પસંદગી આપવી એ તો માત્ર એમનું કામ છે જે ખુદાથી ડરતાં ન 
હોય, ખુદાથી ડરનારા લોકો તો અનિવાર્યપણે દુનિયાના લાભાલાભ ઉપર આખિરતના લાભાલાભને તથા 
દુનિયાના વૈભવ ઉપર આખિરતની ભલાઈને પસંદગી આપે છે. 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઆઓન ર૨ 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


422૬ *2-.૯- જ ટ 
બ્હ્ત્્ દક [૭93 2કુશ્જ્ટ 
- 2»ત-્ત્ ક ““0*. ૪૦૮ 2 
4 5 5)શ્કહટ# હહ બવ 


ઉક કઉ' ડડઝગ્કાઈ ન્ન 


અમે આમને કહ્યું હતું કે જે ગ્રંથ અમે ન આપી રહ્યાં છીએ તેને જ પૂર્વક પકડે અને જે કંઈ 
આમાં લખ્યું છે તેનેયાદ રાખો, આશા છે કે તમે ખોટા રસ્તે જવાથી બચેલા રહેશો.” (રુકૂઅ ૨૧) 

અને હે નબી,” લોકોને યાદ દેવડાવો એ સમય કે જ્યારે તમારા માલિકે આદમના 
પુત્રોની કેડોમાંથી તેમનો વંશ કાઢયો હતો અને તેમને પોતાને તેમના માટે સાક્ષી બનાવીને પૂછયું 
હતું કે “શું હું તમારો માલિક નથી ?'” તેમણે કહ્યું “જરૂર આપ જ અમારા માલિક છો, આના માટે 
અમે સાક્ષી આપીએ છીએ.”'““આ અમે એટલા માટે કર્યું કે 


(૧૩૨) અત્રે ઇશારો એ ઘટના તરફ છે જે મૂસા અ.સ.ને લેખિત ગવાહીની પથ્થરની પાટીઓ આપતી 
વખતે સીના પર્વતની તળેટીમાં બની હતી. બાઇબલમાં આ ઘટના આ શબ્દોમાં વર્ણવવામાં આવી છે.: 
“અને મૂસા લોકોને તંબુઓમાંથી બહાર લાવ્યો કે ખુદા સાથે ભેટો કરાવે અને તેઓ આવીને પર્વતની 


નીચે ઊભા થઈ ગયાં અને સીના પર્વત ઉપરથી નીચે સુધી ધુમાડાથી ભરાઈ ગયું કેમ કે માલિક જવાળામાં થઈને 
તેમની ઉપર ઊતર્યો અને ધુમાડો ભટ્ટીના ધુમાડાની જેમ ઉપર તરફ જઈ રહ્યો હતો અને એ આખું પર્વત જોર 
જોરથી હાલી રહ્યું હતું.” (નિર્ગમન ૧૯:૧૭,૧૮) 

આવી રીતે અલ્લાહતઆલાએ બનીઈઇસ્નાઈલ પાસેથી ગ્રંથના ચુસ્ત પાલનનો વાયદો લીધો અને વાયદો 
લેતી વખતે બહારથી તેમની ઉપર એવું વાતાવરણ છવાઈ દીધું કે જેનાથી તેમને ખુદાના પ્રતાપ તથા તેની મહાનતા 
અને મોટાઈ અને તેના વાયદાના મહત્ત્વનો પૂરેપૂરો ભાસ થાય અને તેઓ એ જગત સગમ્રાટની સાથે પાકો વાયદો 
કરવાને સહેજ પણ મામૂલી વાત ન માને. આના ઉપરથી આ અનુમાન ન કરવું જોઈએ કે તેઓ ખુદાની સાથે પાકો 
વાયદો કરવા માટે તૈયાર ન હતાં અને તેમને બળજબરીપૂર્વક ડરાવીને આના માટે તૈયાર કરવામાં આવ્યાં. હકીકત 
આ છે કે તેઓ બધાં જ ઈમાનવાળા હતાં અને પર્વતની તળેટીમાં પાકો વાયદો કરવા માટે જ ગયા હતાં, પરંતુ 
અલ્લાહતઆલાએ સામાન્ય પદ્ધતિથી તેમની પાસેથી વાયદો લેવાને બદલે યોગ્ય માન્યું કે આ વાયદાનું મહત્ત્વ 
તેમને સારી રીતે સમજાવી દેવામાં આવે જેથી વાયદો અને એકરાર કરતી વખતે તેમને આ વાતનું ભાન રહે કે 
તેઓ કેવી સર્વશક્તિશાળી હસ્તી સાથે વાયદો કરી રહ્યાં છે અને તેની સાથે વચનભંગનો અંજામ શું આવી શકે છે. 

અહીં પહોંચીને બનીઇસ્નાઈલ સાથેનું સંબોધન સમાપ્ત થાય છે અને કપ રુકૂઓમાં પ્રવચનની દિશા 
આમ લોકોની તરફ ફરે છે જેમાં ખાસ કરીને, સંબોધન એ લોકોની તરફ છે જે લોકો સીધેસીધા નબી 
સ.અ.વ.ના શ્રોતા હતાં. 

(૧૩૩) ઉપરનું પ્રવચન આ વાતે સમાપ્ત થયું હતું કે અલ્લાહતઆલાએ બનીઇસ્નાઈલ પાસેથી બંદગી 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઆન ર૨ 
જે ૧-૭» ૧૦૩ 


અને આજ્ઞાપાલનનો વાયદો લીધો હતો. હવે આમ લોકોને ઉદ્દેશીને જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે 
બનીઇસ્રાઈલની કોઈ જ વિશેષતા નથી, હકીકતમાં તમે બધાં તમારા સર્જકની સાથે એક પાકા વાયદાથી 
બંધાયેલાં છો અને તમારે એક દિવસે જવાબ આપવાનો છે કે તમે આ પાકા વાયદાનું કયાં સુધી પાલન કર્યું છે. 

(૧૩૪) જેમ કે સંખ્યાબંધ હદીસો ઉપરથી જણાય છે આ ઘટના આદમ અ.સ.ના સર્જન વખતે ઘટી 
હતી. એ વખતે જેવી રીતે ફરિશ્તાઓને ભેગાં કરીને પ્રથમ માનવીની સામે સિજદો કરાવવામાં આવ્યો હતો 
અને ધરતી ઉપર માનવીની ખિલાફતની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી એવી જ રીતે સમગ્ર માનવવંશને પણ, કે 
જે કયામત સુધી જન્મ લેનાર હતું, અલ્લાહતઆલાએ એકીસાથે અસ્તિત્વ અને સભાનતા એનાયત કરીને 
પોતાની સામે હાજર કર્યા હતાં અને તેમની પાસેથી પોતાની રબૂબિયત એટલે કે માલિકીપણાની ગવાહી લીધી 
હતી. આ આયતની તફસીરમાં હઝરત ઉબેય બિન કઅબ રદિ.એ લગભગ નબી સ.અ.વ. પાસેથી સાંભળીને 
જે કંઈ વર્ણન કર્યું છે તે આ વિષયની ઉત્તમ સમજૂતી છે . તેઓ કહે છે કે : 

“અલ્લાહતઆલાએ બધાને ભેગા કર્યા અને (એક એક જાતિ અથવા એક એક જમાનાના) 

લોકોને ભિન્ન ભિન્ન જૂથોના રૂપમાં ગોઠવીને તેમને માનવ આકાર અને વાચાશક્તિ આપી. 

પછી તેમની પાસેથી પાકો વાયદો લીધો અને તેમને પોતાને પોતાના માટે સાક્ષી બનાવીને 

પૂછ્યું, શું હું તમારો રબ (માલિક) નથી ? તેમણે કહ્યું, જરૂર, આપ અમારા માલિક છો. 

ત્યારે અલ્લાહતઆલાએ કહ્યું કે, હું તમારી ઉપર ધરતી અને આકાશ બધાંને અને ખુદ તમારા 

પોતાના પિતા આદમને સાક્ષી રાખું છું કે જેથી તમે કયામતના દિવસે આ કહી ન શકો કે 

અમને આની જાણ ન હતી. સારી રીતે જાણી લો કે મારા સિવાય કોઈ પૂજાને પાત્ર નથી અને 

મારા સિવાય કોઈ માલિક નથી. તમે મારી સાથે કોઈને ભાગીદાર ન ઠરાવતાં, હું તમારી 

પાસે મારા પયગમ્બરો મોકલીશ જે તમને આ પાકો વાયદો કે જે તમે મારી સાથે કરી રહ્યાં છો, 

યાદ દેવડાવશે અને તમારી ઉપર મારા ગ્રંથો પણ ઊતારીશ. આના જવાબમાં તમામ 

મનુષ્યોએ કહ્યું કે અમે સાક્ષી થયાં , આપ જ અમારા માલિક અને આપ જ અમારાખુદા છો, 

આપના સિવાય ન તો કોઈ અમારો માલિક છે ન તો કોઈ ખુદા.” 

આ ઘટનાને કેટલાક લોકો ફક્ત રૂપક માને છે. તેમનો આ ખ્યાલ છે કે અહીં કુર્ઓાનિમજીદ ફક્ત આટલી 
જ વાત સમજાવવા માગે છે કે અલ્લાહના માલિક હોવાનો એકરાર માનવીની પ્રકૃતિમાં પહેલાંથી જ ઘોળાયેલું છે, 
અને આ વાતને અહીં એવી શૈલીમાં વર્ણવવામાં આવી છે કે જાણે આ એક ઘટના હતી જે બાહ્યજગતમાં ઘટી હતી. 
પરંતુ અમે આ અર્થઘટનને સાચું માનતાં નથી. કુરબાન અને હદીસ બન્નેમાં આ વાતને બિલકુલ એક ઘટનાના 
રૂપમાં વર્ણવવામાં આવી છે, અને ફકત ઘટનાનું વર્ણન જ કરવામાં આવ્યું નથી બલકે આ પણ કહેવામાં આવ્યું છે 
કે કયામતના દિવસે માનવજાતિ સામે દલીલ પૂર્ણ કરવા માટે આ આરંભિક પાકા વાયદાને સબૂતના રૂપમાં રજૂ 
કરવામાં આવશે. એટલા માટે કોઈ કારણ નથી કે આપણે તેને માત્ર એક રૂપકના સ્વરૂપનું વર્ણન ગણીએ. અમારી 
દૃષ્ટિએ આ ઘટના બિલકુલ એવી રીતે ઘટી હતી જેવી રીતે બાહ્યજગતમાં ઘટનાઓ ઘટતી રહે છે. 
અલ્લાહતઆલાએ હકીકતમાં એ તમામ મનુષ્યોને કે જેમને તે કયામત સુધી પેદા કરવાનો ઇરાદો ધરાવતો હતો, 
એકીસાથે જીવન, સભાને અને વાચાશક્તિ આપીને પોતાની સામે હાજર કર્યા હતાં અને હકીકતમાં તેમને આ 
સત્યથી સંપૂર્ણ રીતે ચેતવી દીધા હતાં કે તેમનો કોઈ માલિક અને કોઈ ખુદા તેની પવિત્ર અને ઉચ્ચતર હસ્તી 
સિવાય નથી અને તેમના માટે બીજો કોઈ સાચો જીવનનો માર્ગ તેની બંદગી અને આજ્ઞાપાલન (ઇસ્લામ) સિવાય 


સૂરઃ આ'રાફ ૭ તફહીમુલકુઅનિ ર 
“21|6ક ક “7/3 2 દ્ર 
પ, 
કેક્ડ 
નદ 9 ઈકહ 
હ 34 
હ 529 હઝ 


ક્યાંક તમે કયામતના દિવસે આ ન કહી દો કે, “અમે તો આ વાતથી અજાણ હતાં,'' અથવા આ 
કહેવા ન માંડો કે “શિકની શરૂઆત તો અમારા બાપદાદાએ અમારી પહેલાં જ કરી હતી અને 
પછીથી અમે તેમના વંશમાં પેદા થયાં, તો પછી શું આપ અમને એ ગુના માટે પકડો છો જે ખોટું 
કરનારા લોકોએ કર્યો હતો ?'”'*““જુઓ, આવી રીતે 


નથી. આ સભાને જો કોઈ માણસ અશકય માનતો હોય તો તે માત્ર તેની વિચારશક્તિના ક્ષેત્રની તંગાશનું 
પરિણામ છે, નહીં તો હકીકતમાં માનવવંશનો વર્તમાન તબકકાવાર જન્મ જેટલો શકય છે, એટલું જ 
આદિકાળમાં તેનું સામૂહિક રીતે પ્રગટ થવું, અને અનંતકાળમાં, તેનું સામૂહિક રીતે ભેગા થવું પણ શકય છે. 
બીજું, આ વાત તદન તકસંગત જણાય છે કે માનવી જેવી બુદ્ધિશાળી અને સભાન તથા ભોગવટો અને અધિકારો 
ધરાવતી જાતિને ધરતી ઉપર ખલીફાના રૂપમાં નીમતી વખતે અલ્લાહતઆલા તેને હકીકતની આગોતરી 
જાણકારી આપે તથા તેની પાસેથી પોતાની વફાદારીનો એકરાર (0દ્વા1 ૦//[6હ્રાંદ્વા1૦૦) લે. આ મામલાનું 
ઘટવું આશ્ચર્યકારક નથી, અલબત્ત, જો આ ઘટના ન બની હોત તો તે જરૂર આશ્ચર્યકારક હોત. 

(૧૩૫) આ આયતમાં એ આશયનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે જેના માટે આદિકાળમાં સમગ્ર 
માનવજાતિ પાસેથી એકરારનામું લેવામાં આવ્યું હતું અને તે આ છે કે મનુષ્યોમાંથી જે લોકો પોતાના ખુદા સામે 
વિદ્રોહ કરે તેઓ તેમના આ અપરાધ માટે પૂરી રીતે જવાબદાર ઠરે. તેમને પોતાના બચાવમાં ન તો આ બહાનું 
રજૂ કરવાની તક મળે કે તેમને ખબર ન હતી, ન તો પુરોગામી પેઢીઓ ઉપર પોતાની ગુમરાહીની જવાબદારી 
નાખીને પોતે જવાબદારીમાંથી છટકી શકે. બીજા શબ્દોમાં , અલ્લાહતઆલા આ આરંભિક વાયદાને એ વાત 
માટે દલીલ ઠરાવે છે કે માનવજાતિમાંથી દરેક માણસ વ્યક્તિગત રીતે અલ્લાહના એકમાત્ર ખુદા તથા એકમાત્ર 
માલિક હોવાની ગવાહી પોતાની અંદર ધરાવે છે અને આ કારણે આ કહેવું ખોટું છે કે કોઈ માણસ પૂરી 
જાણકારીના અભાવે, અથવા એક ગુમરાહ વાતાવરણમાં ઉછરવાના કારણે પોતાની ગુમરાહીની 
જવાબદારીમાંથી સામાન્ય નિયમ પ્રમાણે છૂટી શકે છે. 

હવે સવાલ આ ઊભો થાય છે કે જો આ આદિકાળનો વાયદો ખરેખર લેવામાં પણ આવ્યો હતો તો શું 
તેનું સ્મરણ આપણી ચેતના અને સ્મૃતિમાં સુરક્ષિત છે ? શું આપણામાંથી કોઈ માણસ પણ આ જાણે છે કે 
દુનિયાના પ્રારંભમાં તે તેના ખુદાની સામે રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો અને તેને “કરડ સવાલ કરવામાં 
આવ્યો હતો અને તેણે (“# કહ્યું હતું, જો ના, તો પછી એ એકરારને કે જેનું સ્મરણ આપણી સભાનતા અને 
સ્મૃતિમાંથી ભૂલાઈ ગયું છે, આપણી વિરૂદ્ધ દલીલ કેવી રીતે ઠરાવી શકાય? 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઓઆન ર૨ 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


આનો જવાબ આ છે કે એ વાયદાની છાપ માનવીની સભાનતા અને સ્મૃતિમાં તાજી રહેવા દેવામાં 
આવત તો માનવીને દુનિયાના વર્તમાન પરીક્ષાસ્થળમાં મોકલવો સાવ નિરર્થક જાત કેમકે એના પછી તો આ 
અજમાયશ અને પરીક્ષાનો કોઈ અર્થ જ બાકી ન રહેત. એટલા માટે આ છાપને સભાનતા અને સ્મૃતિમાં તો 
તાજી રાખવામાં ન આવી, પરંતુ તે અચેતન મન ($।109-૦૦1૩૦ં૦૫૩ ॥1|16) અને અંતઃજ્ઞાન (।11પ|1010) 
માં નિઃશંક સુરક્ષિત છે. આની સ્થિતિ એ જ છે જે આપણા તમામ બીજા ચિત્ત તથા અંતઃ કરણના જ્ઞાનની સ્થિતિ 
છે. સંસ્કૃતિ અને સભ્યતા તેમજ નીતિમત્તા અને મામલાઓના તમામ ક્ષેત્રોમાં માનવી દ્વારા આજ સુધી જે કંઈ 
પ્રગટ થયું છે તે બધું જ હકીકતમાં માનવીની અંતર્હિત (ગુપ્ત અને અદશ્ય) શક્તિના રૂપમાં (2૦૦11દ્|/) 
રહેલું હતું. બહારના ચાલકબળો અને આંતરિક ગતિશક્તિઓએ ભેગાં મળીને જો કંઈ કર્યું છે તે ફકત આટલું જ 
કે જે કંઈ અંતર્હિત શક્તિ હતી તેને અમલી રીતે કરી નાખ્યું. આ એક હકીકત છે કે કોઈ શિક્ષણ, કોઈ તાલીમ, 
કોઈ વાતાવરણીય પ્રભાવ અને આંતરિક ચાલકબળ માનવીની અંદર કોઈ પણ વસ્તુ, જે તેની અંદર અંતર્હિત 
શક્તિ તરીકે રહેલી ન હોય, કદાપિ પેદા કરી શકતું નથી. અને આવી જ રીતે આ તમામ અસરકારક પરિબળો 
જો તેમની બધી જ તાકાત લગાવી પણ દે તો તેમની અંદર આ શક્તિ નથી કે એ વસ્તુઓમાંથી, કે જે માનવીની 
અંદર અંતર્હિત શક્તિ તરીકે રહેલી છે, કોઈ વસ્તુને સંપૂર્ણપણે ગુમ કરી દે. બહુ બહુ તો આટલું કરી શકે કે તેને 
મૂળ પ્રકૃતિથી વિકૃત (૩૦1-૦10 કરી દે. પરંતુ એ વસ્તુ બધાં જ વિચલનો તથા અને વિકૃતિઓ છતાં અંદર 
રહેશે, પ્રગટ થવા માટે જોર કર્યા કરશે , અને બાહ્ય અપીલનો જવાબ આપવા માટે તત્પર રહેશે. આ મામલો જેમ 
કે અમે હમણાં જ ઉપર વર્ણવ્યો છે, આપણા બધાં જ અચેતન મન તથા અંતઃકરણની વિધાઓ સાથે સામાન્ય છે : 

એ બધા આપણી અંદર અંતર્હિત શક્તિ તરીકે રહેલાં છે, અને તેમના હાજર હોવાનો વિશ્વસનીય 
પુરાવો એ વસ્તુઓમાંથી આપણને મળે છે જે સક્રિય રીતે આપણા દ્વારા પ્રગટ થાય છે. 

આ બધાને પ્રગટ થવા માટે બાહ્ય યાદી, સાધનો, શિક્ષણ , તાલીમ અને ઘડતરની જરૂર પડે છે, અને જે 
કંઈ આપણા દ્વારા પ્રગટ થાય છે તે જાણે કે હકીકતમાં બાહ્ય અપીલનો એ જવાબ છે જે આપણી અંદર રહેલી 
અંતર્હિત શક્તિના ઘટકો તરફથી મળે છે. 

આ બધાંને આંતરિક દુર્ભાવનાઓ તથા બાહ્ય દુષ્પ્રભાવો દબાવીને, પડદો નાખીને વિચલિત અને 
વિકૃત કરી ધ્વસ્ત કરી શકે છે પરંતુ સંપૂર્ણ રીતે નાબૂદ કરી શકતાં નથી, અને એટલા જ માટે આંતરિક ભાવના 
અને બાદ્ય પ્રયાસ બન્ને દ્વારા સુધારણા અને પરિવર્તન (૦૦1૧૫૦13૦11) શકય બને છે. 

બરાબર આ જ સ્થિતિ એ અંતર્શાન સ્ફૂરિત જ્ઞાનની પણ છે જે આપણને સૃષ્ટિમાં આપણી સાચી 
હેસિયત તથા સૃષ્ટિના સર્જકની સાથે આપણા સંબંધ વિષે મળેલું છે : 

આના અસ્તિત્વનો પુરાવો આ છે કે તે માનવજીવનના દરેક યુગમાં, ધરતીના દરેક પ્રદેશમાં, દરેક 
વસ્તીમાં, દરેક પેઢી તથા વંશમાં ઉદ્ભવતો રહ્યો છે અને કયારેય દુનિયાની કોઈ તાકાત તેને નાબૂદ કરવામાં 
સફળ થઈ શકી નથી. 

આના સત્યને અનુરૂપ હોવાનો પુરાવો આ છે કે જયારે પણ તે ઊભરાઈને બહાર આવી સક્રિય રીતે 
આપણા જીવનમાં કાર્યરત થયું છે ત્યારે તેણે તંદુરસ્ત અને લાભદાયી પરિણામો જ આપ્યાં છે . 

તેને ઉદ્ભવવા અને પ્રગટ થવા માટે તથા સક્રિયરૂપ ધારણ કરવા માટે હંમેશથી એક બાહ્ય અપીલની 
જરૂર રહી છે, એટલા માટે નબીઓ અ.સ. અને આકાશી ગ્રંથો તથા તેમનું અનુસરણ કરનારા સત્યના 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઆઓન ૨ 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


ત 77297 2/7 27૮-:/7 13/07 2 1 6૬ 
9 છ૯#*%૪ ગહ કહ્હ-252 


નજ 


અમે નિશાનીઓ સ્પષ્ટપણે રજૂ કરીએ છીએ. “અને એટલા માટે કરીએ છીએ કે આ લોકો પાછા 
૧૩૭ 


આવીજાય. 
અને હે મુહમ્મદ, આમની સામે એ માણસની કેફિયત વણવો જેને અમે અમારી આયતોનું 


નિમંત્રકો, બધાં જ આ જ કામ કરતા રહ્યાં છે. એટલા જ માટે તેમને કુર્અનિમાં મુઝક્કિર (યાદ અપાવનારાં), 
ઝિક્ર (સ્મરણ) , તઝકિરહ (સ્મૃતિ) અને તેમના કામને તઝકીર (યાદ અપાવવું) ના શબ્દો વડે વ્યકત કરવામાં 
આવ્યાં છે જેનો અર્થ આ છે કે નબીઓ, ગ્રંથો તથા સત્ય તરફ બોલાવનારાં લોકોની અંદર કોઈ નવી વસ્તુ પેદા 
નથી કરતાં પરંતુ એજ વસ્તુને જાગૃત અને તાજી કરે છે જે તેમની અંદર પહેલાંથી જ રહેલી હતી. 

માનવીના અંતરાત્મા તરફથી દરેક જમાનામાં આ તઝકીરનો જવાબ હકારમાં મળવો તે આ વાતનો 
વધારાનો એક પુરાવો છે કે અંતઃકરણમાં હકીકતમાં કોઈ જ્ઞાન છૂપાયેલું હતું જે તેના પોકારનારનો અવાજ 
ઓળખીને જવાબ આપવા માટેજાગૃત થઈ ગયું. 

બીજું, આને જહાલત અને અંધશ્રદ્ધા, મનની ઇચ્છાઓ અને પૂર્વગ્રહો, જિજ્ઞાતો અને મનુષ્યોમાં 
રહેલાં શેતાનોના ગેરમાર્ગે દોરતા શિક્ષણ અને આકર્ષણોએ હંમેશાં દબાવવાનો, છૂપાવવાનો , ચલિત કરવાનો 
અને વિકૃત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે જેના પરિણામે શિર્ક, નાસ્તિકતા, સત્યધર્મથી વિચલન, અધાર્મિકતા અને 
નૈતિક તથા અમલી બગાડ પ્રગટ થતા રહ્યાં છે પરંતુ અજ્ઞાનની આ તમામ શક્તિઓના સંગઠિત પ્રયાસો છતાં 
આ જ્ઞાનની જન્મજાત છાપ માનવીના દિલની પાટી ઉપર થોડા ઘણા પ્રમાણમાં બાકી રહી છે અને એટલા જ માટે 
સ્મરણ તથા નવીનીકરણના પ્રયાસો તેને જાગૃત કરવામાં સફળ થતા રહ્યાં છે. 

નિઃશંકપણે દુનિયાના વર્તમાન જીવનમાં જે લોકો સત્ય તથા હકીકતના ઇનકાર ઉપર અડેલાં છે તેઓ 
તેમની દલીલબાજીઓથી આ જન્મજાત છાપના અસ્તિત્વનો ઇનકાર કરી શકે છે અથવા ઓછામાં ઓછું તેને 
શંકાસ્પદ પુરવાર કરી શકે છે પરંતુ જે દિવસે હિસાબનો દિવસ યોજાશે તે દિવસે તેમનો સર્જનહાર તેમની સ્મૃતિ 
અને ચેતનામાં આદિ સમયની એ સભાના સ્મરણને તાજું કરી દેશે જ્યારે તેમણે તેને તેમનો એકમાત્ર ખુદા અને 
એકમાત્ર માલિક સ્વીકાર્યો હતો. પછી તે આ વાતનો પુરાવો પણ તેમની પોતાની જાતમાંથી જ પૂરો પાડી દેશે કે એ 
વાયદાની છાપ તેમના મનમાં હંમેશાં રહી, તેમજ આ પણ તે તેમના પોતાના જીવનની કાર્યનોંધમાંથી સાક્ષીઓની 
સામે બતાવી દેશે કે તેમણે કઈ કઈ રીતે એ છાપને દબાવી, કયારે કયારે અને ક્યા કયા સંજોગોમાં તેમના 
હૃદયોમાંથી સત્યના અવાજો ઊઠયાં , પોતાની અને પોતાની આસપાસની ગુમરાહીઓ સામે તેમના અંતજ્ઞનિ કયાં 
કયાં અને કયા કયા વખતે ઇનકારનો અવાજ બુલંદ કર્યો, સત્ય નિમંત્રક લોકોના સંદેશનો જવાબ આપવા માટે 


દિ 


તેમની અંદર છૂપાયેલું જ્ઞાન કેટકેટલી વખત અને કઈ કઈ જગ્યાએ બહાર આવવા માટે તૈયાર થયું અને પછી તેઓ 
તેમના પૂર્વગ્રહો અને તેમની મનની ઇચછાઓના કારણે કેવી કેવી છટકબારીઓ અને બહાનાઓ વડે તેને છેતરતાં 
અને ચૂપ કરતા રહ્યાં. એ વખતે જયારે આ બધાં રહસ્યો ખુલ્લાં પડશે ત્યારે દલીલબાજીનો સમય નહીં હોય બલકે 
ગુન્હાનો સ્પષ્ટ એકરાર હશે. એટલા માટે કુર્બાનેમજીદ કહે છે કે તે વખતે અપરાધીઓ આ નહીં કહે કે અમે 


અજ્ઞાની હતાં અથવા અમે નાવાકેફ હતાં , બલકે આ કહેવા માટે મજબૂર હશે કે અમે કાફિર હતાં, એટલે કે અમે 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઆન ૨ 
જે ૧-૭» ૧૦૩ 


ઝ્ાહટહઇડ શ 1&ક્ઉ6 ઈ પડ 7ર 
દડ ગઠીયા 6ર 925. 
ક “હક ૭ડ્કહક્કફ 2.2 
“ઇપ હઉ ઝઇઠકડાડ-ડદઇફકઇ 


” 


જ્ઞાન આપ્યું ખુહતુ” પરંતુ તે તેમના બંધનમાંથી ભાગી નીકળ્યો. છેવટે શેતાન તેની પાછળ પડી ગયો 


ન 


એટલે સુધી કે તે ભટકી ગયેલા લોકોમાં સામેલ થઈને રહયો. જોં અમે ઈચ્છયું હોત તો તેને એ 
આયતો વડે ઉચ્ચતા એનાયત કરી હોત, પરંતુ તે તો જમીનની જ તરફ ઝૂકીને રહી ગયો અને 
પોતાની મનની ઇચ્છાની જ પાછળ પડેલો રહ્યો, એટલા માટે તેની હાલત કૂતરા જેવી થઈ ગઈ કે 
તમે તેની ઉપર હુમલો કરો ત્યારે પણ જીભ લટકાયેલી રાખે અને તેને છોડી દો ત્યારે પણ જીભ 


“જ ૧૩૯ 


લટકાયેલી રાખે. “આ જ ઉદાહરણ એ લોકોનું છે જે અમારી આયતોને ખોટી ઠેરવે છે. 


જાણવા છતાં સત્યનો ઈનકાર કર્યો. હટ, ડડ ઈદાકર્ડડ (સૂર: અન્‌આમ, આયત ૧૩૦). 


ન 


(૧૩૬) એટલે કે સત્યની ઓળખની જે નિશાનીઓ માનવીના પોતાના અંતઃકરણમાં રહેલી છે તેમનો 
સ્પષ્ટપણે નિદેશ કરે છે. 

(૧૩૭) એટલે કે વિદ્રોહ અને વિચલનનો માર્ગ છોડીને બંદગી અને આજ્ઞાપાલનના માર્ગ તરફ પાછા વળે. 

(૧૩૮) આ શબ્દો ઉપરથી એવું લાગે છે કે તે ચોકક્સ કોઈ નિશ્ચિત માણસ હશે જેની તરફ ઇશારો 
કરવામાં આવ્યો છે. પરંતુ અલ્લાહ અને તેના પયગમ્બરની આ અત્યંત ઉચ્ચ નૈતિકતા છે કે જયારે પણ તેઓ 
કોઈના દુર્ગુણનો દાખલો આપે છે ત્યારે સામાન્ય રીતે તેનું નામ જાહેર કરતાં નથી બલકે તેના વ્યક્તિત્વ ઉપર 
પડદો નાખીને માત્ર તેના ખરાબ દાખલાનો ઉલ્લેખ કરી દે છે કે જેથી તેને બદનામ કર્યા વિના અસલ હેતુ સિદ્ધ 
થઈ જાય. એટલા જ માટે ન તો કુઅનિમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે અને ન તો કોઈ સહીહ હદીસમાં કે એ માણસ કે 
જેનો દાખલો અહીં આપવામાં આવ્યો છે, કોણ હતો. તફસીરકર્તાઓએ નબી સ.અ.વ.ની પયગમ્બરીના 
જમાનામાં તથા એ પહેલાંના ઇતિહાસના વિવિધ લોકોને આ દાખલો લાગુ કર્યો છે. કોઈ બલઅમ બિન 
બાઊરાઅનું નામ લે છે, કોઈ ઉમૈયા બિન અબિસ્સલતનું , અને કોઈ સૈફી ઇબ્ને રાહિબનું. પરંતુ હકીકત આ છે 
કે એ વ્યક્તિ વિશેષ તો પડદાની પાછળ છે જે આ દાખલામાં આપણી સમક્ષ હતી, અલબત્ત, આ ઉદાહરણ એ 
દરેક માણસને લાગુ પડે છે જેની અંદર આ ગુણ જોવા મળતો હોય. 

(૧૩૯) આ બે નાના કથનોમાં એક ખૂબ જ મહત્ત્વનો વિષય વર્ણવવામાં આવ્યો છે જેને થોડી 
વિગતવાર રીતે સમજી લેવો જોઈએ. 

એ માણસ જેનો દાખલો અહીં આપવામાં આવ્યો છે તે અલ્લાહની આયતોનું જ્ઞાન ધરાવતો હતો, એટલે 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઓઆન ર૨ 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


2 2-2 ત ઝા “7 4-2 કું 


777 વિકિ 
“552-૦૦૭૪ કહ્ય 
2 5 4 “ડઝ, ૪૯5 


કજ 


તમે આ કિસ્સાઓ આમને સંભળાવતાં રહો, કદાચ આ લોકો કંઈક વિચાર-મંથન કરે. ઘણું જ 
ખરાબ ઉદાહરણ છે આવા લોકોનું જેમણે અમારી આયતોને ખોટી ઠેરવી, અને તેઓ સ્વયં 
પોતાની જ જાત ઉપર જુલમ કરતા રહ્યાં છે. 


કે તે સચ્ચાઈથી માહિતગાર હતો. આ જ્ઞાનનું પરિણામ આ આવવું જોઇતું હતું કે તે એ રસ્તાથી દૂર રહેત જેને તે 
ખોટો માનતો હતો, અને એ રીત અપનાવત જેના વિષે તેને ખબર હતી કે તે સાચી છે. જ્ઞાન આધારિત આ જ 
અમલના કારણે અલ્લાહતઆલા તેને માનવતાના ઉચ્ચ દરજ્જાઓ ઉપર પ્રગતિ આપત. પરંતુ તે દુનિયાના 
ફાયદા અને આનંદ તથા એશઆરામની તરફ નમી પડ્યો, મનની ઇચ્છાઓના તકાદાઓનો સામનો કરવાને 
બદલે તેમની સામે હથિયાર નાખી દીધાં, ઊંચા કામોની પ્રાપ્તિ માટે દુનિયાના પ્રલોભનથી પર થવાને બદલે તે આ 
પ્રલોભનોથી એટલી હદે પ્રભાવિત થઈ ગયો કે તેના તમામ બુલંદ ઇરાદા અને બૌદ્ધિક અને નૈતિક પ્રગતિની તમામ 
શક્યતાઓને તરછોડી દીધી અને એ તમામ મર્યાદાઓને તોડીને ભાગી નીકળ્યો જેની સાચવણીનો તકાદો ખુદ તેનું 
જ્ઞાન કરી રહ્યું હતું. પછી જયારે તે પોતાની નૈતિક નબળાઈના કારણો જાણવા છતાં સત્ય તરફથી વિમુખ બનીને 
ભાગ્યો ત્યારે શેતાન, જે નજીકમાં જ ટાંપીને બેઠો હતો, તે તેની પાછળ લાગી ગયો અને સતત તેને એક નીચી 
કક્ષાથી બીજી નીચી કક્ષા તરફ હંકારતો રહ્યો, એટલે સુધી કે એ જાલિમે તેને એ લોકોના જૂથમાં પહોંચાડીને જ દમ 
લીધો જે તેની જાળમાં ફંસાઈને સંપૂર્ણપણે તેમની બુદ્ધિ અને ચેતનાની દોલત ખોઈ બેઠાં છે. 

આના પછી અલ્લાહતઆલા એ માણસની હાલતને કુતરા સાથે સરખાવે છે જેની કાયમ લટકતી જીભ 
અને ટપકયા કરતી લાળ એક ન સંતોષાય તેવી લાલચની આગ તથા કયારેય તૃપ્ત ન થાય તેવી ઇચ્છા દર્શાવે છે. 
આ સરખામણી પાછળનું કારણ એ જ છે જેના કારણે આપણે આપણી ભાષામાં એવા માણસને કે જે દુનિયાની 
લાલચમાં આંધળો બની ગયો હોય દુનિયાનો કુતરો કહીએ છીએ. કુતરાની પ્રકૃતિ શું છે? લોભ અને લાલચ. 
કુતરાની નાક હરતાં ફરતાં જમીનને સૂંઘ્યા જ કરે છે કે કદાચ કયાંકથી ખાવાની વાસ આવી જાય, તેને પથ્થર 
મારો તો પણ તેની આ આશા દૂર થતી નથી કે કદાચ આ વસ્તુ કે જે ફેકવામાં આવી છે તે કોઈ હાડકું અથવા 
રોટલીનો ટૂકડો જ હોય. પેટનો ગુલામ એક વખત તો દોડીને તેને પણ પોતાના દાંતોમાં પકડી લે છે. તેની તરફ 
ધ્યાન ન આપો તો પણ તે લાલચનો માર્યો આશાઓની એક દુનિયા પોતાના દિલમાં લઈને જીભ લટકાવીને 
હાંફતો અનેક્નુજતો ઊભો જ રહેશે. સમગ્ર દુનિયાને તે માત્ર પેટની નજરથી જ જુએ છે. કોઈ જગ્યાએ કોઈ મોટું 
શબ પડયું હોય, જે કેટલાય કુતરાઓના ખોરાક માટે પૂરતું હોય, ત્યારે એક કુતરો તેમાંથી માત્ર પોતાનો હિસ્સો 
લઈને સંતોષ નહીં માને બલકે તેને પોતાના માટે જ આરક્ષેત રાખવા માગશે અને બીજા કોઈ કુતરાને તેની પાસે 
ફરકવા પણ નહીંદે. આ પેટની ઇચ્છા પછી જો કોઈ વસ્તુ તેની ઉપર છવાયેલી હોય તો તે છે સંભોગની ઇચ્છા. 
તેના આખા શરીરમાંથી માત્ર એક ગુહ્યાંગ જ એવી વસ્તુ છે જેમાં તે રસ ધરાવે છે અને તેને જ સૂંઘવા અને 
ચાટવામાં વ્યસ્ત રહે છે. તેથી આ સરખામણીનો આશય આ છે કે ભૌતિકવાદી માણસ જયારે જ્ઞાન અને 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઓઆન ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


2 .--5! #ઇ કક 


વિન જ કૂ! *૯24૫#૯હ-* 


ડડ, 1. 996% 1 5 


ક્ટ કક રી 6 ક». 


277. ટ £# 2-4 
હહ ગ્હ2 ૫૯૯૯૬ 9-3  ં “»ઝર!ક 
- ૭-2-૭૦ ૮1! 22૮ “7૭૪% ક. 
6 રી ડજડઠહ। નિ “હૃ.હાડ૪5 

ક "ક્‌ કુ ત” 

૯9 હ 1 ૯-51 | હ 5564;-2 કાગઝ ઠઠ 
જેને અલ્લાહ માર્ગદર્શન આપે ફકત પ જ સીધો માર્ગપામે છે અને જેને અલ્લાહ તેના માર્ગદર્શનથી 


વંચિત કરી દે તે જ નિષ્ફળ અને દુભાંગી થઈને રહે છે. અને આ હકીકત છે કે અનેક જિનજ્ઞાતો અને 
મનુષ્યો એવાં છે જેમને અમે જહન્ઞમ માટે જ પેદા કર્યા છે.” તેમની પાસે હૃદયો છે પરંતુ તેઓ 


તેમના વડે વિચારતાં નથી. તેમની પાસે આંખો છે પરંતુ તેઓ તેમની વડે જોતાં નથી. તેમની પાસે 
કાન છે પરંતુ તેઓ તેમના વડે સાંભળતાં નથી. તેઓ પશુ જેવાં છે બલકે તેમના કરતાં પણ બદતર, 


આ એ લોકો છે જે ગફલતમાં ખોવાઈ ગયેલાં છે. 


જ ળા 


ઈમાનનું દોરડું તોડીને ભાગે છે અને મનની આંધળી ઈચ્9ાઓના હાથમાં તેની લગામ આપી દે છે ત્યારે તે 
કુતરાની હાલતે પહોચ્યા વિના રહેતો નથી, આખું શરીરપેટ અને આખું શરીરગુહ્યાંગ. 

(૧૪૦) આનો મતલબ આ નથી કે અમે તેમને પેદા જ એટલા માટે કર્યા હતાં કે તેઓ જહન્નમમાં જાય 
અને તેમને અસ્તિત્વમાં લાવતી વખતે જ આ ઇરાદો કરી લીધો હતો કે તેમને દોજખનું ઈંધણ બનાવવાના છે, 
બલકે આનો સાચો અર્થ આ છે કે અમે તો તેમને દિલ, દિમાગ, આંખો અને કાન આપીને પેદા કર્યા હતાં પરંતુ 
દુર્ભાગીઓએ તેમની પાસેથી કોઈ કામ ન લીધું તથા તેમના ખોટા કર્મોના કારણે છેવટે જહન્ઞમના ઈંધણ બનીને 
રહ્યાં. આ જ વિષયને વ્યકત કરવા માટે એ વર્ણનશૈલી અપનાવવામાં આવી છે જે મનુષ્યની ભાષામાં ખૂબ જ 
અફસોસ અને હતાશાના સમયે વાપરવામાં આવે છે. દા.ત. જો એક માના ઘણાં યુવાન પુત્રો યુદ્ધમાં જઈ મોતને 
ભેટે ત્યારે તે લોકોને કહે છે મેં તેમને એટલા માટે ઉછેરીને મોટા કર્યા હતાં કે પોલાદ અને અગ્નિના ખેલમાં નાશ 
પામે. આ કથન દ્વારા તેનો આશય આ હોતો નથી કે ખરેખર તેમને ઉછેરવાનો હેતુ આ જ હતો બલકે આ 
અફસોસ વ્યક્ત કરતી શૈલીમાં હકીકતમાં તે આ કહેવા માગે છે કે મેતો આટઆટલી મહેનતો દ્વારા મારું લોહી 
સીંચીને આ બાળકોને ઉછેર્યા હતાં પરંતુ ખુદા આ લડનારા ઝઘડાખોરોને જુએ કે મારી મહેનત અને બલિદાનના 
ફળ આવી રીતે માટીમાં મળી ગયાં. 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઓઆન ૨ 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


2 52- » કક નરન 
હ5*3ઉફક્ટાફ-5].55 
27 “7” ક 2» 


-22/.ક52.42 -2૮2.24 
ઝં ૦૯૭5્ફ-% દ્ુગદ હાઇ છ 
અલ્લાહ સુંદર નામોનો “ હક્કદાર છે, તેને સુંદર નામો વડે જ પોકારો અને એ લોકોને 
છોડી દો જે તેના નામો રાખવામાં સચ્ચાઈથી ચલિત થઈ જાય છે. તેઓ જે કરતા રહ્યાં છે તેનો 


૧૪૨ 


બદલો તેઓ પામશે જ. 


(૧૪૧) હવે પ્રવચન તેના સમાપન તરફ જઈ રહ્યું છે તેથી ઉપસંહાર તરીકે શિખામણ અને ઠપકાની 
મિશ્ર શૈલીમાં લોકોને તેમની કેટલીક ખૂબ જ દેખાઈ આવતી ગુમરાહીઓ સામે ચેતવવામાં આવી રહ્યાં છે, અને 
સાથે જ પયગમ્બરના સંદેશની સામે ઇનકાર અને મશ્કરીનું જે વલણ તેમણે અપનાવી રાખ્યું હતું તેની ભૂલ 
સમજાવતાં તેના દુષ્પરિણામથી તેમને ચેતવવામાં આવી રહ્યાં છે. 

(૧૪૨) માનવી પોતાની ભાષામાં વસ્તુઓના જે નામ પાડે છે તે હકીકતમાં એ કલ્પના ઉપર આધારિત 
હોય છે જે તેના મગજમાં એ વસ્તુઓ વિષે હોય છે. કલ્પનામાં રહેલી ખામી નામમાં ખામીના રૂપમાં વ્યકત થાય 
છે અને નામમાં રહેલી ખામી કલ્પનાની ખામી માટે દલીલ બને છે. બીજું, વસ્તુઓની સાથે માનવીનો સંબંધ 
તથા વ્યવહાર પણ અનિવાર્યપણે એ કલ્પના ઉપર જ આધારિત હોય છે જે તેના મગજમાં તેમના વિષે તે ધરાવે 
છે. કલ્પનાની ખામી સંબંધની ખામીમાં વ્યક્ત થાય છે અને કલ્પનામાં સ્વસ્થતા અને સારાપણું સંબંધની 
સ્વસ્થતા અને સારાપણામાં વ્યકત થતી હોય છે. આ હકીકત જેવી રીતે દુનિયાની તમામ વસ્તુઓની બાબતમાં 
સાચી છે એવી જ રીતે અલ્લાહની બાબતમાં પણ સાચી છે. અલ્લાહ માટે નામ (ચાહે તે નામો વ્યક્તિવાચક હોય 
અથવા ગુણવાચક) સૂચવવામાં માનવી જે પણ ભૂલ કરે છે તે હકીકતમાં અલ્લાહની હસ્તી અને ગુણો વિષેની 
તેની આસ્થાની ભૂલનું પરિણામ હોય છે. બીજું, ખુદા વિષે પોતાની કલ્પના અને આસ્થામાં માનવી જેટલી અને 
જેવી ભૂલ કરે છે એટલી જ અને એવી જ ભૂલ તેના દ્વારા તેના જીવનના સમગ્ર નૈતિક વ્વવહારના ઘડતરમાં પણ 
થઈ જાય છે, કેમ કે માનવીના નૈતિક વ્યવહારનું ઘડતર સંપૂર્ણ રીતે એ કલ્પના ઉપર આધારિત છે જે તેણે ખુદા 
વિષે તથા ખુદાની સાથે તેના અને સૃષ્ટિના સંબંધ વિષે બાંધેલી હોય. એટલા જ માટે કહ્યું કે ખુદાના નામ 
રાખવામાં ભૂલ કરવાથી બચો , ખુદાના માટે સારા નામો જ યોગ્ય છે અને તેને એ જ નામોથી યાદ કરવો જોઈએ, 
તેના નામ સૂચવવામાં નાસ્તિકતાનું પરિણામ ખૂબ જ ખરાબ છે. 

“સારા નામો” નો અર્થએ નામો છે જેનાથી ખુદાની મહાનતા અને ઉચ્ચતા, તેની પવિત્રતા અને તેના 
પૂર્ણતાના ગુણો વ્યકત થતાં હોય. “ઇલ્હાદ” નો અર્થ આ છે મધ્યબિંદુથી ચલિત થઈ જવું. સીધી દિશાથી ફરી 
થઈ જવું. તીર જયારે બરાબર લક્ષ્ય ઉપર વાગવાને બદલે બીજી કોઈ તરફ લાગી જાય છે ત્યારે અરબી ભાષામાં 
“5801 5#:-ર્ટી કહે છે એટલે કે તારા તીરે લક્ષ્યથી ઇલ્હાદ કર્યું. ખુદાના નામ રાખવામાં ઇલ્હાદ આ છે કે 
ખુદાના એવા નામ રાખવામાં આવે જે તેના દરજજાથી ઊતરતી કક્ષાના હોય, જે તેના આદરને ઓછો કરતાં 
હોય, જેમના દ્વારા ખામીઓ અને કલંકો તેની સાથે જોડાતાં હોય, અથવા તેની પાક અને ઉચ્ચતર હસ્તી વિષે 
કોઈ ખોટી માન્યતા વ્યકત થતી હોય . બીજું, આ પણ ઇલ્હાદ જ છે કે જીવસૃષ્ટિમાંથી કોઈના પણ માટે એવું નામ 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઓઆન ર૨ 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


દા “255૪-૭2 


ઠહ%ડ્કકકહ ર 
ટ# 4722૮79274 ક પ0 2,“9૮2707* ? ક હદર 72 - 
જેલક્ન્પ્ટ નમા જનનુ હઝ.-12 


ચવ કઝ 5 ઈન ક ક 27૭5), 22- 
૭3 નિ 


ન્ય ,5$ કહ હટ ગ્ક્ઝા્ુપન 
૦265 #%તડ્ક્કાહક્હુ ક કક 


ડાકક ડક ડ%વહનાહ 


અમારી મખ્લૂકમાં એક જૂથ એવું પણ છે જે બરાબર સત્ય અનુસાર માર્ગદર્શન આપે છે અને સત્ય 
પ્રમાણે જ ન્યાય કરે છે. (રુકૂઅ ૨૨) રહ્યાં એ લોકો જેમણે અમારી આયતોને ખોટી ઠેરવી દીધી છે, 


તો તેમને અમે તબક્કાવાર એવી રીતે વિનાશની તરફ લઈ જઈશું કે તેમને ખબર સુદ્ધાં નહીં થાય. 
હું તેમને ઢીલ આપી રહ્યો છું, મારી ચાલનો કોઈ તોડ નથી. 

અને શું આ લોકોએ કયારેય વિચાર્યું નથી ? આમના મિત્ર ઉપર ગાંડપણની કોઈ અસર 
નથી. તે તો એક ચેતવણી આપનાર છે જે (ખરાબ પરિણામ આવતાં પહેલાં) સ્પષ્ટપણે ચેતવી રહ્યો 
છે. શું આ લોકોએ આકાશ અને ધરતીની વ્યવસ્થા ઉપર કયારેય વિચાર કર્યો નથી અને કોઈ પણ 
વસ્તુને જે અલ્લાહે સર્જી છે આંખો ખોલીને નથી જોઈ ?*” અને શું આ પણ તેમણે વિચાર્યું નથી કે 
કદાચ તેમની જિંદગીની મુદ્દત સમાપ્ત થવાનો સમય 


રાખવામાં આવે જે માત્ર ખુદા માટે જ યોગ્ય હોય. બીજું, કહ્યું કે અલ્લાહના નામ રાખવામાં જે લોકો ઇલ્હાદ 
આચરે છે તેમને છોડી દો. તો આનો અર્થ આ છે કે જો આ લોકો સીધી રીતે સમજાવવાથી માનતાં ન હોય તો 
તેમની ખોટી અને પાયા વિનાની ચચઓમાં તમારે પડવાની જરૂર નથી, તેમની ગુમરાહીનું પરિણામ તેઓ જાતે 
જોઈ લેશે. 

(૧૪૩) મિત્રનો અર્થ મુહમ્મદ સ.અ.વ. છે. આપ એ જ લોકોમાં જન્મ્યાં, એમની જ વચ્ચે રહ્યાં, 
બાળપણથી યુવાની અને યુવાનીથી વૃદ્ધાવસ્થાએ પહોચ્યાં. નબૃવ્વત પહેલાં આખીયે કોમ આપને એક ખૂબ જ 
સીધા સ્વભાવના અને સ્વસ્થ બુદ્ધિના માણસ તરીકે ઓળખતી હતી. નબૂવ્વત પછી જયારે આપે ખુદાનો સંદેશ 
પહોંચાડવાનું કામ શરૂ કર્યું ત્યારે એકાએક તેઓ આપને પાગલ કહેવા માંડયાં. સ્પષ્ટ છે કે આ પાગલ કહેવું એ 
વાતોના કારણે ન હતું જે આપ નબી થયા પહેલાં કરતા હતાં . બલકે માત્ર એ જ વાતો માટે હતું કે આપે નબી થયા 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઓઆન ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


હ%54૦ ૯૯ ગડ 

5 ઝાંદપ્કહક* 

હડહ્ડ કહ્ય 
૦૯*્ઝ્ઝબઝબ હક ૭%પાદૃધ્ 


નજીક આવી ગયો હોય ?““ તો પછી હવે પયગમ્બરની આ ચેતવણી પછી બીજી કઈ વાત આવી 
હોઈ શકે છે જેની ઉપર આ લોકો ઈમાન લાવે ? --જેને અલ્લાહ માર્ગદર્શનથી વંચિત કરી દે તેના 


માટે પછી કોઈ માગંદર્શક નથી, અને અલ્લાહ આમને આમના વિદ્રોહમાં જ ભટકતાં છોડી દે છે. 

આ લોકો તમને પૂછે છે કે આખરે એ કયામતની ઘડી કયારે ઊતરશે ? કહો, “આનું 
જ્ઞાન મારા માલિકની જ પાસે છે. તેને તેના સમયે તે જ જાહેર કરશે. આકાશો અને ધરતીમાં 
એ ઘણો જ ભારે સમય હશે. તે તમારી ઉપર ઓચિંતો આવી જશે.'' આ લોકો તેના વિષે તમને 
આ રીતે પૂછે છે જાણે કે તમે તેની ખોજમાં લાગેલાં છો. કહો, “આનું જ્ઞાન તો માત્ર અલ્લાહને છે 
પરંતુ મોટાભાગના લોકો આ હકીકતથી અજાણ છે.” 


પછી સંદેશ પહોચાડવાનું શરૂ કર્યું. આ જ કારણસર કહેવામાં આવી રહ્યું છે કેઆ લોકોએ કયારેય વિચાર્યું પણ છે 
કે આ વાતોમાંથી કઈ વાત પાગલપણાની છે ? કઈ વાત અયોગ્ય, આધાર વિનાની અને અતાર્કિક છે ? જો આ 
લોકો આકાશ અને ધરતીની વ્યવસ્થા ઉપર વિચાર કરત, અથવા ખુદાની બનાવેલી કોઈ વસ્તુને પણ થોભીને 
જોત તો તેમને પોતાને ખબર પડી જાત કે શિ્કનું ખંડન, તૌહીદનું સમર્થન, માલિકની બંદગીનું નિમંત્રણ તથા 
દરેક મનુષ્યની જવાબદારી અંગે જે કંઈ તેમનો ભાઈ તેમને સમજાવી રહ્યો છે તેની સત્યતા માટે આ સમસ્ત 
સૃષ્ટિનું તંત્ર અને અલ્લાહના સૃષ્ટિજગતનું કણેકણ સાક્ષી આપી રહ્યું છે. 

(૧૪૪) એટલે કે મૂખાઓ આટલું પણ વિચારતાં નથી કે મૃત્યુના સમયની કોઈને ખબર નથી, કશી 
ખબર નથી કે કયારે કોની મુદ્દત પૂરી થઈ જાય. પછી જો આમાંથી કોઈનો છેલ્લો સમય આવી ગયો અને તેના 
વ્યવહારની સુધારણા માટે જે મહેતલ તેને મળેલી છે તે આ જ ગુમરાહીઓ અને દુરાચારોમાં વેડફાઈ ગઈ તો 
અંતે તેની શું દશા થશે? 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઅનિ ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


ન 42 


દ“«દહા:5)૬કકઝદઇકફઝછવડા:54 
નિ ડડ ઝાડ 
તિ #કકદદઝડડણડ'દકાહક ક 
નનન હ 


ન “7જ 2 ક ક ન્ન્જ્ ન *્રક- 


હે મુહમ્મદ, આમને કહો કે “હું મારી જાત માટે કોઈ ફાયદા ક કરાડી અધિકાર ધરાવતો નથી, 
અલ્લાહ જ જે ચાહે છે તે થાય છે. અને જો મને ગેબનું જ્ઞાન હોત તો હું ઘણાં ફાયદા મારા માટે 
હાંસલ કરી લેત અને મને કયારેય કોઈ નુકસાન નપહોંચત. હું તો માત્ર એક ચેતવણી આપનાર 


ને.”” 


અને ખુશખબર સંભળાવનાર છું એ લોકો માટે જે મારી વાત માને.” (રુકૂઅ ૨૩) 

તે અલ્લાહ જ છે જેણે તમને એક જીવમાંથી પેદા કર્યા અને તેની જ જાતિમાંથી તેની જોડી 
બનાવી કે જેથી તેની પાસે શાંતિ મેળવે. પછી જ્યારે પુરુષે સ્ત્રીને ઢાંકી લીધી ત્યારે તેને એક હળવો 
સરખો ગભ રહી ગયો જેને લઈને તે હરતી ફરતી રહી. પછી જ્યારે તે ભારે થઈ ગઈ ત્યારે બજ્ઞેએ 
મળીને અલ્લાહ, તેના માલિકને દુઆ કરી 


ક 


(૧૪૫) આનો અર્થ આ છે કે કયામતની સાચી તારીખ તે જ જણાવી શકે છે જેને ગેબનું જ્ઞાન હોય, 
અને મારી હાલત તો આ છે કે હુંતો આવતીકાલ વિષે પણ જાણતો નથી કે મારી સાથે અથવા મારા કુટુંબની સાથે 
શું થવાનું છે. તમે પોતે સમજી શકો છો કે જો આ જાણકારી મારી પાસે હોત તો હું કેટલા નુકસાનોથી આગોતરી 
ચેતીને બચી જાત તથા કેટલા ફાયદા માત્ર આગોતરી જાણકારીના કારણે મારા પોતાના માટે ભેગાં કરી લેત. 


બીજું, આ તમારી કેવી મોટી મૂર્ખાઈ છે કે તમે મને પૂછો છો કે કયામત કયારે આવશે? 


સૂરઃ આ'રાફ ૭ તફહીમુલકુઅનિ ર 
લ્ત્ત્ઝ રક દ્વરિવ 7૮5૪7 84 84૮4 48 - 6$ 
ધ) હુ ક ન જ ૧ કક ,* ૦૨ હ્ક્્ન 
“૦૯: ૭૯55 સ હક 
554 1ઝ કડાઈ ટફ કઇડઈ્‌ડડ 

[હરી (2 તૂટે. ક ૫2 7પ રે પ્ઝ્ટ 


& «272 ? 9» 2 ૬%ટ,૮ »?:૮ 145% ટકા 5%. 
ફ્હ ક્ષ્ક 
લતા તનનન છા ઈક 0 હી 


કે જો તે અમને સ્વસ્થ એવું બાળક આપ્યું તો અમે તારા આભારી થઈશું. પરંતુ જ્યારે અલ્લાહે 
તેમને એક સ્વસ્થ બાળક આપી દીધું ત્યારે તેઓ તેની આ દેણગી અને એનાયતમાં બીજાંને તેનો 


ભાગીદાર ઠરાવવા લાગ્યાં. અલ્લાહ ઘણો ઉચ્ચ અને પર છે આ શિક્યુક્ત વાતોથી જે આ લોકો કરે 
છે.” કેવાં મૂખ છે આ લોકો કે એમને અલ્લાહના ભાગીદાર ઠેરવે છે જે કોઈ વસ્તુને પણ પેદા 
કરતાં નથી બલકે પોતે જ પેદા કરવામાં આવે છે, 


(૧૪૬) અત્રે મુશ્રિકોની અજ્ઞાનતાપૂર્ણ ગુમરાહીઓની આલોચના કરવામાં આવી છે. કહેવાનો હેતુ 
આ છે કે માનવજાતિને આરંભમાં અસ્તિત્વ આપનાર અલ્લાહતઆલા છે જેનો ખુદ મુશ્રિકો પણ ઇનકાર કરતાં 
નથી. બીજું, દરેક માનવીને અસ્તિત્વ આપનાર પણ અલ્લાહતઆલા જ છે અને આ વાતને પણ મુશ્રિકો જાણે 
છે. સ્રીના ગભશિયમાં નુત્ફાને ધારણ કરાવવું, આ સુક્ષ્મ ગભને ઉછેરીને એક જીવતા બાળકનું રૂપ આપવું, એ 
બાળકની અંદર ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારની શક્તિઓ અને ક્ષમતાઓ પેદા કરવી તથા તેને પૂર્ણ અને તંદુરસ્ત માનવી 
બનાવીને જન્મ આપવો, આ બધું જ અલ્લાહતઆલાના અખત્યારમાં છે . જો અલ્લાહ સ્રીના ગભશયમાં વાનર 
અથવા સાપ અથવા કોઈ બીજા વિચિત્ર પ્રકારનો જીવ પેદા કરી દે, અથવા બાળકને પેટમાં જ આંધળો , બહેરો, 
અપંગ બનાવી દે, અથવા તેની શારીરિક, માનસિક અને બૌદ્ધિક શક્તિઓમાં કોઈ ખામી મૂકી દે તો કોઈની 
પાસે આ તાકાત નથી કે અલ્લાહની આ બનાવટને બદલી નાખે. આ હકીકતથી મુશ્રિકો પણ એવી જ રીતે વાકેફ 
છે જેવી રીતે તૌહીદમાં માનનારાં. આ જ કારણ છે કે ગર્ભાવસ્થામાં બધી જ અપેક્ષાઓ અલ્લાહની સાથે જ 
જોડાયેલી હોય છે કે તે જ ખોડરહિત અને સ્વસ્થ બાળક પેદા કરશે. પરંતુ આ અંગે પણ અજ્ઞાન અને મૂર્ખતાની 
પરાકાષ્ઠા આ છે કે જયારે આશા ફળે છે અને ચંદ્ર જેવું બાળક પ્રાપ્ત થઈ જાય છે ત્યારે આભારદર્શન માટે ચઢાવા 
અને ભેટો કોઈ દેવી, કોઈ અવતાર, કોઈ વલી અને કોઈ હઝરતના નામે ચઢાવવામાં આવે છે અને બાળકના 
એવાં નામો પાડવામાં આવે છે કે જાણે તે ખુદા સિવાય બીજા કોઈની મહેરબાનીનું પરિણામ હોય, દા.ત. 
હુસૈનબખ્શ , પીરબખ્શ , અબ્દુર્રસૂલ, અબ્દુલઉઝઝા, અબ્દુશ્શમ્સ વગેરે. 

આ સંબોધનને સમજવામાં એક મોટી ગેરસમજ થયેલી છે જેને ઝઈફ રિવાયતોએ વધારે મજબૂતાઈ 
આપી દીધી. કેમ કે શરૂઆતમાં માનવજાતિનો જન્મ એક જીવમાંથી થયા અંગેનો ઉલ્લેખ છે, જેનો અર્થ 
આદમઅ.સ. છે, અને પછી તરત જ એક પુરૂષ અને સ્રીનો ઉલ્લેખ શરૂ થઈ ગયો છે જેમણે પહેલાં તો અલ્લાહ 
સમક્ષ તંદુરસ્ત અને ખોડવિનાના બાળકના જન્મ માટે દુઆ કરી અને જયારે બાળક જન્મી ગયું ત્યારે અલ્લાહની 
એનાયતમાં બીજાંને ભાગીદાર ઠરાવી દીધાં, એટલા માટે લોકોએ આ માની લીધું કે આ શિર્ક કરનારા પતિ- 
પત્ની ચોકકસ હઝરત આદમ અ.સ. અને હવ્વા અ.સ. જ હશે. આ ગેરસમજ ઉપર રિવાયતોનું એક આવરણ 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઓઆન ૨ 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


દ્વિ. 222 2 ઇજ્ડૃ “ર્ર 27 78272) 7927 77 
29૯%) ગ્હન્ય ઝે નિ ડડ 
ક22 8૨777૪2 નત કિ દ્ધ ક 2ક ૭/7 
2943 ઝક કઈ કાઠી 55505 


ન 


ઝે ને 


ક ઝુ 


તેઓ તમારી પાછળ ન આવે, તમે ચાહે તેમને 


જે ન તો તેમની મદદ કરી શકે છે અને ન તો પોતે જ પોતાની મદદ કરવા માટે સમર્થ છે. જો તમે 
તેમને સીધા માર્ગ તરફ આવવા માટે બોલાવો તો 
પોકારો કે ચુપ રહો, બન્ઞે સ્થિતિઓમાં 


ચઢી ગયું અને એક આખો કિસ્સો ઘડી કાઢવામાં આવ્યો કે હઝરત હવ્વા અ.સ.ના બાળકો પેદા થતાં જ મરી જતા 
હતાં, છેવટે એક બાળકના જન્મ પ્રસંગે શેતાને તેમને ફોસલાવીને તેયાર કરી દીધાં કે તેનું નામ અબ્દુલહારિસ 
(શેતાનદાસ) રાખી દે. નવાઈની વાત તો આ છે કે આ રિવાયતોમાંથી કેટલીક રિવાયતોની સનદો નબી 
સ.અ.વ. સુધી પણ જોડી દેવામાં આવી છે. પરંતુ હકીકતમાં આ તમામ રિવાયતો ખોટી છે અને કુઓાનિના 
લખાણો પણ આને સમર્થન આપતાં નથી. કુર્અાનિ જે કહી રહ્યું છે તે ફકત આ જ છે કે માનવજાતિનું પહેલું યુગલ 
કે જેનાથી સર્જનની શરૂઆત થઈ, તેનો સર્જનહાર પણ અલ્લાહ જ હતો, બીજો કોઈ તેની આ સર્જનક્રિયામાં 
ભાગીદાર ન હતો તથા દરેક પુરૂષ અને સ્ત્રીના મિલનથી જે સંતાન પેદા થાય છે તેનો સર્જનહાર પણ અલ્લાહ જ 
છે જેનો એકરાર તમામ લોકોના દિલોમાં વસેલો છે. એટલા માટે આ જ એકરારના કારણે તમે આશા અને ડરની 
હાલતમાં જયારે દુઆ માગો છો ત્યારે અલ્લાહ સમક્ષ જ માગો છો, પરંતુ પાછળથી જયારે આશા પૂરી થઈ જાય 
છે ત્યારે તમને શિર્ક સૂઝે છે. આ સંબોધનમાં કોઈ ખાસ માણસ અને ખાસ સ્ત્રીનો ઉલ્લેખ નથી બલકે 
મુશ્રિકોમાંથી દરેક પુરૂષ અને દરેક સ્રીની હાલત વર્ણવવામાં આવી છે. 

અત્રે એક બીજી વાત પણ ધ્યાન આપવા યોગ્ય છે. આ આયતોમાં અલ્લાહતઆલાએ જે લોકોની ટીકા 
કરી છે તેઓ અરબસ્તાનના મુશ્રિકો હતાં અને તેમનો ગુન્હો આ હતો કે તે તંદુરસ્ત સંતાન જન્મે તે માટે તો ખુદા 
પાસે જ દુઆ માગતા હતાં પરંતુ જયારે બાળક પેદા થઈ જતું હતું ત્યારે અલ્લાહની આ એનાયતમાં બીજાંને 
આભારદર્શનમાં ભાગીદાર ઠરાવી દેતા હતાં . નિ:શંકપણે આ હાલત પણ ખૂબ જ ખરાબ હતી, પરંતુ અત્યારે જે 
શિક આપણે તૌહીદના દાવેદારોમાં જોઈ રહ્યાં છીએ તે આનાથી પણ વધારે ખરાબ છે. આ જુલમીઓ તો સંતાન 
પણ બીજાંની પાસે જ માગે છે, ગર્ભાવસ્થા દરમ્યાન માનતાઓ પણ બીજાંની માને છે, તથા બાળક પેદા થઈ 
ગયા પછી ચઢાવા પણ તેમના જ સ્થાનકો-આસ્તાનાઓ ઉપર જઈને ચઢાવે છે. જો કેજહાલતકાળના આરબો 
મુશ્રિક હતાં અને આ તૌહીદના દાવેદારો છે, તેમના માટે જઢશ્નમ ફરજિયાત હતી અને આ લોકો માટે મોક્ષની 
ગેરંટી છે, તેમની ગુમરાહીઓ બદલ ટીકાઓ કરવામાં જીભો ધારદાર છે પરંતુ આ લોકોની ગુમરાહીઓ માટે જો 
કોઈ ટીકા કરી નાખે તો ધાર્મિક દરબારોમાં બેચેની ફેલાઈ જાય છે. આ જ દારૂણ સ્થિતિનું ચિત્રણ ઉદુના મર્હ્મ 
કવિ હાલીએ તેમની કાવ્યરચનામાં કર્યો છે : 

કરે ગૈર ગરબુત કી પૂજા તો કાફિર જો ઠેહરાએ બેટા ખુદા કા તો કાફિર 

સુકેઆગ પરબહરે સિજદા તો કાફિર કવાકિબ મેં માને કરિશ્મા તો કાફિર 

મગરમોમિનો પર કુશાદા હૈં રાહે પરસ્તિશ કરે શૌક સે જિસકી ચાહે 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઓઆન ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


“799 ૦-4 ક 2ક/ ૬97 


ણા કિ 442૭26 દ્ર જ ક ૨૧ ૦ 
દ્ર/હુક્ક્ડવ્# ઝલ શં 


27222%7 92. 22%4;92? 22297 22272૮47 “(૬ 779[(2 
ડઝ હ 5“ ક58 ડડ 


7 

ઉડ ન 27 227 તા ઇતિ ૮22 # 9277 22-77 72., । 
ઈપ્રા્- ૯૦.૦ 
દધ ૮2279૪8. ૮! 27₹27£₹ 7:2 9227 227₹2૮૮0 
હાક 1૬ દી 
દ્ર ન નન ક (2 ક “ત 22 2 ય 
હ9છ૭-ક્*૭*ઝ્ ૭ ક £52519216/8 

હળ (૮4૮૮૨૮ . ૮:64 4૪% (1 4૬ દ 

હેક ક ક ૮. પ૦ 

જ ઈક શ *2 હ કે ।૯- નડી જ બુક 
તમારા માટે સમાન જ રહ્યાં. “ તમે લોકો ખુદાને છોડી જેમને પોકારો છો તેઓ તો માત્ર બંદા છે 


નજ 


જેવી રીતે તમે બંદા છો, તેમની પાસે દુઆઓ માગી જુઓ, તમારી દુઆઓનો જવાબ આપે જો 
તેમના વિષેની તમારા ખ્યાલો આ સાચા છે. શું આ પગ ધરાવે છે કે તેના વડે ચાલે ? શું આ હાથ 


ધરાવે છે કે તેમના વડે પકડે ? શું આ આંખો ધરાવે છે કે તેમના વડે જુએ ? શું આ કાન ધરાવે છે કે 
તેમના વડે સાંભળે ?'“ હે મુહમ્મદ, આમને કહો કે “બોલાવી લો તમારા ઠેરવેલાં ભાગીદારોને, 
પછી તમે સો ભેગાં મળીને મારી વિરુદ્ધ યુકિતઓ અજમાવો અને મને કદાપિ મહેતલ ન આપો, 
મારો હિમાયતી અને મદદગાર એ ખુદા છે જેણે આ ગ્રંથ ઊતાર્યો છે અને તે સદાચારીઓની 
હિમાયત કરે છે. “ 


નબી કો જો ચાહે ખુદા કર દિખાયે ઇમામોકા રુત્બા નબી સે બઢાયેં 

મઝારો પે જા જા કે નઝરે ચઢાયે શહીદોંસે જા જા કે માંગેંદુઆએ 

ન તૌહીદ મેં કુછખલલ ઇસ સે આયે ન ઇસ્લામ બિગડે ન ઈમાન જાયે. 

(૧૪૭) એટલે કે આ મુશ્રિકોના જુઠ્ઠા દેવોની સ્થિતિ આ છે કે સીધો રસ્તો દેખાડવો અને તેમના 
પૂજકોનું માર્ગદર્શન કરવું તો દૂરની વાત છે, તે બિચારા તો કોઈ માર્ગદર્શકનું અનુસરણ કરવા માટે પણ સમર્થ 
નથી, એટલે સુધી કે કોઈ દુઆ કરનાર દુઆનો જવાબ સુદ્ધાં આપી શકતાં નથી. 

(૧૪૮) અહીં એક વાત સ્પષ્ટપણે સમજી લેવાની જરૂર છે. શિર્કયુકત ધર્મોમાં ત્રણ વસ્તુઓ અલગ 
અલગ જોવા મળે છે. એક તો એ મૂર્તિઓ, ચિત્રો અથવા પ્રતીકો જે પૂજાની વસ્તુઓ (00]૦લડ ૦ 0/01:3[10) 
હોય છે. બીજી એ હસ્તીઓ અથવા આત્માઓ અથવા અર્થો જે હકીકતમાં પૂજનીય ઠરાવી દેવામાં આવે છે અને 
જેમનું પ્રતિનિધિત્વ મૂર્તિઓ અને ચિત્રો વગેરેના રૂપમાં કરવામાં આવે છે. ત્રીજી એ માન્યતાઓ અને 


સૂરઃ આ'રાફ ૭ તફહીમુલકુઅનિ ર 
અત «77 ૪૮% ૮... કઝ. ક ક ત 24-59 
ઝર ક્ક ૯ર શ*9-૯#૯#-::૯» 
1-1227726% 17?, 7, 2722 »72,7_ -72222ર:2-2-5ક% 
કભ ઝેઈ-ફ૭ ડ5%પછ2ઉ9છ#- ૯ 


“7ક/7ક “ક #?» ક 


ર કે ૮9»૭»2#027 72૭21277 ?2 1૮4 
શ પડજછ હકક”. 59 
હા 27,272 
હ્ડડ નન 619 
5 દ્વ 7 છ 2 £ 2[7“-?૮ 02 જ 
છે “બ ઉ્કનથડ) “તરક હઝ દકહ્ક્ાહ્ટ 
2#* ડ્ર 07% ક 22 #-૦૬।)245, 2» .%, * 
૭ “છકડા -૯-૦૬૩1%2૯હડ૭ 


સત્વતતત્રત «તત્વ 2. ક» 2 2,તત્ર 
૩8 


પ વં હ દ્વિદ લિ 
ઈંદ૯ ગ્કં૦પઝ ૯1%» ૦૯૩-25૩ ૭ 


આનાથી ઊલટું, તમે ખુદાને છોડીને જેમને પોકારો છો તે ન તો તમારી મદદ કરી શકે છે અનેનતો 
પોતે પોતાની જ મદદ કરવાને જ કાબેલ છે, બલકે જો તમે તેમને સીધા માર્ગ ઉપર આવવા માટે 
કહો તો તેઓ તમારી વાત સાંભળી પણ નથી શકતાં. બહારથી જો કે તમને આવું દેખાય છે કે તેઓ 
તમારી તરફ જોઈ રહ્યાં છે પરંતુ વાસ્તવમાં તેઓ કશું જ નથી જોતાં .'' 

હે નબી, નરમાશ અને દરગુજરની રીત અપનાવો, ભલાઈની શીખ આપતા રહો, અને 
અજ્ઞાન લોકો સાથે વાદ-વિવાદમાં ન પડો. જો કયારેય શેતાન તમને ઉશ્કેરે ત્યારે અલ્લાહની શરણ 
માગો, તે બધું જ સાંભળનાર અને જાણનાર છે. હકીકતમાં જે લોકો સંયમી છે તેમની હાલત તો આ 
હોય છે કે કયારેય શેતાનના પ્રભાવથી કોઈ ખરાબ વિચાર જો તેમને સ્પર્શી પણ જાય છે ત્યારે તેઓ 
તરત જ ચેતી જાય છે અને પછી તેમને સ્પષ્ટ દેખાવા માંડે છે કે તેમના માટે સાચી કાર્યપદ્ધતિ શું છે. 
રહ્યાં તેમના (અર્થાત્‌ શેતાનોના) ભાઈબંધો, તો તેઓ તેમને તેમના અવળા માગેંખેંચીને લઈ જાય છે 


22 


ન 


આસ્થાઓ જે આ શિર્કયુકત પૂજા વિધિઓ અને કૃત્યો હેઠળ કામ કરતાં હોય છે. કુર્અાન જુદી જુદી રીતો દ્રારા આ 
ત્રણેય ઉપર પ્રહાર કરે છે. અહીં આ જગ્યાએ તેની આલોચનાની દિશા પહેલી વસ્તુ તરફ છે, એટલે કે એ 
મૂર્તિઓ વાંધાજનક છે જેમની સમક્ષ મુશ્રિકો તેમની પૂજા વિધિઓ કરે છે તથા તેમની પ્રાર્થનાઓ અને અરજીઓ 
અને ભેટો પ્રસ્‍તુત કરે છે. 

(૧૪૯) આ જવાબ છે મુશ્રિકોની એ ધમકીઓનો જે તેઓ નબી સ.અ.વ.ને આપતા હતાં. તેઓ 
કહેતા હતાં કે જો તમે અમારાં આ દેવીદેવતાઓનો વિરોધ કરવાનું છોડશો નહીં અને તેમના તરફની લોકોની 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઆઓન ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


ક 2:-.-2 2 »૦?“ 27,7૮,-5ક તિ 2૮ જ કટક 4 4. 
9-૫9 શ ૫, સ્ક” ૭519૦૯22252 52 


ન 


અને તેમને ભટકાવવામાં કોઈ કચાશ બાકી રાખતાં નથી.” 

હે નબી, જ્યારે તમે આ લોકો સામે કોઈ નિશાની (અથાત્‌ ચમત્કાર) પ્રસ્‍તુત કરતાં નથી 
ત્યારે આ લોકો કહે છે કે 
શ્રદ્ધાને આવી રીતે બગાડતાં રહયાં તો તમારી ઉપર તેમનો પ્રકોપ તૂટી પડશે . 

(૧૫૦) આ આયતોમાં નબી સ.અ.વ.ને દીન તરફ બોલાવવા, તેને પહોંચાડવા તથા લોકોને રસ્તો 
બતાવવા અને તેમની સુધારણા કરવા માટેના ડડહાપણના કેટલાક મહત્ત્વના મુદ્દાઓ જણાવવામાં આવ્યાં છે અને 
હેતુ ફક્ત નબી સ.અ.વ.ને જ શીખવાડવાનો નથી બલકે નબી સ.અ.વ.ની મારફતે એ તમામ લોકોને આ જ 
ડહાપણ શીખવાડવાનો છે જે નબી સ.અ.વ.ના ઉત્તરાધિકારી બનીને દુનિયાને સીધો માર્ગ બતાવવા માટે ઊઠે. 
આ મુદ્દાઓને ક્રમવારએક પછી એક જોઈ લેવાં જરૂરી છે. 

(૧) સત્યના નિમંત્રક માટે જે ગુણો સૌથી વધારે જરૂરી છે તેમાંથી એક આ છે કે તેણે નરમ સ્વભાવનો, 
સહનશીલ અને ખુશ મિજાજ હોવું જોઈએ. તે પોતાના સાથીઓ માટે સ્નેહાળ, સામાન્ય લોકો માટે દયાળુ અને 
વિરોધીઓ માટે સહિષ્ણુ હોવો જોઈએ. તેણે તેના સાથીદારોની નબળાઈઓને પણ સહન કરવી જોઈએ તથા 
તેના વિરોધીઓની સખતાઈઓને પણ . તેણે ઉગ્રમાં ઉગ્ર ઉશ્કેરણીજનક પ્રસંગોએ પણ તેનો મિજાજ ઠંડો રાખવો 
જોઈએ , ખૂબ જ અણગમતી વાતોને પણ ભારે ખુશ મિજાજ રાખીને જતી કરવી જોઈએ, વિરોધીઓ તરફથી ગમે 
તેવી કડક ભાષા, આક્ષેપબાજી , હાનિ અને શરારતપૂર્ણ અવરોધો ઊભા કરવામાં આવે ત્યારે તેણે દરગુજરનું 
વલણ દાખવવું જોઈએ. કડકાઈ, તુંડમિજાજી , કડવા વેણ બોલવાં તથા બદલો લેવાનો ઉત્તેજક સ્વભાવ આ કામ 
માટે ઝેર જેવું છે અને આનાથી કામ બગડે છે , સુધરતું નથી. આ જ વસ્તુને નબી સ.અ.વ.એ આ રીતે કહી છે કે, 
“મારા માલિકે મને આદેશ આપ્યો છે કે ગુસ્સા અને ખુશી બક્ષે સ્થિતિઓમાં ન્યાયની વાત કહું, જે મારાથી 
કપાય હું તેની સાથે જોડાઊં, જે મને મારા અધિકારથી વંચિત કરે હું તેને તેનો હક્ક અદા કરૂં, જે મારી સાથે જુલમ 
કરે હું તેને માફ કરી દઊં.'' અને આ જ વસ્તુનો આદેશ નબી સ.અ.વ. એ લોકોને આપતાં હતાં જેમને જયારે 
આપ દીનના કામ માટે પોતાના તરફથી મોકલતા હતાં કે 9 હ-:9919 2919૬939919 ક એટલે કે “તમે જયાં પણ 
જાઓ ત્યાં તમારું આગમન લોકોના માટે ખુશીના સમાચાર બને નહીં કે નફરતનું કારણ અને લોકોના માટે તમે 
અનુકૂળતાના કારણ બનો, નહીં કે તંગી અને સખતાઈના”. અને આ જ વસ્તુના વખાણ અલ્લાહતઆલાએ 
નબી સ.અ.વ. માટે કર્યા છે. -ડઇ%હાકકઇઝ, ઈ કદાઈઇડ ઈ ડડ્ડકહકટક#ડફ્ક એટલે કે “આ 
અલ્લાહની કૃપા છે કે તમે આ લોકો માટે નરમ છો, નહીં તો જો તમે તંડમિજાજી તથા કઠોરહૃદયી હોત તો આ 
બધાં લોકો તમારી આજુબાજુથી વિખરાઈ જાત” . (સૂરઃ આલેઇમરાન આયત ૧૫૯) 

(ર) સત્યના સંદેશની સફળતાની ચાવી આ છે કે માણસ બહુ ફિલસૂફી ન હાંકે અને ઝીંણુંઝીણું ન કાંતે 
બલકે લોકોને પ્રચલિત રીતે એટલે કે એ સરળ અને સ્પષ્ટ સદ્કાર્યો માટે શીખ આપે જેમને સામાન્ય રીતે બધા જ 
લોકો ભલી માને છે અથવા જેમની ભલાઈને સમજવા માટે એ સામાન્ય બુદ્ધિ (૦૦11૧1૧૦11 5૦1૧5૦) પૂરતી 
હોય છે જે દરેક માણસની પાસે છે. આવી રીતે સત્યના 4િમંત્રકની અપીલ જાહેર જનતા તથા ખાસ લોકો 
તમામને પ્રભાવિત કરે છે અને દરેક શ્રોતાના કાન દ્વારા દિલ સુધી પહોંચવાનો માર્ગ જાતે જ કાઢી લે છે. આવા 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઓઆન ૨ 
જે ૧-૭» ૧૦૩ 


નેકી ના સંદેશની વિરૂદ્ધ જે લોકો હંગામો ઊભો કરે છે તે પોતે તેમની નિષ્ફળતા અને આ સંદેશની સફળતા માટે 
અને ખુદ તેમની નિષ્ફળતા માટે કામ કરે છે. કેમ કે સામાન્ય માણસ, ભલે તે ગમે તેટલાં પૂર્વગ્રહો ધરાવતો હોય, 
જયારે જુએ છે કે એક તરફ એક સજજન અને ઉચ્ચ નૈતિકતા ધરાવતો માણસ છે જે સીધા-સરળ ભલાઈના 
કામોની તરફ બોલાવી રહ્યો છે અને બીજી તરફ ઘણાં લોકો તેના વિરોધમાં દરેક પ્રકારના નૈતિક અને 
માનવતાની કક્ષાથી ઉતરતી કક્ષાના ઉપાયો અજમાવી રહ્યાં છે ત્યારે ધીમે ધીમે તેમનાં હૃદય આપોઆપ સત્યના 
વિરોધીઓ તરફથી ફરતાં જાય છે અને સત્ય નિમંત્રક તરફ વળતાં જાય છે, એટલે સુધી કે છેવટે મુકાબલાના 
મેદાનમાં માત્ર એ જ લોકો રહી જાય છે જેમના અંગત હિતો અસત્યની વ્યવસ્થાની સ્થાપના સાથે જ સંકળાયેલાં 
હોય, અથવા જેમના દિલોમાં પુરોગામીઓના અનુસરણ અને જહાલતભર્ય પૂર્વગ્રહોએ કોઈ પ્રકાશ ગ્રહણ 
કરવાની ક્ષમતા બાકી ન રાખી હોય. આ જએ નીતિ હતી જેના કારણે નબી સ.અ.વ.ને અરબસ્તાનમાં સફળતા 
પ્રાપ્તથઈ અને આપના પછી થોડા સમયમાં જ ઇસ્લામના ઘોડા પૂર નજીકના દેશો ઉપર એવી રીતે ફરી વળ્યાં કે 
કોઈ જગ્યાએ સો ટકા અને કોઈજગ્યાએ એશી ટકા તથા તો કોઈ જગ્યાએ નેવું ટકા લોકો મુસલમાન થઈ ગયાં. 

(૩) સંદેશ પહોંચાડવાના આ કામમાં જયાં આ ઇચ્છા જરૂરી છે કે ભલાઈ ચાહનારા લોકોને 
સદાચારના કામોની શીખ આપવામાં આવે ત્યાં આ વાત પણ એટલી જ આવશ્યક છે કે અજ્ઞાન લોકોની સાથે 
વાદવિવાદ કરવામાં ન આવે, ભલે પછી તેઓ વાદવિવાદમાં પડવાની તથા વાદવિવાદમાં પાડવાની ગમે તેટલી 
કોશિશ કરે. સત્ય નિમંત્રકે આ બાબતમાં ખૂબ જ સાવધાન રહેવું જોઈએ કે તેનું સંબોધન માત્ર એ લોકો માટે હોય 
જે તર્ક સાથે વાતને સમજવા માટે તૈયાર હોય અને જયારે કોઈ માણસ જહાલતભર્યું વર્તન કરવા માંડે અને 
દલીલબાજી, ઝઘડો અને મ્હેણાં-ટોણાં શરૂ કરી દે ત્યારે સત્ય નિમંત્રકે તેનો હરીફ બનવાની ના પાડી દેવી જોઈએ 
કેમ કે આ ઝઘડામાં પડવાથી કંઈ મળવાનું નથી અને નુકસાન આ છે કે સત્ય નિમંત્રકની જે શક્તિ સંદેશને 
પહોંચાડવા તથા લોકોની સુધારણામાં ખર્ચાવી જોઈએ તે આ નકામા કામમાં વેડફાઈ જાય છે. 

(૪) ક્રમાંક ૩માં જે સૂચના આપવામાં આવી છે તેના અનુસંધાનમાં વધારાની સૂચના આ છે કે જયારે 
પણ સત્ય નિમંત્રક સત્યના વિરોધીઓના જોરજૂલમ અને તેમની ફિત્નાખોરીઓ અને તેમના અજ્ઞાનપૂર્ણ 
વાંધાઓ તથા આક્ષેપો સામે તેની અંદર ઉત્તેજના અનુભવે ત્યારે તેણે તરત જ સમજી લેવું જોઈએ કે આ નઝગે 
શેતાની (એટલે કે શેતાનની ઉશ્કેરણી) છે અને એ જ વખતે ખુદાનું શરણ માગી લેવું જોઈએ કે તેના બંદાને આ 
આવેગમાં વહી જવાથી બચાવે અને એવો બેકાબૂ ન થવા દે કે તેના હાથે સત્યના સંદેશને નુકસાન પહોંચાડનારું 
કોઈ કૃત્ય થઈ જાય. સત્યના સંદેશનું કામ હંમેશાં શાંત ચિત્તે જ થઈ શકે છે અને એ જ પગલું સાચું છે જે 
લાગણીઓથી પ્રભાવિત થયા વિના, સંજોગોને અનુરૂપ, ખૂબ સમજી-વિચારીને લેવામાં આવે. પરંતુ શેતાન જે 
આ કામને પ્રગતિ કરતું કયારેય જોઈ શકતો નથી, હંમેશાં એવા પ્રયત્નો કરતો રહે છે કે તેના મિત્રો મારફતે સત્ય 
નિમંત્રક ઉપર જાત જાતના હુમલા કરાવે અને પછી દરેક હુમલા વખતે સત્ય નિમંત્રકને ઉશ્કેરે કે આ હુમલાનો 
જવાબ તો જરૂર આપવો જોઈએ. આ અપીલ જે શેતાન સત્યના સંદેશ નિમંત્રકના દિલને કરે છે , તે મોટાભાગે 
ભારે ભ્રામક અર્થઘટનો તથા ધાર્મિક સુધારાઓના ગલેફમાં લપેટાયેલાં હોય છે પરંતુ તેની પાછળ સ્વાર્થ સિવાય 
બીજી કોઈ વસ્તુ હોતી નથી એટલા માટે છેલ્લી બે આયતોમાં કહેવામાં આવ્યું કે જે લોકો સંયમી (એટલે કે 
ખુદાથી ડરનારાં અને દુરાચારથી બચવાની ઇચ્છા ધરાવનારાં) છે તેઓ તેમના દિલમાં કોઈ પણ શેતાની 
ઉશ્કેરણીનો પ્રભાવ અથવા કોઈ ખરાબ વિચારનો ખટકો અનુભવ કરતાં જ તરત સાવચેત થઈ જાય છે અને 
પછી તેમને સ્પષ્ટપણે દેખાઈ જાય છે કે એ પ્રસંગે દીનના સંદેશનું હિત કઈ કાર્યપદ્ધતિ અપનાવવામાં રહેલું છે 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઓઆન ર૨ 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


તમે તમારા માટે કોઈ નિશાની કેમ પસંદ ન કરી લીધી ?““ આમને કહો “હું તો માત્ર એ વહીનું 
અનુસરણ કર છું જે મારા માલિકે મારી તરફ મોકલી છે. આ બુદ્ધિના અજવાળાં છે તમારા માલિક 


૧૫૨ 


તરફથી તથા માર્ગદર્શન અને કૃપા છે એ લોકો માટે જે આને સ્વીકારે.“ 


અને સત્યનિષ્ઠાનો તકાદો શું છે. જ્યારે એ લોકો કે જેમના કામમાં સ્વાર્થ હોય છે તથા આના જ કારણે જેમની 
શેતાનોની સાથે ભાઈબંધીનો સંબંધ છે, તેઓ શેતાનની ઉશ્કેરણીની સામે ટકી શકતાં નથી અને તેનાથી 
પરાજિત થઈને ખોટા રસ્તે ચાલી નીકળે છે , પછી શેતાન તેમને જે જે મેદાનમાં લઈ જવા ઇચ્છે છે ત્યાં ભેગો 
લઈને ફરે છે, અને કોઈ પણ ઠેકાણે જઈને તે થોભતો નથી. વિરોધીની દરેક ગાળના જવાબમાં તેમની પાસે એક 
ગાળ અને દરેક ચાલના જવાબમાં તેનાથી મોટી ચાલ હાજર હોય છે. 

આ આયતનો એક સાર્વજનિક અર્થ પણ છે અને તે આ કે સંયમી લોકોની રીત સામાન્ય રીતે તેમના 
જીવનમાં અસંયમી લોકો કરતાં ભિશ્ન હોય છે. જે લોકો હકીકતમાં ખુદાથી ડરનારા હોય છે અને દિલથી ઈચ્છે છે કે 
દુરાચારથી બચે, તેમની હાલત આ હોય છે કે ખરાબ વિચારની થોડી પણ ધૂળ જો તેમના હૃદયને સ્પર્શી જાય ત્યારે 
તેમને એવો જ ખૂંચ અનુભવાય છે જેવી ખૂંચ આંગળીમાં ફાંસ વાગવાથી અથવા આંખમાં કણો પડવાથી 
અનુભવાય છે. કેમ કે તેઓ ખરાબ વિચારો, ખરાબ ઈચ્છાઓ અને ખરાબ ઇરાદાઓથી ટેવાયેલાં નથી હોતાં 
એટલા માટે આ વસ્તુઓ તેમના માટે એવી જ રીતે સ્વભાવની વિરૂદ્ધ હોય છે જેવી રીતે આંગળીમાં ફાંસ અથવા 
આંખ માટે કણો અથવા એક ચોખ્ખાઈના આગ્રહી અને સ્વચ્છ સ્વભાવના માણસ માટે કપડાં પર શાહીનો એક 
ડાઘ અથવા ગંદકીનો એક છાંટો. પછી જયારે આ ખૂંચ તેમને અનુભવાય છે ત્યારે તેમની આંખો ખુલી જાય છે અને 
તેમનું અંતઃકરણ જાગૃત થઈને આ બૂરાઈની ધૂળને પોતાના ઉપરથી ખંખેરી નાખવામાં લાગી જાય છે. આનાથી 
વિરૂદ્ધ જે લોકો ન તો ખુદાથી ડરે છે , ન તો બૂરાઈથી બચવા માગે છે , અને જેમનો સંબંધ શેતાનની સાથે થઈ ગયો 
છે, તેમના મનમાં ખરાબ વિચારો, ખરાબ ઇરાદા, ખરાબ આશયો રંધાતાં રહે છે અને તેઓ આ ગંદી વસ્તુઓથી 
કોઈ કંટાળો પોતાની અંદર અનુભવતાં નથી, બિલકુલ એવી જ રીતે જેવી રીતે કોઈ તપેલામાં ભૂંડનું માંસ રંધાઈ 
રહ્યું હોય અને તે અજાણ હોય કે તેની અંદર શું રંધાઈ રહ્યું છે, અથવા જેવી રીતે કોઈ સફાઈ કામદારનું શરીર તથા 
તેના કપડાં ગંદકીથી લથબથ હોય અને તેને જરા પણ લાગતું ન હોય કે કઈ વસ્તુ તેની ઉપર ચોટેલી છે. 

(૧૫૧) કાફિરોના આ સવાલમાં એક સ્પષ્ટ કટાક્ષની ઢબ જોવા મળતી હતી , એટલે કે તેમના કહેવાનો 
અર્થ આ હતો કે ભાઈ, જેવી રીતે તમે નબી બની બેઠાં છો એવી જ રીતે કોઈ મો'જીઝો પણ પસંદ કરીને પોતાના 
માટે બનાવીને લાવ્યા હોત. પરંતુ આગળ જુઓ તો ખરા કે આ કટાક્ષનો જવાબ કેવી શાનદાર રીતે આપવામાં 


૧૫૨) એટલે કે મારું પદ આ નથી કે જે વસ્તુની માગણી થાય અથવા જેની મને પોતાને જરૂર લાગે 


( 
તેને જાતે ઉપજાવી કાઢું અથવા લખીને રજૂકરી દઊં. હું તો એક પયગમ્બર છું અને મારું પદ માત્ર આ જ છે કે જેણે 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઆન ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


22225 2%: 22 
૪૯% કક 


4] “224ટટ ૮2 ત્ર. «7 


જનનન ન્ન 


સ ક કા કો 


જ્યારે ય તમારી સમક્ષ વાંચવામાં પ ત્યારે તેને ધ્યાનપૂર્વક સાંભળો અને ચુપ રહો, કદાચ 
તમારી ઉપર પણ કૃપા થઈ જાય.” 

હે નબી, તમારા માલિકને સવાર-સાંજ યાદ કરો મનોમન કરગરીને અને ડર સાથે અને 
જીભથી પણ ધીમા અવાજમાં. તમે એ લોકોમાંથી ન થઈ જાઓ જે ગફલતમાં પડેલાં છે.' ” 


મને મોકલ્યો છે તેના આદેશો ઉપર અમલ કરૂં. મો'જિઝા સિવાય મારા મોકલનારે જે વસ્તુ મારી પાસે મોકલી છે 
તે આ કુર્બાન છે. આમાં બુદ્ધિવર્ધક અજવાળાં રહેલાં છે અને તેની સૌથી વધારે દેખાઈ આવતી ખૂબી આ છે કે જે 
લોકો આને માની લે છે તેમને જીવનનો સીધો માર્ગમળી જાય છે અને તેમના ઉત્તમ ગુણોમાં ખુદાઈ કૃપાના ચિહ્નો 
સ્પષ્ટપણે દેખાવા માંડે છે . 

(૧૫૩) એટલે કે આ જે પૂર્વગ્રહ અને હઠાગ્રહના કારણે તમે લોકો કુર્બાનનો અવાજ સાંભળતાં જ 
કાનમાં આંગળાં ખોસી લો છો અને શોરબકોર મચાવી દો છો જેથી ન તો પોતે જ સાંભળો અને તો બીજો કોઈ 
સાંભળી શકે, આ વર્તન છોડી દો અને જરા ધ્યાનપૂર્વક સાંભળો તો ખરા કે આમાં શું શીખવાડવામાં આવ્યું છે ! 
શું ખબર કે આના શિક્ષણથી માહિતગાર થઈ ગયા પછી તમે પોતે પણ એ જ કૃપાના હિસ્સેદાર બની જાઓ જે 
ઈમાન લાવનારા લોકોને મળી ગઈ છે. વિરોધીઓના કટાક્ષમય વેણના જવાબમાં સંદેશ પહોંચાડવાની આ 
એવી નાજુક અને મધુર તથા દિલોને તાબે કરનાર પ્રચાર શૈલી છે જેની ખૂબી કોઈ રીતે વર્ણવી શકાય તેમ નથી. 
જે માણસ દીનના પ્રચારની નીતિ શીખવા માગે છે તે જો ધ્યાન કરે તો આ જવાબમાં મોટા બોધ પામી શકે છે. 

આ આયતનો મૂળ આશય તો આ જ છે જે અમે ઉપર વર્ણવ્યો છે પરંતુ આમાંથી ગૌણ રીતે આ હુકમ 
પણ નીકળે છે કે જયારે ખુદાનો કલામ વંચાઈ રહ્યો હોય ત્યારે લોકોએ શિસ્તપૂર્વક મૌન ધારણ કરવું જોઈએ અને 


9. 


ધ્યાનપૂર્વક સાંભળવું જોઈએ. આમાંથી જ આ વાત પણ નીકળે છે કે ઇમામ જયારે નમાઝમાં કુર્ઓનનો પાઠ કરી 
રહ્યો હોય ત્યારે નમાઝીઓએ મૌન ધારણ કરીને તેને સાંભળવો જોઈએ પરંતુ આ બાબતમાં ઇમામો વચ્ચે 
મતભેદ રહ્યો છે. ઇમામ અબૂહનીફા અને તેમના સાથીઓનો મત આ છે કે ઇમામની કિરઅત-પાઠ મોટેથી હોય 
કે ધીમેથી નમાઝીઓએ મૌન રહેવું જોઈએ. ઇમામ માલિક અને ઇમામ અહમદનો મત આ છે કે જયારે મોટેથી 
કિરઅત થતી હોય ત્યારે જ નમાઝીઓએ મૌન રાખવું જોઈએ. પરંતુ ઇમામ શાફઈ આ મત ધરાવે છે કે મોટેથી 
હોય કે ધીમેથી બન્ને સ્થિતિમાં નમાઝીએ કિરઅત કરવી જોઈએ કેમકે અમુક હદીસોના આધારે તેઓ આ માને છે 
કેજેમાણસ નમાઝમાં સૂરઃફાતિહા ન પઢે તેની નમાઝ થતી નથી. 

(૧૫૪) યાદ કરવાનો અર્થ નમાઝ પણ છે અને બીજા પ્રકારની યાદ પણ, ચાહે તે મૌખિક હોય કે 


મનમાં. સવાર-સાંજનો અર્થ આ જ બજ્ઞે સમયો પણ છે અને આ સમયોમાં અલ્લાહની યાદ કરવાનો આશય 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઓઆન ર૨ 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


ન 


«5 ઉકહ#હકઝકડઝય્છઝ્ક્ટહ્ટઝાજ 


ક -- 


“દ 4222 2464 ૮22 ,4૭24 


6૯૫ 4&5* 25 


જે ફરિશ્તાં તમારા માલિકની હજૂરમાં નિકટનું સ્થાન ધરાવે છે તેઓ કદાપિ તેમની મોટાઈના 
અભિમાનમાં આવીને તેની ઇબાદતથી મોઢું ફેરવતાં નથી,” અને તેની પાકીનું વર્ણન કરતાં રહે 
છે “અને તેની આગળ ઝૂકેલાં રહે છે. 


૧૫૭ 


(રુકુઅ ૨૪) 


નમાઝ છે, અને સવાર-સાંજનો શબ્દ “3 ”' (કાયમ માટે) ના અર્થમાં પણ વપરાય છે અને આનો મતલબ 
હંમેશાં ખુદાની યાદમાં મગ્ન રહેવાનું છે. આ છેલ્લી શિખામણ છે જે પ્રવચન પુરૂં કરતાં કરતાં આપવામાં આવી 
છે અને આનો ઉદ્દેશ્ય આ દશ1વિવામાં આવ્યો છે કે તમારી સ્થિતિ કયાંક ગફલતમાં પડેલા લોકો જેવી ન થઈ 
જાય. દુનિયામાં જે ગુમરાહી ફેલાઈ છે અને માનવીની નીતિમત્તા અને કર્મોમાં જે બગાડ ઉદ્ભવ્યો છે તેનું કારણ 
ફક્ત આ જ છે કે માનવી આ વાતને ભૂલી જાય છે કે ખુદા તેનો રબ (માલિક) છે અને તે ખુદાનો બંદો છે અને 
દુનિયામાં તેને અજમાયશ માટે મોકલવામાં આવ્યો છે, અને દુનિયાનું જીવન પૂરૂં થઈ ગયા પછી તેને તેના 
માલિકને હિસાબ આપવાનો છે. એટલા માટે જે માણસ સીધા રસ્તા ઉપર ચાલવા માગતો હોય તેમજ દુનિયાને 
તેની ઉપર ચલાવવા માગતો હોય તેણે ખૂબ જ ચોકસાઈપૂર્વક આયોજન કરવું જોઈએ કે આ ભૂલ કયાંક તેનાથી 
ન થઈ જાય. એટલા જ માટે નમાઝ અને અલ્લાહની યાદ અને અલ્લાહ તરફ કાયમી ધ્યાન વિષે વારંવાર તાકીદ 
કરવામાં આવી છે. 

(૧૫૫) આનો અર્થ આ છે કે મોટાઈનું અભિમાન કરવું અને બંદગીથી મોઢું ફેરવવું શેતાનોનું કામ છે 
અને આનું પરિણામ પતન છે. આનાથી વિરૂદ્ધ ખુદાની સામે ઝૂકવું અને બંદગીમાં મકકમ રહેવું ફરિશ્તાઓ જેવું 
કૃત્ય છે, અને આનું પરિણામ પ્રગતિ, ઉન્નતિ તથા ખુદાની નિકટતા છે. જો તમે આ પ્રગતિની ઈચ્છા ધરાવતા 
હોવ તો તમારી કાર્યશૈલીને શેતાનોને બદલે ફરિશ્તાઓની કાર્યશૈલી પ્રમાણે બનાવો. . 

(૧૫૬) તસબીહ કરે છે , એટલે કે અલ્લાહતઆલાનું નિષ્કલંક, ખામીરહિત અને નિર્દોષ હોવું, દરેક 
પ્રકારની નબળાઈઓથી પર હોવું, અને તેનો કોઈ ભાગીદાર નથી અને તે અનુપમ છે, તેની સમકક્ષ કોઈ નથી 
આને દિલથી માને છે, આનો એકરાર કરે છે તથા હંમેશાં વ્યકત કરવામાં અને જાહેર કરવામાં વ્યસ્ત રહે છે. 

(૧૫૭) અત્રે આ હુકમ આપવામાં આવ્યો છે કેજો માણસ આ આયત વાંચે અથવા સાંભળે તો તે સિજદો 
કરે કે જેથી તેની સ્થિતિ શિકટતા ધરાવતા ફરિશ્તાઓની સ્થિતિને અનુરૂપ થઈ જાય તથા સમસ્ત સૃષ્ટિજગતનું 
સંચાલન કરનાર કાર્યવાઢકો જે ખુદાની સમક્ષ ઝૂકેલાં છે તેની જ સમક્ષ તે પણ એ સૌની સાથે ઝૂકી જાય અને 
પોતાના અમલ વડે તરત જ આ સાબિત કરી દે કે તે ન તો કોઈ પ્રકારનું અભિમાન ધરાવે છે, ન તો ખુદાની 
બંદગીથી વિમુખ થનાર છે. 

કુઓનિમજીદમાં આવાં ૧૪ સ્થળો છે જયાં સિજદાની આયતો આવેલી છે. આ આયતો વાંચતી વખતે 
સિજદો કરવાનો નિયમ તો સર્વમાન્ય છે પરંતુ તેના કારણો અંગે મતભેદ છે. ઇમામ અબૂહનીફા રદિ. સિજદએ 
(તિલાવતને વાજિબ કહે છે અને બીજા વિદ્ઠાનો તેને સુન્નત ગણે છે. નબી સ.અ.વ. ઘણી વખતે કોઈ મોટી 


સરઃ આ'રાક ૭ તકહીમલકઓઆન ર૨ 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


સભામાં કુઅનિ વાંચતાં અને તેમાં જયારે આયતેસિજદા આવતી ત્યારે આપ પોતે પણ સિજદો કરતા હતાં અને 
જે માણસ જયાં હોય ત્યાં સિજદામાં જતો રહેતો હતો , એટલે સુધી કે કોઈને સિજદો કરવા માટે જગ્યા ન મળે તો 
તે તેની આગળના માણસની પીઠ ઉપર માથું મૂકી દેતો. રિવાયતોમાં એવું પણ છે કે નબી સ.અ.વ.એ 
મકકાવિજય વખતે કુર્અાનની તિલાવત કરી અને તેમાં જયારે આયતેસિજદા આવી ત્યારે જે લોકો જમીન ઉપર 
ઊભા હતાં તે લોકોએ જમીન ઊપર સિજદો કર્યો અને જે લોકો ઘોડાં અને ઊંટો ઉપર બેઠેલા હતાં તે તેમની ઉપર 
જ ઝૂકી ગયાં. કોઈ વખત જયારે નબી સ.અ.વ.એ પ્રવચન દરમ્યાન આયતેસિજદા પઢી ત્યારે મિમ્બર ઉપરથી 
ઊતરીને સિજદો કર્યો છે અને પછી ઉપર જઈને પ્રવચન ચાલુ રાખ્યું છે. 

આ સિજદા માટે જમહૂર (બહુમતી વિદ્વાનો) એ જ શરતોમાં માને છે જે નમાઝ માટેની શરતો છે, એટલે 
કે વુઝૂ કરેલું હોવું જોઈએ, ચહેરો કિબ્લા તરફ હોવો જોઈએ અને નમાઝની જેમ જ સિજદામાં માથું જમીન પ૨ 
રાખવું જોઈએ. પરંતુ જેટલી હદીસો તિલાવતના સિજદાના પ્રકરણમાં અમને પ્રાપ્ત થઈ છે તેમાં કયાંય આ શરતો 
માટે દલીલ દેખાઈ નથી. તેમની ઉપરથી તો આટલું જ જણાય છે કે આયતેસિજદા સાંભળીને જે માણસ જયાં, જે 
હાલતમાં હોય, ઝૂકી જાય પછી તે વુઝુથી હોય કે ન હોય, કિબ્લા તરફ ચહેરો રાખવાનું શકય હોય કે ન હોય, 
જમીન ઉપર માથું મૂકવાનું શકય હોય કે ન હોય. સૌથી પહેલા બનેલાં મુસલમાનોમાં પણ આપણને આવા લોકો 
જોવા મળે છે જેમણે આ પ્રમાણે અમલ કર્યો હતો. એટલા માટે ઇમામ બુખારીએ હઝરત અબ્દુલ્લાહ બિન ઉમર 
રદિ. વિષે લખ્યું છે કે તેઓ વુઝૂ કર્યા વિના સિજદએતિલાવત કરતા હતાં અને અબૂ અબ્દુર્રહ્માન સુલમી વિષે 
ફતહુલબારીમાં લખ્યું છે કે તેઓ રસ્તામાં ચાલતાં ચાલતાં કુર્બાનેમજીદનો પાઠ કરતા હતાં અને જ્યારે કોઈ 
આયતેસિજદા આવી જતી ત્યારે ફકત માથું ઝૂકાવી લેતા હતાં, પછી વુઝૂ હોય કે ન હોય, અને ચહેરો કિબ્લા તરફ 
હોય કે ન હોય. આ કારણોના લીધે અમને એમ લાગે છે કે વધારે સાવધાનીભરી રીત બહુમતી વિદ્દાનોની જ છે, 


ન 


પરંતુ જો કોઈ માણસ બહુમતી વિદ્દાનોની રીતથી અલગ અમલ કરે તો તેને દોષ પણ આપી શકાય નહીં કેમ કે 
બહુમતી વિદ્વાનોના સમર્થનમાં કોઈ સુન્નતેસાબિતા છે નહીં, અને પ્રથમ મુસલમાનોમાં એવા લોકો હતાં જેમનો 
અમલ બહુમતી વિદ્ઘાનોની રીતથી અલગ હતો. 


તક ટીમુલક્‌ આન 


૮. સૂરઃ અન્ફાલ 


સૂરઃ અન્ફાલ ૮ તફહીમુલકુઅન ર 


સૂરઃ અન્ફાલ 


ઊતરાણકાળ :- 

આ સૂરઃ હિજરી સન રમાં બદ્રની લડાઈ પછી ઊતરેલી છે અને આમાં ઈસ્લામ અને કુફ્રની પ્રથમ 
લડાઈની વિગતવાર સમીક્ષા કરવામાં આવી છે . જયાં સુધી સૂરઃના વિષય ઉપર વિચાર કરતાં ખ્યાલ આવે છે ત્યાં 
સુધી લગભગ આ એક જ પ્રવચન છે જે એકીસાથે સળંગ ઊતારવામાં આવ્યું હશે, પરંતુ શકય છે કે આની અમુક 
આયતો બદ્રની લડાઈ પહેલાં જ ઊભા થયેલાં પ્રશ્નો વિષે પાછળથી ઊતરી હોય અને ત્યાર પછી તેમને પ્રવચન 
સાથે યોગ્ય જગ્યાએ નોધીને એક સળંગ પ્રવચન બનાવી દેવામાં આવ્યું હોય. આમ, સમગ્ર સૂરઃમાં આયતોમાં 
કયાંય કોઈ એવો સાંધો દેખાતો નથી જેના ઉપરથી એવું અનુમાન કરી શકાય કે આ અલગ અલગ બે-ત્રણ 
પ્રવચનોનો સંગ્રહછે. 


એતિહાસિકપશ્ચાદભૂમિ :- 

આ સૂરઃની સમીક્ષા કરીએ તે પહેલાં બદ્રની લડાઈ અને તેની સાથે સંબંધ ધરાવતા સંજોગો ઉપર એક 
એતિહાસિક નજર નાખી લેવી જોઈએ. 

નબી સ.અ.વ.નો સંદેશ આરંભિક ૧૦-૧૨ વર્ષોમાં , કે જયારે નબી સ.અ.વ. મકકામાં રહેતા હતાં, 
આ દૃષ્ટિએ પોતાની પાકટતા અને મજબૂતાઈ પૂરવાર કરી ચૂકયો હતો કે એક તરફ તેના ટેકામાં એક ઉચ્ચ 
ચારિત્ર્યવાન, હિંમતવાન અને બુદ્ધિશાળી આગેવાન મોજૃદ હતો જેણે પોતાના વ્યક્તિત્વની સમગ્ર મૂડી આ 
કામ પાછળ લગાવી દીધી હતી અને તેની વર્તનશૈલી ઉપરથી આ હકીકત પૂરી રીતે જાહેર થઈ ગયેલી હતી કે તે 
આ સંદેશને સફળતાની પરાકાષ્ટાના મુકામ સુધી પહોંચાડવા માટે અડગ ઇરાદો ધરાવે છે અને આ ધ્યેયપ્રાપ્તિના 
માર્ગમાં દરેક પ્રકારનું જોખમ ઊઠાવવા માટે તેમજ દરેક મુશ્કેલીનો સામનો કરવા માટે તૈયાર છે. બીજી તરફ આ 
સંદેશમાં પોતે જ એવું આકર્ષણ હતું કે તે હૃદયો અને માનસમાં પ્રસરતો જઈ રહ્યો હતો અને અજ્ઞાન અને 
અજ્ઞાનતા તથા પૂર્વગ્રહોના ઘેરાં તેનો માર્ગ રોકવામાં નિષ્ફળ પૂરવાર થઈ રહ્યા હતાં. આ જ કારણસર 
અરબસ્તાનની પ્રાચીન અજ્ઞાન વ્યવસ્થાના ટેકેદાર તત્વો, જે આને શરૂઆતમાં મામૂલી ગણતા હતાં, મકકા- 
કાળના અંતિમ જમાનામાં આને એક ગંભીર ખતરો માનવા લાગ્યા હતાં અને તેમની સમગ્ર શક્તિ તેને કચડી 
નાખવા માટે ખર્ચી નાખવા માગતા હતાં. પરંતુ એ વખત સુધી અમુક દષ્ટિએ આ સંદેશ પહોંચાડવાના કામમાં 
ઘણી કચાશ હતી. 

સૌ પ્રથમ, આ વાત હજુ સુધી પૂરેપૂરી રીતે પૂરવાર થઈ ન હતી કે તેને એવા અનુયાયીઓની એક પૂરતી 
સંખ્યા પ્રાપ્ત થઈ ગઈ છે જે માત્ર તેના અનુયાયીઓ જ નથી, બલકે તેના સિદ્ધાંતોની સાથે સાચો પ્રેમ પણ ધરાવે 
છે, તેને સર્વોપરી બનાવવા તથા લાગુ કરવાના પ્રયાસમાં તેમની તમામ શક્તિઓ અને તેમની સમગ્ર જીવનમૂડી 
ખર્ચી નાખવા માટે તેયાર છે, અને તેના માટે તેમની દરેક વસ્તુનું બલિદાન આપવા માટે, આખા જગતની સામે 
ભીડાઈ જવા માટે, એટલે સુધી કે પોતાના સૌથી વહાલા સગાંને પણ કાપીને ફેંકી દેવા માટે તૈયાર છે. જો કે 
મકકામાં ઇસ્લામના અનુયાયીઓએ કુરૈશના જોર-જુલમ સહન કરીને તેમની ઈમાનની સત્યતા તથા ઇસ્લામ 
સાથેના તેમના સંબંધની મજબૂતાઈનો નક્કર પુરાવો તો આપી દીધો હતો પરંતુ હજી એ સાબિત થવા માટે ઘણી 


સૂરઃ અન્ફાલ ૮ તફહીમુલકુઅનિ ર 


અજમાયશો બાકી હતી કે ઇસ્લામના સંદેશ કાજે જીવ હોમી દેનારા અનુયાયીઓનો એ સમુદાય ઉપલબ્ધ થઈ 
ગયો છે જે તેના ધ્યેયની સામે કોઈ પણ વસ્તુને વધારે પ્રિય ગણતો નથી. 

બીજું, આ સંદેશનો અવાજ જો કે સમગ્ર દેશમાં ફેલાઈ ગયો હતો પરંતુ તેની અસરો વેરવિખેર હતી, 
તેણે પૂરી પાડેલી શક્તિ સમગ્ર દેશમાં છૂટીછવાઈ હતી, તેને એ સામૂહિક શક્તિ પ્રાપ્ત થઈ ન હતી જે જૂની જામી 
ગયેલી અજ્ઞાનવ્યવસ્થા સામે નિર્ણાયક મુકાબલો કરવા માટે જરૂરી હતી. 

ત્રીજું, આ સંદેશે હજી સુધી જમીનમાં કયાંય મૂળ નાખ્યા ન હતાં, બલકે હજુ સુધી ફકત વાતાવરણમાં 
ઘોળાઈ રહ્યાં હતાં. દેશનો કોઈ પ્રદેશ એવો ન હતો જયાં તે પગદંડો જમાવીને પોતાના મુદ્દાને મજબૂત બનાવી 
શકત અને પછી આગળ વધવા માટે પ્રયત્ન કરત. એ વખત સુધી જે મુસલમાન જયાં પણ હતો તેની હેસિયત કુફ્ર 
અને શિકની વ્યવસ્થામાં બરાબર એવી હતી જાણે કે ખાલી જઠરમાં ક્વિનાઈન, કે જઠર હંમેશાં તેને ઓકી 
નાખવા માટેજોર લગાવી રહ્યું હોય અને તેને સ્થિર થવા માટેજગ્યા જ ન મળતી હોય. 

ચોથું, અત્યાર સુધી આ સંદેશને વ્યાવહારિક જીવનની બાબતો પોતાના હાથમાં લઈને તેનું સંચાલન 
કરવાની તક મળી ન હતી, ન તો તે પોતાની સભ્યતા જ સ્થાપી શક્યો હતો. ન તો તેણે તેની સામાજિક અને 
આર્થિક વ્યવસ્થા તેમજ રાજકીય વ્યવસ્થાનું સંપાદન કર્યું હતું, અને ન તો બીજી શક્તિઓ સાથે યુદ્ધ અને સંધિની 
બાબતો તેની સામે આવી હતી. એટલા માટે ન તો એ નૈતિક સિદ્ધાંતોનું પ્રદર્શન જ થઈ શકયું હતું જેની ઉપર આ 
સંદેશ જીવનની તમામ વ્યવસ્થાને સ્થાપવા તથા ચલાવવા માગતો હતો, અને ન તો આ વાત જ અજમાયશની 
કસોટી ઉપર સારી રીતે જાહેર થઈ હતી કે આ સંદેશનો પયગમ્બર અને તેના અનુયાયીઓનું જૂથ જે બાબતની 
તરફ દુનિયાને બોલાવી રહ્યો છે તેની ઉપર અમલ કરવામાં તે પોતે કેટલી હદ સુધી પ્રમાણિક છે. 

પછીની ઘટનાઓએ એ પ્રસંગો પૂરા પાડી દીધાં જેનાથી આ ચારેય ઉણપો દૂર થઈ ગઈ. 

મકકાકાળના અંતિમ ત્રણ-ચાર વર્ષોથી યસ્નિબમાં ઇસ્લામના સૂર્યના કિરણો સતત પહોંચી રહ્યા હતાં 
અને ત્યાંના લોકો અનેક કારણોસર અરબસ્તાનના બીજા કબીલાઓની સરખામણીમાં વધુ સરળતાપૂર્વક આ 
પ્રકાશને ગ્રહણ કરતા જઈ રહ્યા હતાં. છેવટે નબૃવ્વતના બારમા વર્ષે હજજના પ્રસંગે ૭૫ માણસોનું એક 
પ્રતિનિધિમંડળ નબી સ.અ.વ.ને રાતના અંધારામાં મળ્યું અને તેણે ફકત ઇસ્લામનો સ્વીકાર જ ન કર્યો બલકે 
નબી સ.અ.વ.ને તથા આપના અનુયાયીઓને પોતાના શહેરમાં જગ્યા આપવાની પણ તેયારી દાખવી. 
ઇસ્લામના ઇતિહાસમાં આ એક ક્રાંતિકારી તક હતી જે ખુદાએ પોતાની મહેરબાનીથી પૂરી પાડી અને નબી 
સ.અ.વ.એ આગળ વધી તેને ઝડપી લીધી. યસ્રિબવાસીઓ નબી સ.અ.વ.ને ફક્ત આશ્રિતની હેસિયતથી 
નહીં બલકે ખુદાના નાયબ તથા પોતાના સરદાર અને શાસકની હેસિયતથી બોલાવી રહ્યા હતાં અને ઇસ્લામના 
અનુયાયીઓને તેમનું નિમંત્રણ એટલા માટે ન હતું કે તેઓ એક અજાણી ભૂમિમાં માત્ર હિજરતીની હેસિયતથી 
સ્થાન મેળવી લે બલકે આનો આશય આ હતો કે અરબસ્તાનના વિવિધ કબીલાઓ અને પ્રદેશમાં જે મુસલમાનો 
વિખરાયેલાં છે તેઓ યસ્નિબમાં ભેગાં થઈને તથા યસ્તિબી મુસલમાનો સાથે મળીને એક સંગઠિત સમાજની 
રચના કરે. આવી રીતે યસ્િબે હકીકતમાં પોતાને મદીનતુલઇસ્લામ (ઇસ્લામનું શહેર) ની હેસિયતથી રજૂ કર્યુ 
તથા નબી સ.અ.વ.એ તેનો સ્વીકાર કરીને અરબભૂમિમાં પ્રથમ દારુલઇસ્લામ બનાવી લીધું. 

આ દરખાસ્તનો અર્થજે થતો હતો તેનાથી મદીનાના લોકો વાકેફ ન હતાં. આનો સ્પષ્ટ અર્થ આ હતો કે 


સૂરઃ અન્ફાલ ૮ તફહીમુલકુઅન ર 


એક નાનક્ડું નગર પોતાને સમગ્ર દેશની તલવારો તથા આર્થિક અને સામાજિક બહિષ્કારની સામે રજૂ કરી રહ્યું 
હતું. એટલા માટે બયઅતેઅકબા પ્રસંગે રાતની એ સભામાં ઇસ્લામના આરંભિક મદદગારો (અનસાર) એ આ 
પરિણામને સારી પેઠે સમજીને નબી સ.અ.વ.ના હાથમાં હાથ આપ્યો હતો. બરાબર એ જ સમયે જયારે આ 
બયઅત થઈ રહી હતી ત્યારે યસ્િબના પ્રતિનિધિમંડળનો એક યુવાન સભ્ય અસ્અદ બિન ઝુરારહ રદિ., કે જે 
સમગ્ર પ્રતિનિધિમંડળમાં સૌથી નાની વયના હતાં , ઊભા થઈને બોલ્યાં :- 
૫-08 ૦ ક જૂં,કાઈીક'વઈ#-.કા કઇક હઝાગઝાવનાપ ક! રઇકાપષદક 
“છક ૭8 ડા, વાઇટ, ₹ક૩ાોઈડાડ ઝક ૭-૯. 559“ ક્ાક્ક, હક 
4૦5% %ક હાડ, શૂ-4292 ક 5૭51 
“હે યસ્િબવાસીઓ , થોભો, અમે લોકો કે જે આમની પાસે આવ્યાં છીએ, આ સમજીને આવ્યાં છીએ 
કે આ અલ્લાહના રસૂલ છે અને આજે આમને અહીંથી કાઢીને લઈ જવા તમામ આરબો સાથે દુશ્મનાવટ 
વહોરવી છે. આના પરિણામે તમારા બાળકોની હત્યા થશે અને તલવારો તમારી ઉપર વરસી પડશે. એટલા માટે 
જો તમે તેને સહન કરવાની શક્તિ તમારી અંદર જોતાં હોવ તો આમનો હાથ પકડો અને તેનું વળતર અલ્લાહના 
શિરે છે. અને જો તમને તમારા જીવ વહાલાં છે તો પછી છોડી દો અને સ્પષ્ટ રીતે દિલગીરી વ્યકત કરી દો કેમ કે 
અત્યારે દિલગીરી વ્યકત કરી દેવી ખુદાની નજીક વધુ સ્વીકાર્ય હોઈ શકે છે.” 
આ જ વાતનું પ્રતિનિધિમંડળના એક બીજા સભ્ય અબ્બાસ બિન ઉબાદહ બિન નઝલહ રદિ.એ 
પુનરાવર્તન કર્યું: 
હક-“હ--529.:.95હ૨૬#%૭-.(00:ડ-૭) : 4: 1પકેહક” ેક્ઈક્સંન્ડ! 
છક ચક હાં વં» કહ ક પડે ઈઝી હક્ક %8 54 9 ૧૨ 5% 5 51૭82 
[ઝક કહં છકડા હઝાત, નાકામ» છકો? હ%7 ઝ્ક્ઈણક8, કડ» 
કેં ્ઝા 9 
“તમે જાણો છો કે આ માણસની સાથે કઈ વસ્તુ માટે બયઅત કરી રહ્યાં છો ? (અવાજો , હા જાણીએ 
છીએ) તમે આના હાથ ઉપર બયઅત કરીને આખા જગતની સાથે લડાઈ વહોરી રહ્યાં છો. તેથી જો તમારો 
વિચાર આ હોય કે જયારે તમારા માલ વિનાશના ખતરામાં તેમજ તમારા સમાજના આબરૂદાર લોકો મોતના 
જોખમમાં મૂકાઈ જાય ત્યારે તમે આને દુશ્મનોને હવાલે કરી દેશો તો વધારે સારૂં આ છે કે આજે જ તેને છોડી દો 
કેમ કે, ખુદાના સોગંદ, આ દુનિયા તથા આખિરતની ફજેતી છે. અને જો તમારો ઇરાદો આ છે કે જે નિમંત્રણ 
તમે આ માણસને આપી રહ્યાં છો તેને તમારા માલના વિનાશ તથા તમારા આબરૂદાર લોકોની હત્યા છતાં 
િભાવશો તો નિઃશંક તેનો હાથ પકડી લો કેમ કે, ખુદાના સોગંદ, આ દુસિયા અને આખિરતની ભલાઈ છે.” 
આ સાંભળીને પ્રતિનિધિમંડળે સર્વસંમતિ સાથે કહ્યું. -5કા૭%6[589હ)1%:%૨.:-હ૩્કઈણક 
“અમે આને લઈને અમારા માલને બરબાદી અને અમારા આબરૂદાર લોકોને મોતના જોખમમાં નાખવા માટે 
તૈયારછીએ.” એ વખતે એ વિખ્યાત બયઅત થઈ જેને ઇતિહાસમાં બયઅતેઅકબા સાનિયહ (અકબાની બીજી 
બયઅત) કહેવામાં આવે છે. 
બીજી તરફ મક્કાના લોકો માટે આ મામલો જે અર્થ ધરાવતો હતો તે પણ કોઈનાથી છૂપો ન હતો. 


સૂરઃ અન્ફાલ ૮ તફહીમુલકુઅન ર 


હકીકતમાં આવી રીતે મુહમ્મદ સ.અ.વ.ને, જેમના જોરદાર વ્યક્તિત્વ અને અસાધારણ ક્ષમતાઓથી કુરેશના 
લોકો માહિતગાર થઈ ગયેલા હતાં, એક ઠેકાણું મળી રહ્યું હતું. અને તેમની આગેવાની અને માર્ગદર્શન હેઠળ 
ઇસ્લામના અનુયાયીઓ, કે જેમનાં મકકમ ઇરાદા અને અડગતા તથા સમર્પણને પણ કુરેશ અમુક હદ સુધી 
અજમાવી ચુકયા હતાં, એક સંગઠિત જથ્થાના રૂપમાં ભેગા થઈ રહ્યા હતાં. આ જૂની વ્યવસ્થાને માટે મૃત્યૃઘંટ 
હતો . બીજું, મદીના જેવા સ્થળે મુસલમાનોની આ શક્તિના ભેગા થવાથી કુરૈેશ માટે વધારાનું જોખમ આ હતું કે 
યમનથી સીરિયાની તરફ જે વેપારી ધોરીમાર્ગ રાતાસમુદ્રના કિનારે થઈને જતો હતો, જેના સુરક્ષિત રહેવા ઉપર 
કુરેશ તથા બીજા મોટા મોટા મુશ્રિક કબીલાઓના આર્થિક જીવનનો આધાર હતો, તે મુસલમાનોની પહોંચમાં 
આવી જતો હતો, અને આ ધોરી નસ ઉપર હુમલો કરીને મુસલમાનો જહાલતકાળની વ્યવસ્થાના જીવનને 
મુશ્કેલ બનાવી શકતા હતાં. માત્ર મકકાવાસીઓનો એ વેપાર કે જે આ ધોરીમાર્ગના જોરે ચાલી રહ્યો હતો તે 
વાર્ષિક અઢી લાખ અશરફી સુધી પહોંચતો હતો . તાઇફ અને બીજા સ્થળોનો વેપાર આ ઉપરાંત હતો. 

કુરેશ આ પરિણામોને સારી રીતે સમજતા હતાં. જે રાત્રે બયઅતેઉકબા થઈ એ જ રાતે આ મામલાની 
ખબર મક્કાના લોકોના કાને પહોંચી ગઈ અને ખબર મળતાં જ ખળભળાટ મચી ગયો. પહેલાં તો તેમણે 
મદીનાના લોકોને નબી સ.અ.વ.થી તોડવાનો પ્રયાસ કર્યો. ત્યારપછી જયારે મુસલમાનો એક-એક અને બબ્બે 
કરીને મદીના તરફ હિજરત કરવા લાગ્યાં અને કુરેશને ખાતરી થઈ ગઈ કે હવે મુહમ્મદ સ.અ.વ. પણ ત્યાં 
સ્થળાંતર કરી જશે ત્યારે તેઓ આ જોખમને અટકાવવા માટે છેવટનો ઉપાય અપનાવવા માટે તૈયાર થઈ ગયાં. 
નબીની હિજરતના થોડા જ દિવસ અગાઉ કુરેશની સલાહકાર સભા યોજવામાં આવી જેમાં ભારે ચર્ચા પછી 
છેવટે આ નકકી કરવામાં આવ્યું કે બનીહાશિમ સિવાયના તમામ કુરેશી કબીલાઓનો એક એક માણસ પસંદ 
કરવામાં આવે અને આ બધા લોકો મળીને મુહમ્મદ સ.અ.વ.ની હત્યા કરી નાખે જેથી બનીહાશિમ માટે તમામ 
કબીલાઓ જોડે એકલા હાથે લડવાનું મુશ્કેલ બની જાય અને તેઓ બદલો લેવાને બદલે ખૂંબહા (લોહીની કિંમત) 
સ્વીકારવા માટે લાચાર બની જાય. પરંતુ ખુદાની કૃપા તથા નબી સ.અ.વ.ના ખુદા ઉપરના ભરોસા તેમજ શ્રોષ્ઠ 
આયોજનથી તેમની આ ચાલ નિષ્ફળ થઈ ગઈ અને નબી સ.અ.વ. સહીસલામત મદીના પહોચી ગયાં. આવી 
રીતે જયારે કુરેશને હિજરતને અટકાવવામાં નિષ્ફળતા મળી ત્યારે તેમણે મદીનાના આગેવાન અબ્દુલ્લાહ બિન 
ઉબ્બેને (કે જેને હિજરત પહેલાં મદીનાના લોકોએ પોતાનો બાદશાહ બનાવવાની તૈયાર કરી રાખેલી હતી અને 
જેની મહત્ત્વકાંક્ષાઉપર નબી સ.અ.વ.ના મદીના પહોંચી જવાથી તથા ઔસ અને ખઝરજના બહુમતી લોકોના 
મુસલમાન થઈ જવાથી પાણી ફરી ગયું હતું.) પત્ર લખ્યો કે “તમે લોકોએ અમારા માણસને તમારે ત્યાં આશ્રય 
આપ્યો છે, અમે ખુદાના સોગંદ ખાઈએ છીએ કે કાં તો તમે પોતે તેની સાથે લડો અથવા તેને કાઢી મૂકો, નહીં તો 
અમે બધાં તમારી ઉપર હુમલો કરી દઈશું અને તમારા પુરૂષોને મારી નાખીશું અને તમારી સ્રીઓને દાસીઓ 
બનાવી લઈશું.” અબ્દુલ્લાહ બિન ઉબ્બે આના માટે અડપલું કરવા માટે તૈયાર થયો, પરંતુ નબી સ.અ.વ.એ 
સમયસર તેના અડપલાને અટકાવી દીધો. ત્યારબાદ સઅદ બિન મુઆઝ, મદીનાના સરદાર ઉમરહ કરવા માટે 
મક્કા ગયાં. ત્યાંબરાબર હરમના દરવાજા ઉપર અબૂજહલે તેમને રોકીને કહ્યું 91૫9 ££:૪૩,ડારઝા 
[જા..વાકા હડક પછાશ્ન્ણહનયગઝઝઃ કકક કઝ..૦£% ક (તમે તો અમારા 
ધર્મમાંથી ફરી ગયેલાં લોકોને આશ્રય આપો અને તેમની મદદ તથા સહાયતા કરો અને અમે તમને શાંતિથી 


સૂરઃ અન્ફાલ ૮ તફહીમુલકુઅનિ ર 


મક્કામાં તવાફ કરવા દઈએ ? જો તમે ઉમૈયહ બિન ખલફના મહેમાન ન હોત તો અહીંથી જીવતા જઈ શકયાં ન 
હોત.) સઅદે જવાબમાં કહ્યું જ ાઇન્યદ ક યદપડાકાન્યાંડ્ઝેપંડઝ્્ઈશક (ખુદાના સોગંદ, 
જો તમે મને આવું કરવાથી રોક્યો તો હું તમને એ વસ્તુથી રોકી દઈશ જે તમારા માટે આનાથી વધારે સખત છે, 
એટલે કે મદીના ઉપરથી પસાર થતો તમારો રસ્તો) . બીજા શબ્દોમાં આ મક્કાના લોકો તરફથી આ વાતની 
જાહેરાત હતી કે બૈતુલ્લાહની યાત્રાનો માર્ગમુસલમાનો માટે બંધ છે , અને તેનો જવાબ મદીનાના લોકો તરફથી 
આ હતો કે સીરિયા સાથેના વેપારનો રસ્તો ઇસ્લામના વિરોધીઓ માટે જોખમભર્યો છે. 

અને હકીકતમાં એ વખતે મુસલમાનો માટે આના સિવાય બીજો કોઈ ઉપાય ન હતો કે આ વેપારી 
ધોરીમાર્ગ ઉપર પોતાની પકડને મજબૂત બનાવે કે જેથી કુરેશ અને બીજા કબીલાઓ કે જેમના હિત આ માર્ગ 
સાથે સંકળાયેલા હતાં તેઓ ઈસ્લામ અને મુસલમાનોની સાથે તેમની દુશ્મનાવટ તથા અવરોધની નીતિ ઉપર 
પુનઃવિચારણા કરવા માટે મજબૂર બની જાય. આમ મદીના પહોંચતાં જ નબી સ.અ.વ. એ નવોદિત ઇસ્લામી 
સમાજના આરંભિક વહીવટ અને મદીનાની આસપાસની યહૂદી વસાહતોની સાથે મામલો નકકી કર્યા પછી 
સૌથી પહેલાં જે વસ્તુ ઉપર ધ્યાન આપ્યું તે આ જ ધોરીમાર્ગનો પ્રશ્ન હતો. આ પ્રશ્નમાં નબી સ.અ.વ.એ બે 
મહત્ત્વના ઉપાયો અપનાવ્યાં. 

એક આ કે મદીના અને રાતા સમુદ્રના કિનારા વચ્ચે આ ધોરીમાર્ગને અડીને જે કબીલાઓ વસતા હતાં 
તેમની સાથે વાટાઘાટો શરૂ કરી કે જેથી તેઓ સંધિ આધારિત એકતા અથવા ઓછામાં ઓછું તટસ્થ રહેવાની 
સંધિ કરી લે. આમ, આમાં આપને સંપૂર્ણ સફળતા પ્રાપ્ત થઈ. સૌથી પહેલાં જુહેનહ સાથે, જે કિનારાની નજીક 
ડુંગરાળ વિસ્તારમાં એક મહત્ત્વનો કબીલો હતો , તે તટસ્થતાની સંધિ થઈ. ત્યારપછી હિજરી સન ૧ના અંતમાં 
બનીઝમરહ સાથે સુરક્ષા સંધિ (ઝ્ા૦1ડાં/૦ દ્|જ0૦૦) કરવામાં આવી જેમનો વિસ્તાર યંબૂઅ તથા 
સુલઉશૈરહને અડીને આવેલો હતો. ત્યારપછી હિજરી સન રના મધ્યમાં બનીમુદલિજ પણ આ સંધિમાં જોડાઈ 
ગયાં કેમ કેતેઓ બનીજમરહના પાડોશી અને તેમની સાથે સંધિ ધરાવતા હતાં. આ ઉપરાંત, ઇસ્લામના પ્રચારે 
આ કબીલાઓમાં ઇસ્લામના હિમાયતીઓ તથા અનુયાયીઓનો એક ગણનાપાત્ર વર્ગ પણ ઊભો કરી દીધો 
હતો. 

બીજો ઉપાય નબી સ.અ.વ.એ આ અપનાવ્યો કે કુરેશના કાફલાઓને ધમકી આપવા માટે આ ધોરી 
માર્ગ ઉપર કાયમ માટે નાની નાની ટુકડીઓ મોકલવાની શરૂ કરી દીધી અને કેટલીક ટુકડીઓની સાથે તો આપ 
પોતે પણ ગયાં. પહેલા વર્ષે આવી રીતે ચાર ટુકડીઓ ગઈ જે મગાઝી (યુદ્ધો)ના પુસ્તકોમાં સરિય્યહ હમઝા, 
સરિય્યહ ઉબેદહ બિન હારિસ, સરિય્યટ સઅદ બિન અબી વક્કાસ અને ગઝવતુલ અબ્વાઅ ના નામથી 
નોંધાયેલી ' છે. અને બીજા વર્ષના શરૂઆતના મહિનાઓમાં વધારાના બે હુમલા એ જ દિશામાં કરવામાં આવ્યાં 
જેમને યુદ્ધના લેખકો ગઝવએબુવાત અને ગઝવએરુલઅશૈરહના નામે ઓળખાવે છે. આ તમામ કૂચોની બે 
લાક્ષણિકતાઓ જોવા જેવી છે. એક આ કે, આમાંથી કોઈ પણ કૂચમાં ન તો રકતપાત થયો, ન તો કોઈ કાફલાને 
લૂંટવામાં આવ્યો જેના ઉપરથી સ્પષ્ટપણે જાહેર થાય છે કે આ કૂચોનો મૂળ આશય કુરૈશને પવનની દિશા 


૧. ઇસ્લામી ઈતિહાસની પરેભાષામાં સરિય્યહ એ કૂચને કહેવામાં આવતી હતી કે જે નબી સ.અ.વ. કોઈ એક સહાબીની 
આગેવાની હેઠળ મોકલતા હતાં અને ગઝવહ એ કૂચને કહેવામાં આવતી હતી જેની આગેવાની નબી સ.અ.વ. પોતે લેતા હતાં. 


સૂરઃ અન્ફાલ ૮ તફહીમુલકુઅનિ ર 


સૂરઃ અન્ફાલ તફહીમુલકુર્બાન ર 


કુરેશનો વેપારી ધોરી માર્ગ 


પા. ૧૨૨-૧૨૩ 


સૂરઃ અન્ફાલ ૮ તફહીમુલકુઅન ર 


દેખાડવાનો હતો. બીજો આ કે, આમાંથી કોઈ પણ હુમલામાં નબી સ.અ.વ.એ મદીનાના લોકોમાંથી એક પણ 
માણસને સામેલ કર્યોનહીં બલકે તમામ ટુકડીઓ માત્ર મક્કાના મુહાજિરોની બનેલી હતી કે જેથી બને ત્યાં સુધી 
સંઘર્ષ કુરેશના પોતાના જ ઘરવાળાઓ સુધી મર્યાદિત રહે અને બીજા કબીલાઓના આમાં સામેલ થવાથી આગ 
ફેલાઈ ન જાય. એ તરફથી મક્કાના લોકો પણ મદીના તરફ લૂંટારુ ટુકડીઓ પણ મોકલતા રહ્યાં અને તેમાંથી જ 
એક ટુકડીએ કુર્ઝ બિન જાબિર અલ ફેહઝીની આગેવાની હેઠળ મદીનાની નજીક જ ધાડ પાડી અને મદીનાના 
ઢોર-ઢાંખર લૂંટી ગયાં. કુરેશનો આ પ્રયત્ન રહ્યો કે આની સાથે બીજા કંબીલાઓને પણ સંઘર્ષમાં સંડોવી દે. આ 
ઉપરાંત, તેમણે આ વાતને માત્ર ધમકી પૂરતી મર્યાદિત ન રાખી બલકે વાત છેક લૂંટફાટ સુધી પહોંચાડી દીધી . 

પરિસ્થિતિ એટલે સુધી પહોંચી ગઈ હતી કે હિજરી સન ર ના શા'બાન (ઈ.સ.૬૨૩, ફેબ્રુઆરી અથવા 
માર્ચ) માં કુરેશનો એક ખૂબ જ મોટો કાફલો કે જેની સાથે લગભગ ૫૦ હજાર અશરફીનો માલસામાન હતો તથા 
૩૦-૪૦ કરતા વધારે રક્ષકો ન હતાં, સીરિયાથી મક્કા તરફ પાછા ફરતી વખતે એ વિસ્તારમાં પહોંચ્યો જે 
મદીનાની પહોંચમાં હતો. કેમ કે માલસામાન વધારે હતો અને રક્ષકો ઓછા હતાં તેમજ અગાઉની પરિસ્થિતિના 
કારણે જોખમ ભારે હતું કે ક્યાંક મુસલમાનોની કોઈ શક્તિશાળી ટુકડી તેની ઉપર હુમલો ન કરી દે, એટલા માટે 
કાફલાના સરદાર અબૂસુફયાને આ જોખમી વિસ્તારમાં પહોચતા જ એક માણસને મક્કા તરફ દોડાવ્યો કે 
જેથી ત્યાંથી મદદ લઈ આવે. આ માણસે મકકા પહોચતાં જ અરબસ્તાનના જૂના રિવાજ પ્રમાણે તેના ઊંટના 
કાન ચીરી નાખ્યાં, તેની નાક ચીરી નાખી, કાઠીને ઊંધી પાડી દીધી તથા તેનું ખમીસ આગળ અને પાછળથી 
ફાડીને બૂમો પાડવાનું શરૂ કરી દીધું કે હાક, કટ) ,2 બેટન ૭% 001 ! 2.5 ડેન 
હકકાહકા1કઝબઝહાઇઝ “(હે કુરેશવાળા, તમારા વેપારી કાફલાની ખબર કાઢો, તમારા માલસામાન જે 
અબૂસુફયાનની સાથે છે, મુહમ્મદ તેના માણસો લઈને તેની પાછળ પડી ગયો છે, મને આશા નથી કે તમે એ 
મેળવી શકશો, દોડોદોડો મદદ માટે. )” આ સાંભળીને સમગ્ર મક્કામાં બેચેની ફેલાઈ ગઈ. કુરૈેશના બધાં જ 
મોટામોટા સરદારો યુદ્ધ માટે તૈયાર થઈ ગયાં. લગભગ ૧૦૦૦ યોદ્ધાઓ કે જેમાં €૦૦ બષ્ટરધારી હતાં, અને 
જેમાં ૧૦૦ ઘોડેસવારોની એક ટુકડી પણ સામેલ હતી, પૂરી તેયારી સાથે લડવા માટે નીકળ્યાં. તેમની સમક્ષ 
ફક્ત આટલું જ કામ ન હતું કે તેમના કાફલાને બચાવીને લાવે બલકે તેઓ આ ઇરાદા સાથે નીકળ્યા હતાં કે રોજ- 
રોજના આ જોખમને હંમેશને માટે નાબૂદ કરી દે, અને મદીનામાં આ વિરોધી શક્તિ કે જે હજુ નવી નવી એકત્ર 
થવા માંડી છે તેને કચડી નાખે અને તેના આસપાસના કબીલાઓને એટલી હદે ડરાવી કરી દે કે ભવિષ્ય માટે આ 
વેપારી માર્ગસંપૂર્ણ રીતે સુરક્ષિત બની જાય. 

હવે નબી સ.અ.વ.ને, જેઓ પરિસ્થિતિથી હંમેશાં માહિતગાર રહેતા હતાં, એવું લાગ્યું કે નિર્ણાયક 
પળ આવી પહોંચી છે અને આ એકદમ યોગ્ય સમય છે કે જયારે એક હિંમતભર્યું પગલું જો લેવામાં નહીં આવે તો 
ઇસ્લામી આંદોલન હંમેશને માટે નિષ્પ્રાણ થઈ જશે, એટલું જ નહીં બલકે આ આંદોલન માટે ફરીથી ઊભા 
થવાની કોઈ તક બાકી નહીં રહે. નવા દારુલહિજરતમાં આવ્યાને હજુ પૂરાં બે વર્ષ પણ પસાર થયાં નથી. 
મુહાજિરો કંગાળ હતાં , અનસારને પણ હજુ અજમાવવામાં આવ્યા ન હતાં, યહૂદી કબીલાઓ વિરોધ કરી રહ્યા 
હતાં, ખુદ મદીનામાં દંભીઓ અને મુશ્રિકોનું એક ખાસ્સું મોટું શક્તિશાળી તત્વ અસ્તિત્વ ધરાવતું હતું, અને 
આસપાસના વિસ્તારના બધાં કબીલાઓ કુરૈશથી પ્રભાવિત પણ હતાં તથા ધાર્મિક રીતે તેમની સાથે હમદર્દી પણ 


સૂરઃ અન્ફાલ ૮ તફહીમુલકુઅનિ ર 


ધરાવતા હતાં. આવી પરિસ્થિતિમાં કુરેશ મદીના ઉપર હુમલો કરી દે તો શકય છે કે મુસલમાનોના આ નાનકડા 
જૂથનો પણ ખાતમો બોલી જાય. પરંતુ જો તેઓ હુમલો ન કરે અને માત્ર પોતાની શક્તિના જોરે કાફલાને 
બચાવીને જ નીકળી જાય તથા મુસલમાનો છૂપાઈને બેસી રહે તો પણ એકાએક મુસલમાનોની ધાક એવી રીતે 
ખતમ થઈ જશે કે અરબસ્તાનનો એકેએક બાળક તેમનો સામનો કરવા માંડશે અને તેમના માટે દેશભરમાં 
પછીથી કોઈ આશ્રયસ્થાન બાકી રહેશે નહીં. આસપાસના બધાં જ કબીલાઓ કુરૈશના ઇશારે કામ કરવાનું શરૂ 
કરી દેશે. મદીનાના યહૂદી તથા દંભીઓ અને મુશ્રિકો જાહેરમાં માથું ઊંચકશે અને દારુલહિજરતમાં જીવવું 
મુશ્કેલ બનાવી દેશે. મુસલમાનોનો કોઈ દબદબો અને પ્રભાવ નહીં હોય જેના કારણે કોઈને તેમના જાનમાલ 
અને આબરૂ ઉપર હાથ નાખવામાં ખચકાટ થાય. આના લીધે નબી સ.અ.વ.એ મકકમ ઇરાદો કરી લીધો કે જે 
તાકાત પણ તેમની પાસે એ વખતે ઉપલબ્ધ છે તેને લઈને નીકળે અને મેદાનમાં ફેંસલો કરે કે જીવવાની તાકાત 
કોનામાં છે અને કોનામાં નથી. 

આ નિર્ણાયક પગલાંનો ઇરાદો કરીને નબી સ.અ.વ.એ અનસાર અને મુહાજિરોને ભેગા કર્યા 
અને તેમની સામે તમામ પરિસ્થિતિ સ્પષ્ટ કરીને મૂકી દીધી કે એક તરફ ઉત્તરમાં વેપારી કાફલો છે અને બીજી 
તરફ દક્ષિણમાંથી કુરૈશનું લશ્કર આવી રહ્યું છે, અલ્લાહનો વાયદો છે કે આ બન્નેમાંથી કોઈ એક તમને મળી 
જશે. બતાવો, તમે કોના મુકાબલા માટે નીકળવા માગો છો ? જવાબમાં એક મોટા વર્ગ તરફથી આ ઈચ્છા વ્યકત 
કરવામાં આવી કે કાફલા ઉપર હુમલો કરવામાં આવે પરંતુ નબી સ.અ.વ.ની નજર સમક્ષ કંઈક બીજું જ હતું. 
એટલા માટે આપે પોતાનો સવાલ ફરીથી દોહરાવ્યો. આ સાંભળીને મુહાજિરોમાંથી મિકદાદ બિન અમ્ર રદિ. 
એ ઊભા થઈને કહ્યું. જક» ક હપ૫ઇ,%્કાપક્ક્પ્સ્વકવ0ડા,ગપહઉક્ગવઇક૭ 
હક 5 “હાક્હ્ય્યર્ગન્હકાર્ગદક ગ્રા, #વ્ાહ ૪% હ%ઝ્કાકહ્કાડ %્રઝડકહા 9૭૫-૭૩5 “હે 
અલ્લાહના રસૂલ, જે તરફ આપનો માલિક આપને હુકમ આપી રહ્યો છે એ જ તરફ ચાલો, અમે આપની સાથે 
છીએ જે તરફ પણ તમે ઇચ્છો. અમે બનીઇસ્રાઈલની જેમ એમ કહેનારાં નથી કે જાઓ , તમે અને તમારો ખુદા 
બસ્ને લડો, અમે તો અહીંબેઠાં છીએ. ના, અમે એમ કહીએ છીએ કે ચાલો , તમે અને તમારો ખુદા બજ્ને લડો અને 
અમે તમારી સાથે જીવના જોખમે લડીશું જયાં સુધી અમારામાંથી એક આંખ પણ ફરકતી હોય.” પરંતુ લડાઈનો 
નિર્ણણ અનસારીઓનો અભિપ્રાય જાણ્યા વિના કરી શકાય તેમ ન હતો કેમ કે હજુ સુધી લશ્કરી પગલાંમાં તેમની 
પાસેથી કોઈ મદદ લેવામાં આવી ન હતી અને તેમના માટે અજમાયશનો આ પહેલો પ્રસંગ હતો કે ઇસ્લામની 
હિમાયતનો જે વાયદો તેમણે પહેલા દિવસે કર્યો હતો તેને નિભાવવા માટે તેઓ કયાં સુધી તેયાર છે. 
એટલા માટે નબી સ.અ.વ.એ તેમને સીધેસીધા સંબોધ્યા વિના ફરીથી પોતાનો સવાલ રજૂ કર્યો. આ સાંભળીને 
સઅદ બિન મુઆઝ ઊભા થયાં અને તેમણે કહ્યું, શું કદાચ નબી સ.અ.વ. નું સંબોધન અમારી તરફ છે ? કહ્યું, 
હા. તેમણે કહ્યું ૧૫9૭૦ ૭પ2ઝ શક હટી#કવહ્ૌનહાપઝહડડક#યાપ્નંપડઇ 
૫% ઇક પ્હડ# હાડ વડ ઝાડ, ઇફ હઈહઈપ#કે હ) પ૦ 40૫%- હ્ય 
વજ હડક, ઈપડ્ય ટવા, ઉપ ઉકત રીપ્ઝ-ણાદઝ હ હગ્હાય 5% 
અથતિ “અમે આપની ઉપર ઈમાન લાવ્યાં છીએ , આપને સમર્થન આપી ચુક્યાં છીએ કે આપ જે કંઈ લાવ્યાં છો 
તે સત્ય છે અને આપની સાથે આજ્ઞાપાલનનો પાકો વાયદો કરી ચૂક્યાં છીએ. તેથી, હે અલ્લાહના રસૂલ, જે કંઈ 


સૂરઃ અન્ફાલ ૮ તફહીમુલકુઅનિ ર 


સૂરઃ અન્ફાલ તફહીમુલકુર્ઓાન ર 
પા. ૧૨૪ - ૧૨૫ 


મદીનાથી બદ્ર સુધી 


ઉહુદ પર્વત 


મદીના મુનવ્વરહ પાં 


બેરદુર્વેશ,_ .- જ 


જ 
હ :” 
જેપેખ “ , જે 
2 59૦--૮ બૈર અર્રહા 


! સીરિ ક 
મિ ર્ડા ૧પારી 12 દ હ કી 
બૈરસઈદ્ષે.. ફૂ સી ૪૦ માઇલ - ૧ ઇંચ 
,7“બદ્ર »ર બેર ઇબ્ને હસા 
ત્ત્ક ક 


બૈર અશ્શેખ 


જિદાહ છે--. _,છફાતિમાનું મેદાન 
 ક્ઝાઇગકડા પુક્ર્મહ 
હુદેબિયહ ક 


આ નકશામાં કાફલાના બે માર્ગ દર્શાવવામાં આવ્યાં છે જે મક્કાથી બદ્ર થઈને સીરિયા તરફ જતા 
હતાં. આ ઉતરાંત એ રસ્તો પણ દર્શાવવામાં આવ્યો છે જે મદીનાથી બદ્ર તરફ આવે છે. 


સૂરઃ અન્ફાલ ૮ તફહીમુલકુઅન ર 


ન્‌ 


આપે ઇરાદો કરી લીધો છે તેને કરી નાખો. સોગંદ છે એ હસ્તીના કે જેણે આપને સત્યની સાથે મોકલ્યાં છે, જો 
આપ અમને લઈને સમુદ્રની સામે પહોંચી જાઓ અને તેમાં ઊતરી પડો તો અમે આપને સાથ આપીશું અને 
અમારામાંથી એકપણ પાછળ રહેશે નહીં. અમને આ જરાય પણ નાપસંદ નથી કે આપ કાલે અમને લઈને 
દુશ્મનની સાથે ભીડાઈ જાઓ. અમે યુદ્ધમાં મકકમ રહીશું, મુકાબલામાં સાચી બલિદાનની ભાવના દેખાડીશું 
અને દૂર નથી કે અલ્લાહ આપને અમારા ઠ્વારા એ બધું બતાવડાવી દે જેને જોઈને આપની આંખો ઠંડક પામે. તેથી 
અલ્લાહની બરકતના ભરોસે આપ અમને લઈ જાઓ.” 

આ પ્રવચનો પછી નિર્ણય લેવાઈ ગયો કે કાફલાના બદલે કુરેશના લશ્કરના જ મુકાબલા માટે નીકળવું 
જોઈએ. પરંતુ આ નિર્ણય કોઈ સાધારણ નિર્ણય ન હતો. જે લોકો આવા મુસીબતના સમયમાં લડાઈ માટે ઊભા 
થયા હતાં તેમની સંખ્યા ૩૦૦ કરતાં થોડીક વધારે હતી. (૮૬૯ હિજરતી, ૬૧ ઔસ કબીલાના અને ૧૭૦ 
ખઝરજ કબીલાના) , જેમાં માત્ર બે કે ત્રણની પાસે ઘોડા હતાં અને બાકીના માણસો પાસે ૭૦ કરતાં વધારે ઊંટો 
ન હતાં જેમની ઉપર ત્રણ-ત્રણ, ચાર-ચાર માણસો વારાફરતી સવાર થતા હતાં. લડાઈનો સામાન પણ તદ્દન 
અપૂરતો હતો, માત્ર ૦ માણસોની પાસે બષ્ટરો હતાં. એટલા માટે થોડાક જાનની બાજી લગાવનારા વફાદારો 
સિવાય મોટાભાગના માણસો, કે જે આ જોખમભરી કૂચમાં સામેલ હતાં, મનોમન સમસમી રહ્યા હતાં અને 
તેમને એમ લાગતું હતું કે જાણતાં છતાં મોતના મોંમાં જઈ રહ્યાં છીએ. લાભાલાભની ગણતરી રાખનારા લોકો, 
કે જે ઇસ્લામના વર્તુળમાં સામેલ થઈ ગયા હતાં પરંતુ એવા ઈમાનમાં માનતા ન હતાં કે જેમાં જાનમાલનું 
નુક્સાન હોય, તેઓ આ કૂચને પાગલપણાં સાથે સરખાવતા હતાં અને તેમનો આ વિચાર હતો કે ધાર્મિક 
લાગણીએ આ લોકોને ગાંડાં બનાવી દીધાં છે. પરંતુ નબી સ.અ.વ. તથા સાચા મુસલમાનો આ સમજી ગયા 
હતાં કે આ સમય જાનની બાજી લગાવી દેવાનો છે. એટલા માટે અલ્લાહના ભરોસે તેઓ નીકળી પડયાં અને 
તેમણે સીધો દક્ષેણ-પશ્ચિમનો માર્ગ પકડયો કે જયાંથી કુરૈશનું લશ્કર આવી રહ્યું હતું, જો કે પહેલાં કાફલાને 
લૂંટવાનો ઇરાદો હોત તો ઉત્તર-પશ્ચિમનો માર્ગપકડયો હોત.' 

૧૭, રમઝાનના દિવસે બદ્ર મુકામે બશ્ને જૂથો વચ્ચે મુકાબલો થયો. જે વખતે બન્ને લશ્કર એક 
બીજાની સામે આવ્યાં અને નબી સ.અ.વ.એ જોયું કે ત્રણ કાફિરોના મુકાબલે એક મુસલમાન છે અને તે પણ 
પૂરી રીતે શસ્રસજ્જ નથી ત્યારે આપે ખુદાની સમક્ષ દુઆ માટે હાથ ફેલાવી દીધાં અને અત્યંત આજીજી અને 
કાકલૂદી સાથે અરજ કરી કે ત્હાળ હુ ન્‍કછડા ૩.1 હ%-.પ્%ઝહાઇા# પ કહ્ગપક, ક કમ5 ડા 
પડઝે.કાજડાસ્પંકહાફછા “હે ખુદા, આ છે કુરેશ, તેમના અભિમાનના સાધનો સાથે આવ્યાં છે કે જેથી 
તારા રસૂલને ખોટો સાબિત કરે, હે માલિક, બસ હવે તારી મદદ આવી જાય, એ મદદ જેનો તેં મારી સાથે વાયદો 


૧ -અહીંઆ વાત ઉલ્લેખનીય છે કે બદ્રની લડાઈનું વર્ણન કરવામાં ઇતિહાસ અને નબી સ.અ.વ.ના જીવનચરિત્રના લેખકોએ એ 
નોંધો ઉપર ભરોસો કરી લીધો છે જે હદીસ અને લડાઈઓના પુસ્તકોમાં નોંધવામાં આવેલી છે પરંતુ આ નોંધોનો ઘણોખરો ભાગ 
કુઅનિની વિરૂદ્ધ છે અને ભરોસાને લાયક નથી. માત્ર ઈમાનના જ આધાર ઉપર આપણે બદ્રની લડાઈ વિષે કુર્ઓાનના વર્ણનને 
સૌથી વધારે વિશ્વસનીય માનવા માટે મજબૂર જ નથી બલકે એતિહાસિક દષ્ટિએ પણ આજે આ લડાઈ વિષે જો કોઈ સૌથી વધુ 
વિશ્વસનીય કથન મળતું હોય તો તે આ જ સૂરઃ અન્ફાલ છે કેમ કે આ સૂરઃ લડાઈ પછી તરત જ ઊતરી હતી અને લડાઈમાં સામેલ 
થનારાઓએ પોતે તથા વિરોધીઓ અને હિમાયતીઓ , સૌએ આને સાંભળી અને વાંચી હતી. મઆઝલ્લાહ, આમાં જો એક વાત 
પણ હકીકતની વિરૂદ્ધ હોત તો હજારો મોઢેથી આનું ખંડન કરવામાં આવ્યું હોત. 


સૂરઃ અન્ફાલ ૮ તફહીમુલકુઅનિ ર 


કર્યોહતો, હે ખુદા, જો આજે આ મુઠ્ઠીભર માણસોનું જૂથ નાશ પામ્યું તો ધરતી ઉપર પછી તારી પૂજા નહીં થાય.” 

આ લડાઈમાં સૌથી વધારે કડક પરીક્ષા મકકાના મુહાજિરોની હતી જેમના પોતાના મિત્રો તેમની સામે 
લડવા માટે તેયાર હતાં. કોઈનો બાપ, કોઈનો પુત્ર, કોઈના કાકા, કોઈના મામા, કોઈનો ભાઈ તેની તલવારના 
પ્રહાર હેઠળ આવી રહ્યો હતો અને પોતાના હાથે પોતાના પ્રિયજનોને કાપવા પડતા હતાં. આ અઘરી 
અજમાયશમાંથી માત્ર એ જ લોકો પસાર થઈ શકતા હતાં જેમણે ખૂબ જ ગંભીરતાપૂર્વક સંબંધ જોડ્યો હોય અને 
જે અસત્યની સાથેના તમામ સંબંધ કાપી નાખવા માટે તત્પર થઈ ગયાં હોય. અને અનસારીઓની પરીક્ષા પણ 
કંઈ અઘરી ન હતી. અત્યાર સુધી તો તેમણે અરબસ્તાનના સૌથી બળવાન કબીલા કુરૈશ અને તેની સાથે સંધિ 
ધરાવતા કબીલાઓની દુશ્મનાવટ માત્ર એટલી હદ સુધી વહોરી લીધી હતી કે તેમના મક્કમ ઇરાદા ધરાવતા 
મુસલમાનોને પોતાને ત્યાં આશ્રય આપી દીધો હતો, પરંતુ હવે તો તેઓ ઈસ્લામની હિમાયતમાં તેમની સામે 
લડવા પણ જઈ રહ્યા હતાં. જેનો અર્થ આ હતો કે એક નાનકડું નગર કે જેની વસ્તી થોડાક હજાર કરતાં વધારે 
નથી, તે સમગ્ર અરબસ્તાનની સાથે લડાઈ વહોરી રહ્યું છે. આ હિંમત માત્ર એ લોકો જ કરી શકતા હતાં જે એક 
સચ્ચાઈ ઉપર એવી રીતે ઈમાન લાવ્યાં હોય કે તેની ખાતર પોતાના અંગત હિતોની લેશમાત્ર પણ પરવા ન કરે. 
છેવટે એ લોકોની ઈમાનની સચ્ચાઈ ખુદા તરફથી મદદરૂપી ઈનામ મેળવવામાં સફળ થઈ ગઈ અને કુરૈશ 
તેમની શક્તિના અભિમાન છતાં આ સાધનવિહોણા સમર્પિત લોકોના હાથે પરાજય પામ્યાં. તેમના ૭૦ 
માણસો માર્યાગયાં, ૭૦ કેદ પકડાયાં અને તેમનો માલસામાન યુદ્ધના માલના રૂપમાં (ગનીમત) મુસલમાનોના 
હાથમાં આવ્યો. કુરેશના મોટા મોટા સરદારો શ્રેઠ અને ઉત્તમ તથા ઇસ્લામવિરોધી ચળવળના કતહિર્તા, આ 
લડાઈમાં માર્યા ગયાં અને આ નિર્ણાયક વિજયે આરબજગતમાં ઇસ્લામને એક ગણનાપાત્ર શક્તિ બનાવી 


દીધી, જેમ કે પશ્ચિમના એક સંશોધકે લખ્યું છે : “બદ્ર પહેલાં ઇસ્લામ માત્ર એક ધર્મ અને રાજય હતું, પરંતુ બદ્ર 
પછી તે રાજયધર્મબલકે પોતે એક રાજય બની ગયું.” 


ચર્ચાના વિષયો 

આ છે એ ભવ્ય લડાઈ જેની કુર્ઓાનની આ સૂરઃમાં સમીક્ષા કરવામાં આવી છે. પરંતુ આ સમીક્ષાની 
શૈલી એ તમામ સમીક્ષાઓ કરતાં અલગ છે જે દુનિયાના રાજાઓ તેમના લશ્કરના વિજય પછી કરતાં હોય છે. 

આમાં સૌથી પહેલાં એ ખામીઓ તરફ નિદેશ કરવામાં આવ્યો છે જે નૈતિક દષ્ટિએ હજુ મુસલમાનોમાં 
દેખાતી હતી કે જેથી ભવિષ્યમાં તેઓ પોતાને વધુ પરિપૂર્ણબનાવવા માટે મહેનત કરે. 

તેમને જણાવવામાં આવ્યું છે કે આ વિજયમાં ખુદાની મદદની કેટલી મોટી ભૂમિકા હતી કે જેથી તેઓ 
તેમની હિંમત અને બહાદુરી બદલ ફૂલાઈ ન જાય બલકે ખુદા ઉપર ભરોસો તથા ખુદા અને રસૂલના 
આજ્ઞાપાલનનાપાઠ ભણે. 

ત્યારપછી એ નૈતિક હેતુને સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યો છે જેના માટે મુસલમાનોએ આ સત્ય અને અસત્યની 
લડાઈ લડવાની છે તથા એ નૈતિક ગુણોની સમજૂતી આપવામાં આવી છે જેનાથી આ લડાઈમાં તેમને સફળતા 
પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. 

ત્યારપછી મુશ્રિકો અને દંભીઓ તથા યહૂદી અને એ લોકો કે જે યુદ્ધમાં કેદ પકડાયા હતાં તેમને ખૂબ જ 


બોધદાયક શૈલીમાં સંબોધન કરવામાં આવ્યું છે. 


સૂરઃ અન્જ્રાલ ૮ 


સૂરઃ અન્ફાલ 
પા. ૧૨૬૯ - ૧૨૭ 


બદ્રની લડાઈનો નકશો 


મદીના તરફ 


સીરિયા તરફ 
5 


તફહીમુલકુઅન ર 


તફહીમુલકુઆંન ર 


સૂરઃ અન્ફાલ ૮ તફહીમુલકુઅન ર 


આના પછી એ માલસામાન કે જે યુદ્ધમાં મળ્યો હતો તેના વિષે મુસલમાનોને હુકમ આપવામાં આવ્યો 
છે કેએ માલને પોતાનો માલ ન માને બલકે ખુદાનો માલ માને, જે કંઈ અલ્લાહ તેમાંથી તેમનો હિસ્સો નકકી કરે 
તેને આભાર સાથે સ્વીકારી લે અને જે હિસ્સો અલ્લાહ તેના કામ માટે અને તેના ગરીબ બંદાઓની મદદ માટે 
નકકી કરે તેને રાજીખુશીથી સ્વીકારી લે. 

ત્યાર પછી યુદ્ધ અને સમાધાન વિષે એ નૈતિક આદેશો આપવામાં આવ્યાં છે જેની સ્પષ્ટતા આ તબકકે 
ઇસ્લામી સંદેશના પસાર પછી જરૂરી હતી જેથી મુસલમાનો તેમના યુદ્ધ અને સમાધાનમાં જહાલતકાળની 
રીતોથી બચે અને દુનિયા ઉપર તેમની નૈતિક સરસાઈ સ્થપાય તથા દુનિયાને ખબર પડી જાય કે ઇસ્લામ પહેલા 
જ દિવસથી વ્યાવહારિક જીવનનો આધાર નીતિમત્તા ઉપર રાખવાનો જે સંદેશ આપી રહ્યો છે તેનો અમલ 
વ્યવહાર જીવનમાં કર્યોછે. 

ત્યાર પછી ઇસ્લામી રાજયના બંધારણીય કાનૂનની કેટલીક કલમોનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે જેનાથી 
દારુલઇસ્લામના મુસલમાન નાગરિકોની બંધારણીય હેસિયતને એ મુસલમાનોથી અલગ પાડી દેવામાં આવી છે 
જે દારુલઇસ્લામની સીમાઓની બહાર રહેતાં હોય. 


સૂરઃ અન્ફાલ ૮ તફહીમુલકુઅનિ ર 


દ” જીડઇં;ડ 


સૂરઃ અલઅન્ફાલ મદની આયત : ૪૫ 


કક્ઇહ્કાશકા ક 
શ 194૯ ડબ “ઝડઝીહ્દહડ 
1 કઝર “3%. કમ 54004 દ 


ઈ 5 4 4722 જા દ્વ(0 7૭ ત્ર 222% ક 
4018515 હટ ઝી ટી] ૦ હઝ ક હં 


તમને અનૂફાલ વિષે પૂછે છે ? કહો “આ અનૂફાલ તો અલ્લાહ અને તેના રસૂલના છે, તો 
તમે લોકો અલ્લાહથી ડરો અને તમારા પરસ્પરના સંબંધો સુધારો અને અલ્લાહ અને તેના રસૂલનું 
આજ્ઞાપાલન કરો જો તમે મોમિન હોવ.” સાચા ઈમાનવાળા તો એ લોકો છે જેમના હૃદય 
અલ્લાહનું નામ સાંભળીને 


(૧) યુદ્ધની સમીક્ષાની આ એક આશ્ચર્યજનક પ્રસ્‍તાવના છે . બદ્રમાં જે ગનીમતનો માલ કુરૈશ પાસેથી 
લૂંટવામાં આવ્યો હતો તેની વહેંચણી વિષે મુસલમાનો વચ્ચે વિવાદ ઊભો થઈ ગયો. કેમ કે ઇસ્લામનો સ્વીકાર 
કર્યાપછી આ લોકોને પહેલીવાર ઈસ્લામના નેજા હેઠળ લડવાની તક પ્રાપ્ત થઈ હતી એટલા માટે તેમને ખબર ન 
હતી કે આ ધર્મમાં યુદ્ધ અને તેમાંથી ઊભી થતી સમસ્યાઓ વિષે શું નિયમો છે. કેટલીક આરંભિક સૂચનાઓ સૂરઃ 
બકરહ અને સૂરઃ મુહમ્મદમાં આપી દેવામાં આવી હતી પરંતુ “યુદ્ધની સભ્યતા” નો પાયો હજુ નખાયો ન હતો. 
સભ્યતાના ઘણાં મામલાઓની જેમ મુસલમાનો હજુ સુધી યુદ્ધના મામલામાં પણ મોટાભાગે જૂની જહાલતના 
ખ્યાલો ધરાવતા હતાં. એટલા માટે બદ્રની લડાઈમાં કાફિરોના પરાજય પછી જે લોકોએ જે કંઈ ગનીમતનો માલ 
લૂંટ્યો હતો તેઓ આરબોની જૂની રીત પ્રમાણે પોતાને તેના માલિક માની બેઠા હતાં. પરંતુ એક બીજો વર્ગ કે 
જેણે ગનીમતના માલ તરફ જોવાને બદલે કાફિરોની પીછો કર્યો હતો , તેણે આ દાવો કર્યો કે આ માલમાં અમારો 
પણ સરખો ભાગ છે કેમ કે જો અમે દુશ્મનનો પીછો કરીને તેને દૂર સુધી ભગાડી ન દેત અને તમારી જેમ 
ગનીમતનો માલ લૂંટવામાં લાગી જાત તો શકય હતું કે દુશ્મન પાછો વળીને હુમલો કરી દેત અને વિજય 
પરાજયમાં પલટાઈ જાત. એક ત્રીજા વર્ગેપણ જે રસૂલુલ્લાહ સ.અ.વ.ની રક્ષા કરી રહ્યું હતું, પણ પોતાનો દાવો 
રજૂ કર્યો. તેનું કહેવું આ હતું કે સૌથી વધુ કિંમતી સેવા તો એ યુદ્ધમાં અમે બજાવી છે, જો અમે રસૂલુલ્લાહ 
સ.અ.વ.ની આસપાસ અમારા પ્રાણોનો ઘેરો બનાવી દીધો ન હોત અને આપને કોઈ ઈજા પહોચી જાત તો 
વિજય જ કયાંથી મળ્યો હોત કે જેથી કોઈ ગનીમતનો માલ હાથમાં આવત અને તેની વહેચણીનો પ્રશ્ન ઊભો 


સૂરઃ અન્ફાલ ૮ તફહીમુલકુઅનિ ર 
થાત. પરંતુ માલ ખરેખર જે વર્ગના કબજામાં હતો તેની માલિકી માટે જો કે કોઈ પુરાવાની જરૂર ન હતી અને તે 
દલીલની આ સચ્ચાઈ સ્વીકારવા માટે તેયાર ન હતાં કે વાસ્તવિક બનેલી ઘટના તેના જોરે બદલાઈ જાય . છેવટે 
આ ઝઘડાએ કડવાશનું રૂપ લેવા માંડ્યું અને વાણીથી દિલો સુધી તેની કડવાશ ફેલાવા માંડી. 

આ હતો એ મનોવૈજ્ઞાનિક પ્રસંગ જેને અલ્લાહતઆલાએ સૂરઃ અન્ફાલ ઊતારવા માટે પસંદ કર્યો અને 
યુદ્ધની સમીક્ષાનો આરંભ આ જ પ્રશ્નથી કર્યો. બીજું, પહેલું જ કથન કે જે કહેવામાં આવ્યું તેમાં જ સવાલનો 
જવાબ રહેલો હતો. કહેવામાં આવ્યું : “તમને માલેગનીમત વિષે પૂછે છે ?'”' આ માલને ગનીમતનો માલ 
“ગનાઈમ” ના બદલે અન્ફાલ શબ્દ વડે વ્યક્ત કરવો તે પોતે જ પોતાની અંદર પ્રશ્નનો જવાબ ધરાવે છે. 
અન્ફાલ શબ્દ નફલનું બહુવચન છે. અરબી ભાષામાં નફલ એ વસ્તુને કહેવામાં આવે છે જે વ્યાજબી અથવા 
હકક કરતાં વધારે હોય. જયારે આ નોકર તરફથી હોય ત્યારે તેનો અર્થ એ સ્વૈચ્છિક સેવા હોય છે જે એક નોકર 
તેના માલિક માટે કર્તવ્ય ઉપરાંત સ્વૈચ્છિક રીતે બજાવે છે, અને જયારે આ માલિક તરફથી હોય ત્યારે તેનો અર્થ 


એ ભેટ અને ઇનામ થઈ જાય છે જે માલિક તેના નોકરને તેના હકક ઉપરાંત વધારામાં આપે છે. તેથી આ 


આયતનો અર્થ આ થયો કે આ ઝઘડો, આ વિવાદ, આ સવાલ-જવાબ, શું ખુદાના બક્ષેલા ઇનામો વિષે થઈ રહ્યો 
છે? જો વાત આ છે તો તમે લોકો આમના માલિક અને મુખત્યાર કયાં બની રહ્યાં છો કે જાતે જ તેમની 
વહેંચણીનો ફેસલો કરો. માલ જેનો આપેલો છે તે જ ફેંસલો કરશે કે કોને આપવામાં આવે અને કોને નહીં અને 
જેને પણ આપવામાં આવે તેને કેટલો આપવામાં આવે. 

યુદ્ધની બાબતમાં આ એક ઘણી મોટી નેતિક સુધારણા હતી. મુસલમાનની લડાઈ દુનિયાના ભૌતિક 


ફાયદા સમેટવા માટે નથી બલકે દુનિયાના નૈતિક અને સાંસ્કૃતિક બગાડને સત્યના સિદ્ધાંતો પ્રમાણે સુધારવા 


માટે છે આ લડાઈ છેવટના ઉપાય તરીકે એ વખતે અપનાવવામાં આવે છે જયારે આડે આવતી શક્તિઓ સંદેશ 
અને પ્રસારદ્વારા સુધારણાને અશકય બનાવી દે. તેથી, સુધારકોની નજર તેમના ધ્યેય ઉપર હોવી જોઈએ નહીં કે 
એ ફાયદાઓ ઉપર જે લક્ષ્ય પ્રાપ્તિ માટે પ્રયાસ કરતી વખતે ઈનામના રૂપમાં ખુદાની મહેરબાનીથી પ્રાપ્ત થાય. 
આ ફાયદાઓથી જો શરૂઆતમાં જ તેમની નજર ઢટાવી દેવામાં ન આવે તો ટૂંક સમયમાં જ નેતિક પતન પેદા 
થઈને આ જફાયદા ધ્યેય બની જાય. 

બીજું, આ યુદ્ધ વિષેનો એક ખૂબ જ મોટો વ્યવસ્થાકીય સુધારો પણ હતો. પહેલાના જમાનામાં એવો 
રિવાજ હતો કે જે માલ જેના હાથમાં આવે તે જ તેનો માલિક ગણાતો હતો અથવા રાજા અથવા સેનાપતિ બધાં જ 
ગનીમતનો માલ પોતાના કબજામાં લઈ લેતાં. પહેલી રીતમાં મોટાભાગે એવું થતું હતું કે વિજેતા લશ્કરો વચ્ચે 
ગનીમતના માલ માટે પડાપડી શરૂ થઈ જતી હતી. અને ઘણી વખતે તેમની આંતરિક લડાઈ વિજયને પરાજયમાં 
બદલી નાખતી હતી. બીજી પરિસ્થિતિમાં સૌનિકોને ચોરીની ટેવ પડી જતી હતી અને તેઓ ગનીમતનો માલ 
સંતાડવાનો પ્રયાસ કરતા હતાં. કુઅનિ અન્ફાલને અલ્લાહ અને રસૂલનો માલ ઠરાવીને પહેલાં તો આ શિયમ 
બનાવી દીધો કેબધો જ ગનીમતનો માલ લાવીને વધ-ઘટ કર્યા વિના ઇમામની સામે મૂકી દેવામાં આવે અને એક 
સોય સુદ્ધાં છૂપાવીને રખાય નહીં. પછી આગળ જતાં આ માલની વહેચણીનો કાનૂન બનાવી દીધો કે પાંચમો 
ભાગ ખુદાના કામો તથા એ ગરીબ લોકોની મદદ માટે બૈતુલમાલ એટલે કે રાજયભંડોળમાં રાખી લેવામાં આવે 
અને બાકીના ચાર ભાગ સમસ્ત લશ્કર વચ્ચે વહેંચી દેવામાં આવે કે જેણે યુદ્ધમાં ભાગ લીધો હોય. આમ, એ બદ્ઞે 
દૂષણો નાબૂદ થઈ ગયાં જે જટાલતકાળની પ્રથામાં હતાં. 


સૂરઃ અન્ફાલ ૮ તફહીમુલકુઅન ર 


- 22229૪ 2૯2 
2-2 રૂ9 


ડઝ સ! -2»2૦9*-*૭-.  4કકદ્ «ક “21[ત4જળજ 
૬98%. હક્ઝ#હ્ટ)ડડ 2% ઝુ 9 


“ક #» કકક», 22 ક 


#૭7 દ્ર ૧-૪? |. ૮252? 2૭215૮2 
ઇના ૦૯ શક્ક: 55254 


ડી 44 ત્ર રૃ ૮4૨-4 વિદ્ધિ ૫779 ૭।- 


ઝે ઉ ૩કકકથ્ગ્ડ ગ્જપ"ન્‍્ટપડ્સ્૩ 


ધ્રુજી જાય છે અને જ્યારે અલ્લાહની આયતો તેમની સામે વાંચવામાં આવે છે ત્યારે તેમનું ઈમાન 
વધી જાય છે, અને તેઓ તેમના માલિક ઉપર ભરોસો રાખે છે, જે નમાઝ કાયમ કરે છે અને જે 
કંઈ અમે તેમને આપ્યું છે તેમાંથી (અમારા માર્ગમાં) ખર્ચ કરે છે. આવા જ લોકો સાચા મોમિન છે. 
તેમના માટે તેમના માલિકની પાસે મોટાં દરજ્જા છે, કસૂરો પ્રત્યે દરગુજર છે” અને ઉત્તમ રોજી 
છે. (આ માલેગનીમતની બાબતમાં પણ એવી જ સ્થિતિ સામે આવી રહી છે જેવી એ વખતે સામે 
આવી હતી કે જ્યારે) તારો માલિક તને સત્ય સાથે 


આ જગ્યાએ બીજો એક નાજુક મુદ્દો એ પણ ધ્યાનમાં રહેવો જોઈએ કે અહીં અન્ફાલના કિસ્સાને માત્ર 
આટલું જ કહીને સમાપ્ત કરી દેવામાં આવ્યો છે કે આ અલ્લાહ અને તેના રસૂલનાં છે . વહેંચણીના પ્રશ્નને અહીં 
સ્પર્શ કરવામાં આવ્યો નથી કે જેથી સૌ પ્રથમ આજ્ઞાંકિતપણું અને સમર્પણ પૂર્ણ થઈ જાય. આના પછી થોડા 
રુકૂઓ પછી જણાવવામાં આવ્યું કે આ માલની વહેચણી કેવી રીતે કરવામાં આવે. એટલા જ માટે અહીં તેમને 
“અન્ફાલ” કહેવામાં આવ્યાં છે. અને પાંચમા રુકૂઅમાં જયારે વહેંચણીનો હુકમ વર્ણવવાનો અવસર આવ્યો 
ત્યારે આજ માલને “ગનાઇમ” શબ્દ વડે વ્યકત કરવામાં આવ્યો. 

(૨) એટલે કે એવા દરેક પ્રસંગે કે જયારે અલ્લાહનો કોઈ હુકમ માણસની સામે આવે અને તે આનું 
સમર્થન કરીને આજ્ઞાપાલનમાં માથું ઝુકાવી દે ત્યારે તે માણસના ઈમાનમાં વૃદ્ધિ થાય છે. આવા દરેક પ્રસંગે કે 
જયારે કોઈ વસ્તુ માણસની ઇચ્છા વિરૂદ્ધ, તેના મત અને ખ્યાલો તથા વિચારધારાની વિરૂદ્ધ અલ્લાહના ગ્રંથ અને 
તેના રસૂલના માર્ગદર્શનમાં મળે અને માણસ તેને માનીને ખુદા અને રસૂલના હુકમને બદલી નાખવાના બદલે 
પોતાની જાતને બદલી નાખે અને તેને સ્વીકારવામાં તકલીફ સહન કરી લે તો તેનાથી માણસના ઈમાનને વૃદ્ધિ 
પ્રાપ્તથાય છે. આનાથી ઊલટું, જો આવું કરવામાં માણસ પાછીપાની કરે ત્યારે તેના ઈમાનની રૂહ નીકળવા માંડે 
છે. આમ, આના ઉપરથી જણાયું કે ઈમાન કોઈ સ્થિર અને જડ વસ્તુ નથી, અને સમર્થન તથા સમર્થનનો અભાવ 
માત્ર એક વખતનું જ નથી કે જો માણસે માન્યું નહીં તો તે માત્ર એક વખતનો જ ઇનકાર બની રહ્યો, અને જો તેણે 
માની લીધું તો તે પણ એક જ વખતનું માનવું બની રહ્યું. ના, બલકે સમર્થન અને ઈનકાર બક્ષેમાં ઘટાડા અને 
વૃદ્ધિનો ગુણ રહેલો છે. દરેક ઇનકારની સ્થિતિ ઘટી પણ શકે છે અને વધી પણ શકે છે. અને આવી જ રીતે દરેક 


સૂરઃ અન્ફાલ ૮ તફહીમુલકુઅનિ ર 


72.21 ન ક ગ *૭2 
ઈ.ઝંશ્રણ.૦5%529090₹9-25 528 
તારા ઘરેથી કાઢી લાવ્યો હતો અને મોમિનોમાંથી એક જૂથને આ ભારે નાપસંદ હતું. તેઓ આ 
સત્યના મામલામાં તારી સાથે વિવાદ કરી રહ્યા હતાં જો કે હકીકતમાં એ તદ્દન સ્પષ્ટ થઈ ગયેલું 
હતું. તેમની હાલત આ હતી કે જાણે તેઓ દેખતી આંખે મૃત્યુ તરફ હંકારવામાં આવી રહ્યાં છે.” 
યાદ કરો એ પ્રસંગ જ્યારે અલ્લાહ તમારી સાથે વાયદો કરી રહ્યો હતો કે બજ્ને જૂથોમાંથી 
એક તમને 
એકરાર તથા સમર્થનમાં વૃદ્ધે પણ થઈ શકે છે અને ઘટાડો પણ. અલબત્ત, શરઈ કાનૂનના હુકમોની દષ્ટિએ 
સામાજિક વ્યવસ્થામાં હકકો અને હેસિયતોનું જ્યારે નિર્ધારણ કરવામાં આવશે ત્યારે સમર્થન અને ઇનકાર 
બન્નેનેફક્ત એક જ વખત ગણતરીમાં લેવામાં આવશે. ઈસ્લામી સમાજમાં બધા જ માનનારા લોકોના કાયદાકીય 
હકકો અને કર્તવ્યો સમાન રહેશે પછી ભલે તેમની વચ્ચે માનવાના દરજજામાં ગમે તેટલો તફાવત હોય. અને 
બધાં ન માનનારા પણ એક જ વખતમાં ઝિમ્મી (ઇસ્લામી રાજયનો બિનમુસ્લિમ નાગરિક) અથવા હરબી 
(ઇસ્લામ સામે યુદ્ધે ચઢેલો માણસ) અથવા મુઆહિદ અને મુસાલિમ (સંધિ કરનાર અને સુલેહ કરનાર) 
ગણવામાં આવશે, ભલે પછી કુફ્રની દૃષ્ટિએ તેમની વચ્ચે દરજ્જાઓમાં ગમે તેટલો ફરક હોય. 

(૩) ગુન્હા મોટામાં મોટા તથા સારામાં સારા ઈમાનવાળા દ્વારા પણ થઈ શકે છે અને થયાં છે, અને 
જયાં સુધી મનુષ્ય મનુષ્ય છે ત્યાં સુધી એ મુશ્કેલ છે કે તેનો કર્મનો ચોપડો પૂરેપૂરો ઉચ્ચકક્ષાના કર્મોનો બનેલો 
હોય અને ભૂલચૂક, ઢીલ, ઉણપથી મુકત રહે. પરંતુ અલ્લાહતઆલાની કૃપાઓમાંથી આ પણ એક મોટી કૃપા 
છે કેજયારે મનુષ્ય બંદગીની અનિવાર્ય શરતો પૂરી કરી દે છે ત્યારે અલ્લાહ તેની ખામીઓની અવગણના કરી દે 
છે અને તેની સેવાઓ કે જે બદલાને પાત્ર હોય છે, તેનાથી થોડો વધારે બદલો પોતાની કૃપાથી તેને એનાયત કરે 
છે. નહીં તો જો આવો કાયદો ઠરાવવામાં આવ્યો હોત કે દરેક ગુન્હા બદલ સજા અને દરેક સેવાનો બદલો અલગ 
અલગ આપવામાં આવે તો કોઈ મોટામાં મોટો સદાચારી માણસ પણ સજામાંથી બચી ન શકત. 

(૪) એટલે કે જેવી રીતે એ વખતે આ લોકો જોખમનો સામનો કરવાથી ગભરાઈ રહ્યા હતાં, જો કે 
સત્યનો તકાદો એ વખતે આ જ હતો કે જોખમમાં કૂદી પડે, એવી જ રીતે આજે તેમને ગનીમતનો માલ હાથમાંથી 
જતો કરવાનું ગમી રહ્યું ન હતું. જો કે સત્યનો તકાદો આ જ છે કે તેઓ તેને છોડી દે અને હુકમની રાહ જુએ. બીજો 
અર્થ આ પણ થઈ શકે છે કે જો અલ્લાહનું આજ્ઞાપાલન કરશો અને તમારા મનની ઇચ્છાઓને બદલે રસૂલનું કહ્યું 
માનશો તો એવું જ સારૂં પરિણામ જોશો જેવું હમણાં જ બદ્રની લડાઈ વખતે જોઈ ગયાં છો કે તમને કુરેશી લશ્કરના 
મુકાબલા માટે જવાનું જરા પણ પસંદ ન હતું અને તેને તમે મૃત્યુનો સંદેશ માની રહ્યા હતાં પરંતુ જયારે ખુદા અને 


સૂરઃ અન્ફાલ ૮ તફહીમુલકુઅનિ ર 


4012. ડઝ હશ ાહ5ત ત્રર્થ્હ 
ઉશાહત્ઝ ૦૯ કાકડ નિ 


.5%27 7 જજ? ક “ 7227 2 28 કમર કદ હ 2-7 


€ન્56૯#*% 2.2 2 
૦૯ જિ ક બઝડકડ: વિ 


ક» જ ત્રિ 


ડશકાઇઃ રશ હબકજડકડઝ5શાશક 


મળી જશે. તમે ઇચ્છતા હતાં કે કમજોર જૂથ તમને મળે.'પરંતુ અલ્લાહનો ઈરાદો આ હતો કે તેના 
કથનો વડે સત્યને સત્ય કરી દેખાડે અને કાફિરોના મૂળ કાપી નાખે જેથી સત્ય સત્ય થઈને રહે અને 
અસત્ય અસત્ય બનીને રહી જાય ભલે પછી અપરાધીઓને આ ગમે તેટલું નાપસંદ હોય.” 

અને એ પ્રસંગ કે જ્યારે તમે તમારા માલિકને ફરિયાદ કરી રહ્યા હતાં. જવાબમાં તેણે કહ્યું 
કે હું તમારી મદદ માટે એક પછી એક હજાર ફરિશ્તા મોકલી રહ્યો છું. આ વાત અલ્લાહે તમને 


માત્ર એટલા માટે જણાવી દીધી કે તમને ખુશખબર મળે અને તમારા હૃદય આનાથી સંતોષ પામે, 
નહીં તો મદદ જ્યારે પણ હોય છે ત્યારે અલ્લાહ 


રસૂલના હુકમનું પાલન કર્યું તો આ જ જોખમભર્યું કામ તમારા માટે જીવન સંદેશ પુરવાર થયું. 

કુઅનિની આ આયત સાથોસાથ એ રિવાયતોનું પણ ખંડન કરી રહી છે જે બદ્રની લડાઈ વિષે સામાન્ય 
રીતે સીરત અને ધર્મયુદ્ધોના પુસ્તકોમાં નોંધવામાં આવે છે, એટલે કે શરૂઆતમાં નબી સ.અ.વ. તથા 
મુસલમાનો કાફલાને લૂંટવા માટે મદીનાથી રવાના થયા હતાં. પછી થોડા અંતરે જઈને જયારે ખબર પડી કે 
કુરેશનું લશ્કર કાફલાના રક્ષણ માટે આવી રહ્યું છે ત્યારે આ ચર્ચા-વિચારણા કરવામાં આવી કે કાફલા ઉપર 
હુમલો કરવામાં આવે કે પછી લશ્કરનો મુકાબલો ? આ નિવેદનથી ઊલટું કુર્ઓાન આ દર્શાવી રહ્યું છે કે જયારે 
નબી સ.અ.વ.પોતાના ઘરેથી નીકળ્યા હતાં એ જ વખતે આ જ સાચી વાત આપની સામે હતી કે કુરેશના 
લશ્કરનો નિર્ણાયક મુકાબલો કરવામાં આવે અને આ ચર્ચા-વિચારણા પણ એ જ વખતે થઈ હતી કે કાફલા અને 
લશ્કરમાંથી કોને હુમલા માટે પસંદ કરવામાં આવે. અને મુસલમાનો ઉપર આ હકીકત સ્પષ્ટ થઈ ગઈ હતી કે 
લશ્કરને જ ખતમ કરવાનું જરૂરી છે તો પણ તેમનામાંથી એક જૂથ તેનાથી બચવા માટે દલીલ કરતું રહ્યું અને 
છેવટે અંતિમ ફેસલો એ લેવામાં આવ્યો કે લશ્કરની જ તરફ જવું જોઈએ. ત્યારે આ જૂથ મદીનાથી એવા વિચાર 
કરતું નીકળ્યું કે અમે સીધા જ મોતના મોમાં ધકેલવામાં આવી રહ્યાં છીએ. 

(૫) એટલે કે વેપારી કાફલો અથવા કુરૈશનું લશ્કર. 


સૂરઃ અન્ફાલ ૮ તફહીમુલકુઅન ર 


777 772 


ટટ ટ કિક દ #97૬2*.%૮7 
41001 5-5 નના 
૬% ક» ક “ "૮ પ! 5% નિક 
મા રા ઢ ઝર 2 2 
ન પડત કક ત વિત, દ 1ક્હ્ ક્શ્ર્સ્‍્ 
4% £ ઝૂ ઝહ્ક્યાકસ ન 


[૨ ૭૭ ક 222 ચિ “7” /,78ક-72 
ક દડ 5; ઉ ટ્રઝાાડઠી વય %%5૯-હડક] 
22 રત 7 ટુ ૮5746 પ” 272ૈક* -ડ કવ નરી 
જે ઉ(#પ૫- "#ગહ 


ન 


તરફથી જ હોય છે, બેશક અલ્લાહ જબરજસ્ત અને ડહાપણવાળો છે. (રુકૂઅ ૧) 

અને એ સમય કે જ્યારે અલ્લાહ તેના તરફથી ઘેનના રૂપમાં તમારી ઉપર સંતોષ અને 
નિર્ભયતાની સ્થિતિ છવાઈ રહ્યો હતો,“ અને આકાશમાંથી તમારી ઉપર પાણી વરસાવી રહ્યો હતો 
કે જેથી તમને પાક કરે અને તમારી ઉપરથી શેતાને નાખેલી ગંદકી દૂર કરે અને તમારી હિંમત 
બંધાવે અને તેના વડે તમારા કદમ જમાવી દે.” 


અને એ સમય કે જ્યારે તમારો માલિક ફરિશ્તાઓને ઇશારો કરી રહ્યો હતો કે “હું તમારી 
સાથે છું, તમે ઈમાનવાળાઓને મક્કમ રાખો, હું હમણાં જ આ કાફિરોના દિલોમાં ધાક બેસાડી 
દઊં છું, પછી તમે તેમની 


(૬) એટલે કે કાફલો કે જેની સાથે માત્ર ૩૦-૪૦ રક્ષકો જ હતાં. 

(૭) આના ઉપરથી જ ખ્યાલ આવે છે કે એ વખતે હકીકતમાં કેવી પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ ગઈ હતી. 
અમે સૂરઃ ની પ્રસ્તાવનામાં જણાવ્યું છે તેમ કુરેશના લશ્કરની આગેકૂચથી ખરેખર પ્રશ્ન એ ઊભો થઈ ગયો હતો 
કે ઇસ્લામી સંદેશ અને જહાલતની વ્યવસ્થા બશ્નેમાંથી કોને આરબપ્રદેશમાં જીવતા રહેવું છે. જો મુસલમાનો એ 
વખતે વીરતાપૂર્વક મુકાબલા માટે નીકળ્યાં ન હોત તો ઇસ્લામ માટે જીવનની કોઈ તક બાકી રહી ન હોત. 
આનાથી વિરૂદ્ધ મુસલમાનોના નીકળવાથી અને પહેલાંથી જ કુરેશની શક્તિ ઉપર ભરપૂર વાર કરીને પ્રહાર કરી 
દેવાથી આ પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ જેના કારણે ઇસ્લામને મજબૂત થવાની તક મળી ગઈ અને પછી તેના 
મુકાબલામાં જહાલતની વ્યવસ્થા સતત પરાજિત થતી ગઈ. 

(૮) આ જ અનુભવ મુસલમાનોને ઉહુદની લડાઈમાં થયો જે અંગે આલેઇમરાનની ૧૫૪ મી આયતમાં 
ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલો છે. અને બશ્ે પ્રસંગોએ કારણ એ જ એક હતું કેજે સ્થિતિ અતિભયાનક અને ગભરામણની 
હતી, એ વખતે અલ્લાહે મુસલમાનોના દિલોને એવી શાંતિથી ભરી દીધાં કે તેમની ઉપર ઘેન છવાવા માંડ્યું. 

(૯) આ ઘટના એ રાતની છે જેની સવારે બદ્રની લડાઈ થઈ. આ વરસાદના ત્રણ લાભ થયાં. એક તો 


સૂરઃ અન્ફાલ ૮ તફહીમુલકુઅનિ ર 


44૫06૮ 


ડ્બહ્બવ ક ર ૭1% 15 દઈઠેાહ# 


૮૮# ત. ૮-4 4 -ઝ 2 «કટ ૮72-2242 


ન રદન 

છ 240 અલ૯્2*૬0949 249911 %2 1 5 
ચહ ક? 4૪2228? ૮ 22 ] દ્ધ ?; 2? «4 
હા 1289965 ડડ ૦૩પઝાપ્ડડ 


ઝઉઝાદઈ લીડ્ઝ ૦. 


“ન 


ઇ-.છ 2 જા 


ડક*5 58 ્કકહઉ5ડક%» 


?'“* આ એટલા માટે કે એ લોકોએ 


ગરદનો ઉપર વાર કરો અને સાંધેસાંધા ઉપર પ્રહાર કરો. 


અલ્લાહ અને તેના રસૂલનો સામનો કર્યો અને જે અલ્લાહ અને તેના રસૂલનો સામનો કરે અલ્લાહ 
તેના માટે અત્યંત સખત પકડ કરનાર છે. ---આ” છે તમારી સજા, હવે આનો સ્વાદ ચાખો, 
અને તમે જાણી લો કે સત્યનો ઈનકાર કરનારાઓ માટે દોજખની સજા છે. 

હે ઈમાન લાવનારાઓ, જ્યારે તમે એક લશ્કરના રૂપમાં કાફિરો સામે સામસામે આવી 


જાઓ ત્યારે તેમનો મુકાબલો કરવામાં પીઠ ન દેખાડો. જેણે આવા પ્રસંગે પીઠ દેખાડી --- 
સિવાય કે લડાઈના વ્યૂહના રૂપમાં 


આ કે મુસલમાનોને પાણીનો પૂરતો જથ્થો મળી ગયો અને તેમણે તરત કુંડીઓ બનાવી બનાવીને વરસાદના 
પાણીનો સંગ્રહ કરી લીધો. બીજો આ કે, મુસલમાનો તળેટીના ઉપરના ભાગમાં હતાં તેથી વરસાદના કારણે 
રેતી જામી ગઈ અને જમીન એટલી સખત થઈ ગઈ કે તેની ઉપર મજબૂતાઈથી પગ મૂકી શકાય અને હલનચલન 
સરળતાથી થઈ શકે. ત્રીજું આ કે, કાફિરોનું લશ્કર નીચાણવાળા ભાગમાં હતું તેથી ત્યાં આ વરસાદના કારણે 
કાદવ થઈ ગયો અને પગ ખૂંપવા માંડયાં. 

શેતાન દ્વારા નાખવામાં આવેલી ગંદકીનો અર્થ એ દરેક ભય અને ગભરામણની સ્થિતિ હતી જેમાં 
મુસલમાનો શરૂઆતમાં મુકાયેલા હતાં . 

(૧૦) જે સૈદ્ધાંતિક વાતો કુઓનિ મારફતે જાણવા મળી છે તેના આધારે અમે એમ માનીએ છીએ કે 
ફરિશ્તાઓ પાસેથી લડાઈમાં આ કામ લેવામાં આવ્યું નહીં હોય કે તેઓ પોતે હથિયાર ચલાવવાનું કામ કરે, 
બલકે કદાચ આનું સ્વરૂપ એવું હશે કે કાફિરો ઉપર જે પ્રહાર મુસલમાનો કરે તે ફરિશ્તાઓની મદદથી બરાબર 
વાગે અને ઘાતક પુરવાર થાય, આ બાબતે સાચું શું છે તે તો અલ્લાહ જ જાણે છે. વલ્લાહુ આલમ બિસ્સવાબ. 
(આબાબતે સાચું શું છે તે તો અલ્લાહજ જાણે છે.) 

(૧૧) અહીં સુધી બદ્રની લડાઈની જે જે ઘટનાઓ એક પછી એક યાદ દેવડાવવામાં આવી છે 


સૂરઃ અન્ફાલ ૮ તફહીમુલકુઅન ર 


ક્ર ક્દ કડકહાજક્કકહડં 


મિ ક 


કાડ 4.14 


લ હઉ 5 ૭છાઇ; “ 
ક 4-71 જૂનક૭%ક૭ ક» 
છ કન નડહ: ટ 4 હડ 


આવું કરે અથવા કોઈ બીજા લશ્કર સાથે જોડાઈ જવા માટે --તો તે અલ્લાહના પ્રકોપમાં ઘેરાઈ 
જશે, તેનું ઠેકાણું જહન્નમ હશે, અને તે પાછા ફરવાનું ઘણું ખરાબ સ્થાન છે.” 

તો હકીકત આ છે કે તમે તેમને કતલ નથી કર્યા બલકે અલ્લાહે તેમને કતલ કર્યા અને તેં 
નથી ફે ફેક્યું બલકે અલ્લાહે ફે ક્યું, “ (અને મોમિનોના હાથ જે આ કામમાં ઉપયોગમાં લેવામાં 
આવ્યાં) તો આ એટલા માટે હતું કે અલ્લાહ મોમિનોને એક ઉત્તમ અજમાયશમાંથી સફળતાપૂર્વક 
પસાર કરી દે, નિઃશંક અલ્લાહ સાંભળનાર અને જાણનાર છે. 
હકીકતમાં “અન્ફાલ” શબ્દનો અર્થ સ્પષ્ટ કરવાનો છે. શરૂઆતમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે આ ગનીમતના 
માલને પોતાના બહાદુરીનું ફળ માનીને આના માલિક અને મુખત્યાર કયાં બની રહ્યાં છો. હકીકતમાં આ તો 
ખુદાની દેણગી છે અને આપનાર પોતે જ આ માલનો કુલમુખત્યાર છે. હવે આના પુરાવારૂપે આ ઘટનાઓ 
વર્ણવવામાં આવી છે કે આ વિજયમાં તમે જાતે જ હિસાબ માંડીને જોઈ લો કે તમારી પોતાની શૂરવીરતા અને 
હિંમતનો કેટલો હિસ્સો હતો અને અલ્લાહની મહેરબાનીનો કેટલો હિસ્સો. 

(૧૨) સંબોધનની દિશા એકાએક કાફિરો તરફ ફરી ગઈ છે જેમના સજાપાત્ર હોવાનો ઉલ્લેખ ઉપરની 
આયતમાં થયો હતો. 

(૧૩) શસ્નુના ભારે દબાણ હેઠળ વ્યૂહાત્મક પીછેહઠ (01011)/ ર૦1૦) ગેરકાનૂની નથી જયારે 
તેનો હેતુ પોતાના પાછળના મથકની તરફ પાછા વળવાનો અથવા પોતાના જ લશ્કરના બીજા કોઈ ભાગ સાથે 
ભળી જવાનો હોય. અલબત્ત, જે વસ્તુની મનાઈ કરવામાં આવી છે તે સદંતર હાર પછીની નાસભાગ (ર૦૫1) છે 
જે કોઈ લશ્કરી હેતુ માટેનહીં બલકે માત્ર કાયરતા અને પરાજિત થઈ જવાના કારણે હોય છે અને એટલા માટે થાય 
છે કે ભાગેડુ માણસને તેના ધ્યેય કરતાં જીવ વધારે વહાલો હોય છે. આ પલાયનને મોટા ગુન્હાઓમાં ગણવામાં 
આવેલો છે. એટલા માટે નબી સ.અ.વ. કહે છે કે ત્રણ ગુન્હા એવાં છે કે તેમની સાથે કોઈ ભલાઈ ફાયદો આપતી 
નથી. એક શિર્ક, બીજું માતાપિતાનો હક્ક ડુબાડવો, ત્રીજું અલ્લાહની રાહમાં લડાઈના મેદાનમાંથી ભાગી જવું. 
આવી જ રીતે બીજી એક હદીસમાં નબી સ.અ.વ.એ સાત મોટાં ગુન્હાઓનો ઉલ્લેખ કર્યો છે જે માણસ માટે 
વિનાશકારક તથા તેના આખિરતના પરિણામ માટે વિનાશ કરનારા છે. આમાંથી એક ગુન્હો આ પણ છે કે માણસ 
કુફ અને ઇસ્લામની લડાઈમાં કાફિરની સામે પૂંઠ દેખાડીને ભાગે. આ કૃત્યને આવડો મોટો ગુન્હો ગણવાનું કારણ 


સૂરઃ અન્ફાલ ૮ તફહીમુલકુઅનિ ર 


424૬ ક ક 271 તા ૪૮ 


ઝન ન નાના ક 


શ્્જ રિ ક કટર છી જ 
૮5૮૬ 2 5» છદ 2209727. 28 224 ટ 
નિ વ; ન 64 [19૩૦૦૦ 


કજ દા *#22,.-4270,-4રસ 
|ક્ક્તા્ા 80 
ટ 92-2-2૮ ૧9૪૭57 2:.,26:૮[44 ક૭*224270 


(ઈક ૭4219 ક4જા%કડકડઝ ડડ 
96#*%ડ5કડઉક-કઉલ ૪૪55: 


આ વ્યવહાર તો તમારી સાથે છે અને કાફિરો સાથે વ્યવહાર આ છે કે અલ્લાહ તેમની ચાલોને 
કમજોર કરનાર છે. (આ કાફિરોને કહી દો) “જો તમે ફેસલો ઈચ્છતા હતાં તો લો, ફેસલો તમારી 


સામે આવી ગયો. હવે અટકી જાઓ તો તમારા માટે જ સારું છે, નહીં તો ફરીથી પાછા વળીને જો 
આ જ મૂખૉમીનું પુનરાવર્તન કરશો તો અમે પણ આ જ સજાનું પુનરાવર્તન કરીશું અને ભલે 
તમારો જથ્થો, ભલે ગમે તેટલો વધારે હોય, તમારા કોઈ કામમાં નહીં આવી શકે. અલ્લાહ 
મોમિનોની સાથે છે.” (રુકૂઅ ૨) 

હે ઈમાન લાવનારા, અલ્લાહ અને તેના રસૂલનું આજ્ઞાપાલન કરો અને હુકમ સાંભળી 
લીધા પછી તેની સાથે વિદ્રોહ ન કરો. એ લોકો જેવાં ન બની જાઓ જેમણે કહ્યું કે અમે સાંભળ્યું જો 
કે તેઓ સાંભળતાં નથી.” 


ફક્ત આ જ નથી કે આ એક કાયરતાભર્યું કૃત્ય છે બલકે આનું કારણ આ છે કે એક માણસનું ભાગે્‌ડુપણું ઘણી વખત 
એક આખી ટુકડીને, અને એ ટુકડીનું ભાગેડુપણું સમગ્ર લશ્કરને ગભરાવી દઈને ભગાડી દે છે. અને પછી જયારે 
એક વખત કોઈ લશ્કરમાં નાસભાગ મચી જાય ત્યારે કંઈ કહી શકાતું નથી કે વિનાશ કઈ હદે જઈને અટકશે. 
આવી નાસભાગ માત્ર લશ્કર માટે વિનાશકારક નથી બલકે એ દેશ માટે પણ વિનાશક છે જેનું લશ્કર આવો 
પરાજયપામે. 

(૧૪) બદ્રની લડાઈમાં જયારે મુસલમાનો અને કાફિરોના લશ્કર એકબીજાની સામે આવ્યાં અને 
સામસામે લડવાનો સમય આવી ગયો ત્યારે નબી સ.અ.વ.એ એક મુઠ્ઠી ભરીને રેતી હાથમાં લઈને ૩% હૂર્ચાક 
શબ્દો બોલીને કાફિરોની તરફ ફેંકી અને ફેકતાની સાથે જ આપનો ઇશારો મળતાં મુસલમાનો એકીસાથે કાફિરો 
ઉપર તૂટી પડયાં. આ જ ઘટનાની તરફ અહીં ઇશારો કરવામાં આવ્યો છે. 


સૂરઃ અન્ફાલ ૮ તફહીમુલકુઅન ર 


4 મ દ્ર/ત#૮0 કડ 


ઝુ 
નિ 75 નિ જેહ 


22૮2) 


છ હ્ટડવન્નારહ 
722 


ઉડ ડ૦્ેહ#-કડ્ઝક્ઈ 


નિઃશંક ખુદાની નજીક સૌથી ખરાબ પ્રકારના પશુ એ બહેરા-મૂગાં લોકો છે “ જે બુદ્ધિનો ઉપયોગ 
કરતાં નથી. જો અલ્લાહને ખબર હોત કે તેમની અંદર થોડી પણ ભલાઈ છે તો તે જરૂર તેમને 
સાંભળવાની અનુકૂળતા આપત (પરંતુ ભલાઈ વિના) જો તે તેમને સંભળાવત તો તેઓ 
ઉપેક્ષાપૂર્વક મોઢું ફેરવી લેત.” 

હે ઈમાન લાવનારાં, અલ્લાહ અને તેના પયગમ્બરનો પોકાર સાંભળીને લબ્બેક (હાજર 
છું) કહો કે જ્યારે પયગમ્બર તમને એ વસ્તુની તરફ બોલાવે જે તમને જીવન આપનારી છે, અને 
જાણી રાખો કે કે અલ્લાહ મનુષ્ય અને તેના હૃદય વચ્ચે છે અને તેની જ તરફ તમે સમેટવામાં 
આવશો. “અને બચો એ આફતથી જેની મુસીબત ખાસ 


(૧૫) મક્કાથી નીકળતી વખતે મુશ્રિકોએ કા'બાનો પડદો પકડીને દુઆ માગી હતી કે હે ખુદા, બન્ને 
જૃથોમાંથી જે સારૂં છે તેને વિજય આપ . અને અબૂજહલે ખાસ કહ્યું હતું કે હે ખુદા, અમારામાંથી જે સચ્ચાઈ ઉપર 
હોય તેને વિજય આપ અને જે જુલમ ઉપર હોય તેને ફજેત કરી દે. આમ, અલ્લાહતઅલાએ તેમની મોં માગી 
દુઆઓ શબ્દશઃ પૂરી કરી દીધી અને ફેસલો કરીને દશ વી દીધું કે બન્નેમાંથી કોણ સારો અને સચ્ચાઈ ઉપર છે. 

(૧૬) અહીં સાંભળવાનો અર્થ એ સાંભળવું છે જે માનવા અને સ્વીકાર કરવાના અર્થમાં લેવામાં આવે 
છે. અહીં ઇશારો એ દંભીઓની તરફ છે જે ઈનામનો એકરાર તો કરતા હતાં પરંતુ હુકમોના પાલનથી વિમુખ 
થઈજતા હતાં. 

(૧૭) એટલે કે જે લોકો ન તો સત્યને સાંભળે છે, ન તો સત્ય બોલે છે. જેમનાં કાન અને જેમનાં મોઢાં 
સત્ય માટે બહેરાં અને મૃંગાં છે. 

(૧૮) એટલે કે જયારે આ લોકોમાં ખુદમાં સત્યવાદ અને સત્ય માટે કામ કરવાની ભાવના નથી ત્યારે 
તેમને જો આદેશપાલનમાં લડાઈ માટે નીકળવાની અનુકૂળતા પણ કરી દેવામાં આવત તો આ લોકો જોખમનો 
પ્રસંગ આવતાં કોઈ પણ હિચકિચાટ વિના નાસી છૂટત અને તેમનો સંગાથ તમારા માટે લાભદાયી થવાને બદલે 


સૂરઃ અન્ફાલ ૮ તફહીમુલકુઅનિ ર 


ડડ વહા ૬5 22ત્ટ ક 
ડડદ:&5ડ# ડઝ ત 1. પિ 


૬-2 
ન દ્ધ ક! 1 વ્છ્ડ * 27? 


ક વિતી જર્ટાહ#8 5૦% 


માત્ર એ જ લોકો સુધી સીમિત નહી રહે જેમણે તમારામાંથી ગુનો કર્યો હોય.“ અને જાણી લો કે 
અલ્લાહ સખત સજા આપનાર છે. યાદ કરો એ સમય કે જ્યારે તમે થોડા હતાં, ભૂમિમાં તમને 
નબળા માનવામાં આવતા હતાં, તમે ડરતા રહેતા હતાં કે ક્યાંક લોકો તમને મિટાવી ન દે. પછી 
અલ્લાહે તમને આશ્રયસ્થાન પૂરું પાડી દીધું, તેની મદદ વડે 


ઊલટાનો નુકસાનકારક સાબિત થાત. 

(૧૯) દંભના વલણથી માણસને બચાવવા માટે જો સૌથી વધુ અસરકારક કોઈ ઉપાય હોય તો તે માત્ર 
આ જ છે કે બે માન્યતાઓ માણસના મગજમાં ઊતરી જાય. એક આ કે, આ મામલો એ ખુદાની સાથે છે જે 
દિલોની હાલત સુદ્ધાં જાણે છે અને એવો રહસ્યનો જાણનાર છે કે માણસ પોતાના દિલમાં જે ઇરાદા, જે 
ઇચ્છાઓ, જે હેતુઓ અને ધ્યેયો અને જે વિચારો છૂપાવીને રાખે છે તે પણ તેની સામે ખુલ્લાં છે. બીજું આ કે, 
છેવટે જવાનું તો ખુદાની સામે જ છે , તેનાથી બચીને કયાંય ભાગી શકતાં નથી. આ બે માન્યતાઓ જેટલી વધારે 
મજબૂત હશે એટલો જ માણસ દંભથી દૂર રહેશે. એટલા જ માટે દંભની સામે ઉપદેશ અને શિખામણ આપવાના 
અનુસંધાનમાં કુર્ઓાન આ બે માન્યતાઓનો ઉલ્લેખ વારંવાર કરે છે. 

(૨૦) આનો અર્થ એ સામાજિક દૂષણો છે જે રોગચાળાની જેમ એવી આફત લઈને આવે છે જેમાં માત્ર 
ગુન્હા કરનારા લોકો જ સપડાતાં નથી બલકે એ લોકો પણ માર્યા જાય છે જે ગુનેગાર સમાજમાં રહેવાને ચલાવી 
લેતાં હોય. દા.ત. આને આવી રીતે સમજો કે જયાં સુધી કોઈ શહેરમાં ગંદકી કોઈ કોઈ જગ્યાએ થોડા સ્થળોમાં 
હોય છે ત્યારે તેની અસર સીમિત હોય છે અને તેમનાથી એ ખાસ લોકો જ પ્રભાવિત થાય છે જેમણે તેમના શરીર 
અને તેમના ઘરોને ગંદાં કરી લીધાં હોય. પરંતુ જયારે ત્યાં ગંદકી સર્વવ્યાપક બની જાય અને કોઈ પણ વર્ગ 
આખાય શહેરમાં એવો ન હોય કે જે આ દૂષણને અટકાવવા અને સફાઈની વ્યવસ્થા કરવા માટે પ્રયાસ કરે ત્યારે 
જમીન અને પાણી, દરેક વસ્તુમાં આ ગંદકી ફેલાઈ જાય છે અને તેના પરિણામે જે રોગચાળો ફેલાય છે તેની 
લપેટમાં ગંદકી ફેલાવનારા અને ગંદા રહેનારા તેમજ ગંદા વાતાવરણમાં જીવનારાં બધાં જ આવી જાય છે. 
આવી જ રીતે નૈતિક ગંદકીની સ્થિતિ પણ છે કે જો તે વ્યક્તિગત રીતે અમુક લોકોમાં હોય અને તંદુરસ્ત 
સમાજની ધાકથી દબાયેલી હોય ત્યારે તેના નુકસાન મર્યાદિત રહે છે પરંતુ જયારે સમાજનો સામાજિક 
અંતરાત્મા નબળો પડી જાય છે, જયારે નૈતિક બુરાઈઓને દબાવીને રાખવાની શક્તિ તેની અંદર બાકી રહેતી 
નથી, જયારે તેની વચ્ચે બૂરાં, નિર્લ્લજ અને અનેતિક લોકો પોતાના મનની ગંદકીને જાહેરમાં ઉછાળવા અને 
ફેલાવવા માંડે છે અને જયારે સારા લોકો નિષ્ક્રીય વલણ (”દ્વડડાં(૦ દ્૫ત૦) અપનાવે છે અને વ્યક્તિગત 


સૂરઃ અન્ફાલ ૮ તફહીમુલકુઅન ર 


*%્ ૨2%. ની 2#તત:#& 
નનમત 85) ૨% 
જ 


ડાન જાત “5% 
નિ 7277 228 8 ૬-27 2 792772૮4 
ન 553 કમ ઉ. કિ. કઝ 


તમારા હાથ મજબૂત કર્યા અને તમને સારી જીવનસામગ્રી પહોંચાડી, કે કદાચ તમે આભારી 
બનો.“ હે ઈમાન લાવનારાં, ઇરાદાપૂર્વક અલ્લાહ અને તેના પયગમ્બરની સાથે દગો ન કરો, 
તમારી અમાનતોમાં વિશ્વાસઘાત ન કરો અને જાણી લો કે તમારો માલ અને તમારી સંતાન 
હકીકતમાં અજમાયશનો સામાન” છે અને અલ્લાહની 


સારાપણા ઉપર સંતુષ્ટ તેમજ સામાજિક દૂષણો સામે મૂક બની જાય છે ત્યારે સાર્વજનિક રીતે સમગ્ર સમાજ ઉપર 
આફત આવી પડે છે અને આવી સર્વવ્યાપી આફત ફેલાઈ જાય છે જેમાં સૂકા જોડે લીલું પણ બળી જાય છે. 

આમ, અલ્લાહતઆલાની વાણીનો આશય આ આયત દ્વારા આ છે કે પયગમ્બર જે સુધારણા અને 
માર્ગદર્શનના કામ માટે ઊઠયો છે તથા તમને જે સેવામાં મદદરૂપ થવા માટે બોલાવી રહ્યો છે તેમાં જ હકીકતમાં 
વ્યક્તિગત તેમજ સામાજિક બન્ને દૃષ્ટિએ તમારા માટે જીવન છે. જો આમાં દૃદયપૂર્વક નિખાલસતાથી ભાગ 
નહીં લો અને એ દૂષણો કે જે સમાજમાં ફેલાયેલાં છે સહન કરતાં રહેશો તો એવો સર્વવ્યાપી બગાડ ઉત્પન્ન થશે 
જેની આફત બધાને લપેટમાં લઈ લેશે ભલે પછી એવા ઘણાં લોકો તમારી અંદર રહેલાં હોય જેઓ સક્રિય રીતે 
બૂરૂં કરવામાં અને બૂરાઈ ફેલાવવામાં જવાબદાર ન હોય, બલકે તેમના અંગત જીવનમાં સારા જ કામો કરતાં 
હોય. આ એ જ વાત છે જેને સૂરઃ આ'રાફની ૧૬૩ થી ૧૬૬મી આયતોમાં સબ્તના લોકોનું એતિહાસિક 
ઉદાહરણ રજૂ કરતી વખતે જણાવવામાં આવી છે, અને આ જ એ દષ્ટિબિંદુ છે જેને ઇસ્લામી સુધારણાની 
લડાઈની પાયાની વિચારસરણી કહી શકાય છે. 

(ર૧) અહીં આભારદર્શનનો શબ્દ ધ્યાન આપવા યોગ્ય છે. ઉપરથી ચાલ્યા આવતા પ્રવચનના 
અનુસંધાનને સામે રાખીએ તો સ્પષ્ટ થઈ જાય છે કે આ જગ્યાએ આભારદર્શનનો અર્થ ફકત આટલો જ નથી કે 
લોકો અલ્લાહના એ ઉપકારનો સ્વીકાર કરે કે તેણે એ કમજોરીની હાલતમાંથી તેમને બહાર કાઢ્યાં અને મક્કાના 
જોખમભર્ય જીવનમાંથી બચાવીને શાંતિની જગ્યાએ લઈ આવ્યો જયાં પાક રોજીની વસ્તુઓ મળી રહી છે બલકે 
તેની સાથે આ વાત પણ આ જ આભારદર્શનના અર્થમાં સામેલ છે કે મુસલમાન એ ખુદાનું તથા એ પયગમ્બરનું 
આજ્ઞાપાલન કરે કે જેણે આ ઉપકારો તેમની ઉપર કર્યા છે અને પયગમ્બરના અભિયાનમાં નિઃસ્વાર્થપણે અને 
બલિદાનની ભાવનાની સાથે જોડાય અને આ કામમાં જે જોખમો અને ઘાતક વસ્તુઓ અને મુસીબતો સામે આવે 
તેનો બહાદુરીપૂર્વક સામનો એ જ ખુદાના ભરોસે કરતાં જાય જેણે આ અગાઉ તેમને જોખમોમાંથી સહીસલામત 
ઉગાર્યા છે અને વિશ્વાસ રાખે કે જો તેઓ ખુદાનું કામ નિખાલસતાપૂર્વક કરશે તો ખુદા જરૂર તેમનો વકીલ અને 
જામીન હશે. તેથી આભારદર્શન ફક્ત એકરારના રૂપમાં જ પૂરતો નથી બલકે અમલી રીતે પણ જરૂરી છે. 


સૂરઃ અન્ફાલ ૮ તફહીમુલકુઅનિ ર 


ક્ર 
દ્વિ 5 55553 5 -* કજ% 


2 


22૮% 72 2૮? 
9.5 ૯ જ ન 


પાસે વળતર આપવા પા વું છે. (રુકૂઅ ૩) હે ઈમાન લાવનારાં, જો તમે અલ્લાહનો ડર 
રાખશો તો અલ્લાહ તમારા માટે કસોટી પૂરી પાડી દેશે” અને તમારી બુરાઈઓને તમારાથી દૂર 
કરશે અને તમારા કસૂર માફ કરશે. અલ્લાહ મોટો કુપાળુ છે. 

એ સમય પણ યાદ કરવાને લાયક છે કે જ્યારે સત્યનો ઈનકાર કરનારાં તારી વિરૂદ્ધ ચાલો 
વિચારી રહ્યા હતાં 
ઉપકારનો એકરાર કરવા છતાં ઉપકાર કરનારની પ્રસશ્નતા પામવા માટે પ્રયાસ ન કરવો તથા તેની સેવામાં 
નિખાલસતા ન દાખવવી અને તેના વિષે એવી શંકા રાખવી કે કોણ જાણે ભવિષ્યમાં પણ તે ઉપકાર કરશે કે કેમ, 
તે કદાપિ આભારદર્શન નથી બલકે ઊલટાનો અપકાર છે. 

(રર) “તમારી અમાનતો” નો અર્થ એ તમામ જવાબદારીઓ છે જે કોઈની ઉપર ભરોસો (11૫5) 
કરીને તેને સોંપવામાં આવે, પછી તે વચનપાલનની જવાબદારી હોય, અથવા સામાજિક કરારોની, અથવા 
સંગઠનના રહસ્યોની, અથવા વ્યક્તિગત અને જાહેર માલમિલક્તની , અથવા કોઈ એવા હોદા કે પદની જે કોઈ 
વ્યક્તિ ઉપર ભરોસો કરીને સંગઠન તેને હવાલે કરે. (વધુ સમજૂતી માટે જુઓ , સૂરઃ નિસા નોંધ ક્રમાંક ૮૮). 

(૨૩) માણસના ઈમાનની નિખાલસતામાં જે વસ્તુ સામાન્ય રીતે આડખીલી બને છે અને જેના કારણે 
માણસ ઘણી વખત દંભીપણા, ગદ્દારી અને અપ્રમાણિકતામાં પડી જાય છે તે તેના આર્થિક હિતો અને તેના 
સંતાનના હિતો સાથે તેનો અમર્યાદિત રસ હોય છે . એટલા માટે કહેવામાં આવ્યું કે આ માલ અને સંતાન કે જેના 
પ્રેમમાં પડીને તમે સામાન્ય રીતે સીધા માર્ગેથી ચલિત થઈ જાઓ છો, હકીકતમાં આ દુનિયાના પરીક્ષાખંડમાં 
તમારા માટે અજમાયશની વસ્તુઓ છે. જેને તમે પુત્ર અથવા પુત્રી કહો છો, તે સાચી ભાષામાં પરીક્ષાનો એક 
પ્રશ્નપત્ર છે અને જેને માલમિલકત અથવા વેપાર કહો છો તે પણ હકીકતમાં એક બીજો પ્રશ્નપત્ર છે. આ 
વસ્તુઓ તમારે હવાલે મૂકવામાં આવી છે જેથી તેના દ્વારા તમને ચકાસીને જોવામાં આવે કે તમે કયાં સુધી ફરજો 
અને મર્યાદાઓનું પાલન કરો છો, કયાં સુધી જવાબદારીઓનો બોજો ઊપાડીને લાગણીઓના ખેંચાણ છતાં 
સીધા રસ્તા ઉપર ચાલો છે અને કયાં સુધી તમારા મન, કે જે આ ભૌતિક વસ્તુઓના પ્રેમમાં કેદ હોય છે, ઉપર 
એવી રીતે કાબૂ રાખો છો કે પૂરી રીતે સત્યના ગુલામ પણ બનેલાં રહો અને આ વસ્તુઓના હક્કો પણ એટલી 
હદ સુધી અદા પણ કરતાં રહો જે હદ સુધી ખુદાતઆલાએ પોતે તેમનો હકક નકકી કરેલો છે . 

(૨૪) કસોટી એ વસ્તુને કહેવામાં આવે છે જે ખરા અને ખોટા વચ્ચેના ભેદને સ્પષ્ટ કરે છે. આ જ અર્થ 
ફુકનિ “બ8,ક'' નો પણ છે એટલા માટે અમે અનુવાદમાં આ શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો છે. આયતનો આશય આ છે કે 


સૂરઃ અન્ફાલ ૮ તફહીમુલકુઅનિ ર 


શ*%72..- 225 %2- 
ના 2 કકે થ્ 


2૦-૭5 ,.1027 
ઝર ઝ1ઇ17૦૯ ક 49015“ ત્ર! 
નજ ન્સ 2 શન,” કન ક” ક»ત૮- 

ક્ર ષુ જ હેમ ક ફ્ક કે 
કાકી તાગાનાઝકાતવ તહા 
કે તને કેદ કરી દે અથવા કતલ કરી નાખે અથવા દેશનિકાલ કરી દે.” તેઓ તેમની ચાલો ચાલી 
રહ્યા હતાં અને અલ્લાહ તેની ચાલ ચાલી રહ્યો હતો અને અલ્લાહ શ્રેષ્ઠ ચાલ ચાલનાર છે. જ્યારે 


તેમને અમારી આયતો સંભળાવવામાં આવતી હતી ત્યારે કહેતા હતાં કે “અમે સાંભળી લીધું, 
અમે ઇચ્છીએ તો આવી જ વાતો અમે પણ ઘડી શકીએ છીએ, આ તો એ જ જૂની પુરાણી 


શ્*્7 
પ 


જો તમે દુનિયામાં અલ્લાઢથી ડરીને કામ કરો અને તમારી હૃદયપૂર્વકની ઇચ્છા આ હોય કે તમારા હાથે કોઈ એવું 
કામ ન થવા પામે જે ખુદાની મરજીની વિરૂદ્ધ હોય ત્યારે અલ્લાહતઆલા તમારી અંદર એ વિવેકબુદ્ધિ પેદા કરી દેશે 
જેનાથી દરેક પગલે તમને પોતાને એ ખબર પડતી રહેશે કે ક્યું વલણ સાચું અને કયું ખોટું છે, કયા વર્તનમાં ખુદાની 
પ્રસન્નતા છે અને કયામાં તેની નારાજગી. જીવનના દરેક વળાંક ઉપર, રસ્તાના દરેક ફાંટા ઉપર દરેક ચઢાણ અને 
ઊતરાણ વખતે તમારી અંદરની દૃષ્ટિ તમને દેખાડવા લાગશે કે કઈ તરફ પગલું માંડવું જોઈએ અને કઈ તરફ ન 
જવું જોઈએ, ક્યો માર્ગસાચો છે તથા ખુદા તરફ જાય છે અને કયો માર્ગખોટો છે અને શેતાન સાથે ભેટો કરાવે છે. 
(રપ) આ ઉલ્લેખ એ પ્રસંગનો છે જયારે કુરેશની આ આશંકા વિશ્વાસની હદ સુધી પહોંચી ગયેલી હતી 
કે હવે મુહમ્મદ સ.અ.વ. પણ મદીના જતાં રહેશે. એ વખતે તેઓ એકબીજાને કહેવા લાગ્યાં કેજો આ માણસ 
મક્કામાંથી નીકળી ગયો તો પછી જોખમ આપણા કાબૂની બહાર થઈ જશે. એટલા માટે તેમણે આપ 
સ.અ.વ.ના મામલામાં એક છેવટનો નિર્ણય કરવા માટે દારુન્નદવહમાં કોમના તમામ આગેવાનોની એક બેઠક 
યોજી અને આ મામલા ઉપર એકબીજા સાથે ચર્ચ-વિચારણા કરી કે આ જોખમને સંપૂર્ણપણે કેવી રીતે 
અટકાવવામાં આવે. એક પક્ષનો મત આ હતો કે આ માણસને હથકડીઓ પહેરાવીને કોઈ જગ્યાએ કેદમાં નાખી 
દેવામાં આવે અને જીવતો રહે ત્યાં સુધી મુકત કરવામાં ન આવે. પરંતુ આ મતનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો નહીં 
કેમ કે કહેનારાઓએ કહ્યું કેજો આપણે આને કેદ કરી દઈશું તો તેના જે સાથીદારો કેદખાનાની બહાર હશે તેઓ 
તેનું કામ ચાલુ જ રાખશે અને જયારે પણ મજબૂત બનશે ત્યારે આને છોડાવવા માટે પોતાના જીવને જોખમમાં 
મૂકતાં પણ અટકશે નહીં. બીજા પક્ષનો મત આ હતો કે આને આપણે ત્યાંથી કાઢી મૂકો. ત્યાર પછી તે જો આપણી 
વચ્ચે ન રહે ત્યારે આપણને એનાથી શું લેવા-દેવા કે તે કયાં રહે છે અને શું કરે છે , છેવટે તેની હાજરીથી આપણી 
જીવનવ્યવસ્થામાં દખલગીરી થતી તો બંધ થઈ જશે. પરંતુ આ વાત પણ આમ કહીને રદ કરી દેવામાં આવી કે 
આ માણસ વશ કરી દેનારી ભાષા બોલે છે, દિલોને મોહિત કરવાની તેનામાં આવડત છે. જો આ માણસ 
અહીંથી નીકળી ગયો તો કોણ જાણે અરબસ્તાનના કયા કયા કબીલાઓને તેના અનુયાયી બનાવી લેશે અને 
ત્યારબાદ કેટલી શક્તિ મેળવીને અરબસ્તાનના હૃદયને તેની સત્તા હેઠળ લાવવા માટે તમારી ઉપર હુમલો કરી 


સૂરઃ અન્ફાલ ૮ તફહીમુલકુઅનિ ર 


૮ દદ 2, ૬૦૭૭૪. ત૮2),24 ૮21૮૪? 22) [2% 
|! ઈ હ 01096 5) 2 ૦ 550 ઝ૫- 
કહ ઈક “ક :ઉ૭, હહ 
ડડ ગ#ડંક્ઝવહરટ£૦ ર્ડાષ્ટાર્ડકૃપ્ 

272477 2.-»2 9227૬422) ક 2૨ 
9૯૭5 552 ગ્હઃપ૦40હઉઈ ક 


725747૬24૦ જન પ 


5 245 જા ક જા તહ 


વાર્તાઓ છે જે પહેલાંથી લોકો કહેતા આવી રહ્યાં છે.” અને એ વાત પણ યાદ છે જે તેમણે કહી હતી 
કે “હે ખુદા, જો આ હકીકતમાં સત્ય છે તથા તારા તરફથી છે તો અમારી ઉપર આકાશમાંથી 
પથ્થરો વરસાવી દે અથવા કોઈ પીડાકારી આપત્તિ અમારી ઉપર લઈ આવ.” 


“એ વખતેતો 


અલ્લાહ તેમની ઉપર આપત્તિ ઉતારવાનો ન હતો કે જ્યારે ું તેમની વચ્ચે હાજર હતો. અને 
અલ્લાહનો આ નિયમ નથી કે લોકો માફી માગી રહ્યાં હોય અને તે એમને સજા આપી દે.” પરંતુ 


હવે શા માટે તે એમની ઉપર આપત્તિ ન ઊતારે કે જ્યારે તેઓ મસ્જિદેહરામનો માર્ગ રોકી રહ્યાં છે, 
દેશે. છેવટે અબૂજહલે આ અભિપ્રાય આપ્યો કે આપણે આપણા તમામ કબીલાઓમાંથી એકએક ઉચ્ચ કુળના 
અને ફુર્તીલા યુવાનને પસંદ કરીએ અને આ બધાં મળીને એકીસાથે મુહમ્મદ ઉપર તૂટી પડે અને તેને મારી નાખે. 

આમ, મુહમ્મદની હત્યા તમામ કબીલાઓ વચ્ચે વહેંચાઈ જશે અને બનૂ અબ્દમનાફ માટે એ શકય નહીં રહે કે 
બધાંની સામે લડી શકે, તેથી લાચાર બનીને ખૂંબહા લઈ પતાવટ કરવા માટે રાજી થઈ જશે. આ અભિપ્રાયને 
બધાએ પસંદ કર્યો અને હત્યા માટે માણસો પણ નકકી કરી દેવામાં આવ્યાં અને હત્યાનો સમય પણ નકકી કરી 
દેવામાં આવ્યો, એટલે સુધી કે જે રાત આ કામ કરવા માટે સૂચવવામાં આવી હતી તેમાં ચોકકસ સમયે 
હત્યારાઓની ટુકડી તેની ફરજ ઉપર પહોચી પણ ગઈ, પરંતુ તેમનો હાથ પડે તે પહેલાં જ નબી સ.અ.વ. તેમની 
આંખોમાં ધૂળ નાખીને નીકળી ગયાં અને તેમની ઘડેલી યોજના ખરા સમયે નિષ્ફળ થઈ ગઈ. 

(ર૬) આ વાત તેઓ દુઆના રૂપમાં કહેતાં નથી બલકે પડકારના રૂપમાં કહેતા હતાં. એટલે કે જો 
ખરેખર આ સાચું હોત અને ખુદાની તરફથી હોત તો તેને ખોટું ઠેરવવાનું પરિણામ આ આવવું જોઈતું હતું કે 
અમારી ઉપર આકાશમાંથી પથ્થરોનો વરસાદ થાત અને પીડાકારક આફત અમારી ઉપર તૂટી પડત. પરંતુ જો 
આવું નથી થતું તો આનો અર્થઆ છે કે આ ન તો સત્ય છે ન તો ખુદાના તરફથી જ છે. 

(૨૭) આ તેમના એ સવાલનો જવાબ છે જે તેમની ઉપર દશવિલી દેખાતી દુઆમાં રહેલો હતો. આ 
જવાબમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે અલ્લાહતઆલાએ મકકાકાળમાં શા માટે આફત ન ઉતારી. આનું પહેલું 
કારણ આ હતું કેજયાં સુધી નબી કોઈ વસ્તીમાં હાજર હોય અને સત્ય તરફ બોલાવી રહ્યો હોય ત્યાં સુધી શહેરના 


સૂરઃ અન્ફાલ ૮ તફહીમુલકુઅનિ ર 


ન 22 ૭%૦૭૦?, ૪ 7 
ઉ 456% 


દ્વિ 
272, 7૭ ક#?# ”-- 


કક ફૂ ક 

હ્ટપચ્%-૦૯: ૯ 

7922*24 2222 મ 71777, ૨? 2૮ 

(ટ 5૨ વિ ક 

2 હાદ િા ર પ્પ્ર્કા929 

2:2૮)? ૪27 22227 2222-22» 
“હમ---6*:1૯2ક 
જો કે તેઓ આ મસ્જિદના કાયદેસરના વહીવટદાર નથી. તેના કાયદેસરના વહીવટદાર તો ફકત 
અલ્લાહથી ડરનારા લોકો જ હોઈ શકે છે, પરંતુ મોટાભાગના લોકો આ વાત જાણતાં નથી. 
બયતુલ્લાહની નજીક તેમની નમાઝ શું હોય છે, બસ સીટીઓ વગાડે અને તાળીઓ પાડે છે.” 
તો હવે લો, આ આપત્તિનો સ્વાદ ચાખો તમારા એ સત્યના ઈનકારના બદલામાં જે તમે કરતા 


કે. જ 


રહ્યાં છો.“ જે લોકોએ સત્યને માનવાનો ઇનકાર કર્યો છે તેઓ તેમના માલ અલ્લાહના માર્ગથી 


લોકોને મહેતલ આપવામાં આવે છે અને આફત મોકલીને સમય પહેલાં તેમની પાસેથી સુધરવાની તક છીનવી 
લેવામાં આવતી નથી. આનું બીજું કારણ આ છે કે જયાં સુધી વસ્તીમાં એવા લોકો એક પછી એક નીકળી આવતાં 


હોય કે જે તેમની પહેલાંની ગફલત તથા ખોટા રસ્તે ચાલવા બદલ ચેતી જઈને અલ્લાહ સમક્ષ માફીની પ્રાર્થના 
કરતાં હોય અને ભવિષ્ય માટે પોતાનો વ્યવહાર સુધારી લેતાં હોય ત્યાં સુધી કોઈ યોગ્ય કારણ નથી કે 
અલ્લાહતઆલા અમસ્તાં જ એ વસ્તીનો નાશ કરી નાખે. અલબત્ત, આફતનો સાચો સમય એ હોય છે કે જયારે 
નબી આ વસ્તી સામે દલીલ પૂરી કરીને નિરાશ થઈ ત્યાંથી નીકળી જાય અથવા કાઢી મૂકવામાં આવે અથવા મારી 
નાખવામાં આવે અને તે વસ્તી તેના વર્તન વડે પુરવાર કરી દે કે તે કોઈ પણ સદાચારી માણસને તેની અંદર સહન 
કરી લેવા માટે તૈયારનથી. 

(૨૮) આ ઇશારો એ ગેરસમજને દૂર કરવા માટે છે જે લોકોના દિલોમાં છુપાયેલી હતી અને જેનાથી 
સામાન્ય રીતે આરબો ભ્રમમાં મૂકાયેલા હતાં. તેઓ માનતા હતાં કે કુરેશ કેમ કે બેતુલ્લાહના મુજાવર અને 
મુતવલ્લી (વહીવટદાર) છે અને ત્યાં પૂજા-અર્ચના કરે છે એટલા માટે તેમની ઉપર અલ્લાહની કૃપા છે. આનું 
ખંડન કરતાં કહેવામાં આવ્યું કે માત્ર વારસામાં મુજાવરી અને મુતવલ્લીપદું મેળવી લેવાથી કોઈ માણસ કે જૂથ 
કોઈ પ્રાર્થનાગૃહનો કાયદેસરનો મુજાવર અથવા મુતવલ્લી થઈ ન શકે. કાયદેસર રીતે મુજાવર અને મુતવલ્લી તો 
માત્ર ખુદાથી ડરનારા અને સંયમી લોકો જ થઈ શકે છે અને આ લોકોની હાલત તો આ છે કે એક વર્ગને, કે જે 
ફક્ત ખુદાની ઇબાદત કરનાર છે, એ પ્રાર્થનાગૃહમાં આવવાથી રોકે છે જે ફકત ખુદાની ઇબાદત માટે જ 
સાર્વજનિક કરવામાં આવેલું હતું. આમ, આ લોકો વહીવટદાર અને સેવક બનીને રહેવાના બદલે પ્રાર્થનાગૃહના 
માલિક બની બેઠાં છે અને પોતાની જાતને એવા સત્તાધીશ માને છે કે જેનાથી તેઓ નારાજ હોય તેને 
પ્રાર્થનાગૃહમાં પ્રવેશવા ન દે. તેમની આ હરકત તેમના ખુદાથી નહીં ડરવાની અને સંયમવિહોણા હોવાની સ્પષ્ટ 


સૂરઃ અન્ફાલ ૮ તફહીમુલકુઅનિ ર 


કૃ722€૨₹2દક*ેટટ2:ડ 2 ક્ર 525 નક ૧50% 


ઈક 5ટૅ-સ-ગ્ફ-૯ 
કહા 5 


4915 કવ 

હશ જઇ જ 
ડડ દડ પબઝડડ કક 
“ઈ * ૯૪ ૯૭% 


દ્વ? હા “હ ૬2 2-2 24૮, 22 22૪ 2 દ્વિ ત ૮ 
ગાઇડ:ડદઃઝડઉડ “ઉ 
જૂજ (ઉ ૦/૭ 


8% 2. દ્વિ# તહ “ર ઝૈ 2-૭૭ 
ઇડ લ્ઝડકકક્ડ.#ક”5૭#ડ-52:84 


રોકવા માટે ખર્ચી રહ્યાં છે અને હજી વધારે ખર્ચ કરતાં રહેશે. પરંતુ છેવટે આ જ પ્રયત્નો તેમના માટે 
પસ્તાવાનું કારણ બનશે, પછી તેઓ પરાજિત થશે, પછી આ કાફિરો જહન્ઞમની તરફ ઘેરીને 
લાવવામાં આવશે જેથી અલ્લાહ ગંદકીને પવિત્રતાથી તારવીને અલગ કરે અને દરેક પ્રકારની ગંદકીને 
ભેગી કરીને આ પોટલાને જહજ્ઞમમાં ઝોકી દે. આ જ લોકો ખરેખર દેવાળિયાં છે.” (રુકૂઅ ૪) 

હે નબી, આ કાફિરોને કહો કે જો અત્યારે પણ અટકી જાય તો જે કંઈ પહેલાં થઈ ગયું છે 
તેનાથી દરગુજર કરવામાં આવશે, પરંતુ જો આ લોકો એ જ પાછલા વર્તનનું પુનરાવર્તન કરશે તો 
અગાઉ થઈ ગયેલી કોમોની સાથે જે કંઈ થયેલું છે તે સૌ જાણે છે. 

હે ઈમાન લાવનારાં, આ કાફિરો સાથે યુદ્ધ કરો એટલે સુધી કે ઉપદ્રવ બાકી ન રહે અને 
દીન સંપૂર્ણતઃ 
દલીલ છે. અને જે ઇબાદત તેઓ બેતુલ્લાહમાં કરે છે તો તેમાં ન તો ખુદાનો ડર છે ન તો આજીજી અને ખોફ જ 
છે, ન તો ખુદા તરફ ધ્યાન છે, ન તો ખુદાની યાદ છે, માત્ર એક નિરર્થક ઘોઘાટ અને ખેલતમાશો છે જેનું નામ 
તેમણે ઇબાદત રાખી લીધેલું છે બેતુલ્લાહની આ કહેવાતી સેવા અને આવી જુઠ્ઠી પૂજા માટે આ લોકો કેવી રીતે 
ખુદાની કૃપાના હકકદાર બની ગયાં અને આ વસ્તુ તેમને ખુદાઈ આપત્તિથી કેવી રીતે સલામત રાખી શકે છે? 

(ર૯) તેઓ માનતા હતાં કે ખુદાઈ આપત્તિ માત્ર આકાશમાંથી પથ્થરોના રૂપમાં અથવા બીજી કોઈ 
રીતે કુદરતી શક્તિની હિલચાલના જ રૂપમાં આવતી હોય છે, પરંતુ અહીં જણાવવામાં આવ્યું છે કે બદ્રની 
લડાઈમાં તેમનો નિર્ણાયક પરાજય જેના કારણે ઇસ્લામ માટે જીવનનો અને પ્રાચીન અજ્ઞાનવ્યવસ્થા માટે 


9-૫-૦૦ 


સૂરઃ અન્ફાલ ૮ તફહીમુલકુઅનિ ર 


6૮4 ક 


૪% હ. 
9 ઝક 45 45 હાઇ 

ટ છાઈ 5 ૧ ક ાદબા 
'ઈઝ#૭ાકહ-ગડકદ ૭૭૦ 


અલ્લાહ માટે થઈ જાય.” પછી જો તેઓ ઉપદ્રવ કરતાં અટકી જાય ત્યારે તેમના કર્મોને જોનાર 
અલ્લાહ છે, અને જો તેઓ ન માને તો જાણી રાખો કે અલ્લાહ તમારો વાલી છે અને તે સર્વશ્રેષ્ઠ 
હિમાયતી અને મદદકર્તા છે. 

અને તમને જાણ થાય કે જે કંઈ ગનીમતનો માલ તમે મેળવ્યો છે તેનો પાંચમો ભાગ 
અલ્લાહ અને તેના પયગમ્બર અને સગાં અને અનાથો તથા ગરીબો અને મુસાફરો માટે છે.” 


ન્ન 


દરત 47 ૮4422૮7 
ઈઇશ્ન્જ કાહ શ્ફહુ કં 


ઈ ત 


ક 


મોતનો ફેંસલો થયો છે, વાસ્તવમાં તે તેમના માટે અલ્લાહની આફત જ છે. 

(૩૦) આનાથી મોટું દેવાળું કાઢવું બીજું શું હોઈ શકે કે માણસ જે માર્ગમાં તેનો તમામ સમય, તમામ 
મહેનત, તમામ કૌશલ્ય અને જીવનની તમામ મૂડી લગાવી દે, તેના અંતે પહોંચીને તેને ખબર પડે કે તે તેને સીધા 
વિનાશ તરફ લઈ આવ્યું છે અને આ માર્ગમાં જે કંઈ તેણે ખર્ચી નાખ્યું છે તેની ઉપર કોઈ વ્યાજ કે નફો મેળવવાને 
બદલે ઊલટો તેણે દંડ ભરવો પડશે. 

(૩૧) અહીંફરીથી મુસલમાનોની લડાઈના એ જ એક હેતુનું પુનરાવર્તન કરવામાં આવ્યું છે જે આની 
પહેલાં સૂરઃ બકરહ ની આયત ૧૯૩માં કરવામાં આવ્યું હતું. આ હેતુનું નકારાત્મક પાસું આ છે કે ફિત્નો બાકી 
ન રહે અને રચનાત્મક ભાગ આ છે કે દીન સંપૂર્ણપણે અલ્લાહ માટે થઈ જાય. માત્ર આ જ એક નૈતિક હેતુ એવો 
છે જેના માટે લડવું ઈઉમાનવાળાઓ માટે કાયદેસર બલકે ફરજિયાત છે. આના સિવાય બીજા કોઈ હેતુ માટે લડવું 
કાયદેસર નથી. અને ન તો આ ઈમાનવાળાઓને શોભે જ છે કે તેમાં કોઈ પણ રીતે ભાગ લે. (સમજૂતી માટે 
જુઓ, સૂરઃ બકરહ નોંધ ક્રમાંક ર૨૦૪ અને ૨૦૫) . 

(૩ર) અત્રે એ ગનીમતના માલની વહેંચણીનો કાયદો જણાવવામાં આવ્યો છે જેના વિષે પ્રવચનની 
શરૂઆતમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે આ અલ્લાહનો ઇનામ છે જેના વિષે ફેસલો કરવાનો અધિકાર અલ્લાહ અને 
તેના પયગમ્બરને જ છે. હવે એ ફેસલો વર્ણવી દેવામાં આવ્યો છે અને તે આ છે કે લડાઈ પછી તમામ સૈનિકો 
ગનીમતનો દરેક પ્રકારનો માલ લઈને અમીર અથવા ઇમામની સામે મૂકી દે અને કોઈ વસ્તુ છુપાવીને ન રાખે. 
ત્યારબાદ આ માલમાંથી પાંચમો ભાગ એ હેતુઓ માટે રાખી લેવામાં આવે જે આયતમાં દર્શાવવામાં આવ્યાં છે, 


અને બાકીના ચાર ભાગ એ બધાં લોકોની વચ્ચે વહેંચી દેવામાં આવે જેમણે લડાઈમાં ભાગ લીધો હોય. આમ, 


સૂરઃ અન્ફાલ ૮ તફહીમુલકુઅનિ ર 


હરક 

ક72ક/7ક ઈ ત્ર જ 
દા 508 
હ“ & 4 4હક્ટુડ ઝી શિન 


- 


ક 99 ૭7-8૭ ૮2 ત્ર ત્ 563:* 58. 


“કમા 9૦ ટ ર 

જજ: ડિ દી ક ઢ 
કજ હાક:3 56 હદર ર 

શ્જરઈશ્વકબનવ્પ#%*૦૯૪! ગત 


જો તમે ઈ માન લાવ્યાં છો અલ્લાહ ઉપર અને એ વસ્તુ ઉપર જે ફેંસલાના દિવસે, એટલે કે બન્ઞે 
સેનાઓની અથડામણના દિવસે, અમે અમારા બંદા ઉપર ઉતારી હતી, (તો આ હિસ્સો ખુશી 
આપો). અલ્લાહ દરેક વસ્તુ કરવા માટે શક્તિમાન છે. 

યાદ કરો એ સમય જ્યારે તમે તળેટીની આ તરફ હતાં અને તેમણે બીજી તરફ છાવણી 
નાખેલી હતી અને કાફલો તમારાથી નીચે (દરિયાકાંઠા) તરફ હતો. જો ક્યાંક પહેલાંથી જ તમારી 
અને તેમની વચ્ચે મુકાબલાની સંધિ થઈ ગયેલી હોત તો તમે ચોક્કસ આ પ્રસંગે કતરાઈને નીકળી 
જાત, પરંતુ જે કંઈ બન્યું તે એટલા માટે હતું કે જે વાતનો ફેસલો અલ્લાહે કરી લીધેલો હતો તેને 
પ્રગટ કરે કે જેથી જેને મરવાનું છે તે સ્પષ્ટ નિશાની સાથે મરે 
આ આયત પ્રમાણે નબીસ.અ.વ. હંમેશાં લડાઈ પછી જાહેરાત કરતા હતાં કેઝપકડ- ૬9. કમાડહા 
-499.પશાહાકાશશક5%9*૭19 હઝ ઝડ» કેક» કક 5૩9-2619. 5 
“આ ગનીમતના માલ તમારા જ માટે છે, મારા પોતાના માટે આમાં કોઈ હિસ્સો નથી સિવાય કે ખુમ્સ (પાંચમો 
ભાગ) અને એ ખુમ્સ પણ તમારી જ સામાજિક સુધારણા માટે ખર્ચી નાખવામાં આવે છે. એટલા માટે એક એક 
સોય અને એક એક દોરો સુદ્ધાં લાવીને મૂકી દો, કોઈ નાની કે મોટી વસ્તુ છુપાવીને ન રાખો કેમ કે આવું કરવું 
શરમજનક છે અને આનું પરિણામ જહક્નમ છે.” 

આ વહેંચણીમાં અલ્લાહ અને પયગમ્બરનો હિસ્સો એક જ છે અને તેનો હેતુ આ છે કે ખુમ્સનો એક 
ભાગ અલ્લાહના કલમાને બુલંદ કરવા માટે અને સત્યદીનની સ્થાપનાના કામ પાછળ ખર્ચવામાં આવે. 

સગાં-સંબંધીઓનો અર્થ નબી સ.અ.વ.ના જીવનમાં તો માત્ર આપના સગાવહાલાં જ હતાં કેમ કે 
જયારે આપ આપનો બધો જ સમય દીનના કામમાં ખર્ચી નાખતા હતાં અને પોતાના ગુજરાન માટે કોઈ કામ 
કરવાનું આપના માટે શકય રહ્યું ન હતું ત્યારે અનિવાર્યપણે આ વ્યવસ્થા જરૂરી હતી કે આપના તથા આપના 
પરિવારના લોકો માટે તથા બીજા સગાંઓ જેમના ભરણપોષણની જવાબદારી આપના માથે હતી, તેમની 
જરૂરિયાતો પૂરી થાય એટલા માટે ખુમ્સમાં આપના સગાંઓનો હિસ્સો રાખવામાં આવ્યો. પરંતુ એ બાબતે 


સૂરઃ અન્ફાલ ૮ તફહીમુલકુઅનિ ર 


2, 3 દ2 ક દ ૮૮! ત્રાત્ (તાઈ - દ્વ 1224 
વનિ 5 ક (6) ગ્ડઃઈ્ઈહહ્કક 
કક દિ ભા ત કતર 1727₹& ક ,7ક૦* ક 2 કક 2 
ઝાઝી 6 “જગ,કઉદ ક 


272, * ન્ન ન્વ - 


15% ગ #ક5)” ડ:565 9 ઝુ 


નિ 


7 22 722479: 22૮ 
5 હ ક -%5:13] 5 534૦.22! 
|્રક “ટ વિ દ્ર 44 


ત્રિ તદર 
“કહે ન હા જિ 0 ૧ હુ ડિ 


અને જેને જીવતા રહેવાનું છે તે સ્પષ્ટ નિશાની સાથે જીવતો જ નિઃશંક અલ્લાહ સાંભળનાર 
અને જાણનાર છે.” 

અને યાદ કરો એ સમય કે જ્યારે હે નબી, અલ્લાહ તેમને તમારા સ્વપ્તમાં ઓછાં દેખાડી 
રહ્યો હતો. જો ક્યાંક તે તમને તેમની સંખ્યા વધારે દેખાડી દેત તો ચોક્કસ પણે તમે લોકો હિંમત 
હારી જાત અને લડાઈના મામલામાં ઝઘડો શરૂ કરી દેત, પરંતુ અલ્લાહે જ આનાથી તમને 
બચાવ્યાં, નિઃશંક તે અંતઃકરણોની હાલત સુદ્ધાંને જાણે છે. 

અને યાદ કરો કે જ્યારે લડાઈના સમયે અલ્લાહે તમારી નજરોમાં દુશ્મનોને ઓછા 
દેખાડ્યાં અને તેમની નજરોમાં તમને ઓછા કરીને રજૂ કર્યા, જેથી જે વાત થવાની હતી તેને 
અલ્લાહપ્રગટ કરીદે, 
મતભેદ છે કે નબી સ.અ.વ.ના અવસાન પછી ઝવિલકુરબાનો આ હિસ્સો કોના માટે છે. એક વર્ગનો મત આ છે 
કેનબીસ.અ.વ. પછી આ હિસ્સો રદ થઈ ગયો બીજો વર્ગ આ મત ધરાવે છે કે નબી સ.અ.વ. પછી આ હિસ્સો 
એ માણસના સગાંને પહોંચશે જે નબી સ.અ.વ.ની જગ્યાએ ખિલાફતની સેવા આપે. ત્રીજો વર્ગ માને છે કે આ 
હિસ્સો નબી સ.અ.વ.ના પરિવારના ગરીબ લોકોમાં વહેંચાતો રહેશે. જયાં સુધી હું સંશોધન કરી શકયો છું 
ખુલફાએરાશેદીનના જમાનામાં આ ત્રીજા અભિપ્રાય મુજબ અમલ કરવામાં આવતો હતો. 

(૩૩) એટલે કે એ ટેકો અને મદદ જેના લીધે તમને વિજય મળ્યો. 

(૩૪) એટલે કે પુરવાર થઈ જાય કે જે જીવતો રહ્યો તેણે જીવતા જ રહેવાનું હતું અને જે મરી ગયો તેણે 
મરવાનું જ હતું. અહીં જીવતા રહેનારા અને મરનારા લોકોનો અર્થમાણસો નથી બલકે ઇસ્લામ અને અજ્ઞાન છે. 

(૩૫) એટલે કે ખુદા આંધળો , બહેરો અને બેખબર ખુદા નથી બલકે સુમાહિતગાર અને જોનાર છે. 
તેની ખુદાઈમાં આડેધડ કામ થઈ રહ્યું નથી. 

(૩૬) આ એ વખતની વાત છે જયારે નબી સ.અ.વ.મુસલમાનોને લઈને મદીનાથી નીકળી રહ્યા હતાં 
અથવા રસ્તામાં કોઈ એક મુકામ ઉપર હતાં અને હજુ એ ચોક્કસપણે જાણી શકાયું ન હતું કે કાફિરોનું લશ્કર 


સૂરઃ અન્ફાલ ૮ તફહીમુલકુઅનિ ર 


222,*/,6, ઝ2271.2 .૬[77જ6 »7૨૬2,£:92૭52 (.7રસ 
કા વહઝણ ઉ ઝજાણ્ક્ઝઝાઠીક 


ઈ 


૭2|17₹2દ્‌ 722 ?:2 77:72, ૮/70 ,, 9; 2,%722£/૮#2. 
શાદ 5 છ ૯% ઝક પજ 4019231215 ટ 
બક કાળના 2% દરદ “77૪2277271 
96218 2૫૭૫-591%૫545419)5% 924#*“ 24.0 


#ક#»- 4૭ 


0117૪245 ૬ દ્વ 1 444૮0 

ઈ શ્ક્વ્ઝ ૪% કઝડઉડ્કકાહડાજ 
2 :9»૭5429222%& ન દ્ર દ£ 
“01૯૯૪૭૦૩5૯ દછક!- 52 


“૭૬૦ “ન 


અને છેવટે તો બધાં જ મામલા અલ્લાહ સમક્ષ મૂકવામાં આવે છે. (રુકૂઅ ૫) 

હે ઈમાન લાવનારાં, જ્યારે કોઈ જૂથ સાથે તમારી અથડામણ થાય ત્યારે મક્કમ રહો અને 
અલ્લાહને પુષ્કળ પ્રમાણમાં યાદ કરો, આશા છે કે તમને સફળતા પ્રાપ્ત થશે. અને અલ્લાહ અને 
તેનાપયગમ્બરનું આજ્ઞાપાલન કરો અને અંદરોઅંદર ઝઘડો નહીં, નહીં તો તમારી અંદર કમજોરી 


ડ્‌ ૭ 


આવી જશે અને તમારી ધાક ખતમ થઈ જશે. ધૈર્ય રાખો,” નિઃશંક અલ્લાહ ધૈર્યવાન લોકોની સાથે 


જ 


છે અને એ લોકોની જેમ ન વર્તો જે પોતાના ઘરોમાંથી અભિમાન કરતાં અને લોકોને તેમની શાન 
દેખાડતાં નીકળ્યાં અને જેમનું વર્તન આ છે કે અલ્લાહના માર્ગથી રોકે છે.” 


હકીકતમાં કેટલું છે. એ વખતે નબી સ.અ.વ.એ સ્વપ્નમાં એક લશ્કર જોયું અને જે દશ્ય આપની સામે રજૂ 
કરવામાં આવ્યું તેનાથી આપે અનુમાન કર્યું કે દુશ્મનોની સંખ્યા બહુ વધારે નથી. આ જ સ્વપ્નું આપે 
મુસલમાનોને સંભળાવી દીધું અને આનાથી હિંમત મેળવીને મુસલમાનો આગળ વધતા ગયાં. 

(૩૭) એટલે કે તમારી લાગણીઓ અને ઇચ્છાઓને કાબૂમાં રાખો. ઉતાવળ, ગભરાટ, ભય, લાલચ 
અને બિનજરૂરી જુસ્સાથી બચો. શાંત હૃદયથી, શક્તિનો ચોકકસ માપ કાઢીને કામ કરો. જોખમો અને 
મુશ્કેલીઓ સામે હોય ત્યારે તમારા પગ ડગમગે નહીં. ઉશ્કેરણીજનક પ્રસંગો આવે ત્યારે ગુસ્સાનો આવેગ 
તમારી પાસે કોઈ અજૃગતું કૃત્ય કરાવવા ન પામે. મુસીબતો હુમલો કરે અને સંજોગો બગડતાં દેખાય ત્યારે 
ગભરાટમાં તમારા હોશકોશ ઊડી ન જાય. ઉદેશ્ય પ્રાપ્તિના ઉત્સાહમાં બેચેન અને અધીરા બનીને અથવા કોઈ 
કાચાપાકા ઉપાયને ઉપરછલ્લી રીતે જ જોયા પછી ઉપયોગી માનીને તમારા ઇરાદા ઉપર ઉતાવળ છવાઈ ન જાય. 
અને જો કયારેક દુનિયાના ફાયદા તથા લાભ અને મનના આનંદના પ્રલોભનો તમને તેમની તરફ લલચાવી રહ્યાં 
હોય ત્યારે તેમનો સામનો કરવામાં તમારું મન એટલી હદે નબળું ન બની જાય કે તમારી જાત ઉપર કાબૂ 
ગુમાવીને તેમની તરફ ખેંચાઈ જાઓ. આ તમામ અર્થઘટનો માત્ર એક શબ્દ “સબ્ર ”માં છૂપાયેલાં છે, અને 


ત 


અલ્લાહતઆલા કહે છે કે જે લોકો આ તમામ દષ્ટિએ ધીરજ રાખનારાં હોય, મારું સમર્થન તેમને પ્રાપ્ત થયેલ છે. 


સૂરઃ અન્ફાલ ૮ તફહીમુલકુઅન ર 
21392૬); 227 4૬૮2,4 દ્નમ 2-ત9224822(:« 20)24 
બ્ક્ડ હ 3529-૯૦ પસટ4૫015 
0૮% 4 જૂ («4 4૪૮ જ “૪ 4૮2 272% 
વ ૧-15 કળા ને «5૬% ૮02: 


દહી“ ૪ 4% 4 ક અ ર ક ક છડ 
હદિકદ્રત ૭ “ડછ૭ક્ડાડ્દાક ટ 
તેઓ જે કરી રહ્યાં છે તે અલ્લાહની પકડની બહાર નથી. 
જરા કલ્પના કરો એ સમયની કે જ્યારે શેતાને આ લોકોના કરતૂકો તેમની નજરોમાં સુંદર 
બનાવી ને દેખાડ્યા હતાં અને તેમને કહ્યું હતું કે આજે તમારી ઉપર કોઈ વિજયી થઈ શકતું નથી 
અને આ કે હું તમારી સાથે છું. પરંતુ જ્યારે બજ્ઞે જૂથો સામસામે આવ્યાં ત્યારે તે પાછો ફરી ગયો 
અને કહેવા લાગ્યો કે 


(૩૮) અહીં ઇશારો મક્કાના કુરેશીઓ તરફ છે જેમનું લશ્કર મક્કાથી એવી રીતે નીકળ્યું હતું કે ગાનારી 
અને વગાડનારી દાસીઓ તેમની સાથે હતી, ઠેર ઠેર રોકાઈને નાચગાન અને દારૂની મહેફિલો ગોઠવતા જઈ રહ્યા 
હતાં. જે જે કબીલા ગામ-રસ્તામાં આવતા હતાં તેમની સામે એમની શાન-શૌકત તથા વિશાળ સંખ્યા અને 
સાધનસામગ્રીની ધોસ જમાવતા હતાં અને બડાશ મારતા હતાં કે કોણ છે જે અમારી સામે માથું ઊંચકી શકે. આ તો 


હતી તેમની નૈતિક હાલત. અને આની ઉપર વધારાની લાનત આ હતી કે તેમના નીકળવાનો ઉદેશ્ય તેમની ટેવો 
કરતાં પણ વધારે નાપાક હતો. તેઓ એટલા માટે જાનમાલની બાજી લગાવવા માટે નીકળ્યા ન હતાં કે સત્ય અને 
સચ્ચાઈ તથા ન્યાયનો ધ્વજ ઊંચો રહે, બલકે એટલા માટે નીકળ્યા હતાં કે આવું થવા પામે નહીં, અને એ એકમાત્ર 
સમુદાય કે જે દુનિયામાં આ સત્યના ધ્યેય સાથે ઊભું થયું છે તેને ખતમ કરી દેવામાં આવે કે જેથી આવો કોઈ 
ધ્વજધારક આખી દુનિયામાં બચે નહીં. આની સામે મુસલમાનોને ચેતવવામાં આવી રહ્યાં છે કે તમે પણ કયાંક 
આવા ન બની જતાં, તમને અલ્લાહે ઈમાન અને સત્યપ્રિયતાની જે નિયામત આપી છે તેનો તકાદો આ છે કે 
તમારી નીતિમત્તા પણ શુદ્ધ હોય અને તમારો યુદ્ધનો ધ્યેય પણ શુદ્ધ હોય. 

આ હુકમ એ જ જમાના માટે ન હતો, આજના માટે પણ છે અને હંમેશના માટે પણ છે. કાફિરોના 
લશ્કરની જે સ્થિતિ એ વખતે હતી એ જ આજે પણ છે. વેશ્યાગૃહો, નિર્લજજતાના અડ અને શરાબના પીપડાં 
તેમની સાથે અનિવાર્ય અંગ તરીકે સાથે લાગેલાં રહે છે. છાનામાના નહીં પણ જાહેરમાં તદ્દન બેશરમ બનીને 
તેઓ સ્રીઓ અને દારૂનો વધુને વધુ ક્વોટા માગે છે, અને તેમના સૈનિકોને ખુદ તેમની કોમ સમક્ષ આવી માગણી 
કરતાં શરમ આવતી નથી કે તેઓ તેમની દીકરીઓને મોટી સંખ્યામાં તેમની કામવાસનાના રમકડાં બનાવવા 
માટે પ્રસ્‍તુત કરે. આવું હોય ત્યારે એક બીજી કોમ તેમની પાસેથી કેવી રીતે અપેક્ષા રાખી શકે કે આ લોકો તેને 
પોતાની નૈતિક ગંદકીનું સંડાસ બનાવવામાં કોઈ કચાશ રાખશે. હવે વાત તેમના ઘમંડ અને અહંકારની કરીએ 
તો આ વાત તેમના દરેક સૈનિક અને દરેક અમલદારની ચાલઢાલ અને વાત કરવાના ઢંગમાં સ્પષ્ટપણે જોઈ 
શકાય છે અને આમાંથી દરેક કોમના મુત્સદીઓના પ્રવચનોમાં 8૬0 અને -».--હ-છ% ની બડાશો 


સૂરઃ અન્ફાલ ૮ તફહીમુલકુઅનિ ર 


&ક 4 «૮4 


કજ 


“કહ! 


105 5 ક 2૪ 
૮277; 7તાદ્ધ ક ક »૭7 નં હ (1ફક ફ્જ 
“5612 રપ 5૭૩3૦૭ 


મારો તમારો સંગાથ નથી, હું એ બધું જોઈ રહ્યો છું જે તમે લોકો નથી જોતાં, મને અલ્લાહથી ડર 
લાગે છે અને અલ્લાહ ભારે સખત સજા આપનાર છે. (રુકૂઅ ૬) પરંતુ ત્યારે દભીઓ અને એ સો 
લોકો કે જેમનાં દિલોને રોગ થયેલો છે, કહી રહ્યા હતાં કે આ લોકોને તો આમના દીને ઘેલાં બનાવી 
દીધેલાં છે.” જો કે જો કોઈ અલ્લાહ ઉપર ભરોસો કરે તો નિઃશંક અલ્લાહ મોટો જોરાવર અને 
ડહાપણવાળો છે. કદાચ તમે એ સ્થિતિને જોઈ શક્યાં હોત કે જ્યારે ફરિશ્તા માર્યા ગયેલાં 
ક્રાફિરોના પ્રાણો ખેંચી રહ્યા હતાં. તેઓ તેમનાં મોઢાં અને ફૂલા ઉપર પ્રહાર કર્યે જતા હતાં અને 
કહેતા જતા હતાં “લો હવે બળવાની સજા ભોગવો, આ એ બદલો છે જેની તેયારી તમારા પોતાના 
હાથોએ અગાઉથી તૈયાર કરી રાખી હતી, નહીં તો અલ્લાહ તો તેના બંદાઓ ઉપર જુલમ કરનાર 


સાંભળી શકાય છે. આ નૈતિક ગંદવાડથી વધારે નાપાક તેમના યુદ્ધના ઉદેશ્યો છે. તેમાં આ લોકોમાંથી દરેક ખૂબ 
જ ચાલાકીપૂર્વક દુનિયાને એવો વિશ્વાસ દેવડાવે છે કે તેમની નજર સમક્ષ માનવતાના કલ્યાણ સિવાય કશું જ 
નથી. પરંતુ હકીકતમાં તેમની સમક્ષ એક માનવકલ્યાણ જ નથી હોતુ, બાકી બધું જ હોય છે. તેમના યુદ્ધનો મૂળ 
આશય આ હોય છે કે ખુદાએ તેની ધરતીમાં તમામ મનુષ્યો માટે જે જે પેદા કર્યું છે તેની ઉપર તેમની જ કોમનો 
ભોગવટો અને કબજો હોય, અને બીજા બધાં તેમના નોકરો અને તાબેદાર થઈને રહે. આમ, ઈમાનવાળાઓને 
કુઓનિનો આ કાયમી હુકમ છે કે આ ગુનાખોરોની રીતરસમોથી પણ બચો અને એ નાપાક ઉદેશ્યો પાછળ પણ 
તમારા જાનમાલ ખર્ચવાથી બચો જેના માટે આ લોકો લડે છે. 

(૩૯) એટલે કે મદીનાના દંભીઓ અને એ બધાં લોકો કે જે ભૌતિકવાદ અને ખુદા પ્રત્યેની ગફલતના 
રોગમાં પડેલા હતાં તેમણે જયારે જોયું કે મુસલમાનોનો નાનકડો અને સાધનવિહોણો સમૂહ કુરેશ જેવી મોટી 
તાકાત જોડે ટક્કર લેવા માટે જઈ રહ્યો છે ત્યારે એક બીજાને કહેતા હતાં કે આ લોકો એમના ધાર્મિક ઝનૂનમાં 


સૂરઃ અન્ફાલ ૮ તફહીમુલકુઅનિ ર 


5.“ ગક ૮૭૯ 


0 ૮૮ 


શિ ડી 


ટુત્ઝઝાહડ૭ 
્ન્ાહાડક્ક્ક 
“ડાઈ, 
હાઇડ ડડ, છુ 
ન તાકી 


2-01 ૮2 ક - 2-7: કકક 


6% 555 ૬% ન 


દ્ર 


નથી.” આ મામલો તેમની સાથે એવી જ રીતે બન્યો જેવી રીતે ફિરઓનવાળાઓ જા તેમની 
અગાઉના બીજા લોકો સાથે બનતો આવી રહ્યો છે કે તેમણે અલ્લાહની આયતોને માનવાનો 
ઇનકાર કર્યો અને અલ્લાહે તેમના ગુનાઓ બદલ તેમને પકડી લીધાં. અલ્લાહ બળવાન છે અને 
સખત સજા આપનાર છે. આ અલ્લાહના એ નિયમ અનુસાર થયું કે તે કોઈ નિયામતને કે જે તેણે 
કોઈ કોમને એનાયત કરી હોય ત્યાં સુધી બદલતો નથી જ્યાં સુધી તે કોમ પોતે તેના વર્તનની શૈલીને 
બદલી નાખતી નથી.” અલ્લાહ બધું જ સાંભળનાર અને જાણનાર છે. ફિરઓનવાળાઓ અને 
તેમની પહેલાંની કોમો સાથે જે બન્યું તે આ જ નિયમ મુજબ હતું. તેમણે પોતાના માલિકની 
આયતોને ખોટી ઠેરવી ત્યારે અમે તેમના ગુનાઓના બદલામાં તેમને નષ્ટ કર્યા અને 
ફિરઓનવાળાઓને ગરકાવ કરી દીધાં. આ બધાં જ જુલમી લોકો હતાં. 

નિઃશંક અલ્લાહને ત્યાં ધરતી ઉપર ચાલતાં પ્રાણીઓમાં સૌથી ખરાબ એ લોકો છે જેમણે 
સત્યને માનવાનો ઈનકાર કરી દીધો, પછી કોઈ રીતે તેઓ તેને માનવા માટે તેયાર નથી. (ખાસ 
કરીને) તેમનામાંથી એ લોકો કે જેમની સાથે 


ગાંડાં થઈ ગયાં છે, આ યુદ્ધમાં આમનો વિનાશ ચોકકસ છે, પરંતુ આ નબીએ એવો કોઈ જાદુ આમની ઉપરફૂંકી 
દીધો છે કે આમની અકકલ બહેર મારી ગઈ છે અને નજરે જોયા પછી પણ મોતના મોંમાં જઈ રહ્યાં છે. 


સૂરઃ અન્ફાલ ૮ તફહીમુલકુઅન ર 


ક તિ 


જઈ ડડ 


તેં સંધિ કરી પછી તેઓ દરેક વખતે તેને તોડે છે અને ન જરાય ડરતાં નથી. પછીજોઆ 


ન કુ જ 


લોકો તમને યુદ્ધમાં ભેગા થઈ જાય તો તેમને એવા મારો કે તેમના પછી જે બીજા લોકો આવું વર્તન 


(૪૦) એટલે કે જયાં સુધી કોઈ કોમ પોતાની જાતને સંપૂર્ણપણે અલ્લાહની નિયામત માટે અપાત્ર 
બનાવી દેતી નથી ત્યાં સુધી અલ્લાહ તેની પાસેથી તેની નિયામત છીનવી લેતો નથી. 

(૪૧) અહીં વિશેષરૂપે ઇશારો યહૂદીઓ તરફ કરવામાં આવ્યો છે. નબી સ.અ.વ. એ મદીનાશરીફમાં 
આવ્યા પછી સૌથી પહેલાં આમની જ સાથે સારા પાડોશ તથા પરસ્પર સહકાર અને મદદ કરવાની સંધિ કરી હતી 
અને પોતાનાથી બનતા તમામ પ્રયાસ કર્યા હતાં કે આમની સાથે સારા સંબંધો જળવાઈ રહે. આ ઉપરાંત ધાર્મિક 
રીતે પણ નબી સ.અ.વ. યહૂદીઓને મુશ્રિકોની સરખામણીમાં પોતાની વધુ નજીક માનતા હતાં અને દરેક 
બાબતમાં મુશ્રિકોની સરખામણીમાં ગ્રંથવાળાઓની રીતને પસંદગી આપતા હતાં પરંતુ તેમના વિદ્દાનો અને 
આગેવાનોને શુદ્ધ તૌહીદ અને સારી નીતિમત્તાનો એ પ્રચાર તેમજ શ્રદ્ધા અને વ્યવહારની માર્ગભ્રણ્તાની એ 
આલોચના અને સત્યદીન માટેના એ પ્રયાસો, કે જે નબી સ.અ.વ. કરી રહ્યા હતાં સહેજ પણ પસંદ ન હતાં. અને 
હંમેશાં તેમનો આ પ્રયાસ રહેતો હતો કે આ નવું આંદોલન કોઈ પણ રીતે સફળ થવા પામે નહીં. આ જ આશયથી 
તેઓ મદીનાના દંભી મુસલમાનો સામે કાવતરાં કરતા હતાં. આના જ માટે તેઓ ઔસ તથા ખઝરજના લોકોમાં 
તેમની જૂની અદાવતોને ઉત્તેજન આપતા હતાં જે ઇસ્લામની પહેલાં તેમની વચ્ચે રક્તપાતનું કારણ બનતી હતી. 
આના જ માટે કુરેશ અને બીજા ઇસ્લામવિરોધી કંબીલાઓ સાથે તેમની ગુપ્ત સંતલસો ચાલ્યા કરતી હતી અને 
આ બધી હરકતો એ મૈત્રીકરાર હોવા છતાં થઈ રહી હતી જે નબી સ.અ.વ. અને તેમની વચ્ચે કરવામાં આવ્યો 
હતો. જયારે બદ્રની લડાઈ થઈ ત્યારે શરૂઆતમાં તેમને આ અપેક્ષા હતી કે કુરેશનો પહેલો પ્રહાર જ તેમના 
આંદોલનનો ખાતમો બોલાવી દેશે પરંતુ જયારે પરિણામ તેમની અપેક્ષાઓથી વિરૂદ્ધ આવ્યું ત્યારે તેમની 
અંદરની ઇર્ષ્યાની આગ વધુ તીવ્ર બની ગઈ. તેમણે આ ડરથી કે બદ્રનો વિજય કયાંક ઇસ્લામની શક્તિને એક 
કાયમી જોખમ બનાવી ન દે પોતાની વિરોધી પ્રવૃત્તિઓને વધુ ઝડપી બનાવી દીધી. એટલે સુધી કે તેમનો એક 
આગેવાન કઅબ બિન અશરફ (જે કુરેશના પરાજય વિષે સાંભળતાં જ બરાડી ઊઠ્યો હતો કે આજે ધરતીનું પેટ 
અમારા માટે તેની પીઠ કરતાં સારૂં છે.) પોતે મક્કા ગયો અને ત્યાં તેણે દિલોને હચમચાવી મૂકે તેવા મરશિયા 
ગાઈ ગાઈને કુરેશના લોકોને બદલો લેવા માટે ઉશ્કેર્યાં. આ લોકો આટલેથી અટકયા નહીં. યહૂદીઓના કબીલા 
બની કૈનુકાઅએ સારા પાડોશના કરાર વિરૂદ્ધ એ મુસલમાન મહિલાઓની છેડતી કરવાનું શરૂ કરી દીધું જે તેમની 
વસાહતમાં કોઈ કામ માટે જતી હતી અને જયારે નબી સ.અ.વ.એ તેમની આ હરકત બદલ તેમને ઠપકો આપ્યો 
ત્યારે તેમણે જવાબમાં ધમકી આપી કે “આ કુરૈશીઓ નથી, અમે યોદ્ધાઓ છીએ અને લડવાનું જાણીએ છીએ. 
અમારા મુકાબલામાં આવશો ત્યારે તમને ખબર પડશે કે મરદ કેવાં હોય છે.”” 


સૂરઃ અન્ફાલ ૮ તફહીમુલકુઅનિ ર 


7 તિત 2444 કી 2.24૮7ત; 2 


81290695 ગઈ 


રૂ ૦૮# ત્ય કદર ક ---૦- 


કટિ ૫1૭ 55916542 5૪ 


અપનાવવાના હોય તેમના હોશકોશ ઊડી જાય.” આશા છે કે સંધિભંગ કરનારાઓના આ અંજામથી 
તેઓ બોધ ગ્રહણ કરશે. અને જો ક્યારેય તમને કોઈ કોમ તરફથી વિશ્વાસઘાતની આશંકા હોય 
તો તેની સંધિને જાહેરમાં તેની સામે ફેંકી દો, નિઃશંક અલ્લાહ વિશ્વાસઘાતીઓને પસંદ કરતો 
નથી. (રુકૂઅ ૭) સત્યનો ઈનકાર કરનારા આ ગેરસમજમાં ન રહે કે તેઓ બાજી જીતી ગયાં, 


(૪ર) આનો અર્થ આ છે કે જે કોઈ કોમ સાથે આપણી સંધિ થયેલી હોય અને પછી તે તેની સંધિની 
જવાબદારીઓની પરવા કર્યા વિના આપણી વિરૂદ્ધ કોઈ લડાઈમાં ભાગ લે ત્યારે આપણે પણ સંધિની નૈતિક 
જવાબદારીઓમાંથી મુકત થઈ જઈશું અને આપણને આ હકક રહેશે કે તેમની સામે લડાઈ કરીએ. બીજું, જો 
કોઈ કોમની સાથે આપણી લડાઈ ચાલી રહી હોય અને આપણે જોઈએ કે દુશ્મનની સાથે એક એવી કોમના લોકો 
પણ લડાઈમાં સામેલ છે જેમની સાથે આપણી સંધિ થયેલી છે ત્યારે આપણે તેમને મારવામાં અને તેમની સામે 
દુશ્મન જેવો વ્યવહાર કરવામાં કદાપિ કોઈ ઢીલ દેખાડીશું નહીં કેમ કે તેમણે પોતાની વ્યક્તિગત હેસિયતમાં 
તેમની કોમની સંધિનો ભંગ કરીને પોતાની જાતને આના માટે લાયક રહેવા દીધી નથી કે તેમના જાનમાલની 
બાબતમાં એ સંધિના આદરને ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે જે આપણી અને તેમની કોમની વચ્ચે થયેલી છે. 

(૪૩) આ આયતની રૂએ આપણા માટે આ વાત કોઈ પણ રીતે યોગ્ય નથી કે જો કોઈ માણસ અથવા 
સમુદાય અથવા દેશ સાથે આપણી સંધિ થયેલી હોય અને આપણને તેના વ્યવહાર સામે એવી ફરિયાદ હોય કે તે 
સંધિના પાલનમાં ઢીલ કરી રહ્યો છે, અથવા આ આશંકા પેદા થઈ જાય કે તે તક મળતાં જ આપણી સાથે ગદ્દારી 
કરી બેસશે ત્યારે આપણે આપણી જગ્યાએ જાતે ફેંસલો કરી લઈએ કે આપણી અને તેમની વચ્ચે સંધિ રહી નથી 
અને અચાનક જ તેમની સાથે એવો વ્યવહાર કરવાનું શરૂ કરી દઈએ જે સંધિ ન હોવાની સ્થિતિમાં જ કરી 
શકાતો હોય. આનાથી વિરૃદ્ધ આપણને એ વાત માટે બંધાયેલા છીએ કે જયારે આવી સ્થિતિ ઊભી થાય ત્યારે 
આપણે કોઈ વિરોધી પગલું લેતાં પહેલાં બીજા પક્ષકારને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવી દઈએ કે અમારી અને તમારી 
વચ્ચે હવે સંધિ અમલી રહી નથી કે જેથી સંધિના ફોક થવાની જાણકારી જેવી આપણી પાસે છે તેવી જાણકારી 
તેમને પણ મળી જાય અને તેઓ એવી ગેરસમજમાં ન રહે કે સંધિ હજુ પણ અમલી છે. અલ્લાહના આ જ 
હુકમ પ્રમાણે નબી સ.અ.વ. આને ઇસ્લામની આંતરપષ્ટ્રિય નીતિનો કાયમી નિયમ ઠરાવી દીધો હતો કે 
કક. ૭પ હ્ઘલહ્ય#%5 0 -95હ્ર#“રછઈછ- “જેની કોઈ કોમની સાથે સંધિ હોય 
તે સંધિની મુદ્દત પૂરી થતાં પહેલાં સંધિનું બંધન ખોલી નાખે નહીં. અથવા, નહીં તો તેમની સંધિ સમકક્ષતાને 
ધ્યાનમાં લઈને તેમની તરફ ફેકી દે.'”' પછી આ જ કાયદાને નબી સ.અ.વ.એ વધુ વિસ્તારીને તમામ 


સૂરઃ અન્ફાલ ૮ તફહીમુલકુઅન ર 


મામલાઓમાં એક સામાન્ય નિયમ આ ઠરાવી દીધો હતો કે હક્હ-,% “જે તારી સાથે વિશ્વાસઘાત કરે તું 
તેની સાથે વિશ્વાસઘાત ન કર.” અને આ નિયમ માત્ર ભાષણોમાં બોલવા માટે અને પુસ્તકોની શોભા બનવા 
માટે ન હતો બલકે જીવનવ્યવહારમાં પણ તેનું પાલન કરવામાં આવતું હતું. એટલા માટે એક વખતે જયારે 
અમીર મુઆવિયહએ તેમના શાસનકાળમાં રોમની સરહદો ઉપર લશ્કરની જમાવટ એ હેતુથી કરવા માંડી કે 
સંધિની મુદ્દત પૂરી થતાં જ અચાનક રોમન પ્રદેશ ઉપર હુમલો કરી દેવામાં આવે ત્યારે તેમના આ પગલાં સામે 
સહાબી અગ્ર બિન અનબસહ રદિ.એ ભારે વિરોધ નોંધાવ્યો અને નબી સ.અ.વ.ની આ જ હદીસ સંભળાવીને 
કહ્યું કે સંધિની મુદ્દત દરમ્યાન આ દુશ્મનાવટભરી કાર્યવાહી કરવી વિશ્વાસઘાત છે. છેવટે અમીર મુઆવિયહ 
રદિ.ને આ નિયમની સામે માથું ઝુકાવવું પડ્યું અને સરહદ ઉપર ફોજની જમાવટનું કામ અટકાવી દીધું. 
એકતરફી સંધિનો ભંગ અને લડાઈની જાહેરાત વિના હુમલો કરી દેવાની રીત પ્રાચીન જહાલતકાળમાં 
પણ હતી અને વર્તમાન જગતની સુસંસ્કૃત અજ્ઞાનતામાં પણ રિવાજ તરીકે ચાલુ છે. આનું સૌથી તાજું ઉદાહરણ 
બીજા વિશ્વયુદ્ધમાં રશિયા ઉપર જર્મનીના હુમલા અને ઈરાન વિરૂદ્ધ રશિયા અને બ્રિટનના લશ્કરી પગલાંમાં 
જોવા મળ્યું છે. સામાન્ય રીતે આવા પગલાં માટે એવું બહાનું રજૂ કરવામાં આવે છે કે હુમલો કરતાં પહેલાં જાણ 
કરી દેવાથી સામેનો પક્ષ સાવધાન થઈ જાય છે અને સખત મુકાબલો કરે છે , અથવા જો અમે હસ્તક્ષેપ ન કરત તો 
અમારો દુશ્મન લાભ લઈ લેત. પરંતુ આ પ્રકારના બહાનાં જો નેતિક જવાબદારીઓને તોડી નાખવા માટે પૂરતાં 
હોય તો પછી કોઈ ગુનો એવો નથી જે કોઈને કોઈ બહાના હેઠળ કરી ન શકાય. દરેક ડાકુ, દરેક ચોર, દરેક 
વ્યભિચારી, દરેક હત્યારો, દરેક ઠગ તેના ગુનાઓ માટે આવું જ કોઈ બહાનું બતાવી શકે છે. પરંતુ આ વાત 


ક” 


આશ્ચર્યજનક છે કે આ લોકો આંતરપષ્ટ્રિય સમાજમાં કોમો માટે તેમના અનેક કૃત્યોને વ્યાજબી ઠરાવે છે જે ખુદ 


તેમની નજરમાં પ્રતિબંધિત છે જો કે તેનું આચરણ રાષ્ટ્રીય સમાજમાં વ્યક્તિ દ્વારા કરવામાં આવે. 

આ પ્રસંગે આ પણ જાણી લેવું જરૂરી છે કે ઇસ્લામી કાનૂન ફકત એક જ સ્થિતિમાં જાણ કર્યાવગર હુમલો 
કરવાને વ્યાજબી ગણે છે અને તે સ્થિતિ આ છે કે જ્યારે બીજા પક્ષકારે સંધિનો જાહેરમાં ભંગ કરી દીધો હોય અને 
આપણી વિરૂદ્ધ દુશ્મનાવટભર્યાપગલાં ખુલ્લી રીતે લીધાં હોય. આવી સ્થિતિ હોય ત્યારે એ જરૂરી નથી કે આપણે 
ઉપર જણાવેલી આયત પ્રમાણે તેને સંધિ ફોક થવાની નોટિસ આપીએ બલકે આપણને તેની વિરૂદ્ધ જાણ કર્યા 
વિના લશ્કરી પગલાં લેવાનો હકક મળી જાય છે. ઇસ્લામના કાયદાશાસ્રીઓએ આ અપવાદરૂપ હુકમ નબી 
સ.અ.વ.ના એ કાર્યમાંથી લીધો છે કે જયારે કુરેશે બની ખુઝાઆના મામલામાં હુદેબિયહની સંધિનો ખુલ્લી રીતે 
ભંગ કર્યો એ વખતે નબી સ.અ.વ.એ તેમને સંધિભંગની નોટિસ આપવાનું જરૂરી માન્યું નહીં બલકે જાણ કર્યા 
વિના મકકા ઉપર હુમલો કરી દીધો. પરંતુ જો કોઈ પ્રસંગે આપણે આ અપવાદરૂપ નિયમનો લાભ લેવા માગીએ 
ત્યારે એ જરૂરી છે કે એ બધા જ સંજોગો આપણી નજર સમક્ષ રહે જેમાં નબી સ.અ.વ. એ આ કાર્યવાહી કરી હતી 
જેથી અનુસરણ થાય તો તેમના સંપૂર્ણ વ્વવહારનો થાય અને નહીં કે તેના કોઈ એક લાભદાયી ભાગનો. હદીસ 
અને સીરતનાપુસ્તકોમાંથી જેટલું પુરવાર થયેલું છે તે આ પ્રમાણે છે : 

સૌથી પહેલાં કુરેશ દ્વારા સંધિનો ભંગ એવો સ્પષ્ટ હતો કે તેના સંધિભંગ હોવામાં કોઈ શંકાને સ્થાન ન 
હતું. કુરેશના લોકો પોતે પણ આ કબૂલતા હતાં કે ખરેખર સંધિ તૂટી ગઈ છે. તેમણે પોતે અબુ સુફયાનને 
નવેસરથી સંધિ કરવા માટે મદીના મોકલ્યો હતો જેનો સ્પષ્ટ અર્થ આ જ હતો કે તેમના મતે પણ સંધિ બાકી રહી 
ન હતી. આમ છતાં જરૂરી નથી કે સંધિ તોડનાર કોમ પોતે પણ સંધિ ભંગનો સ્વીકાર કરે. અલબત્ત નિઃશંક આ 


સૂરઃ અન્ફાલ ૮ તફહીમુલકુઅનિ ર 


ક 2૫ 22 2)-:૮29 ક27 2-5 -#ક% ૮22 ક» . 224૬ 
ધ ક્ર 
હિઝ અકર 1 ૬ 9૫.-કા99૯82 સ ર ઝં ન્ન 
2 ઝા“ 4થી 7 2 
રઝ ઝા “૧5૯45 
2277726 2 27૮2279 તદ ૮2૮ 
કડ કઝ 629 શ્કેગ્હટ૯ 
શ ક્ઝિ (ર હ .. 76 દ્ર દન 7 ક૦* 44 
ફ્ફ ૭ ૦ ક 
બર્છ ડી દરા ઇઝહું 7% 
નિઃશંક તેઓ અમને હરાવી શકતાં નથી. 
અને તમે લોકો, જ્યાં સુધી તમારી તાકાત હોય, વધારેમાં વધારે શક્તિ અને પલાણેલા 
ઘોડાં તેમનો સામનો કરવા માટે તૈયાર રાખો” જેથી તેના વડે અલ્લાહના અને તમારા દુશ્મનોને 
અને એ બીજા દુશ્મનોને ભયભીત કરી દો જેમને તમે નથી જાણતાં પરંતુ અલ્લાહ જાણે છે. 
અલ્લાહના માર્ગમાં તમે જે કંઈ ખર્ચ કરશો તેનો પૂરો બદલો તમારી તરફ વાળવામાં આવશે અને 


તમારી સાથે કદાપિ જુલમ નહી થાય. 
જરૂરી છે કેસંધિભંગ તદ્દન સ્પષ્ટ અને શંકાથી પર હોય. 


બીજું, નબી સ.અ.વ.એ તેમના તરફથી સંધિ તૂટી ગયા પછી ફરીથી પોતાના તરફથી સ્પષ્ટ શબ્દોમાં 
અથવા સાંકેતિક રૂપે એવી કોઈ વાત કહી નહીં કે જેના ઉપરથી આ નિષ્કર્ષ નીકળતું હોય કે આ સંધિભંગ છતાં 
હજુ પણ તેઓ તેમને એક સંધિવાળી કોમ માને છે અને તેમની સાથે સંધિના સંબંધો હજુ સુધી ચાલુ છે. તમામ 
રિવાયતો એકમતે દર્શાવે છે કે જયારે અબુ સુફયાને મદીના આવીને નવેસરથી સંધિ કરવાની દરખાસ્ત મૂકી 


ધ જ 


ત્યારેનબી સ.અ.વ. એ તેનો સ્વીકાર ન કર્યો. 


ત્રીજું, કુરેશની વિરૂદ્ધ લશ્કરી કાર્યવાહી નબી સ.અ.વ.એ પોતે કરી અને ખુલ્લંખુલ્લા કરી. કોઈ 
છેતરપિંડીનો સહેજ પણ અંશ આપના વર્તનમાં જોવા મળતો નથી કે આપે જાહેરમાં સુલેહ અને ખાનગીમાં 
યુદ્ધની કોઈ રીતનો ઉપયોગ કર્યો હોય. 

આ બાબતમાં નબી સ.અ.વ.નું આ ઉત્તમ દષ્ટાંત છે. તેથી ઉપરોકત આયતના સામાન્ય હુકમથી 
અલગ થઈને જો કોઈ કાર્યવાહી કરી શકાતી હોય તો તે અમુક ખાસ સંજોગોમાં જ કરી શકાય અને એ જ સીધી 
સજ્જનતાપૂર્વક રીતે કરી શકાય જે નબી સ.અ.વ. એ અપનાવી હતી. 

આ ઉપરાંત જો કોઈ સંધિવાળી કોમ સાથે કોઈ બાબતમાં કોઈ ઝઘડો પડે અને આપણે જોઈએ કે 
વાટાઘાટો અથવા આંતરમષ્ટ્રીય મધ્યસ્થી દ્રારા એ ઝઘડો ઉકેલી શકાય તેમ નથી અથવા બીજો પક્ષકાર તેને 
તાકાતના જોરે ઉકેલવા માગે છે ત્યારે આપણા માટે એ યોગ્ય બની જાય છે કે આપણે તેને ઉકેલવામાં બળનો 
ઉપયોગ કરીએ, પરંતુ ઉપરોકત આયત આપણી ઉપર નેતિક જવાબદારી નાખે છે કે શક્તિનો આપણો આ 
ઉપયોગ સ્પષ્ટ જાહેરાત કર્યા પછી થવો જોઈએ અને ખુલ્લંખુલ્લા થવો જોઈએ. એવી છાનીમાની લશ્કરી 


સૂરઃ અન્ફાલ ૮ તફહીમુલકુઅન ર 


21% ૩2-૪-૮5૮૮ 2 ક%:/”,“” ક 
58 ઝ-%1%ન્‍્યઝ૯/9 
દિ 


127? 2 ૬ 
ન્ડ 
“ળૂ (55 20 દ્વિ - દ્વ 
જહ ખગ 5 8” દ્વા હ 


41 કન ક 


ક## 
ડડ; ડડ વટ 


અને હે નબી, જો દુશ્મન સઃ તરફ ઝુકાવ ધરાવતાં હોય તો તમે પણ તેના માટે 
તેયાર થઈ જાઓ અને અલ્લાહ ઉપર ભરોસો રાખો, નિઃશંક એ જ બધું સાંભળનાર અને જાણનાર 
છે. અને જો તેઓ દગાની દાનત ધરાવતાં હોય તો તમારા માટે અલ્લાહ પૂરતો છે. તેજ તો છે 
જેણે પોતાની સહાયતા વડે અને મોમિનો મારફતે તમારી હિમાયત કરી અને મોમિનોના દિલ 
એકબીજાની સાથે જોડી દીધાં. તમે સમગ્ર ધરતીનું ધન પણ ખર્ચી નાખ્યું હોત તો પણ આ લોકોના 
દિલો એકબીજાની સાથે જોડી શક્યાં ન હોત પરંતુ તે અલ્લાહ છે જેણે આ લોકોનાં દિલો જોડી 
દીધાં, “નિઃશંક તે 
કાર્યવાહીઓ કરવી જેમનો જાહેરમાં એકરાર કરવા માટે આપણે તૈયાર ન હોઈએ તે અનેતિક વાત છે જેનું 
શિક્ષણ ઇસ્લામ આપણને આપતું નથી. 

(૪૪) આનો અર્થઆ છે કે તમારી પાસે યુદ્ધસામગ્રી અને કાયમી લશ્કર (ડાદ્વા1વાં1૦/1110)/) હંમેશાં 
તેયાર રહેવું જોઈએ કે જેથી જરૂર પડ્યે તરત જ લશ્કરી કાર્યવાહી કરી શકો. એવું ન થાય કે જોખમ માથે આવી 
જાય ત્યારપછી ગભરાટમાં જલ્દી જલ્દી સ્વયંસેવકો , હથિયારો અને સામાન ભેગો કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં 
આવે અને આ સમય દરમ્યાન તેયારી પૂરી થતાં પહેલાં દુશ્મન તેનું કામ કરી નાખે. 

(૪૫) એટલે કે આંતરરષ્ટ્રીય બાબતોમાં તમારી નીતિ કાયરતાની હોવી જોઈએ નહીં બલકે ખુદા ઉપર 
વિશ્વાસવાળી, બહાદુરીભરી અને શૌર્યવાળી હોવી જોઈએ. દુશ્મન જયારે સમાધાનની વાટાઘાટો માટે ઇચ્છા 
દર્શાવે ત્યારે તરત જ તેના માટે તૈયાર થઈ જાઓ અને સમાધાન માટે હાથ લંબાવવાથી એ કારણસર ઇનકાર ન 
કરો કે તે શુદ્ધ દાનત સાથે સમાધાન કરવા માગતો નથી બલકે વિશ્વાસઘાત કરવાનો ઇરાદો ધરાવે છે. કોઈની પણ 
દાનત અંગે ખાતરીપૂર્વક જાણી શકાતું નથી. જો તે ખરેખર સમાધાનની જ દાનત ધરાવતો હોય તો તમે અમસ્તાં 
જ તેની દાનત ઉપર શંકા કરીને રક્તપાતને શા માટે લંબાવો અને જો તે વિશ્ચાસઘાતની દાનત ધરાવતો હોય તો 
તમારે ખુદાના ભરોસે બહાદુર બનવું જોઈએ. સમાધાન માટે આગળ વધનાર હાથના જવાબમાં હાથ આગળ 


સૂરઃ અન્ફાલ ૮ તફહીમુલકુઅનિ ર 


હહઝ્ટી૭4હ 5૭૫૫૦ કક 
“| ઈહાવ્ઝહાહઇકડહદ 
“ર્કે ૯કઝ૦૯ ૭ હ) 
કક ક્ટ ૪ હાઝહટઈઇઇકડઇ ઝક 
ઝજહડા#ઃઝજજટાડઇડળ૦૭ઇડ 


ઘણો જોરાવર અને ડહાપણવાળો છે. હે નબી, તમારા માટે તથા તમારા અનુયાયી ઈમાનવાળાઓ 
માટે તો માત્ર અલ્લાહ જ પૂરતો છે. (રુકૂઅ ૮) 

હે નબી, મોમિનોને યુદ્ધ માટે પ્રોત્સાહિત કરો. જો તમારામાંથી વીસ માણસો ધૈર્યવાન હોય 
તો તેઓ બસો ઉપર વિજયી થશે અને જો સો માણસો એવાં હોય તો સત્યનો ઈનકાર 
કરનારાઓમાંથી હજાર માણસો ઉપર ભારે પડશે કેમ કે તે એવા લોકો છે જે સમજ ધરાવતાં નથી.” 


સારું, હવે અલ્લાહે તમારો બોજો હળવો કર્યો અને તેને જણાઈ ગયું કે હજુ પણ તમારી અંદર 


કરો કે જેથી તમારી નૈતિક સર્વોપરિતા સાબિત થાય અને લડાઈ માટે ઉગામેલા હાથને તમારા બાહુબળથી તોડીને 
ફેકી દો કે જેથી કયારેય કોઈ વિશ્વાસઘાતી કોમ તમને હળવો ખોરાક માની લેવાની હિંમત ન કરે. 

(૪૬) અહીં ઇશારો એ ભાઈચારા અને પ્રેમની તરફ છે જે અલ્લાહતઆલાએ ઈમાનવાળા આરબોની 
વચ્ચે પેદા કરીને તેમને એક મજબૂત જૂથ બનાવી દીધા હતાં, જો કે આ જૂથના લોકો એ વિવિધ કબીલાઓમાંથી 
આવેલા હતાં જેમની વચ્ચે સૈકાઓથી દુશ્મનાવટ ચાલી આવી રહી હતી. ખાસ કરીને અલ્લાહની આ કૃપા 
ઓઔસ અને ખઝરજની બાબતમાં તો સૌથી વધુ દેખાઈ આવતી હતી. આ બન્ને કબીલાઓ બે વર્ષ પહેલાં સુધી એક 
બીજાના લોહીના તરસ્યા હતાં અને બુઆસની પ્રખ્યાત લડાઈને હજુ બહુ દિવસો પણ વીત્યાં ન હતાં જેમાં ઔસે 
ખઝરજને તથા ખઝરજે ઔસને જાણે કે પૃથ્વીના પટ ઉપરથી ખતમ કરી દેવાનો ઇરાદો કરી લીધો હતો. આવી 
ઉગ્ર અદાવતોને બે-ત્રણ વર્ષની અંદર જ ગાઢ મૈત્રી અને ભાઈચારામાં બદલી નાખવી તથા એકબીજાથી નફરત 
કરતાં ભાગોને જોડીને એક એવી મજબૂત દીવાલ બનાવી દેવી, જેમ કે નબી સ.અ.વ.ના જમાનામાં ઇસ્લામી 
સમુદાય હતો, ખરેખર માણસની શક્તિ બહારનું હતું અને દુનિયાના સાધનોની મદદથી આવું ભવ્ય કાર્ય પૂર્ણ 
થઈ શકે તેમ ન હતું. એટલા માટે અલ્લાહતઆલા કહે છે કે જયારે અમારી હિમાયત અને મદદે આ બધું કરી 
દેખાડ્યું છે ત્યારે ભવિષ્યમાં પણ તમારી નજર દુનિયાના સાધનો ઉપર નહીં બલકે ખુદાની હિમાયત ઉપર હોવી 


જોઈએ કે જે કંઈ કામ બનશે, તેનાથી જ બનશે. 


સૂરઃ અન્ફાલ ૮ તફહીમુલકુઅનિ ર 


તક 
૭૬24 


ત્ર ત્દ્ધાઈ 4565) ૮૮૮ ૮9792૪ 
ફ્ર્જ 


પટ4૫01 9 (509૫૨૭ 


ની 
ક્રમજોરી છે, તેથી જો તમારામાંથી સો માણસો ધૈયવાન હોય તો તેઓ બસો ઉપર અને હજાર 
માણસો આવાં હોય તો બે હજાર ઉપર અલ્લાહના હુકમથી વિજયી થશે, અને અલ્લાહ એ 
લોકોની સાથે છે જે ધૈર્યવાન છે. 

કોઈ નબીને આ શોભતું નથી કે તેની પાસે કેદીઓ હોય જ્યાં સુધી તે ભૂમિમાં દુશ્મનોને 
સારી પેઠે કચડી ન નાખે. તમે લોકો દુનિયાના ફાયદા ઇચ્છો છો, જો કે અલ્લાહની નજર સમક્ષ તો 

(૪૭) આજકાલ રૂઢિગત રીતે જે વસ્તુને આંતરિકશક્તિ અથવા નૈતિકશક્તિ (1/01દ૦) કહેવામાં 
આવે છે, અલ્લાહતઆલાએ આને જ ફિકહ વ ફહેમ અને સમજદારી (014૦131116) કહી છે અને આ 
શબ્દ શબ્દ આ અર્થમાટે આધુનિક પ્રયોગ કરતાં વધારે વૈજ્ઞાનિક છે. જે માણસ તેના ધ્યેયની સાચી સમજ ધરાવતો 
હોય અને ઠંડા દિલથી ખૂબ સમજી વિચારીને તેના માટે લડી રહ્યો હોય કે જે વસ્તુ માટે તે જાનનું જોખમ વહોરી 
રહ્યો છે તે પોતાના વ્યક્તિગત જીવન કરતાં વધારે કીંમતી છે અને તેને ગુમાવી દીધા પછી જીવવું નકામું છે, તે 
સભાનતા વિના લડનાર માણસ કરતાં અનેકગણી વધારે શક્તિ ધરાવે છે જો કે શારીરિક શક્તિમાં બન્ને વચ્ચે કોઈ 
ફરક ન હોય. પછી જે માણસને હકીકતનું ભાન હોય, જે પોતાની હસ્તી અને ખુદાની હસ્તી તથા ખુદાની સાથેનો 
તેનો સંબંધ, અને દુનિયાના જીવનની હકીકત તથા મોતની હકીકત અને મૃત્યુ પછીના જીવનની હકીકતને સારી 
રીતે જાણતો હોય, અને જેને સત્ય અને અસત્યના ભેદ અને અસત્યના વિજયના પરિણામોની પણ સાચી સમજ 
હોય, તેની શક્તિને તો એ લોકો પણ પહોંચી નથી શકતાં જે રાષ્ટ્રવાદ અને પ્રદેશવાદ અથવા વર્ગીય વિવાદોની 
સભાનતા સાથે મેદાનમાં આવે. એટલા જ માટે કહેવામાં આવ્યું છે કેએક સમજદાર મોમિન અને એક કાફિરની 
વચ્ચે હકીકતની સભાનતા અને સભાનતાના અભાવને કારણે કુદરતી રીતે ૧:૧૦ નું પ્રમાણ છે. પરંતુ આ 
પ્રમાણ માત્ર સમજદારીથી સ્થપાતું નથી બલકે તેની સાથે ધીરજનો ગુણ પણ એક અનિવાર્ય શરત છે. 

(૪૮) આનો અર્થ આ નથી કે પહેલાં ૧:૧૦ નું પ્રમાણ હતું અને હવે કેમ કે તમારામાં નબળાઈ આવી ગઈ 
છે એટલા માટે ૧:૨ નું પ્રમાણ નકકી કરી દેવામાં આવ્યું છે બલકે આનો સાચો અર્થ આ છે કે સૈદ્ધાંતિક તેમજ 
ગુણવત્તાની દષ્ટિએ તો ઈમાનવાળાં અને કાફિરોની વચ્ચે ૧:૧૦ નું જ પ્રમાણ છે, પરંતુ કેમ કે હજુ તમારા લોકોની 
નેતિક કેળવણી પૂરી થઈ નથી અને હજુ સુધી તમારી સભાનતા અને તમારી સમજદારીનું માપ પુષ્ટતાએ પહોંચ્યું 
નથી એટલા માટે અત્યારે તો તેમાં ઘટાડો કરીને તમારી પાસેથી આ અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે તમારાથી બમણી 


સૂરઃ અન્ફાલ ૮ તફહીમુલકુઅનિ ર 


ક્ન્ના તડ્ઝ5#૦- કક ટી 
5 ૫202 419550 શન ડઝ ટ ર ઉ ક ઝક 


જ ૮૬૦૭-૮૦ 


હક્ક ૧૦-ળ છી ઝી ફડુન્સુઈડ ડડ 


આખિરત છે, અને અલ્લાહ વર્ચસ્વશાળી અને ડહાપણવાળો છે. જો અલ્લાહનો લેખ અગાઉથી 
લખાઈ ગયો ન હોત તો જે કંઈ તમે લોકોએ લીધું છે તેના બદલામાં તમને મોટી સજા આપવામાં 
આવી હોત. તેથી જે માલ તમે મેળવ્યો છે તેને ખાઓ કેમ કે તે હલાલ અને પાક છે અને અલ્લાહથી 


નજ 


ડરતાં રહો. “નિઃશંક અલ્લાહ દરગુજર કરનાર અને દયાળુ છે. (રુકૂઅ ૯) 


શક્તિ સામે ટકકર લેવામાં તો તમને જરાપણ હિચકિચાટ થવો ન જોઈએ. ધ્યાન રહે કેઆ આયત હિજરી સન્રમાં 
ઊતરેલી છે કે જયારે મુસલમાનોમાં ઘણાં લોકો હજુ હમણાં જ નવા નવા ઇસ્લામમાં દાખલ થયા હતાં અને તેમની 
કેળવણી આરંભિક તબકકામાં હતી. પાછળથી નબી સ.અ.વ.ના માર્ગદર્શન હેઠળ આ લોકો પરિપકવ થઈ ગયાં 
ત્યારે હકીકતમાં તેમની અને કાફિરોની વચ્ચે ૧:૧૦ નું પ્રમાણ સ્થપાઈ ગયું અને નબી સ.અ.વ.ના અંતિમ 
સમયમાં તથા ખુલફાએ રાશેદીનના જમાનાની લડાઈઓમાં ઘણી વખત આનો અનુભવ થયો છે. 

(૪૯) આ આયતની સમજૂતી આપતાં તફસીરકર્તાઓએ જે રિવાયતો વર્ણવી છે તે આ પ્રમાણે છે કે 
બદ્રની લડાઈમાં કુરેશના લશ્કરના જે લોકો કેદ પકડાયા હતાં તેમના વિષે પાછળથી ચર્ચા થઈ કે તેમની સાથે કેવો 
વ્યવહાર કરવામાં આવે. હઝરત અબૂબક્ર રદિ. એ આ મત દશવ્યો કે ફિદ્યો (મુક્તિદંડ) લઈને છોડી દેવામાં 
આવે, અને હઝરત ઉમર રદિ. એ કહ્યું કે મૃત્યુદંડ આપવામાં આવે. નબી સ.અ.વ.એ હઝરત અબુબક્ર રદિ.નો 
મત સ્વીકાર્યો અને ફિદ્યા માટે નિર્ણય લેવાયો. આ પ્રસંગે અલ્લાહતઆલાએ આ આયતો ગુસ્સા અને 
નારાજગીના રૂપમાં ઊતારી. પરંતુ આયતની તફસીર કરનારાઓ આ વાકયનું કોઈ તક્યુકત અર્થઘટન કરી 
શકયાં નથી કે “જો અલ્લાહનો લેખ અગાઉથી લખાઈ ગયો ન હોત.” તેઓ કહે છે કે આનો અર્થ તકદીરેઇલાહી 
છે, (ખુદાએ નિર્મિત કરેલું નસીબ) અથવા અલ્લાહતઆલાએ પહેલાંથી જ એવો ઇરાદો કરી લીધેલો હતો કે 
મુસલમાનો માટે ગનીમતના માલને હલાલ કરી દેશે. પરંતુ દેખીતું છે કે જયાં સુધી કાનૂની વહી દ્વારા કોઈ 
વસ્તુની પરવાનગી આપવામાં આવી ન હોય, તેનું લેવું કાયદેસર હોઈ શકે નહીં. તેથી નબી સ.અ.વ. સહિત 
સમગ્ર ઇસ્લામી સમુદાય આ અર્થઘટનની રૂએ ગુનેગાર ઠરે છે અને આવા અર્થઘટનને એકાદ વ્યક્તિના 
હવાલાના ભરોસે સ્વીકારી લેવો ખૂબ જ ગંભીર વાત છે. 

મારા મતે અત્રે સાચું અર્થઘટન આ છે કે બદ્રની લડાઈ પહેલાં સૂરઃ મુહમ્મદની આયત ૪માં યુદ્ધ વિષે જે 
આરંભિક આદેશો આપવામાં આવ્યા હતાં તેમાં આ કહેવામાં આવ્યું હતું કે હ્રક)પ્ડ#કાઠઈ હ કડાક 
૦ંક્ઝાર્ડા “હક દ દોઝકાઇદઉદાહાક હઉ, ડડ ડાઇ], ડક આ આયતમાં યુદ્ધ કેદીઓ પાસેથી 
ફિદ્યો વસૂલ કરવાની પરવાનગી તો આપવામાં આવી હતી પરંતુ તેની સાથે શરત આ મૂકવામાં આવી હતી કે 


સૂરઃ અન્ફાલ ૮ તફહીમુલકુઅન ર 


0 


ઝટ હ કઝઝાઉંડ્5ઝકણદ 
2૮4 4% ક 22,229: 22 પ્રક 7 
2.2 5 0 ૭55 દ્ર)| 
જડઝઝડકડક૦ કઝા: મઝ 


ક£5014* ગ ૦૭55૫ ૭ફ#ડટ#તાર્કપક 


224 272- ત્રિ, 264 તવ ૭૭2તળ્્ 
“શ્ર ડક )૦ 5૪ 


હે નબી, તમારા કબજામાં જે કેદી છે તેમને કહો કે જો અલ્લાહને ખબર પડી કે તમારા 
દિલોમાં થોડી ભલાઈ છે તો તે તમને તેનાથી ઘણું વધારે આપશે જે તમારી પાસેથી લઈ લેવામાં 
આવ્યું છે અને તમારી ભૂલો માફ કરશે, અલ્લાહ દરગુજર કરનાર અને દયાળુ છે. પરંતુ જો તેઓ 
તારી સાથે વિશ્વાસઘાત કરવાનો ઈરાદો રાખતાં હોય તો આ પહેલાં તેઓ અલ્લાહ સાથે 
વિશ્વાસઘાત કરી ચૂક્યા છે, તેથી આની જ સજા અલ્લાહે તેમને આપી કે તેઓ તારા કાબૂ હેઠળ 


આવી ગયાં, અલ્લાહ બધું જાણે છે અને ડહાપણવાળો છે. 
જે લોકોએ ઈમાનનો સ્વીકાર કર્યો અને હિજરત કરી અને અલ્લાહના માગમાં તેમનાં જીવ 
લડાવ્યાં અને તેમનો 


પહેલાં દુશ્મનની શક્તિને સંપૂર્ણપણે કચડી નાખવામાં આવે ત્યાર પછી કેદીઓ પકડવા અંગે વિચાર કરવામાં 
આવે. આ હુકમની રૂએ મુસલમાનોએ બદ્રમાં જે કેદીઓને પકડ્યાં અને ત્યાર પછી તેમની પાસેથી જે ફિદ્યો 
વસૂલ કર્યો તે હતો તો પરવાનગી પ્રમાણે, પરંતુ ભૂલ એ થઈ કે “દુશ્મનની તાકાતને કચડી નાખવાની” જે શરત 
પહેલી રાખવામાં આવી હતી તેને પૂરી કરવામાં ન આવી. લડાઈમાં જયારે કુરૈશનું લશ્કર નાસી છૂટ્યું ત્યારે 
મુસલમાનોનું એક મોટું જૂથ ગનીમતનો માલ લૂંટવામાં અને કાફિરોના માણસોને પકડી પકડીને બાંધવામાં લાગી 
ગયું અને થોડાઘણાં માણસોએ દુશ્મનોનો થોડે દૂર સુધી પીછો કર્યો. પણ જો મુસલમાનોએ પૂરી તાકાત સાથે 
તેમનો પીછો કર્યો હોત તો કુરેશની તાકાતનો એ જ દિવસે ખાતમો થઈ ગયો હોત. આના જ માટે 
અલ્લાહતઆલા નારાજગી દર્શાવી રહ્યો છે અને આ ગુસ્સો નબી સ.અ.વ. સામે નથી બલકે મુસલમાનો સામે 
છે. આ આયત પાછળનો ઇરાદો આ છે કે “તમે લોકો હજુ નબીના મિશનને સારી રીતે સમજ્યાં નથી. નબી નું 
અસલ કામ આ નથી કે ફિદ્યા અને ગનીમતના માલને ભેગું કરીને ખજાનાં ભરે, બલકે તેનું લક્ષ્ય જે વસ્તુ સાથે 
સીધો સંબંધ ધરાવે છે તે ફકત આ જ છે કે કુક્રની તાકાત ભાંગી પડે. પરંતુ તમારી ઉપર વારંવાર દુનિયાની લાલચ 
છવાઈ જાય છે. પહેલાં દુશ્મનની મૂળ તાકાતને બદલે કાફલા ઉપર હુમલો કરવા ઇચ્છતા હતાં, ત્યાર પછી 
દુશ્મનને ખતમ કરી નાખવાને બદલે ગનીમતનો માલ લૂંટવામાં અને તેમને કેદ પકડવામાં લાગી ગયાં, ત્યાર 


સૂરઃ અન્ફાલ ૮ તફહીમુલકુઅનિ ર 


“ક૪ સ ૮દ૯૬,?2! જ 


ન 819916૯7 


-” 


- હ 
| 9 દ્ર0| 


(4 ના ન દ્ર દા 
[9 


ક ક 
-7 ક ક 2 ન 


શવ્જહટ-ડ્્ર%2૯- ડ5 


માલ ખર્ચ્યો, જે લોકોએ હિજરતીઓને આશ્રય આપ્યો અને તેમની મદદ કરી, તેઓ જ હકીકતમાં 
એકબીજાનાં વાલી છે. બાકીના લોકો કે જે ઈમાન તો લાવ્યાં પણ હિજરત કરીને 


(દારુલઇસ્લામમાં) આવી ગયાં નથી તો. તેમની સાથે તમારો વાલી તરીકેનો કોઈ સંબંધ નથી જ્યાં 
સુધી તેઓ હિજરત કરીને આવી ન જાય. “ હા, જો તેઓ 


ન 


પછી ગનીમતના માલ માટે ઝઘડવા માંડયાં. જો અમે પહેલાં ફિદ્યો વસૂલ કરવાની પરવાનગી આપી દીધેલી ન 
હોત તો આના માટે તમને ભારે સજા આપી હોત. સારૂં, હવે જે કંઈ તમે લીધું છે તે ખાઈ લો, પરંતુ ભવિષ્યમાં 
આવું કરવાથી બચતાં રહેજો જે અલ્લાહની નજીક અણગમતું છે.'' હું આ મત ઉપર પહોચી ગયો હતો કે ઇમામ 
જસ્સાસના પુસ્તક એહકામુલકુર્ઓાનમાં આ જોઈને મને વધુ સંતોષ થયો કે ઇમામ પોતે પણ આ અર્થઘટનને 
ઓછામાં ઓછું ધ્યાનમાં લેવા પાત્ર જરૂર ગણે છે. બીજું, સીરત ઇબ્નેહિશામમાં આ રિવાયત જોવા મળી કે જે 
વખતે ઇસ્લામના મુજાહિદો આ ગનીમતના માલને લૂંટવામાં અને કાફિરોના માણસોનો પકડી-પકડીને 
બાંધવામાં વ્યસ્ત હતાં ત્યારે નબી સ.અ.વ. એ જોયું કે હઝરત સઅદ બિન મુઆઝ રદિ.ના ચહેરા ઉપર થોડા 
અણગમાના ચિહ્ો છે. નબી સ.અ.વ.એ તેમને પૂછ્યું કે “હે સઅદ, એવું લાગે છે કે લોકોનું આ વર્તન તમને 
પસંદ આવી રહ્યું નથી.” તેમણે કહ્યું કે “જી હા, હે અલ્લાહના રસૂલ ! આ પહેલી લડાઈ છે જેમાં 
અલ્લાહતઆલાએ મુશ્રિકોને પરાજય અપાવડાવ્યો છે , આ પ્રસંગે તેમને કેદી બનાવીને તેમના જીવ બચાવી લેવા 
કરતાં વધારે સારૂં એ હોત કે તેમને પૂરી રીતે કચડી નાખવામાં આવ્યાં હોત.” (ભાગ ર, પાન.૨૮૦, ૨૮૧) 
(૫૦) આ આયત ઇસ્લામના બંધારણીય કાનૂનની એક મહત્ત્વની કલમ છે. આમાં આ નિયમ નકકી 
કરવામાં આવ્યો છે કે “વિલાયત” નો સંબંધ માત્ર એ મુસલમાનો વચ્ચે હશે જે કાં તો દારુલઈસ્લામના નાગરિક 
હોય, અથવા જો બહારથી આવે તો હિજરત કરીને આવી જાય. હવે રહ્યાં એ મુસલમાનો જે ઇસ્લામી રાજયની 
ભૌગોલિક સીમાની બહાર હોય, તો તેમની સાથે ધાર્મિક ભાઈચારો તો કાયમ રહેશે પરંતુ “વિલાયત” નો 
સંબંધ નહીં હોય. અને આવી જ રીતે એ મુસલમાનો સાથે પણ આ “વિલાયત” નો સંબંધ રહેશે નહીં જે હિજરત 
કરીને ન આવે બલકે દારુલકુક્રના નાગરિક હોવાની હેસિયતથી દારુલઇસ્લામમાં આવે. “વિલાયત” શબ્દ 
અરબી ભાષામાં હિમાયત, સહાય, મદદગારી, ટેકો આપવો, મિત્રતા, નિકટતા, વાલીપણું તથા આની સાથે 
મળતાં આવતાં અર્થો માટે બોલવામાં આવે છે અને આ આયતના સંદભમાં સ્પષ્ટપણે આનો અર્થ એ સંબંધ છે જે 
એક રાજયનો તેના નાગરિકની સાથે અને નાગરિકોનો તેમના રાજય સાથે, તથા નાગરિકોનો તેમની 
અંદરોઅંદર હોય છે. તેથી આ આયત “બંધારણીય અને રાજકીય વિલાયત” ને ઇસ્લામી રાજયની ભૌગોલિક 


સૂરઃ અન્ફાલ ૮ તફહીમુલકુઅન ર 


2 2૬ ૬૪ પ. ૬% 
કક. હ્ટઝ્હુ 8 3-255-91 
72,942 992 2722242૮ દ [૯9 , 2242૮& 


549159 લિક ધઇ છાઈ 


દીનના મામલામાં તમારી પાસે મદદ માગે તો તેમની મદદ કરવી તમારી ફરજ છે, પરંતુ કોઈ 
એવી કોમ વિરુદ્ધ નહીં કે જેની સાથે તમારી સંધિ હોય. તમે જે કંઈ કરો છો અલ્લાહ તેને જુએ છે. 
જે લોકો સત્યનો ઈનકાર કરનારાં છે 


સીમાઓ સુધી મર્યાદિત કરી દે છે, અને આ સીમાથી બહારના મુસલમાનોને આ વિશિષ્ટ સંબંધમાંથી બાકાત 
ઠરાવી દે છે. આ “વિલાયત”ના અભાવના કાનૂની પરિણામો ઘણાં વિશાળ છે જેની વિગતો વર્ણવવાનો અહીં 
મોકો નથી. દા.ત. ફકત આટલો જ ઇશારો પૂરતો થશે કે આ વિલાયતના અભાવના કારણે દારુલકુફ્ર અને 
દારુલઇસ્લામના મુસલમાનો એકબીજાના વારસદાર થઈ શકતાં નથી, એકબીજાના કાનૂની વાલી 
(ઉપદ્યાવાંદ્વા) થઈ શકતાં નથી, અને ઇસ્લામી રાજય કોઈ એવા મુસલમાનને પોતાને ત્યાં જવાબદારીવાળો 
હોદ્દો આપી શકતું નથી જેણે દારુલકુક્ર સાથે નાગરિકત્વનો સંબંધ તોડી નાખ્યો ન હોય. આ ઉપરાંત, આ 
આયત ઇસ્લામી રાજયની વિદેશ રાજનીતિ ઉપર પણ અસર કરે છે. ક ર્‌એ ઈસ્લામી રાજયની જવાબદારી 

એ મુસલમાનો સુધી સીમિત રહે છે જે તેની સીમાઓની અંદર રહે છે, બહારના મુસલમાનો માટે કોઈ 
જવાબદારીનો બોજો તેના માથે નથી. આ જ એ વાત છે જે નબી સ.અ.વ. એ આ હદીસમાં કહી છે. 
છાઈ, ઈ5ઇ--ઈઝાગ આ હદીસનો અર્થ આ છે કે “હું કોઈ એવા મુસલમાનની હિમાયત 
અને રક્ષણ માટે જવાબદાર નથી જે મુશ્રિકો વચ્ચે રહેતો હોય.” આવી રીતે ઇસ્લામી કાનૂને એ ઝઘડાનું મૂળ 
કાપી નાખ્યું છે જે સામાન્ય રીતે આંતરપષ્ટ્રિય મડાગાંઠોનું કારણ બને છે કેમ કે જયારે કોઈ રાજય તેની 
સીમાઓની બહાર રહેતી કેટલીક લઘુમતિઓની જવાબદારી પોતાના માથે લે છે ત્યારે તેના કારણે એવી 
મૂંઝવણો ઊભી થઈ જાય છે જેમને વારંવારની લડાઈઓ પણ ઉકેલી શકતી નથી. 

(૫૧) ઉપરની આયતમાં દારુલઇસ્લામની બહાર રહેતાં મુસલમાનોને “રાજકીય વિલાયત”ના 
સંબંધમાંથી બાકાત ઠરાવવામાં આવ્યા હતાં. હવે, આ આયત આ વાતની સમજૂતી આપે છે કે આ સંબંધમાંથી 
બાકાત રહેવા છતાં તેઓ “ધાર્મિક ભાઈચારા”ના સંબંધમાંથી બાકાત નથી. જો કોઈ જગ્યાએ તેમની ઉપર 
જુલમ થઈ રહ્યો હોય અને તેઓ ઈસ્લામી સમાજની સાથેના સંબંધના આધારે દારુલઇસ્લામના રાજય અને તેના 
નાગરિકો પાસેથી મદદની માગણી કરે ત્યારે તેમની ફરજ થઈ પડે છે કે તેમના આ જુલમનો ભોગ બનેલાં 
ભાઈઓની મદદ કરે. પરંતુ આના પછી વધુ સ્પષ્ટતા કરતાં કહેવામાં આવ્યું કે આ ધાર્મિક ભાઈઓની મદદનું 
કર્તવ્ય આડેધડ રીતે અદા કરવામાં નહીં આવે બલકે તે આંતરષ્ટ્રિય જવાબદારીઓ અને નૈતિક મર્યાદાઓનું 
ધ્યાન રાખીને અદા કરી શકાશે. જો જુલમ કરનાર કોમ સાથે દારુલઇસ્લામના સંધિ આધારિત સંબંધો હોય તો 
એવા સંજોગોમાં જુલમનો ભોગ બનેલાં મુસલમાનોની કોઈ એવી મદદ નહીં કરી શકાય કે જે આ સંબંધોની 
નૈતિકજવાબદારીઓની વિરૂદ્ધજતી હોય. 


સૂરઃ અન્ફાલ ૮ તફહીમુલકુઅન ર 


ક 3૮૬૨૬ શ્ર્ક્્દૂ 


ક «555 ( 


22- 22/22 / 
ઠડક 
તાન 8-5 હ કજ (1 #-/0-”2 2 2-41 
હરા ૭1૭9૦] ક (19 હ 2 

ન રૃ (4 ક ક ૭ “ક. કકક, 222 


(55229 ઠત્ક્કક હુ [ડક 55 


ક્ટ્ત્ત્ 2241 વ -7-.-૭- 


155-5૬54 2૫% ઇશ્ક 
“૯2 55૫55|3* 55% 
વ્િદ્વ ૪₹# ૮ 6 ઈ #72$ 
છે ત્#*£વ૯*હઝશ્મહડહ્ઝછહું 


તેઓ એકબીજાની હિમાયત કરે છે. જો તમે આવું નહી કરો તો ભૂમિમાં ઉપદ્રવ અને માટી 
અરાજડતાપેદા થશે. 

જે લોકો ઈમાન લાવ્યાં અને જેમણે અલ્લાહના માર્ગમાં ઘરબાર છોડ્યાં અને સંઘર્ષ કર્યો 
અને જેમણે આશ્રય આપ્યો અને મદદ કરી તેઓ જ સાચા મોમિન છે. તેમના માટે કસૂરો પ્રત્યે 
દરગુજર છે અને ઉત્તમ જીવનનિર્વાહનો સામાન છે, અને જે લોકો પછીથી ઈમાન લાવ્યાં અને 
હિજરત કરીને આવી ગયાં અને તમારી સાથે જોડાઈને સંઘર્ષ કરવા લાગ્યાં તે પણ તમારામાં જ 
સામેલ છે. પરંતુ અલ્લાહના ગ્રંથમાં લોહીના સગાં એકબીજાના વધારે હક્કદાર છે.” નિઃશંક 
અલ્લાહ દરેક વસ્તુને જાણે છે. (રુફૂઅ ૧૦) 


આયતમાં સંધિ માટે “હશ” “મીસાક” શબ્દનો ઉપયોગ થયો છે. આ શબ્દનો મૂળ“ઉ8##” “વુસૂક” છે 
જે અરબી ભાષાની જેમ ગુજરાતીમાં પણ ભરોસા અને વિશ્વાસ માટે વપરાય છે. મીસાક એ દરેક વસ્તુને કહી 
શકાય જેના આધારે કોઈ કોમ પ્રચલિત રિવાજ પ્રમાણે એવો વિશ્વાસ રાખવા માટે સાચી હોય કે અમારી અને 
તેમની વચ્ચે લડાઈ નથી, ભલે પછી આપણી તેમની સાથે સ્પષ્ટ નાયુદ્ધ સંધિથઈ હોય કે ન થઈ હોય. 

બીજું, આયતમાં હોંક્૦59-ઝક્ક શબ્દો કહેવામાં આવ્યાં છે. એટલે કે “તમારી અને તેમની 
વચ્ચે સંધિ હોય.” આના ઉપરથી સ્પષ્ટપણે જણાય છે કે દારુલઇસ્લામના રાજયે જે સંધિ આધારિત સંબંધો કોઈ 


બિનમુસ્લિમ રાજય સાથે સ્થાપ્યાં હોય તે માત્ર બે રાજયો વચ્ચે જ નથી બલકે બન્ને કોમોની વચ્ચે પણ છે અને 


સૂરઃ અન્ફાલ ૮ તફહીમુલકુઅન ર 


તેમની નૈતિક જવાબદારીઓમાં મુસલમાન રાજયની સાથે મુસલમાન કોમ અને તેના લોકો પણ સામેલ છે. 
ઈસ્લામી કાનૂન એ વાતને બિલકુલ વ્યાજબી માનતું નથી કે મુસ્લિમ રાજય જે બાબતો કોઈ દેશ અથવા કોમ સાથે 
નકકી કરે તેની નૈતિક જવાબદારીઓમાંથી મુસલમાન કોમ અથવા તેના લોકો મુક્ત રહે. અલબત્ત, 
દારુલઇસ્લામના રાજયની સંધિઓના બંધનો માત્ર એ મુસલમાનો ઉપર જ લાગુ પડશે જે એ રાજયના ક્ષેત્રમાં 
રહેતાં હોય. આ ક્ષેત્રથી બહારની દુનિયાના બાકીના મુસલમાનો કોઈ પણ રીતે આ જવાબદારીઓમાં સામેલ 
થશે નહીં. આ જ કારણ છે કે હુદેબિયહમાં જે સંધિ નબી સ.અ.વ.એ મકકાના કાફિરો સાથે કરી હતી તેના 
આધારે કોઈ બંધન હઝરત અબૂ બુસૈર અને અબૂ જન્દલ તથા એ મુસલમાનો ઉપર લાગુ પડયું નહીં જે 
દારુલઇસ્લામની પ્રજા ન હતાં. 

(પર) આ વાકયનો સંબંધ જો સૌથી નજીકના કથન સાથે માનવામાં આવે તો અર્થ આ થશે કે જેવી રીતે 
કાફિરો એકબીજાની હિમાયત કરે છે જો તમે ઈમાનવાળાં એવી જ રીતે પરસ્પર એકબીજાની હિમાયત ન કરો તો 
ધરતીમાં ફિત્નો અને મોટો ઝઘડો ઊભો થશે અને જો આનો સંબંધ એ તમામ આદેશો સાથે માનવામાં આવે જે 
૭રમી આયતથી અહીં સુધી આપવામાં આવ્યાં છે તો આ આયતનો અર્થ આ થશે કે જો દારુલઇસ્લામના 
મુસલમાનો એકબીજાના વાલી ન બને અને જો હિજરત કરીને દારુલઇસ્લામમાં નહીં આવનારા અને 
દારુલકુક્રમાં રહેનારાં મુસલમાનોને દારુલઇસ્લામના લોકો તેમની રાજકીય હિમાયતમાંથી બાકાત ન માને, 
અને જો બહારના જુલમના ભોગ બનેલાં મુસલમાનો દ્વારા મદદ માગવામાં આવે ત્યારે તેમની મદદ કરવામાં ન 
આવે, અને જો તેની સાથે આ નિયમનું પણ પાલન ન કરવામાં આવે કે જે કોમ સાથે મુસલમાનોની સંધિ હોય 
તેની વિરૂદ્ધ મદદ માગનારા મુસલમાનોની મદદ કરવામાં આવશે નહીં, અને જો મુસલમાનો કાફિરો સાથે 


મૈત્રીનો સંબંધ સમાપ્ત ન કરે, તો ધરતી ઉપર ફિત્નો અને મોટો ઝઘડો ઊભો થશે. 

(૫૩) આનો અર્થ આ છે કે ઇસ્લામી ભાઈચારાના આધારે વારસાઈ નક્કી કરવામાં આવશે નહીં, ન 
તો એ હકકો કે જે વંશ અને લગ્ન આધારિત સંબંધોના કારણે લાગુ થાય છે, દીની ભાઈઓને એકબીજાના 
મામલામાં પ્રાપ્રથશે. આ બાબતમાં ઇસ્લામી સંબંધના બદલે સગાઈનો સંબંધ જ કાનૂની હકકોનો આધાર 
રહેશે. આવું એટલા માટે કહેવામાં આવ્યું છે કે હિજરત પછી નબી સ.અ.વ.એ મુહાજિરીન અને અનસારની 
વચ્ચે જે ભાઈચારો કરાવ્યો હતો તેના કારણે કેટલાક લોકો એમ માની રહ્યા હતાં કે આ દીની ભાઈઓ 
એકબીજાના વારસ પણ થશે. 


તક ટીમુલક્‌ આન 


૯. સૂરઃ તોબા 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલક્અનિ ર 
જે ૧-૭» ૧૦૩ 


સૂરઃ તોબા 


નામકરણઃ- 

આ સૂરઃબે નામોથી પ્રખ્યાત છે. એક અતૂતૌબા અને બીજું અલબરાઅત. તૌબા એ રીતે કે આમાં એક 
જગ્યાએ કેટલાક ઈમાનવાળા લોકોના ગુનાઓની માફીનો ઉલ્લેખ છે અને બરાઅત એટલા માટે કે તેના 
આરંભમાં મુશ્રિકો સાથેની જવાબદારીમાંથી મુકત થવાની જાહેરાત છે. 


બિસ્મિલ્લાહ નહીં લખવાનું કારણ :- 

આ સૂરઃના આરંભમાં બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહીમ લખવામાં આવતું નથી. આના અનેક કારણો 
તફસીરકર્તાઓએ નોધ્યા છે જેમાં ઘણા મતભેદ છે. પરંતુ સાચી વાત એ છે જે ઇમામ રાઝીએ લખી છે કે નબી 
સ.અ.વ.એ પોતે આની શરૂઆતમાં બિસ્મિલ્લાહ લખાવી ન હતી એટલા માટે સઢાબીઓએ પણ નથી લખી 
અને પછીના લોકો પણ આનું જ અનુસરણ કરતા રહ્યાં. આ એ વાતનો વધુ એક પુરાવો છે કે કુર્ઓાનને નબી 
સ.અ.વ. પાસેથી જેમ છે તેમ લેવામાં અને જેમ આપવામાં આવ્યું હતું તેવું જ તેને જાળવવામાં કેટલી હદે જગ્યા 
તકેદારી અને કાળજી રાખવામાં આવી છે. 


ઊતરાણકાળ અને સૂરઃ ના વિભાગો :- 

આ સૂરઃત્રણ પ્રવચનોની બનેલી છે : 

પહેલું પ્રવચન સૂરઃ ની શરૂઆતથી માંડીને પાંચમા રુકૂઅના અંત સુધી ચાલે છે. આનો ઊતરાણકાળ 
[હિજરી સન ૯ના ઝિલૂકઅદની આસપાસનો છે. નબી સ.અ.વ.એ વર્ષે હઝરત અબૂબક્ર રદિ.ને 
અમીરૃૂલહાજ્જ એટલે કે હાજીઓના સરદાર બનાવીને મક્કા મોકલી દીધા હતાં અને એ અરસામાં આ પ્રવચન 
ઊતર્યું અને નબી સ.અ.વ.એ તરત જ સૈયદના અલી રદિ.ને તેમની પાછળ મોકલ્યાં કે જેથી હજ્જ વખતે તમામ 
અરબસ્તાનની પ્રતિનિધિત્વ સભામાં આને સંભળાવી દે અને આમાં જે કાર્યપદ્ધતિ સૂચવવામાં આવી હતી તેની 
જાહેરાત કરીદે. 

બીજું પ્રવચન દહ રુકૂઅની શરૂઆતથી ૯મા રુકુઅના અંત સુધી ચાલે છે અને તે રજજબ હિજરી સન 
૯ અથવા તેનાથી થોડાક સમય પહેલાં ઊતર્યું હતું જયારે નબી સ.અ.વ. તબૂકની લડાઈની તૈયારી કરી રહ્યા 
હતાં. આમાં ઈમાનવાળાઓને જિહાદમાં સામેલ થવા માટે ઉત્તેજન આપવામાં આવ્યું છે અને એ લોકોને કડક 
ઠપકો આપવામાં આવ્યો છે જે દંભ અથવા ઈમાનની નબળાઈ અથવા આળસ અને આરામપ્રિયતાના કારણે 
અલ્લાહના માર્ગમાં જાનમાલનું નુકસાન સહન કરવાથી બચી રહ્યા હતાં. 

ત્રીજું પ્વચન ૧૦માં રુકૂઅથી શરૂ થઈને સૂરઃના સમાપન સાથે પૂરૂં થાય છે અને તે તબૂકની 
લડાઈમાંથી પાછા ફરતી વખતે ઊતર્યું હતું. આમાં અનેક અંશો એવાં પણ છે જે એ જ દિવસોમાં અલગ અલગ 
પ્રસંગે ઊતર્યા અને પાછળથી નબી સ.અ.વ.એ અલ્લાહના સંકેતના આધારે આ તમામને એકત્ર કરીને એક 
પ્રવચનની શ્રુંખલામાં જોડી દીધાં . પરંતુ કેમ કે તે એક જ વિષય અને એક જ ઘટનાક્રમ સાથે સંબંધિત છે એટલા 
માટે પ્રવચનના જોડાણમાં ક્યાંય તૂટ જોવા મળતી નથી. આમાં દંભીઓના કૃત્યો બદલ ઠપકો, તબૂકની 
લડાઈમાં ન જોડાઈને પાછળ રહી જનારા લોકો માટે ઠપકો, અને એ સાચા ઈમાનવાળા લોકો માટે ઠપકા સાથે 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલકઅનિ ર 
જે ૧-૭» ૧૦૩ 


ક્ષમાની જાહેરાત છે જેઓ પોતાના ઈમાનમાં તો સાચા હતાં પરંતુ અલ્લાહના માર્ગમાં જિહાદમાં જોડાવાથી દૂર 
રહ્યા હતાં. 

ઊતરાણના ક્રમની દષ્ટિએ પહેલું પ્રવચન સૌથી છેલ્લું આવવું જોઈતું હતું પરંતુ વિષયના મહત્ત્વની 
દૃષ્ટિએ તે જ સૌથી પહેલું હતું એટલા માટે કુરઆનના સંપાદનમાં જ નબી સ.અ.વ. એ તેને પહેલું રાખ્યું અને 
બાકીના બન્ને પ્રવચનોને પાછળ મૂકી દીધાં. 


એતિહાસિકપશ્ચાદ્ભૂમિઃ- 

ઊતરાણકાળ નકકી થઈ ગયા પછી હવે આપણે આ સૂરઃ ની એતિહાસિક પશ્ચાદ્ભૂમિ ઉપર એક નજર 
નાખી લેવી જોઈએ. જે ઘટનાક્રમ સાથે આના વિષયોનો સંબંધ છે તેની શરૂઆત હુદેબિયહની સંધિથી થાય છે. 
હુદેબિયહ સુધીના ૬ વર્ષ સુધી સતત સંઘર્ષનું પરિણામ આ સ્વરૂપમાં આવી ગયું હતું કે અરબસ્તાનના લગભગ 
૧/૩ ભાગમાં ઇસ્લામ એક સંગઠિત સમાજનું દીન, એક સંપૂર્ણ સભ્યતા અને સંસ્કૃતિ અને એક પૂર્ણ સ્વાયત્ત 
રાજય બની ગયું હતું. હુદેબિયહની સંધિ જયારે થઈ ત્યારે આ દીનને એ તક પણ મળી ગઈ કે પોતાનો પ્રભાવ 
સરખામણીમાં વધુ શાંતિના વાતાવરણમાં ચારેય બાજુ ફેલાવી શકે. ' ત્યારપછી ઘટનાઓની ગતિએ બે મોટા 
માર્ગ અપનાવ્યાં આગળ જઈને જેના ખૂબ જ મહત્ત્વના પરિણામ આવ્યાં. તેમાંથી એકનો સંબંધ અરબસ્તાન 
સાથે હતો અને બીજાનો રોમન સામ્રાજય સાથે. 


અરબસ્તાન ઉપર અંકુશ મેળવવો :- 


અરબસ્તાનમાં હુદેબિયહ પછી ઇસ્લામી સંદેશ અને તેના પ્રસાર તથા શક્તિના દઢીકરણના જે ઉપાયો 
અપનાવવામાં આવ્યાં તેના કારણે બે વર્ષની અંદર જ ઇસ્લામનો પ્રભાવક્ષેત્ર એટલી હદે વિસ્તાર પામ્યો, અને 
તેની શક્તિ એટલી જબરજસ્ત થઈ ગઈ કે પ્રાચીન અજ્ઞાનતા તેની સામે લાચાર બનીને રહી ગઈ. છેવટે જયારે 
કુરેશના વધુ પડતા ઝનૂની તત્ત્વોએ જોયું કે તેઓ બાજી હારી રહ્યાં છે ત્યારે તેઓ પોતાની ઉપર કાબૂ રાખી શકયા 
નહીં અને તેમણે હુદેબિયહની સંધિ તોડી નાખી. તેઓ આ બંધનમાંથી મુકત થઈને ઇસ્લામની સાથે એક આખરી 
નિર્ણાયક મુકાબલો કરવા માગતા હતાં. પરંતુ નબી સ.અ.વ.એ તેમના આ સંધિભંગ પછી તેમને સ્થિર થવાની 
કોઈ તક ન આપી અને અચાનક મકકા ઉપર હુમલો કરીને હિજરી સન ૮ના રમઝાન માસમાં તેને જીતી લીધું.” 
આના પછી પ્રાચીન અજ્ઞાનવ્યવસ્થાએ છેલ્લું નુકસાન પહોંચાડનાર કૃત્ય હુનેનના મેદાનમાં કર્યું જયાં હવાઝિન, 
સકીફ, નઝ, જુશમ અને બીજા કેટલાક અજ્ઞાનપરસ્ત કબીલાઓએ પોતાની તમામ તાકાત એકત્ર કરીને ઠાલવી 
દીધી જેથી એ સુધારક આંદોલનને અટકાવે જે મકકાવિજય પછી પૂર્ણતાના તબકકાએ પહોંચી ગયું હતું. પરંતુ આ 
હરકત પણ નિષ્ફળ નીવડી અને હુનેનના પરાજયની સાથે અરબસ્તાનના ભાવિનો આખરી ફેંસલો થઈ ગયો કે 
હવે તેણે દારુલઈસ્લામ બનીને રહેવાનું છે. આ ઘટનાને એક વર્ષ પણ પૂરૂં થયું ન હતું ત્યાં અરબસ્તાનનો 
મોટાભાગનો વિસ્તાર ઈસ્લામના તાબા હેઠળ આવી ગયો અને અજ્ઞાનવ્યવસ્થાના માત્ર થોડાંક વિખરાયેલાં 
તત્ત્વો દેશના જુદા જુદા ખૂણાઓમાં બાકી રહી ગયાં. આ પરિણામને પૂર્ણતાની સીમાએ પહોંચવામાં એ 


૧. વિગતો માટેજુઓ સૂરઃ માઇદહ અને સૂરઃ ફત્હની પ્રસ્‍તાવના. 
૨. જુઓ સૂરઃ અન્ફાલ નોંધ ક્રમાંક૪૩ 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલક્અનિ ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


ઘટનાઓ દ્વારા બીજી વધારાની મદદ મળી જે ઉત્તરમાં રોમન સામ્રાજયની સીમા ઉપર એ જ અરસામાં ઘટી રહી 
હતી. ત્યાં જે હિંમત સાથે નબી સ.અ.વ. ૩૦ હજારનું ભારે લશ્કર લઈને ગયાં અને રોમનો નબી સ.અ.વ.ના 
મુકાબલા માટે આવવાથી કતરાઈ ગયાં અને જે કમજોરી દશ વી તેણે સમગ્ર અરબસ્તાન ઉપર નબી સ.અ.વ.ની 
તથા આપના દીનની ધાક બેસાડી દીધી અને આનું પરિણામ આવી રીતે જાહેર થયું કે તબૂકમાંથી પાછા આવતાં જ 
નબી સ.અ.વ.ની પાસે અરબસ્તાનના ખૂણેખૂણાંમાંથી પ્રતિનિધિમંડળોની વણઝાર લાગી ગઈ અને તેઓ 
ઇસ્લામ અને આજ્ઞાપાલનનો એકરાર કરવા માંડયાં.' એટલા માટે, આ જ પરિસ્થિતિ કુઅનિમાં આ શબ્દોમાં 
વર્ણવવામાં આવી છે લહ્ઠાાદાડઠહકરડઝઝપાડ: 5/40 ઈ ડાટ્કદૉડાઈ। “જયારે અલ્લાહની મદદ 
આવી ગઈ અને વિજય મળ્યો અને તે જોઈ લીધું કે લોકો ટોળેટોળાં ઇસ્લામમાં દાખલ થઈ રહ્યાં છે .”” 


તબૂકની લડાઈ :- 

રોમન સામ્રાજય સાથે સંઘર્ષની શરૂઆત મકકા વિજય પહેલાં જ થઈ ગયેલી હતી. નબી સ.અ.વ.એ 
હુદેબિયડ પછી ઇસ્લામનો સંદેશ ફેલાવવા માટે જે પ્રતિનિધિમંડળો અબસ્તાનના વિવિધ ભાગોમાં મોકલ્યા 
હતાં તેમાંથી એક ઉત્તર તરફ સીરિયાની સીમા સાથે અડીને આવેલાં કબીલાઓમાં પણ ગયું હતું. આ લોકો 
મોટાભાગે ખ્રિસ્તીઓ હતાં અને રોમન સામ્રાજયના પ્રભાવ હેઠળ હતાં. એ લોકોએ ઝાતૂત્તલહા (અથવા 
ઝાતઇતલાહ) મુકામે આ પ્રતિનિધિમંડળના પંદર માણસોની હત્યા કરી નાખી અને માત્ર પ્રતિનિધિમંડળના વડા 
કઅબ બિન ઉમૈર ગિફારી રદિ. બચીને પાછા આવ્યાં. આ જ અરસામાં નબી સ.અ.વ. એ બૂસરાના ઉમરાવ 
શૂરહબીલ બિન અમ્રના નામે પણ ઇસ્લામના સંદેશનો પયગામ મોકલ્યો હતો. પરંતુ તેણે આપના એલચી 
હારિસ બિન ઉમૈર રદિ.ને મારી નાખ્યાં. આ ઉમરાવ પણ ખ્રિસ્તી હતો અને રોમન કૈસર-સીઝરનો તાબેદાર 
હતો. આ કારણોસર નબી સ.અ.વ. એ જમાદિલઊલા [હિજરી સન ૮ માં ૩૦૦૦ મુજાહિદોનું એક લશ્કર 
સીરિયાની સીમા તરફ મોકલ્યું કેજેથી ભવિષ્ય માટે આ પ્રદેશ મુસલમાનો માટે શાંતિપૂર્ણ થઈ જાય અને અહીંના 
લોકો મુસલમાનોને નબળાં માનીને તેમની ઉપર અત્યાચાર કરવાની હિંમત ન કરે. આ લશ્કર જયારે મઆન 
મુકામ નજીક પહોચ્યું ત્યારે ખબર પડી કે શૂરહબીલ બિન અમ્ર એક લાખનું લશ્કર લઈને મુકાબલો કરવા માટે 
આવી રહ્યો છે, રોમન કૈસર-સીઝર પોતે હમિસ મુકામે હાજર છે અને તેણે તેના ભાઈ થિયોડોરની આગેવાની 
હેઠળ એક લાખનું વધારાનું લશ્કર રવાના કર્યું છે. પરંતુ આ ડરામણી ખબરો છતાં ૩૦૦૦ શૂરવીરોનું આ નાનું 
લશ્કર આગળ વધતું રહ્યું અને મુ'તા મુકામે શરહબીલના એક લાખના લશ્કર સાથે ટકારઈ ગયું. આ 
શુરવીરતાનું પરિણામ એ આવવું જોઈતું હતું કે ઇસ્લામી મુજાહિદોનો સાવ ભુકકો બોલાઈ જાત. પરંતુ સમગ્ર 
અરબસ્તાન અને સમગ્ર મધ્યપૂર્વ આ જોઈને અવાક્‌ અને ચકિત થઈ ગયાં કે ૧:૩૩ ના આ મુકાબલામાં પણ 
કાફિરો મુસલમાનો ઉપર વિજયી થઈ શકયા નહીં. આ જ વસ્તુ હતી જેણે સીરિયા અને તેને અડીને આવેલા 
વિસ્તારોમાં રહેતાં અર્ધસ્વાયત્ત આરબ કંબીલાઓને, બલકે ઇરાકની નજીક રહેતાં નજદના કબીલાઓને પણ, 
જે ઈરાની બાદશાહોના પ્રભાવ હેઠળ હતાં, ઇસ્લામની તરફ વાળી દીધાં અને તેઓ હજારોની સંખ્યામાં 
મુસલમાન થઈ ગયાં. બની સુલૈમ (જેમના વડા અબ્બાસ બિન મિર્દાસ સુલમી હતાં) અને અશજઅ, ગતફાન, 


૧ . હદીસવેત્તાઓએ આ જગ્યાએ જે કબીલાઓ અને સરદારો તથા બાદશાહોના પ્રતિનિધિમંડળોનો ઉલ્લેખ કર્યો છે તેમની કુલ 
સંખ્યા ૭૦ સુધી પહોંચે છે જે અરબસ્તાનના ઉત્તર, દક્ષિણ , પૂર્વ, પશ્ચિમ, એમ દરેક વિસ્તારમાંથી આવ્યા હતાં. 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલકઅનિ ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


સૂરઃ તોબા તફહીમુલકુઓંન ર 
તબૂકની લડાઈ સમયનું અરબસ્તાન 


પા. ૧૯૮-૧૪૯૯ 


ન 
નપ 


બનૂ ઉબાર 


ખપ નજરાન જ જ 
બનૂ બજીલા 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલકઅનિ ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


સુબયાન અને ફઝારહના લોકો એ જ અરસામાં ઇસ્લામમાં દાખલ થયાં અને એ જ અરસામાં રોમન સામ્રાજયના 
આરબ લશ્કરનો એક સેનાપતિ ફરવાહ બિન અમ્ર અલજુઝામી મુસલમાન થઈ ગયો જેણે તેના ઈમાનનો એવો 
ભવ્ય પુરાવો આપ્યો કે આસપાસના તમામ પ્રદેશો તેને જોઈને દંગ રહી થઈ ગયાં. કેસરને જયારે ફરવાહના 
ઇસ્લામ કબૂલવાના સમાચાર મળ્યાં ત્યારે તેણે તેમની ધરપકડ કરાવીને તેના દરબારમાં બોલાવ્યાં અને તેમને 
કહ્યું કેબે વસ્તુઓમાંથી એકને પસંદ કરી લો. કાં તો ઇસ્લામનો ત્યાગ કે જેના પરિણામે તમને માત્ર મુકત જ નહીં 
કરવામાં આવે બલકે તમને તમારા પદ ઉપર પુનઃનિયુક્ત કરી દેવામાં આવશે , અથવા ઇસ્લામ કે જેના પરિણામે 
તમને મૃત્યુદંડ આપવામાં આવશે. તેમણે ધૈર્યપૂર્વક ઇસ્લામ પસંદ કરી લીધું અને સત્ય કાજે જીવ આપી દીધો. 
આ જ ઘટનાઓ હતી જેમણે કૈસરને એ “જોખમ” નું સાચું મહત્ત્ત સમજાવ્યું જે અરબસ્તાનમાંથી ઊઠીને તેના 
સામ્રાજયની તરફ આગળ વધી રહ્યું હતું. 

બીજા જ વર્ષે કેસરે મુસલમાનોને મુ'ત્તાની લડાઈની સજા આપવા માટે સીરિયાની સરહદ ઉપર લશ્કરી 
તેયારીઓ શરૂ કરી દીધી અને તેના હાથ નીચે ગસ્સાની અને બીજા આરબ સરદારો લશ્કર ભેગું કરવા માંડયાં. 
નબી સ.અ.વ. આનાથી અજાણ ન હતાં. તેઓ હંમેશાં એવી દરેક નાનામાં નાની વાતથી પણ માહિતગાર 
રહેતા હતાં જેની ઇસ્લામી આંદોલન ઉપર થોડી પણ અનુકૂળ કે પ્રતિકૂળ અસર પડતી હોય. તેમણે આ 
તેૈયારીઓનો અર્થ તરત જ સમજી લીધો અને સહેજ પણ ઢીલ કર્યા વિના કૈસરની ભારે તાકાત સામે ટક્કર 
લેવાનો નિર્ણય કરી લીધો. આ પ્રસંગે સહેજ પણ કમજોરી દેખાડવામાં આવી હોત તો બધું કર્યું-કરાવ્યું એળે 
જાત. એક તરફ મૃતપ્રાય જહાલત હતી, જેની ઉપર હુનેન મુકામે આખરી પ્રહાર કરી દેવામાં આવ્યો હતો, તે 
ફરીથી જીવતી થઈ જાત. બીજી તરફ મદીનાના દંભીઓ હતાં જે અબૂ આમિર રાહિબ મારફતે ગસ્સાનના 
ખ્રિસ્તી રાજા અને ખુદ કેસરની સાથે અંદરખાને સાંઠગાંઠ ધરાવતા હતાં અને જેમણે પોતાની ચાલો ઉપર 
ધાર્મિકતાનો પડદો નાખવા માટે મદીનાને અડીને જ મસ્જિદેઝિરાર ઊભી કરી દીધી હતી, તેઓ પીઠમાં છરો 
ભોંકી દેત. સામેથી કેસર કે જેનો દબદબો ઈરાનીઓને પરાજય આપ્યા પછી તમામ દૂર અને નજીકના પ્રદેશો 
ઉપર છવાઈ ગયો હતો તે હુમલો કરી દેત અને આ ત્રણ ભારે જોખમોના સંયુકત હુમલા સામે ઇસ્લામ જીતેલી 
બાજી અચાનક હારી જાત. આટલા માટે જયારે દેશમાં દુષ્કાળની પરિસ્થિતિ હતી, ઉનાળો ધોમ તપતો હતો, 
ખેતી પાકવા આવી હતી, વાહનો અને સાધન-સામગ્રીની વ્યવસ્થા કરવી ભારે મુશ્કેલ કામ હતું. નાણાંની ભારે 
તંગી હતી અને દુનિયાની સૌથી મોટી બે શક્તિઓમાંથી એકનો મુકાબલો કરવાનો હતો. તેમ છતાં ખુદાના 
નબીએ આ જોઈને કે આ સત્યના સંદેશ માટે જીવન અને મોતના ફેસલાનો સમય છે, એ જ પરિસ્થિતિમાં યુદ્ધની 
તેયારી કરવાની જાહેરાત કરી દીધી. અગાઉની તમામ લડાઈઓમાં તો નબી સ.અ.વ.નો નિયમ આ હતો કે 
છેલ્લે સુધી કોઈને પણ જણાવતાં ન હતાં કે કઈ બાજુ જવાનું છે અને કોનો મુકાબલો કરવાનો છે, બલકે 
મદીનામાંથી નીકળ્યા પછી નિશ્ચિત મુકામની તરફ સીધો માર્ગ અપનાવવાને બદલે વળાંકવાળો રસ્તો પકડીને 
જતા હતાં પરંતુ આ પ્રસંગે નબી સ.અ.વ.એ આ ગુપ્તતા પણ ન જાળવી અને સ્પષ્ટપણે જણાવી દીધું કે રોમની 
સાથે મુકાબલો છે અને સીરિયા તરફ જવાનું છે. 

આ મોકાની ગંભીરતા અરબસ્તાનમાં બધાં જ અનુભવી રહ્યા હતાં. પ્રાચીન જહાલતના બાકી બચેલાં 
આશકો માટે આ આશાની એક છેલ્લી કિરણ હતી અને રોમ અને ઇસ્લામની ટક્કરના પરિણામની રાહ તેઓ 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલકઅનિ ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


દ 


બેચેન બનીને જોઈ રહ્યા હતાં. કેમ કે તેઓ પોતે પણ જાણતા હતાં કે આના પછી ક્યાંયથી આશાની ઝલક 
દેખાવાની નથી. દંભીઓએ પણ તેમનો છેલ્લો દાવ આની ઉપર જ લગાવી દીધો હતો અને તેઓ તેમની 
મસ્જિદેઝિરાર ઊભી કરીને રાહ જોઈ રહ્યા હતાં કે સીરિયાની લડાઈમાં ઇસ્લામના ભાગ્યનું પાસું ફરી જાય તો આ 
તરફ દેશની અંદરના ભાગમાં તેઓ તેમના ફિત્નાનો ઝંડો લહેરાવી દે. એટલું જ નહીં બલકે તેમણે આ કૂચને 
નિષ્ફળ બનાવવા માટે બધી જ યુક્તિઓનો પણ ઉપયોગ કરી નાખ્યો. આ તરફ સાચા મુસલમાનોને પણ પૂરો 
અહેસાસ હતો કે જે આંદોલન માટે રર વર્ષથી તેઓ માથે કફન બાંધીને જીવી રહયાં છે અત્યારે તેનું ભાગ્ય તોળાઈ 
રહ્યું છે. આવા સમયે હિંમત દાખવવાનો અર્થઆ છે કે આ આંદોલન માટે સમગ્ર દુનિયા ઉપર છવાઈ જવાના દ્વાર 
ખુલી જાય અને કમજોરી દાખવવાનો અર્થ આ છે કે અરબસ્તાનમાં પણ તેમની બાજી ઊંધી પડી જાય. એટલા માટે 
આવી લાગણીઓ સાથે આ સત્યના આશકોએ અત્યંત ઉત્સાહ અને ઉમંગ સાથે યુદ્ધની તેયારી કરી. 
સાધનસામગ્રી મેળવવામાં દરેકે પોતાની હેસિયતથી આગળ વધીને ભાગ લીધો. હઝરત ઉસ્માન રદિ. અને 
હઝરત અબ્દુર્રહમાન બિન ઔફ રદિ. એ મોટી રકમો આપી. હઝરત ઉમર રદિ. એ તેમની જીવનભરની 
કમાણીનો અડધો ભાગ લાવીને મૂકી દીધો. હઝરત અબૂબક્ર રદિ. એ તેમની બધી જ મૂડી ભેટ કરી દીધી. ગરીબ 
સહાબીઓએ મહેનત મજૂરી કરી કરીને જે કંઈ કમાવ્યું તે લાવીને હાજર કરી દીધું. ન્રીઓએ તેમના ઘરેણાં 
ઊતારીને આપી દીધાં, બલિદાનની ભાવના ધરાવતા સ્વયંસેવકોના ટોળેટોળાં ચારેય બાજુથી ઊમટીને આવવા 
માંડયાં અને તેમણે માગણી કરી કે હથિયાર અને વાહનની વ્યવસ્થા થાય તો અમારા પ્રાણ બલિદાન માટે તૈયાર 
છે. જેમને વાહનો મળી શકતા ન હતાં તેઓ રડતા હતાં અને તેમની નિષ્ઠાપૂર્ણ તત્પરતા એ રીતે દર્શાવતા હતાં કે 
નબી સ.અ.વ. ગળગળા થઈ જતા હતાં. આ અવસર વ્યવહારમાં ઈમાન અને દંભ વચ્ચેના ભેદની કસોટી બની 
ગયું હતું. એટલે સુધી કે એ સમયે પાછળ બેસી રહેવાનો અર્થ આ હતો કે ઇસ્લામની સાથે તે માણસના સંબંધની 
સચ્ચાઈ હંમેશને માટે શંકાસ્પદ બની જાય. એટલા માટે તબૂક તરફ જતી વખતે મુસાફરી દરમ્યાન જયારે 
કોઈ માણસ પાછળ રહી જતો ત્યારે સહાબીઓ નબી સ.અ.વ.ને તેની ખબર આપી દેતા હતાં અને જવાબમાં 
નબી સ.અ.વ. તરત જ કહી દેતા હતાં કે ૧૦૧% ક્લાક ક શ્ત્ાકઝકવકહછાકકકડ- 
“જવા દો, જો તેની અંદર થોડી પણ ભલાઈ હશે તો અલ્લાહ તેને ફરીથી તમારી સાથે મેળવી દેશે અને જો કોઈ 
બીજી સ્થિતિ હોય તો આભાર માનો કે અલ્લાહે તેના જૂઠા સંગાથથી તમને મુક્તિ આપી.” 

હિજરી સન ૯ ના રજ્જબ માસમાં નબી સ.અ.વ. ૩૦,૦૦૦ મુજાહિદોની સાથે સીરિયા તરફ રવાના 
થયાં જેમાં ૧૦,૦૦૦ ધોડે સવાર હતાં. ઊંટોની તંગી એટલી હદે હતી કે એક એક ઊંટ ઉપર અનેકો માણસો 
વારાફરતી સવાર થતા હતાં. આમાં વળી ભારે ગરમી અને પાણીની અછત વધારાની હતી. પરંતુ જે સાચી 
હિંમતનો પુરાવો આ નાજુક સમયે મુસલમાનોએ આપ્યો તેના ફળ તબૂક પહોંચીને તેમને નકકર સ્વરૂપે મળી 
ગયાં. ત્યાં પહોચીને તેમને ખબર પડી કે કેસર અને તેના તાબા હેઠળના લોકોએ મુકાબલા માટે આવવાને બદલે 
તેમનાં લશ્કરો સરહદ ઉપરથી ખસેડી લીધાં છે અને હવે કોઈ દુશ્મન છે જ નહીં કે તેની સાથે લડાઈ કરવામાં 
આવે. સીરતના લેખકો સામાન્ય રીતે આ કિસ્સાને એવી રીતે લખી નાખે છે કે જાણે એ સમાચાર જ સાવ ખોટા 
નીકળ્યાં જે નબી સ.અ.વ.ને રોમન લશ્કરની જમાવટ વિષે મળ્યા હતાં. જો કે હકીકત આ હતી કે કૈસરે લશ્કરી 
જમાવટ શરૂ કરી હતી પરંતુ જયારે નબી સ.અ.વ. તેની તૈયારીઓ પૂરી થાય તે પહેલાં જ મુકાબલો કરવા માટે 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલકઅનિ ર 
જે ૧-૭» ૧૦૩ 


પહોંચી ગયાં ત્યારે સરહદ ઉપરથી લશ્કરો ખસેડી લેવા સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો તેણે ન જોયો. મુ'ત્તાની 
લડાઈમાં ૩ હજાર અને ૧ લાખ વચ્ચેની લડાઈની જે સ્થિતિ તે જોઈ ચૂકયો હતો તેના પછી તેનામાં એટલી હિંમત 
ન હતી કે ખુદ નબી સ.અ.વ.ની આગેવાનીમાં જયાં ૩૦ હજારનું લશ્કર આવી રહયું હોય ત્યાં લાખ-બે લાખ 
માણસોનું લશ્કર લઈને મેદાનમાં આવી જાય. 

કેસરદ્વારા આવી રીતે પીછેહઠ કરવાથી જે નૈતિક વિજય પ્રાપ્ત થયો તેને નબી સ.અ.વ. એ આ તબકકે 
પૂરતો માન્યો અને તબૂકથી આગળ વધીને સીરિયાની સરહદમાં દાખલ થવાને બદલે આપે આ વાતને આ 
વિજયીમાંથી શકય તેટલા મહત્તમ રાજકીય અને યુદ્ધકીય ફાયદા મેળવી લેવાને પ્રાથમિકતા આપી. એટલા માટે 
આપે તબૂકમાં ૨૦ દિવસ રોકાણ કરીને એ અનેક નાની-નાની રાજયસત્તાઓને કે જે રોમન સામ્રાજય અને 
દારુલઇસ્લામની વચ્ચે આવેલી હતી અને હજી સુધી રોમનોના પ્રભાવ હેઠળ હતી, તેમને લશ્કરી દબાણ ધ્વારા 
ઇસ્લામી રાજયના ખંડિયા અને તાબેદાર બનાવી લીધાં. આના વિષે દૂમતુલજુન્દલના ખ્રિસ્તી સરદાર ઉકેદિર 
બિન અબ્દુલ મલિક કિન્દી, એલાના ખ્રિસ્તી સરદાર રઈસ યૂઢન્ઞા બિન રુ'બા, અને આવી રીતે મકના, 
જરબાઅ અને અઝરુહના ખ્રિસ્તી સરદારોએ પણ ખંડણી આપીને મદીનાની તાબેદારી સ્વીકારી લીધી અને 
આનું પરિણામ આ આવ્યું કે ઇસ્લામી સરહદો અને રાજ્ય સીધા રોમન સામ્રાજયની સરહદ સુધી પહોચી ગયાં 
અને જે આરબ કબીલાઓનો રોમના કેસરો હજુ સુધી આરબોની વિરૂદ્ધ ઉપયોગ કરી રહ્યા હતાં હવે તેમનો મોટો 
ભાગ રોમનોના મુકાબલામાં મુસલમાનોનો સહયોગી બની ગયો. આનો બીજો સૌથી મોટો ફાયદો આ થયો કે 
રોમન સામ્રાજયની સાથે એક લાંબા સંઘર્ષમાં પડી જતાં પહેલાં ઇસ્લામને અરબસ્તાન ઉપર પોતાની પકડ 
મજબૂત કરી લેવાની પૂરી તક મળી ગઈ. તબૂકના આ યુદ્ધવિહોણા વિજયે અરબસ્તાનમાં એ લોકોની કેડ ભાંગી 


નાખી જે હજુ સુધી પ્રાચીન જહાલતની પુનઃસ્થાપવાની આશા રાખીને બેઠા હતાં , પછી એ ખુલ્લા મુશ્રિકો હોય 
અથવા ઇસ્લામના પડદા પાછળ દંભી બનેલાં હોય. આ છેલ્લી હતાશાએ એમાંથી મોટાભાગનાઓ માટે આ 
સિવાય કોઈ રસ્તો બાકી રહેવા દીધો નહીં કે ઇસ્લામની છત્રછાયામાં આશ્રય મેળવી લે અને જો પોતે ઈમાનની 
નિયામત ન પામે તો પણ ઓછામાં ઓછી તેમની ભાવિ પેઢીઓ સંપૂર્ણપણે ઇસ્લામમાં સમાઈ જાય. આના પછી 
જે નામની લઘુમતી શિર્ક અને અજ્ઞાનતામાં મકકમ રહી ગઈ હતી તે એટલી લાચાર બની ગઈ હતી કે આ 
સુધારાત્મક ક્રાંતિની પૂર્ણતામાં સહેજ પણ આડે આવી શકે તેમ ન હતી કે જેના માટે અલ્લાહે પોતાના 
પયગમ્બરને મોકલ્યો હતો. 


સમસ્યાઓ અને ચચાંના વિષયો :- 

આ પશ્રાદ્ભૂમિને નજરની સામે રાખ્યા પછી આપણે સહેલાઈથી એ મોટી મોટી સમસ્યાઓને જાણી 
શકીએ છીએ જે એ વખતે સામે હતી અને જેના વિષે સૂરઃ તૌબામાં ચર્ચા કરવામાં આવી છે : 

(૧) હવે કેમ કે અરબસ્તાનનો વહીવટ સંપૂર્ણપણે મુસલમાનોના હાથમાં આવી ગયો હતો તેમજ બધી 
જ આડે આવતી શક્તિઓ લાચાર થઈ ગઈ હતી એટલા માટે આ નીતિ સ્પષ્ટપણે સામે આવી જવી જોઈતી હતી 
કે જે અરબસ્તાનને પૂર્ણ દારુલઇસ્લામ બનાવવા માટે અપનાવવી જરૂરી હતી. એટલા માટે તે નીચેના સ્વરૃપે 
રજૂકરવામાં આવી. 

અ. અરબસ્તાનમાંથી શિર્કને સદંતર ખતમ કરી નાખવામાં આવે અને પ્રાચીન શિર્કયુકત વ્યવસ્થાને 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલક્અનિ ર 
જે ૧-૭» ૧૦૩ 


જડમૂળથી ઉખેડી નાખવામાં આવે જેથી ઇસ્લામનું કેન્દ્ર હંમેશ માટે શુદ્ધ ઇસ્લામી કેન્દ્ર બની જાય અને કોઈ બીજું 
તત્ત્વ તેના ઇસ્લામી સ્વરૂપમાં ન તો દખલ કરી શકે, ન તો કોઈ જોખમના સમયે આંતરિક ફિત્નાનું કારણ બની 
શકે. આ જ હેતુ માટે મુશ્રિકો પ્રત્યેની જવાબદારીઓમાંથી મુક્તિની તથા તેમની સાથેની સંધિઓની સમાપ્તિની 
જાહેરાત કરવામાં આવી. 

બ. કા'બાનો વહીવટ ઈમાનવાળાઓના હાથમાં આવી ગયા પછી આ અયોગ્ય હતું કે જે ઘર ફકત 
ખુદાની બંદગી માટે અને સાર્વજનિક ઉપયોગ માટે અપણ કરી દેવામાં આવ્યું હતું તેમાં રાબેતા મુજબ શિ થતું 
રહે અને તેનું વાલીપણું પણ મુશ્રિકોના કબજામાં રહે. એટલા માટે હુકમ આપવામાં આવ્યો કે હવેથી કા'બાનું 
વાલીપણું પણ તૌહીદપરસ્તોના હાથમાં રહેવું જોઈએ અને બૈતુલ્લાહની સીમાની અંદર શિર્ક અને જહાલતની 
તમામ વિધિઓ પણ બળપૂર્વક બંધ કરી દેવી જોઈએ , બલકે હવે મુશ્રિકો અ ઘરની નજીક ફરકવા પણ ન પામે કે 
જેથી આ ઇબ્રાહીમી બુનિયાદના શિકથી દૂષિત થવાની કોઈ શકયતા બાકી ન રહે. 

ક. અરબસ્તાનના સાંસ્કૃતિક જીવનમાં જહાલતકાળના રીતરિવાજોના જે અવશેષો હજુ સુધી બાકી 
હતાં તેમનું આધુનિક ઇસ્લામીકાળમાં ચાલુ રહેવું કોઈ પણ રીતે યોગ્ય ન હતું, એટલા માટે તેમને જડમૂળથી દૂર 
કરવા તરફ ધ્યાન દોરવામાં આવ્યું. નસીનો નિયમ આ રિવાજોમાં સૌથી મોટું કલંક હતું એટલા માટે તેની ઉપર 
સીધો પ્રહાર કરવામાં આવ્યો અને આ જ પ્રહાર વડે મુસલમાનોને જણાવી દેવામાં આવ્યું કેજહાલતના બાકીના 
અવશેષોની સાથે તેમણે શું કરવું જોઈએ. 

(ર) અરબસ્તાનમાં ઇસ્લામનું અભિયાન પૂર્ણતાએ પહોંચી ગયા પછી બીજો મહત્ત્વનો તબકકો જે હવે 
સામે હતો તે આ હતો કે અરબસ્તાનની બહાર સત્યદીનનું પ્રભાવક્ષેત્ર વિસ્તારવામાં આવે. આ બાબતમાં રોમ 
અને ઈરાનની રાજકીય શક્તિઓ સૌથી મોટી અડચણો હતી અને એ અનિવાર્યબની ગયું હતું કે અરબસ્તાનના 
કામમાંથી નવરા પડ્યા પછી તરત જ તેમની સામે ટકકર લેવામાં આવે. આગળ જતાં અન્ય બિનમુસ્લિમ 
રાજકીય અને સાંસ્કૃતિ વ્વવસ્થાઓ સાથે પણ આવી જ રીતે મામલો થવાનો હતો. એટલા માટે મુસલમાનોને 
આદેશ આપવામાં આવ્યો કે અરબસ્તાનની બહાર જે લોકો સત્યદીનના અનુયાયીઓ નથી તેમની સ્વાયત્તતાને 
તલવારના જોરે ખતમ કરી નાખો, એટલે સુધી કે તેઓ ઈસ્લામી સત્તાના તાબે થઈને રહેવાનું સ્વીકારી લે. જયાં 
સુધી સત્યદીન ઉપર ઈમાન લાવવાને સંબંધ છે , તેમને એ અખત્યાર છે કે ઈમાન લાવે કે ન લાવે પરંતુ તેમને એ 
હકક પહોંચતો નથી કે ખુદાની ધરતી ઉપર પોતાનો હુકમ ચલાવે અને માનવસમાજોની લગામ પોતાના હાથમાં 
રાખીને તેમની બૂરાઈઓને લોકો ઉપર અને તેમની અનુગામી પેઢીઓ ઉપર બળજબરીપૂર્વક લાગુ કરતાં રહે. 
વધુમાં વધુ જે સ્વતંત્રતાનો ઉપયોગ કરવાની તેમને સત્તા આપી શકાય તે એટલી હદ સુધી હોય કે પોતે જો 
માર્ગભૂલેલા બનીને રહેવા માગતા હોય તો રહે પણ એ શરતે કે જિઝયહ (ખંડણી) ચૂકવીને ઇસ્લામી 
રાજયસત્તાના તાબેદાર બનીને રહે. 

(૩) ત્રીજી મહત્ત્વની સમસ્યા દંભીઓની હતી જેમની સાથે અત્યાર સુધી હંગામી સમાધાનની દષ્ટિએ 
આંખ આડા કાન કરવાનો અને દરગુજર કરવાનો વ્યવહાર કરવામાં આવી રહ્યો હતો. હવે કેમ કે બાહ્ય 
જોખમોનું દબાણ ઘટી ગયું હતું, બલકે રહ્યું જ ન હતું, તેથી આદેશ આપવામાં આવ્યો કે ભવિષ્યમાં તેમની સાથે 
નરમ વલણ દાખવવામાં ન આવે અને એ જ કડક વ્યવહાર સત્યના એ છૂપા વિરોધીઓની સાથે પણ કરવામાં 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલકઅનિ ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


આવે જેખુલ્લા સત્યના વિરોધીઓ સાથે કરવામાં આવે છે. આમ, આ જ નીતિ હતી જે અનુસાર નબી સ.અ.વ. 
એ તબૂકની લડાઈની તૈયારીના જમાનામાં સૂવૈલિમના ઘરમાં આગ લગાવડાવી દીધી જયાં દંભીઓનું એક જૂથ 
એટલા માટે ભેગું થતું હતું કે મુસલમાનોને લડાઈમાં ભાગ લેવાથી દૂર રાખવાનો પ્રયત્ન કરે, અને આ જ નીતિ 
હેઠળ તબૂકમાંથી પાછા ફરતાં જ નબી સ.અ.વ. એ પહેલું કામ આ કર્યું કે મસ્જિદેઝિરારને તોડી પાડવા અને 
સળગાવી મૂકવાનો હુકમ આપી દીધો. 

(૪) સાચા મુસલમાનોમાં હજુ સુધી નિર્ધારની જે થોડી ઘણી ખામી હતી તેનો ઇલાજ કરવાનું પણ 
જરૂરી હતું. કેમ કે ઇસ્લામ વિશ્વવ્યાપી સંઘર્ષના તબકકામાં દાખલ થવાનો હતો અને આ તબકકામાં જયારે 
એકલા મુસ્લિમ અરબસ્તાનને બિનમુસ્લિમ દુનિયા સાથે ટક્કર ઝીલવાની હતી, ઈમાનની કમજોરી કરતાં વધારે 
કોઈ આંતરિક જોખમ ઇસ્લામી સમાજ માટે હોઈ શક્તો ન હતો. એટલા માટે જે લોકોએ તબૂકના પ્રસંગે તકવાદ 
અને નબળાઈ દેખાડ્યા હતાં તેમને ખૂબ કડક રીતે ઠપકો આપવામાં આવ્યો. પાછળ રહી જનારા લોકોના એ 
કૃત્યને કેતેઓ કોઈ પણ યોગ્ય કારણ વિના પાછળ રહી ગયાં તેને એક દંભી વર્તન અને ઈમાનમાં તેમના ખોટા 
હોવાનો ખુલ્લો પુરાવો ઠરાવવામાં આવ્યો, અને ભવિષ્ય માટે ખૂબ જ સ્પષ્ટતાપૂર્વક આ વાત સમજાવી દેવામાં 
આવી કે અલ્લાહના કલમાને બુલંદ કરવાનો સંઘર્ષ અને કુફ્ર તથા ઇસ્લામનો સંઘર્ષ આ જ અસલ કસોટી છે જેની 
ઉપર કોઈપણ મુસલમાનના ઈમાનના દાવાને ચકાસવામાં આવશે. જે આ લડાઈમાં ઈસ્લામ માટે જાન,માલ 
અને સમય તથા શ્રમનો ભોગ આપવાથી દૂર રહેશે તેનું ઈમાન જ ભરોસાપાત્ર નહીં ગણાય અને આ પાસાની 
કચાશ કોઈ બીજા ધાર્મિક કૃત્ય દ્રારા ભરપાઈ કરી શકાશે નહીં. 

આ બાબતોને નજર સમક્ષ રાખીને સૂરઃ તૌબાનો અભ્યાસ કરવામાં આવે તો તેના તમામ વિષયો 
સહેલાઈથી સમજમાં આવી જશે. 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલક્અનિ ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


1 [દળ 45 તન 


રુકૂઅ : ૧૬ સૂરઃ ન ન આયત : ૧૨૯ 


5-1] 77૫૫ક 1 72 ૮૭૫૪૬ ન 


૦9 ગરજ હ “ઠી કશક કદ્રાહકેદોડ 


જવાબદારીમાંથી મુક્તિની જાહેરાત છે, અલ્લાહ અને તેના પયગમ્બર તરફથી એ 
મુશ્રિકો પ્રત્યે જેમની સાથે તમે સંધિઓ કરી હતી.' 


(૧) જેમ કે અમે સૂરઃની પ્રસ્‍તાવનામાં જણાવી ગયાં છીએ તેમ આ પ્રવચન પાંચમા રુકુઅના અંત સુધી 
હિજરી સન ૯માં ઊતર્યું હતું જયારે નબી સ.અ.વ. હઝરત અબૂબક્ર રદિ.ને હજ્જ માટે રવાના કરી ચૂકયા હતાં. 
તેમના ગયા પછી જયારે આ પ્રવચન ઊતર્યું ત્યારે સહાબીઓએ નબી સ.અ.વ.ને કહ્યું કે આને અબૂબક્ર રદિ.ને 
મોકલી આપો કે જેથી તેઓ ઢજજમાં તેને સંભળાવી દે. પરંતુ આપે કહ્યું કે આ મહત્ત્વની બાબત અંગેની જાહેરાત 
મારા તરફથી મારાજ ઘરના કોઈ માણસ દ્વારા થવી જોઈએ. એટલા માટે નબી સ.અ.વ.એ હઝરત અલી રદિ.ને 
આ કામ માટે નીમ્યાં અને સાથે જ હુકમ આપી દીધો કે હાજીઓના જાહેર સંમેલનમાં તેને સંભળાવ્યા પછી નીચે 
દશવિલી ચાર વાતોની જાહેરાત પણ કરી દેજો . (૧) જન્નતમાં કોઈ એવો માણસ દાખલ નહીં થાય જે ઇસ્લામ ધર્મ 
સ્વીકારવાનો ઇનકાર કરી દે. (૨) આ વર્ષ પછી કોઈ મુશ્રિક હજ્જ માટે ન આવે. (૩) બૈતુલ્લાહની આસપાસ 
નગ્ન તવાફ કરવાની મનાઈ છે. (૪) જે લોકોની સાથે રસૂલુલ્લાહ સ.અ.વ.ની સંધિ ચાલુ છે એટલે કે જેમણે 
સંધિભંગ કર્યોનથી તેમની સાથે સંધિ તેની મુદ્દત સુધી વફાદારીપૂર્વક નિભાવવામાં આવશે. 

અત્રે એ જાણી લેવું પણ લાભદાયી રહેશે કે મકકાવિજય પછી ઇસ્લામીકાળની પહેલી હજજ સને ૮ 
હિજરી માં જૂની પદ્ધતિ પ્રમાણે થઈ. ત્યારપછી હિજરી સને ૯માં આ બીજી હજજ મુસલમાનોએ પોતાની પદ્ધતિ 
પ્રમાણે કરી અને મુશ્રિકોએ તેમની પદ્ધતિ પ્રમાણે. તેના પછી ત્રીજી હજજ હિજરી સને ૧૦માં શુદ્ધ ઇસ્લામી 
પદ્ધતિ ઉપર થઈ અને આ જ એ પ્રખ્યાત હજ્જ છે જેને હજજતુલવિદાઅ કહેવામાં આવે છે. નબી 
સ.અ.વ.પહેલાં બે વર્ષ હજજ માટે ન ગયાં. ત્રીજા વર્ષે જયારે શિ્કનો ધરમૂળમાંથી સફાયો થઈ ગયો ત્યારે આપે 
હજજ અદા કરી. 

(ર) સૂરઃ અનફાલમાં ૫૮મી આયતમાં આવી ગયું છે કે જયારે તમને કોઈ કોમ તરફથી દગો (સંધિભંગ 
અને ગદ્દારી)ની આશંકા હોય તો ખુલ્લી રીતે તેમની સંધિ તેમની તરફ ફેંકી દો અને તેને ચેતવી દો કે હવે અમારી 
તમારી સાથે કોઈ સંધિ અમલમાં નથી. આ જાહેરાત વિના કોઈ પણ સંધિ ધરાવતી કોમની સામે લડાઈની 
કાર્યવાહી શરૂ કરી દેવી પોતે જ અપ્રમાણિકતાનું આચરણ કરવું છે. આ જ નેતિક સિયમ પ્રમાણે સંધિઓને રદ 
કરવાની આ જાહેરાત એ તમામ કબીલાઓ સામે કરવામાં આવી જે સંધિઓ છતાં હંમેશાં ઇસ્લામની વિરૂદ્ધ 
કાવતરા કરતા હતાં અને તક મળતાં જ સંધિને અભરાએ ચઢાવી દઈને દુશ્મની દાખવતા હતાં. આ સ્થિતિ બની 
કિનાના અને બની ઝમરહ અને કદાચ એકાદ બીજા કબીલા સિવાય બાકીના એ તમામ કબીલાઓની હતી જે એ 
સમય સુધી શિક ઉપર કાયમ હતાં. 

સંધિની જવાબદારીમાંથી મુક્તિની આ જાહેરાતથી અરબસ્તાનમાં શિર્ક અને મુશ્રિકોનું અસ્તિત્વ 
વ્યવહારમાં કાયદા વિરૂદ્ધનું (૦૫॥દ્વપ/) થઈ ગયું અને તેમના માટે સમગ્ર દેશમાં કોઈ આશ્રયસ્થાન બાકી ન રહ્યું 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલકઅનિ ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


પ. 621454 


વે તર મે દેશમાં બીજા ચાર મહિના હરીફરી લો” અને જાણી લો કે તમે અલ્લાહને વિવશ કરનાર 
ને આ કે અલ્લાહ સત્યનો ઈનકાર કરનારાઓને ફજેત કરવાનો છે. 


અને જાહેર સૂચના છે અલ્લાહ અને તેના પયગમ્બર તરફથી હજ્જેઅકબરના દિવસે” 


ક] 


તમામ લોકો માટે કે અલ્લાહ 


કેમ કે દેશનો મોટાભાગનો હિસ્સો ઇસ્લામની સત્તા હેઠળ આવી ગયેલો હતો. આ લોકો તો તેમની જગ્યાએ આ 
વાતની રાહ જોઈ રહ્યા હતાં કે રોમ અને ઈરાન તરફથી ઇસ્લામી રાજય માટે જયારે કોઈ ખતરો ઊભો થાય 
અથવા નબી સ.અ.વ. અવસાન પામે તો અચાનક જ સંધિભંગ કરીને દેશની અંદર વર્ગવિગ્રહ ઊભૂં કરી દઈએ. 
પરંતુ અલ્લાહ અને તેના પયગમ્બરે તેમની અપેક્ષિત પળ આવતાં પહેલાં જ બાજી તેમની ઉપર ઊંધી પાડી દીધી 
અને સંધિની જવાબદારીમાંથી મુક્તિનો એલાન કરીને તેમના માટે આના સિવાય કોઈ રસ્તો બાકી રહેવા દીધો 
નહીં કે કાં તો લડવા માટે તૈયાર થઈ જાય અને ઇસ્લામી તાકાત સાથે ટકરાઈને ધરતી ઉપરથી નાબૂદ થાય, 
અથવા દેશ છોડીને નીકળી જાય અથવા ઇસ્લામનો સ્વીકાર કરીને પોતાને તથા પોતાના પ્રદેશને એ વ્યવસ્થા 
અને શિસ્તના હાથમાં આપી દે જે દેશના મોટાભાગના પ્રદેશને પહેલાંથી જ જાપ્તા હેઠળ લાવી ચૂકી હતી. 

આ શાનદાર ઉપાય પાછળની સમગ્ર નીતિ ત્યારે જ સમજાઈ શકે કે જયારે આપણે ઇર્તિદાદના 
(ઇસ્લામત્યાગ) ફિત્નાને નજર સમક્ષ રાખીએ કે જે આ ઘટનાના દોઢ વર્ષ પછી જ નબી સ.અ.વ.નું અવસાન થતાં 
દેશના વિવિધ ભાગોમાં ઊભો થયો હતો અને જેણે ઇસ્લામના તાજા જ બંધાયેલા મહેલને એક જ ઝાટકે હચમચાવી 
મૂક્યો હતો. જો હિજરી સન ૯માં આ જવાબદારીમાંથી મુક્તિની જાહેરાત વડે શિર્કની સંગઠિત શક્તિને સમાપ્ત 
કરી દેવામાં ન આવી હોત તેમજ સમગ્ર દેશ ઉપર ઇસ્લામી શક્તિનું નિયમન જારી કરવાની કામગીરી પહેલાંથી જ 
પૂર્ણ કરી દેવામાં ન આવી હોત તો ઇર્તિદાદના રૂપમાં જે ફિત્નો હઝરત અબુબક્ર રદિ.ની ખિલાફતના 
આરંભકાળમાં ઊભો થયો હતો તેનાથી ઓછામાં ઓછી ૧૦ ગણી વધારે તાકાત સાથે વિદ્રોહ અને આંતરવિગ્રહનો 
ફિત્નો ઊભો થયો હોત અને કદાચ ઇસ્લામી ઈતિહાસનું સ્વરૂપ તેના આજના સ્વરૂપ કરતાં સાવ ભિન્ન જ હોત. 

(૩) આ જાહેરાત ૧૦ ઝિલહજ્જ, હિજરી સને ૯ ના દિવસે થઈ હતી. એ વખતે ૧૦ રબીઉસ્સાની, 
હિજરી સને ૧૦ થી ૪ મહિનાની મહેતલ એ લોકોને આપવામાં આવી કે આ સમય દરમ્યાન તેઓ પોતાની 
સ્થિતિ ઉપર સારી રીતે વિચાર કરી લે. લડવું હોય તો લડાઈ માટે તેયાર થઈ જાય અને દેશ છોડવો હોય તો 
પોતાના માટે આશ્રયસ્થાન શોધી લે તેમજ જો ઇસ્લામ કબૂલ કરવો હોય તો સમજી વિચારીને કબૂલ કરી લે. 

(૪) એટલે કે ૧૦ ઝિલહજ્જ, જેને યૌમુન્નહર કહેવામાં આવે છે તેના વિષે હદીસમાં આવે છે કે 
હજજતુલવિદાઅમાં નબી સ.અ.વ.એ પ્રવચન કરતી વખતે ઉપસ્થિત લોકોને પૂછ્યું, આ કયો દિવસ છે ? 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલકઅનિ ર 
જે ૧-૭» ૧૦૩ 


₹ 727, ક 


#*2૮ ૮7% 2૪27૪ 2 ર ન. “207 

ઝૂક૯ “”હઉં*4 9૦) 9 'હકૂહક જ 
શુ 227247૭5 દદ ૮૮ ક જ 

ન શ ઇઝ્્ન્ક્ટ્ઝ5 કરન્ટ ૯) 5 


ક 
દં જ્જ 


હ 453૯9959૭6 ક ન હ્ટ્ડઃ 


કક ક ક» ન ૦ ટક 9420 ક” તક 727 
ન ૭ કે 

કાન ન્શ્રકઝડઇ કહે 

ક 27 ફિ 


હત્રાઈ*શ્#5“૭.-ગ*-ક18ઉડ 
4 કાલિકા 


2722,.-૦7.»૦9-7»5»૦9.:-.-922%2%2 5 તતદ્તિ ક...» ૭ક- 


કઝ! 2 ૭29)42519 ૭290529 55* 3-25“ 


મુશ્રિકો સાથેની જવાબદારીમાંથી મુક્ત છે અને તેનો પયગમ્બર પણ. હવે જો તમે લોકો તોબા કરી 
લો તો તમારા જ માટે સારું છે અને જો મોઢું ફેરવતાં હોવ તો બરાબર સમજી લો કે તમે અલ્લાહને 
વિવશ કરનારાં નથી. અને હે નબી, ઈનકાર કરનારાંને સખત સજાના ખુશખબર સંભળાવી દો, એ 
મુશ્રિકો સિવાય કે જેમની સાથે તમે સંધિઓ કરી પછી તેમણે તેમની સંધિઓના પાલનમાં તમારી 
સાથે કોઈ કચાશ ન રાખી તેમજ ન તો તમારી વિરુદ્ધ કોઈની મદદ કરી, તો આવા લોકોની સાથે 
તમે પણ સંધિની મુદ્દત સુધી પાલન કરો કારણ કે અલ્લાહ સંયમી લોકોને જ પસંદ કરે છે.” 

પછી હરામ મહિનાઓ પસાર થઈ જાયર્“ ત્યારે મુશ્રિકોને જ્યાં જુઓ ત્યાં મારો અને તેમને 
પકડો અને ઘેરી લો અને દરેક ઘાત સ્થાનમાં 
લોકોએ કહ્યું, યૌમુન્નહર છે. આપે કહ્યું, ઝ/%છ્ટ4% પ» “આ હજજે અકબરનો દિવસ છે.” હજજે અકબર 
શબ્દ હજજે અસગરની સરખામણીમાં બોલવામાં આવે છે. આરબો ઉમરહને હજજે અસગર કહેતા હતાં. તેની 
સરખામણીમાં એ હજજ કે જે ઝિલહજજ મહિનાની નકકી કરેલી તારીખોમાં કરવામાં આવે છે તેને હજજે 
અકબર કહેવામાં આવે છે. 

(૫) એટલે કે આ વાત સંયમ વિરૂદ્ધ હશે કે જેમણે તમારી સાથે કોઈ પણ પ્રકારનો સંધિભંગ કર્યો નથી 
તેમની સાથે તમે સંધિભંગ કરો. અલ્લાહની નજીક ગમતાં લોકો એ જ છે જે દરેક સ્થિતિમાં સંયમ ઉપર મક્કમ રહે. 

(૬) અહીં હરામ મહિનાઓનો અર્થ રૃઢિપ્રયોગમાં વપરાતા અશ્હરેહુરુમ (આદરણીય મહિનાઓ) 
નથી જે હજ્જ અને ઉમરહ માટે હરામ ઠરાવી દેવામાં આવ્યાં છે પરંતુ આ જગ્યાએ એ ચાર મહિના છે જેની 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલક્અનિ ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


ડ્ર! 72 ક 7247 ક27 
ડી 192 2390199558 ૦૯5 
“૫૪૭૪૦/..2 ૭2 તિ ૮4 ૮ ક_0:-ક નાક 


ડજહા#૦ 55 “ ્લ્ટરક્ઝ્ડ 
ડઝ. ક (6 401 55 ક ૭ ઈકો 


7૭227797 ન 


તન ડ#ક૦હકડકડડ “દહાડ 


#7ક નિ ન્‍્ત્રક 


નડ કકડા 754 “ક 50155 “૫૭ 


79,,%? 2 


ઉહ રહન કી ક77 0 ઉ 1, જવિ ી 


તેમની ખબર લઈ નાખવા માટે દરેક જગ્યાએ ટાંપીને બેસો. પછી જો તેઓ તોબા કરી લે 
અને નમાઝ કાયમ કરે અને ઝકાત આપે તો તેમને છોડી દો.” અલ્લાહ દરગુજર કરનાર અને 
દયાળુ છે. અને મુશ્રિકોમાંથી જો કોઈ માણસ શરણ માગીને તમારી પાસે આવવા માગે (કે 
જેથી અલ્લાહની વાણી સાંભળે) તો તેને શરણ આપી દો એટલે સુધી કે તે અલ્લાહનો કલામ 
સાંભળી લે. પછી તેને તેના સલામત સ્થળે પહોંચાડી દો. આ એટલા માટે કરવું જોઈએ કે આ લોકો 
જ્ઞાન ધરાવતાં નથી.“ (રુફૂઅ ૧). 

આ મુશ્રિકો માટે અલ્લાહ અને તેના પયગમ્બરને ત્યાં કોઈ સંધિ કેવી રીતે સંભવી શકે 
છે ? ---એલોકો સિવાય કે જેમની સાથે તમે મસ્જિદેહરામની પાસે સંધિ કરી હતી,” તો જ્યાં 
સુધી તેઓ તમારી સાથે સીધા રહે તમે પણ તેમની સાથે સીધા રહો કારણ કે અલ્લાહ સંયમી 
લોકોનેપસંદ કરે છે ---પરંતુઆમના સિવાય 


મહેતલ મુશ્રિકોને આપવામાં આવી હતી. કેમ કે આ મહેતલના સમય દરમ્યાન મુસલમાનો માટે કાનૂની રીતે 
યોગ્ય ન હતું કે મુશ્રિકો ઉપર હુમલો કરી દે. એટલા માટે તેમને હરામ મહિના કહેવામાં આવ્યાં છે. 

(૭) એટલે કે કુફ્ર અને શિર્કથી માત્ર તોબા કરી લેવા ઉપર જ મામલાત પૂરી થશે નહીં બલકે તેમણે 
સક્રિય રીતે નમાઝ કાયમ કરવી પડશે તેમજ ઝકાત આપવી પડશે. એ વિના આ માનવામાં આવશે નહીં કે તેમણે 
કુક છોડીને ઇસ્લામ અપનાવી લીધો છે. આ જ આયતનો હઝરત અબુબક્ર રદિ.એ ઇર્તિદાદના ફિત્ના વખતે 
આધાર લીધો હતો. નબી સ.અ.વ.ના અવસાન પછી જે લોકોએ આ ફિત્નો ઊભો કર્યો હતો તેમાંથી એક વર્ગ 
એમ કહેતો હતો કે અમે ઇસ્લામના ઇનકારી નથી, નમાઝ પણ પઢવા માટે તૈયાર છીએ પરંતુ ઝકાત આપીશું 
નહીં. સહાબીઓને સામાન્ય રીતે આ મૂંઝવણ રહેતી હતી કે આવા લોકોની સામે તલવાર કેવી રીતે ઉગામી 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલકઅનિ ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


જિ ઝી થલાન વડ કા હાશ 
52 ડુ 2. ટ 


1 ક - કછુ 


િિ 


2ટ “4 -_ત્રક શર્ત ર 
ઝડ ઝાડ, 154૬5] ઠહડ.ક 
-72.2.ક-.- ૭.2 - જ દ - કત 
૦૯મ્ઝ્ઝ*હઈ(-દાડ ડક)” ક5હ 


બીજા મુશ્રિકો સાથે કોઈ સંધિ કેવી રીતે હોઈ શકે છે કે જ્યારે તેમની હાલત આ છે કે તમારી ઉપર 
કાબૂ મેળવી લે તો ન ત્યારે તમારા મામલામાં કોઈ સગપણનો આદર કરે છે, ન તો કોઈ સંધિની 


હ 


જવાબદારીનો. તેઓ તેમના મોઢેથી તમને ખુશ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે પરંતુ તેમના દિલ ઈનકાર 
કરે છે “ અને તેમનામાંથી મોટાભાગના દુરાચારી છે.'' તેમણે અલ્લાહની આયતોના બદલામાં 
થોડી કીંમત સ્વીકારી લીધી““પછી અલ્લાહના માર્ગમાં અવરોધ બનીને ઊભા થઈ ગયાં.''ખૂબજ 
ખરાબ કરતૂકો હતાં જે તેઓ કરતા રહ્યાં. 

શકાય.પરંતુ હઝરત અબૂબક્ર રદિ.એ આ આયતનો હવાલો ટાંકીને કહ્યું કે આપણને તો એ લોકોને છોડી દેવાનો 


હુકમ ફકત એ જ સ્થિતિમાં આપવામાં આવ્યો હતો કે જયારે આ લોકો શિકથી તોબા કરી લે, નમાઝ કાયમ કરે 
અને ઝકાત આપે. પરંતુજયારે આ લોકો ત્રણ શરતોમાંથી એક શરતનો છેદ ઉડાડી દે છે ત્યારે તેમને આપણે કેવી 
રીતે છોડી દઈએ. 


(૮) એટલે કે લડાઈ દરમ્યાન જો કોઈ દુશ્મન તમને વિનંતી કરે કે હું ઇસ્લામ વિષે સમજવા માગુ છું ત્યારે 
મુસલમાનોએ તેને સલામતી પૂરી પાડીને તેમને ત્યાં આવવાની તક આપવી જોઈએ તથા તેને સમજાવવો જોઈએ. પછી 
જો તે કબૂલ ન કરે તો તેને તમારી સુરક્ષા હેઠળ તેના ઠેકાણાં ઉપર પાછો પહોંચાડી દેવો જોઈએ. ઇસ્લામી કાનૂનમાં જે 
માણસ સલામતી મેળવીને દારુલઇસ્લામમાં આવે તેને મુસ્તામિન કહેવામાં આવે છે. 

(૯) એટલે કેબની કિનાના અને બની ખુઝાઆ તથા બની ઝમ્રહ. 

(૧૦) એટલે કે દેખીતી રીતે તો તેઓ સમાધાનની શરતો નકકી કરે છે પરંતુ મનમાં સંધિભંગનો ઇરાદો 
હોય છે અને આનો પુરાવો અનુભવમાંથી આવી રીતે મળે છે કે જયારે પણ તેમણે સંધિ કરી ત્યારે તોડવા જ માટે કરી. 

(૧૧) એટલે કે એવા લોકો છે કે જેમને ન તો નૈતિક જવાબદારીઓનું ભાન છે ન તો નૈતિક બંધનોને 
તોડવાનો કોઈડર. 

(૧૨) એટલે કે એક તરફ અલ્લાહની આયતો તેમને ભલાઈ, સીધા રસ્તા અને સાચા કાનૂનના પાલન 
તરફ બોલાવી રહ્યાં હતાં. બીજી તરફ દુનિયાના જીવનના એ થોડા દિવસના ફાયદા હતાં જે મનની નિરંકુશ 
ઈચ્છાઓનું નિરંકુશ અનુસરણ કરવાથી મળતા હતાં. આ લોકોએ આ બશ્ને વસ્તુઓની તુલના કરી અને પછી 
પહેલીને છોડીને બીજી વસ્તુને પોતાના માટે પસંદ કરી લીધી. 


(૧૩) એટલે કે આ જાલિમો માર્ગદર્શનને બદલે ગુમરાહીને ખુદ પોતાના માટે પસંદ કરીને જ અટકયા 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલકઅનિ ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


દ્ર - 275૦ દ્વા «ત % 


૦૯% ડડ ઝ:-૬૬૬ડ૬%બ્ઠક્કક 
હુ કફજ %148%-5।%4ઉ કઈ છુ 
15554૦૯૦» કડ્ઝોહકડ“હ્ટડૂઃ 


કોઈ મોમિનના મામલામાં આ લોકો ન તો સગપણનું માન રાખે છે અને ન તો કોઈ સંધિની 
જવાબદારીનો અને અત્યાચાર હંમેશાં તેમના તરફથી જ થયો છે. તેથી જો આ લોકો તોબા કરી લે 


જ 


અને નમાઝ કાયમ કરે અને ઝકાત આપે તો તમારા ધર્મ ભાઈ છે. અને જાણકાર લોકો માટે અમે 
અમારા આદેશો સ્પષ્ટ કરી દઈએ છીએ. અને જો સંધિ કર્યાપછી આ લોકો ફરીથી તેમની સોગંદોને 
તોડી નાખે અને તમારા દીન ઉપર હુમલા કરવાનું શરૂ કરી દે તો કુફ્રના ઝંડાધારીઓ સાથે લડાઈ કરો 


કારણ કે તેમની સોગંદોનો કોઈ ભરોસો નથી. કદાચ (પછી તલવારના જ જોરે) તેઓ અટકશે. 
નહીં બલકે આનાથી આગળ વધીને તેમણે આ પ્રયત્ન કર્યો કે સત્યના સંદેશનું કામ કોઈ પણ રીતે ચાલી શકે 
નહીં, ભલાઈ અને સુધારણાના આ સાદને કોઈ સાંભળવા ન પામે, બલકે એ મોઢાં જ બંધ કરી દેવામાં આવે 
જેમાંથી આ પોકાર બુલંદ થાય છે. જે સદાચારી જીવનવ્યવસ્થાને અલ્લાહતઆલા ધરતી ઉપર કાયમ કરવા 
માગતો હતો તેની સ્થાપનાને રોકવામાં તેમણે પૂર્ણ તાકાત લગાવી દીધી અને એ લોકો માટે જીવન મુશ્કેલ 
બનાવી દીધું જે આ વ્યવસ્થાને સત્ય માનીને તેના અનુયાયી બનેલા હતાં. 

(૧૪) અહીં ફરીથી આ સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે કે નમાઝ અને ઝકાત વિના ફકત તોબા કરી લેવાથી 
તેઓ તમારા દીનીભાઈ બની જશે નહીં. 

અને આમ કહેવું કે આવું કરે તો તેઓ તમારા દીનીભાઈ છે તો આનો અર્થ આ છે કે આ શરતો પૂરી 
કરવાનું પરિણામ ફક્ત આટલું જ નહીં આવે કે તમારા માટે તેમની ઉપર હાથ ઉગામવાનું તથા તેમના જાનમાલ 
સાથે છેડછાડ કરવાનું હરામ થઈ જશે. બલકે આ ઉપરાંત આ ફાયદો પણ થશે કે ઇસ્લામી સમાજમાં તેમને 
સમાન હકકો મળી જશે. સામાજિક, સાંસ્કૃતિક અને કાનૂની હેસિયતથી તેઓ બીજા તમામ મુસલમાનો જેવાં 
હશે. કોઈ ભેદભાવ તેમના વિકાસમાં અવરોધક નહીં બને. 

(૧૫) આ જગ્યાએ સંદર્ભ પોતે દશવિી રહ્યું છે કે સંધિનો અર્થ કુફ્ર છોડીને ઇસ્લામનો સ્વીકાર કરી 
લેવાનો વાયદો છે. એટલા માટે કે આ લોકો સાથે હવે કોઈ બીજી સંધિ કરવાનો તો કોઈ પ્રશ્ન બાકી જ ન રહ્યો 
હતો. અગાઉની બધી જ સંધિઓ તેઓ તોડી ચુકયા હતાં. તેમના સંધિભંગના કારણે જ અલ્લાહ અને તેના 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલક્અનિ ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


૮27:૪₹2૮%[(2 24૮ 2 
ાછડઇ,ડક્ડઇ%ઝ 

ર તમે પ લોકો સાથે નહીં લડો” જે તેમની સંધિઓનો ભંગ કરતા આવ્યાં છે અને 
જેમણે પયગમ્બરને દેશમાંથી 
પયગમ્બર તરફથી જવાબદારીમાંથી મુક્તિની જાહેરાત તેમને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં સંભળાવી દેવામાં આવી હતી. 
અને આ પણ કહી દેવામાં આવ્યું હતું કે આવા લોકોની સાથે કોઈ સંધિ કરી જ કેવી રીતે શકાય. અને આ હુકમ 
પણ આપી દેવામાં આવ્યો હતો કે હવે તેમને ફકત આ જ સ્થિતિમાં છોડી શકાય તેમ છે કે આ લોકો કુફ્ર અને 
શિકથી તોબા કરીને નમાઝ કાયમ કરવાની તેમજ ઝકાત આપવાનું બંધન સ્વીકારી લે. એટલા માટેઆ આયત 
મુર્તદ થનારા લોકો સાથે લડાઈ કરવાની બાબતમાં તદ્દન સ્પષ્ટ છે. હકીકતમાં આમાં ઈર્તિદાદના એ ફિત્ના તરફ 
ઇશારો કરવામાં આવ્યો છે જે દોઢ વર્ષ પછી હઝરત અબુબક્ર સિદીક રદિ.ની ખિલાફતમાં ઊભો થયો. તેમણે એ 
વખતે જે કાર્યવાહી કરી તે બરાબર આ હુકમ પ્રમાણે હતી જે આ આયતમાં પહેલાંથી જ આપી દેવામાં આવેલો 
હતો. (વધુ સમજૂતી માટેજુઓ, મારૂં પુસ્તક “મુર્તદકી સઝા ઇસ્લામી કાનૃનમે”') 

(૧૬) હવે પ્રવચનની દિશા મુસલમાનો તરફ વળે છે અને તેમને લડાઈ માટે પ્રોત્સાહિત કરવા અને 
દીનની બાબતમાં સગપણના કોઈ સંબંધ તથા દુનિયાના કોઈ લાભાલાભની પરવા ન કરવા માટે ભરપૂર 
અનુરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે. પ્રવચનના આ ભાગના હાદને પૂરી રીતે સમજવા માટે ફરી એક વખત એ 
પરિસ્થિતિ સામે રાખી લેવી જોઈએ જે એ વખતે પ્રવર્તતી હતી. નિઃશંકપણે ઇસ્લામ હવે દેશના મોટાભાગના 
વિસ્તાર ઉપર છવાઈ ગયો હતો અને અરબસ્તાનમાં એવી કોઈ મોટી શક્તિ બાકી રહી ન હતી જે તેના સંદેશને 
લડવા માટે પડકારી શકે તેવી હોય, આમ છતાં જે નિર્ણાયક પગલું અને અત્યંત ક્રાંતિકારી પગલું એ વખતે 
ઊઠાવવામાં આવી રહ્યું હતું તેની અંદર ઘણાં ભયજનક પાસાં બાહ્ય દષ્ટિથી જોનારાંને દેખાઈ રહ્યા હતાં : 

પહેલું, તમામ મુશ્રિક કબીલાઓને એકીસાથે સંધિઓના રદિયાનો પડકાર આપી દેવો, પછી મુશ્રિકો 
માટે હજજ ઉપર પ્રતિબંધ, કા'બાના વાલીપણામાં ફેરફાર, અને જહાલતકાળની વિધિઓ સંપૂર્ણ રીતે બંધ 
કરવી, આનો અર્થ આ થતો હતો કે એક વખત સમગ્ર દેશમાં આગ લાગી જાય અને મુશ્રિકો અને દંભીઓ તેમના 
લોહીનું છેલ્લું ટીપું પણ પોતાના હિતો અને પૂર્વગ્રહોના રક્ષણ માટે વહેવડાવી દેવા માટે તૈયાર થઈ જાય. 

બીજું, હજજને માત્ર તૌહીદપરસ્તો માટે વિશિષ્ટ કરી દેવાનો અને મુશ્રિકો માટે કા'બાનો માર્ગબંધ કરી 
દેવાનો અર્થ આ હતો કે દેશની વસ્તીનો એ ગણનાપાત્ર ભાગ કે જે હજી મુશ્રિક હતો તે કા'બા તરફ એ 
[હહિલચાલથી દૂર રહે જે ફકત દીનની દષ્ટિએ જ નહીં બલકે આર્થિક દષ્ટિએ પણ અરબસ્તાનમાં અસાધારણ 
મુકામ ધરાવતી હતી અને જેની ઉપર એ જમાનામાં અરબસ્તાનના આર્થિક જીવનનો ઘણો મોટો આધાર હતો. 

ત્રીજું, જે લોકો હુદેબિયહની સંધિ અને મકકા વિજય પછી ઈમાન લાવ્યા હતાં તેમના માટે આ મામલો 
ખૂબ જ કઠણ અજમાયશનો હતો કેમ કે તેમના ઘણાંખરા મિત્રો અને સગાવઢાલાં હજુ સુધી મુશ્રિક હતાં અને 
તેમાં એવા લોકો પણ હતાં જેમના હિત જૂની જહાલત વ્યવસ્થાના પદો સાથે સંકળાયેલા હતાં. હવે બાહ્ય રીતે 
બધાં જ આરબ મુશ્રિકોને નેસ્તનાબૂદ કરી નાખવાની જે તેયારી કરવામાં આવી રહી હતી તેનો અર્થ આ હતો કે 
આ નવા મુસલમાનો પોતે પોતાના હાથે પોતાના કુટુંબો અને પોતાના સગાંને મારી નાખે અને તેમના દરજજા 
અને પદો તેમજ સૈકાઓથી સ્થપાયેલા વિશેષાધિકારોને ખતમ કરી નાખે. 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલકઅનિ ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


ક ૦9-ક૭»2-7૭2-નળન 


“2 2572 ર૬૪4 7૮7 592 222» 272 127૮ 
ક ' (081 ૩29૬૫. .**9૯9૦- 


ઝે થિધાધ “2, ટુ? 222#7,.2242૮2૮જ%:7 
જ ક 

59 બ હ્જકક્ ૭2 ઈમ#-ક્યહાહક 

27. 252722: 2 નહં ક” 2) ૭-૪ 9%૬-૦૭ 


5૪% 5 5 5 ખપ 491 ક 


-”જ૦ 


તત્િ “77 ક 22 યુ દ્વિ જ 2 4.792 
મી ((િં ક છે ક્ર દ્ર ક ઠ્ટ્ધ્ઇ ફક 
95 કૂ ક૫-૭૫ર9૦૯%ઝ5૨%*2» 
રત 4 દક! 4 “7૮૪ ? 4 !૮7/ 
21 નાં 
રૂ ઝ#4૫1» 'દા5૯૯*4૫૫ 
225471 72.62 «92૦9? 2 24 


દ્ર 72214722542 2 
।કખ્ક્-૯ડઝ ન્ન. 22 હા. 


કાઢી મૂકવાનો ઇરાદો કર્યો હતો અને અત્યાચારની શરૂઆત કરનારાં તેઓ જ હતાં ? શું તમે તેમનાથી 
ડરો છો ? જો તમે મોમિન હોવ તો અલ્લાહ આનો વધારે હક્કદાર છે કે તેનાથી ડરો. તેમની સાથે લડો, 
અલ્લાહ તમારા હાથો વડે તેમને સજા અપાવશે અને તેમને અપમાનિત અને ફજેત કરશે અને તેમની 
સામે તમારી મદદ કરશે અને ઘણાં મોમિનોના દિલોને ઠંડા કરશે. અને તેમના દિલોની બળતરા 


મટાડી દેશે, અને જેને ઈચ્છશે તોબાની અનુકૂળતા પણ કરી દેશે.” અલ્લાહ બધું જ જાણનાર અને 
ડહાપણવાળો છે. શું તમે લોકોએ એમ માની લીધું છે કે આમ જ છોડી દેવામાં આવશો જો કે હજી 


અલ્લાહે આ તો જોયું જ નથી કે તમારામાંથી કોણ એ લોકો છે જેમણે (તેના માર્ગમાં) 


જો કે હકીકતમાં આમાંથી કોઈ ખતરો વ્યવહારમાં ઊભો થયો નહીં. જવાબદારીમાંથી મુક્તિના 
એલાનથી સાર્વત્રિક લડાઈની આગ ભભૂકી ઊઠવાને બદલે પરિણામ આ આવ્યું કે આસપાસના તેમજ 
અરબસ્તાનની સાથે જોડાયેલાં બધાં જ રડયાખડયા મુશ્રિક કબીલાઓ, સરદારો અને રજવાડાંના 
પ્રતિનિધિમંડળો આવવા માંડયાં જેમણે નબી સ.અ.વ.ની સમક્ષ ઇસ્લામ અને આજ્ઞાંકિતતાની પ્રતિજ્ઞા લીધી 
અને તેમના ઇસ્લામ કબૂલ કરી લેવા બદલ નબી સ.અ.વ.એ દરેકને તેના સ્થાન ઉપર રહેવા દીધા. પરંતુ જે 
વખતે આ નીતિની જાહેરાત કરવામાં આવી રહી હતી તે વખતે તો કોઈ પણ સંજોગોમાં કોઈ પણ માણસ આ 
પરિણામને પેશગી જોઈ શકે તેમ ન હતો. આ ઉપરાંત, આ જાહેરાતની સાથે જ જો મુસલમાનો બળપૂર્વક તેને 
લાગુ કરવા માટે પૂરી રીતે તૈયાર ન થઈ જાત તો કદાચ આ પરિણામ આવ્યું જ ન હોત. એટલા માટે જરૂરી હતું કે 
મુસલમાનોને આ તબકકે અલ્લાહના માર્ગમાં જિહાદ કરવા માટે ભરપૂર અનુરોધ કરવામાં આવે અને તેમના 
મગજમાંથી એ તમામ આશંકાઓ દૂર કરી દેવામાં આવે જે આ નીતિ ઉપર અમલ કરવામાં તેમને દેખાઈ રહી 
હતી, તથા તેમને હુકમ આપવામાં આવે કે અલ્લાહની મરજી પૂરી કરવામાં તેમણે કોઈ વસ્તુની પરવા કરવી 
જોઈએ નહીં. આ જ વિષય આ પ્રવચનનો અસલ હેતુ છે. 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલકઅનિ ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


#27 દ્ર વ ક 


#ક *# 292 5) ઈ 
હ્ઝશક!%2શ% ન દ્ર છુકુઈટબ ડક 

ક ક ૮૭22-479૮ હ“? છા ટા 
ઈઝ બ ટટ૦૭ ક ખા ઝૂ409-*થડ% 
1 3કૃ29 0 7 127;222»92૪6 22% 

પદક ઈહાઝકડાઝ્ઝડાઈકડ 

“7૭5૭ ઝે ક 28% 
બ્હડૂડડક 5 છાહ2* “હપનહ્ડ્ડ “હયા 
સંઘર્ષ કર્યો અને અલ્લાહ અને તેના પયગમ્બર અને મોમિનો સિવાય કોઈને જિગરી કા ત 
બનાવ્યાં, જે કંઈ તમે કરો છો અલ્લાહ તેનાથી માહિતગાર છે. (રુકૂઅ ૨) 
આ કામ મુશ્રિકોનું નથી કે તે અલ્લાહની મસ્જિદોના મુજાવર અને સેવક બને જો કે પોતે 


પોતાની જાત માટે કુફની સાક્ષી આપી રહ્યાં છે.“ તેમના તો બધાં જ કર્મ વ્યર્થ થઈ ગયાં” અને 
તેમને હંમેશાં જહન્ઞમમાં રહેવાનું છે. 


(૧૭) આ એક હળવો સંકેત એ શકયતા તરફ છે કે જે આગળ જઈને ઘટના સ્વરૂપે સામે આવી. 
મુસલમાનો જે આ માની રહ્યા હતાં કે બસ, આ જાહેરાતની સાથે જ દેશમાં લોહીની નદીઓ વહેવા માંડશે, 


તેમની આ ગેરસમજને દૂર કરવા માટે અહીં સાંકેતિકરૂપે જણાવવામાં આવ્યું છે કે આ નીતિ અપનાવવામાં જયાં 
આ વાતની શકયતા છે કે યુદ્ધ ફાટી નીકળશે ત્યાં આ વાતની પણ શકયતા છે કે લોકોને તોબા કરવા માટે પ્રેરણા 
મળશે. પરંતુ આ સંકેતને વધુ સ્પષ્ટ એટલા માટે કરવામાં નથી આવ્યો કે આમ કરવાથી એક તરફ મુસલમાનોની 
લડાઈની તૈયારી મંદ પડી જાત અને બીજી તરફ મુશ્રિકો માટે એ ધમકીનું પાસું પણ હળવું થઈ જાત જેણે તેમને 
પૂરી ગંભીરતા સાથે તેમની સ્થિતિની ગંભીરતા ઉપર વિચાર કરવા માટે તથા છેવટે ઇસ્લામી વ્યવસ્થામાં સામેલ 
થઈ જવા માટે તૈયાર કર્યા. 

(૧૮) અહીં એ લોકોને સંબોધન કરવામાં આવ્યું છે જેમણે ટૂંક સમય પહેલાં જ ઇસ્લામનો સ્વીકાર કર્યો 
હતો. તેમને કહેવામાં આવી રહ્યું છે કેજયાં સુધી તમે આ અજમાયશમાંથી પસાર થઈને આ સાબિત નહીં કરી દો 
કેખરેખર તમે ખુદા અને તેના દીનને તમારા જાનમાલ તથા તમારા મિત્રો કરતાં વધુ પ્રિય રાખો છો, તમને સાચા 
મોમિન ઠરાવી શકાય તેમ નથી. અત્યાર સુધી તો તમારી બાહ્ય સ્થિતિ આ છે કે ઇસ્લામ કેમ કે સાચા મુસલમાનો 
અને શરૂઆતમાં આગળ આવી ઇસ્લામ કબૂલ કરનારા મુસલમાનોની કુરબાનીઓથી વિજયી થયો અને દેશ 
ઉપર છવાઈ ગયો એટલા માટે તમે મુસલમાન થઈ ગયાં. 

(૧૯) એટલે કે જે મસ્જિદો એક ખુદાની ઇબાદત માટે બનેલી હોય તેના વાલીઓ, મુજાવરો, સેવકો 
અને આબાદ કરનાર બનવા માટે એ લોકો કોઈ રીતે યોગ્ય હોઈ શકે નહીં જે ખુદાની સાથે ખુદાઈના ગુણો, 
હકકો અને અધિકારોમાં બીજા લોકોને ભાગીદાર બનાવતાં હોય. બીજું, જયારે તેઓ ખુદ તૌહીદનો સંદેશ 
સ્વીકારવાની ના પાડી ચૂક્યાં હોય અને તેમણે ચોપ્ખું કહી દીધું હોય કે અમારી બંદગી અને ઇબાદતને એક ખુદા 
માટે વિશિષ્ટ કરી દેવાને અમે સ્વીકારીશું નહીં ત્યારે તેમને શું અધિકાર કે કોઈ એવા ઉપાસનાગૃહના વાલી 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલક્અનિ ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


«૫૮ની દ વિત વિત્ત 1 દ્રિ 24ત્ત« 
4. ઝ*કાણ્ઝ*્ઝપઝ 


૬૬.” “ટુ ત્ન્ - 
હા ક495) 655: 5:૬,જાહાદક ક 
“752 


2-7-- 22 શ્શ્ર્ટ 
હૂડ્વાદ હ. “45૦ કાડટ 
કેૌઝકાકદ૭ જવ કતર દ: કતર તત 


5-૫8 ૫-- 2 
દ્ર ક તત 52 


ક૦* “0 શ. 
-ળ 


ક2- 


જિલ્લાના ઇન ૦ ૪13 412 


અલ્લાહની મસ્જિદોને આબાદ કરનારા (મુજાવર અને સેવક) તો એ જ લોકો હોઈ શકે છે 
જે અલ્લાહ અને અંતિમ દિવસને માને, અને નમાઝ કાયમ કરે, ઝકાત આપે અને અલ્લાહ 
સિવાય કોઈનાથી ન ડરે. તેમની જ પાસેથી આ અપેક્ષા છે કે સીધા માર્ગે ચાલશે. શું તમે લોકોએ 


હાજીઓને પાણી પીવડાવવાને અને મસ્જિદેહરામની મુજાવરી કરવાને એ માણસના કામ સમાન 
ઠેરવી લીધું છે જે ઈમાન લાવ્યો અલ્લાહ ઉપર અને અંતિમ દિવસ ઉપર અને જેણે સંઘર્ષ કર્યો 
અલ્લાહના માર્ગમાં ?”” અલ્લાહને ત્યાં તો આ બજ્ઞે સમાન નથી અને અલ્લાહ જાલિમોનું 
માર્ગદર્શન નથી કરતો. અલ્લાહને ત્યાં તો એ જ લોકોનો 


બનીને રહેજે માત્ર ખુદાની ઉપાસના માટે જ બનાવવામાં આવ્યું હતું. 

અહીં જો કે વાત સાર્વજનિક રીતે કહેવામાં આવી છે અને તેની હકીકતની દષ્ટિએ આ છે પણ 
સાર્વજનિક, તેમ છતાં વિશેષરૂપે અહીં તેનો ઉલ્લેખ કરવાનો આ હેતુ છે કે ખાનએકા'બા તથા મસ્જિદેહરામ 
ઉપરથી મુશ્રિકોના વાલીપણાનો અંત લાવવામાં આવે અને તેની ઉપર હંમેશને માટે તૌહીદપરસ્તોનું વાલીપણું 
સ્થાપી દેવામાં આવે. 

(૨૦) એટલે કે જે થોડીઘણી ખરેખરી સેવા તેમણે બેતુલ્લાહની કરી તે પણ આ કારણસર વ્યર્થથઈ ગઈ 
કે આ લોકો તેની સાથે શિર્ક અને જહાલતની રીતરસમોનું મિશ્રણ કરતા રહ્યાં. તેમની થોડી ભલાઈને તેમની 
ઘણી મોટી બૂરાઈખાઈ ગઈ. 

(૨૧) એટલે કે કોઈ સ્થાનકના મઠાધિપતિનો હોદ્દો, મુજાવરી અને થોડાક બાહ્ય રીતે દેખાતાં ધાર્મિક 
કૃત્યો કરવાં, જેની ઉપર દુનિયાના ઉપરછલ્લી દષ્ટિ ધરાવતા લોકો સામાન્ય રીતે ખાનદાની અને પવિત્રતાનો 
આધાર રાખે છે, ખુદાને ત્યાં કોઈ દરજ્જો ધરાવતાં નથી. સાચું મૂલ્ય ઈમાન અને ખુદાના માર્ગમાં બલિદાનનું છે. 
આ ગુણો જે માણસ પણ ધરાવતો હોય તે મૂલ્યવાન માણસ છે, ભલે પછી તે કોઈ ઉચ્ચ કુળ સાથે સંબંધ ધરાવતો ન 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલકઅનિ ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


દડ ગ્ક્ નકક ઇશ્ક 


છક 
ક 28-.9222 2/7 


કકક ૪82» કટ 2 કછુ 2 *2ન 

ક કડ કડકાહાગ 6: 
કડાશ્૩ ૭૬૬ ડક્ટડ% 
ગ્બકહઃ*હષર નન 
45 હટ વહ 

ન #તકૂન્ડ ઝક 3 ક ભત કુ 
કડઈડહ#કકક્ડુક ઇવન 01 હ 


દરજ્જો મોટો છે જે ઈમાન લાવ્યાં અને જેમણે તેના માર્ગમાં ઘરબાર છોડયાં પિ જાન અને માલ 
વડે સંઘર્ષ કર્યો. તેઓ જ સફળ છે. તેમનો માલિક તેમને પોતાની કૃપા અને પ્રસન્ઞતા અને એવી 
જજ્ઞતોની ખુશખબર આપે છે જ્યાં તેમના માટે કાયમી સુખસાધનો છે. તેમાં તેઓ હંમેશાં રહેશે. 
નિઃશંક અલ્લાહ પાસે સેવાઓનું વળતર આપવા માટે ઘણું છે. 

હે લોકો જે ઈમાન લાવ્યાં છો, તમારા પિતાઓ અને ભાઈઓને પણ તમારા મિત્ર ન 
બનાવો જો તેઓ ઈમાન ઉપર કુફ્રને અગ્રતા આપે. તમારામાંથી જે લોકો તેમને મિત્ર બનાવશે તેઓ 
જ જુલમી હશે. હે નબી, કહી દો કે જો તમારા પિતાઓ અને તમારા પુત્રો, અને તમારા ભાઈ, અને 
તમારી પત્નીઓ, અને તમારા સગાસંબંધીઓ અને તમારા એ માલ જે તમે કમાવ્યાં છે, અને 
તમારાએ વેપાર-ધંધા જેના મંદા થઈ જવાનો તમને ભય છે 
હોય તેમજ કોઈ પણ પ્રકારના વિશિષ્ટ છોગાં તેને લાગેલાં ન હોય. પરંતુ જે લોકો આ ગુણો ધરાવતાં નથી તેઓ 
માત્ર એટલા જ માટે કે તેઓ બુઝુર્ગની સંતાન છે, મઠાધિપતિનો હોદ્દો તેમના કુળમાં લાંબા સમયથી ચાલ્યો આવે 
છે અને વિશિષ્ટ પ્રસંગોએ કેટલીક ધાર્મિક વિધિઓનું પ્રદર્શન તેઓ ખૂબ ભવ્ય રીતે કરી દેતાં હોય છે, ન તો કોઈ 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલકઅનિ ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


7 2 ,)227-:% 22 27 441 «ત ૪નદ્ત્વ તત 
રહ્ઝ2%શ5ડાહ વ વનક છ થાઇ અહા 
2:4.420/ 27 20 7? 1 2 તિ 

ઈષ્ટ ક “ટ 40 હરફ જ 


“2225 2| ડિ જાતા? દ્વિ 
219 (3 કી 


ક્શ્ર્ઞ્ 2 ફેક ૪6૮ દિ વ 44 
5 565 555 5455. ઝી હ્*-૦% 


અને તમારા એ મકાનો જે તમને ગમે છે, તમને અલ્લાહ અને તેના પયગમ્બર અને તેના માર્ગમાં 
સંઘર્ષ કરતાં વધારે પ્રિય છે તો રાહ જુઓ 2 એટલે સુધી કે અલ્લાહ તેનો ફેંસલો તમારી સમક્ષ લઈ 
આવે, અને અલ્લાહ દુરાચારીઓને રસ્તો દેખાડતો નથી. (રુકૂઅ ૩) 

અલ્લાહ આ અગાઉ અનેક પ્રસંગોએ તમારી મદદ કરી ચુક્યો છે. હમણાં જ હુનેનની 
લડાઈના દિવસે (તેની મદદની શાન તમે નીહાળી ગયાં છો.“) એ દિવસે તમને તમારા 
સંખ્યાબળનું અભિમાન હતુંપરંતુતે તમારા કોઈ કામ 


દરજજાના અધિકારી બની શકે છે ન તો આ કાનૂની રીતે યોગ્ય ગણી શકાય છે કે આવા પોકળ “વારસાગત” 
હકકોનો સ્વીકાર કરીને પવિત્ર અને ધાર્મિક સંસ્થાઓ આ ગેરલાયક લોકોના હાથમાં રહેવા દેવામાં આવે. 

(ર૨) એટલે કે તમને ખસેડીને સાચી ધાર્મિકતાની નિયામત અને તેનો ધ્વજ ધારણ કરવાનું બહુમાન, 
તથા માર્ગદર્શન અને નેતૃત્વનો હોદ્દો બીજા કોઈ સમુદાયને આપી દે. 

(૨૩) જે લોકો આ વાતથી ડરતા હતાં કે સંધિપાલનમાંથી મુક્તિની જાહેરાતની જોખમભરેલી નીતિ 
ઉપર અમલ કરવાથી અરબસ્તાનના ખૂણેખૂણામાં યુદ્ધની આગ ભભૂકી ઊઠશે અને તેનો સામનો કરવો મુશ્કેલ 
બની જશે, તેમને કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આવી આશંકાઓથી શા માટે ડરી રહ્યાં છો. જે ખુદા આના કરતાં 
ઘણાં મુશ્કેલ જોખમોના પ્રસંગોએ તમારી મદદ કરી ચૂકયો છે તે અત્યારે પણ તમારી મદદ માટે હાજર છે. જો આ 
કામ તમારી તાકાત ઉપર આધારિત હોત તો તે મકકામાંથી જ આગળ ન વધ્યું હોત, નહીં તો બદ્રમાં તો ચોકકસ 
ખતમ થઈ ગયું હોત, પરંતુ તેની પાછળ તો અલ્લાહની તાકાત છે. અને અગાઉના અનુભવો તમારી સમક્ષ 
સાબિત કરી ચૂક્યાં છે કે અલ્લાહની જ તાકાત અત્યાર સુધી તેને પ્રગતિ આપતી રહી છે. એટલા માટે વિશ્વાસ 
રાખો કે આજે પણ એ જ તેને પ્રગતિ આપશે. 

હુનેનની લડાઈ જેનો અહીં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે, તે હિજરી સન પ માં શવ્વાલમાં આ આયતોના 
ઊતરાણ અગાઉ ફક્ત ૧૨-૧૩ મહિના પહેલાં મકકા અને તાઇફ વચ્ચે હુનેનના મેદાનમાં થઈ હતી. આ 
લડાઈમાં મુસલમાનો તરફથી ૧૨ હજારનું લશ્કર ઊતારવામાં આવ્યું હતું જે આની પહેલાં કયારેય ઇસ્લામી 
લડાઈમાં ભેગું થયું ન હતું, અને બીજી તરફ કાફિરો તેમના કરતાં ઘણાં ઓછા હતાં. આમ છતાં, હવાઝિન 
કબીલાના તીરંદાજોએ તેમને પરાજિત કરી દીધાં અને ઇસ્લામી લશ્કર ખૂબ ખરાબ રીતે વેરવિખેર થઈને હારી 
ગયું. એ વખતે માત્ર નબી સ.અ.વ. અને ગણ્યાંગાઠયાં શૂરવીર સહાબીઓ હતાં જે અડગ રહ્યાં અને તેમની 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલકઅનિ ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


કપ છા નિ 
2427562 5554 401681 ક 


ષ્ન્ન્ “7 ? 4 ૬-5 દ્વિક %6 «(4૫ કતઈ દિ નન 
દ હા 55-9૪ હઉ શ્સઝાઝ્કક 


ની ૧” ક /7 ક. ક 2 2ક7--ક 8 


2255 હવાડ જાડ 05 ની 
7977 2-2 તદ કવા 2, 2 ૬૬૦૦૭-૨૮૭૦૦)4 
ઈક્્કાઉદન્‍૯ઝીપ ૦ ક્કેક્ક્દડ! 


ન” 
“7#” ન દ્વિ/ત49 5 


૬ ગ્ડ્ક્ડ્ઝગ્ઝઝાન્રજડ 


ન આવ્યું અને ધરતી તેની વિશાળતા છતાં તમારા માટે તંગ થઈ ગઈ અને તમે પીઠ ફેરવીને નાસી 
છૂટ્યાં. પછી અલ્લાહે તેની શાંતિ તેના પયગમ્બર ઉપર અને મોમિનો ઉપર ઊતારી અને એ 
સેનાઓ ઊતારી જે તમને દેખાતી ન હતી અને સત્યનો ઈનકાર કરનારાઓને સજા આપી કે આ જ 


બદલો છે એ લોકો માટે જે સત્યનો ઈનકાર કરે. પછી (તમે આ પણ જોઈ ગયાં છો કે) આવી રીતે 
સજા આપ્યા પછી અલ્લાહ જેને ઇચ્છે છે તોબાની અનુકૂળતા પણ કરી આપે છે,“ અલ્લાહ 
દરગુજર કરનાર અને દયાળુ છે. 

હે ઈમાન લાવનારાં, મુશ્રિકો નાપાક છે એટલા માટે આ વરસ પછી આ લોકો 
મસ્જિદેહરામની નજીકફરકવાનપામે. 


મકકમતાનું જ પરિણામ છે કે બીજીવાર લશ્કરની ગોઠવણી થઈ શકી અને છેવટે જીત મુસલમાનોના હાથમાં 
આવી શકી, નહીં તો મકકા વિજયમાંથી જે કંઈ પ્રાપ્ત થયું હતું તેનાથી ઘણું વધારે હુનૈનમાં ગુમાવી દેવું પડત. 

(ર૪) હુનૈનની લડાઈમાં વિજય પ્રાપ્ત કર્યા પછી નબી સ.અ.વ. એ પરાજિત શત્રુઓની સાથે જે 
ઉદારતા અને મહેરબાનીનું વર્તન કર્યું તેનું પરિણામ આ આવ્યું કે તેમનામાંથી મોટાભાગના માણસો મુસલમાન 
થઈ ગયાં. આ ઉદાહરણ દ્વારા મુસલમાનોને આ દેખાડવાનો આશય છે કે તમે આ જ કેમ માની લીધું છે કે બસ 
હવે અરબસ્તાનના બધાં જ મુશ્રિકોને ખતમ કરી નાખવામાં આવશે. ના, અગાઉના અનુભવોને જોતાં તો તમારે 
આ અપેક્ષા રાખવી જોઈએ કે જયારે જહાલતની વ્યવસ્થાની પ્રગતિ અને તેના બચવાની કોઈ આશા લોકોમાં 
રહેશે નહીં અને એ બધાં જ સહારા ખતમ થઈ જશે જેમના કારણે આ લોકો અત્યાર સુધી જહાલત સાથે વળગેલાં 
છે ત્યારેઆપોઆપ આ લોકો ઇસ્લામના છત્ર હેઠળ આશ્રય લેવા માટે આવી જશે. 

(૨૫) એટલે કે ભવિષ્ય માટે તેમની હજજ અને તેમની યાત્રા જ બંધ નથી પરંતુ મસ્જિદેહરામની હદમાં 


તેમનો પ્રવેશ પણ બંધ છે કે જેથી શિર્ક અને જહાલતના પુનરાવર્તનની કોઈ શકયતા બાકી જ ન રહે. “નાપાક” 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલકઅનિ ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


2-2 કિક હા “9-ત૮ક 7ક/” ૭ 


૬ બિડ ઉ “કક 


ફ્ક/ન ફક 


"છ 1456૦ જ ૦૧% 
4જડહન્ પ“7૪72.-[442 


૯-54 કુેૌઝકઝકકમ 


“7૭ ત્ર ત્રવ#ઝ ક ક “ષ્ડ્દૃ 


1 હાઝહક,હ “ડડ ઝેક 


ન” 


અને જો તમને ગરીબીનો ભય હોય તો દૂર નથી કે અલ્લાહ ઈચ્છે તો તમને તેની કૃપા વડે સંપન્ન કરી 
દે, અલ્લાહ સવજ્ઞ અને ડહાપણવાળો છે. 

ગ્રંથવાળાઓમાંથી એ લોકો વિરૂદ્ધ લડાઈ કરો જે અલ્લાહ અને અંતિમ દિવસ ઉપર 
ઈમાન લાવતાં નથી અને જે અલ્લાહ અને તેના પયગમ્બરે હરામ ઠેરવ્યું છે તેને હરામ નથી 
ગણતાં અને સત્યદીનને તેમનો દીન બનાવતાં નથી 


હોવાનો અર્થ આ નથી કે તેઓ વ્યક્તિગત રીતે નાપાક છે બલકે આનો અર્થ આ છે કે તેમની માન્યતાઓ, તેમની 
નીતિમત્તા, તેમના કર્મો અને તેમની જહાલતભરી જીવનપદ્ધતિ નાપાક છે અને આ જ ગંદકીના કારણે હરમની 
હદમાં તેમનો પ્રવેશ બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે. ઇમામ અબૂહનીફાના મતે આ આદેશનો આશય આ છે કે તેઓ 
મસ્જિદેહરામમાં જઈ જ શકતાં નથી અને ઇમામ માલિક આ મત ધરાવે છે કે માત્ર મસ્જિદેહરામમાં જ નહીં બલકે 
કોઈ પણ મસ્જિદમાં પણ તેમનો પ્રવેશ યોગ્ય નથી. પરંતુ આ બીજો અભિપ્રાય સાચો નથી કેમકે નબી સ.અ.વ.એ 
પોતે મસ્જિદેનબવીમાં આ લોકોને આવવાની પરવાનગી આપી હતી. 

(ર૬) જો કે ગ્રંથવાળાં ખુદા અને આખિરત ઉપર વિશ્વાસ ધરાવવાનો દાવો કરે છે પરંતુ હકીકતમાં 
તેઓ ન તો ખુદા ઉપર ઈમાન ધરાવે છે ન તો આખિરત ઉપર. ખુદા ઉપર ઈમાન ધરાવવાનો અર્થ આ નથી કે 
માણસ માત્ર એ વાતને માની લે કે ખુદા છે, બલકે તેનો અર્થ આ છે કે માણસ ખુદાને એકમાત્ર ખુદા તથા 
એકમાત્ર માલિક માને અને તેની હસ્તી, તેના ગુણો , તેના હકકો અને તેના અધિકારોમાં ન તો પોતે ભાગીદાર 
બને ન તો બીજા કોઈને ભાગીદાર ઠરાવે. પરંતુ ખ્રિસ્તીઓ અને યહુદીઓ, , બન્ને, આ અપરાધનું આચરણ કરે છે 
જેમ કે હવે પછીની આયતોમાં વિગતવાર રીતે જણાવવામાં આવ્યું છે. એટલા માટે તેમનું ખુદાને માનવું નિરર્થક 
છે અને તેને કદાપિ અલ્લાહ ઉપર ઈમાન કહી શકાય નહીં. આવી જ રીતે આખિરતને માનવાનો અર્થફક્ત આ 
જ નથી કે માણસ આ વાત સ્વીકારી લે કે મરી ગયા પછી ફરીથી જીવતા કરવામાં આવીશું બલકે આની સાથે જ 
આ પણ માનવાનું જરૂરી છે કે ત્યાં કોઈ ભલામણનો પ્રયાસ, કોઈ મુક્તિદંડની રકમ અને કોઈ સંતપુરૂષ સાથેનો 
સંબંધ કામ નહીં લાગે, તેમજ ન તો કોઈ કોઈનો કફફારો (પાપના નિવારણ માટે અપાતું દાન કે વિધિ) બની 
શકશે. ખુદાની અદાલતમાં નિષ્પક્ષ ન્યાય થશે અને માણસના ઈમાન અને અમલ સિવાય કોઈ વસ્તુ ધ્યાનમાં 
લેવામાં નહીં આવે. આ માન્યતા વિના આખિરતનો સ્વીકાર નક્કામો છે. પરંતુ યહૂદીઓ અને ખ્રિસ્તીઓએ આ 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલકઅનિ ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


ક | 7ત્તસ “2.2 2724 
ગ્મ્ક્ર હ૭85 66૭25554 


શ્ર ** 


(તેમની સાથે લડો) અહી સુધી કે તેઓ તેમના હાથે પ પ આપે અને નાના બનીને 
રહે.“ (રુકૂઅ ૪) યહૂદીઓ કહે છે કે 


જ પાસાં થી પોતાની માન્યતાને દૂષિત કરી દીધી છે , એટલા માટે આખિરત ઉપરનું તેમનું ઈમાન પણ ખંડિત છે. 

(ર૭) એટલે કે એ શરીઅતના કાનૂનને તેમના જીવનનો કાનૂન બનાવતાં નથી જે અલ્લાહે તેના 
પયગમ્બર મારફતે ઊતાર્યો છે. 

(૨૮) એટલે કે લડાઈનો હેતુ આ નથી કે તેઓ ઈમાન લઈ આવે અને સત્યદીનના અનુયાયી બની જાય 
પરંતુ તેનો હેતુ આ છે કે તેમની સ્વાયત્તતા અને વર્ચસ્વ સમાપ્ત થઈ જાય. તેઓ દેશમાં હાકેમ અને શાસક બનીને 
ન રહે બલકે દેશની જીવનવ્યવસ્થાનો અંકૂશ અને શાસન તથા નેતૃત્વના અધિકારો સત્યદીનના અનુયાયીઓના 
હાથમાં હોય અને તેઓ તેમની હેઠળ તાબેદાર બનીને રહે. 

જિઝ્યા સલામતી અને સુરક્ષાનો બદલો છે જે ઝિમ્મી (ઇસ્લામી રાજયમાં રહેતાં બિનમુસ્લિમ 
નાગરિકો) લોકોને ઇસ્લામી રાજયમાં આપવામાં આવશે. આ ઉપરાંત તે દર્શાવે છે કે આ લોકો કાયદાનું પાલન 
કરવા માટે રાજી છે. “હાથથી જિઝ્યો આપવો” નો અર્થ સીધી રીતે તાબેદારીપૂર્વક જિઝ્યો ચૂકવવો છે અને 
નાના બનીને રહેવાનો અર્થ આ છે કે દેશમાં મોટાં એ લોકો ન હોય બલકે એ ઈમાનવાળા મોટાં હોય જે 
અલ્લાહની ખિલાફતની ફરજ બજાવી રહ્યાં હોય. 

પ્રારંભમાં આ આદેશ યહૂદીઓ અને ખ્રિસ્તીઓ માટે આપવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ પાછળથી ખુદ 
નબી સ.અ.વ. એ અગ્તિપૂજકો પાસેથી જિઝ્યો લઈને તેમને ઝિમ્મી બનાવ્યાં અને ત્યારપછી સહાબીઓએ 
સર્વસંમતિથી અરબસ્તાનની બહાર આવેલી તમામ કોમો ઉપર આ હુકમને સાર્વજનિક બનાવી દીધો . 

આ જિઝ્યો એ વસ્તુ છે જેના માટે વ્યાજબીપણાની ઘણાં બહાનાઓ ૧૯મી સદીના બદનામીકાળમાં 
મુસલમાનો તરફથી રજૂ કરવામાં આવ્યાં છે અને એ જમાનાની યાદગીરીરૂપ કેટલાક લોકો હજુ પણ છે જે 
ચોખવટો કરવામાં લાગેલાં છે. પરંતુ ખુદાનો દીન આ બધી વાતોથી પર છે કે તેને ખુદાના વિદ્રોહીઓની સામે 
દિલગીરી વ્યકત કરવાની કોઈ જરૂર પડે. સીધી અને ચોખ્ખી વાત આ છે કે જે લોકો ખુદાના દીનને અપનાવતાં 
નથી અને પોતાના અથવા બીજાંએ કાઢેલાં ખોટા માર્ગો ઉપર ચાલે છે તેઓ બહુ બહુ તો એટલી જ સ્વતંત્રતાને 
લાયક છે કે પોતે જે ભૂલ કરવા માગતા હોય તે કરે પરંતુ તેમને આ હકક જરાય નથી પહોંચતો કે ખુદાની ભૂમિ 
ઉપર કોઈ પણ જગ્યાએ સત્તા અને શાસનની લગામ તેમના હાથોમાં હોય અને તેઓ માનવસમાજના સામાજિક 
જીવનની વ્યવસ્થા તેમની ગુમરાહીઓ અનુસાર સ્થાપે અને ચલાવે. આ વસ્તુ જયાં પણ તેમને પ્રાપ્ત હશે તે 
બગાડ ઊભો કરશે અને ઈમાનવાળાઓની ફરજ બનશે કે તેમને ત્યાંથી કાઢી મૂકવા માટે તથા તેમને સદાચારી 
વ્યવસ્થાના તાબેદાર બનાવવા માટે પ્રયાસ કરે. હવે સવાલ આ રહ્યો કે આ જિઝ્યો કઈ વસ્તુની કિંમત છે, તો 
આનો જવાબ આ છે કે આ એ સ્વતંત્રતાની કિંમત છે જે તેમને ઇસ્લામી રાજ્ય હેઠળ તેમની પથભ્રષ્ટતા ઉપર 
કાયમ રહેવા માટે આપવામાં આવે છે, અને આ કિંમત એ સદાચારી રાજયવ્યવસ્થાના વહીવટ ઉપર ખર્ચ 
કરવાની હોય છે જે તેમને આ સ્વતંત્રતાનો ઉપયોગ કરવાની છૂટ આપે છે તથા તેમના હકકોનું રક્ષણ કરે છે. 


સૂરઃ તોબા ૯ તફહીમુલકુઅનિ ર 
25, 7ક -9 -731%જ (1044 ઈ 42૮ 
શાહ ઉનાહનના્ટ ઈડઝાહ કઈક 
ત ન 2 દ્વિ [ક ક 2 924 
હી ક9 હ 2 જિ % ૦૯-૭2 
૮54505 ર ક્ટ છકે 1 દડ ટ 


ન ન 2 ર કર ઝિઝથીઈી 
“૦:7૯ હઝ “ક દ્ર! છ્શ૩ 
ઉઝેર અલ્લાહનો પુત્ર છે,“ અને ખ્રિસ્તીઓ કહે છે કે મસીહ અલ્લાહનો પુત્ર છે. આ તથ્યહીન 
વાતો છે જે તેઓ તેમના મોઢેથી બોલે છે એ લોકોની દેખાદેખી કે જે તેમની પહેલાં કુફ્રમાં પડ્યા 
હતાં.” ખુદાની માર આમની ઉપર આ લોકો ક્યાંથી છેતરાઈ રહ્યાં છે ? આમણે તેમના વિદ્દાનો 


અને સંન્યાસીઓને અલ્લાહને છોડીને તેમના માલિકો (રબ) બનાવી લીધાં છે" અને આવી જ 
રીતે મર્યમનાપુત્ર મસીહને પણ. જો કે આમને એકખુદા 


બીજું, આનો મોટો ફાયદો આ છે કે જિઝ્યો ચૂકવતી વખતે દર વર્ષે ઝિમ્મી લોકોમાં આ ભાવના તાજી થતી રહેશે 
કે ખુદાના માર્ગમાં ઝકાત આપવાના બહુમાનથી વંચિત રહેવું અને તેની જગ્યાએ ગુમરાહીઓ ઉપર કાયમ 
રહેવાની કિંમત ચૂકવવી કેવું મોટું દુર્ભાગ્ય છે જેમાં તેઓ પડેલાં છે. 

(૨૯) ઉઝેરનો અર્થ અઝરા (-21દ) છે જેમને યહૂદી તેમના ધર્મના મહાન ધર્મસુધારક માને છે. તેમનો 
સમયગાળો ઈ.સ.પૂર્વે૪૫૦ ની આસપાસ જણાવવામાં આવે છે. ઇસ્નાઈલી રિવાયતો પ્રમાણે હઝરત સુલૈમાન 
અ.સ. પછી જે મુસીબતોનો સમયગાળો બનીઇસ્રાઈલ ઉપર પસાર થયો તેમાં તૌરાત દુનિયામાંથી ગુમ થઈ 
ગઈ, એટલું જ નહીં બલકે બેબીલોનનાં કારાવાસે ઇસ્રાઈલી પેઢીઓને તેમનો ધાર્મિક કાનૂન, તેમની પરંપરાઓ 
અને તેમની રાષ્ટ્રભાષા હિબ્રૂ સુદ્ધાંથી અજાણ બનાવી દીધા હતાં. છેવટે આ જ ઉઝેર અથવા અઝરાએ ઈંજીલના 
જૂના કરારનું સંપાદન કર્યું અને નવેસરથી ધાર્મિક કાનૂન લખ્યો. એટલા જ માટે બનીઇસ્રાઈલ તેમનો ઘણો આદર 
કરે છે અને આ આદર એટલી હદે પહોંચી ગયો કે કેટલાક યહૂદી સમુદાયોએ તેમને અલ્લાહના પુત્ર સુદ્ધાં બનાવી 
દીધાં. અહીં કુઓનમજીદની આયતનો આશય આ નથી કે બધાં જ યહૂદીઓએ સર્વસંમતિથી અઝરા પાદરીને 
ખુદાનો પુત્ર બનાવ્યો છે બલકે કહેવાનો આશય આ છે કે ખુદા વિષે યહૂદીઓની માન્યતાઓમાં જે ખરાબી પેદા 
થઈ તે એટલી હદ સુધી વધી ગઈ કે અઝરાને ખુદાનો પુત્ર ઠરાવનારાં પણ તેમની અંદર પેદા થઈ ગયાં. 

(૩૦) એટલે કે ઇજિપ્ત, ગ્રીસ, રોમ, ઈરાન તથા બીજા દેશોમાં જે કોમો પહેલાંથી જ ભટકીને ગુમરાહ 
થઈ હતી તેમની ફિલસૂફીઓ તથા અંધશ્રદ્ધાઓ અને કલ્પનાઓથી પ્રભાવિત થઈને આ લોકોએ પણ એવી જ 
ગુમરાહીથી ભરેલી માન્યતાઓ ઉપજાવી કાઢી. (સમજૂતી માટે જુઓ , સૂરઃ માઇદહ, નોંધ ક્રમાંક ૧૦૧) 

(૩૧) હદીસમાં આવે છે કે હઝરત અદી બિન હાતિમ રદિ. , કે જે પહેલાં ખ્રિસ્તી હતાં, જયારે નબી 
સ.અ.વ.ની પાસે હાજર થઈને મુસલમાન થયાં ત્યારે તેમણે બીજા સવાલોની સાથે એક સવાલ આ પણ કર્યો 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલક્અનિ ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


છન ક ન્ક્ટ કા, ક દિયા થી છન 8) 9 


ન” 
તિ 2 27.૮7% અ 5 તપતા ક] 
છ 3125 ૦96૪2852 % 9» 9879 5. ઝશ્્મ 
ક 22 6 
ગુંધ કા 2 દ્ર દ્ધ કત 
05 ત હહ્ટ2કજશથશ્્ઝ 
સિવાય કોઈની બંદગી કરવાનો હુકમ આપવામાં આવ્યો ન હતો, તે કે જેના સિવાય કોઈ બંદગીને 
પાત્ર નથી, તે મુક્ત છે એ શિકયુક્ત વાતોથી જે આ લોકો કરે છે. આ લોકો ઇચ્છે છે કે અલ્લાહના 
પ્રકાશને તેમની ફૂંકો વડે ઓલવી નાખે. પરંતુ અલ્લાહ તેના પ્રકાશને પરિપૂર્ણ કર્યા વિના રહેવાનો નથી 


ભલે પછી કાફિરોને આ ગમે તેટલું નાપસંદ હોય. તે અલ્લાહ જ છે જેણે તેના પયગમ્બરને માર્ગદર્શન 
અને સત્યદીન સાથે મોકલ્યો છે કે જેથી તે જીવનની તમામ પદ્ધતિઓ ઉપર તેને સર્વોપરી કરી દે.” 


હતો કે આ આયતમાં અમારી ઉપર અમારા વિદઠ્દાનો અને સંતોને ખુદા બનાવી દેવાનો જે આક્ષેપ મૂકવામાં 
આવ્યો છે તેની સચ્ચાઈ શું છે. જવાબમાં નબી સ.અ.વ.એ કહ્યું કે શું આ હકીકત નથી કે જે કંઈ આ લોકો હરામ 


ઠરાવી દે છે તેને તમે હરામ માની લો છો, અને જે કંઈ તેઓ હલાલ ઠરાવી દે તેને તમે હલાલ માની લો છો ? 
તેમણે કહ્યું કે, આ તો અમે કરતા જ આવ્યાં છીએ. તો કહ્યું, બસ, આ જ તેમને ખુદા બનાવી લેવું છે. આના 
ઉપરથી જણાયું કે અલ્લાહની કિતાબની સનદ વિના જે લોકો મનુષ્યજીવન માટે કાયદેસરતા અને 
ગેરકાયદેસરતાની હદો નકકી કરે છે તેઓ હકીકતમાં ખુદાઈના સ્થાને પોતાની મેળે જઈ બેઠાં હોય છે અને જે 
લોકો આ લોકોના ધાર્મિક કાનૂન બનાવવાના અધિકારને સ્વીકારે છે તેઓ તેમને ખુદા બનાવે છે. આ બન્ને 
આક્ષેપો એટલે કે કોઈને ખુદાનો પુત્ર ઠરાવી દેવો અને કોઈને ધાર્મિક કાનૂન ઘડવાનો અધિકાર આપી દેવો, 
પુરાવાના રૂપમાં રજૂ કરવામાં આવ્યાં છે કે આ લોકો અલ્લાહ ઉપર ઈમાન ધરાવવામાં જુઠ્ઠાં છે. ખુદાની હસ્તીને 
આ લોકો માનતાં હોય પરંતુ ખુદાઈની તેમની કલ્પના એટલી હદે ખોટી છે કે તેના કારણે તેમનું ખુદાને માનવું ન 
માનવું બરાબર થઈ ગયું છે. 

(૩ર) આયતમાં “હ” શબ્દનો ઉપયોગ થયો છે જેનો અનુવાદ અમે “જીવનની તમામ પદ્ધતિઓ” 
કર્યોછે. દીન શબ્દ જેમ અમે પહેલાં પણ જણાવી ગયાં છીએ , અરબી ભાષામાં એ જીવનપદ્ધતિ અથવા જીવનની 
એ રીત માટે વાપરવામાં આવે છે જેના કાયમ કરનારને સનદ અને અનુસરણ કરવાને પાત્ર માનીને તેનું 
અનુસરણ કરવામાં આવે. આમ, પયગમ્બરને મોકલવાનો હેતુ આ આયતમાં આ દર્શાવવામાં આવ્યો છે કે જે 
માર્ગદર્શન અને સત્યદીનને તે ખુદા તરફથી લાવ્યો છે તેને દીનની હેસિયત ધરાવતી તમામ રીતો અને 
જીવનવ્યવસ્થાઓ ઉપર વર્ચસ્વ અપાવી દે. બીજા શબ્દોમાં , પયગમ્બરનું આગમન કયારેય આ હેતુ માટે નથી 
હોતું કે જે જીવનવ્યવસ્થા લઈને તે આવ્યો છે તે બીજી કોઈ જીવનવ્યવસ્થાની અનુયાયી બને અને તેનાથી 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલકઅનિ ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


ક» 
ઈક 


2 


ન 
“-૬ શ 


2 


નિત દ્વત્ર!” ૮22.25:42 2.64 
કીક બકી 


127 9%) ?1[( ,(7 772% 
ઈ ૦% 6 -ઝટાપ્ટ્રાપ્કુ૭ક4 ઉ 


7” એ૬૪૧2 
॥ 22222122 222222 2 ક ક 7 “૮.૯2 « 
5796-22 .6છ9ર9.ઝ્*૫ ઈ 2 


422. 22 2872૮ 227: 222૮૮ ત 
૦96૭555 5 11#*#55 5-5 951155 


ભલે પછી તે મુશ્રિકોને આ ગમે તેટલું નાપસંદ હોય. હે ઈમાન લાવનારા, આ ગ્રંથવાળાઓના 
મોટાભાગના વિઠ્ઠાનો અને સંન્યાસીઓની હાલત આવી છે કે તેઓ લોકોના માલ ખોટી રીતે ખાય 
છે અને તેમને અલ્લાહના માર્ગથી રોકે છે.” પીડાકારી સજાની ખુશખબર આપો તેમને જે સોનું 
અને ચાંદી સંઘરીને રાખે છે અને તેને ખુદાના માર્ગમાં ખર્ચ કરતાં નથી. એક દિવસ આવશે કેઆ જ 
સોના-ચાંદી ઉપર દોજખની આગ સળગાવવામાં આવશે અને પછી આના જ વડે એ લોકોના 
કપાળ અને પડખાં તથા પીઠોને ડામ આપવામાં આવશે ----આ છે એ ખજાનો જે તમે પોતાના 
માટે સંઘર્યો હતો, લો હવે તમારી ભેગી કરેલી દોલતનો સ્વાદ ચાખો! 


દબાઈને રહે અને તેણે આપેલી છૂટછાટો તથા ગુંજાશોમાં સંકોચાઈને જીવે, બલકે તે ધરતી અને આકાશના 
બાદશાહનો પ્રતિનિધિ બનીને આવે છે અને પોતાના બાદશાહની સત્યવ્યવસ્થાને વિજયી જોવા માગે છે. જો 
કોઈ બીજી જીવનવ્યવસ્થા દુનિયામાં રહે તો પણ તેને ખુદાઈ વ્યવસ્થાએ આપેલી ગુંજાશોમાં સંકોચાઈને રહેવું 
જોઈએ જેમ કે જિઝ્યો ચૂકવવાના સંજોગમાં ઝિમ્મી લોકોની જીવનવ્યવસ્થા હોય છે. (જુઓ, સૂરઃ ઝુમર, નોંધ 
ક્રમાંક ૩, સૂરઃ મોમિન, નોંધ ક્રમાંક ૪૩, સૂરઃ શૂરા, નોંધ ક્રમાંક ૨૦). 

(૩૩) એટલે કે આ જુલમીઓ માત્ર એટલો જ જુલમ કરતાં નથી કે ફતવા (ધાર્મિક આદેશો) વેચે છે, 
લાંચ ખાય છે, ભેટ-સોગાદો ભેગી કરે છે, એવાં એવાં ધાર્મિક નિયમો અને રિવાજો ઉપજાવી કાઢે છે જેનાથી 
લોકો પોતાની મુક્તિ તેમની પાસેથી ખરીદે અને તેમના જીવન-મરણ તથા આનંદ અને દુઃખ, કંઈ પણ તેમને 
ખવડાવ્યા વિના ન થઈ શકે અને તેમને તેમના ભાગ્ય બગાડવા તથા સુધારવાના ઠેકેદાર માની લે. એટલું જ નહીં 
પણ તેમના આ જ હેતુઓ માટે આ મહાનુભાવો લોકોને ગુમરાહીઓના ચકકરમાં ફસાવીને રાખે છે અને જયારે 
પણ કોઈ સત્યસંદેશ સુધારણા માટે જન્મ લે છે ત્યારે સૌથી પહેલાં આ જ લોકો તેમના વિદ્ત્તાભર્યા ફરેબ અને 
ચાલાકીઓના હથિયાર લઈ લઈને તેનો રસ્તો રોકવા માટે ઊભાં થઈ જાય છે. 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલક્અનિ ર 
જે ૧-૭» ૧૦૩ 


727 #724 તટ 2૭ વધતા 
“4૪૯ પાના જડ કી 


થત 
1 522» -/”ક-ન 


હટઝડાડ*5 #કડળઇઇત્%ડડ)ડાહઈ 
બ#ઉ5 કહ, 
૦હડકાટકાહક્દાદ-છે ખનન 
ક ના હક કઝહૃકડણડટ હાઉ 
ક્ત્ાઇ 5 ૬% લાલુ ઝન વિ 


હકીકતમાં મહિનાઓની સંખ્યા જ્યારથી અલ્લાહે આકાશો અને ધરતીને ણ છે 
ત્યારથી અલ્લાહને ત્યાં તેના લેખમાં બાર જ છે અને તેમાં ચાર મહિના પ્રતિબંધિત (હરામ) છે. 


ડે ગ્પ 


આ જ સાચો કાયદો છે. એટલા માટે આ ચાર મહિનાઓમાં પોતાની ઉપર જુલમ ન કરો” અને 
મુશ્રિકો સામે સો ભેગાં મળીને લડો જેવી રીતે તેઓ સૌ ભેગા મળીને તમારી સામે લડે છે.“ અ 

જાણી રાખો કે અલ્લાહ સંયમી લોકોની જ સાથે છે. નસી (પ્રતિબંધિત મહિનાઓનો ક્રમરફફેર) તો 
કુફ્માં એક વધારાનું કુફ્રયુક્ત કૃત્ય છે જેના વડે આ કાફિરોને ગુમરાહીમાં નાખવામાં આવે છે. કોઈ 


વર્ષે એક મહિનાને હલાલ કરી લે છે અને કોઈ વર્ષે તેને હરામ કરી દે છે. જેથી અલ્લાહના હરામ 
ઠેરવેલાં મહિનાઓની સંખ્યા પૂરી પણ કરી નાખે અને 


(૩૪) એટલે કે જયારથી અલ્લાહે ચંદ્ર, સૂર્ય અને પૃથ્વીનું સર્જન કર્યું છે ત્યારથી આ હિસાબ પણ ચાલ્યો 
આવે છે કે મહિનામાં એક જ વખત બીજનો ચંદ્ર ઊગે છે , અને એ હિસાબ પ્રમાણે જ વર્ષના બાર મહિના થાય છે. 
આ વાત એટલા માટે કહેવામાં આવી છે કે અરબસ્તાનના લોકો “નસી” હડ ની ખાતર મહિનાઓની સંખ્યા 
૧૩ અથવા ૧૪ બનાવી લેતા હતાં કે જેથી જે હરામ મહિનાને તેમણે હલાલ કરી લીધો હોય તેને વર્ષના 
પંચાંગમાં ખપાવી શકે. આ વિષયની સમજૂતી આગળ આવે છે. 

(૩૫) એટલે કે જે ભલાઈઓ માટે આ મહિનાઓમાં લડાઈની મનાઈ કરવામાં આવી છે તેમને વેડફી 
ન નાખો અને આ મહિનાઓમાં અશાંતિ ફેલાવીને પોતાની જાત ઉપર જુલમ ન કરો. ચાર હરામ મહિનાઓ 
એટલે ઝિલકઅદ, ઝિલહજ્જ અને મુહર્રમ હજજ માટે તથા રજજબ ઉમરહ માટે છે . 

(૩૬) એટલે કે જો મુશ્રિકો આ મહિનાઓમાં પણ લડવાથી દૂર ન રહે તો જેવી રીતે તેઓ ભેગાં થઈને 
તમારી સાથે લડે છે તમે પણ એક થઈને તેમની સાથે લડો. સૂરઃ બકરહની આયત ૧૯૪ આ આયતની સમજૂતી 
આપે છે. 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલક્અનિ ર 
જે ૧-૭» ૧૦૩ 


હડક 5પ ક 2 7૮ 
&ઠડાઇ ક હટઝણ ઉહ 


કો 3339 


અલ્લાહના હરામ ઠેરવેલાને હલાલ પણ કરી લે”---તેમના દુષ્કર્મોને તેમના માટે આકર્ષક બનાવી 
દેવામાં આવ્યાં છે અને અલ્લાહ સત્યનો ઈનકાર કરનારાઓને માર્ગદર્શન આપતો નથી. (રુકૂઅ ૫) 
હે“ લોકો જે ઈમાન લાવ્યાં છો, તમને શું થઈ ગયું કે જ્યારે તમને અલ્લાહના માર્ગમાં 


(૩૭) અરબસ્તાનમાં “નસી” બે પ્રકારની હતી. તેનું એક રૂપ તો આ હતું કે લડાઈ અને લૂંટફાટ 
અને ખૂનનો બદલા લેવા માટે કોઈ એક હરામ મહિનાને હલાલ ઠરાવી દેતા હતાં અને તેના બદલામાં કોઈ 
એક હલાલ મહિનાને હરામ કરીને હરામ મહિનાઓની સંખ્યા પૂરી કરી દેતા હતાં. બીજું રૃપ આ હતું કે 
ચંદ્રવર્ષને સૂર્યવર્ષને અનુરૂપ બનાવવા માટે તેમાં એક અધિક માસ ઉમેરી દેતા હતાં કે જેથી હજ્જ હંમેશાં એક જ 
તક્કતુમાં આવ્યા કરે અને તેઓ એ તકલીફોથી બચી જાય જે ચંદ્રવર્ષના હિસાબ પ્રમાણે અલગ અલગ ત્ર્છતુઓમાં 
હજજના ફરતા રહેવાના કારણે પડે છે. આવી રીતે ૩૩ વર્ષ સુધી હજ્જ તેના સાચા સમયની વિરૂદ્ધ બીજી 
તારીખોમાં થતી હતી અને ફક્ત ૩૪મા વર્ષે એક જ વખત ઝિલહજજની સાચી ૯ અને ૧૦ તારીખે થતી 
હતી. આ જ એ વાત છે જે હજ્જતુલવિદાઅના સમયે નબી સ.અ.વ.એ આપના પ્રવચનમાં કહી હતી કે 
(2.95 શડાક્કઈ-પપ-પ્કહા-)]હ! એટલે કે આ વર્ષે હજજનો સમય ફરતો ફરતો બરાબર 
તેની એ તારીખ ઉપર આવી ગયો છે જે કુદરતી હિસાબથી મૂળ સાચી તારીખ છે . 

આ આયતમાં નસીને હરામ અને પ્રતિબંધિત ઠરાવીને અજ્ઞાન આરબોના આ બશ્ઞે આશયોને ખોટાં 
પાડી દેવામાં આવ્યાં છે. પહેલો આશય તો સ્પષ્ટ છે કે તે એક ગુનો જ હતો. તેનો અર્થ તો આ જ હતો કે ખુદાના 
હરામ કરેલાને હલાલ પણ કરી લેવામાં આવે અને પછી ચાલાકી વાપરીને કાનૂનના બંધનનું બાહ્ય સ્વરૂપ પણ 
જાળવી રાખવામાં આવે. બીજો આશય બાહ્ય રીતે નિર્દોષ અને ભલાઈ ઉપર આધારિત દેખાય છે પરંતુ 
હકીકતમાં તે પણ ખુદાના કાનૂન સામે ખરાબમાં ખરાબ વિદ્રોહ હતો. અલ્લાહતઆલાએ તેની લાગુ કરેલી 
ફરજો માટે સૂર્યવર્ષને બદલે ચંદ્રવર્ષ જે મહત્્તના લાભોના આધારે અપનાવ્યો છે તેમાંથી એક આ પણ છે કે તેના 
બંદાઓ જમાનાની તમામ ત્્કતુઓના ફેરફારમાં, દરેક પ્રકારની પરિસ્થિતિમાં અને કેફિયતોમાં તેના હુકમોનું 
પાલન કરવા માટે ટેવાય. દા.ત. રમઝાન. તો તે ક્યારેક ઉનાળામાં, તો ક્યારેક ચોમાસામાં તો કયારેક 
શિયાળામાં આવે છે અને ઈમાનવાળા આ બધી બદલાતી પરિસ્થિતિઓમાં રોઝા રાખીને આજ્ઞાંકિતતાનો 
પુરાવો પણ આપે છે અને ઉત્તમ નૈતિક તાલીમ પણ મેળવે છે. આવી જ રીતે, હજજ પણ ચંદ્રવર્ષ પ્રમાણે જુદી- 
જુદી ત્કતુઓમાં આવે છે અને આ બધા જ પ્રકારની સારી અને ખરાબ પરિસ્થિતિમાં અલ્લાહની પ્રસન્નતા માટે 
મુસાફરી ખેડીને બંદાઓ તેમના ખુદાની અજમાયશમાં પૂરા પણ ઊતરે છે તથા બંદગીમાં પરિપકવતા પણ પ્રાપ્ત 
કરે છે. હવે જો કોઈ સમુદાય પોતાની મુસાફરી અને વેપાર તેમજ તેના મેળાઓની સગવડ ખાતર હજજને કોઈ 
સારી ત્છતુમાં હંમેશ માટે કાયમ કરી દે તો આ એવું જ છે જેમ કે મુસલમાન એક સંમેલન ભરીને નકકી કરી લે કે 
હવેથી રમઝાનનો મહિનો ડિસેમ્બર અથવા જાન્યુઆરી પ્રમાણે કરી નાખવામાં આવે. આનો સ્પષ્ટ અર્થ આ છે કે 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલકઅનિ ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


ક 


ગંક્્ન 2 ૦ ધીરી ધવ દક 
98 કાહ જાઇ ઝ્રવદડાઉચડક 
છી પ ક 2% 55355) ૦ ટડ 


નીકળવા માટે કહેવામાં આવ્યું ત્યારે તમે જમીન સાથે ચોટીને રહી ગયાં ? શું તમે આખિરતના 
મુકાબલે દુનિયાના જીવનને પસંદ કરી લીધું ? આવું જ હોય તો તમને જાણ થાય કે દુનિયાના 
જીવનનો આ બધો સરસામાન આખિરતમાં ઘણો થોડો નીકળશે.” તમે નહીં ઊઠો તો ખુદા તમને 
પીડાજનક સજા આપશે, અને તમારી જગ્યાએ કોઈ બીજા જૂથને 


બંદાઓએ તેમના ખુદાની સામે બગાવત કરી અને સ્વાયત્ત બની બેઠાં. આ જ વસ્તુનું નામ કુક છે. આ ઉપરાંત, 
એક વિશ્વવ્યાપી ધર્મ કે જે તમામ મનુષ્યો માટે છે, તે સૂર્યવર્ષના કયા મહિનાને રોઝા અને હજજ માટે નકકી કરે? 
જે મહિનો પણ નકકી કરવામાં આવશે તે પૃથ્વીના તમામ રહેવાસીઓ માટે ત્રકતુની સમાન સગવડો ધરાવી શકે 
નહીં. ક્યાંક તે ઉનાળાનો સમય છે, તો કયાંક શિયાળાનો , તો કયાંક ચોમાસાની ્છતુ હોય, તો કયાંક સૂકી ત્કતુ 
હોય. કોઈક ઠેકાણે પાક લણવાનો સમય હોય, તો કોક જગ્યાએ વાવણી કરવાનો. 

આ વાત પણ ધ્યાનમાં રહેવી જોઈએ કે નસીના રિવાજને રદ કરવાની આ જાહેરાત હિજરી સન ૯માં 
હજજ વખતે કરવામાં આવી અને એ પછીના વર્ષ, હિજરી સન ૧૦ ની હજજ બરાબર એ જ તારીખોમાં થઈ જે 
ચંદ્રવર્ષપ્રમાણે હતી. એ પછીથી આ જ સુધી હજજ તેની સાચી તારીખોમાં જ થઈ રહી છે. 

(૩૮) અહીંથી એ પ્રવચન શરૂ થાય છે જે તબૂકની લડાઈની તૈયારી વખતે ઊતર્યું હતું. 

(૩૯) આના બે અર્થ થઈ શકે છે. એક આ કે, આખિરતની દુનિયાનું અનંત જીવન અને ત્યાંની 
બેહિસાબ સામગ્રીને તમે જોશો ત્યારે તમને ખબર પડશે કે દુનિયાના ટૂંકા જીવનમાં મનોરંજનની મોટામાં મોટી 
તકો તમને પ્રાપ્ત હતી તેમજ વધારેમાં વધારે જે વૈભવનો સામાન તમને પ્રાપ્ત હતો તે આ અમર્યાદિત તકો અને 
નિયામતોથી ભરેલા મહાસામ્રાજ્યની તુલનામાં કોઈ હેસિયત ધરાવતાં નથી. અને એ વખતે તમને તમારી 
પોતાના દૂર દર્શેતાના અભાવ અને ટૂંકી દષ્ટિ માટે અફસોસ થશે કે તમે શા માટે અમારા સમજાવવા છતાં 
દુનિયાના હંગામી અને નજીવા ફાયદા ખાતર પોતાની જાતને આ અનંત તથા અસંખ્ય લાભથી વંચિત કરી 
લીધાં. બીજું આ કે, દુનિયાના જીવનની સામગ્રી આખિરતમાં કામમાં આવનાર વસ્તુ નથી. અહીં તમે ભલે ગમે 
તેટલો સરસામાન એકત્ર કરી લો, મૃત્યુની છેલ્લી આંચકાની સાથે જ દરેક વસ્તુને તમારે છોડી દેવી પડશે, અને 
મોતની સરહદની પેલે પાર જે દુનિયા છે ત્યાં આમાંથી કોઈ પણ વસ્તુ તમારી સાથે તબદીલ નહીં થાય. ત્યાં 
આનો જે કંઈ ભાગ તમે મેળવી શકશો તે માત્ર એ જ જેને તમે ખુદાની પ્રસન્નતા માટે કુરબાન કર્યો હોય અને જેના 
પ્રેમખાતર તમે ખુદા અને તેના દીનના પ્રેમને સરસાઈ આપી હોય. 

(૪૦) આના ઉપરથી જ આ હુકમ આવ્યો છે કે જયાં સુધી જાહેર આહ્વાન (યુદ્ધ સેવા માટે સાર્વજનિક 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલકઅનિ ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


દિ 1૮૭૪ 7)[#,૮7?2 2૮ ત્રિ ૮ 2૮ શ્ર 
“642૪૩, -553 ઝેર 
4/૬4 જ્ઞ દ્વા 4/4 ૬4 ૪ હ ૭4૬4 ત 

|“*ફુક54૫8)કકપ5૩૭2-2૦૦૬%॥ 


2/75 


નઃ 
*૨ 5 ાહહક્ઝહ્ટ 
“77/02 17:7૮:77 
ી 55554016 ઉઘડ 


ફ્્- 


ઊઠાવશે, અને તમેખુદાનું કશું બગાડી નહી શકો, તે દરેક વસ્તુ કરવા માટે શક્તિ ધરાવે છે. તમે 
જો નબીની મદદ ન કરી તો કોઈ પરવા નથી, અલ્લાહ તેની મદદ એ વખતે કરી ચૂક્યો છે જ્યારે 
ક્રાફિરોએ તેને કાઢી મૂક્યો હતો, જ્યારે તે માત્ર બેમાંનો બીજો હતો, જ્યારે તે બન્ઞે ગુકામાં હતાં, 
જ્યારે તે તેના સાથીદારને કહી રહ્યો હતો કે “દુઃખી ન થા, અલ્લાહ આપણી સાથે છે.“ તે વખતે 
અલ્લાહે તેની ઉપર પોતાના તરફથી હૃદયની શાંતિ ઊતારી અને તેની મદદ એવા લશ્કરો વડે કરી 


જે તમને દેખાતા ન હતાં અને કાફિરોના બોલને 


અપીલ) કરવામાં ન આવે અથવા ત્યાં સુધી કોઈ વિસ્તારની મુસ્લિમ આબાદીને અથવા મુસલમાનોના કોઈ 


જૂથને જિહાદ માટે નીકળવાનો હુકમ આપવામાં ન આવે, ત્યાં સુધી તો જિહાદ ફર્ઝીકેફાયા રહે છે. એટલે કે 
થોડા લોકો તેની ઉપર અમલ કરતાં રહે તો બાકીના લોકો ઉપરથી તેનું ફરજિયાતપણું દૂર થઈ જાય છે. પરંતુ 
જયારે મુસલમાનોના ઇમામ તરફથી મુસલમાનોને જિહાદ માટે જાહેર અપીલ કરવામાં આવે અથવા કોઈ ખાસ 
જૂથ અથવા ખાસ વસ્તીની આબાદીને બોલાવવામાં આવે, ત્યાર પછી જેમને બોલાવવામાં આવ્યાં હોય તેમની 
ઉપર જિહાદ ફર્ઝેએન (મૂળ કર્તવ્ય) છે , એટલે સુધી કે જે માણસ કોઈ ખરેખર મજબૂરી વિના ન નીકળે તો તેનું 
ઈમાન પણ વિશ્વસનીય રહેતું નથી. 

(૪૧) એટલે કે ખુદાનું કામ કંઈ તમારી ઉપર આધારિત નથી કે તમે કરશો તો થશે નહીં તો નહીં થાય. 
હકીકતમાં આ તો ખુદાની કૃપા અને મહેરબાની છે કે જે તમને તેના દીનની સેવાની સુવર્ણ તક આપી રહ્યો છે. જો 
તમે તમારી મૂર્ખાઈના કારણે આ તક ગુમાવી દેશો તો ખુદા બીજી કોઈ કોમને આના માટે અનુકૂળતા એનાયત 
કરી દેશે અને તમે વંચિત રહી જશો. 

(૪ર) આ એ પ્રસંગનો ઉલ્લેખ છે જયારે મકકાના કાફિરોએ નબી સ.અ.વ.ની હત્યા કરવાનો ઇરાદો 
કરી લીધો હતો અને આપ બરાબર એ જ રાત્રે જે હત્યા માટે નકકી કરવામાં આવી હતી, મકકાથી નીકળીને 
મદીના તરફ હિજરત કરી ગયા હતાં. મુસલમાનોની મોટી સંખ્યા બબ્બે , ચાર-ચાર કરીને પહેલાંથી જ મદીના 
પહોંચી ગઈ હતી. મકકામાં માત્ર એ જ મુસલમાનો રહી ગયા હતાં જે સાવ લાચાર હતાં અથવા તો દંભી ઈમાન 
ધરાવતા હતાં અને તેમની ઉપર સહેજ પણ વિશ્વાસ કરી શકાય તેમ ન હતો. આવી પરિસ્થિતિમાં જયારે આપને 


ખબર પડી કે આપની હત્યા કરવાનો નિર્ણય લેવાઈ ગયો છે ત્યારે આપ એકમાત્ર મિત્ર હઝરત અબૂબક્ર રદિ. ને 


સૂરઃ તોબા ૯ તફહીમુલકુઅનિ ર 
“બટન 1) ૯₹ ૦.૬૬ «ટ 
જડબા, મઝ 52ક ૬% 

દ્ર 
429% 1822 ૩૪059 5૦ કક 
272૮4 2222 ૬ 22૮૯ 22 દિને ક જા 
૦6ક્સઝ ઇહ ઝક ઉં | 


દીક્ઝ ત્રિઈ ઝ્્રકઈકડ૬ણ 5 બાઇક ક૪ઝ 


દ્વ# «વે ઝા 9 27:79 .-2-2 


જ / ક 
કદ્રપદુહક દડ “પ હ5-2 


દ્ધ :ટ ઈ «૪% 64074 «ર કકક ત દ્વશત્ર 2 
હ ક ફર ક જ કજ 
4.019 :ડજીહઇડટ ન 154% 
નીચો પાડી દીધો. અને અલ્લાહનો બોલ તો ઊંચો જ છે, અલ્લાહ જોરાવર અને ડહાપણવાળો છે. 
---નીકળો, ચાહે હળવા હોવ કે ભારે,” અને સંઘર્ષ કરો અલ્લાહના માર્ગમાં તમારા માલ અને 


તમારા જીવો વડે, આ તમારા માટે સારૂં છે જો તમે જાણો. 

હે નબી, જો લાભ સરળતાપૂર્વક પ્રાતત થઈ શકે તેમ હોત અને મુસાફરી સરળ હોત તો તેઓ 
જરૂર, તમારી પાછળ ચાલવા માટે તેયાર થઈ જાત, પરંતુ તેમના માટે તો આ રસ્તો ઘણો મુશ્કેલ બની 
ગયો.“ હવે તેઓ ખુદાના સોગંદ ખાઈ ખાઈને કહેશે કે જો અમે આવી શકતાં હોત તો જરૂર તમારી 
સાથે નીકળત. તેઓ પોતાની જાતને વિનાશમાં નાખી રહ્યાં છે. અલ્લાહ સારી રીતે 


સાથે લઈને મકકાથી નીકળ્યાં, અને આ અનુમાન કરીને કે આપનો પીછો જરૂર કરવામાં આવશે, આપે 
મદીનાનો માર્ગ છોડીને (જે ઉત્તર તરફ હતો) દક્ષિણનો માર્ગ પકડયો. અહીં ત્રણ દિવસ સુધી આપ સૌરની 
ગુફામાં સંતાઈ રહ્યાં. લોહી તરસ્યા દુશ્મનો આપને ચારેય બાજુ શોધતા ફરી રહ્યા હતાં. મકકાની આસપાસના 
મેદાની વિસ્તારનો કોઈ હિસ્સો તેમણે એવો બાકી ન રાખ્યો જયાં આપને શોધ્યાં ન હોય. આના જ અનુસંધાનમાં 
એક વખતે એમાંથી કેટલાક લોકો બરાબરએ ગુફાના મુખ ઉપર પણ પહોંચી ગયાં જેમાં આપ સંતાયા હતાં. 
હઝરત અબુબક્ર રદિ.ને ભારે ડર લાગ્યો કે જો આ લોકોમાંથી કોઈએ સહેજ આગળ વધીને ગુફામાં ડોકિયું પણ 
કર્યું તો તે તેમને જોઈ લેશે પરંતુ નબી સ.અ.વ.ની શાંતિમાં કોઈ ફરક આવ્યો નહીં અને આપે આ કહીને હઝરત 
અબૂબક્ર રદિ.ને સાંત્વન આપ્યું કે “દુઃખી ન થાઓ, અલ્લાહ આપણી સાથે છે.”” 

(૪૩) હળવા અને ભારેના શબ્દો બહુ વિશાળ અર્થ ધરાવે છે. એટલે કે જયારે નીકળવાનો હુકમ થઈ 
ગયેલો છે ત્યારે કોઈ પણ સંજોગોમાં તમારે નીકળવું જ જોઈએ, પછી તે ખુશીખુશી હોય કે અણગમા સાથે, ચાહે 
સુખ-સમૃદ્ધિની હાલતમાં કે ગરીબીની હાલતમાં, ચાહે પુષ્કળ સરસામાન સાથે હોય કે સાધનવિહોણી હાલતમાં, 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલકઅનિ ર 
જે ૧-૭» ૧૦૩ 


27722.7₹271ટ 12272/81(૮7દ૬ 2 
-#હ્ડડા.હક્તાહદુ 
-7%* રો ક દત « ૪2 દ દ 
હઝ ડક 21935-- ય, 
જિત પક 2.2, ૭ ૨ _27.52 
હડ શક #**:2શદ ૯શ્ઝકે ક 
હત દ્ધ 21૮7276127] 2 
જલ્દ ડ2“ગ્ક* 
ક” હ 


ક 
“ક: 2% ૯શ્ક 


7277-૮727 2 


રિ ક “કક 
ભ%રઈ9-22-:-૬૪2૯6-સ૯?-ગ્૯ઃ 


જાણે છે કે તેઓ જૂટ્ઠાં છે. (રુકૂઅ ૬) 

હે નબી, અલ્લાહ તમને માફ કરે, તમે શા માટે તેમને પરવાનગી આપી દીધી ? (તમારે 
જાતે તેમને પરવાનગી આપવી જોઈતી ન હતી) જેથી તમારી ઉપર સ્પષ્ટ થઈ કે કોણ સાચાં છે અને 
જૂઠ્ઠાંને પણ તમે જાણી લેત.” જે લોકો અલ્લાહ અને અંતિમ દિવસ ઉપર ઈમાન ધરાવે છે તે તો 
કદાપિ તમને આ વિનંતી નહીં કરે કે તેમને તેમના જાનમાલ સાથે સંઘર્ષ કરવામાંથી મુક્તિ 
આપવામાં આવે. અલ્લાહ સંયમી લોકોને સારી રીતે જાણે છે. આવી વિનંતીઓ તો માત્ર એ જ 
લોકો કરે છે જે અલ્લાહ અને અંતિમ દિવસ ઉપર ઈમાન ધરાવતાં નથી, જેમનાં હૃદયોમાં શંકા છે 
અને તેઓ તેમની શંકામાં જ ઢચુપચુ થઈ રહ્યાં છે.” 
ચાહેઅનુકૂળ પરિસ્થિતિમાં કે પ્રતિકૂળ સંજોગોમાં , ચાહે યુવાન અને તંદુરસ્ત હોવ કે વૃદ્ધ અને કમજોર. 

(૪૪) એટલે કે આ જોઈને કે મુકાબલો રોમ જેવી સત્તા સાથે છે તથા સમય ધોમધખતા ઉનાળાનો છે 
અને દેશમાં દુષ્કાળની સ્થિતિ છે તથા નવા વર્ષનો પાક કે જેની ઉપર આશા બંધાઈ હતી કાપણીને લાયક થઈ 
ગયેલો છે, આ જોઈને તેમને તબૂકની કૂચ ખૂબ જ ભારે લાગવા માંડી. 

(૪૫) કેટલાક દંભીઓએ બહાના ઉપજાવી કાઢીને રજૂ કર્યા અને નબી સ.અ.વ. પાસે નહીં જવાની 
પરવાનગી માગી, અને નબી સ.અ.વ. એ પણ પોતાની અંગત જાણકારીના આધારે એ જાણવા છતાં કે તેઓ 
ફકત બહાનાં બનાવી રહ્યાં છે તેમને પરવાનગી આપી દીધી હતી. આને અલ્લાહતઆલાએ પસંદ ન કર્યું અને 
નબી સ.અ.વ.ને ચેતવ્યાં કે આવું નરમ વલણ યોગ્ય નથી. પરવાનગી આપી દેવાના કારણે આ દંભીઓને 
તેમના દંભ ઉપર પડદો નાખવાની તક મળી ગઈ. જો તેમને પરવાનગી આપવામાં આવી ન હોત અને ત્યારપછી 
તેઓ ઘરે બેઠા રહ્યાં હોત તો ઈમાનનો તેમનો જુઠ્ઠો દાવો ખુલ્લો પડી જાત. 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલકઅનિ ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


(0 કહ નુ “47-૮27-2 “7ક57- 
4155 હાઇકડક્ા#ડદઈટઇ૪કઈ,301%: 
દિ. 64 «૮ (1૬૮ 


ક5/૦૭,કઇ,ઝડઝડકઇ-ડડ 
27 ૭% 2247 2” 22 

મડ શિ 59) 5: 34 53 

૦૦, છ નિ દ્રદ્ધાઃ જ હઉ વદ મી 


૦ ક નત ન્વ 


ઝી શ 5565.51. 8 


હ “5521155 ક 


માં. દ ક 


જો ખરેખર તેમનો ઇરાદો નીકળવાનો હોત તો તેઓ તેના માટે કંઈક તેયારી કરત. પરંતુ 
અલ્લાહને તેમનું ઊઠવું પસંદ જ ન હતું, * તેથી તેણે તેમને આળસુ બનાવી દીધાં અને કહી દેવામાં 
આવ્યું કે બેઠાં રહો બેસનારાની સાથે. જો તેઓ તમારી સાથે નીકળ્યાં હોત તો તમારી અંદર બગાડ 
સિવાય કોઈ વસ્તુનો વધારો ન કર્યો હોત. તેઓ તમારી અંદર ફિત્ના ફેલાવવા માટે પ્રયત્ન કરત, અને 
તમારા જૂથની હાલત આ છે કે હજુ તેમનામાં એવા ઘણાં લોકો રહેલાં છે જે તેમની વાતો કાન દઈને 
સાંભળે છે, અલ્લાહ આ જુલમીઓને સારી પેઠે જાણે છે. આ અગાઉ પણ આ લોકોએ ફિત્ના ઊભા 
કરવાના પ્રયત્નો કર્યા છે અને તમને નિષ્ફળ બનાવવા માટે તેઓ દરેક પ્રકારની યુક્તિઓ અજમાવી 
ગયેલાં છે, એટલે સુધી કે તેમની મરજી વિરુદ્ધ સત્ય આવી ગયું અને અલ્લાહનું કામ થઈને રહ્યું. 

(૪૬) આના ઉપરથી જણાયું કે કુક્ર અને ઇસ્લામની લડાઈ એક કસોટી છે જે સાચા મુસલમાન અને 
ઈમાનનાખોટા દાવેદાર વચ્ચેના ભેદને સ્પષ્ટ કરી દે છે. જે માણસ આ લડાઈમાં હૃદયપૂર્વક ઇસ્લામની હિમાયત 
કરે અને તેની સમગ્ર તાકાત તથા તમામ સાધનો તેને વિજયી બનાવવાના પ્રયાસ પાછળ ખર્ચી નાખે તથા કોઈ 
પણ બલિદાન આપવામાં પાછો ન પડે, તે જ સાચો મુસલમાન છે. આનાથી વિરૂદ્ધ જે આ લડાઈમાં ઇસ્લામનો 
સાથ આપવાથી દૂર ભાગે છે અને કુફ્રના વિજયનું જોખમ સામે જોવા છતાં પણ ઇસ્લામના વિજય માટે જાનમાલ 
હોમી દેવાનું ટાળે તો તેનું આ વલણ પોતે આ હકીકતને સ્પષ્ટ કરી દે છે કે તેના દિલમાં ઈમાન નથી. 

(૪૭) એટલે કે કમને નીકળવાનું અલ્લાહને પસંદ ન હતું કેમ કે જયારે તેઓ જિહાદમાં સામેલ થવાની 
ભાવના તથા ઇરાદો જ ધરાવતા ન હતાં તેમજ તેમની અંદર દીનના વિજય માટે જીવ આપી દેવાની કોઈ ઇચ્છા 
જ ન હતી ત્યારે તેઓ માત્ર મુસલમાનોની આંખની શરમ રાખીને કમને અથવા કોઈ ફિત્નાના ઇરાદા સાથે 


તેયારી કરીને ઊભાં થાત તો આ વસ્તુ બીજી હજાર ખરાબીઓનું કારણ બનત જેમ કે હવે પછીની આયતમાં 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલકઅનિ ર 
જે ૧-૭» ૧૦૩ 


જ 
ક #2૮ ૦2 ૬ર વદ દ્ધ 


ગ મિન 
ત નહ 22 
5 નક્કી ક ર્ઝાકશડડડ 


કઝા 595. 6 6 
૭૭2 42૧ જવાળાળા ।હ1ડફી તરિ ક 


૨૦ -જ૦ 


નિ 528 ર્ન 


તેમનામાંથી કોઈ છે જે કહે છે કે “મને જવાની રજા આપી દો. અને મને અજમાયશમાં ન 
નાખો.” ---સાંભળી લેજો, આ લોકો અજમાયશમાં જ તો મૂકાયેલાં“ છે અને જહન્ઞમે આ 
કરાફિરોને ઘેરી લીધેલાં છે.” 

તમારું સારૂં થાય છે ત્યારે તેમને દુઃખ થાય છે અને તમારી ઉપર કોઈ મુસીબત આવે છે ત્યારે 


આ લોકો મોઢું ફેરવીને હરખાતાં પાછા ફરે છે અને કહેતાં જાય છે કે સારું થયું અમે અગાઉથી જ 


અમારો મામલો સુધારી લીધો હતો. આમને કહો “અમને કદાપિ કોઈ (બૂરાઈ કે ભલાઈ) પહોંચતી 
નથી સિવાય એ કે જે અલ્લાહે અમારા માટે લખી દીધી છે. અલ્લાહ જ અમારો માલિક છે, 


સ્પષ્ટતાપૂર્વક કહેવામાં આવ્યું છે. 

(૪૮) જે દંભીઓ બહાના બનાવીને પાછળ રોકાઈ જવાની પરવાનગીઓ માગી રહ્યા હતાં તેમાંથી 
કેટલાક એવા નફફટ પણ હતાં જે અલ્લાહના માર્ગમાં પાછીપાની કરવા માટે ધાર્મિક અને નૈતિક પ્રકારના બહાના 
બનાવતા હતાં. આમ, તેમાંથી એક માણસ જદ બિન કેસ વિષે રિવાયતોમાં આવ્યું છે કે તેણે નબી સ.વ.અ. સમક્ષ 
આવીને વિનંતી કરી કે હું સૌંદર્યનો પૂજારી માણસ છું, મારી કોમના લોકો મારી આ કમજોરીથી વાકેફ છે કે સ્રીની 
બાબતમાં મારાથી ધીરજ રાખી શકાતી નથી. મને ડર છે કે કયાંક રોમન સ્ત્રીઓને જોઈને હું લપસી ન પડું. એટલા 
માટેઆપ મને અજમાયશમાં ન મૂકો અને આ જિહાદમાં ભાગ લેવાથી મને મુક્ત રાખો. 

(૪૯) એટલે કે નામ તો લડાઈથી બચવાનું લે છે પરંતુ હકીકતમાં દંભ, જૂઠ અને આડંબરનો ફિત્નો 
તેમની ઉપર છવાયેલો છે. પોતે આ માને છે કે નાના નાના ફિત્નાઓની શકયતાઓ સામે પરેશાની અને ડર 
દર્શાવીને આ લોકો મોટા સંયમી સાબિત બની રહ્યાં છે. પરંતુ હકીકતમાં કુક અને ઇસ્લામની નિર્ણાયક લડાઈ 
પ્રસંગે ઇસ્લામની હિમાયત કરવાથી દૂર રહીને તેઓ એ મોટા ફિત્નામાં પડી રહ્યાં છે જેના કરતાં મોટા કોઈ બીજા 
ફિત્નાની કલ્પના કરી શકાય તેમ નથી. 

(૫૦) એટલે કે સંયમના આ દેખાડાએ તેમને જહન્નમથી દૂર ન કર્યાં બલકે દંભની આ લાનતે તેમને 
જહન્ષમના પંજામાં ઊલટાના ફસાવી દીધાં . 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલકઅનિ ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


792 24764 


ઈકઝડકહ5કબહશઝ કઈ; 
છા 96 - €.કન્‍હાક ઉ, 


પ૧૦૭૭ 


ટન 


અને ઈમાનવાળાઓએ તેની જ ઉપર ભરોસો કરવો જોઈએ. 

આમને કહો “તમે અમારા મામલામાં જે વસ્તુની રાહ જોઈ રહ્યાં છો તે આ સિવાય બીજી 
કઈ છે કેબે ભલાઈઓમાંથી એક ભલાઈ છે ?_“અને અમે તમારા મામલામાં જે વસ્તુની રાહ જોઈ 
રહ્યાં છીએ તે આ છે કે 


(૫૧) અહીં દુનિયાપરસ્ત અને ખુદાપરસ્તની માનસિકતા વચ્ચેનો ભેદ સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યો છે. 
દુનિયાપરસ્ત માણસ જે કંઈ કરે છે તે તેના મનની પ્રસન્નતા માટે કરે છે અને તેના મનનો આનંદ દુનિયાના 
કેટલાક હેતુઓની પ્રાપ્તિ પર આધારિત હોય છે. આ હેતુઓ તેને પ્રાપ્ત થઈ જાય ત્યારે તે ગર્વ લે છે અને પ્રાપ્ત ન 
થાય ત્યારે હતાશ થઈ જાય છે. બીજું, તેનો બધો જ મદાર ભૌતિક સાધનો પર હોય છે, તે સાધનો ઉપયોગી 
નીવડે તો તે ઉત્સાહિત થાય છે અને ઉપયોગી બનતા દેખાય નહીં ત્યારે તેની હિંમત તૂટી જાય છે. આનાથી 
વિરૂદ્ધ ખુદાપરસ્ત માણસ જે કંઈ કરે છે તે અલ્લાહની પ્રસન્નતા માટે કરે છે અને તેના કામમાં તેનો ભરોસો તેની 
શક્તિ અથવા ભૌતિક સાધનો ઉપર નહીં બલકે અલ્લાહ ઉપર હોય છે. સત્યના માર્ગમાં કામ કરતી વખતે તેની 
ઉપર મુસીબતો આવે અથવા સફળતાઓ વરસી પડે, બશ્ને પરિસ્થિતિઓમાં તે આ જ માને છે કે જે કંઈ 
અલ્લાહની મરજી છે તે પૂરી થઈ ગઈ છે. મુસીબતો તેનું હૃદય ભાંગી શકતી નથી અને સફળતાઓ તેને ઘમંડમાં 
નાખી શકતી નથી. કેમ કે પ્રથમ તો બન્નેને તે પોતાના હિતમાં ખુદા તરફથી માને છે અને તેને હંમેશાં આ ચિંતા 
થયા કરતી હોય છે કે ખુદાએ આપેલી આ અજમાયશમાંથી તે સલામત રીતે પસાર થઈ જાય. બીજું, તેની સમક્ષ 
દુનિયાના હેતુઓ હોતાં નથી કે તે પ્રમાણે તે પોતાની સફળતા અથવા નિષ્ફળતાનું માપ કાઢે. તેની સામે તો 
ખુદાની પ્રસશ્નતાનો એકમાત્ર હેતુ હોય છે અને આ હેતુથી તે નજીક છે કે દૂર તેનું માપદંડ કોઈ દુનિયાની 
સફળતાની પ્રાપ્તિ અથવા અપ્રાપ્તિ નથી બલકે માત્ર આ વાત છે કે અલ્લાહના માર્ગમાં જાનમાલની બાજી 
લગાડવાની જે ફરજ તેની ઉપર લાગુ થતી હતી તે એણે કેટલી હદ સુધી પૂરી કરી. જો આ ફરજ તેણે અદા કરી 
દીધી હોય તો પછી દુનિયામાં તે બાજી હારી ગયો હોત તો પણ તેને પૂરો વિશ્વાસ રહે છે કે જે ખુદા માટે તેણે માલ 
ખર્ચ્યો છે અને જીવ આપ્યો છે, તે તેના બદલાને વ્યર્થ કરનાર નથી. તેથી તે દુનિયાના સાધનો પાસેથી આશા જ 
રાખતો નથી કે તેમની ઉપયોગિતા અથવા બિનઉપયોગિતા તેને ખુશ અથવા દુઃખી કરે. તેનો સંપૂર્ણ વિશ્વાસ 
ખુદા ઉપર જ હોય છે કે જે દુનિયાના સાધનોનો હાકેમ છે અને તેના ભરોસા ઉપર તે પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિમાં પણ 
એ જ હિંમત અને સાહસની સાથે કામ કર્યે જાય છે જેનું પ્રદર્શન દુનિયાના લોકો પાસેથી માત્ર અનુકૂળ 
પરિસ્થિતિમાં જ થતું હોય છે. તેથી અલ્લાહતઆલા કહે છે કે આ દુનિયાપરસ્ત દંભીઓને કહી દો કે અમારો 
મામલો તમારા મામલાથી મૂળભૂત રીતે ભિશ્ન છે. તમારી પ્રસન્નતા અને દુઃખના નિયમો જુદાં છે અને અમારા 
જુદાં. તમે શાંતિ અને અશાંતિ જુદા સ્્રોતમાંથી મેળવો છો અને અમે જુદા સ્ત્રોતમાંથી. 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલકઅનિ ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


શવ્ઝવ્ાઝકુ 401 “ડટ 

[555 ક 9) 58, 4%97ઇજ 
ન 2 નિ 22રૃ 558 ત્રિ ક 
હડક કાડા 


અલ્લાહ પોતે તમને સજા આપે છે અથવા અમારા હાથે અપાવડાવે છે ? સારું તો હવે તમે પણ રાહ 
જુઓ અને અમે પણ તમારી સાથે રાહ જોઈ રહ્યાં છીએ.”' 

આમને કહો “તમે તમારા માલ ચાહે રાજીખુશીથી ખર્ચ કરો અથવા અણગમા સાથે,” 
કોઈ પણ સંજોગોમાં તે સ્વીકારવામાં આવશે નહીં કેમ કે તમે દુરાચારી છો.” આમના આપેલાં 
માલ સ્વીકાર નહીં થવાનું કારણ આના સિવાય કંઈ નથી કે આ લોકોએ અલ્લાહ અને તેના 


પયગમ્બર સાથે કુફ્ર ક્યું છે, નમાઝ માટે આવે છે તો આળસ મરડતાં આવે છે 


(પર) દંભીઓ પોતાની ટેવ પ્રમાણે આ પ્રસંગે પણ કુક્ર અને ઇસ્લામની આ લડાઈમાં ભાગ લેવાને બદલે 
તેમની રીતે ભારે ચાલાકીપૂર્વક દૂર બેસીને આ જોવા માગતા હતાં કે આ લડાઈનું પરિણામ શું આવે છે, પયગમ્બર 
અને પયગમ્બરના સાથીઓ [િજયી થઈને આવે છે કે પછી રોમનોની લશ્કરી તાકાત સામે ટકરાઈને ભુક્કેભુક્કા 
થઈ જાય છે. આનો જવાબ તેમને અહીં આપવામાં આવ્યો છે કે જે બે પરિણામોમાંથી એકના આવવાની તમે રાહ 
જોઈ રહ્યાં છો, ઈમાનવાળાઓ માટે તો આ બશ્ષેમાં સદંતર ભલાઈ જ છે. તેઓ જો વિજયી બને તો તેનું સારું હોવું 
તો દેખીતું જ છે પરંતુ જો તેમના ધ્યેયપ્રાપ્તિના માર્ગમાં જીવ જોખમમાં નાખીને તે બધાં જ મૃત્યુને ભેટે તો પણ 
દુનિયાની નજરમાં ભલે આ સરિયામ નિષ્ફળતા હોય પરંતુ હકીકતમાં આ પણ એક બીજી સફળતા છે. એટલા 
માટે કેમુસલમાનની સફળતા અને નિષ્ફળતાનું માપદંડ આ નથી કે તેણે કોઈ દેશ જીત્યો કે ન જીત્યો, અથવા કોઈ 
રાજયની સ્થાપના કરી દીધી કે નહીં, બલકે તેનું માપદંડ આ છે કે તેણે પોતાના ખુદાના બોલને બુલંદ કરવા માટે 
પોતાના દિલ, દિમાગ અને શરીર અને પ્રાણની સમસ્ત શક્તિઓ લડાવી દીધી કે નહીં. આ કામ જો તેણે કરી દીધું 
તો હકીકતમાં તે સફળ છે પછી ભલે દુનિયાની દષ્ટિએ તેની મહેનતનું પરિણામ શૂન્ય જ કેમ ન હોય. 

(૫૩) કેટલાક દંભીઓ એવા પણ હતાં જે પોતાની જાતને જોખમમાં મૂકવા માટે તૈયાર તો ન હતાં પરંતુ 
આ પણ ઇચ્છતા ન હતાં કે આ જિહાદ અને તેની પ્રક્રિયાથી બિલકુલ દૂર રહીને મુસલમાનોની નજરમાં તેમની 
બધી જ ઇજ્જત ગુમાવી બેસે અને પોતાની દંભને ખુલ્લી રીતે જાહેર કરી દે. એટલા માટે તેઓ કહેતા હતાં કે 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલકઅનિ ર 
જે ૧-૭» ૧૦૩ 


ક 2» ૦-7 “22 722-22૨૧: 
૬ 8 જનન 9529685: 


દ્ધ 


દઈ ત્ધ ૮# 14 દ 0 -“797--7- 
ઉ; કડક ૩ %.પ-5--4555815: 
ટ 2 નકન «૮24:₹:₹81ર.!૮? 
છ ઉ5554ઉ5)ઢ% 


અને ખુદાના માર્ગમાં ખર્ચ કરે છે ત્યારે કમને ખર્ચ કરે છે. આમની ધન-દોલત અને આમની બહોળી 
સંતાન જોઈને ભરમાઈ ન જાઓ, અલ્લાહ તો આ ઇચ્છે છે કે આ જ વસ્તુઓ વડે તેમને દુનિયાના 


ક પ૪ ર 


જીવનમાં પણ યાતનામાં નાખે અને તેઓપ્રાણ પણ છોડે ત્યારે સત્યના ઇનકારની જ હાલતમાં છોડે.” 


અમે યુદ્ધસેવા આપવા માટે હાલ તો દિલગીર છીએ પરંતુ માલ વડે મદદ કરવા માટે તૈયારછીએ. 

(૫૪) એટલે કે આ માલ અને ઔલાદના પ્રેમમાં પડીને જે દંભપૂર્ણ વલણ તેમણે અપનાવ્યું છે તેના 
કારણે મુસ્લિમ સમાજમાં આ લોકો અત્યંત અપમાનિત અને ફજેત થઈને રહેશે અને એ બધી રાજવી શાન તથા 
નામના, વ્યક્તિત્વ અને ચૌધરીપણું કે જે અત્યાર સુધી આરબ સમાજમાં તેમને મળતા રહ્યાં છે, નવી ઇસ્લામી 
સામાજિક વ્યવસ્થામાં ધૂળમાં મળી જશે. નાનામાં નાના ગુલામો અને ગુલામોની સંતાન તેમજ સામાન્ય ખેડૂતો 
અને ઢોર ચારનારાં કે જેમણે ઈમાનની તિષ્ઠાનો પુરાવો આપ્યો છે, આ નવી વ્યવસ્થામાં આબરૂદાર હશે અને 
વંશગત ચૌધરીઓ તેમની દુનિયાપરસ્તીના કારણે બેઆબરૂ થઈને રહી જશે. 

આ કેફિયતનો એક રસપ્રદ નમૂનો એ ઘટના છે જે એ વખતે હઝરત ઉમર રદિ.ની સભામાં બની. 
કુરેશના કેટલાક મોટા આગેવાનો કે જેમાં સુહેલ બિન અમ્ર અને હારિસ બિન હિશામ જેવા લોકો પણ સામેલ 
હતાં, હઝરત ઉમર રદિ.ને મળવા માટે ગયાં. ત્યાં એવું બન્યું કે અનસારીઓ અને મુહાજિરોમાંથી કોઈ 
સાધારણ માણસ પણ આવતો ત્યારે હઝરત ઉમર રદિ. તેને પોતાની પાસે બોલાવીને બેસાડતાં અને આ 
આગેવાનોને કહેતાં કે આના માટે જગ્યા ખાલી કરો. થોડી જ વારમાં વાત એટલે સુધી પહોચી કે આ લોકો 
ખસતાં ખસતાં બેઠક ખંડના છેડે પહોંચી ગયાં. બહાર નીકળીને હારિસ બિન હિશામે તેના સાથીદારોને કહ્યું કે 
તમે લોકોએ જોયું કે આજે આપણી સાથે કેવો વ્યવહાર થયો છે ? સુહેલ બિન અમ્રે કહ્યું કે આમાં ઉમરનો કોઈ 
દોષ નથી, દોષ આપણો છે કે જયારે આપણને આ દીન તરફ બોલાવવામાં આવ્યાં ત્યારે આપણે મોઢું ફેરવી લીધું 
અને આ લોકો તેની તરફ દોડી આવ્યાં. પછી આ બતન્તે ફરીથી હઝરત ઉમર રદિ.ની પાસે ગયાં અને કહ્યું કે આજે 
અમે આપનો વ્યવહાર જોયો અને અમે જાણીએ છીએ કે આ અમારી ભૂલોનું પરિણામ છે પરંતુ હવે આને 
સુધારવાનો પણ કોઈ રસ્તો છે ? હઝરત ઉમર રદિ. એ મોઢેથી કંઈ પણ જવાબ ન આપ્યો અને ફક્ત રોમની 
સરહદ તરફ ઇશારો કરી દીધો. આનો અર્થ આ હતો કે હવે જિહાદના મેદાનમાં જાનમાલ ખર્ચો તો કદાચ એ 
સ્થાન તમને ફરીથી મળી જાય જે તમે ખોઈ બેઠાં છો. 

(૫૫) એટલે કે આ અપમાન અને ફજેતીથી મોટી મુસીબત તેમના માટે આ હશે કે દંભના જે ગુણોને 
આ લોકો તેમની અંદર ઊછેરી રહ્યાં છે તેના કારણે તેમને મૃતયુપર્યત સુધી સાચા ઈમાનની અનુકૂળતા થશે નહીં 
અને પોતાની દુનિયા ખરાબ કરી લીધા પછી એવી સ્થિતિમાં દુનિયામાંથી વિદાય થશે કે આખિરત ખરાબ, બલકે 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલકઅનિ ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


દ્રિ ૮#. 2 4૮૪૪ “258-445૮ 


| પ્્-૦૯૭૫%%૬ » છ 9૯% 


2722 2 ૬ 


ધા “525 


તેઓ અલ્લાહના સોગંદ ખાઈ ખાઈને કહે છે કે અમે તમારામાંથી જ છીએ, જો કે કદાપિ 
તેઓ તમારામાંથી નથી. હકીકતમાં તો તેઓ એવા લોકો છે જે તમારાથી ભયભીત છે. જો તેઓ કોઈ 
આશ્રયસ્થાન મેળવી લે અથવા કોઈ ગુફા કે સંતાઈ બેસવાની જગ્યા, તો દોડીને તેમાં સંતાઈ જાય. 

હે નબી, એમાંથી કેટલાક લોકો સદકાના માલની વહેંચણીની બાબતમાં તમારી સામે વાંધા 
ઉઠાવે છે. 
વધુખરાબ, હશે. 

(૫૬) મદીનાના આ દંભીઓ મહદ્‌અંશે, બલકે બધાં જ, પૈસાદાર અને મોટી ઉંમરના લોકો હતાં. 
ઇબ્ને કસીરે અલબિદાયહ વ નતિહાયહમાં તેમની જે યાદી આપી છે તેમાં માત્ર એક જ યુવાનનો ઉલ્લેખ જોવા 
મળે છે અને ગરીબ તો તેમની અંદર કોઈ પણ નથી ---આ લોકો મદીનામાં મિલકતો અને બહોળા વેપારધંધા 
ધરાવતા હતાં અને વિશ્વભ્રમણે તેમને તકસાધુ અને ચાલાક બનાવી દીધા હતાં. ઇસ્લામ જયારે મદીના પહોચ્યો 
અને વસ્તીના એક ગણનાપાત્ર ભાગે પૂર્ણ નિષ્ઠા અને ઈમાનના જુસ્સા સાથે તેનો સ્વીકાર કરી લીધો ત્યારે આ 
લોકોએ પોતાની જાતને એક વિચિત્ર દ્વિધામાં જોયાં. તેમણે જોયું કે એક તરફ તો ખુદ તેમના પોતાના 
કબીલાઓની બહુમતી, બલકે તેમનાં પુત્રો અને પુત્રીઓ સુદ્ધાંને, આ નવા દીને ઈમાનના નશાથી મદમસ્ત કરી 
દીધાં છે. આનાથી વિરૂદ્ધ જો તેઓ કુક્ર અને ઇનકાર ઉપર કાયમ રહે છે તો તેમની સત્તા, આબરૂ, ખ્યાતિ, બધું 
ધૂળમાં મળી જાય છે એટલે સુધી કે તેમના પોતાના ઘરોમાં તેમની સામે બગાવત ઊભી થવાનો ડર છે . બીજી તરફ 
આ દીનનો સાથ આપવાનો અર્થ આ છે કે તેઓ સમગ્ર આરબજગત સાથે, બલકે આસપાસની કોમો અને 
સામ્રાજયો સાથે પણ, લડાઈ વહોરી લેવા માટે તૈયાર થઈ જાય. મનની ઇચ્છાઓની ગુલામીએ મામલાના આ 
પાસા ઉપર નજર નાખવાની ક્ષમતા તો તેમની અંદર રહેવા જ દીધી ન હતી કે સત્ય અને સચ્ચાઈ પોતે પણ એક 
કિંમતી વસ્તુ છે જેના પ્રેમમાં માણસ જોખમો ઊઠાવી શકે છે અને જાનમાલની કુરબાનીઓ સહન કરી શકે છે. 
તેઓ દુનિયાના બધા જ મામલાઓ અને પ્રશ્નો ઉપર ફકત સ્વાર્થ અને લાભ અને તકસાધુતાની રીતે જ નજર 
નાખવા માટે ટેવાયેલા હતાં. એટલા માટે તેમને પોતાના હિતના રક્ષણનો ઉત્તમ રસ્તો આ જ દેખાયો કે ઈમાનનો 
દાવો કરે કે જેથી તેઓ તેમની કોમ વચ્ચે તેમની દેખાતી ઇજજત અને તેમની મિલકતો અને તેમના કામધંધાને 
સાચવી શકે પરંતુ નિષ્ઠાપૂર્વક ઈમાન અપનાવે નહીં કે જેથી એ જોખમો અને નુકસાનોનો સામનો કરવો ન પડે જે 
નિખાલસતાનો માર્ગ અપનાવવાથી અનિવાર્યપણે સામે આવવાના હતાં. તેમની આ જ માનસિકતાને અહીં 
આવી રીતે વર્ણવવામાં આવી છે કે હકીકતમાં આ લોકો તમારી સાથે નથી બલકે નુકસાનના ડરે તેમને 
બળજબરીથી તમારી સાથે બાંધી દીધાં છે. જે વસ્તુ તેમને આના માટે મજબૂર કરે છે કે પોતાની જાતને 
મુસલમાનોમાં ગણાવે તે માત્ર આ ડર છે કે મદીનામાં રહીને ખુલ્લંખુલ્લા બિનમુસ્લિમ બનીને રહે તો તેમનો 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલકઅનિ ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


4 21૮22 ક૯# 2 :,22૨ડ[સ?2 2,722 »કત્દ 
5151૫852182 *% 4 છ 219*પહ£2!%કાહ# 
શિવ દ્વ ડા દવદવધ 51% ૮2,2૮2927 
9.૫8 9 4/9“) 24.01 5691૫41942) ડઝ! 9 9 ૯ 
જો આ માલમાંથી તેમને થોડું આપી દેવામાં આવે તો રાજી થઈ જાય, અને ન આપવામાં આવે તો 
રોષ કરવા માંડે છે. કેવું સારું થાત કે અલ્લાહે અને પયગમ્બરે જે કંઈ તેમને આપ્યું હતું તેની ઉપર 
તેઓ રાજી રહ્યાં હોત “ અને કહ્યું હોત કે 

દરજજો સમાપ્ત થઈ જાય અને કુટુંબીજનો સાથેના સંબંધો સુદ્ધાં કપાઈ જાય. મદીના છોડી દે તો તેમની મિલકતો 
અને વેપાર-ધંધા છોડવા પડે અને તેમની અંદર કુફ્ર માટે પણ એટલી નિખાલસતા નથી કે તેની ખાતર આ 
નુક્સાનો સહન કરવા માટે તૈયાર થઈ જાય. આ અવઢવે તેમને એવા ફસાવી દીધાં છે કે મજબૂરીથી મદીનામાં 
બેસી રહ્યાં છે અને કમને નમાઝ પઢી રહ્યાં છે, અને ઝકાતનો દંડ ભોગવી રહ્યાં છે અને અવારનવાર કોઈને કોઈ 
ભયાનક દુશ્મનનો સામનો કરવો પડે છે અને વારંવારની જાનમાલની કુરબાનીઓની માગણીઓની જે મુસીબત 
તેમની ઉપર આવી પડે છે તેનાથી બચવા માટે એટલી હદે બેચેન છે કે જો કોઈ ગુફા કે બખોલ પણ તેમને એવી 
દેખાઈ આવે કે જેમાં તેમને સલામતી મળવાની આશા હોય તો આ લોકો ભાગીને તેમાં સંતાઈ બેસે. 

(૫૭) અરબસ્તાનમાં આ પહેલો પ્રસંગ હતો કે દેશના બધાં જ નાગરિકો ઉપર, કે જે એક નિશ્ચિત 
પ્રમાણથી વધારે માલ ધરાવતા હતાં, વિધિસર રીતે ઝકાત લાગુ કરવામાં આવી હતી અને તેમની 
ખેતપેદાશોમાંથી, તેમના પશુધનમાંથી, તેમના વેપારી માલમાંથી, તેમના ખનીજ ઉત્પાદનોમાંથી અને તેમના 
સોના-ચાંદીના સંગ્રહમાંથી ૨.૫ ટકા, પ ટકા, ૧૦ ટકા અને ૨૦ ટકાના અલગ અલગ દરો પ્રમાણે વસૂલ કરવામાં 
આવતી હતી. ઝકાતનો આ બધો માલ વ્યવસ્થિત પદ્ધતિ દ્વારા વસૂલ કરવામાં આવતો હતો અને એક મધ્યસ્થ 
સ્થાને ભેગો કરીને વ્યવસ્થિત રીતે ખર્ચ કરવામાં આવતો હતો. આવી રીતે નબી સ.અ.વ.ની પાસે દેશમાં ચારેય 
બાજુથી એટલો માલ એકત્ર થઈને આવતો હતો તેમજ આપના હાથે વપરાતો હતો કે જે અરબસ્તાનના લોકોએ 
આની પહેલાં કયારેય કોઈ એક માણસના હાથમાં એકત્ર થતો અને વહેંચાતો જોયો ન હતો. ભૌતિકવાદી 
દંભીઓના મોમાં આ માલ જોઈને પાણી આવી જતું હતું. તેઓ આ ઇચ્છતા હતાં કે આ વહેતી નદીમાંથી તેમને 
પણ ભરપેટે પાણી પીવાની તક મળે પરંતુ અહીં પાણી પાનાર પોતે પોતાના માટે અને પોતાના સગાસંબંધીઓ માટે 
આ નદીના એક એક ટીપાને હરામ ઠરાવી ચૂકયો હતો અને એવી કોઈ આશા રાખતો ન હતો કે તેના હાથે હકકદાર 
લોકો સિવાય બીજા કોઈના મુખ સુધી પ્યાલો પહોંચી શકે. આ જ કારણ છે કે દંભીઓ નબી સ.અ.વ.ની ઝકાતની 
વહેચણીને જોઈ જોઈને મનોમન મૂંઝાતા હતાં અને વહેચણી વખતે આપની ઉપર જાતજાતના આક્ષેપો મૂકીને 
મ્હેણાં મારતા હતાં. હકીકતમાં તેમની ફરિયાદ તો આ હતી કે આ માલમાં અમને હસ્તક્ષેપ કરવાની તક 
આપવામાં આવતી નથી. પરંતુ આ વાસ્તવિક ફરિયાદને છૂપાવીને તેઓ આ આક્ષેપ મૂકતા હતાં કે માલની 
વહેંચણી ન્યાયી રીતે કરવામાં આવતી નથી અને તેમાં પક્ષપાતભર્યું વલણ અપનાવવામાં આવે છે. 

(૫૮) એટલે કે ગનીમતના માલમાંથી જે ભાગ નબી સ.અ.વ. તેમને આપે છે તેની ઉપર સંતોષ 
માન્યો હોત અને ખુદાની કૃપાથી જે કંઈ તેઓ પોતે કમાવે છે તેમજ ખુદાએ આપેલાં આવકના સાધનોમાંથી જે 


ન્‌ 


સુખ તેમને મળેલું છે તેને પોતાના માટે પૂરતું માન્યું હોત. 


સૂરઃ તોબા ૯ તફહીમુલકુઅન ર 

1 પિત 96% 7 ત્રિ 7 ક 
12 કુઝવકઝશાઇ- દ.૦4૫10%-5 
૭૯ ઝાડુ 6 હ | 


“અલ્લાહ અમારા માટે પૂરતો છે, તે તેની કૃપાથી અમને ઘણું આપશે અને તેનો પયગમ્બર 
પણ અમારી ઉપર મહેરબાની કરશે. અમે અલ્લાહની જ તરફ મીટ માંડીને બેઠાં છીએ. 
(રુકૂઅ ૭). આ સદકાનો માલ તો વાસ્તવમાં ફકીરો 
જે સદકાની કામગીરી માટે નિમાયેલાં હોય, 


99૬૦ 


પ કઝ 


અને મિસ્કીનો માટે છે અને એ લોકો માટે 


(૫૯) એટલે કે ઝકાત ઉપરાંત જે કંઈ માલ રાજયના ખજાનામાં આવશે તેમાંથી દરેકના હકક પ્રમાણે 
અમને સૌને એવી જ રીતે લાભ લેવાનો મોકો મળતો રહેશે જેવી રીતે અત્યાર સુધી મળતો રહ્યો છે. 

(૬૦) એટલે કે અમારી નજર દુનિયા તથા તેની ક્ષુલ્લક વસ્તુઓ ઉપર નથી બલકે અલ્લાહ અને તેની 
દયા અને કૃપા ઉપર છે. તેની જ પ્રસન્નતા અમે ઇચ્છીએ છીએ, તેની જ પાસે આશા રાખીએ છીએ અને જે કંઈ તે 
આપે તેમાં રાજી છીએ. 

(૬૧) ફકીરનો અર્થ એ દરેક માણસ છે જે પોતાની જીવનનિર્વાહની જરૂરિયાતો માટે બીજાની મદદનો 
મોહતાજ હોય. આ શબ્દ તમામ જરૂરતમંદ લોકો માટે સામાન્ય છે પછી તેઓ શારીરિક રીતે વિકલાંગ હોય 
અથવા ઘડપણના કારણે કાયમી રીતે મદદના મોહતાજ બની ગયાં હોય, અથવા કોઈ હંગામી કારણના લીધે 
તાત્કાલિક મદદના મોહતાજ બની ગયાં હોય તથા જો તેમને ટેકો મળી જાય તો આગળ જઈને જાતે તેમના પગ 
ઉપર ઊભા થઈ શકતાં હોય. દા.ત. અનાથ બાળકો, વિધવા સ્્રીઓ, બેરોજગાર લોકો અને એ લોકો કે જે 
હંગામી અકસ્માતોના ભોગ બને છે. 

(૬ર) “મસ્કનત” હ શબ્દમાં આજીજી , મજબૂરી , લાચારી તથા નીચા દરજજાના અર્થો સામેલ 
છે. આ દષ્ટિએ મિસ્કીનો એ લોકો છે જે સામાન્ય જરૂરતમંદ લોકોની સરખામણીમાં વધુ ખરાબ સ્થિતિમાં હોય. 
નબી સ.અ.વ.એ આ શબ્દની સમજૂતી આપતાં ખાસ કરીને એવા લોકોને મદદને પાત્ર ઠરાવ્યાં છે જે લોકો તેમની 
જરૂરિયાતો પ્રમાણે સાધનો મેળવી ન રહ્યાં હોય અને ભારે તંગીની હાલતમાં હોય પરંતુ તેમનું સ્વમાન ન તો તેમને 
કોઈની સામે હાથ ફેલાવવાની પરવાનગી આપતું હોય, ન તો તેમની બાહ્ય સ્થિતિ એવી હોય કે કોઈ તેમને 
જરૂરતમંદ માનીને તેમની મદદ માટે આગળ આવે. એટલા માટે હદીસમાં આની સમજૂતી આવી રીતે આપવામાં 
આવી છે કે-“ ૫ #ઝશ્ક્હ કવ શ્૬ઝ#વ્્હપ્#ઝેછાઝ-૪ “મિસ્કીન એ માણસ છે 
જે પોતાની જરૂરિયાત જેટલો માલ મેળવતો નથી, ન તો ઓળખી પણ શકાતો નથી કે જેથી તેની મદદ કરવામાં આવે 
અને ન તો તે ઊભો થઈને લોકોની પાસે માગે છે.'' બીજા શબ્દોમાં તે એક એવો સજજન માણસ છે જે ગરીબ હોય. 

(૬૩) એટલે કે એ લોકો જે ઝકાતની વસૂલાત માટે, વસૂલાત કરેલા માલના રક્ષણ માટે અને તેનો 
હિસાબ રાખવા માટે તેમજ તેની વહેંચણી કરવા માટે રાજય તરફથી નીમવામાં આવ્યાં હોય. આવાં લોકો ભલે 
ફકીર અને મિસ્કીન ન હોય તો પણ તેમનાં વેતન ઝકાતના ખાતામાંથી ચૂકવવમાં આવશે. આ શબ્દો આ જ 
સૂરઃની ૧૦૩ આયતના શબ્દો 4૬4%; “.5ફક્કાઠ્કાર્ક આના માટે દલીલ પૂરી પાડે છે કે ઝકાતની વસૂલાત અને 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલક્અનિ ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


“7 -ક * - 92.2.2ક52 2 


ક કઈ-ચકહ્ઉડાહ 2 -૦૯?%5 દ્ર 


અને તેમના માટે જેમના દિલ જીતવાની જરૂર હોય.“ આ ઉપરાંત આ ગરદનો છોડાવવા” અને 
કરજદારોની સહાય કરવામાં“અને 


વહેંચણી ઇસ્લામી રાજયની ફરજોમાંથી છે . 

આના અનુસંધાનમાં એક ઉલ્લેખનીય વાત આ છે કે નબી સ.અ.વ.એ પોતાની જાત માટે અને 
પોતાના કબીલા એટલે કે બનીહાશિમ માટે ઝકાતનો માલ હરામ ઠેરવી દીધો હતો, આમ નબી સ.અ.વ.એ 
પોતે પણ ઝકાતની વસૂલાત અને વહેંચણીનું કામ હંમેશાં વેતન લીધા વિના કર્યું તથા બનીહાશિમના બીજા લોકો 
માટે પણ આ નિયમ નકકી કરી દીધો કે જો તેઓ આ સેવાનું કામ વેતન લીધા વિના કરે તો કાયદેસર છે, પરંતુ 
વેતન લઈને આ વિભાગની કોઈ સેવા કરવી તેમના માટે કાયદેસર નથી. નબી સ.અ.વ.ના કુટુંબના લોકો જો 
સાહિબેનિસાબ (ઝકાત આપવાને પાત્ર) હોય તો ઝકાત આપવી તેમની ઉપર ફરજિયાત છે, પરંતુ જો તેઓ 
ગરીબ અને મોહતાજ અથવા દેવાદાર અને મુસાફર હોય તો ઝકાત લેવી તેમના માટે હરામ છે. અલબત્ત, આ 
બાબતમાં મતભેદ છે કે બનીહાશિમની પોતાની ઝકાત પણ બનીહાશિમના લોકો લઈ શકે કે કેમ ? ઇમામ અબૂ 
યૂસુફના મત પ્રમાણે લઈ શકે છે પરંતુ મોટાભાગના શરીઅતના વિદ્દાનો આને પણ કાયદેસર ગણતાં નથી. 

(૬૪) તાલીફેકલ્બનો અર્થ મન મોહી લેવો છે. આ હુકમ પાછળનો આશય આ છે કે જે લોકો 
ઇસ્લામના વિરોધમાં સક્રિય હોય અને માલ આપીને તેમની દુશ્મનાવટના જુસ્સાને ઠંડો પાડી શકાતો હોય, 
અથવા જે લોકો કાફિરોના કેમ્પમાં એવાં હોય કે જો પૈસો આપીને તેમને તોડી શકાતાં હોય અને તેઓ તૂટીને 
મુસલમાનોના મદદગાર બની શકતાં હોય, અથવા જે લોકો નવા નવા ઇસ્લામમાં દાખલ થયાં હોય અને તેમની 
અગાઉની દુશ્મનાવટ અથવા તેમની નબળાઈઓને જોતાં આ આશંકા હોય કે જો પૈસા વડે તેમને પોતાના તરફ 
વાળી લેવામાં ન આવે તો ફરીથી કુક્રની તરફ પાછા વળી જશે ત્યારે આવા લોકોને કાયમી ભથ્થાં અથવા હંગામી 
ચુકવણાં કરીને ઇસ્લામના ટેકેદાર અને મદદગાર, અથવા આજ્ઞાંકિત, અથવા ઓછામાં ઓછા બિનહાનિકારક 
દુશ્મન બનાવી લેવામાં આવે. આ સદર હેઠળ ગનીમતના માલ અને બીજા આવકના સાધનોમાંથી પણ ખર્ચ કરી 
શકાય અને જો જરૂર પડે તો ઝકાતના સદરમાંથી પણ ખર્ચ કરી શકાય અને આવા લોકો માટે એવી કોઈ શરત 
નથી કે તેઓ ફકીર અને મિસ્કીન અથવા મુસાફર હોય ત્યારે જ તેમની સહાય ઝકાતમાંથી કરી શકાય બલકે 
તેઓ પૈસાદાર અને અમીર હોય તો પણ ઝકાત મેળવવાને પાત્ર છે. 

આ બાબત તો સર્વસંમત છે કે નબી સ.અ.વ.ના જમાનામાં ઘણાં લોકોને મન મોહી લેવા માટે ભથ્થાં 
અને ચુકવણાં કરવામાં આવતા હતાં પરંતુ આ બાબતમાં મતભેદ થઈ ગયો છે કે શું નબી સ.અ.વ. પછી પણ આ 
સદર બાકી રહ્યું છે ? ઇમામ અબૂહનીફા અને તેમના સાથીઓનો મત આ છે કે હઝરત અબૂબક્ર રદિ. અને 
હઝરત ઉમર રદિ.ના જમાનાથી આ સદર રદ થઈ ગયું છે અને હવે મન મોહી લેવા માટે કંઈ પણ આપવું 
ગેરકાયદેસર છે. ઇમામ શાફઈનો અભિપ્રાય આ છે કે ગુનાખોર મુસલમાનોને મન મોહી લેવા માટે ઝકાતના 
સદરમાંથી પૈસા આપી શકાય પરંતુ કાફિરોને નહીં. અને શરીઅતના બીજા કેટલાક વિઠ્દાનોના મતે આ સદરનો 
હિસ્સો હજુ પણ ચાલુ છે જો તેની જરૂર હોય. 

હનફી મસ્લકની દલીલ આ ઘટનામાંથી આવે છે કે નબી સ.અ.વ.ના અવસાન પછી ઉયૈના બિન 
હિસ્ન અને અક્રા બિન હાબિસ હઝરત અબૂબક્ર રદિ.ની પાસે આવ્યાં અને તેમણે એક જમીનની આપની પાસે 


[2 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલકઅનિ ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


માગણી કરી. તેમણે તેમને જમીન આપવાનો ફરમાન જારી કરી દીધો. તેમણે ઇચ્છા દર્શાવી કે આને વધુ સમર્થન 
આપવા માટે બીજા આગેવાન સહાબીઓ પણ આ ફરમાન ઉપર સાક્ષી તરીકે સહી કરે. આમ, સાક્ષીઓ પણ 
લેવાઈ ગયાં પરંતુ જયારે આ લોકો હઝરત ઉમર રદિ.ની પાસે સાક્ષી તરીકે સહી મેળવવા માટે ગયાં ત્યારે તેમણે 
ફરમાન વાંચીને તેને તેમની નજરની સામે જ ફાડી નાખ્યો અને તેમને કહ્યું કેબેશક નબી સ.અ.વ. તમારા મન 
મોહી લેવા માટે તમને આપ્યા કરતા હતાં પરંતુ તે ઇસ્લામની કમજોરીનો જમાનો હતો , હવે અલ્લાહે ઇસ્લામને 
તમારા જેવા લોકોથી મુકત બનાવી દીધો છે. આ સાંભળીને તેઓ હઝરત અબૂબક્ર રદિ.ની પાસે ફરિયાદ લઈને 
આવ્યાં અને આપને મ્હેણું પણ માર્યું કે ખલીફા આપ છો કે ઉમર? પરંતુ ન તો અબૂબક્ર રદિ. એ જ આની કોઈ 
નોંધ લીધી ન તો બીજા સહાબીઓમાંથી જ કોઈએ હઝરત ઉમર રદિ.ના આ અભિપ્રાય સામે મતભેદ વ્યકત 
કર્યો. આના ઉપરથી હનફી મસ્લકના લોકો આ દલીલ રજૂ કરે છે કે જયારે મુસલમાનોની સંખ્યા ખૂબ મોટી થઈ 
ગઈ અને તેમને એવી શક્તિ મળી ગઈ કે તેઓ પોતાના પગ ઉપર ઊભા રહી શકે ત્યારે એ કારણ બાકી રહ્યું નહીં 
જેના લીધે શરૂઆતમાં મન મોહી લેવા માટે હિસ્સો રાખવામાં આવ્યો હતો. આમ, સહાબીઓની સર્વસંમતિ 
સાથે આ હિસ્સો હંમેશ માટે રદ થઈ ગયો. 

ઇમામ શાફઈની દલીલ આ છે કે મન મોહી લેવા માટે કાફિરોને ઝકાતના પૈસા આપવા નબી 
સ.અ.વ.ના કૃત્યથી સાબિત થયેલું નથી. હદીસમાં જેટલા પણ કિસ્સા આપણને જોવા મળે છે એ બધાં ઉપરથી 
આટલું જ જણાય છે કે નબી સ.અ.વ.એ કાફિરોને જે કંઈ આપ્યું તે ગનીમતના માલમાંથી આપ્યું, નહીં કે 
ઝકાતના માલમાંથી. 

અમારા મતે સાચું આ છે કે મન મોહી લેવાનો હિસ્સો કયામત સુધી રદ થઈ જવા માટે કોઈ દલીલ છે 
નહીં. બેશક, હઝરત ઉમર રદિ.એ જે કંઈ કહ્યું તે તદ્દન સાચું હતું. જો ઇસ્લામી રાજયને મન મોહી લેવા માટે 
નાણાં ખર્ચવાની જરૂર ન લાગતી હોય તો કોઈએ તેમની ઉપર એ ફરજિયાત બનાવ્યું નથી કે તે આ સદર હેઠળ 
કંઈને કંઈ ખર્ચ તો કરે જ. પરંતુ જો કોઈ વખતે જરૂર પડે ત્યારે અલ્લાહે તેમના માટે જે ગુંજાશ રાખી છે તે ચાલુ 
રહેવી જોઈએ. હઝરત ઉમર રદિ. અને સહાબીઓ જે વાતે સર્વસંમત થયા હતાં તે ફકત એટલી હતી કે એ 
જમાનામાં જે પરિસ્થિતિ હતી તેમાં મન મોહી લેવા માટે કોઈને કંઈ આપવાની જરૂરિયાત એ લોકોને લાગતી ન 
હતી. આના ઉપરથી આ તારણ કાઢવા માટે કોઈ વ્યાજબી કારણ નથી કે સહાબીઓની સહમતિએ એ સદરને 
કયામત સુધીના સમય માટે રદ કરી દીધો જે કુઅનમાં કેટલાક મહત્ત્વના દીની લાભ માટે રાખવામાં આવ્યો હતો. 

હવે જો ઇમામ શાફઈના મત અંગે વિચારીએ તો તે એટલી હદે સાચો જણાય છે કે જયારે રાજય પાસે 
આવકના બીજા સદરોમાં પૂરતો પૈસો હોય તો તેને મન મોહી લેવાના સદર માટે ઝકાતના માલમાંથી વાપરવો ન 
જોઈએ. પરંતુ જયારે ઝકાતના માલમાંથી આ કામમાં મદદ લેવાની જરૂર ઊભી થઈ જાય ત્યારે આવો ભેદ કરવા 
માટે કોઈ કારણ નથી કે ગુનાખોરો માટે તેને ખર્ચ કરવામાં આવે અને કાફિરો માટે ખર્ચવામાં ન આવે કારણ કે 
કુર્બાનમાં મન મોહી લેવા માટે જે હિસ્સો રાખવામાં આવ્યો છે તે તેમના ઈમાનના દાવાના કારણે નથી બલકે એ 
કારણે છે કે ઇસ્લામને તેના હિત માટે તેમનું મન મોહવાની જરૂર છે અને તેઓ એવા લોકો છે કે તેમનું મન ફકત 
નાણાં આપીને જ મોહી શકાય તેમ છે. આ જરૂરિયાત અને આ ગુણ જયાં પણ પુરવાર થતાં હોય ત્યાં 
મુસલમાનોનો અમીર જરૂરિયાતને આધીન રહીને ઝકાતનો માલ ખર્ચવાનો કુર્અાનની રૂએ અધિકાર ધરાવે છે. 
નબી સ.અ.વ.એ જો આ સદરમાંથી કાફિરોને કંઈ આપ્યું નથી તો તેનું કારણ આ હતું કે આપની પાસે બીજા 
સદરોનો માલ મોજૂદ ન હતો, તેથી જો આપની નજીક કાફિરો ઉપર આ સદરમાંથી માલનો ખર્ચ કરવાનું 
કાયદેસર ન હોત તો આપે તેની સ્પષ્ટતા કરી દીધી હોત . 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલકઅનિ ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


| _# 5% «6% તુ 


દ્વા ઈ ક 
“#*4192 401૯શ્સ્કક 

“2 :222724-45% દ્ર -22૨૪22-&2.દ૬4 
**-૯€»૦ 2 હટ્લ955: *” | 


શ 


અલ્લાહના માગમાં“ અને મુસાફરની મહેમાનગતિમાં“ ઉપયોગ કરવા માટે છે. એક ફરજ છે 
અલ્લાહ તરફથી અને અલ્લાહ બધું જ જાણનાર અને ડહાપણવાળો છે. 

એમાંથી કેટલાક લોકો એવાં છે જે તેમની વાતો દ્વારા નબીને પીડા આપે છે અને કહે છે કે 
આ માણસ 

(૬૫) ગરદનો છોડાવવાનો અર્થ આ છે કે ગુલામોને મુકત કરવા માટે ઝકાતનો માલ વાપરવો. આના 
બે સ્વરૂપ છે. એક તો આ કે જે ગુલામે તેના માલિક સાથે આ કરાર કર્યોહોય કે જો હું અમુક રકમ તમને ચૂકવી દઉં 
તો તમે મને મુક્ત કરી દેશો, ત્યારે તેને મુક્તિની રકમ ચૂકવવા માટે મદદ કરવામાં આવે. બીજું સ્વરૂપ આ છે કે 
ઝકાતના સદરમાંથી જ ગુલામ ખરીદીને મુક્ત કરી દેવામાં આવે. આમાંથી પહેલા સ્વરૂપ માટે તો 
તમામ શરીઅતના વિઠ્ઠાનો સહમત છે પરંતુ બીજા સ્વરૂપને હઝરત અલી રદિ., સઈદ બિન જુબૈર, લૈસ, 
શૌરી, ઇબ્રાહીમ નખઈ, શઅબી, મુહમ્મદ બિન સીરીન, હનફી અને શાફઈ ગેરકાયદેસર માને છે તથા 
ઇબ્નેઅબ્બાસ, હસન બસરી, માલિક, અહમદ, અબૂ સૌર આને કાયદેસર ગણે છે. 


જ જે જે 


(૬૬) એટલે કે એવા દેવાદારો કે જે તેમના માલમાંથી તેમનું પૂરે-પૂરૂં દેવું ચૂકવી આપે તો તેમની પાસે 


નિસાબના પ્રમાણથી ઓછો માલ બાકી રહેતો હોય. તેઓ ભલે કમાતાં હોય કે બેરોજગાર, અને ભલે પ્રચલિત 
ભાષામાં ફકીર ગણાતાં હોય કે ગની (સંપશ્ન) , બન્ને સંજોગોમાં તેમની મદદ ઝકાતના સદરમાંથી કરી શકાય છે. 
પરંતુ શરીઅતના અનેક વિઠ્દાનોએ આ મત દર્શાવ્યો છે કે જે માણસે બૂરાં કામો અને ઉડાઊ ખચરમાં પોતાનો માલ 
ખર્ચીને પોતાને દેવાદાર બનાવી દીધો હોય તેની મદદ કરવામાં ન આવે જયાં સુધી તે તોબા ન કરી લે. 

(૬૭) “રાહેખુદા' શબ્દ સામાન્ય રીતે વાપરવામાં આવે છે. નેકીના એ તમામ કામો કે જેમાં અલ્લાહની 
પ્રસન્નતા હોય તે આ શબ્દના અર્થમાં સામેલ છે. એટલા જ માટે કેટલાક લોકોએ આ અભિપ્રાય દર્શાવ્યો છે કે આ 
હુકમની રૂએ ઝકાતનો માલ દરેક પ્રકારના સદ્કાર્યોમાં વાપરી શકાય છે. પરંતુ સાચું આ છે, અને પુરોગામી 
ઇમામોની મોટી બહુમતી આ જ માને છે કે અહીં અલ્લાહના માર્ગનો અર્થ અલ્લાહના માર્ગમાં જિહાદ છે. એટલે કે 
એ સંઘર્ષ કે જેનો આશય કુફ્રની વ્યવસ્થાને ખતમ કરવાનો તથા તેની જગ્યાએ ઇસ્લામી વ્યવસ્થાને કાયમ કરવાનો 
હોય. આ સંઘર્ષમાં જે લોકો જોડાયાં હોય તેમના મુસાફરીના ખર્ચ માટે, સવારીઓ માટે, શસ્્રસરંજામ અને માલ- 
સામાન પહોચાડવા માટે ઝકાતના સદરમાંથી સહાય આપી શકાય છે, ભલે પછી તેઓ પોતે સુખી લોકો હોય અને 
તેમની અંગત જરૂરિયાતો માટે તેમને મદદની જરૃરિયાત ન હોય. આવી જ રીતે જે લોકો સ્વેચ્છાએ તેમની બધી 
સેવાઓ તથા તેમનો તમામ સમય ટૂંકાગાળા માટે અથવા કાયમી રીતે આ કામ માટે આપી દે તો તેમની જરૂરિયાતો 
પૂરી કરવા માટેપણ ઝકાતમાંથી હંગામી અથવા કાયમી ધોરણે સહાયની રકમો આપી શકાય છે. 

અહીં એક વાત બીજી પણ સમજી લેવી જોઈએ કે પુરોગામી ઇમામોના કથનમાં સામાન્ય રીતે આ 
પ્રસંગે કક ગઝ્વ શબ્દનો ઉપયોગ થયો છે જે યુદ્ધનો સમાનાર્થી છે. એટલા માટે લોકો આ ધારી લે છે કે ઝકાતના 
સદરોમાંથી અલ્લાહના માર્ગમાં ખર્ચનું જે સદર રાખવામાં આવ્યું છે તે ફકત યુદ્ધ માટે ખાસ છે. પરંતુ હકીકતમાં 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલક્અનિ ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


દત (હ £22 2 252. , 
હિ 
ઈછકક%૯8% » દ્ર. 


ડી 1 52 


ક“")(9259: ૯67--!2 ર 


ન 


નહિ 


5 2 9 ક» 


ક રેક 2,222. 722 2૯ જ%૮ર7રઝ્‌ 2 
જે હ્ઝક્કવ#ઉ હીટ %#ટહક્‌ 
૬.277 72227270 “8 46૬7₹;ક2722 2% 
429 * 68૬% 9412 હા ક્કિતિઝિ ડી 


ન્ન ફક 


કાચા કાનનો છે.“ કહો, “તે તમારા ભલા માટે આવો છે,” અલ્લાહ ઉપર ઈમાન ધરાવે છે અને 
ઈમાનવાળાઓ ઉપર વિશ્વાસ કરે છે” અને તદ્દન કૃપા છે એ લોકો માટે જે તમારામાંથી ઈમાનવાળાં 
છે. અને જે લોકો અલ્લાહના પયગમ્બરને દુઃખ આપે છે તેમના માટે પીડાકારી સજા છે.” 

આ લોકો તમારી સામે સોગંદો ખાય છે કે જેથી તમને ખુશ કરે, જો કે આ મોમિનો હોય તો 
અલ્લાહ અને પયગમ્બર આના વધારે હક્કદાર છે કે તે તેમને ખુશ કરવાની ચિંતા કરે. શું તેમને 


ખબર નથી કે જે અલ્લાહ અને તેના પયગમ્બરનો સામનો કરે છે તેના માટે દોજખની આગ છે 


અલ્લાહના માર્ગમાં જિહાદ તે યુદ્ધ કરતાં વધુ વિસ્તૃત વસ્તુનું નામ છે અને તે એ તમામ પ્રયત્નો ઉપર લાગુ પડે છે 
જે કુક્રના બોલને નીચો પાડવા માટે અને ખુદાના બોલને બુલંદ કરવા માટે તેમજ અલ્લાહના દીનને એક 
જીવનવ્યવસ્થાની હેસિયતથી કાયમ માટે કરવામાં આવે, ભલે પછી તે દીનના પ્રસાર અને પ્રચારના આરંભિક 
તબકકામાં હોય અથવા યુદ્ધના અંતિમ તબકકામાં. 

(૬૮) મુસાફર ભલે તેના ઘરે સંપન્ન હોય પરંતુ મુસાફરીની હાલતમાં જો તે મદદનો મોહતાજ બની 
જાય તો તેની મદદ ઝકાતના સદરમાંથી કરવામાં આવશે. 

અહીં કેટલાક શરીઅતના વિદ્વાનોએ આ શરત મૂકી છે કે જે માણસની મુસાફરી બૂરા કામ માટે ન હોય 
ફક્ત તે જ આ આયતની રૂએ મદદને પાત્ર છે પરંતુ કુઓનિ અને હદીસમાં આવી કોઈ શરત રાખવામાં આવી 
નથી અને દીનના મૂળભૂત શિક્ષણ ઉપરથી આપણને જણાય છે કે જે માણસ મદદનો મોહતાજ હોય તેની મદદ 
કરવામાં તેનું ગુનેગાર હોવું વચ્ચે આવવું જોઈએ નહીં, બલકે હકીકતમાં ગુનેગારો અને નૈતિક પતનમાં 
સપડાયેલાં લોકોની સુધારણાનું ઘણું મોટું સાધન આ છે કે મુસીબતના સમયે તેમને સહારો આપવામાં આવે અને 
સદ્વ્યવહાર વડે તેમના મનને શુદ્ધ કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે. 

(૬૯) દંભીઓ નબી સ.અ.વ. ઉપર જે ખામીઓની તહોમત મૂકતા હતાં તેમાંથી એક વાત આ પણ 
હતી કે નબી સ.અ.વ. દરેક માણસનું સાંભળી લેતા હતાં અને દરેકને તેની વાત કહેવાની તક આપતા હતાં. 
આ ખૂબી તેમની નજરમાં એક ખામી હતી. તેઓ કહેતા હતાં કે નબી સ.અ.વ. કાચા કાનના છે, જેનું મન કરે 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલકઅનિ ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


ન 1722749 2.7 ૨2571271! [75 271[7 
હ 6શ્દ પ્ગટ જે ઝૂકેકાઈઝક્યાડ)ડ હહ ૭ 
22, 24? ક 2૦2 22/28 822 2 2» 27₹2 2૬ 
935169 “99 પ ગડ ક“. 
432 22% ર 42274૮29 ત્રિદ્ધી! (દી 
ઈક» નહ “૬૦૭% 24067 
વ ત ત્્ક ત્ર પ દ «44૮ ૨2૬ ૮(%શ27% 
વ૭--2 2415, હક 2» (22850 ૫2 ખા 
જેમાં તે હંમેશાં રહેશે. લિ 
આ દંભીઓ ડરી રહ્યાં છે કે ક્યાંક મુસલમાનો ઉપર એવી સૂરઃ ઊતરી ન જાય જે તેમનાં 
દિલોના રહસ્યો ખુલ્લા પાડી દે.” હે નબી, આમને કહો, “હજી મજાક ઊડાઓ, અલ્લાહ એ 
વસ્તુને ખોલી નાખવાનો છે જેના ખુલી જવાથી તમે ડરો છો. '' જોએમનેપૂછો કે તમે શું વાતો કરી 


રહ્યા હતાં, તો તરત જ કહી દેશે કે અમે તો મજાક-મશ્કરી અને દિલ્લગી કરી રહ્યા હતાં.” આમને 
કહો, “શું તમારી મજાક-મશ્કરી અને દિલ્લગી અલ્લાહ અને તેની આયતો અને 


તે આપની પાસે પહોચી જાય છે, જેવી રીતે ઈચ્છે આપના કાન ભરે છે અને આપ તેની વાત માની લે છે. 


આ આક્ષેપની ચર્ચા મોટાભાગે આ કારણસર કરવામાં આવતી હતી કે સાચા ઈમાનવાળા લોકો આ દંભીઓના 
ષડ્યંત્રો અને તેમની શરારતો તથા તેમની વિરોધી વાતોનો અહેવાલ નબી સ.અ.વ. સુધી પહોચાડી દેતા 
હતાં અને પછી આ લોકો નારાજ થઈને કહેતા હતાં કે આપ અમારા જેવા ખાનદાની અને આબરૂદાર લોકોની 
વિરૂદ્ધ ગરીબ અને કોઈ પણ કંગાળ માણસે આપેલી ખબરો ઉપર વિશ્વાસ કરી લે છે. 

(૭૦) જવાબમાં એક અર્થસભર વાત કહેવામાં આવી છે જે પોતાની અંદરબે પાસાં ધરાવે છે. એક આ 
કે તે ઝઘડાં અને બૂરાઈની વાતો સાંભળનાર માણસ નથી બલકે માત્ર એ જ વાતો ઉપર ધ્યાન આપે છે જેમાં 
ભલાઈ છે, અને જેની તરફ ધ્યાન આપવું સમાજના કલ્યાણ તથા દીનના હિત માટે લાભદાયી હોય છે. જો તે 
દરેક માણસની વાત સાંભળી લેનાર અને સહનશીલ ન હોત તો ઈમાનના એ જૂડ્ઠાં દાવા તથા શુભેચ્છા 
દર્શવિવાની દેખાડાની વાતો તથા અલ્લાહના માર્ગથી પલાયન કરવાના એ લૂલા બહાનાં કે જે તમે કરો છો તેમને 
ધીરજપૂર્વક સાંભળવાને બદલે તમને ઠપકો આપત અને તમારા માટે મદીનામાં જીવવાનું મુશ્કેલ બની જાત તેથી 
તેનો આ ગુણ તો તમારા માટે સારો છે નહીં કેખરાબ. 

(૭૧) એટલે કે તમારો આ ખ્યાલ ખોટો છે કે તે દરેકની વાત પર વિશ્વાસ કરી લે છે. તે ભલે બધાંની 
સાંભળતો હોય પરંતુ ભરોસો માત્ર એ જ લોકો ઉપર કરે છે જે સાચા મોમિનો છે. તમારી જે શરારતોના સમાચાર 
તેના સુધી પહોંચ્યાં અને તેણે તેમની ઉપર વિશ્વાસ કર્યો તે બદમાશ ચાડીખોરોના પહોંચાડેલા ન હતાં પરંતુ નેક 


કુ જ મા 


ઈમાનવાળા લોકો દ્વારા પહોંચાડેલા હતાં અને તેમની ઉપર ભરોસો કરવામાં આવે તેને લાયક હતાં. 


(૭ર) આ લોકો નબી સ.અ.વ. ની પયગમ્બરી ઉપર સાચો ઈમાન તો ધરાવતા ન હતાં પરંતુ જે 
અનુભવો તેમને ગત આઠ-નવ વર્ષના ગાળામાં થયા હતાં તેના આધારે તેમને આ વિશ્વાસ થઈ ગયો હતો કે 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલકઅનિ ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


#લ્ય ક ક (૭25% 2424 નિર 
55546 ૫8195 5૦૯૪૯ 
5% *ઃ ક કત #.#૪ ક» 
ર કષ્્ક્ટાઈડદટડર્ઝછઃ લાજ 


પ. 


-7ક કન 4૪ » છત કક; 
બ્ત્રક્ક્ય્ન હ ક્વ્ગ!ક ઈ ડુ ન 
2-11 નક ન્હિદ્ર્ ન 22 ૪22 ક રિ 


« 224 ક કિ ૨૬૮૬૪ ૮ - 
૧” જ ડડ 


અને તેના પયગમ્બરની જ સાથે હતી ? હવે બહાના ન બનાવો, તમે ઈમાન લાવ્યા પછી કુફ કર્યું છે, 
જો અમે તમારામાંથી એક જૂથને માફ કરી પણ દીધું તો બીજા જૂથને તો અમે ચોક્કસ સજા આપીશું 
કારણ કેતે ગુનેગાર! છે.” ફઅ ૮) 

દંભી _પુડુષો અને દંભી સ્ત્રીઓ સૌ એક સમાન છે. બુરાઈન ની આજ્ઞા આપે છે અને 
ભલાઈથી રોકે છે અને પોતાના હાથ ભલાઈથી રોકી રાખે છે.” આ લોકો અલ્લાહને ભૂલી ગયાં 


આપની પાસે કોઈને કોઈ આ દુનિયાથી પર એવું જાણકારીનું સાધન જરૂર છે જેના વડે આપને તેમનાં છૂપાં 
રહસ્યો સુદ્ધાંના સમાચાર પણ પહોંચી જાય છે અને ઘણી વખત કુર્અાનમાં (જેને તેઓ નબી સ.અ.વ.નું પોતાનું 
લખાણ માનતા હતાં) નબી સ.અ.વ. તેમના દંભ અને તેમના ષડ્યંત્રોને ઉઘાડાં પાડી દે છે. 

(૭૩) તબૂકની લડાઈના જમાનામાં દંભીઓ તેમની બેઠકોમાં નબી સ.અ.વ. અને મુસલમાનોની 
ઠેકડી ઉડાવતા હતાં અને તેમની મજાકો વડે એ લોકોની હિંમતો તોડી પાડવાનો પ્રયાસ કરતા હતાં જેમને તેઓ 
નિખાલસતાપૂર્વક જિહાદ માટે તૈયાર જોતા હતાં. આ અંગે રિવાયતોમાં આ લોકોના ઘણાં કથનો નોંધાયેલાં છે. 
દા.ત. એક બેઠકમાં કેટલાક દંભીઓ બેઠા બેઠા ગપ્પા મારી રહ્યા હતાં. એકે કહ્યું કે “શું તમે રોમનોને પણ 


છ કશ 


આરબો જેવાં માની લીધાં છે ? કાલે જોઈ લેજો કે આ બધા બહાદુરો કે જે લડવા માટે પધાર્યા છે દોરડામાં બાંધેલાં 

હશે.” બીજો બોલ્યો કે “મજા તો ત્યારે આવે જો ઉપરથી સો-સો કોરડાં પણ મારવાનો હુકમ થઈ જાય.” બીજા 
એક દંભીએ નબી સ.અ.વ.ને યુદ્ધની તડામાર તૈયારીઓ કરતાં જોઈને તેના સાથી મિત્રોને કહ્યું “જરા આમને 
તો જુઓ, આ રોમ અને સીરિયાના કિલ્લા જીતવા નીકળ્યાં છે !” 

(૭૪) એટલે કે એ કમઅક્કલ મજાકિયા લોકોને તો માફ કરી શકાય કે જે માત્ર એટલા માટે આવી વાતો 
કરતા અને તેમાં રસ લેતા હતાં કે તેમની નજીક દુનિયામાં કોઈ વસ્તુ ગંભીર છે જ નહીં પરંતુ જે લોકોએ જાણી 
જોઈને આ વાતો એટલા માટે કરી છે કે તેઓ પયગમ્બર અને તેના લાવેલા દીનને તેમના ઈમાનના દાવા છતાં 
એક મજાક માને છે અને જેમના આ મજાકનો મૂળ આશય આ છે કે ઈમાનવાળાઓની હિંમતો ભાંગી પડે અને 


તેઓ પૂરેપૂરી તાકાત સાથે જિહાદ માટે તેયારી ન કરી શકે, તેમને તો કદાપિ માફ ન કરી શકાય કેમ કે તેઓ 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલકઅનિ ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


---4 -759ઝ 1!» 27% 4-2 વિજ 6465 


2 ફક ફર ફ૦ ફ 

ક કા હાકકડ ગલ 
5% ન દ્વા! | ન ત્ર દ્વ 

ન 25214 કઠ હેડ હડક 


«8૯ ની «7 ક '-સ્ 2772-77 
(9 


કેન્‍્હા 2 ઞ્ક્ન્ગ્બ 
45 જ 8 54 વડ “હઝ 
કડાઈ ક્ઝડગ્ક ક નન 
તર્ક્ડ૭ “કડ ડફ ઝક ડઝઝર્ડહ 
ડડ 5 ડકગઝ 


તો અલ્લાહે પણ તેમને ભુલાવી દીધાં. નિઃશંક આ દંભીઓ જ દુરાચારી છે. આ દંભી પુરુષો અને 
સ્રીઓ તથા કાફિરો માટે અલ્લાહે દોજખની આગનો વાયદો કર્યો છે જેમાં તેઓ હંમેશાં રહેશે, એજ 
તેમના માટે યોગ્ય છે. તેમની ઉપર અલ્લાહની ફિટકાર છે અને તેમના માટે કાયમી યાતના છે.“ --- 
તમારા રંગઢંગ એવાં જ છે જેવાં તમારા પુરોગામીઓના હતાં. તેઓ તમારા કરતાં વધારે જોરાવર 
અને તમારા કરતાં વધારે માલ અને સંતાન ધરાવનારા હતાં. પછી તેમણે દુનિયામાં તેમના ભાગની 
મજા માણી લીધી અને તમે પણ તમારા હિસ્સાની મજા એવી જ રીતે માણી લીધી જેવી રીતે તેમણે 
માણી હતી, અને એવી જ ચર્ચાઓમાં તમે પણ પડ્યાં જેવી ચર્ચાઓમાં તે પડ્યા હતાં, તેથી તેમનો 
અંજામ આ આવ્યો કે દુનિયા અને આખિરતમાં તેમનું તમામ કર્યું-કરાવ્યું વ્યર્થથઈ ગયું અને તેઓ જ 


મજાકિયા નહીંપરંતુ અપરાધી છે. 

(૭૫) આ તમામ દંભીઓનો આ સમાન ગુણ છે, આ તમામને બૂરાઈમાં રસ અને ભલાઈ સામે અદાવત 
હોય છે. કોઈ માણસ બૂરું કરવા માગે તો તેમની હમદર્દીઓ, તેમની સલાહો, તેમના પ્રોત્સાહનો, તેમની મદદો, 
તેમની ભલામણો, તેમનાં વખાણ અને વાહવાહ, બધાં જ તેના માટે વાપરવામાં આવશે. જાતે પણ મન દઈને એ 
બૂરા કામમાં સામેલ થશે, બીજાંને તેમાં ભાગ લેવા માટે પ્રોત્સાહન આપશે, બૂરાઈ કરનારમાં જુસ્સો પેદા કરશે, 
અને તેમના દરેક કૃત્ય ઉપરથી આ જાહેર થશે કે આ બૂરાઈને વિકસાવવાથી જ તેમના મનને શાંતિ અને આંખોને 
ઠંડક મળે છે. આનાથી વિરૂદ્ધ જો કોઈ સારૂં કામ થઈ રહ્યું હોય ત્યારે તેની ખબર સાંભળીને તેમને દુઃખ થાય છે. 
તેના વિચારથી તેમનું મન દુઃખી થાય છે, તેનો પ્રસતાવ સુદ્ધાં તેમનાથી સહન થઈ શકતો નથી. તેની તરફ જો કોઈને 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલક્અનિ ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


ક” ક 2-ન | 2 
ફર 


«_.-2ર 2૮ « , ».2)૩૦ ૪2: 27 222 
વઝન પ 5 જેલ 


ન” 
સિદ 


| 
“7 “ક 


1૦7-927. 7797 )» ૭7 । *%4.37227૮67 (2 
ક ફક ક દ કક ધ્ર 
હ્ન્ઝ કકક» ઝક». 5 કગ 
272 222127 201276૮: 1 2 ક 2.2 22 225 
“9-ગ્ક્ૂઉૂ્ઝવ્પહઈે5“હ્; પ૯ 


દતક ૪ 


7275721 ર 222 ૮22,|27 22 259% દ 

ભક ડક્9 ૯9 ૦૭ હ 6 

“7 4 92?,; .- 2797927 27278 તરત 2 ન ત્ #7 ૪ન.,૭/% 
ક કે કર કે $ ક નિ 

૬ અહ ્ન્‍૪ડક્ગ ર દપક 

મુ ક શ “222.92 


ક“) 24.06) ક*.«% 9 કં -1€9-ક 9 89-૯૦ 


નુકસાનમાં છે ---શું“ આ લોકોને તેમના પુરોગામીઓનો ઈતિહાસ નથી પહોચ્યો ? નૂહની કોમ, 
આદ, સમૂદ, ઇબ્રાહીમની કોમ, મદ્યનના લોકો અને એ વસ્તીઓ જે ઊંધી પાડી દેવામાં આવી.” 
તેમના પયગમ્બરો તેમની પાસે ખુલ્લી નિશાનીઓ લઈને આવ્યાં, પછી આ અલ્લાહનું કામ ન હતું કે 
તેમની ઉપર જુલમ કરત પરંતુ તેઓ પોતે જ પોતાની ઉપર જુલમ કરનારા હતાં.” 

મોમિનપુરુષો અને મોમિન સ્રીઓ, આ સૌ એકબીજાના મિત્રો છે. ભલાઈની આજ્ઞા આપે 
છે અને બુરાઈથી રોકે છે, નમાઝ કાયમ કરે છે, ઝકાત આપે છે અને અલ્લાહ અને તેના 
પયગમ્બરનું આજ્ઞાપાલન કરે છે.“ 
આગળ વધતો જુએ છે ત્યારે તેમનો આત્મા બેચેન થવા માંડે છે. શકય એ દરેક રીતે તેના માર્ગમાં અડચણો ઊભી 
કરે છે અને દરેક યુક્તિ વડે એવો પ્રયત્ન કરે છે કે કોઈ રીતે પણ તે સારા કામથી દૂર રહે, અને જો દૂર ન રહે તો પણ 
તે એ કામમાં સફળ ન થઈ શકે. આ ઉપરાંત આ પણ તેમનો સમાન ગુણ છે કે સારા કામમાં ખર્ચ કરવા માટે તેમની 
મુઠ્ઠી કયારેય ખુલતી નથી ભલે પછી તેઓ કંજૂસ હોય કે ખૂબ છૂટા હાથે ખર્ચ કરનારાં, દરેક સ્થિતિમાં તેમનો પૈસો 
કાં તો તિજોરીઓ માટે હોય છે અથવા પછી હરામ રસ્તેથી આવે છે અને હરામ રસ્તે વહી જાય છે. બૂરાઈ માટે ભલે 
તેઓ તેમના જમાનાના કુબેર ગણાતાં હોય પરંતુ નેકી માટે તેમના કરતાં વધારે ગરીબ કોઈ નથી હોતું. 

(૭૬) દંભીઓની ગેરહાજરીમાં તેમનો ઉલ્લેખ કરતાં કરતાં અચાનક તેમની સાથે સીધું સંબોધન શરૂ 
થઈ ગયું છે. 

(૭૭) અહીંફરીથી તેમની ગેરહાજરીમાં તેમનો ઉલ્લેખ શરૂ થઈ ગયો છે. 

(૭૮) અહીં ઇશારો લૂતની કોમના નગરો તરફ છે. 

(૭૯) એટલે કે તેમનો વિનાશ આ કારણે નથી થયો કે અલ્લાહને તેમની સાથે કોઈ દુશ્મનાવટ હતી 


ન્‌ 


અને તે આ ઇચ્છતો હતો કે તેમનો નાશ કરી દે પરંતુ હકીકતમાં તેમણે પોતે જ તેમના માટે એ જીવનપદ્ધતિ પસંદ 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલકઅનિ ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


ત્રિ ૮ 42 2 ૨2.42 ન નત -# ૮7 ત્ર રે 
“55૦ ક 54૪91૯0 “491 ગ્હન્ક્ઝડડ 


શ્રિ જ્ધાઈી 7 ૮7 2 # 92», 


હ્ય ડઝ 


“હડઞઉશડ#ડ૭ઉવઝકઈ 


243 ક 


511 25 ડા) %64 155 શજી 


આ એ લોકો છે જેમની ઉપર અલ્લાહની કૃપા જરૂરથી ઊતરશે. નિઃશંક અલ્લાહ સોની ઉપર 
વર્ચસ્વ ધરાવનાર અને ડહાપણવાળો છે. આ મોમિન પુરુષો અને સ્ત્રીઓ સાથે અલ્લાહનો વાયદો 
છે કે તેમને એવાં બાગો આપશે જેમની નીચે નદીઓ વહેતી હશે અને તેઓ તેમાં હંમેશાં રહેશે. એ 
સદાબહાર બાગોમાં તેમના માટે સ્વચ્છ રહેઠાણો હશે, અને સૌથી વધારે તો આ કે અલ્લાહની 
પ્રસજ્ઞતા તેમને પ્રાત થશે. આ જ મોટી સફળતા છે. (રુકૂઅ ૯) 


કરી જે તેમની બરબાદી તરફ લઈ જનાર હતી. અલ્લાહે તો તેમને સમજવાની અને બચવાની પૂરતી તક આપી 
તેમને સમજાવવા માટે પયગમ્બર મોકલ્યાં, પયગમ્બરો મારફતે તેમને ખોટા રસ્તે ચાલવાના ખરાબ પરિણામો 
સામે ચેતવ્યાં અને તેમને ખૂબ જ સ્પષ્ટ રીતે જણાવી દીધું કે તેમના માટે સફળતાનો માર્ગ કયો છે અને બરબાદી 
અને વિનાશનો કયો. પરંતુ જયારે તેમણે હાલત સુધારવાની કોઈ તકનો લાભ ન લીધો અને બરબાદીના માર્ગ 
ઉપર જ ચાલવાનો આગ્રહ સેવ્યો ત્યારે નાછૂટકે તેમનો એ અંજામ આવવાનો જ હતો જે આવીને રહ્યો, અને આ 
જુલમ તેમની ઉપર અલ્લાહે ન કર્યોબલકે તેમણે જાતે તેમની ઉપર કર્યો. 

(૮૦) જેવી રીતે દંભીઓ એક અલગ સમુદાય એટલે કે ઉમ્મત છે તેવી જ રીતે ઈમાનવાળાઓ પણ 
એક અલગ ઉમ્મત છે. જો કે ઈમાનનો બાહ્ય એકરાર અને ઇસ્લામના પાલનનો બાહ્ય દેખાવ બક્ષે સમુદાયોમાં 
સમાન છે. પરંતુ બન્નેના સ્વભાવ, નીતિમત્તા, રંગઢંગ, ટેવો અને આચાર-વિચારની શૈલી એક બીજાથી તદ્દન 
ભિન્ન છે. એક તરફ જીભ ઉપર ઈમાનનો દાવો છે પરંતુ હૃદય સાચા ઈમાનથી ખાલી છે. બીજી તરફ જીવનની 
સમગ્ર શૈલી એવી છે કે જે તેના એક એક હાવભાવ દ્વારા ઈમાનના દાવાને ખોટો પાડી રહી છે. ઉપરના લેબલ 
ઉપર તો લખ્યું છે કે આ કસ્તુરી છે પરંતુ લેબલની નીચે જે કંઈ છે તે તેના અસ્તિત્વ વડે સાબિત કરી રહ્યું છે કે તે 
ગોબર સિવાય બીજું કંઈ નથી. આનાથી વિરૂદ્ધ જયાં ઈમાન તેના અસલ સ્વરૂપ સાથે મોજૂદ છે ત્યાં કસ્તૂરી તેના 
રૂપ વડે, તેની સુગંધ વડે, તેના ગુણો વડે દરેક અજમાયશ તથા દરેક મામલામાં પોતે કસ્તુરી છે તેવું જાહેર કરી 
રહી છે. ઇસ્લામ અને ઈમાનની ઓળખે બાહ્ય રીતે તો બન્ને સમુદાયોને એક સમુદાય બનાવી દીધાં છે પરંતુ 
વાસ્તવમાં દંભી મુસલમાનોનો નૈતિક સ્વભાવ અને પ્રકૃતિના રંગઢંગ બીજાં જ છે અને સાચો ઈમાન ધરાવતા 
મુસલમાનોના બીજાં . અને આ જ કારણે દંભી ગુણધર્મોધરાવતાં સ્ત્રી-પુરૂષો એક અલગ જૂથ બની ગયાં છે જેમને 
ખુદા પ્રત્યેની ગફલત, બૂરાઈમાં રૂચિ, નેકી સામે દુશ્મનાવટ અને ભલાઈ સાથે અસહકારના સમાન ગુણોએ 
એક બીજા સાથે જોડી દીધાં છે તેમજ ઈમાનવાળાઓ સાથે વ્યવહારમાં કાપી નાખ્યાં છે. અને બીજી તરફ સાચા 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલકઅનિ ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


“ ક્ટ ડડલકકડડઈઇ, ડાણ 


ક બ 


હે નબી“, કાફિરો અને દંભીઓ બજ્ઞેનો પૂરી તાકાત સાથે મુકાબલો કરો અને તેમની સાથે 
સખતાઈથીવર્તો” 


મોમિન સ્ત્રી-પુરૂષો એક બીજું જૂથ બની ગયાં છે જેના બધાં જ લોકોમાં આ ગુણ સમાન છે કે નેકીમાં રસ ધરાવે 
છે, બદી પ્રત્યે અણગમો ધરાવે છે, ખુદાનું સ્મરણ તેમના માટે ખોરાકની જેમ જીવનની અનિવાર્ય જરૂરિયાતોમાં 
સામેલ છે, ખુદાના માર્ગમાં ખર્ચ કરવા માટે તેમના દિલ અને હાથ ખુલ્લાં છે, અને ખુદા અને પયગમ્બરનું 
આજ્ઞાપાલન તેમના જીવનની રીત છે. આ સમાન નૈતિક પ્રકૃતિ અને જીવન પદ્ધતિએ તેમને પરસ્પર એકબીજા 
સાથે જોડી દીધાં છે અને દંભીઓના જૂથથી અલગ કરી દીધાં છે. 

(૮૧) અહીંથી એ ત્રીજું પ્રવચન શરૂ થાય છે જે તબૂકની લડાઈ પછી ઊતર્યું હતું. 

(૮ર) અત્યારસુધી દંભીઓની સાથે મોટાભાગે દરગુજરનો વ્યવહાર કરવામાં આવતો હતો અને તેના 
બે કારણ હતાં. એક આ કે મુસલમાનોની તાકાત હજુ એટલી મજબૂત થઈ ન હતી કે બહારના દુશ્મનોની જોડે 
લડવાની સાથે સાથે ઘરના દુશ્મનો જોડે લડાઈ વહોરી લેત . બીજું આ કે તેમાંથી જે લોકો શંકાઓ ધરાવતા હતાં 
તેમને ઈમાન તથા વિશ્વાસ પ્રાપ્ત કરવા માટે પૂરતી તક આપવાનો આશય હતો. આ બશ્ઞે કારણો હવે બાકી રહ્યા 
ન હતાં. મુસલમાનોની તાકાત હવે તમામ અરબસ્તાનને પોતાની પકડમાં લઈ ચુકી હતી અને અરબસ્તાનની 
બહારની શક્તિઓ સામે સંઘર્ષનો સિલસિલો શરૂ થઈ રહ્યો હતો. એટલા માટે આ આંતરિક શરુઓને કચડી 
નાખવાનું શકય પણ હતું અને જરૂરી પણ બની ગયું હતું જેથી આ લોકો બહારની શક્તિઓ સાથે મળીને ષડ્યંત્રો 
રચીને દેશમાં કોઈ આંતરિક જોખમ ઊભું ન કરી શકે. બીજું, આ લોકોને પૂરા નવ વર્ષ સુધી વિચારવાની, 
સમજવાની અને સત્યદીનને ચકાસવાની તક પણ આપી દેવામાં આવી હતી જેનાથી તેઓ ફાયદો ઊઠાવી શકે 
તેમ હતાં, જો તેમની અંદર ખરેખર ભલાઈની કોઈ ઈચ્છ। હોત. આના પછી તેમને વધુ છૂટછાટ આપવાનું કોઈ 
કારણ ન હતું. એટલા માટે હુકમ આપવામાં આવ્યો કે કાફિરોની સાથે સાથે હવે આ દંભીઓની સામે પણ 
જિહાદ શરૂ કરી દેવામાં આવે અને જે નરમ વલણ અત્યાર સુધી તેમની સાથે દાખવવામાં આવી રહ્યું છે તેને 
સમાપ્ત કરીને હવે તેમની સાથે કડક વલણ અપનાવવામાં આવે. 

દંભીઓની સામે જિહાદ તથા કડક વલણનો અર્થ આ નથી કે તેમની સામે યુદ્ધ કરવામાં આવે. 
હકીકતમાં આનો અર્થ આ છે કે અત્યાર સુધી તેમના દંભી વર્તન પ્રત્યે જે આંખ આડા કાન કરવામાં આવે છે, 
જેના કારણે આ લોકો મુસલમાનોમાં ભળેલા રહ્યાં. અને સામાન્ય મુસલમાનો તેમને તેમના જ સમાજનો એક 
ભાગ માનતા રહ્યાં. અને તેમને સમાજના મામલાઓમાં દખલ દેવાનો અને સમાજમાં તેમના દંભનો ઝેર 
ફેલાવવાનો મોકો મળતો રહ્યો, તેને ભવિષ્ય માટે સમાપ્ત કરી દેવામાં આવે. હવે જે માણસ પણ મુસલમાનોમાં 
સામેલ થઈને દંભી વલણ અપનાવશે અને જેના પણ વ્યવહાર ઉપરથી આ જણાશે કે તે ખુદા, પયગમ્બર અને 
ઈમાનવાળાઓનો નિખાલસ મિત્ર નથી, તેને ખુલ્લંખુલ્લા બેનકાબ કરવામાં આવે, જાહેરમાં તેમને ઠપકો 
આપવામાં આવે, સમાજમાં તેમના માટે ઇજજત અને ભરોસાની કોઈ જગ્યા રાખવામાં ન આવે, સામાજિક 
રીતે તેમનો બહિષ્કાર કરવામાં આવે, સામાજિક સલાહ-મસલતમાં તેમને અલગ રાખવામાં આવે, 
અદાલતોમાં તેમની સાક્ષીઓ અવિશ્વસનીય ગણાય, હોદ્દાઓના દ્વાર તેમના માટે બંધ રહે, બેઠકોમાં તેમની 


સૂરઃ તોબા ૯ તફહીમુલકુઅનિ ર 
“હઇ૦ કાવડ 
૭2-55 ઈઝ ટા.ઉ 4ણ 
1 22 5 પ પાક »55-કા 


છેવટે તેમનું ઠેકાણું જહજ્ઞમ છે અને તે સૌથી ખરાબ ઠેકાણું છે. આ લોકો અલ્લાહના સોગંદ ખાઈ 
ખાઈને કહે છે કે અમે એ વાત નથી કહી, જો કે તેમણે ચોક્કસ એ કુફ્રયુક્ત વાત કહી છે.” તેઓ 
ઇસ્લામ સ્વીકાર્યા પછી કુફ્રનું આચરણ કર્યું અને તેમણે એ બધું કરવાનો ઇરાદો કર્યો જેને કરી ન 


શક્યાં.” તેમનો આ બધો રોષ આ જ વાત માટે છે ને કે 


સાથે કોઈ વાત ન કરે, દરેક મુસલમાન તેમની સાથે એવો વ્યવહાર કરે કે જેનાથી તેમને પોતાને ખબર પડી જાય 
કે મુસલમાનોની પૂરી વસ્તીમાં કયાંય પણ તેની કોઈ ઇજ્જત નથી અને કોઈ દિલમાં પણ તેમના માટે આદરનું 
કોઈ સ્થાન નથી. બીજું, જો એમાંથી કોઈ માણસ કોઈ ખુલ્લી ગદારીનું કામ કરે તો તેના અપરાધ ઉપર 
ઢાંકપિછોડો કરવામાં ન આવે, ન તો તેને માફી આપવામાં આવે બલકે સાક્ષીઓની સામે તમામ લોકોની 
હાજરીમાં તેની ઉપર મુકદમો ચલાવવામાં આવે અને તેને પૂરી સજા આપવામાં આવે. 

આ એક ખૂબ જ મહત્ત્વનો હુકમ હતો જે આ તબકકે મુસલમાનોને આપવો જરૂરી હતો. આના વિના 
ઇસ્લામી સમાજને પડતીના આંતરિક કારણો સામે સુરક્ષિત રાખી શકાય તેમ ન હતું. કોઈ પણ સમુદાય જો તેની 
અંદર દંભીઓ અને ગદ્દારોને ઊછેરતો હોય અને જેમાં આંતરિક શર્રુઓને ભેગા બેસાડવામાં આવતાં હોય, તે 
નૈતિક પતન અને આખરે સંપૂર્ણ વિનાશ પામ્યા વિના રહી શક્તો નથી. દંભનું સ્વરૂપ પ્લેગ જેવું છે અને દંભી 
માણસ એ ઉંદર છે જે આ ચેપી રોગના જીવાણુંઓ લઈને ફરે છે. તેને વસ્તીમાં સ્વતંત્રતાની સાથે હરવા-ફરવાની 
તક આપવી જાણે કે સમગ્ર વસ્તીને મોતના જોખમમાં નાખવું છે. એક દંભીને મુસલમાનોના સમાજમાં માન- 
આદરનો દરજજો મળવાનો અર્થ આ છે કે હજારો માણસો ગદ્દારી તથા દંભ કરવા માટે હિંમત મેળવી લે અને આ 
લાગણી ફેલાઈ જાય કે આ સમાજમાં આદર પામવા માટે (નિખાલસતા, શુભકામના અને ઈમાનની સચ્ચાઈની 
કોઈ જરૂર નથી બલકે ઈમાનના ખોટા પ્રદર્શનની સાથે અપ્રમાણિકતા અને વિશ્વાસઘાતનું વલણ અપનાવીને 
પણ અહીંમાણસ વિકાસ પામી શકે છે. આ જ વાત છે જેને નબી સ.અ.વ.ને આ ટૂંકા ડહાપણભર્યા કથનમાં કહી 
છે કે -%.91.ક6*્હાકાપકક૧ ૫૫5૦ ક#છ* “જેમાણસે કોઈ બિદ્અત કરનારને માન-આદર આપ્યાં 
તે હકીકતમાં ઇસ્લામની ઇમારતને ધ્વસ્ત કરવામાં સહાયક થયો.”” 

(૮૩) એ કઈ વાત હતી કે જેની તરફ અહીં ઇશારો કરવામાં આવ્યો છે ? આના વિષે કોઈ ચોકક્સ 
જાણકારી આપણા સુધી પહોંચી નથી. અલબત્ત, રિવાયતોમાં સંખ્યાબંધ એવી કુફ્રયુકત વાતોનો ઉલ્લેખ આવ્યો 
છે જે એ જમાનામાં દંભીઓએ કહી હતી. દા.ત. એક દંભી વિષે એવી રિવાયત છે કે તેણે તેના સગાંમાંથી એક 
મુસ્લિમ યુવકની સાથે વાતચીત કરતી વખતે કહ્યું કે “જો ખરેખર એ બધું સાચું છે જેઆ માણસ (એટલે કે નબી 
સ.અ.વ.) રજૂ કરે છે તો આપણે બધાં ગધેડા કરતાં પણ બદતર છીએ.'' બીજી એક રિવાયતમાં છે કે તબૂકની 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલક્અનિ ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


9 20158 


ન 825095 વાઈ 90 
।હુપસ્ઝાણતદક જજ લાજ છા ઉર 
શ્ર્ન્ક #ક#ડઝડઈહહ્ઝહ ડાકક 


જઇ તનત્કઝ 


ડક યહ કાછ 
5 ૧ નઇતઃ [541554 


અલ્લાહ અને તેના પયગમ્બરે તેમની કૃપાથી તેમને સંપજ્ઞ કરી દીધાં છે“! હવે જો તેઓ તેમનું આ 
વલણ છોડી દે તો તેમના જ માટે સારું છે અને આ જો બાજ આવ્યાં નહીં તો અલ્લાહ તેમને અત્યંત 
પીડાકારી સજા આપશે, દુનિયામાં પણ અને આખિરતમાં પણ અને ધરતી ઉપર કોઈ નથી જે 
આમનો હિમાયતી અને મદદગાર હોય. 

તેમનામાંથી કેટલાક એવાં પણ છે જેમણે અલ્લાહ સાથે વાયદો કર્યો હતો કે જો તેણે તેની 


જ 


કૃપાથી અમને નવાજ્યાં તો અમે દાન કરીશું અને સદાચારી બનીને રહીશું. પરંતુ જ્યારે અલ્લાહે 
તેમને તેની કૃપાથી માલદાર બનાવી દીધાં 


કૂચ વખતે એક જગ્યાએ નબી સ.અ.વ.ની ઊંટણી ખોવાઈ ગઈ. મુસલમાનો તેને શોધી રહ્યા હતાં ત્યારે 
દંભીઓના એક જૃથે તેની બેઠકમાં આ વાતની ખૂબ મજાક બનાવી અને પરસ્પર કહ્યું કે “આ સાહેબ આકાશની 
ખબરો તો બહુજાણે છે પરંતુ તેમને પોતાની ઊંટણીની કોઈ ખબર નથી કે અત્યારે કયાં છે .” 

(૮૪) આ ઇશારો એ ષડ્યંત્રો તરફ છે જે દભીઓએ તબૂકની લડાઈ વિષે કર્યા હતાં. તેમાંથી પહેલા 
ષડ્યંત્રનો કિસ્સો હદીસવેત્તાઓએ આવી રીતે વર્ણવ્યો છે કે તબૂકમાંથી પરત આવ્યા પછી જયારે મુસલમાનોનું 
લશ્કર એક એવા સ્થળની નજીક પહોંચ્યું જયાં રસ્તો ડુંગરોની વચ્ચેથી પસાર થતો હતો ત્યારે કેટલાક દંભીઓએ 
અંદરોઅંદર નકકી કર્યું કે રાતના સમયે કોઈ ઘાટમાંથી પસાર થતી વખતે નબી સ.અ.વ.ને ખાઈમાં ફેંકી દઈએ. 
નબી સ.અ.વ.ને ખબર પડી ગઈ. આપે તમામ સૈનિકોને હુકમ આપ્યો કે તળેટીવાળા રસ્તે થઈને નીકળી જાય 
અને પોતે માત્ર અમ્માર બિન યાસિર રદિ. અને હુઝેફા બિન યમાન રદિ.ને લઈને ઘાટના અંદરના રસ્તે થઈને 
નીકળ્યાં. રસ્તામાં એકાએક ખબર પડી કે દસ-બાર બુકાનીધારી દંભીઓ પીછો કરતાં આવી રહ્યાં છે. આ જોઈને 
હઝરત હુઝેફા રદિ.તેમની તરફ દોડ્યાં કે જેથી તેમના ઊંટોને મારી મારીને તેમને વાળી દે પરંતુ તેઓ દૂરથી જ 
હઝરત હુઝેફા રદિ.ને આવતાં જોઈને ડરી ગયાં અને એ ડરથી કે કયાંક આપણે ઓળખાઈ ન જઈએ તરત જ 
ભાગી છૂટયાં. 

બીજું ષડ્યંત્ર કેજેનો આના અનુસંધાનમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે તે આ છે કે દંભીઓને રોમનોના 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલકઅનિ ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


2 “૪24 હ (0૮#4 « કક - 
ક્લ્કઈડહડછન્‍ડડડાઝઈડક જુ 9ર 


-*-ન 2 કગ 


419 ડાઉ્‌કડકકડ કહા ક્કક્ઝહ 

“ક/” ૭70 -7ક#2 ન 4 58 ત્ર ત 
કક્કડ જ... 289૫9 
સ્ડન્ન તાન ૪ર .હત્વ૮ ૪૮૬ -7924276/ 
ન 2.૦92. 
-# 2૭ દ્વ «૮ તે વિ 222? 


હાહ હંદ્ક્ક 


સિ .હેતદ્વતસ્ઝ (દ(૮ 4 ૮5૮૪ 61/44 354 (47 
ફ્જ 
-“ગક559)૯ગક્ટઝ૯ઝકડ્ક૭કાહુ 
તો તેઓ કંજૂસી કરવા માંડ્યાં અને તેમના વાયદાથી એવા ફરી બેઠાં કે તેમને આની પરવા સુદ્ધાં 
નથી.“ પરિણામ આ આવ્યું કે આ વાયદાભંગના કારણે જે તેમણે અલ્લાહ સાથે કર્યો, અને એ 
જૂઠના કારણે જે તેઓ બોલતા રહ્યાં, અલ્લાહે તેમના દિલોમાં દંભ બેસાડી દીધું જે તેની સમક્ષ 


તેમની હાજરીના દિવસ સુધી તેમનો પીછો નહીં છોડે. શું આ લોકો જાણતાં નથી કે અલ્લાહને 
તેમના છૂપાં ભેદ અને તેમની ખાનગી સંતલસોઓ સુદ્ધાંની ખબર છે અને તે ગેબની તમામ 
વાતોથી સંપૂર્ણપણે માહિતગાર છે ? (તે સારી રીતે જાણે છે એ કંજૂસ માલદારોને) જે રાજીખુશીથી 
આપનારાં ઈમાનવાળાઓના નાણાંકીય બલિદાનો માટે વાતો બનાવે છે અને એ લોકોની મજાક 
ઊડાવે છે જેમની પાસે (અલ્લાહના માર્ગમાં આપવા માટે) એ સિવાય કંઈ નથી જે તેઓ પોતાની 
જાતને કષ્ટમાં નાખીને આપે છે.“ 


મુકાબલામાંથી નબી સ.અ.વ. તથા આપના વફાદાર સાથીઓના સહીસલામત પાછા આવવાની કોઈ અપેક્ષા 
ન હતી. એટલા માટે તેમણે અંદરોઅંદર નકકી કરી લીધું હતું કે જેવી એ તરફ કોઈ ઘટના ઘટે અહીં મદીનામાં 
અબ્દુલ્લાહ બિન ઉબ્બેના શિરે રાજમુકુટ પહેરાવી દેવામાં આવે. 

(૮૫) નબી સ.અ.વ.ની હિજરત પહેલાં મદીના અરબસ્તાનના નગરોમાંનું એક સામાન્ય નગર હતું 
અને ઔસ તથા ખઝરજના કબીલાઓ માલ અથવા દરજજાની દષ્ટિએ કોઈ ખાસ ઉંચું સ્થાન ધરાવતા ન હતાં 
પરંતુ જયારે નબી સ.અ.વ. ત્યાં પધારી ગયાં અને અનસારીઓએ આપનો સાથ આપીને તેમની જાતને 
જોખમમાં મૂકી દીધી ત્યારે આઠ-નવ વર્ષના ગાળામાં આ જ મધ્યમકક્ષાનું નગર તમામ અરબસ્તાનનું પાટનગર 
બની ગયું. એજ ઔસ અને ખઝરજના ખેડૂતો રાજયના ઉચ્ચ પદો ધારણ કરનારા બની ગયાં અને ચારેય તરફ 
વિજયો, ગનીમતનાં માલ અને વેપારના ફાયદા આ મધ્યસ્થ શહેર ઉપર વરસાદની જેમ વરસવા માંડયાં. 
અલ્લાહતઆલા તેમને આના માટે શરમમાં નાખી રહ્યો છે કે અમારા નબી ઉપર તમારો આ ગુસ્સો શું આ જ 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલકઅનિ ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


«7 2772 ગ છા 7% ત ૩72 લ 2:« 


8 ક 24 2૮4 2 
ક 2 25 ક 
ઝન છી 5 ડઝ 
હ! 4. 2૯ 2:૯૪૮ડ “72 ૦-7 


9.5 52. હાક ઈક કટ 


ટૂ 72 ત્વત્ ાજ ક--ક-ક ડા, 


6 હડ 521હક્૯ %4012*4#*-47 94૫ 


દ્વ કત ડી ત્રિ 


પ” શ્રાઇશ્ઝય ઝક “પ્રક ૦%ક્ઝાદ 
શ 83 ઇહ ગક 1 55 જી 


“” રનત 


7 વી જિ 


અલ્લાહ આ મજાક ઊડાવનારાઓની મજાક ઊડાવે છે અને તેમના માટે પીડાકારી સજા છે. હે નબી, 
તમે ભલે આવા લોકો માટે માફીની દુઆ કરો અથવા ન કરો, જો તમે સિત્તેર વખત પણ તેમને માફ 
કરી દેવાની વિનંતી કરશો તો અલ્લાહ તેમને કદાપિ માફ નહીં કરે. એટલા માટે કે તેમણે અલ્લાહ 
અને તેના પયગમ્બર સાથે કુફ્ર આચયું છે અને અલ્લાહ દુરાચારી લોકોને મુક્તિનો માર્ગ દેખાડતો 
નથી. (રુકૂઅ ૧૦) 

જે લોકોને પાછળ રહી જવાની પરવાનગી આપી દેવામાં આવી હતી તેઓ અલ્લાહના 
પયગમ્બરનો સાથ નહીં આપવા માટે તથા ઘરમાં બેસી રહેવા માટે ખુશ થયાં અને તેમને ગમ્યું નહીં 
કે અલ્લાહના માર્ગમાં જાન અને માલ વડે જિહાદ કરે. તેમણે લોકોને કહ્યું કે “આવી સખત ગરમીમાં 
ન નીકળો.” તેમને કહો કે જહજ્ઞમની આગ આના કરતાં પણ વધારે ગરમ છે, અફસોસ તેમને 
કસૂરના બદલામાં છે કે તેના કારણે આ [િયામતો તમને એનાયત કરવામાં આવી ! 

(૮૬) ઉપરની આયતમાં આ દંભીઓને જે (નિયામતના ઇનકાર અને ઉપકાર બદલ અપકાર માટે 
ઠપકો આપવામાં આવ્યો હતો તેનો એક બીજો પુરાવો તેમના પોતાના જ જીવનમાંથી રજૂ કરીને અહીં સ્પષ્ટ 
કરવામાં આવ્યું છે કે હકીકતમાં આ લોકો વૃત્તિથી જ ગુનેગાર છે, તેમના નૈતિક નિયમોમાં આભાર, 
સિયામતનો સ્વીકાર અને વચનપાલન જેવા ગુણોનો કયાંય છાંટ પણ દેખાતી નથી. 

(૮૭) તબૂકની લડાઈ વખતે જયારે નબી સ.અ.વ.એ ફંડ-ફાળા માટે અપીલ કરી ત્યારે મોટા મોટા 
માલદાર દંભીઓ હાથ રોકીને બેસી રહ્યાં પરંતુ જયારે નિખાલસ ઈમાનવાળાં આગળ વધીને ફાળો આપવા 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલકઅનિ ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


૪૬ :ટ)22, ત) ૬41252 22૯ :2-7૮27 
દ્ક્સ્પ । સ કઝ જલ્ક્લ્વ્ક 


૭% 


ગ્હઝ્કાકહાજાડક્ઈ ૭૦૭% ઈદ 
કિ 516601 6 છાડ હ#ડડઉ 
હાડડઇનઝી,, 5» ૪% 

| હા ૪4૬5554૦60 


કન 


»ન્કશ્ઝકાત્“અ૦% 


આનું ભાન હોત. હવે તેમણે હસવું ઓછું અને રડવું વધારે જોઈએ, કેમ કે જે બૂરાઈ તેઓ કમાતા 
રહ્યાં છે તેનો બદલો આવો જ છે (કે તેમણે તેના માટે રડવું જ જોઈએ). જો અલ્લાહ તમને તેમની 
વચ્ચે પાછા લઈ જાય અને હવે ભવિષ્યમાં તેમનામાંથી કોઈ જૂથ જિહાદ માટે નીકળવાની તમારી 


પાસેપરવાનગી માગે તો સ્પષ્ટ કહી દેજો કે “હવે તમે મારી સાથે કદાપિ ચાલી નહીં શકો અને નતો 
મારી સાથે રહીને કોઈ દુશ્મન સાથે લડી શકો છો, તમે પહેલાં બેસી રહેવાનું પસંદ કર્યું હતું તો હવે 
ઘરે બેસનારાઓ જ સાથે બેઠાં રહો.” 

અને ભવિષ્યમાં તેમનામાંથી કોઈ જો અવસાન પામે તેની જનાઝાની નમાઝ પણ તમે 
કદાપિપઢતાં નહીં અને ન તો ક્યારેય તેની કબર સમક્ષ ઊભાં રહેજો કારણ કે તેમણે અલ્લાહ અને 
તેના પયગમ્બરની સાથે કુફ્ર આચર્યું છે અને તેઓ એવી હાલતમાં મૃત્યુ પામ્યાં છે કે જ્યારે તે 
દુરાચારી હતાં.“ 


માંડયાં ત્યારે આ લોકોએ તેમના વિષે ગમે તેમ બોલવા માંડ્યું. જયારે કોઈ સદ્ધર મુસલમાન તેની હેસિયત પ્રમાણે 
અથવા તેનાથી વધીને કોઈ મોટી રકમ લાવતો ત્યારે આ લોકો તેની ઉપર દેખાડાનો આક્ષેપ કરતાં અને જો કોઈ 
ગરીબ મુસલમાન પોતાને અને પોતાના પરિવારજનોને ભૃખ્યાં રાખીને કોઈ નાનકડી રકમ પ્રસ્‍તુત કરતો, અથવા 
આખી રાત મહેનત-મજૂરી કરીને થોડીક ખજૂરો મેળવી તે જ લાવીને રજૂ કરી દેતો ત્યારે આ લોકો તેની ઠેકડી 
ઊડાવતા શબ્દો ઉચ્ચારતાં કે લો આ નજીવી વસ્તુ પણ આવી ગઈ છે જેનાથી રોમના કિલ્લાં જીતવામાં આવશે ! 
(૮૮) તબૂકની લડાઈમાંથી પાછા આવ્યા પછી હજુ લાંબો સમય પસાર થયો ન હતો ત્યાં અબ્દુલ્લાહ 
બિન ઉબ્બે, દંભીઓનો સરદાર, ગુજરી ગયો. તેનો પુત્ર અબ્દુલ્લાહ બિન અબ્દુલ્લાહ રદિ. જે સાચા 
મુસલમાનોમાંથી હતાં, નબી સ.અ.વ. સમક્ષ હાજર થયાં અને કફનમાં વાપરવા માટે આપનો ઝભ્ભો માગ્યો. 


નબી સ.અ.વ.એ ભારે ઉદારતા દાખવીને આપી દીધો. પછી તેમણે વિનંતી કરી કે આપ જ તેની જનાઝાની 


સૂરઃ તોબા ૯ તફહીમુલકુઅનિ ર 
ન 22૨37272 2277,297 279 2884 
ઝશ્યાર્ડઝપ* 5% ક્ચવ્ઝ્કઝડ 
ને ક 1 તન 2 7ણ દ્વિ 
૦962 કે ડડ 5 6પ; ખર્ચ 


કશ્ઝટ ક 2 1 27૪42922 


997 | 15૫૬4, ર શ્ાહા 502432 15 


6 કે 22: ૪૯૭ 51%હાડદ- 
6#હટડડ્ાકટબરહદાશ્છબ૦્વઝ્ા 


“7 477૭» ક?» 


55946948 5#કહ૦૯ક૯ ૯%. -ઉ#5 


તેમનું માલદારપણું અને તેમની બહોળી સંતાન તમને ભરમાવે નહીં. અલ્લાહે તો ઇરાદો કરી 
લીધો છે કે આ ધન-દોલત અને સંતાન વડે તેમને આ જ દુનિયામાં સજા આપે અને તેમના પ્રાણ એ 
હાલતમાં નીકળે કે તેઓ કાફિર હોય. 

જ્યારે પણ કોઈ સૂરઃ આ વિષય અંગે ઊતરી કે અલ્લાહને માનો અને તેના પયગમ્બર સાથે 
મળીને જિહાદ કરો તો તમે જોયું કે જે લોકો તેમનામાંથી સશક્ત હતાં તેઓ જ તમને વિનંતી કરવા 
લાગ્યાં કે જિહાદમાં ભાગ લેવામાંથી તેમને માફી આપવામાં આવે અને તેમણે કહ્યું કે અમને છોડી 
દો કે અમે બેસનારાઓની સાથે રહીએ. આ લોકોએ ઘરમાં બેસનારીઓમાં સામેલ થવાનું પસંદ 
કર્યું અને તેમના દિલોને મહોરબંધ કરી દેવામાં આવ્યાં, તેથી હવે તેમની સમજમાં કંઈ નથી 
આવતું.“આનાથી ઊલટું, પયગમ્બરે અને એ લોકોએ કે જે પયગમ્બરની સાથે ઈમાનલાવ્યા હતાં 


નમાઝ પઢાવો. આપ તેના માટે પણ તૈયાર થઈ ગયાં. હઝરત ઉમર રદિ.એ આગ્રહપૂર્વક અરજ કરી કે, હે 
અલ્લાહના રસૂલ સ.અ.વ. ! શું આપ એ માણસની જનાઝાની નમાઝ પઢાવશો જે આવાં-આવાં કામો કરી 
ચૂકયો છે. પરંતુ નબી સ.અ.વ. આ બધું સાંભળીને સ્મિત કરતાં રહ્યાં અને પોતાની એક કૃપાના કારણે, કે જે 
મિત્રો અને શત્રુઓ બધાંને માટે સાર્વજનિક હતી, આપે સૌથી કટ્ટર શન્નુ માટે પણ ક્ષમાની દુઆ કરવા માટે 
આનાકાની ન કરી. છેવટે જયારે આપ સ.અ.વ. નમાઝ પઢાવવા માટે ઊભા જ થઈ ગયાં ત્યારે આ આયત 
ઊતરી અને ખુદાના સીધા હુકમ વડે આપને રોકી દેવામાં આવ્યાં. કેમ કે હવે આ નીતિ કાયમી રીતે ઠરાવી 
દેવામાં આવી હતી કે મુસલમાનોના સમાજમાં દંભીઓને કોઈ પણ રીતે વિકસવા દેવામાં ન આવે તથા કોઈપણ 
એવું કામ કરવામાં ન આવે જેના લીધે આ જૂથને પ્રોત્સાહન મળે. 

આના ઉપરથી આ 4િયમ નીકળ્યો છે કે ગુનેગારો અને અપરાધીઓ તેમજ અપરાધી તરીકે બદનામ 
લોકોની જનાઝાની નમાઝ મુસલમાનોના ઇમામ અને આગેવાનોએ પઢાવવી જોઈએ નહીં તેમજ પઢવી પણ 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલકઅનિ ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


ડડ“ ઈ ડગ ગ્ાશ૬958 


કક ક. 242 ક 277₹201,%જ2#7 ટ2?, 72 
હાડકા ઈડન 
૮257૧722 


ઉ€કપજદ્ડુડઉ ડક કાડી ઝ્રક્&5 


ડુ ૬ «૮.-927 જ ડી 
401955 હત પ2-.૦૯:૯૩8 ષ્ટ હ 
જ -- 22: 22 ક .25ક 0 9.4 
ઉઝે જ કઝ હ.-પ-2-૭૯૨૭18 ઈઝપ્ક્- 022 
તેમણે પોતાના જાન અને માલ વડે જિહાદ કર્યો અને હવે બધી જ ભલાઈઓ તેમના જ માટે છે અને 
તેઓ જ સફળતા મેળવનારાં છે. અલ્લાહે તેમના માટે એવાં બાગ તેયાર કરીને રાખ્યાં છે જેમની 
નીચે નદીઓ વહી રહી છે, તેમાં તેઓ હંમેશાં રહેશે. આ છે ભવ્ય સફળતા. (રુકૂઅ ૧૧) 
બદૂ“ આરબોમાંથી પણ ઘણાં લોકો આવ્યાં જેમણે બહાના રજૂ કર્યા કે જેથી તેમને પણ 
પાછળ રહી જવાની પરવાનગી આપી દેવામાં આવે. આવી રીતે બેસી રહ્યાં એ લોકો જેમણે 


4 


અલ્લાહ અને તેના પયગમ્બર સાથે ઈમાનનો જૂઠડ્ઠો વાયદો કર્યો હતો. આ બદૂઓમાંથી જે જે 
લોકોએ કુફ્રનુંવલણ અપનાવ્યું છે“ ટૂંક સમયમાં જ તેઓ પીડાકારી સજા પામશે. 


જોઈએ નહીં. આ આયતો પછી નબી સ.અ.વ.નો આ નિયમ બની ગયો હતો કે જયારે આપને કોઈ જનાઝામાં 
સામેલ થવા માટે કહેવામાં આવતું ત્યારે આપ પહેલાં મરનાર વિષે પૂછી લેતા હતાં કે કેવો માણસ હતો, અને જો 
ખબર પડે કે ખરાબ ચાલચલગતનો માણસ હતો તો આપ તેના પરિવારજનોને કહી દેતા હતાં કે તમને છૂટ છે 
જેવી રીતે ચાહો તેને દફનાવી દો. 

(૮૯) જો કે આ ઘણી શરમજનક વાત છે કે તગડાં, સ્વસ્થ અને સાધનસંપન્ન લોકો ઈમાનનો દાવો 
કરવા છતાં જરૂર પડે ત્યારે મેદાન ભણી નીકળી જવાને બદલે ઘરોમાં ઘૂસી જાય અને મહિલાઓ સાથે જઈ બેસે. 
પરંતુ કેમ કે આ લોકોએ પોતે સ્વેચ્છાએ તેમના માટે આ જ રસ્તો પસંદ કર્યો હતો તેથી કુદરતી નિયમ પ્રમાણે 
તેમની પાસેથી એ પવિત્ર લાગણીઓ છીનવી લેવામાં આવી જેના કારણે કોઈ પણ માણસ આવો હલકટ 
વ્યવહાર કરવામાં શરમ અનુભવે છે. 

(૯૦) બદુ આરબો એટલે કે મદીનાની આસપાસ રહેતાં ગ્રામીણ અને વનવાસી આરબો જેમને 
સામાન્ય રીતે બદુ કહેવામાં આવે છે. 

(૯૧) ઈમાનનું દંભયુક્ત પ્રદર્શન કે જેના પાયામાં હકીકતમાં સમર્થન, સ્વીકાર, નિખાલસતા અને 
આજ્ઞાપાલન ન હોય તેમજ જેના દેખીતા એકરાર છતાં માણસ ખુદા અને તેના દીનની સરખામણીમાં તેના હિતો 
અને તેના સાંસારિક હિતોને વધુ પ્રિય રાખતો હોય, અસલ હકીકતની દષ્ટિએ કુક અને ઈનકાર જ છે. ખુદાને ત્યાં 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલકઅનિ ર 
જે ૧-૭» ૧૦૩ 


દ્ધ 
ઝક્ચ્ન્ડ 3 7-૦ 22ટ 


ટટ 


વૃદ્ધ અને બીમાર લોકો અને એ લોકો કે જે દો સામેલ થવા માટે ગુંજાશ ધરાવતાં નથી, જો 


પાછળ રહી જાય તો કોઈ વાંધો નથી જ્યારે કે તેઓ નિખાલસ દિલથી અલ્લાહ અને તેના 


ન્‌ 


પયગમ્બરના વફાદાર હોય.“ આવા સદાચારી લોકો ઉપર 


આવા લોકો સાથે એવો જ વ્યવહાર થશે જે ઇનકારીઓ અને બગાવતીઓની સાથે થશે, ભલે દુનિયામાં આ 
પ્રકારના લોકોને કાફિર ઠરાવી શકાતાં ન હોય તથા તેમની સાથે મુસલમાન જેવો જ વ્યવહાર થતો હોય. દુનિયાના 
આ જીવનમાં જે કાનૂન ઉપર મુસ્લિમ સમાજની વ્યવસ્થા સ્થાપવામાં આવી છે અને જે નિયમોના આધારે ઈસ્લામી 
રાજય તથા તેના ન્યાયાધીશો હુકમોનું અર્થઘટન કરે છે તે દષ્ટિએ તો દંભીપણા ઉપર કુફ્ર અથવા કુફ્રની શંકાનો 
હુકમ માત્ર એ જ સંજોગોમાં લગાવી શકાય કે જયારે ઇનકાર અને બગાવત કે ગદ્દારી અને બેવફાઈનું પ્રદર્શન 
સ્પષ્ટપણે થઈ જાય , એટલા માટે દંભીપણાના ઘણાં સ્વરૂપો અને સ્થિતિઓ એવી બાકી રહી જાય છે જે શરીઅતના 
હુકમ હેઠળ કુફ્રમાંથી બચી જાય છે પરંતુ શરીઅતના કાનૂનમાં કોઈ પણ દંભી જો કુફ્રના હુકમમાંથી બચી નીકળતો 
હોય તો આનો અર્થઆ નથી થતો કે ખુદાઈ કાનૂનમાં પણ તે આ હુકમ તથા તેની સજામાંથી બચી જશે. 

(૯ર) આના ઉપરથી જણાયું કે જે લોકો બાહ્ય રીતે માફીને પાત્ર હોય તેમના માટે પણ એકલું વૃદ્ધાવસ્થા 
અને બીમારી અથવા ફકત નાદારી માફી માટે પૂરતું કારણ નથી બલકે તેમની આ લાચારીઓ માત્ર એ સંજોગોમાં 
તેમના માટે માફીનું કારણ બની શકે છે કે જયારે તેઓ અલ્લાહ અને તેના પયગમ્બરના સાચા વફાદાર હોય, નહીં 
તો જો વફાદારી ન હોય ત્યારે કોઈ માણસને ફક્ત એટલા માટે માફી આપી શકાય નહીં કે તે ફરજ અદા કરવાના 
સમયે બીમાર અથવા નાદાર હતો. ખુદા માત્ર બાહ્યને જોતો નથી કે આવા બધાં જ લોકો જો બીમારીનું દાકતરી 
પ્રમાણપત્ર અથવા ઘડપણ અથવા શારીરિક વિકલાંગતાનું કારણ રજૂ કરી દે તેઓ તેને ત્યાં એક સરખાં માફીને 
પાત્ર ગણવામાં આવે અને પાછળથી તેમનો હિસાબ લેવામાં ન આવે. તે તો તેમાંથી એકએક માણસના મનની 
સમીક્ષા કરશે, તેના બધાં જ છૂપાં અને જાહેર વર્તનને જોશે અને તપાસ કરશે કે તેની લાચારી એક વફાદાર બંદા 
જેવી લાચારી હતી કે પછી એક ગદાર અને વિદ્રોહી જેવી. એક માણસ એ છે કે જયારે તેણે ફરજ ઉપર આવવા 
માટેનો સાદ સાંભળ્યો ત્યારે દિલની અંદર આભારની લાગણી છવાઈ ગઈ કે “ઘણાં સારા સમયે હું બીમાર પડી 
ગયો, નહીં તો આ આફત કોઈ રીતે ટળી ન હોત અને અમસ્તાં જ મુસીબત ભોગવવી પડત.” બીજા માણસે આ 
સાદ સાંભળ્યો ત્યારે બેચેન બની ગયો કે “હાય, કેવા સમયે આ અભાગી બીમારીએ તેને જકડી લીધો, જે સમય 
મેદાનમાં નીકળીને સેવા બજાવવાનો હતો તે કેવી ખરાબ રીતે અહીં પથારીમાં બરબાદ થઈ રહ્યો છે.” એક જણાએ 
પોતાના માટે તો સેવામાંથી બચવાનું બહાનું મેળવી જ લીધું હતું પરંતુ તેની સાથે તેણે બીજાંને પણ તેનાથી રોકવાનો 
પ્રયત્ન કર્યો. બીજો જો કે પોતે માંદગીની પથારીમાં લાચાર બનીને પડયો હતો પરંતુ તે પોતાના સગાં-સબંધીઓ, 
મિત્રો અને ભાઈઓને જિહાદ માટે સતત પ્રોત્સાહિત કરતો રહ્યો અને સારવાર કરતાં લોકોને પણ કહેતો રહ્યો કે 
“અલ્લાહ મારૂં ધ્યાન રાખનાર છે, દવાદારૂની વ્યવસ્થા કોઈને કોઈ રીતે થઈ જશે, મારા એકલા માણસ માટે તમે 
આ કીમતી સમયને વેડફો નહીં જે સત્યદીનની સેવામાં વપરાવવો જોઈએ.” એક જણાએ બીમારીના બહાને ઘરે 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલકઅનિ ર 
જે ૧-૭» ૧૦૩ 


ત્યા ન ક -” 
4૫19 ૯ હ 


ક્-્ન 
થન 


તન્્ન 7શ્&ૈ ક 97” કન દ! ત્ર 
ટુ ઝેક 
[ઉલ 7. જ 7. 77#-22% 
1 નડ 


4425 ?“27.2.% 7૮22 4 જુ 
ચટ્શ્નલ્ઝાઈડઝ્ચપ્ડ 


“22797 # 77૭ વે 


જ વ ટ 1૮૭701૬7723 :।11/?,૮4[22૬ 
છ૯#્ઝિઝ ઈ. ૪%*૦#4ઉકદ'હ્ાકદ#»# 


દોષારોપણની કોઈ ગુંજાશ નથી અને અલ્લાહ દરગુજર કરનાર અને દયાળુ છે. આવી જ રીતે એ 
લોકો ઉપર પણ દોષારોપણની કોઈ ગુંજાશ નથી જેમણે જાતે આવીને તમને વિનંતી કરી હતી કે 
અમારા માટે વાહનો પૂરા પાડવામાં આવે, અને જ્યારે તમે કહ્યું કે હું તમારા માટે વાહનોની વ્યવસ્થા 
નથી કરી શકતો ત્યારે તેઓ લાચારીપૂર્વક પાછા ગયાં અને હાલત આ હતી કે તેમની આંખોમાંથી અશ્રુ 
વહી રહ્યા હતાં અને તેમને આ વાતનું ભારે દુઃખ હતું કે તેઓ સ્વખર્ચે જિહાદમાં સામેલ થવા માટેનું 


સામર્થ્ય ધરાવતાં નથી.“ અલબત્ત, વાંધો એ લોકો સામે છે જે માલદાર છે અને છતાં પણ તમને 
વિનંતીઓ કરે છે કે તેમને જિહાદમાં સામેલ થવામાંથી માફી આપવામાં આવે. તેમણે ઘરે 
બેસનારીઓમાં સામેલ થવાનું પસંદ કર્યું અને અલ્લાહે તેમના દિલોને મહોરબંધ કરી દીધાં, તેથી હવે 
આ લોકો કશું જાણતાં નથી (કે અલ્લાહને ત્યાં તેમના આ વર્તનનું શું પરિણામ આવવાનું છે). 


બેસીને બધો જ સમય લડાઈની સામે નિરાશા ફેલાવવામાં, ખરાબ સમાચારો ફેલાવવામાં, યુદ્ધના પ્રયાસોને 
બગાડવામાં તથા મુજાહિદોની ગેરહાજરીમાં તેમના ઘર બગાડવામાં ખર્ચ્યો. બીજાએ આ જોઈને કે મેદાનમાં 
જવાના બહુમાનથી તે વંચિત રહી ગયો છે, તેનાથી બનતાં બધા જ પ્રયાસ કર્યા કે ઘરના મોરચા (01106 1'011) 
ને મજબૂત રાખવામાં વધારેમાં વધારે જે સેવા તેનાથી થઈ શકે તે કરે. બાહ્ય રીતે તો આ બક્ને જણાં લાચાર છે પરંતુ 
ખુદાની નજરમાં આ બે જુદા પ્રકારના લાચારો કોઈ રીતે સમાન ન હોઈ શકે. ખુદાને ત્યાં જો માફી હોય તો માત્ર 
બીજા માણસ માટે છે. પહેલો માણસ તો તેની લાચારી છતાં ગદ્દારી અને બેવફાઈનો અપરાધી છે. 

(૯૩) આવાં લોકો કે જે દીનની સેવા માટે ઉત્સુક અને તત્પર હોય અને કોઈ ખરેખર લાચારીના કારણે 
અથવા સાધનો ન મળવાના કારણે સક્રિય રીતે સેવા ન કરી શકે તો તેમના દિલને એટલું જ ભારે દુઃખ થાય છે કે 
જેટલું કોઈ ભૌતિકવાદીને ધંધો-રોજગાર છૂટી જાય ત્યારે અથવા કોઈ મોટા નફાની તકથી વંચિત રહી જાય ત્યારે 
થતું હોય છે. તેમની ગણતરી ખુદાને ત્યાં સેવા આપનારા લોકોમાં જ થશે ભલે સક્રિય રીતે કોઈ સેવા તેમણે 
આપી ન હોય એટલા માટે કે ભલે તેઓ હાથ-પગ વડે કાર્ય કરી શકયા ન હોય પરંતુ દિલથી તો તેઓ સેવામાં જ 
લાગેલા હતાં. આ જ વાત છે જે તબૂકની લડાઈમાંથી પાછા ફરતી વખતે મુસાફરી દરમ્યાન નબી સ.અ.વ.એ 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલકઅનિ ર 
જે ૧-૭» ૧૦૩ 


ત 5 કઝ ક૦૭૦૭-;7ળ 7૬ દ્વ રત  ત્રત્ 


કક હ શટ ક કક જે 24 
૭) ર્ન છાડ ૧ ક ધ્ટાીડિ કઇ છ 4% 


2:22; “શક 7 તજ શદ શ 2 જિ કઝ 
ક#વશાહઈનઝડઝશાઇત ઝડ 
«૮ %ૃ.€#..7૬[/2 27? [9 1, ૮294૮72227 
ક; કડાક કહાલરક 9.૦) 9 


2» 27, 2૨76? (| ક્ર દિ દ્વિરનવ ઝત્દત્ધ દ્વિ ૪૮4% «4 222 
કક ાઝ ડડલક્ક્- ધ 52 
ટ ૬૮7 #2 મિનિ દ? 227% ક 


1 7972227227 /) 22:32 2 

“9:29 બજી ગ્ઈ”ગ્હકક* ડ્ફદકે 
* 922:)2૮શ૮। ?2 *૨।| 22 7૭2 2(22:41(7 રર ૮ 
૬ ૯25% 56%%ક૦૯%કરબઈપ્થક 
ક 182 કુમ અ “ફવ ૮ 222-,2૮2૮ 24૮ 

જ હડ! ૭૯56 ગ્હ%27હ8 


તમે જ્યારે પાછા જઈને તેમની પાસે પહોંચશો ત્યારે આ લોકો જાતજાતના બહાનાં રજૂ કરશે. 
પરંતુ તમે સ્પષ્ટ કહી દેજો કે “બહાના ન બનાવો, અમે તમારી કોઈ વાતનો વિશ્વાસ નહીં કરીએ. 
અલ્લાહે અમને તમારો અહેવાલ જણાવી દીધો છે. હવે અલ્લાહ અને તેનો પયગમ્બર તમારી વર્તણૂક 
જોશે, પછી તમે તેની તરફ પાછા લઈ જવામાં આવશો જે ગેબ અને જાહેર તમામનો જાણનાર છે અને 
તે તમને જણાવી દશે કે તમે શું શું કરતાં રહ્યાં છો.”' તમારા પરત આવ્યા પછી આ લોકો તમારી સામે 
સોગંદો ખાશે કે જેથી તમે તેમની તરફ ધ્યાન ન આપો. તો નિઃશંક તમે તેમની તરફ ધ્યાનજ ન આપો, 
કેમ કે આ લોકો ગંદકી છે અને તેમનું અસલ ઠેકાણું જહજ્ઞમ છે જે તેમની કમાણીના બદલામાં તેમને 
મળશે. આ લોકો તમારી સામે સોગંદો ખાશે કે જેથી તમે તેમનાથી રાજી થઈ જાઓ. પણ જો તમે 
તેમનાથી રાજી થઈ પણ જાઓ તો અલ્લાહ કદાપિ આવા દુરાચારી લોકોથી રાજી થશે નહી. 


પોતાના સાથીદારોને સંબોધન કરતી વખતે કહી હતી કે -&-૭છ%129 ઝઝક-%,1%-.55 રી,ા4 હાં 
“મદીનામાં કેટલાક લોકો એવાં છે કે તમે કોઈ મેદાન પાર નથી કર્યું તેમજ કોઈ કૂચ નથી કરી કે જેમાં તેઓ તમારી 
સાથે રહ્યાં ન હોય.” સહાબીઓએ આશ્ચર્યપામતાં કહ્યું “શું મદીનામાં રહીને પણ ?”” તો કહ્યું “હા, મદીનામાં જ 
રહીને કેમ કે લાચારીએ તેમને રોકી લીધા હતાં નહીં તો તેઓ પોતે રોકાઈ જનારા ન હતાં.” 

(૯૪) પહેલા કથનમાં ધ્યાન ન આપવાનો અર્થ તેમને માફી આપવાનો છે અને બીજા કથનમાં સંબંધ 
કાપી નાખવાનો. એટલે કે તેઓ તો ઇચ્છે છે કે તમે તેમની તરફ ધ્યાન ન આપો પરંતુ સારૂં આ છે કે તમે તેમની 
સાથે કોઈ સંબંધ જ ન રાખો અને માની લો કે તમે તેમનાથી કપાઈ ગયાં અને તે તમારાથી. 


સૂરઃ તોબા ૯ તફહીમુલકુઅનિ ર 
ક 27722457 22227ર[ટૅ £*૪ 47 2૮2797 
[42255519 જ ૭525 ૬છી 
દ તા - ન્િજત્ર પ ત્ર ત 
દ્ીઝ#૦ક%ક#વ૬૪શ્ઝબાહા 


આ બદૂ આરબો કુફ્ર અને દંભમાં વધારે તીવ્ર છે અને તેમના મામલામાં આ વાતની 
શક્યતાઓ વધારે છે કે તેઓ એ દીનની હદોથી અજાણ રહે જે અલ્લાહે તેના પયગમ્બર ઉપર 
ઊતાર્યું છે.“ અલ્લાહ બધું જ જાણે છે અને ડહાપણવાળો છે. આ બદૂ આરબોમાં એવાં એવાં લોકો 
રહેલાં છે જે અલ્લાહના માર્ગમાં થોડોક 

(૯૫) જેમ કે અગાઉ અમે જણાવી ગયાં છીએ તેઓ એ બદુ આરબો એટલે એ ગ્રામીણ અને વનવાસી 
આરબો છે જે મદીનાની આસપાસમાં વસતા હતાં. આ લોકો મદીનામાં એક મજબૂત અને સંગઠિત શક્તિને 
ઉદ્ભવતી જોઈને પહેલાં તો ડઘાઈ ગયાં. પછી ઇસ્લામ અને કુફની લડાઈઓ દરમ્યાન થોડા વખત સુધી 
તકવાદનો માર્ગ અપનાવતા રહ્યાં. તે પછી જયારે ઇસ્લામી રાજયની સત્તા હિજાઝ તથા નજદના એક મોટા ભાગ 
ઉપર છવાઈ ગઈ અને વિરોધી કબીલાઓનું જોર તેના મુકાબલામાં તૂટવા માંડયું ત્યારે આ લોકોએ પરિસ્થિતિનો 
ફાયદો આમાં જ જોયો કે ઇસ્લામના વર્તુળમાં દાખલ થઈ જાય. પરંતુ તેમની અંદર બહુ ઓછા એવા લોકો હતાં 
જે આ દીનને સત્યદીન માનીને સાચા દિલથી ઈમાન લાવ્યાં હોય તથા નિખાલસ રીતે તેના તકાદાઓને પૂરા 
કરવા માટે તૈયાર હોય. મોટાભાગના બદુઓ માટે ઇસ્લામના સ્વીકારની હેસિયત ઈમાન અને વિશ્વાસની નહીં 
બલકે ફકત રાજનીતિ તથા વ્યૂહ હતો. તેમની ઇચ્છા આ હતી કે તેમના હિસ્સામાં ફકત એ લાભો આવી જાય જે 
સત્તાધારી પક્ષનું સભ્યપદ અપનાવવાથી પ્રાપ્ત થતાં હોય છે. પરંતુ તેઓ નૈતિક બંધનો કે જે ઇસ્લામ તેમની 
ઉપર લાગુ કરતું હતું, એ નમાઝ-રોઝાના બંધનો કે જે આ દીનનો સ્વીકાર કરતાં જ તેમની ઉપર લાગુ થઈ જતા 
હતાં, એ ઝકાત જે નિયમોનુસાર મહેસૂલી અધિકારીઓ દ્વારા તેમના રણઠ્ઠીપો તથા તેમના કોઠારોમાંથી વસૂલ 
કરવામાં આવતી હતી, એ નિયમો કે જેની પકડમાં તેઓ તેમના ઈતિહાસમાં પહેલી વખત બાંધવામાં આવ્યા 
હતાં, એ જાનમાલની કુરબાનીઓ જે લૂંટફાટની લડાઈઓમાં નહીં બલકે ફક્ત અલ્લાહ માટેના જિહાદમાં 
અવારનવાર તેમની પાસેથી માગવામાં આવી રહી હતી, આ બધી જ વસ્તુઓ તેમને ખૂબ જ નાપસંદ હતી અને 
તેઓ આમનાથી પીછો છોડાવવા માટે દરેક પ્રકારની ચાલબાજીઓ અને બહાનાબાજીઓનો ઉપયોગ કરતા 
રહેતા હતાં. તેમને આ વાતની કોઈ પરવા ન હતી કે સત્ય શું છે તથા તેમની અને તમામ મનુષ્યોની સાચી 
સફળતા કઈ વસ્તુમાં છે. તેમને જો કોઈ રસ હતો તો તે ફક્ત તેમના આર્થિક હિતો, તેમના એશઆરામ, તેમની 
જમીનો, તેમના ઊંટો અને બકરાં તથા તેમના તંબુઓની આસપાસની મર્યાદિત દુનિયા સાથે હતો. આનાથી 
ઊંચી કોઈ પણ વસ્તુ સાથે તેઓ એવા પ્રકારની આસ્થા તો ધરાવતા હતાં જેવી સંતો અને ફકીરો સાથે રાખવામાં 
આવે છે કે તેમની સમક્ષ ભેટ-સોગાદો ચઢાવે અને તેઓ તેના બદલામાં ધંધા-રોજગારમાં પ્રગતિ અને આફતો 
સામે રક્ષણ આપે તેમજ આવા જ બીજા હેતુઓ માટે તેમને માદળિયાં આપે અને તેમના માટે પ્રાર્થનાઓ કરે. 
પરંતુ એવા ઈમાન અને આસ્થા માટે તેઓ તૈયાર ન હતાં કે જે તેમના સંપૂર્ણ સાંસ્કૃતિક, આર્થિક અને સામાજિક 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલકઅનિ ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


“કાઇાઇડ#ઇડઇઇઇહકણઇડ 
કિ “કાકા 

હા કક્કડ કે કકક હક 

ક 24 ”2#કુત્જુ કી છી ડાકક હા 


22 કક -52.-72* | 22.2 ક2- 


છ 5% હ 4૫1 ગ -“- 


ખર્ચ કરે છે ત્યારે તેને પોતાની ઉપર દંડ માને છે“ અને તમારા માટે કાળચક્રના ફરવાની રાહ જોઈ 
રહ્યાં છે (કે તમે કોઈ ચક્કરમાં ફસાઈ જાઓ તો તેઓ તેમની ડોકમાંથી આ વ્યવસ્થાની 
તાબેદારીનો ગલપટો ઊતારી ફેંકે જેમાં તમે તેમને જકડી દીધાં છે). જો કે બદીનું ચક્ર તેમની 
પોતાની ઉપર જ છવાયેલું છે અને અલ્લાહ બધું જ સાંભળે અને જાણે છે. અને આ જ બદૂ 
આરબોમાં કેટલાક એવાં પણ છે જે અલ્લાહ અને અંતિમ દિવસ ઉપર ઈમાન ધરાવે છે અને જે 
કંઈ ખર્ચ કરે છે તેને અલ્લાહને ત્યાં નિક્ટતાનું અને પયગમ્બર તરફથી કૃપાની દુઆઓ પ્રાપ્ત 
કરવાનું માધ્યમ બનાવે છે. હા, તે ચોક્કસ તેમના માટે નિક્ટતા પ્રાપ્ત કરવાનું માધ્યમ છે અને 
અલ્લાહ ચોક્કસ તેમને તેની રહેમત (કૃપા)માં દાખલ કરશે, નિઃશંક અલ્લાહ દરગુજર કરનાર 
અને દયાળુ છે. (રુકૂઅ ૧ ૨) 


જીવનને નીતિમત્તા અને કાયદાના [નિયમનમાં બાંધી દે તથા વધારામાં એક વિશ્વવ્યાપી સુધારક અભિયાન માટે 
તેમની પાસેથી જાનમાલના બલિદાનોની પણ માગણી કરે. 

તેમની આ જ હાલત અહીં આ રીતે વર્ણવવામાં આવી છે કે શહેરી લોકોની સરખામણીમાં આ ગ્રામીણ 
અને વનવાસી લોકો વધારે દંભયુકત વલણ ધરાવે છે અને સત્યનો ઈનકાર કરવાની કેફિયત તેમની અંદર વધારે 
પ્રમાણમાં જોવા મળે છે . ત્યારપછી આનું કારણ પણ જણાવી દેવામાં આવ્યું છે કે શહેરના લોકો તો ભણેલાં હોય 
છે અને સત્યપ્રિય લોકોની સોબતમાંથી લાભ મેળવીને થોડા પ્રમાણમાં દીનને તથા તેની મર્યાદાઓને જાણી પણ 
લે છે પરંતુ આ બદુઓ કેમ કે જીવનભર ફક્ત એક આર્થિક પ્રાણીની જેમ રાત-દિવસ રોજીરોટીની ચિંતામાં 
પડેલાં રહે છે તથા પશુજીવનની જરૂરિયાતોથી ઉપર કોઈ વસ્તુ તરફ ધ્યાન આપવાનો તેમને મોકો જ મળતો 
નથી એટલા માટે દીન અને તેની મયદિાઓથી અજાણ રહેવાની શકયતાઓ તેમના માટે વધારે છે. 

અહીં આ હકીકત તરફ પણ ઇશારો કરી દેવાનું અયોગ્ય નહીં ગણાય કે આ આયતોના ઊતરાણના 
લગભગ બે વર્ષ પછી હઝરત અબૂબક્ર રદિ.ની ખિલાફતના આરંભકાળમાં ઇસ્લામ ધર્મનો ત્યાગ (ઇર્તિદાદ) 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલકઅનિ ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


27 (7$96?,;4272 ૮ *2૮૮?, 222 
૬પ ક્ફકાડટ૯૦5%હ 6૦5 
ત્્ર્જ દ્વિ 4૮૮ £ ૧૮ દ્વ જુ કી 2 2 227% 


ર. પ દક! 
ઝક -56595,#. હ્્ટ્ક્્ઈ 


“ક. 72 4૫0 નિરતક -૮ ત 92) 7૪9, 224? 


68: %-૦૨524૦ ક 5% 
ડડ ઉડ-ડકાહ ઈન્ડ પાકક 
ઠકઈડાહાદઇન્રઇઃ 2): 440 


એ હિજરતીઓ અને અનસારીઓ કે જેમણે ઈમાનનો સાદ પડતાં લબ્બેક કહેવામાં પહેલ 
કરી, આ ઉપરાંત તે જે પછીથી પ્રમાણિકતાપૂર્વક તેમની પાછળ આવ્યાં, અલ્લાહ તેમનાથી પ્રસન્ન થયો 
અને તેઓ અલ્લાહથી પ્રસજ્ઞ થયાં, અલ્લાહે તેમના માટે એવાં બાગ તેયાર કરી રાખ્યાં છે જેમની નીચે 
નદીઓ વહેતી હશે અને તેઓ તેમાં હંમેશાં રહેશે, આ જ ભવ્ય સફળતા છે. 

તમારી આસપાસ જે બદૂ આરબો રહે છે તેમની અંદર ઘણાં દંભીઓ છે અને આવી જ રીતે 
સ્વયં મદીનાના રહેવાસીઓમાં પણ દંભીઓ રહેલાં છે જે દંભમાં નિપુણ થઈ ગયાં છે. તમે તેમને 
નથી જાણતાં, અમે તેમને જાણીએ છીએ.“ એ સમય નજીક જ છે જ્યારે અમે તેમને બમણી સજા“ 
આપીશું પછી તેમને વધારે મોટી સજા માટે પાછા લાવવામાં આવશે. 


તથા ઝકાત આપવાનો ઇનકાર કરવાનો જે ફિત્નો ઊભો થયો હતો તેના કારણોમાં એક સૌથી મોટું કારણ આ જ 
હતું જેનો ઉલ્લેખ આ આયતોમાં કરવામાં આવ્યો છે. 

(૯૬) આનો અર્થ આ છે કે જે ઝકાતની તેમની પાસેથી વસૂલાત કરવામાં આવે છે તેને તેઓ એક દંડ 
માને છે. મુસાફરોને જમાડવા તથા તેમની મહેમાનગતિની જે ફરજ તેમની ઉપર મૂકવામાં આવી છે તે તેમને 
બહુ જ ખૂંચે છે અને જો કોઈ લડાઈના સમયે આ લોકો ફાળો પણ આપે છે ત્યારે દિલની લાગણીથી ખુદાની 
પ્રસશ્નતા પામવા ખાતર આપતાં નથી બલકે કમને પોતાની વફાદારીનો વિશ્વાસ કરાવવા માટે આપે છે. 

(૯૭) એટલે કે તેમના દંભને છુપાવવામાં તેઓ એટલા પારંગત થઈ ગયાં છે કે નબી સ.અ.વ. પોતે 
પણ આપની પૂર્ણકક્ષાની બુદ્ધિ છતાં તેમને ઓળખી શકતાં ન હતાં. 

(૯૮) બમણી સજાનો અર્થ આ છે કે એક તરફ તો એ દુનિયા જેના મોહમાં પડીને તેમણે ઈમાન અને 
િખાલસતાને બદલે દંભ અને ગદ્દારીનો માર્ગ અપનાવ્યો છે, તેમના હાથમાંથી જતી રહેશે અને આ માલ અને 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલકઅનિ ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


“ઇ-કછ।5 55 ક ઝાકકડાડદ 
છી 49 ૪. ૬ કાજી 
કકાહીઇકઝ 50 કકક 4* ઈવ 
ટાછીકકાહડડકઝકાર્વડ કહ 


ક્‌ 


2277-7557»! 7“ /.%72 કે નિ 
ઈ 4%) 2 કાઈ ઝીના 0 
બીજા કેટલાંક લોકો છે જેમણે પોતાના ગુનાઓની કબૂલાત કરી લીધી છે. તેમનું વર્તન મિશ્ર 
છે, થોડો નેક છે અને થોડો બદ. દૂર નથી કે અલ્લાહ તેમની ઉપર ફરીથી મહેરબાન થઈ જાય કેમ કે 


તે દરગુજર કરનાર અને દયાળુ છે. હે નબી, તમે તેમના માલમાંથી સદકો લઈને તેમને શુદ્ધ કરો અને 
(નેકીની રાહમાં) તેમને આગળ વધારો અને તેમના માટે કૃપાની દુઆ કરો કેમ કે તમારી દુઆ તેમના 
માટે સાંત્વનનું કારણ બનશે, અલ્લાહ બધું જ સાંભળે અને જાણે છે. શું આ લોકોને ખબર નથી કે તે 
અલ્લાહ જ છે જે તેના બંદાઓની તોબા કબૂલ કરે છે અને તેમના દાનને સ્વીકૃતિ આપે છે, અને આ કે 
અલ્લાહ ઘણો માફ કરનાર અને દયાળુ છે ? અને હે નબી, આ લોકોને કહી દો કે તમે અમલ કર્યે 
જાઓ, અલ્લાહ અને તેનો પયગમ્બર અને મોમિનો સૌ જોશે કે તમારું વર્તન હવે કેવું રહે છે.“ 


હોદ્દા અને આબરૂ મળવાને બદલે ઊલટાના અપમાન અને નિષ્ફળતા પામશે. બીજી તરફ જે અભિયાનને આ 
લોકો નિષ્ફળ જોવા માગે છે , તથા તેમની ચાલબાજીઓ વડે નિષ્ફળ બનાવવા માગે છે તે તેમની ઇચ9ાઓ અને 
પ્રયત્નો છતાં તેમની નજરો સમક્ષ પ્રગતિ કરશે. 

(૯૯) અહીં ઈમાનના જૂઠ્ઠા દાવેદાર અને ગુનેગાર મોમિન વચ્ચેનો તફાવત સ્પષ્ટપણે દશવિ દેવામાં 
આવ્યો છે. જે માણસ ઈમાનનો દાવો કરે છે પરંતુ હકીકતમાં ખુદા અને તેના દીન તથા મુસલમાનોના સમુદાય 
સાથે કોઈ નિખાલસતા ધરાવતો નથી તેની નિખાલસતાના અભાવનો પુરાવો જો તેની કામ કરવાની શૈલીમાંથી 
મળી જાય તો તેની સાથે કડક વલણ અપનાવવામાં આવશે. ખુદાના માર્ગમાં ખર્ચ કરવા માટે તે કોઈ માલ આપે 


મેમ 


ત્યારે તેને રદ કરી દેવામાં આવશે. તે અવસાન પામે ત્યારે ન તો મુસલમાનો તેની જનાઝાની નમાઝ પઢશે, ન તો 


કોઈ મુસલમાન તેના માટે માફીની દુઆ કરશે, ભલે પછી તે તેનો પિતા કે ભાઈ જ કેમ ન હોય. આનાથી વિરૂદ્ધ 
જે માણસ મુસલમાન હોય અને તેના હાથે કોઈ (નિખાલસતા વિનાનું કામ થઈ જાય ત્યારે જો તે તેના ગુનાનો 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલક્અનિ ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


ન 


એકરાર કરી લે તો તેને માફ પણ કરી દેવામાં આવશે, તેનું દાન પણ સ્વીકારવામાં આવશે અને તેના માટે કૃપાની 
પ્રાર્થના પણ કરવામાં આવશે. હવે આ વાત કે કોઈ માણસને નિખાલસતા વિનાનું કામ કરવા છતાં દંભીને બદલે 
માત્ર ગુન્હેગાર મુસલમાન માનવો, તો આ વાત ત્રણ માપદંડો વડે ચકાસવામાં આવશે જેની તરફ આ 
આયતોમાં ઇશારો કરવામાં આવ્યો છે : 

(૧) તે પોતાના ગુના માટે લૂલા બહાનાં અને અર્થઘટનો અને કારણો રજૂ નહીં કરે બલકે જે ગુનો થયો 
છે તેને સીધી રીતે સ્પષ્ટપણે માની લેશે . 

(૨) તેના અગાઉના કામો ઉપર નજર નાખીને જોવામાં આવશે કે તે નિખાલસતાના અભાવનો કાયમી 
ગુનેગારતો નથી ને? જો પહેલાં તે માણસ સમાજનો એક નેક માણસ રહ્યો હોય અને તેની કારકિર્દીમાં નિખાલસ 
સેવાઓ, બલિદાનો અને કુરબાનીઓ અને ભલાઈના કામોમાં આગળ વધીને કામ કરવાનો રેકર્ડધરાવતો હોય 
તો માની લેવામાં આવશે કે અત્યારે જે ગુનો તેના હાથે થયો છે તે ઈમાન અને નિખાલસતાના અભાવનું 
પરિણામ નથી બલકે ફકત એક નબળાઈ છે જે હંગામી રીતે પ્રદર્શત થઈ ગઈ છે . 

(૩) તેની ભાવિ કામગીરી ઉપર નજર રાખવામાં આવશે કે શું તેની ગુનાની કબૂલાત માત્ર મૌખિક છે કે 
પછી હકીકતમાં તેની અંદર પસ્તાવાનો એક ઊંડો ભાવ રહેલો છે. જો તે પોતાના ગુનાની ભરપાઈ માટે બેચેન 
દેખાય અને તેની દરેક વાત ઉપરથી દેખાઈ આવતું હોય કે જે ઈમાનની ખામીનું ચિત્ર તેના જીવનમાં ઉપસી આવ્યું 
હતું તેને ભૂંસી નાખવા માટે અને નાબૂદ કરવા માટે તેમજ સુધારવા માટે તે ભારે પ્રયાસ કરી રહ્યો છે ત્યારે માનવામાં 
આવશે કે તે વાસ્તવમાં દિલગીર છે અને આ દિલગીરી જ તેના ઈમાન અને [નિખાલસતાની દલીલ ગણાશે. 

હદીસવેત્તાઓએ આ આયતના ઊતરાણના સંજોગોનો જે કિસ્સો વર્ણવ્યો છે તેના ઉપરથી આ વિષય 
અરીસાની જેમ સ્પષ્ટ થઈ જાય છે. તેઓ કહે છે કેઆ આયતો અબૂ લુબાબા બિન અલમૂનઝિર રદિ. અને તેમના 
છ સાથીદારોના મામલામાં ઊતરી હતી. અબૂ લુબાબા રદિ. એ લોકોમાંથી હતાં જે બેઅતેઉકબા વખતે હિજરત 
અગાઉ મુસલમાન થયા હતાં. પછી બદ્રની લડાઈ, ઉહદની લડાઈ અને બીજી કૂચોમાં [નિયમિત રીતે સામેલ થતા 
રહ્યાં. પરંતુ તબૂકની લડાઈ પ્રસંગે મનની નબળાઈ તેમની ઉપર છવાઈ ગઈ અને તેઓ કોઈ વ્યાજબી કારણ વિના 
બેઠા રહી ગયાં. આવા જ નિખાલસ તેમના બીજા સાથીદારો પણ હતાં અને તેમના દ્વારા પણ આ કમજોરી પ્રદર્શિત 
થઈ ગઈ. જયારે નબી સ.અ.વ. તબૂકની લડાઈમાંથી પાછા ફર્યા અને આ લોકોને ખબર પડી કે પાછળ રહી 
જનારા લોકો વિષે અલ્લાહ અને પયગમ્બરનો મત શું છે ત્યારે તેમને ભારે પસ્તાવો થયો. કોઈ પૂછપરછ થાય એ 
પહેલાં જ તેમણે જાતે જ પોતાને એક થાંભલા સાથે બાંધી લીધાં અને કહ્યું કે અમારી ઉપર ઊંઘ અને ખોરાક બશ્ઞે 
હરામ છે જયાં સુધી અમને માફ કરી દેવામાં ન આવે અથવા તો અમે મરી જઈએ. આમ, ઘણાં દિવસ સુધી તેઓ 
આવી જ રીતે ખાધા-પીધા વિના અને ઊંઘ વિના બંધાયેલા રહ્યાં , એટલે સુધી કે બેહોશ થઈને પડી ગયાં. છેવટે 
જયારે તેમને જણાવવામાં આવ્યું કે અલ્લાહ અને તેના પયગમ્બરે તમને માફ કરી દીધાં ત્યારે તેમણે નબી 
સ.અ.વ.ને વિનંતી કરીને કહ્યું કે અમારી તોબામાં આ પણ આવી જાય છે કે જે ઘરના આરામે અમને અમારા 
કર્તવ્યથી ગાફેલ કર્યા તેને અને અમારા તમામ માલને ખુદાના માર્ગમાં આપી દઈએ ? પરંતુ નબી સ.અ.વ.એ 
કહ્યું કે બધો જ માલ આપી દેવાની જરૂર નથી, માત્ર એક તૃતિયાંશ પૂરતું છે. તો તે માલ તેમણે તે જ વખતે 
અલ્લાહના માર્ગમાં વકફ કરી દીધો. આ કિસ્સા ઉપર વિચાર કરવાથી સ્પષ્ટપણે જણાઈ આવે છે કે ખુદાને ત્યાં 
માફી કઈ પ્રકારની નબળાઈઓ માટે છે. આ બધાં લોકો જૂની ટેવવાળા નિખાલસતા વિહોણા માણસો ન હતાં 
બલકે તેમની અગાઉની કારકિર્દી તેમની ઈમાનની નિખાલસતા માટે દલીલ હતી. એમાંથી કોઈએ પણ બહાનાં 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલકઅનિ ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


222 7 કક તજ પદ્ધતિ ચલા દ૮ત તત 
પન સડ ક કેગ | શ્રશ્વ ₹:222-*2 
1 222 ળી 1 ક ૮2:92 ૮22૮€6;27€ 22272૮ 


દ્ર જ “#૯€#-ક4ઉ6હ6 


|ગ્ઝુ-95ક ૯4૦ 5 ડ#શ4* નિ 
દ્વિક ત 2-૫,77(72,--૭ # ૭ 8. 90 
ઈ વતાવા કા 6૧ 1664564906. 


પછી તમે તેની તરફ પાછા લઈ જવાશો જે જાહેર અને ગેબ સર્વને જી છે, અને તે તમને જણાવી 
દેશે કે તમેશું કરતા રહ્યાં છો. 

કેટલાંક બીજા લોકો છે જેમનો મામલો હજી અલ્લાહનો હુકમ આવવા પર થોભેલો છે, 
ચાહે તેમને સજા આપે અને ચાહે તેમની ઉપર ફરી મહેરબાન થઈજાય. અલ્લાહ બધું જ જાણે છે 
અને ડહાપણવાળો છે.“ 

બીજા કેટલાંક લોકો છે જેમણે એક મસ્જિદ આ આશયથી બાંધી કે (સત્યના સંદેશને) 
નુકસાન પહોંચાડે, અને (ખુદાની બંદગી કરવાને બદલે) કુફ્ર કરે અને ઈમાનવાળાઓમાં કુસંપ 


પેદા કરે. અને (આ દેખીતી ઈબાદતગાહને) એ માણસ માટે છૂપાઈને હુમલો કરવાનું સ્થળ બનાવે 
જે આ અગાઉ અલ્લાહ અને તેનાપયગમ્બર 


ઘડ્યા નહીં બલકે પોતાનો ગુનો જાતે જ ગુનો માની લીધો. તેમણે ગુનાની કબૂલાતની સાથે પોતાના વર્તનથી 
પુરવાર કરી દીધું કેતેઓ ખરેખર ખૂબ જ પસ્તાવો કરે છે અને પોતાના આ ગુનાની ભરપાઈ માટે ભારે બેચેન છે. 

આના અનુસંધાનમાં બીજો એક મુદ્દો પણ નજર સમક્ષ રાખવો જોઈએ જે આ આયતમાં વર્ણવવામાં 
આવ્યો છે. તે આ કે ગુનાઓની ભરપાઈ માટે મૌખિક અને હૃદયપૂર્વકની તોબાની સાથોસાથ અમલ દ્વારા તોબા 
પણ હોવી જોઈએ, અને અમલ ધ્વારા તોબાનું એક રૂપ આ છે કે માણસ અલ્લાહના માર્ગમાં તેનો માલ સદકામાં 
આપે. આવી રીતે એ ગંદકી જે મનની અંદર ઉછરી રહી હતી તથા જેના કારણે માણસ દ્વારા ગુનાહિત કૃત્ય થયું 
હતું તે દૂર થઈ જાય છે અને ભલાઈની તરફ પાછા ફરવાની શક્તિ વધે છે. ગુનો કર્યા પછી તેની કબૂલાત કરવી 
એવું છે જાણે કે એક માણસ કે જે ખાડામાં પડી ગયો હતો, તેના પડી જવાને જાતે જ અનુભવે. પછી તેના ગુના 
બદલ તેના પસ્તાવવાનો અર્થ આ છે કે તે એ ખાડાને તેના માટે તદન ખરાબ ઠેકાણું માને છે અને તેની આ 
હાલતથી તે ભારે તકલીફમાં છે. ત્યારપછી પોતાના દાન-સદકા તથા બીજી નેકીઓ વડે તેની ભરપાઈનો પ્રયત્ન 
કરવો જાણે કે ખાડામાંથી બહાર નીકળવા માટે ભારે પ્રયત્ન કરવો છે. 

(૧૦૦) આનો અર્થ આ છે કે છેવટે મામલો એ ખુદાના હવાલે છે જેનાથી કોઈ વસ્તુ છૂપી રહી શકતી 
નથી. એટલા માટે ધારો કે જો કોઈ માણસ દુનિયામાં તેનો દંભ છૂપાવવામાં સફળ થઈ જાય અને લોકો જે જે 
માપદંડો વડે એક માણસના ઈમાન અને તેની નિખાલસતાને ચકાસી શકે છે તે તમામમાં તે પૂરો ઊતરે તો પણ 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલકઅનિ ર 
જે ૧-૭» ૧૦૩ 


હાહા ઈ#જડ# ડડ 
24 792 “7 22૬ જ ર ર 
ગરશ. 5૦૯૭૭ | ૯5૩4019 


ન [15 5 
ગ્ર! 254૨ [2-૬ 5 


બહ 4.3 


ન્‌ 


ન લડી પક છે. તેઓ જરૂર સોગંદો ખાઈ ખાઈને કહેશે કે અમારો ઇરાદો તો ભલાઈ સિવાય 
કોઈ બીજી વસ્તુનો ન હતો. પરંતુ અલ્લાહ સાક્ષી છે કે તેઓ તદ્દન જૂઠ્ઠાં છે. તમે કદાપિ એ 
ઇમારતમાં ઊભા ન રહેતાં. જે મસ્જિદ પ્રથમ દિવસથી જ સંયમ ઉપર સ્થાપવામાં આવી છે તે જ 
આના માટે વધારે યોગ્ય છે કે તમે તેમાં (ઈબાદત માટે) ઊભાં રહો, તેમાં એવાં લોકો છે જે પાક 
રહેવાનુંપસંદ કરે છે અને અલ્લાહને પાકી અપનાવનારા જ પસંદ છે.“ 


આ માનવું જોઈએ નહીં કે તે દંભની સજા મેળવવામાંથી બચી ગયો છે. 

(૧૦૧) આ લોકો એવા કે જેમનો મામલો શંકાવાળો હતો, ન તો તેમના દંભી હોવા અંગે નિર્ણય કરી 
શકાતો હતો, ન તો તેમના ગુનેગાર મોમિન હોવા અંગે. આ બક્ષે વસ્તુઓના ચિહ્નો હજુ પૂરેપૂરાં બહાર આવ્યા 
ન હતાં. એટલા માટે અલ્લાહતઆલાએ તેમના મામલાને મુલતવી રાખ્યો, એ અર્થમાં નહીં કે વાસ્તવમાં 
ખુદાની સામે મામલો શંકાવાળો હતો, બલકે આ અર્થમાં કે મુસલમાનોએ કોઈ પણ માણસ અથવા જૃથના 
મામલામાં તેમનું વર્તન ત્યાં સુધી નકકી કરવું જોઈએ નહીં જયાં સુધી તેની સ્થિતિ એવી નિશાનીઓ વડે સ્પષ્ટ ન 
થઈજાય જે ઇલ્મેગૈબ વડે નહીં પરંતુ ઇન્દ્રિયજ્ઞાન તથા બુદ્ધિ વડે ચકાસી શકાતી હોય. 

(૧૦૨) નબી સ.અ.વ. મદીના પહોંચ્યા તે પહેલાં ખઝરજ કબીલામાં એક માણસ અબૂ આમિર 
નામનો હતો જે જહાલતના જમાનામાં ખ્રિસ્તી સંન્યાસી બની ગયો હતો. તેની ગણના એહલેકિતાબના 
વિદ્દાનોમાં થતી હતી અને સંન્યાસના કારણે તેની માનભરી વિદ્ધત્તાની સાથે તેના સંન્યાસનો સિકકો પણ મદીના 
અને આસપાસના અભણ આરબોમાં ચાલતો હતો. નબી સ.અ.વ. મદીના પહોચ્યાં ત્યારે તેનું સંતપણું 
પુરજોશમાં ચાલી રહ્યું હતું પરંતુ આ વિદ્રત્તા અને આ સંન્યાસ તેની અંદર સત્યની શોધ અને સત્યની ઓળખની 
ભાવના જન્માવવાને બદલે ઊલટાના તેના માટે એક મજબૂત દીવાલ બની ગયાં અને આ દીવાલનું પરિણામ આ 
આવ્યું કેનબી સ.અ.વ.ના આગમન પછી તે ઈમાનની [નિયામતથી ફકત વંચિત જ ન રહ્યો બલકે આપને તેના 
સંતપણાના હરીફ તેમજ તેના સંન્યાસના ધંધાના દુશ્મન માનીને આપનો અને આપના કામનો વિરોધ કરવા 
માટે કટિબદ્ધ થઈ ગયો.પહેલા બે વર્ષ સુધી તો તેને આ આશા રહી કે મકકાના કાફિરોની શક્તિ જ ઇસ્લામને 
ખતમ કરી દેવા માટે પૂરતી સાબિત થશે. પરંતુ બદ્રમાં જયારે કુરેશે ભારે હાર ખાધી ત્યારે તેની સહન શક્તિ રહી 


ના જા 


નહીં. એ જ વર્ષે તે મદીનામાંથી નીકળી ગયો અને તેણે કુરેશ અને બીજા આરબ કબીલાઓમાં ઇસ્લામની વિરૂદ્ધ 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલકઅનિ ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


કક 1 વા હૂં 12૮41૮67722 2707? 
ઝૂક*2:૫હ્ઝતક5 ૭૨:૯૯ 


તો પછી તમે શું માનો છો કે વધારે સારો માણસ એ છે જેણે તેની ઈમારતનો પાયો અલ્લાહના ડર 
અને તેની પ્રસજ્ઞતાની ચાહત ઉપર 


પ્રચાર શરૂ કરી દીધો. ઉહુદની લડાઈ જે લોકોની પ્રવૃત્તિઓના લીધે ઊભી થઈ હતી તે લોકોમાં આ પણ સામેલ 
હતો અને એમ કહેવાય છે કે ઉહુદની લડાઈના મેદાનમાં તેણે જે ખાડા ખોદાવડાવ્યા હતાં તેમાંથી એકમાં નબી 
સ.અ.વ. પડી જવાથી ઈજાગ્રસ્ત થયા હતાં . બીજું, અહ્ઝાબની લડાઈમાં જે લશ્કરો ચારેય બાજુથી મદીના ઉપર 
હુમલો લઈ આવ્યા હતાં તેમને હુમલો કરાવવામાં પણ તેની નોંધપાત્ર ભૂમિકા હતી. ત્યાર પછી હુનેનની લડાઈ 
સુધી જેટલી પણ લડાઈઓ આરબ મુશ્રિકો અને મુસલમાનો વચ્ચે થઈ એ તમામમાં આ ખ્રિસ્તી સંન્યાસી 
ઇસ્લામની વિરૂદ્ધ શિ્કનો સક્રિય હિમાયતી રહ્યો. છેવટે તે એ વાતથી હતાશ થઈ ગયો કે અરબસ્તાનની કોઈ 
પણ શક્તિ ઇસ્લામના પૂરને ખાળી શકશે. એટલા માટે તેણે અરબસ્તાન છોડીને રોમની દિશા પકડી કે જેથી 
કેસરને આ “ખતરા” સામે ચેતવે જે અરબસ્તાનમાંથી માથું ઊંચકી રહ્યું હતું. આ એ જ પ્રસંગ હતો જયારે 
મદીનામાં આ સમાચાર પહોંચ્યાં કે કેસર અરબસ્તાન ઉપર ચઢાઈ કરવાની તેયારીઓ કરી રહ્યો છે અને તેને 
અટકાવવા માટેનબી સ.અ.વ.ને તબૂકની લડાઈ માટે નીકળવું પડયું. 

ખ્રિસ્તી સંન્યાસી અબૂઆમિરની આ તમામ પ્રવૃત્તિઓમાં મદીનાના દંભીઓનું એક જૂથ પણ 
કાવતરામાં સામેલ હતું અને તેની છેલ્લી દરખાસ્તમાં પણ આ લોકો તેના સાથી હતાં કે તે તેના ધાર્મિક પ્રભાવનો 
ઉપયોગ કરીને ઇસ્લામની વિરૂદ્ધ રોમના કેસર અને ઉત્તર અરબસ્તાનના ખ્રિસ્તી રાજયો પાસેથી લશ્કરી મદદ 
મેળવે. જયારે તે રોમ તરફ જવા માટે રવાના થયો ત્યારે તેની અને આ દંભીઓની વચ્ચે એક કરાર થયો કે 
મદીનામાં આ લોકો તેમની પોતાની એક અલગ મરિજિદ બનાવી લેશે કે જેથી સામાન્ય મુસલમાનોથી દૂર રહીને 
દંભી મુસલમાનોની અલગ જૂથબંધી એવી રીતે કરી શકાય કે તેની ઉપર ધર્મનો પડદો પડેલો રહે અને સહેલાઈથી 
તેની ઉપર કોઈ શંકા કરી ન શકાય, અને ત્યાં દુંભીઓ ફક્ત સંગઠિત જ ન થાય અને ભાવિ યોજનાઓ માટે 
મસલત જ ન કરી શકે, બલકે અબૂ આમિરની પાસેથી જે જાસૂસો સમાચાર અને સૂચનાઓ લઈને આવે તે પણ 
શંકા ન કરી શકાય તેવા ફકીરો અને મુસાફરોના વેશમાં આ મસ્જિદમાં રોકાઈ શકે. આ હતું એ નાપાક ષડ્યંત્ર 
જેની હેઠળ આ મસ્જિદ બાંધવામાં આવી હતી જેનો આ આયતોમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો. મદીનામાં એ 
વખતે બે મસ્જિદો હતી, એક મસ્જિદેકુબા જે શહેરના પરા વિસ્તારમાં હતી અને બીજી મસ્જિદે નબવી જે શહેરમાં 
હતી. આ બે મસ્જિદોની હાજરીમાં એક ત્રીજી મસ્જિદ બનાવવાની કોઈ જરૂરિયાત ન હતી અને એ જમાનો એવી 
મૂર્ખામીભરી ધાર્મિકતાનો ન હતો કે મસ્જિદના નામે એક ઇમારત ઊભી કરી દેવી એ પોતે પુણ્યનું કામ હોય પછી 
ભલે તેની જરૂર હોય કે ન હોય બલકે આનાથી ઊલટું, એક નવી મસ્જિદ બંધાવવાનો અર્થ આ હતો કે 
મુસલમાનોના સમાજમાં બિનજરૂરી રીતે મતભેદ ઊભો થાય જેને કોઈ પણ તંદુરસ્ત ઈસ્લામી વ્યવસ્થા કોઈ પણ 
સંજોગોમાં ચલાવી લઈ શકે નહીં. એટલા જ માટે આ લોકો મજબૂર બન્યાં કે તેમની અલગ મસ્જિદ બનાવતાં 
પહેલાં તેની જરૂરિયાત સાબિત કરે. આમ, તેમણે નબી સ.અ.વ.ની સમક્ષ આ નવીન બાંધકામ માટે એવી 
જરૂરિયાત રજૂ કરી કે ચોમાસામાં અને શિયાળાની રાતોમાં સામાન્ય લોકોને, અને ખાસ કરીને વૃદ્ધો અને 
અપંગોને કે જે એ બન્ને મસ્જિદોથી થોડી દૂર રહે છે, તેમના માટે પાંચેય વખત મસ્જિદમાં હાજરી આપવામાં 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલક્અનિ ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


ક જ 297 


ન્િઈ 


ક 


2,7ક ઈ ક્ત? 274770 )2 દ્ર તન કક 
ક. 5515 55914. ઉ જિ ઇદ 


રચેલ હોય અથવા એ જેણે તેની ઇમારત એક તળેટીની પોકળ પાયા વગરની ધાર“ ઉપર ઊભી 


કરી અને જે તેને લઈને સીધી જહનજ્ઞમની આગમાં જઈ પડી ? આવા જુલમી લોકોને અલ્લાહ 


૧૦૪ 


કદાપિ સીધો માર્ગ દેખાડતો નથી. “આ ઇમારત 


મુશ્કેલી પડે છે એટલા માટે અમે માત્ર નમાઝી લોકોની સવલત માટે આ એક નવી મરિજિદ બાંધવા માગીએ છીએ. . 

આ શુદ્ધ ઇરાદાઓના દેખાડાની સાથે જયારે આ મરિજિદેઝિરાર બનીને તૈયાર થઈ ત્યારે આ દુર્જનો 
નબી સ.અ.વ.ની પાસે આવ્યાં અને આપને વિનંતી કરી કે આપ એક વખત જાતે નમાઝ પઢાવીને અમારી 
મસ્જિદનું ઉદ્ઘાટન કરે. પરંતુ નબી સ.અ.વ.એ આ કહીને ટાળી દીધું કે “અત્યારે હું લડાઈની તૈયારીઓમાં 
વ્યસ્ત છું અને એક મોટી લડાઈ સામે છે. આ લડાઈમાંથી પાછો આવીને વિચારીશ.”' ત્યારપછી નબી સ.અ.વ. 
તબૂક તરફ રવાના થઈ ગયાં અને આપની પાછળ આ લોકો આ મરિજિદમાં તેમની જૂથબંધી તથા ષડ્યંત્રો કરતા 
રહ્યાં, એટલે સુધી કે તેમણે આ પણ નકકી કરી લીધું કે ત્યાં રોમનોના હાથે મુસલમાનોની હાર થાય અને અહીં આ 
લોકો તરત જ અબ્દુલ્લાહ બિન ઉબેયની તાજપોશી કરી દે. પરંતુ તબૂકમાં જે મામલો સામે આવ્યો તેણે આ 
લોકોની બધી જ આશાઓ ઉપર પાણી ફેરવી દીધું. પાછા આવ્યા પછી જયારે નબી સ.અ.વ. મદીનાની નજીક 
ઝીઅદાન મુકામે પહોચ્યાં ત્યારે આ આયતો ઊતરી અને નબી સ.અ.વ.એ એ જ વખતે થોડા માણસોને મદીના 
તરફ મોકલી લીધાં કે આપ શહેરમાં પ્રવેશે એ પહેલાં જ તેઓ એ મરિજિદેઝિરારને ધ્વસ્ત કરી દે. 

(૧૦૩) આયતમાં “હં%” શબ્દનો ઉપયોગ થયો છે જે અરબી ભાષામાં કોઈ નદી અથવા મોટી નદીના 
એ કિનારા માટે બોલાય છે જેની નીચેની માટીને પાણીએ કાપી કાપીને તેનું ધોવાણ કરી દીધું હોય અને ઉપરનો 
ભાગ આધાર વિના ટકેલો હોય. જે લોકો તેમના કામનો પાયો ખુદા પ્રત્યે નિર્ભયતા અને તેની પ્રસન્નતા પ્રત્યે 
લાપરવાઈ ઉપર મૂકે છે તેમના જીવનની ઇમારતને અહીં એ ઇમારત સાથે સરખાવવામાં આવી છે જે એક એક 
પોકળ પાયાવિહીન નદીના કાંઠા પર ઊભી કરવામાં આવી હોય. આ એક અનુપમ સરખામણી છે જેના કરતાં વધુ 
સારી રીતે આ પરિસ્થિતિનું ચિત્રણ કરી શકાય તેમ નથી. આનો પુરો અર્થ સમજાવવા માટે એમ માનો કે દુનિયાના 
જીવનની એ બાહ્ય સપાટી કે જેની ઉપર મુસલમાન, દંભી, કાફિર, સદાચારી, ગુનેગાર, બધા જ પ્રકારના માણસો 
કામ કરે છે, તેઓ માટીની આ ઉપલી સપાટી જેવાં છે જેની ઉપર દુનિયામાં બધી જ ઇમારતો બનાવવામાં આવે છે. 
આ સપાટી પોતે કોઈ મજબૂતાઈ ધરાવતી નથી બલકે તેની મજબૂતાઈનો આધાર તેની નીચેની નકકર જમીન હોય 
છે. જો કોઈ એવી સપાટી હોય કે જેની નીચેની જમીન કોઈ વસ્તુ દા.ત. નદીના પાણીથી ધોવાઈ ગઈ હોય તો જે 
અજાણ્યો માણસ તેની બાહ્ય સ્થિતિ જોઈને છેતરાઈ જઈ તેની ઉપર તેનું મકાન બનાવશે તે એ મકાન સમેત ધ્વસ્ત 
થઈ જશે, અને તે પોતે જ માર્યો નહીં જાય બલકે આ નબળા પાયા ઉપર ભરોસો કરીને તેણે જે કંઈ જીવનની મૂડી 
આ ઇમારત પાછળ લગાવી હશે તે પણ બરબાદ થઈ જશે. બરાબર આ જ દાખલા પ્રમાણે દુઃમિયાના જીવનની એ 
બાહ્ય સપાટી પણ છે જેની ઉપર આપણે બધાં આપણી જીવનની કારકિર્દીની ઇમારત ઊભી કરીએ છીએ, તે પોતે 
કોઈ મજબૂતાઈ ધરાવતી નથી બલકે તેની મજબૂતાઈનો આધાર તેની નીચે રહેલો ખુદાનો ખૌફ, તેની સમક્ષ 


સૂરઃ તોબા ૯ તફહીમુલકુઅન ર 
ક 22 25૪ ઇતઝઝુ 
* તજ 55 
2 ડા! 
હાડ: પરહ (“૦ 
:7૭ક* 292» ગદ 247 4 
નહ હ્શ્રઝ તડ દ 


[૮ [કડ ન “ત્ર. 2-8 “27782247 2222-૮૮ 
શ્રીં 


દક |પડ# ડ્‌ 2૯958. 4 દ! 


જે તેમણે બાંધી છે, હંમેશાં ર દિલોમાં આવિશ્વાસનું મૂળ બની રહેશે (જેના નીકળવાનો હવે 
કોઈ રસ્તો નથી) આના સિવાય કે તેમના દિલો જ ટુકડે-ટુકડાં થઈ જાય. અલ્લાહ ઘણો 
માહિતગાર અને ડહાપણવાળો છે. (રુકૂઅ ૧૩) 

હકીકત આ છે કે અલ્લાહે મોમિનો પાસેથી તેમનાં પ્રાણ અને તેમનાં માલ જજ્ઞતના 


બદલામાં ખરીદી લીધાં છે.” તેઓ અલ્લાહના માર્ગમાં લડે છે અને મારે અને મરે છે. તેમની 
સાથે (જજ્ઞનતનો વાયદો) અલ્લાહના શિરે એકપાકો વાયદો છે, તોરાત અને 


જવાબ આપવાનો અહેસાસ અને તેની મરજીના પાલનની નકકર શીલા ઉપર છે. જે મૂર્ખ માણસ માત્ર દુનિયાના 


બાહ્ય સ્વરૂપ ઉપર ભરોસો કરે છે અને દુનિયામાં ખુદાથી નિર્ભય બનીને તથા તેની પ્રસન્નતાથી લાપરવા થઈને વર્તે 
છે તે હકીકતમાં પોતે પોતાના જીવનની ઈમારત નીચેના તેના પાયાને પોકળ બનાવી દે છે અને તેનું અંતિમ 
પરિણામ આ જ આવે છે કે આ પાયા વિનાની સપાટી કે જેની ઉપર તેણે પોતાના જીવનભરની કારકિર્દીની મૂડી 
લગાવી છે, તે અચાનક એક દિવસે પડી જાય અને તેની સમગ્ર મૂડી સહિત ધ્વસ્ત થઈ જાય. 

(૧૦૪) “સીધો માર્ગ” એટલે એ માર્ગ કે જેના વડે માનવી સફળતા પામે છે અને સાચી સફળતાના 
લક્ષ્ય ઉપર પહોંચે છે. 


(૧૦૫) એટલે કે આ લોકોએ દંભી ચાલબાજીઓ અને દગાના આવડા મોટાં અપરાધો કરીને તેમના 
દિલોને હંમેશ માટે ઈમાનની પાત્રતાથી વંચિત કરી દીધાં છે અને અપ્રમાણિકતાનો રોગ એવી રીતે તેમના 
દિલોમાં કોષેકોષમાં વ્યાપી ગયો છે કે જયાં સુધી તેમના દિલ બાકી છે, આ રોગ પણ તેમની અંદર રહેશે. ખુદા 
સાથે કુક કરવા માટે જે માણસ ખુલ્લી રીતે દેવાલય બનાવે અથવા તેના દીન સામે લડવા માટે ખુલ્લા મોરચા 
માંડે, તેનું માર્ગદર્શન તો કોઈ ને કોઈ વખત થઈ શકે છે, કેમ કે તેની અંદર સચ્ચાઈ, નિખાલસતા અને નૈતિક 
હિંમતનો ગુણ તો મૂળભૂત રીતે સુરક્ષિત રહે છે જે સત્યવાદ માટે પણ આવી જ રીતે ઉપયોગી થઈ શકે છે જેવી 
રીતે અસત્યવાદના કામમાં આવે છે. પરંતુ જે કાયર, જુઠ્ઠો, ચાલબાજ અને લુચ્ચો માણસ કુફ્ર માટે મસ્જિદ બનાવે 
અને ખુદાના દીન સામે લડવા માટે ખુદાપરસ્તીનો છેતરામણો વેશ ધારણ કરે તેના ચારિત્ર્યને તો દંભની ઉધઈ 
ખાઈ ગયેલી હોય છે. તેની અંદર આ તાકાત જ કયાં રહી હોય છે કે નિખાલસ ઈમાનનો ભાર ઊપાડી શકે? 

(૧૦૬) અહીં ઈમાનના એ મામલાને કે જે ખુદા અને બંદાની વચ્ચે નકકી થાય છે સોદા તરીકે 
વર્ણવવામાં આવ્યો છે. આનો અર્થ આ છે કે ઈમાન માત્ર ગેબ અને પ્રાકૃતિક વસ્તુઓ ઉપરાંત જે વસ્તુઓ છે તેમાં 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલકઅનિ ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


વિશ્વાસ જ નથી બલકે હકીકતમાં તે એક કરાર છે જેની રૂએ માણસ તેના અંતરાત્મા તથા તેના માલને ખુદાને 
વેચી દે છે અને તેના વળતર રૂપે ખુદા તરફથી એ વાયદાનો સ્વીકાર કરી લે છે કે મૃત્યુ પછી બીજા જીવનમાં તે તેને 
સ્વર્ગ એનાયત કરશે. આ મહત્ત્વના વિષયની પેટા બાબતોને સમજવા માટે એ જરૂરી છે કે સૌથી પહેલાં આ 
સોદાની હકીકતને સારી રીતે સમજી લેવામાં આવે. 

જ્યાં સુધી મૂળ હકીકતને સંબંધ છે , મનુષ્યના જાન અને માલનો માલિક અલ્લાહતઆલા જ છે કેમ કે તે 
જ તેનો અને સમગ્ર વસ્તુઓનો સર્જક છે જે તેની પાસે છે અને તેણે જ તેને એ બધું આપેલું છે જે તે ભોગવી રહ્યો 
છે. એટલા માટે આ દષ્ટિએ તો ખરીદ-વેચાણનો કોઈ પ્રશ્ન જ ઊભો થતો નથી. ન તો માનવીનું પોતાનું કંઈ છે 
કે તેને વેચે, ન તો કોઈ પણ વસ્તુ ખુદાની માલિકીપણામાંથી બાકાત છે કે તે તેને ખરીદે. પરંતુ એક વસ્તુ 
માનવીની અંદર એવી પણ છે જેને અલ્લાહતઆલાએ સંપૂર્ણપણે તેને હવાલે કરી દીધી છે અને તે છે તેનો 
અધિકાર એટલે કે તે પસંદગી અને ઇરાદામાં સ્વતંત્ર હોવું, £1૦૦-પ/| દ્વાવ [૦૦૧૦1૧ રબ 010૦૦. આ 
અધિકારની રૂએ વાસ્તવિકતા તો બદલાતી નથી પરંતુ માનવીને આ બાબતમાં સ્વાયત્તતા મળી જાય છે કે ચાહે 
તો હકીકતને સ્વીકારે, નહીં તો ઇનકાર કરી દે. બીજા શબ્દોમાં, આ અધિકારનો અર્થ આ નથી કે માનવી 
હકીકતમાં તેના મનનો અને તેની બુદ્ધિ અને શરીરની શક્તિઓનો, તથા એ સત્તાઓનો કે જે તેને દુનિયામાં 
મળેલી છે , માલિક થઈ ગયો છે અને તેને આ અધિકાર મળી ગયો છે કે આ વસ્તુઓનો જેવી રીતે ચાહે ઉપયોગ 
કરે. પરંતુ આનો અર્થ માત્ર આટલો જ છે કે તેને આ બાબતમાં સ્વતંત્રતા બક્ષવામાં આવેલી છે કે ખુદા તરફથી 
કોઈ જોહુકમી વિના તે જાતે જ પોતાની જાત ઉપર અને પોતાની દરેક વસ્તુ ઉપર ખુદાના માલિકી હક્કનો 
સ્વીકાર કરવા માગે તો સ્વીકારે, નહીં તો પોતે જ પોતાનો માલિક બનીને રહે તથા પોતાના મનમાં એમ ધારી લે 
કે તે ખુદાથી બેપરવા થઈને પોતાના અધિકારની સીમાઓમાં પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે ભોગવટો કરવાનો હક્ક 
ધરાવે છે. આ જ એ મુકામ છે કે જયાંથી સોદાનો સવાલ ઉદ્ભવે છે. હકીકતમાં આ સોદો આ અર્થમાં નથી કે જે 
વસ્તુ માનવીની છે તેને ખુદા ખરીદી લેવા માગે છે. બલકે આ મામલાની સાચી હકીકત આ છે કે જે વસ્તુ ખુદાની 
છે અને જેને તેણે અમાનતના રૂપમાં માનવીને હવાલે કરી છે અને જેમાં પ્રમાણિક રહેવાની અથવા અપ્રમાણિક 
બની જવાની સ્વતંત્રતા માનવીને આપી દીધી છે, તેના વિષે તે માનવી પાસે માગણી કરે છે કે તું ખુશી ખુશી 
(નહીં કે મજબૂરીથી) મારી વસ્તુને મારી જ વસ્તુ માની લે અને જીવનભર તેમાં સ્વાયત્ત માલિકની હેસિયતથી 
નહીં બલકે અમાનતદારની હેસિયતથી ભોગવટો કરવાનું કબૂલ કરી લે, અને અપ્રમાણિકતા આચરવાની જે 
સ્વતંત્રતા મેં તને આપેલી છે તેને જાતે જ ત્યજી દે. આવી રીતે જો દુનિયાના આ હંગામી જીવનમાં તારી 
સ્વાયત્તતાને (જે તારી પ્રાપ્ત કરેલી નહીં પરંતુ મારી આપેલી છે) મને વેચી દેશે તો હું તને પછીના અમર 
જીવનમાં તેની કિંમત સ્વર્ગના રૂપમાં ચુકવીશ. જે માનવી ખુદાની સાથે સોદાનો આ મામલો નકકી કરી લે તે 
મુસલમાન છે અને ઈમાન હકીકતમાં આ જ સોદાનું બીજું નામ છે અને જે માણસ આનો ઇનકાર કરી દે અથવા 
એકરાર કરવા છતાં એવું વર્તન અપનાવે જે સોદો ન કરવાના રૂપમાં જ અપનાવી શકાય છે તે કાફિર છે અને આ 
સોદો કરવાથી દૂર રહેવાનું પારિભાષિક નામ કુફ્ર છે. 

સોદાની આ હકીકતને સમજી લીધા પછી હવે તેની પેટા બાબતોનું વિશ્લેષણ કરીએ ! 

(૧) આ મામલામાં અલ્લાહતઆલાએ માનવીને બે મોટી અજમાયશોમાં નાખ્યો છે. પહેલી 
અજમાયશ આ વાતની કે સ્વતંત્ર છોડી દીધા પછી આટલી સજ્જનતા દેખાડે છે કે નહીં કે માલિકને જ માલિક 
માને અને બેવફાઈ અને વિદ્રોહ કરવા ન માંડે. બીજી અજમાયશ આ વાતની કે તે પોતાના ખુદા ઉપર એટલો 
ભરોસો કરે છે કે નહીં કેજે કિંમત આજે રોકડમાં મળી રહી નથી બલકે મૃત્યુ પછી બીજા જીવનમાં જેને ચૂકવવાનો 
ખુદા તરફથી વાયદો કરવામાં આવ્યો છે તેના અવેજમાં તેની આજની સ્વાયત્તતા અને તેની મજા વેચી દેવા માટે 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલક્અનિ ર 
જે ૧-૭» ૧૦૩ 


ખુશીથી રાજી થઈ જાય. 

(ર) દુનિયામાં શરીઅતના જે કાનૂન ઉપર ઇસ્લામી સમાજ રચાય છે તેની રૂએ તો ઈમાન ફકત કેટલાક 
અકીદાઓના એકરારનું નામ છે જેના પછી કોઈ કાયદાની અદાલત કોઈના માટે બિનમુસ્લિમ અથવા મિલ્લત 
બહાર હોવાનો હુકમ આપી શકતી નથી જયાં સુધી આ બાબતમાં કોઈ નક્કર પુરાવો તેને મળી ન જાય કે પોતાના 
એકરારમાં તે જુઠ્ઠો છે. પરંતુ ખુદાને ત્યાં જે ઈમાન વિશ્વસનીય છે તેની હકીકત આ છે કે માણસ આચાર અને 
વિચારબસ્ઞેમાં તેની અધિકારની આઝાદીને ખુદાને વેચી દે અને તેની તરફેણમાં માલિકી હક્કનો દાવો સંપૂર્ણપણે 
જતો કરે. તેથી જો કોઈ માણસ ઇસ્લામના કલમાનો એકરાર કરતો હોય અને નમાઝ, રોઝા વગેરે હુકમોનું પણ 
પાલન કરતો હોય પરંતુ તેના શરીર અને પ્રાણ, તેના હૃદય અને બુદ્ધિ અને તેના શરીરની શક્તિઓ, તેના ધન 
અને માલ-સામાન, અને તેના કબજા અને સત્તાધિકારમાં રહેલી તમામ વસ્તુઓનો માલિક પોતાની જાતને જ 
માનતો હોય અને તેમાં તેની ઈચ્છા પ્રમાણે ભોગવટો કરવાની આઝાદીને પોતાના માટે અનામત રાખતો હોય 
તો બની શકે કે દુનિયામાં તેને મુસલમાન માનવામાં આવે પરંતુ ખુદાને ત્યાં ચોકકસપણે તે બિનમુસ્લિમ જ ઠરશે 
કેમ કે તેણે ખુદાની સાથે એ સોદાનો મામલો પહેલાંથી જ કર્યો નથી જે કુઅનિની રૂએ ઈમાનની અસલ હકીકત 
છે. જયાં ખુદાની મરજી હોય ત્યાં જાનમાલ ખર્ચવાથી દૂર રહેવું અને જયાં તેની મરજી ન હોય ત્યાં જાનમાલનો 
ખર્ચ કરવો, આ બક્ઞે કૃત્યો એવાં છે જે આ વાતનો ચોકકસપણે ફેસલો કરી દે છે કે ઈમાનનો દાવો કરનારે કાં તો 
જાનમાલ ખુદાને વેચ્યાં જ નથી અથવા સોદાનો કરાર કરી લીધા પછી પણ તે વેચેલી વસ્તુને પહેલાંની જેમ 
પોતાની માની રહ્યો છે. 

(૩) ઈમાનની આ હકીકત ઇસ્લામી જીવનશૈલી અને કુફ્રયુકત જીવનશૈલીને આરંભથી અંત સુધી 
એકબીજાથી તદન અલગ કરી દે છે. એક મુસ્લિમ, જે સાચા અર્થમાં ખુદા ઉપર ઈમાન લાવ્યો હોય, તેના 
જીવનના દરેક ક્ષેત્રમાં ખુદાની મરજીનો તાબેદાર બનીને વર્તે છે અને તેના વલણમાં કોઈ જગ્યાએ પણ 
સ્વાયત્તતાનો રંગ આવી શકતો નથી સિવાય કે હંગામી રીતે કોઈ વખતે તેની ઉપર ગફલત છવાઈ જાય અને તે 
ખુદાની સાથે, તેના સોદાના કરારને ભૂલીને, સ્વાયત્ત કૃત્ય કરી બેસે. આવી જ રીતે જે સમુદાય 
ઈમાનવાળાઓમાં ભળેલો હોય તે સામાજિક રીતે પણ કોઈ નીતિ, કોઈ રાજનીતિ, કોઈ સાંસ્કૃતિક અને 
સભ્યતાનો અમલ, કોઈ આર્થિક અને સામાજિક પદ્ધતિ તથા કોઈ આંતરપષ્ટ્રિય વ્વવહાર ખુદાની મરજી અને 
તેની શરીઅતના કાનૂનના બંધનથી મુક્ત બનીને અપનાવી શકતો નથી. અને જો કોઈ હંગામી ગફલતના કારણે 
અપનાવી પણ લે તો જે વખતે તેને ખબર પડશે તે જ વખતે તે સ્વાયત્તતાનું વર્તન છોડીને બંદગીના વર્તન તરફ 
પાછો આવી જશે. ખુદાથી આઝાદ થઈને વર્તવું અને પોતાના મન અને મનની સાથે જોડાયેલી વસ્તુઓ માટે જાતે 
આ નિણંય લેવો કે અમે શું કરીએ અને શું ન કરીએ, તે ખરેખર કુફ્રયુકત જીવનવ્યવહાર છે, ભલે પછી તેની ઉપર 
ચાલનારા લોકો “મુસલમાન” નું નામ ધરાવતાં હોય અથવા “બિનમુસ્લિમ” ના નામથી ઓળખાતાં હોય . 

(૪) આ સોદાની રૂએ ખુદાની જે મરજીનું પાલન કરવાનું માણસ માટે ફરજિયાત બની જાય છે તે 
માણસે જાતે સૂચવેલી મરજી નથી બલકે એ મરજી છે જે ખુદા પોતે બતાવે. પોતાની જાતે કોઈ વસ્તુને ખુદાની 
મરજી ઠરાવી લેવી અને તેનું પાલન કરવું તે ખુદાની મરજીનું નહીં બલકે પોતાની જ મરજીનું પાલન છે અને આ 
સોદાના કરારની સાવ વિરૂદ્ધ છે. ખુદાની સાથે પોતાના સોદાના કરાર ઉપર માત્ર એ જ માણસ અને એ જ 
સમુદાયને કાયમ માનવામાં આવશે જે તેના સમગ્ર જીવનનું વલણ ખુદાની કિતાબ અને તેના પયગમ્બરના 
આદેશોમાંથી ગ્રહણ કરતો હોય. 

ઉપરોક્ત બાબતો આ સોદાની પેટા બાબતો છે અને તેમને સમજી લીધા પછી હવે આ વાત પણ 
આપોઆપ સમજમાં આવી જાય છે કે આ ખરીદ-વેચાણના મામલામાં કિંમત (એટલે કે સ્વર્ગ)ને હાલના 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલકઅનિ ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


૧540 


5656161 5. ક 55ના 


ઇંજીલ તથા કુઓનિમાં. “* અને કોણ છે જે અલ્લાહથી વધીને તેનો વાયદો પૂરો કરનાર ર ?તો 
પછીખુશીઓ મનાવો 


દુનિયાના જીવનની સમાપ્તિ થવા ઉપર કેમ મુલતવી રાખવામાં આવી છે. તો સ્પષ્ટ છે કે સ્વર્ગ માત્ર એ 
એકરારનો બદલો નથી કે “વેચનારે તેના જાનમાલને ખુદાને વેચી દીધાં” બલકે તે એ આચરણનો બદલો છે કે 
“વેચનાર તેના દુનિયાના જીવનમાં આ વેચેલી વસ્તુ ઉપર તેનો સ્વાયત્ત ભોગવટો છોડી દે અને ખુદાનો 
અમાનતદાર બનીને તેની મરજી પ્રમાણે ભોગવટો કરે.” આમ, આ વેચાણ ત્યારે જ પૂર્ણ થશે જયારે વેચનારનું 
દુનિયાનું જીવન સમાપ્ત થઈ જાય અને ખરેખર આ પુરવાર થઈ જાય કે તેણે સોદાનો કરાર કર્યા પછી પોતાના 
દુનિયાના જીવનની છેલ્લી ક્ષણ સુધી સોદાની શરતો પૂરી કરી છે . આ પહેલાં તે ન્યાયની રૂએ કિંમત મેળવવાનો 
હકકદાર થઈ શકતો નથી. 


આ બાબતોની સ્પષ્ટતા સાથે આ પણ જાણી લેવું જરૂરી છે કે કઈ બાબતના અનુસંધાનમાં આ વિષય 
આવ્યો છે. આગળથી જે પ્રવચન ચાલ્યું આવતું હતું તેમાં એ લોકોનો ઉલ્લેખ થયો હતો જેમણે ઈમાન લાવવાનો 
એકરાર કર્યો હતો પરંતુ જયારે કસોટીનો નાજુક મોકો આવ્યો ત્યારે તેમાંથી કેટલાંક આળસના કારણે, કેટલાંક 
સનિખાલસતાના અભાવના કારણે, અને કેટલાંક તદ્દન દંભનો માર્ગ અપનાવીને ખુદા અને તેના દીન માટે તેમનો 
સમય, તેમનો માલ અને તેમના હિતો અને તેમના પ્રાણની કુરબાની આપવાથી દૂર ભાગ્યાં. આમ, આ વિવિધ 
લોકો અને વર્ગોના વર્તનની આલોચના કરી લીધા પછી હવે તેમને સ્પષ્ટપણે જણાવવામાં આવી રહ્યુ છે કેતેઓ 


ઈમાન, જેને કબૂલ કરવાનો તમે એકરાર કર્યોછે, માત્ર એટલું માની લેવાનું નામ નથી કે ખુદા છે અને તે એક છે, 
બલકે હકીકતમાં તે આ બાબતનો એકરાર છે કે ખુદા જ તમારા જાન અને માલનો માલિક છે. તેના આ એકરાર 
પછી જો તમે આ જાનમાલને ખુદાના હુકમ ઉપર કુરબાન કરવાથી દૂર ભાગો છો અને બીજી તરફ તમારા મનની 
શક્તિઓને તથા તમારા સાધનોને ખુદાની મરજીની વિરૂદ્ધ વાપરો છો, તો આ વસ્તુ આ વાતની દલીલ છે કે તમે 
તમારા એકરારમાં જુઠ્ઠા છો. સાચા ઈમાનવાળા માત્ર એ લોકો જ છે જેમણે ખરેખર તેમનાં જાન અને માલ 
ખુદાને વેચી દીધાં છે અને તેનેજ આ વસ્તુઓનો માલિક માને છે. જયાં તેનો હુકમ હોય છે ત્યાં તેમને હિચકિચાટ 
વિના કુરબાન કરે છે, અને જયાં તેનો હુકમ ન હોય ત્યાં તેમના મનની શક્તિઓનો અંશમાત્ર તથા નાણાંકીય 
સાધનોનો થોડોક પણ ભાગ ખર્ચ કરવા માટે તૈયાર થતાં નથી. 

(૧૦૭) આ બાબતમાં ઘણાં વાંધાઓ ઊભા કરવામાં આવ્યાં છે કે જે વાયદાનો અહીં ઉલ્લેખ થયો છે 
તે તૌરાત અને બાઇબલમાં નથી. પરંતુ જયાં સુધી બાઇબલને સંબંધ છે ત્યાં સુધી આ વાંધાઓ પાયા વિનાના છે. 
જે બાઇબલ અત્યારે દુનિયામાં મોજૂદ છે તેમાં હઝરત મસીહ અ.સ. વિષે અસખ્ય કથનો આપણને એવાં જોવા 
મળે છે જે આ આયતના સમાનાર્થી છે. દા.ત.: 

“બરકતવંતા છે એ લોકો જે સત્યનિષ્ઠાના કારણે સતાવવામાં આવ્યાં છે કેમ કે 

આકાશનું રાજય તેમનું જ છે.” (માથ્થી ૫:૧૦) 

“જે કોઈ તેનો જીવ બચાવે છે તેને ગુમાવશે અને જે કોઈ મારા કારણે તેનો જીવ 


ગુમાવે છે તેને બચાવશે.” (માથ્થી ૧૦:૩૯) 
“જેણે ઘરો અથવા ભાઈઓ અથવા બહેનો અથવા પિતા અથવા માતા અથવા 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલક્અનિ ર 
જે ૧-૭» ૧૦૩ 


દ્વિ (ઈ 772 22૮49 ત્રિ 22 છ 


હ્શ્દ્ર્કા 0 જ કઈહી।32“% ક ઉ 


તમારા આ સોદા માટે કે જે તમે અલ્લાહ પાસેથી ચૂકવી લીધો છે, આ જ સૌથી મોટી સફળતા છે. 


૧૦૮ 


અલ્લાહ તરફ વારંવાર પાછા વળનારાં, “ 


બાળકો અથવા ખેતરોને મારા ખાતર છોડી દીધાં છે તેને સો ગણું મળશે અને કાયમી 

જીવનનો વારસદાર થશે.” (માથ્થી ૧૯:૨૯) 

અલબત્ત, તૌરાત જે સ્વરૃપે અત્યારે મોજૂદ છે તેમાં નિઃશંક અ વિષય જોવા મળતો નથી અને આ જ 
વિષય તો શું મૃત્યુ પછીના જીવન, હિસાબનો દિવસ અને આખિરતની સજા અને બદલાના ખ્યાલો પણ ધરાવતી 
નથી, જો કે આ માન્યતા હંમેશથી સત્યદીનનો એક અનિવાર્ય અંગ રહી છે. પરંતુ આજની પ્રવર્તમાન તૌરાતમાં 
આ વિષય ન મળવાના કારણે આ તારણ કાઢવું યોગ્ય નથી કે ખરેખર તૌરાતમાં આ વસ્તુ ન હતી. હકીકત આ છે કે 
યહૂદીઓ તેમના પતનકાળમાં એટલી હદે ભૌતિકવાદી અને દુનિયાની સમૃદ્ધિના ભૂખ્યાં થઈ ગયા હતાં કે તેમના 
મતે નિયામત અને ઇનામનો અર્થ ફક્ત આટલો જ રહ્યો હતો કે તે આ જ દુનિયામાં પ્રાપ્ત થાય. એટલા માટે 
અલ્લાહની કિતાબમાં બંદગી અને આજ્ઞાપાલનના બદલામાં જે જે ઇનામોના વાયદા તેમની સાથે કરવામાં આવ્યા 
હતાં એ બધાંને તેઓ દુનિયામાં જ ઊતારી લાવ્યાં અને સ્વર્ગની દરેક વ્યાખ્યા તેમણે ફિલિસ્તીનની ભૂમિ સાથે જોડી 
દીધી જેની તેઓ કામના ધરાવતા હતાં. દા.ત. તૌરાતમાં ઘણી જગ્યાએ આપણને આ વિષય જોવા મળે છે : 

“સાંભળ હે ઇસ્નાઈલ ! માલિક આપણો ખુદા એક જ માલિક છે. તું તારા સમગ્ર 

હૃદય અને તારા સમગ્ર પ્રાણ અને તારી તમામ શક્તિ સાથે માલિક આપણા ખુદા સાથે પ્રેમ 

કર.” (પુનર્નિયમ ૬ :૪,૫) 

અને બીજું આ કે,: 

“શું એ તમારો પિતા નથી જેણે તમને ખરીદેલાં છે ? તેણે તમને સર્જયાં અને ઠેકાણું 

આપ્યું.” (પુર્નાર્યયમ ૩રઃ૬) 

પરંતુ અલ્લાહ સાથેના આ સંબંધનો જે બદલો જણાવવામાં આવ્યો છે તે આ છે કે, તમે એ દેશના 
માલિક બની જશો જેમાં દૂધ અને મધ વહે છે , એટલે કે ફિલિસ્તીન આનું મૂળ કારણ આ છે કે તૌરાત જે સ્વરૃપે 
અત્યારે મળે છે તે પ્રથમ તો પૂર્ણ નથી, અને બીજું, તે ખુદાના શુદ્ધ કલામની બનેલી નથી બલકે તેમાં મોટા 
પ્રમાણમાં સમજૂતીના ફકરાઓ ખુદાના કલામની સાથે ભેળવી દેવામાં આવ્યાં છે. તેમાં યહ્‌દીઓની રાષ્ટ્રીય 
પરંપરાઓ, તેમના વંશીય પૂર્વગ્રહો, પાયાવિહોણા ખ્યાલો, તેમની આશાઓ અને તમન્ઞાઓ, તેમની 
ગેરસમજો તથા તેમની નુક્તેચીનીઓ અને અર્થઘટનોનો એક મોટો ભાગ એક જ લખાણમાં ખુદાના કલામની 
સાથે એવી રીતે ભળી ગયો છે કે અસલ કલામને આ ઉમેરાથી અલગ કરવો તદ્દન અશકય બની જાય છે. (જુઓ 
સૂરઃ આલે ઇમરાન, નોંધ ક્રમાંક ર). 

(૧૦૮) આયતમાં ૭) શબ્દનો ઉપયોગ થયો છે જેનો શબ્દાર્થ “તોબા કરનારાં” છે. પરંતુ જે 
રીતે આનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે તેના ઉપરથી સ્પષ્ટપણે જણાય છે કે તોબા કરવી ઈમાનવાળાઓના 
કાયમી ગુણોમાંથી એક ગુણ છે. એટલા માટે તેનો સાચો અર્થ આ પ્રમાણે છે કે તેઓ એક જ વખત તોબા કરતાં 
નથી બલકે હંમેશાં તોબા કરતાં રહે છે. અને તોબાનો મૂળ અર્થ “રજૂ થવાનો” અથવા “પાછા ફરવાનો” છે, 
એટલા માટે આ શબ્દના ખરા હાઇને વ્યકત કરવા માટે અમે તેનો સમજૂતી આધારિત અનુવાદ આવી રીતે કર્યો 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલકઅનિ ર 
જે ૧-૭» ૧૦૩ 


727 1722 1।1..792277),,724 "”/, 7૭2 279% ।|2 
૪9 %6કઝ્ઝ્યા્ક-હક્યાશ16#2 ન €9પડ* 


દિ 


1. 2 22 722,122 2? ૮ 722૬ 2 , 2227 
15 “અાટડ# 4૭ ઝમષ્ટ 


તેની બંદગી કરનારા, તેની પ્રશંસાના ગુણગાન કરનારા, તેની ખાતર ધરતીમાં ભ્રમણ કરનારા, 
તેની સમક્ષ રુકૂઅ અને સિજદો કરનારા, ભલાઈની આજ્ઞા આપનારા, બૂરાઈથી રોકનારા અને 


૧૧૦ 


અલ્લાહની ઠરાવેલી હદોનું રક્ષણ કરનારા, “ (આ ગુણોથી સંપન્ન હોય છે એ મોમિનો જે 
અલ્લાહ સાથે ખરીદ-વેચાણનો 


છે કે “તેઓ અલ્લાહની તરફ વારંવાર પાછા વળનારાં છે.” મુસલમાન જો કે સંપૂર્ણ સભાનતા અને નિર્ધારની 
સાથે અલ્લાહતઆલા સાથે તેના જાનમાલના સોદાનો મામલો નકકી કરે છે. પરંતુ કેમ કે બહારથી તો આ જ 
લાગે છે કે જીવ તેનો પોતાનો છે અને માલ તેનો પોતાનો છે અને એ વાત કે આ જાનમાલનો ખરો માલિક 
અલ્લાહતઆલા છે એક અનુભવી શકાય એવી વસ્તુ નથી પણ માત્ર એક બુદ્ધિગમ્ય વસ્તુ છે. એટલા માટે 
મુસલમાનના જીવનમાં અનેક વખત એવા પ્રસંગો સામે આવતાં રહે છે કે જયારે તે હંગામી રીતે ખુદાની સાથેના 
તેના સોદાના મામલાને વિસરી જાય છે અને તેનાથી ગાફેલ બનીને કોઈ સ્વાયત્ત વર્તન કરી બેસે છે. પરંતુ કોઈ 
પણ સાચા મુસલમાનનો આ ગુણ છે કે જયારે પણ તેની આ હંગામી ભૂલ દૂર થઈ જાય છે અને તે તેની 
ગફલતમાંથી જાગી જાય છે અને તેને એવું લાગે છે કે અજાણતાં તે તેના કરારનો ભંગ કરી બેઠો છે ત્યારે તેને ખૂબ 
પસ્તાવો થાય છે , શરમનો માર્યો તે પોતાના ખુદાની તરફ પાછો વળે છે, માફી માગે છે અને તેના કરારને ફરીથી 
તાજો કરી લે છે. આ જ વારંવારની તોબા અને થોડા થોડા સમયે આ જ ખુદા તરફ પાછા વળવું તથા દરેક ભૂલ 
પછી વફાદારીના માર્ગ ઉપર પાછા વળવું જ ઈમાનની મજબૂતાઈ અને કાયમીપણાની ખાત્રી છે. નહીં તો 
માણસને જે માનવસહજ કમજોરીઓ સાથે પેદા કરવામાં આવ્યો છે તેમના રહેતાં તો આ વાત તેના કાબૂમાં નથી 
કે ખુદાના હાથે એક વખત જાનમાલ વેચી દીધા પછી હંમશાં પૂર્ણ સભાન અવસ્થામાં તે આ સોદાના તકાદાઓને 
પૂરા કરતો રહે અને કયારેય પણ ગફલત અને ભૂલ તેની ઉપર છવાઈ શકે નહીં. એટલા માટે અલ્લાહતઆલા 
મુસલમાનની વ્યાખ્યા કરતાં આ નથી કહેતો કે તે બંદગીના માર્ગ ઉપર આવીને કયારેય તેની ઉપરથી લપસતો 
નથી બલકે તેનો વખાણવા લાયક ગુણ આ ગણાવે છે કે તે લપસી લપસીને વારંવાર એ જ માર્ગ ઉપર પાછો વળે 
છે અને આ જ એ મોટામાં મોટી ખૂબી છે જેના માટે મનુષ્ય સમર્થ છે. 

બીજું, આ પ્રસંગે મુસલમાનોના ગુણોમાં સૌથી પહેલાં તોબાનો ઉલ્લેખ કરવાનું એક બીજું પણ કારણ 
છે. આગળથી જે વાતનો ક્રમ ચાલ્યો આવે છે તેમાં સંબોધનની દિશા એ લોકો તરફ છે જેમના હાથે ઈમાન વિરૂદ્ધ 
કૃત્યો થયા હતાં. એટલા માટે તેમને ઈમાનની હકીકત તથા તેના મૂળભૂત તકાદાઓ જણાવી દીધા પછી હવે એ 
શિખામણ આપવામાં આવી રહી છે કે ઈમાન લાવનારાઓમાં અનિવાર્યપણે જે ગુણો હોવાં જોઈએ તેમાં સૌથી 
પહેલો ગુણ આ છે કે જયારે પણ તેમના ડગ બંદગીના માર્ગ ઉપર લપસી પડે ત્યારે તરત જ તેની તરફ પાછા વળી 
જાય, એમ નહીં કે તેમના વિચલન ઉપર અડગ રહે અને વધારેને વધારે દૂર ચાલ્યાં જાય. 

(૧૦૯) આયતમાં હ#ટી51 શબ્દનો ઉપયોગ થયો છે જેની તફસીર કેટલાક તફસીરક્તાઓએ હ્ી૬0 
(રોઝા રાખનાર) સાથે કરી છે. પરંતુ “5 શબ્દનો અર્થ રોઝો લાક્ષણિક અર્થ છે. શબ્દકોશમાં તેનો અર્થ આ 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલકઅનિ ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


નમનુનમતન 2 


ક્ર ₹-4 77.22 &7 ઝેન 
| ક્ર # હઝ 
્ાહ્ડ્ક 2 1 કી ની જ 


દ્ધ ફર 


ન 


આસોદો નક્કી કરે છે) અને હે નબી, આ મોમિનોને ખુશખબર આપી દો. 

નબીને તથા એ લોકોને કે જે ઈમાન લાવ્યાં છે, છાજતું નથી કે મુશ્રિકો માટે માફીની દુઆ 
કરે, ભલે પછી તે તેમના સગાં જ કેમ ન હોય, જ્યારે કે તેમની ઉપર આ વાત જાહેર થઈ ગયેલી છે 
કે તેઓ જહન્ઞમનેપાત્ર છે.” ઈબ્રાહીમે 


નથી અને જે હદીસમાં આ કહેવામાં આવ્યું છે કે નબી સ.અ.વ.એ પોતે આ શબ્દનો આવો અર્થ કર્યો છે તો તેનો 
સંબંધ નબી સ.અ.વ.ની સાથે જોડવો યોગ્ય નથી. એટલા માટે અમે તેનો શબ્દકોશીય અર્થ કરવાને જ યોગ્ય 
માનીએ છીએ. બીજું, જેવી રીતે કુર્બાનમાં ઘણી જગ્યાએ માત્ર “ઇન્ફાક” (ક8૭)] શબ્દનો ઉપયોગ થયો છે જેનો 
અર્થ ખર્ચ કરવાનો છે અને તેનો આશય અલ્લાહના માર્ગમાં ખર્ચ કરવાનો છે, એવી જ રીતે અહીં પણ 
“સિયાહત'” નો આશય માત્ર હરવું-ફરવું કેસહેલ કરવી નથી. પરંતુ એવા હેતુઓ માટેધરતી ઉપર હરવું-ફરવું છે 
જે પવિત્ર અને ઉચ્ચ આશય સાથે હોય તથા જેમાં અલ્લાહની પ્રસન્નતા મેળવવાનો ઇરાદો હોય. દા.ત. દીનની 
સ્થાપના માટે જિહાદ, કુફ્રયુક્ત પ્રદેશોમાંથી હિજરત, દીનનો સંદેશ આપવો, જનસુધારણા, ઉમદા જ્ઞાનની 
તમન્ઞા, કુદરતની નિશાનીઓનું અવલોકન, હલાલ રોજી માટે શોધ. આ ગુણને અહીં મુસલમાનોના ગુણોમાંથી 
વિશેષરૂપે એટલા માટે જણાવવામાં આવ્યો છે કે જે લોકો ઈમાનનો દાવો રજૂ કરવા છતાં જિહાદનું આહ્વાન થતાં 
ઘરોમાંથી નીકળ્યા ન હતાં તેમને આ જણાવી દેવામાં આવે કે સાચો મુસલમાન ઈમાનનો દાવો કર્યા પછી તેની 
જગ્યાએ શાંતિથી બેસી રહેતો નથી બલકે તે ખુદાના દીનનો સ્વીકાર કર્યા પછી તેને સર્વોપરી બનાવવા માટે 
નીકળી પડે છે અને તેના તકાદા પૂરા કરવા માટે દુનિયામાં સક્રિય થઈ જાય છે અને પ્રવૃત્તિશીલ રહે છે. 

(૧૧૦) એટલે કે અલ્લાહતઆલાએ માન્યતાઓ, ઇબાદતો, નીતિમત્તા, સમાજજીવન, સંસ્કૃતિ, 
અર્થવ્યવસ્થા, રાજનીતિ, ન્યાયવ્યવસ્થા અને યુદ્ધ અને સંધિના મામલાઓમાં જે હદો-મર્યાદાઓ નકકી કરી 
દીધી છે તેઓ તેમનું સંપૂર્ણ ચોકક્સાઈપૂર્વક પાલન કરે છે, તેમના વ્યક્તિગત અથવા સામાજિક કાર્યને એ જ 
હદોની અંદર મર્યાદિત રાખે છે, અને કયારેય પણ એમનાથી ચલિત થઈને ન તો મનફાવે તેમ વર્તે છે, ન તો 
ખુદાઈ કાનૂનની જગ્યાએ તેમના ઉપજાવી કાઢેલાં [નિયમો અથવા માનવરચિત અન્ય કાયદાઓને તેમના 
જીવનના નિયમો બનાવે છે. આ ઉપરાંત ખુદાની હદોની જાળવણી કરવામાં આ અર્થ પણ સામેલ છે કે આ 
હદોને જાળવવામાં આવે અને તેમને તૂટવા દેવામાં આવે નહીં. એટલા માટે સાચા ઈમાનવાળાની વ્યાખ્યા માત્ર 
આટલી જ નથી કે તેઓ જાતે અલ્લાહની હદોનું પાલન કરે બલકે વધારામાં તેમનો ગુણ આ પણ છે કે તેઓ 
દુનિયામાં અલ્લાહની ઠરાવેલી હદોને જાળવવાનો પ્રયાસ કરતાં રહે છે, તેમની જાળવણી કરે છે અને તેમની 
તમામ તાકાત એવા પ્રયાસોમાં લગાવી દે છે કે આ હદો તૂટવા પામે નહીં. 

(૧૧૧) કોઈ માણસ માટે ક્ષમાની પ્રાર્થના કરવાનો નિઃશંક આ અર્થ થાય છે કે સૌથી પહેલાં તો આપણે 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલકઅનિ ર 
જે ૧-૭» ૧૦૩ 


(૪ હત £૯%60.% «ત 
૪! ઉડઝકકઝટ ૯9) જક 
279.72 ક ૮ 
22 


તેના બાપ માટે માફીની જે દુઆ કરી હતી તે તો એ વાયદાના કારણે હતી જે તેણે તેના બાપ સાથે 


૧૧૨ 


કર્યો હતો, પરંતુ જ્યારે તેની ઉપર આ વાત જાહેર થઈ ગઈ કે તેનો બાપ અલ્લાહનો દુશ્મન છે 
ત્યારે તે તેનાથી નારાજ થઈ ગયો, સાચું આ છે કે ઇબ્રાહીમ ઘણો રહેમદિલ અને અલ્લાહથી 


કે 


ડરનાર અને સહિષ્ણુ માણસહંતાં. ' 


તેની સાથે હમદર્દી અને પ્રેમ ધરાવીએ છીએ, બીજું આ કે આપણે તેના કસૂરને માફીને પાત્ર માનીએ છીએ. આ 
બશ્ે વાતો એ માણસના મામલામાં તો યોગ્ય છે જે વફાદારોના જૂથમાં સામેલ હોય અને ફકત કસૂરવાર હોય. 
પરંતુ જે માણસ ખુલ્લો વિદ્રોહી હોય તેની સાથે હમદર્દી અને પ્રેમ ધરાવવો અને તેના અપરાધને માફીને પાત્ર 
માનવો તે ફકત મૂળભૂત રીતે જ ખોટું નથી બલકે તેનાથી તો આપણી પોતાની વફાદારી પણ શંકાસ્પદ બની જાય 
છે અને જો આપણે ફકત એટલા જ માટે કે તે આપણો સગો છે આ ઇચ્છીએ કે તેને માફ કરી દેવામાં આવે તો 
આનો અર્થ આ છે કે આપણી નજીકની સગાઈનો સંબંધ ખુદાની વફાદારીના તકાદાઓની સરખામણીમાં વધુ 
કીમતી છે, અને આ કે ખુદા અને તેના દીનની સાથે આપણો પ્રેમ બિનપક્ષપાતી નથી, અને આ કે જે સંબંધ 
આપણે ખુદાના વિદ્રોહીઓ સાથે રાખ્યો છે તેને ખુદા પણ સ્વીકારી લે અને આપણા સગાંને તે માફી આપી જ દે, 
ભલે પછી આ જ ગુનો કરનાર બીજા અપરાધીઓને જહક્ષમમાં નાખી દે. આ તમામ વાતો ખોટી છે, 
નિખાલસતા અને વફાદારીની વિરૂદ્ધ છે અને એ ઈમાનનો પણ નકાર છે જેનો તકાદો આ છે કે ખુદા અને તેના 
દીનની સાથે આપણો પ્રેમ તદ્દન નિષ્પક્ષ હોય, ખુદાનો મિત્ર આપણો મિત્ર હોય અને તેનો દુશ્મન આપણો 
દુશ્મન. એટલા જ માટે અલ્લાહતઆલાએ આ ન કહ્યું કે “મુશ્રિકો માટે માફીની દુઆ ન કરો ”' બલકે આ કહ્યું કે 
“તમને આ છાજતું નથી કે તમે તેમના માટે માફીની દુઆ કરો.” એટલે કે અમારા ના પાડવાથી તમે જો દૂર રહ્યાં 
તો કોઈ હરજ નથી, તમારી અંદર તો વફાદારીની લાગણી એટલી તીવ્ર હોવી જોઈએ કે જે અમારો વિદ્રોહી છે 
તેની સાથે સહાનુભૂતિ રાખવી અને તેના અપરાધને માફીને પાત્ર ગણવો તમને તમારા માટે અશોભનીય લાગે. 

અહીં આ વાત પણ સમજી લેવી જોઈએ કે ખુદાના વિદ્રોહીઓની સાથે જે હમદર્દીની મનાઈ કરવામાં 
આવી છે તે ફકત એ જ હમદર્દી છે જે દીનના મામલામાં આડે આવતી હોય. જયારે માનવીય હમદર્દી અને 
દુનિયાના સંબંધોમાં સગાં સાથે સદ્વર્તન, ભાઈચારો, કૃપા અને પ્રેમનું વર્તન; આની કોઈ મનાઈ નથી બલકે તે 
પ્રશંસનીય છે. સગો ભલે કાફિર હોય કે મુસલમાન, તેના દુનિયાના હક્કો ચોકક્સ ચુકવવામાં આવશે. 
આપત્તિનો ભોગ બનેલા માણસની કોઈ પણ સંજોગોમાં મદદ કરવામાં આવશે. જરૂરતમંદ માણસને ટેકો 
આપવામાં આવશે. બીમાર અને ઈજાગ્રસ્ત માણસની સાથે હમદર્દી કરવામાં કોઈ કચાશ રાખવામાં આવશે 
નહીં. અનાથના માથે જરૂર વહાલભર્યો હાથ ફેરવવામાં આવશે. આવા મામલાઓમાં કયારેય પણ આ 
ભેદભાવ કરવામાં નહીં આવે કે કોઈ મુસ્લિમ છે કે બિનમુસ્લિમ . 

(૧૧૨) અહીં ઇશારો એ વાતની તરફ કરવામાં આવ્યો છે જે ઇબ્રાહીમ અ.સ.એ તેમના મુશ્રિક પિતા 
સાથેના સંબંધો તોડતી વખતે કહી હતી ₹હહકક્ઠુહટડી-ઠુંડડ#ડડઃહાફદ 8 (સૂરઃ મર્યમ, આયતઃ૪૭) 


સૂરઃ તોબા ૯ તફહીમુલકુઅન ર 
27-૫-49 ડક ક ક ક જ ક ળી [55 
ડી ઝડ :ડડડક સતિ કડક હદ 
દ્વિ 117 | ર ક 
જિની ડાઈ 1018 ૦ ટ્રક નજ હ) “મ્ચ્ડ 
૧૨૫૮૫ “14 2» પ્ર 72 2 ૦% શક સિ 2 2 ૮2 
5215 52 5012 


અલ્લાહની આ નિયમ નથી કે લોકોને માર્ગદર્શન આપ્યા પછી ફરીથી રરી નાખી 


કેને 


જ્યાં સુધી તેમને સ્પષ્ટપણે જણાવી ન દે કે તેમણે કઈ વસ્તુઓથી બચવું જોઈએ.“ હકીકતમાં 
અલ્લાહ દરેક વસ્તુની જાણકારી ધરાવે છે. અને આ પણ હકીકત છે કે અલ્લાહના જ કબજામાં 
આકાશો અને ધરતીનું રાજ્ય છે, તેના જ અખત્યારમાં જીવન અને મૃત્યુ છે, અને તમારો કોઈ 
હિમાયતી અને મદદકર્તા આવો નથી જે તમને તેનાથી બચાવી શકે. 


“તમને સલામ, હું તમારા માટે મારા માલિક પાસે દુઆ કરીશ કે તમને માફ કરી દે, તે મારી ઉપર ઘણો જ 
મહેરબાન છે. અનેશ્્કઠ્કહ#હઈયા કડાક: (સૂરઃ મુમ્તહિના, આયતઃ૪) “હું તમારા માટે જરૂર 
માફી માગીશ, અને મારા અખત્યારમાં કંઈ નથી કે તમને અલ્લાહની પકડથી બચાવી લઊં.” આમ, આ જ 
વાયદાના કારણે ઇબ્રાહીમ અ.સ.એ તેમના પિતા માટેદુઆ માગી હતી. “કહં; ાહડઇકડીઠુ ડટ 
બશ્ડડ્ડઇયાહટઝીબ્હ «285% ટ હં (સૂરઃ શુઅરા, આયતો : ૮૬ થી ૮૯) “અને મારા 
પિતાને માફ કરી દે. નિઃશંક તે ગુમરાહ લોકોમાંથી હતો, અને એ દિવસે મને ફજેત ન કર કે જયારે તમામ 
મનુષ્યોને ઊઠાવવામાં આવશે, કે જયારે ન તો માલ કોઈના કંઈ કામમાં આવશે ન તો સંતાન, મુક્તિ માત્ર એ જ 
મેળવશે જે તેના ખુદાની સમક્ષ વિદ્રોહથી મુકત હૃદય લઈને હાજર થયો હોય.” આ દુઆ પોતે જ પહેલાં તો ખૂબજ 
ડરતાં ડરતાં કરવામાં આવી હતી પરંતુ ત્યારપછી જયારે ઇબ્રાહીમ અ.સ.ની નજર એ તરફ ગઈ કે હું જે માણસ 
માટે દુઆ કરી રહ્યો છું તે તો ખુદાનો ખુલ્લો વિદ્રોહી હતો અને તેના દીનની સાથે કટ્ટર દુશ્મનાવટ ધરાવતો હતો 
ત્યારે તેમણે એ કરવાનું પણ છોડી દીધું અને એક સાચા વફાદાર મુસલમાનની જેમ તેમણે વિદ્રોહી સાથે હમદર્દીનો 
સંબંધ રાખવાનો ત્યાગ કર્યો, જો કે એ વિદ્રોહી તેમનો પિતા હતો જેણે એક વખતે પ્રેમપૂર્વક તેમને ઉછેર્યા હતાં. 
(૧૧૩) આયતમાં કોડી અને કદીક શબ્દોનો ઉલ્લેખ થયો છે. ટી નો અર્થ છે ખૂબ અફસોસ કરનાર, 

આજીજીપૂર્વક રડનાર, ડરનાર, ખૂબ પસ્તાવો કરનાર અને “હલીમ”' એ માણસને કહેવામાં આવે છે જે તેના 
સ્વભાવ ઉપર કાબૂ ધરાવતો હોય, ગુસ્સા અને દુશ્મનીમાં અને વિરોધમાં હદથી વધી જતો ન હોય, ન તો પ્રેમ અને 
મિત્રતા અને સંબંધમાં સમતુલન ગુમાવે. આ બન્ને શબ્દો આ જગ્યાએ બે અર્થ દર્શાવી રહ્યાં છે. હઝરત ઈબ્રાહીમ 
અ.સ.એ તેમના પિતા માટે માફીની દુઆ કરી કારણ કે તેઓ ખૂબ જ નરમ દિલ માણસ હતાં. એ વિચારથી ક્ુજી 
ઊઠતા હતાં કે મારો આ બાપ જહશ્ઞમનું ઈંધણ બની જશે. અને વિનમ્ર હતાં, એ જોર-જુલમ છતાં કે જે તેમના 
પિતાએ ઇસ્લામ તરફથી તેમને રોકવા માટે તેમની ઉપર કર્યો હતો તેમની જીભ તેમના માટે દુઆ માટે જ ઉપડી. 
બીજું, તેમણે જયારે આ જોયું કે તેમનો પિતા ખુદાનો શત્નુ છે ત્યારે તેમણે તેની સાથે સંબંધ ન રાખ્યો કેમ કે તેઓ 
ખુદાથી ડરનાર માનવી હતાં અને કોઈના પ્રેમમાં હદથી વધી જનાર ન હતાં. 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલકઅનિ ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


તદ 
નઈ 


92૮ 


ક્ર 


૭2 ન* 2772 ક 97 


જે દ જ, 
80 ઝકપ૭૭ક) ગ્૯&5) હવ: 


ત 52 #«:2# 29 27 કક 


5 કદ 


અલ્લાહે માફ કરી દીધાં નબીને અને એ હિજરતીઓ તથા અનસારીઓને કે જેમણે ભારે 


૧૧૫ 


તંગાશના સમયમાં નબીનો સાથ આપ્યો. _ જો કે તેમનામાંથી કેટલાક લોકોનાં દિલ વક્રતા તરફ 


૧૧૬ 


ઝૂકવા માંડ્યા હતાં,'“ (પરંતુ જ્યારે તેમણે આ વક્રતાનું અનુસરણ કર્યું નહીં બલકે નબીનો સાથ જ 
આપ્યો ત્યારે) અલ્લાહે તેમને માફ કરી દીધાં,” નિઃશંક તેનો મામલો આ લોકોની સાથે માયાળુતા 
અને મહેરબાનીનો છે. અને એ ત્રણેને પણ માફ કર્યા જેમના મામલાને મુલતવી રાખી દેવામાં આવ્યો 


કિ 


હેતો. “જ્યારે ધરતી તેની સમગ્ર વિશાળતા છતાં તેમના માટે તંગ થઈ ગઈ અને તેમના પોતાના જીવ 


ક પા 


(૧૧૪) એટલે કે અલ્લાહ પહેલાં આ જણાવી દે છે કે લોકોને કયા વિચારો, કયા કર્મો અને કઈ રીતોથી 


બચવું જોઈએ. પછી જયારે તેઓ અટકતાં નથી અને મિથ્યા વિચારો અને ખોટાં કામો માટે આગ્રહ સેવતાં રહે છે 
ત્યારે અલ્લાહતઆલા પણ તેમને માર્ગદર્શન આપવામાંથી હાથ ખેંચી લે છે અને એ જ ખોટા માર્ગે તેમને ધકકો 
મારી દે છે જેની ઉપર તેઓ પોતે જવા માગે છે. 

આ આયત એક સામાન્ય તિયમ વણવે છે જેનાથી કુઓનમજીદની એ તમામ જગ્યાઓ સમજમાં આવી 
શકે છે કે જયાં માર્ગદર્શન આપવાને તથા ગુમરાહ કરવાને અલ્લાહતઆલાએ પોતાનું કામ દશવ્યિં છે. ખુદાનું 
માર્ગદર્શન આપવું આ છે કે તે આચાર-વિચારની સાચી રીત તેના નબીઓ અને તેના પુસ્તકો મારફતે લોકોની 
સમક્ષ સ્પષ્ટપણે પ્રસ્‍તુત કરે છે. પછી જે લોકો આ રીત ઉપર જાતે ચાલવા માટે તૈયાર હોય તેમને તેની અનુકૂળતા 
કરી આપે છે અને ખુદાનું ગુમરાહીમાં નાખવું આ છે કે જે આચાર-વિચારની સાચી રીત તેણે બતાવી દીધી છે 
જો તેની વિરૃદ્ધ ચાલવા માટે જે કોઈ આગ્રહ રાખે અને સીધો ચાલવા ન માગે તો ખુદા તેને બળજબરીપૂર્વક 
સત્યદ્રષ્ટા અને સત્યમાર્ગી બનાવતો નથી બલકે જે તરફ તે પોતે જવા માગે છે તે જ તરફ તેને જવા માટેની 
અનુકૂળતા કરી આપે છે. 

આ વિશેષ પ્રવચનમાં આ વાત જે વસ્તુના અનુસંધાનમાં કહેવામાં આવી છે તે આગળના પ્રવચન અને હવે 
પછીના પ્રવચન ઉપર વિચાર કરવાથી સહેલાઈથી સમજમાં આવી શકે છે. આ એક પ્રકારની ચેતવણી છે જે ખૂબ જ 
યોગ્ય રીતે પાછળની વાતનું સમાપન પણ કરી શકે તથા આગળ હવે જે વાત આવી રહી છે તેની પ્રસ્‍તાવના પણ . 

(૧૧૫) એટલે કે તબૂકની લડાઈના અનુસંધાનમાં જે નાની નાની ભૂલો નબી સ.અ.વ. અને આપના 
સાથીઓ દ્વારા થઈ એ તમામને અલ્લાહે તેમની ઉચ્ચ સેવાઓને ધ્યાનમાં રાખીને માફ કરી દીધી. નબી 
સ.અ.વ.દ્વારા જે ચૂક થઈ હતી તેનો ઉલ્લેખ આયત-૪૩ માં આવી ગયો છે, એટલે કે જે લોકોએ સામર્થ્યધરાવવા 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલકઅનિ ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


1 


“દ્રઝ % ડ્કાહ્પ 5 નન 
હ જિદ હ ૧ છી જિ * 


પણ તેમના ઉપર બોજો બનવા માંડયાં અને તેમણે જાણી લીધું કે અલ્લાહથી બચવા માટે 
કોઈ આશ્રયસ્થાન ખુદ અલ્લાહના કૃપાક્ષેત્ર સિવાય નથી, ત્યારે અલ્લાહ તેની મહેરબાનીથી 
તેમની તરફ વળ્યો કે જેથી તેઓ તેની તરફ પાછા આવી જાય, નિઃશંક તે ઘણો માફ કરનાર અને 
દયાળુ છે.“ 


છતાં લડાઈમાં પાછળ રહી જવાની પરવાનગી માગી હતી તેમને નબી સ.અ.વ.એ પરવાનગી આપી દીધી હતી. 

(૧૧૬) એટલે કે કેટલાંક નિખાલસ સહાબીઓ પણ એ મુશ્કેલીના સમયમાં લડાઈના મોરચે જવાથી 
અમુક હદે બચવા માગતા હતાં. પરંતુ કેમ કે તેમના દિલોમાં ઈમાન હતું અને તેઓ સાચા દિલથી સત્યદીન 
સાથે પ્રેમધરાવતા હતાં , છેવટે તેઓ તેમની આ નબળાઈ ઉપર કાબૂ મેળવી શકયાં. 

(૧૧૭) એટલે કે હવે અલ્લાહ આ વાત માટે તેમને પૂછશે નહીં કે તેમના દિલોમાં વક્રતા તરફનું આ વલણ 
શા માટે ઉત્પશ્ન થયું હતું કારણ કે અલ્લાહ એ કમજોરી માટે પકડ કરતો નથી જેનો સુધારો માણસે જાતે કરી લીધો હોય. 

(૧૧૮) નબી સ.અ.વ. જયારે તબૂકમાંથી મદીના પરત આવ્યાં ત્યારે એ લોકો દિલગીરી વ્યકત કરવા 
માટે હાજર થયાં જે પાછળ રોકાઈ ગયા હતાં. તેમાં ૮૦ થી થોડાક વધારે દંભીઓ હતાં અને ત્રણ સાચા 
મુસલમાનો પણ હતાં. દંભીઓ ખોટા બહાનાં રજૂ કરતા ગયાં અને નબી સ.અ.વ. તેમના બહાનાં સ્વીકારતા 
ગયાં. પછી આ ત્રણ મુસલમાનોનો વારો આવ્યો અને તેમણે સ્પષ્ટપણે પોતાની ભૂલ સ્વીકારી લીધી. નબી 
સ.અ.વ. એ આ ત્રણેયના મામલામાં નિર્ણય મુલતવી રાખી દીધો અને તમામ મુસલમાનોને આદેશ આપી દીધો 
કે જયાં સુધી અલ્લાહનો હુકમ ન આવે ત્યાં સુધી તેમની સાથે કોઈ પણ પ્રકારનો સામાજિક સંબંધ રાખવામાં 
આવે નહીં. આ જ મામલાનો ફેંસલો કરવા માટેઆ આયત ઊતરી. (અહીં એ વાત નજર સમક્ષ રહેવી જોઈએ કે 
આ ત્રણ સહાબીઓનો મામલો એ સાત સહાબીઓથી અલગ છે જેમનો ઉલ્લેખ નોધ ક્રમાંક ૯૯ માં આવી ગયો 
છે. તેમણે પૂછતાછ પહેલાં જાતે જ પોતાને સજા આપી દીધી હતી) . 

(૧૧૯) આ ત્રણેય સહાબીઓ હઝરત કઅબ બિન માલિક રદિ. , હઝરત હિલાલ બિન ઉમૈયહ રદિ. 
અને હઝરત મુરારહ બિન રૂબેઅ રદિ. હતાં. ઉપર જણાવી ગયાં છીએ તેમ આ ત્રણેય સાચા મુસલમાનો હતાં. 
આ પહેલાં તેમની નિખાલસતાનો પુરાવો વારંવાર આપી ચુકયા હતાં. બલિદાનો આપી ચુકયા હતાં. પછીના બે 
સહાબીઓ તો બદ્રની લડાઈમાં સામેલ થનારાઓમાં હતાં. આ સેવાઓ છતાં જે આળસ એ નાજુક સમયે કે 
જયારે બધાં જ લડવા માટે સમર્થ ઈમાનવાળાઓને લડાઈ માટે નીકળી આવવાનો હુકમ આપવામાં આવ્યો 
હતો, આ લોકોએ આળસ કરી. એ માટે તેમની સખત પકડ કરવામાં આવી. નબી સ.અ.વ.એ તબૂકમાંથી પરત 
આવીને મુસલમાનોને હુકમ આપી દીધો કે કોઈ તેમની સાથે જરાય સંબંધ ન રાખે. ૪૦ દિવસ પછી તેમની 
પત્નીઓને પણ તેમનાથી અલગ રહેવાની તાકીદ કરી દેવામાં આવી. હકીકતમાં મદીનાની વસ્તીમાં તેમની 
હાલત એ જ થઈ ગઈ હતી જેનું ચિત્રણ આ આયતમાં કરવામાં આવ્યું છે. છેવટે જયારે તેમના બહિષ્કારને ૫૦ 
દિવસ થઈ ગયાં ત્યારે માફીનો આ હુકમ ઊતર્યો. 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલકઅનિ ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


આ ત્રણેય માણસોમાંથી હઝરત કઅબ બિન માલિક રદિ.એ તેમનો કિસ્સો ખૂબ જ વિગતવાર રીતે 
વર્ણવ્યો છે જે અત્યંત બોધદાયક છે. તેમના ઘડપણના સમયમાં કે જયારે તેઓ અંધ બની ગયા હતાં, તેમણે 
તેમના દીકરા અબ્દુલ્લાહને, જે તેમને હાથ પકડીને દોરતો હતો, આ કિસ્સો પોતે વર્ણવ્યો : 

“તબૂકની લડાઈની તેયારીના જમાનામાં નબી સ.અ.વ. જયારે પણ મુસલમાનોને લડાઈમાં સામેલ 
થવાની અપીલ કરતા હતાં ત્યારે હું મારા દિલમાં ઇરાદો કરી લેતો હતો કે નીકળવાની તૈયારી કરીશ. પરંતુ પછી 
પાછો આવીને આળસ કરી જતો હતો અને કહેતો હતો કે અત્યારે શું છે, જયારે નીકળવાનો સમય આવશે ત્યારે 
તેયાર થતાં શું વાર લાગે છે. આમને આમ વાત ઠેલાતી રહી, એટલે સુધી કે લશ્કરની રવાનગીનો સમય આવી 
ગયો અને હું તૈયાર ન હતો. મેં મનમાં કહ્યું કે લશ્કરને નીકળવા દો, હું એક-બે દિવસ પછી રસ્તામાં જ તેમની 
સાથે થઈજઈશ પરંતુ પછી એ જ આળસ આડે આવી એટલે સુધી કે સમય નીકળી ગયો. 

એ જમાનામાં કે જયારે હું મદીનામાં રહ્યો મારું દિલ એ જોઈ જોઈએ અંદરોઅંદર ખૂબ જ દુઃખી થતું હતું 
કે હું જે લોકોની સાથે પાછળ રહી ગયો છું તેઓ કાં તો દંભીઓ છે અથવા તેઓ વૃદ્ધ અને લાચાર લોકો છે કે 
જેમને અલ્લાહે મજબૂર બનાવેલાં છે. 

જયારે નબી સ.અ.વ. તબૂકમાંથી પરત આવ્યાં ત્યારે રાબેતા મુજબ આપે પહેલાં મસ્જિદમાં આવીને 
બે રકઅત નમાઝ અદા કરી, પછી લોકો સાથે મુલાકાત માટે બેઠાં. આ બેઠકમાં દંભીઓએ આવી આવીને 
તેમના બહાના લાંબી લાંબી સોગંદો સાથે રજૂ કરવા માંડયાં. આવા ૮૦ થી વધારે માણસો હતાં. નબી 
સ.અ.વ.એ તેમાંથી દરેકની બનાવટી વાતો સાંભળી, તેમના દેખીતા બહાનાંનો સ્વીકાર કર્યો અને તેમના 
અંતઃકરણને ખુદા ઉપર છોડીને કહ્યું કે ખુદા તમને માફ કરે. પછી મારી વારો આવ્યો, મે આગળ વધીને સલામ 
કર્યો, આપે મારી તરફ જોઈને સ્મિત કર્યું અને કહ્યું, પધારો, તમને કઈ વસ્તુએ રોકયા હતાં ? મેં કહ્યું, ખુદાના 
સોગંદ, જો હું દુનિયાના કોઈ બીજા માણસની સામે હાજર થયો હોત તો ચોકકસ કોઈને કોઈ વાત ઘડી કાઢી તેને 
રાજી કરવાનો પ્રયત્ન કરત. વાતો બનાવવાનું તો મને પણ આવડે છે પરંતુ આપના માટે મને વિશ્વાસ છે કે જો 
અત્યારે કોઈ ખોટું બહાનું રજૂ કરીને આપને રાજી કરી પણ લઊં તો અલ્લાહ જરૂર આપને મારાથી ફરીથી 
નારાજ કરી દેશે. અલબત્ત, જો સાચું કહું તો, ભલે પછી આપ નારાજ જ કેમ ન થાઓ , મને આશા છે કે અલ્લાહ 
મારા માટે માફીનો કોઈ રસ્તો કાઢી દેશે. હકીકત આ છે કે મારી પાસે કોઈ બહાનું નથી કે જે હું રજૂકરી શકું. હું 
નીકળવા માટે સંપૂર્ણ રીતે સમર્થ હતો. આ સાંભળીને નબી સ.અ.વ. એ કહ્યું, આ માણસ છે કે જેણે સાચી વાત 
કહી. સારું, ઊભા થઈ જાઓ અને રાહ જુઓ, એટલે સુધી કે અલ્લાહ તમારા મામલામાં કોઈ ફેસલો કરે. હું 
ઊભો થઈ ગયો અને જઈને મારા કબીલાના લોકોમાં બેસી ગયો. અહીં બધાં જ મારી પાછળ પડી ગયાં અને મને 
બહુ ઠપકો આપ્યો કે તેં કોઈ બહાનું કેમ ન કાઢી દીધું. આ વાતો સાંભળીને મારૂં મન પણ થોડું તેયાર થવા માંડ્યું કે 
ફરીથી જઈને કોઈ વાત ઘડી કાઢું પરંતુ જયારે મને ખબર પડી કે બીજા બે નેક માણસો (હઝરત મુરારહ બિન 
રબીઅ રદિ. તથા હઝરત હિલાલ બિન ઉમૈયહ રદિ.) એ પણ એ જ સાચી વાત કહી છે જે મેં કહી હતી ત્યારે મને 
સંતોષ થઈ ગયો અને હું મારી સચ્ચાઈ ઉપર અડગ રહ્યો. 

ત્યાર પછી નબી સ.અ.વ.એ જાહેર આદેશ આપી દીધો કે અમે ત્રણેય માણસોની સાથે કોઈ વાતચીત 
કરશે નહીં. એ બશ્ઞે તો ઘરે બેસી ગયાં, પરંતુ હું બહાર નીકળતો હતો, જમાઅતની સાથે નમાઝ પઢતો હતો, 
બજારોમાં હરતોફરતો હતો અને કોઈ મારી સાથે વાત કરતું ન હતું. એવું લાગતું હતું કે આ ભૂમિ સાવ બદલાઈ 
ગઈ છે, હું અહીં એક અજાણ્યો માણસ છું અને આ ગામમાં કોઈ પણ મને ઓળખતું નથી. મસ્જિદમાં નમાઝ 
માટે જતો ત્યારે રાબેતા મુજબ હું નબી સ.અ.વ.ને સલામ કરતો હતો, પરંતુ બસ રાહ જોતો રહી જતો હતો કે 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલક્અનિ ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


જવાબ માટે આપના હોઠખુલે. નમાઝમાં નજરત્રાંસી કરીને નબી સ.અ.વ.ને જોતો હતો કે આપની નજર મારી 
ઉપર કેવી પડે છે. પરંતુ ત્યાં આ સ્થિતિ હતી કે જયાં સુધી હું નમાઝ પઢતો હોત ત્યાં સુધી આપ મારી તરફ જોયા 
કરતાં અને જેવો હું સલામ ફેરવતો ત્યાં આપ મારા તરફથી નજર ફેરવી લેતાં. એક દિવસે હું ગભરાઈને મારા 
પિત્રાઈ ભાઈ અને બાળપણના મિત્ર હઝરત અબૂ કતાદહ રદિ. પાસે ગયો અને તેમના બગીચાની દીવાલ ઉપર 
ચઢીને તેમને સલામ કર્યો પરંતુ એ અલ્લાહના બંદાએ સલામનો જવાબ સુદ્ધાં ન આપ્યો. મે કહ્યું, અબૂ કતાદહ! 
હું તમને ખુદાના સોગંદ આપીને પૂછું છું કે શું હું ખુદા અને તેના પયગમ્બરની સાથે પ્રેમ ધરાવતો નથી ? તેઓ 
ચૂપ રહ્યાં. મેં ફરીવાર પૂછ્યું. તેઓ પછી પણ ચૂપ રહ્યાં. ત્રીજી વખતે મે સોગંદ ખવડાવીને આ જ સવાલ કર્યો 
ત્યારે તેમણે ફકત આટલું જ કહ્યું કે, અલ્લાહ અને તેનો પયગમ્બર જ બહેતર જાણે છે . આ સાંભળીને મારી 
આંખોમાંથી અશ્રુ સરી પડ્યાં અને હું દીવાલ ઉપરથી ઊતરી ગયો. એ જ દિવસોમાં એક વખત હું બજારમાંથી 
પસાર થઈ રહ્યો હતો ત્યારે સીરિયાના નબતીઓમાંથી એક માણસ મને મળ્યો અને તેણે રેશમી કપડામાં વીંટેલો 
ગસ્સાનના બાદશાહનો પત્ર મને આપ્યો. મેં ખોલીને વાંચ્યો તો તેમાં લખ્યું હતું કે, અમે સાંભળ્યું છે કે તમારા 
સાહેબે તમારી ઉપર ભારે અત્યાચાર કર્યો છે. તમે કોઈ ઉતરતા દરજ્જાના માણસ નથી, ન તો તમે એ લાયક છો 
કે તમને વેડફી દેવામાં આવે, અમારી પાસે આવી જાઓ, અમે તમારી કદર કરીશું. મેં કહ્યું કે આ એક બીજી 
આફત ઊતરી આવી, અને એ જ વખતે એ કાગળને મે ચૂલામાં નાખી દીધો . 

૪૦ દિવસ આ હાલતમાં પસાર થઈ ગયા હતાં ત્યાં નબી સ.અ.વ.નો માણસ હુકમ લઈને આવ્યો કે 
તમારી પત્નીથી પણ અલગ થઈ જાઓ. મેં પૂછ્યું, શું તલાક આપી દઊં ? જવાબ મળ્યો, ના, ફકત જુદાં રહો. 
એટલે મે મારી પત્નીને કહી દીધું કે, તમે તમારા પિયર જતાં રહો અને ત્યાં સુધી રાહ જુઓ કે અલ્લાહ આ 
મામલામાં ફેસલો કરી દે. 

૫૦મા દિવસે સવારની નમાઝ પછી હું મારા મકાનની છત ઉપર બેઠો હતો અને મારા જીવથી કંટાળી 
રહ્યો હતો અને એકાએક કોઈ માણસે બૂમ પાડીને કહ્યું : કઅબ બિન માલિક, તમને મુબારક ! હું આ સાંભળતાં 
જ સિજદામાં પડી ગયો અને મેં જાણી લીધું કે મારી માફીનો હુકમ થઈ ગયો છે. ત્યારપછી તો લોકોના ટોળેટોળાં 
દોડી દોડીને આવતા હતાં અને દરેક જણ બીજા કરતાં પહેલાં પહોંચીને મને મુબારકબાદી પાઠવી રહ્યો હતો કે, 
તારી તોબા સ્વીકારાઈ ગઈ. હું ઊભો થયો અને સીધો મસ્જિદેનબવી તરફ રવાના થયો. ત્યાં જોયું કે નબી 
સ.અ.વ.નો ચહેરો ખુશીથી ચમકી રહ્યો છે. મે સલામ કર્યો તો આપે કહ્યું : મુબારક તને, આ દિવસ તારા 
જીવનનો સૌથી સારો દિવસ છે. મેં પૂછયું, આ માફી આપના તરફથી છે કે ખુદા તરફથી ? તો કહ્યું, ખુદા 
તરફથી, અને આ આયતો સંભળાવી. મેં કહ્યું કે, હે અલ્લાહના રસૂલ ! મારી તોબામાં એ પણ સામેલ છે કે હું 
મારો બધો માલ ખુદાની રાહમાં દાનમાં આપી દઊં ? કહ્યું , થોડુંક રહેવા દો કેમ કે આ તમારા માટે સારું છે. મેઆ 
હુકમ પ્રમાણે મારો ખેબરનો હિસ્સો રાખી લીધો, બાકીનો બધો માલ દાનમાં આપી દીધો. ત્યારપછી મેં ખુદા 
સાથે વાયદો કર્યો કે જે સાચું બોલવાના બદલામાં અલ્લાહે મને માફી આપી છે તેની ઉપર હું જીવનભર ટકી 
રહીશ. આમ, આજ સુધી મે કોઈ વાત જાણી જોઈને હકીકતની વિરૂદ્ધ કહી નથી અને ખુદા પાસેથી આશા છે કે 
ભવિષ્યમાં પણ મને તેનાથી બચાવશે.” 

આ કિસ્સો પોતાનામાં ઘણાં બોધ ધરાવે છે જે પ્રત્યેક મુસલમાનના દિલમાં ઊતરી જવાં જોઈએઃ 

સૌથી પહેલી વાત આના ઉપરથી આ જણાઈ કે કુફ્ર અને ઇસ્લામની લડાઈનો મામલો કેટલો ગંભીર 
તેમજ કેટલો નાજુક છે કે આ લડાઈમાં કુફ્રનો સાથ આપવાની વાત તો દૂર રહી પરંતુ જે માણસ ઇસ્લામનો સાથ 
આપવામાં, બદઇરાદાથી નહીં પણ સારા આશયથી, જીવનભર નહીં પણ કોઈ એક જ પ્રસંગે પણ, ચૂક કરે છે 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલક્અનિ ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


ત્યારે તેના જીવનભરની ઇબાદતો અને દીનદારી જોખમમાં મુકાઈ જાય છે , એટલે સુધી કે એવા ઉચ્ચ દરજ્જાના 
લોકો પણ પકડમાંથી બચી શકતાં નથી જે બદ્ર, ઉહુદ, અહ્ઝાબ અને હુનૈનના મોરચાઓમાં જીવસટોસટની 
બાજી લગાવી ચૂકયા હતાં અને જેમની નિખાલસતા અને ઈમાનમાં લેશમાત્ર પણ શંકા ન હતી. 

બીજી વાત કે જે આનાથી સહેજ પણ ઓછી મહત્ત્વની નથી તે આ છે કે ફરજ બજાવવામાં આળસ કોઈ 
સાધારણ વસ્તુ નથી બલકે ઘણી વખતે માત્ર આળસના કારણે જ માણસ કોઈ એવો કસૂર કરી બેસે છે જેની 
ગણતરી મોટા ગુન્હાઓમાં થાય છે, અને એ વખતે આ વાત તેને પકડમાંથી બચાવી શકતી નથી કે તેણે આ કસૂર 
કોઈબદઇરાદાથી કર્યોન હતો. 

બીજું, આ કિસ્સો એ સમાજના આત્માને ઘણી જ ખૂબીપૂર્વક આપણી સામે ખોલી દે છે જે નબી 
સ.અ.વ.ની આગેવાની હેઠળ રચાયું હતું. એક તરફ દંભીઓ છે જેમના વિશ્વાસઘાતોને બધાં જ જાણે છે, પરંતુ 
તેમના દેખીતા બહાના સાંભળી લેવામાં આવે છે અને જતું કરવામાં આવે છે કેમ કે તેમની પાસેથી નિખાલસતાની 
અપેક્ષા હતી જ કયાં કે હવે તેના અભાવની ફરિયાદ કરવામાં આવે ! બીજી તરફ નીવડેલો મુસલમાન છે જેની 
બલિદાનવૃત્તિ ઉપર શંકા કરવાની કોઈ ગુંજાશ નથી, અને તે જુઠ્ઠી વાતો પણ બનાવતો નથી, સ્પષ્ટ શબ્દોમાં ગુનો 
કબૂલ કરી લે છે. પરંતુ તેની ઉપર ગુસ્સો વરસાવી દેવામાં આવે છે. એટલા માટે નહીં કે તેના મુસલમાન હોવામાં 
કોઈ શંકા ઊભી થઈ ગઈ છે બલકે એ કારણે કે મુસલમાન થઈને તેણે આ કામ શા માટે કર્યું જે દંભીઓએ કરવાનું 
હતું, એટલે કે ધરતીનું લૂણ તો તમે છો, તમારી પાસેથી જો ખારાશ નહીં મળે તો પછી બીજું લૂણ કયાંથી આવશે. 
આ ઉપરાંત, આ તમામ ઝઘડામાં લીડર જે શાન સાથે સજા આપે છે તથા અનુયાયી જે શાન સાથે તેને ભોગવે છે, 
તેમજ સમગ્ર સમાજ જે શાન સાથે આ સજાને લાગુ કરે છે, તેનું દરેક પાસું અનુપમ છે અને આ ફેસલો કરવાનું 
મુશ્કેલ બની જાય છે કે કોના વધારે વખાણ કરવામાં આવે. લીડર ખૂબ જ કડક સજા આપી રહ્યો છે પરંતુ ગુસ્સા 
અને નફરતની સાથે નહીં, ખૂબ જ ઊંડા પ્રેમ સાથે આપી રહ્યો છે. બાપની જેમ આગ ઓકતી આંખોનો એક ખુણો 
હંમેશાં એ જણાવતો રહે છે કે તારી સાથે દુશ્મની નથી પરંતુ તારા ગુન્હા માટે તારા જ ખાતર દિલ દુભાઈ રહ્યું છે. 
તું સુધરી જાય તો આ છાતી તને ભેટી પડવા માટે આતુર છે. અનુયાયી સજાની સષ્સાઈના કારણે વ્યાકુળ છે પરંતુ 
તેનું એક પણ પગલું અનુસરણમાંથી એક ક્ષણ માટે પણ ડગતું નથી. તેની ઉપર સ્વાભિમાન અને જહાલતકાળની 
ઇજ્જતનો આવેગ છવાઈ જતો નથી, અને જાહેરમાં ઘમંડ દર્શાવવાની વાત તો દૂર રહી, તેના મનની અંદર પણ 
તેના પ્રિય નેતાની સામે કોઈ ફરિયાદ સુદ્ધાં આવવા દેતો નથી, બલકે આનાથી વિરૂદ્ધ તેના નેતાના પ્રેમમાં ઓર 
ડબી ગયો છે. સજાના આ પૂરા ૫૦ દિવસો દરમ્યાન તેની નજરો સૌના કરતાં વધારે બેચેનીથી જે વસ્તુને શોધી 
રહી છે તે આ હતી કે નેતાની આંખોમાં એ મહેરબાન નજર તેના માટે હજુ છે કે કેમ જે તેની આશાઓનો અંતિમ 
સહારો છે. બીજા શબ્દોમાં તે એવો દુષ્કાળપીડિત ખેડૂત હતો જેની આશાની તમામ મૂડી વાદળનો એ એક ટુકડો 
હતો જે આકાશમાં ક્ષિતિજ ઉપર દેખાઈ રહ્યો હતો. પછી એ સમાજને પણ જુઓ કે તેની શિસ્ત અને સુંદર ભાવના 
માટે માણસનું મન વાહ વાહ કરે છે . શિસ્ત એવી હતી કે જેવો આગેવાનના મોઢેથી બહિષ્કારનો હુકમ નીકળ્યો કે 
તરત જ સમસ્ત સમાજે ગુનેગાર તરફથી નજરો ફેરવી લીધી. જાહેરમાં તો દૂરની વાત છે પણ એકાંતમાં પણ 
નજીકમાં નજીકનો સગો અને ગાઢમાં ગાઢ મિત્ર પણ તેની સાથે વાતચીત નથી કરતો. પત્ની સુદ્ધાં તેનાથી અલગ 
થઈ જાય છે. ખુદાનો વાસ્તો આપી આપીને પૂછે છે કે મારી નિખાલસતામાં તો તમને શંકા નથી, પરંતુ એ લોકો 
પણ કે જે જીવનભર તેને (નિખાલસ માણસ તરીકે ઓળખતા હતાં તેઓ સ્પષ્ટપણે કહી દે છે કે અમારી પાસેથી 
નહીં પણ ખુદા અને તેના પયગમ્બર પાસેથી તમારી નિખાલસતાનું પ્રમાણપત્ર મેળવો. બીજી તરફ નેતિક જુસ્સો 
એટલો ઉચ્ચ દરજ્જાનો અને પવિત્ર હતો કે એક માણસની ચઢેલી કમાન ઊતરતાં જ મરેલું ખાનારા લોકોનું 
એકપણ જૂથ તેનું માંસ ફાડી ખાવા માટે આગળ આવતું નથી બલકે આખાયે ગુસ્સાના સમયમાં સમાજનો એક 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલકઅનિ ર 
જે ૧-૭» ૧૦૩ 


દ્વિ ક તજ ક#»ક તરજ મઝ 
નના મનળ જુ હટ ઈ? 
ત] 7૫ 272792.» 2.* 


જહિ હક્ક નાહ 


ઝક ૧6 ક 2-૮ ક.” 


ઝક ત ગકનેડદ ન ન 9 તા 


દ્વ તિ ૮4 ૫૮ (ઉ 5 65૫૮ (ઉ ત શ્ક્સક 27-78 


દ્વા જી ડિ “27/77“.7277ત%%9 ક/ 7922 
$5%5 ઇના 50565 ન 


દ ૦૦૦ 


હે લોકો જે ઈમાન લાવ્યાં છો, અલ્લાહથી ડરો અને સાચા લોકોનો સાથ પો મદીનાના 
રહેવાસીઓ અને આસપાસના બદૂ આરબોને આ જરાય છાજતું ન હતું કે અલ્લાહના 
પયગમ્બરને છોડીને ઘરે બેઠાં રહેત અને તેના તરફથી બેપરવા બનીને પોતાની જાતની ચિતામાં 


જ કે 


લાગી જાત. કેમ કે આવું ક્યારેય થશે નહીં કે અલ્લાહના માર્ગમાં ભૂખ-તરસ અને શારીરિક 
પરિશ્રમની કોઈ તકલીફ તેઓ ઊઠાવે, અને સત્યનો ઈનકાર કરનારાઓને જે રસ્તો નાપસંદ છે 


તેની ઉપર એક ડગલું તેઓ ચાલે, અને કોઈ દુશ્મનની સાથે (સત્યની દુશ્મનીનો) કોઈ વેર તેઓ લે 
અને તેનાબદલે તેમની 


એક માણસ તેના આ ગુસ્સાનો ભોગ બનેલા ભાઈની મુસીબત માટે દુઃખી છે અને તેને ફરીથી ઊઠાવીને ભેટવા 
માટે આતુર છે, અને માફીની જાહેરાત થતાં જ લોકો દોડી પડે છે કે વહેલાસર પહોંચીને તેને મળે અને ખુશખબર 
આપે. આ એક નમૂનો છે એ સ્વસ્થ સમાજનો જેને કુર્અાનિ દુનિયામાં સ્થાપવા માગે છે . 

આ ।શ્ચાદ્ભૂમિમાં જયારે આપણે સમજૂતી હેઠળની આયતને જોઈએ છીએ ત્યારે આપણી ઉપર એક 
વાત સ્પષ્ટ થઈ જાય છે કે આ લોકોને અલ્લાહના દરબારમાંથી જે માફી મળી છે અને આ માફીની 
વર્ણનશૈલીમાંથી જે કૃપા અને વાત્સલ્ય ટપકી રહ્યાં છે તેનું કારણ તેમની એ નિખાલસતા છે જેનો પુરાવો તેમણે 
૫૦ દિવસની સખત સજાના ગાળામાં આપ્યો હતો. જો ગુનો કરીને તેમણે અકડાઈ બતાવી હોત અને તેમના 
આગેવાનની નારાજગીનો જવાબ ગુસ્સા અને દુશ્મનાવટથી આપ્યો હોત તેમજ સજા મળતાં એવી રીતે ગુસ્સે 
ભરાયાં હોત કે જેવી રીતે કોઈ સ્વાર્થી માણસનું સ્વમાન ઘવાતાં તે ગુસ્સે ભરાય છે અને બહિષ્કાર દરમ્યાન તેનું 
વર્તન આ હોય છે કે અમને સમાજથી કપાઈ જવાનું મંજૂર છે પરંતુ અમારા સ્વમાન ઉપર પ્રહાર થાય તે અમને 
મંજૂર નથી. અને જો આ સજાનો સમગ્ર ગાળો તેમણે એ પ્રવૃત્તિમાં ગાળ્યો હોત કે સમાજની અંદર દુર્ભાવના 
ફેલાવે અને દુર્જનોને શોધી શોધીને પોતાની સાથે જોડી લે કે જેથી એક જૂથ તૈયાર થઈ જાય, તો માફીની વાત તો 
દૂર પણ તેમને નિઃશંક સમાજમાંથી કાપીને ફેકી દેવામાં આવ્યાં હોત અને આ સજા પછી તેમની આ મો માગી 
સજા આપવામાં આવી હોત કે, જાઓ હવે તમારા સ્વમાનને જ પૂજતાં રહો, સત્યવચનને બુલંદ કરવાના 
સંઘર્ષમાં ભાગ લેવાનું સદભાગ્ય હવે તમને કયારેય મળશે નહીં. પરંતુ આ ત્રણેય માણસોએ આ કઠોર 


ઠહક્કાડા હકંઝશઇ-હૃપટ જઈ 
કક્કડ ઈહરકડઇ%ત 
બ્ડસઈઇડડઝાઈ 49 

ઈ. ઝી. ધાક કજ ક દારી ઈન 
#ઝહ૫્ડઇડથ્ ડર ડ્હઇક્્ક કરવટ 
છહ95ક કજ કક કિચ્ક ન 


ત્ર 


તરફેણમાં એક સદ્કાર્ય લખવામાં ન આવે. નિઃશંક અલ્લાહને ત્યાં ભલા લોકોની સેવાનો હક્ક 
મારવામાં આવતો નથી. આવી જ રીતે આ પણ ક્યારેય થશે નહીં કે તેઓ (અલ્લાહના માગમાં) 
થોડો કે વધારે કોઈ ખર્ચ ઊઠાવે અને (જિહાદની દોડધામમાં) કોઈ મેદાન તેઓ પાર કરે અને 


તેમના માટે તેને લખી લેવામાં ન આવે કે જેથી અલ્લાહ તેમની આ ઉમદા કામગીરીનો બદલો 
તેમને એનાયત કરે. 

અને આ કંઈ જરૂરી ન હતું કે ઈમાનવાળા બધાં જ નીકળી પડત, પરંતુ આવું શા માટે ન 
થયું કે તેમની વસ્તીના દરેક ભાગમાંથી કેટલાંક લોકો નીકળી આવ્યાં હોત અને દીનની સમજ પેદા 
કરી હોત અને પાછા જઈને પોતપોતાના વિસ્તારના રહેવાસીઓને ચેતવ્યાં હોત કે જેથી તેઓ 
(બિનમુસ્લિમ જેવો વ્યવહાર કરવાથી) દૂર રહેત.” (રુકૂઅ ૧૫) 


અજમાયશના સમયે આ રસ્તો અપનાવ્યો નહીં, જો કે આ માર્ગ પણ તેમના માટે ખુલ્લો હતો. આનાથી ઊલટું, 
તેમણે એ માર્ગ અપનાવ્યો જે હમણાં તમે જોઈ લીધો છે.આ માર્ગને અપનાવીને તેમને પુરવાર કરી દીધું કે 
ખુદાપરસ્તીએ તેમની અંદર કોઈ બુત રહેવા દીધો નથી જેને તેઓ પૂજે, અને તેમણે પોતાની જાતને ખુદાના 
માર્ગમાં સંઘર્ષ કરવામાં હોમી દીધી છે , અને તેઓ તેમની પરત કરવાથી હોડીઓ એવી રીતે બાળીને ઇસ્લામી 
સમાજમાં આવ્યાં છે કે હવે અહીંથી પાછા ફરીને બીજે કયાંય જઈ શકતાં નથી. અહીંની ઠોકરો ખાશે પરંતુ અહીં 
જ મરશે અને ખપી જશે. કોઈ બીજી જગ્યાએ મોટામાં મોટું સન્માન પણ જો મળતું હોય તો અહીંનું અપમાન 
છોડીને તેને લેવા માટે જશે નહીં. આના પછી જો તેમને ઊઠાવીને છાતી સરસા ચાંપી લેવામાં ન આવ્યાં હોત તો 
બીજું શું કરી શકાય તેમ હતું. આ જ કારણ છે કે અલ્લાહતઆલા તેમની માફીનો ઉલ્લેખ એવા પ્રેમભર્યા શબ્દોમાં 
કરે છે કે “અમે તેમની તરફ વળ્યાં કે જેથી તેઓ અમારી તરફ પાછા વળે.” આ થોડાંક શબ્દોમાં એ સ્થિતિનું 


ધ કેવ 


ચિત્રણ કરી દેવામાં આવ્યું છે કે માલિકે પહેલાં તો આ ગુલામો તરફથી નજર ફેરવી લીધી હતી પરંતુ જયારે તેઓ 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલકઅનિ ર 
જે ૧-૭» ૧૦૩ 


ભાગ્યા નહીં પણ દુઃખી થઈને તેના જ દ્વારે બેસી ગયાં તો તેમની વફાદારીની શાન જોઈને માલિકથી રહેવાયું 
નહીં. પ્રેમના ઉમળકાથી બેચેન બનીને તે પોતે બહાર આવ્યો કે જેથી તેમને દ્વારપરથી ઊઠાવી લાવે. 

(૧૨૦) આ આયતનો આશય સમજવા માટે આ જ સૂરઃની આયત ૯૭ નજર સમક્ષ રાખવી જોઈએ કે 
જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે: 

“બદૂ આરબો કુફ્ર અને દંભમાં વધુ સખત છે અને તેમના મામલામાં આ વાતની શકયતાઓ વધારે છે કે 
તેઓ એ દીનની હદોથી અજાણ રહે જે અલ્લાહે તેના પયગમ્બર ઉપર ઊતર્યો છે.” 

ત્યાં માત્ર એટલું જ કહેવામાં આવ્યું હતું કે દારુલઈસ્લામની ગ્રામીણ વસ્તીનો મોટો ભાગ દંભના 
રોગમાં એટલા માટે પડેલો છે કે આ બધા જ લોકો જહાલતમાં પડેલાં છે, જ્ઞાનના કેન્દ્ર સાથે જોડાયેલાં ન હોવાના 
કારણે તેમજ જ્ઞાનીઓની સંગત ન મળવાના કારણે અલ્લાહના દીનની હદો વિષે તેમને જાણકારી નથી. હવે આ 
કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે ગ્રામીણ વસ્તીઓને આ સ્થિતિમાં રહેવા દેવામાં આવે નહીં, બલકે તેમની અજ્ઞાનતાને 
દૂર કરવા માટે તથા તેમની અંદર ઇસ્લામી જાગૃતિ જગાવવા માટે હવે વિધિસર વ્યવસ્થા થવી જોઈએ. એ જરૂરી 
નથી કે બધાં જ ગ્રામીણ આરબો પોતપોતાના ઘરોમાંથી નીકળીને મદીનામાં આવી જાય અને અહીં આવીને જ્ઞાન 
પ્રાપ્ત કરે. આના બદલે એમ થવું જોઈએ કે દરેક ગ્રામીણ વિસ્તાર અને વસ્તી તેમજ કબીલામાંથી થોડાંક માણસો 
આવીને જ્ઞાનના કેન્દ્રો, જેમ કે મદીના અને મકકા તથા આવાં જ બીજા સ્થળોમાં આવે અને અહીં દીનની 
સમજણ મેળવે. પછી પોતપોતાની વસ્તીઓમાં પાછાં જાય અને લોકોમાં જાગૃતિ ફેલાવવાનો પ્રયત્ન કરે. 

આ એક ખૂબ જ મહત્ત્વનો હુકમ હતો જે ઇસ્લામી આંદોલનને મજબૂત કરવા માટે બરાબર યોગ્ય સમયે 
આપવામાં આવ્યો. શરૂઆતમાં જયારે ઇસ્લામ અરબસ્તાનમાં નવો નવો હતો તથા અત્યંત ઉગ્ર વિરોધના 
વાતાવરણમાં ધીમે ધીમે ફેલાઈ રહ્યો હતો ત્યારે આ આદેશની કોઈ જરૂર ન હતી કેમ કે એ વખતે ઇસ્લામ એ જ 
માણસ કબૂલ કરતો હતો જે પૂરેપૂરી રીતે તેને સમજી લેતો હતો અને દરેક પાસાથી તેને ચકાસીને સંતોષ મેળવી 
લેતો હતો. પરંતુ જયારે આ આંદોલન સફળતાઓના તબકકાઓમાં દાખલ થયો અને દેશ ઉપર તેની સત્તા કાયમ 
થઈ ગઈ ત્યારે એક પછી એક વસ્તીમાંથી ટોળેટોળાં તેમાં સામેલ થવા માંડ્યાં જેમની અંદર એવા લોકો ઓછા હતાં 
જે ઇસ્લામને તેના તમામ તકાદાઓની સાથે સમજીને તેની ઉપર ઈમાન લાવતા હતાં. મોટાભાગના લોકો ફકત 
સમયના વહેણમાં તણાઈને સભાનતા વિના વહી આવતા હતાં. નવમુસ્લિમોનો આ ખૂબ ઝડપી ફેલાવો બાહ્ય 
રીતે તો ઇસ્લામ માટે શક્તિદાયક હતો કેમ કે ઇસ્લામના અનુયાયીઓની સંખ્યા વધી રહી હતી પરંતુ હકીકતમાં 
ઇસ્લામી વ્યવસ્થા માટે એ વસતિ કોઈ કામની ન હતી, બલકે ઊલટાની નુકસાનકારક હતી જે ઇસ્લામી જાગૃતિ 
ધરાવતી ન હોય અને આ વ્યવસ્થાના નૈતિક તકાદાઓ પૂરાં કરવા માટે તૈયાર ન હોય. આ નુક્સાન તબૂકની 
તેયારી વખતે સ્પષ્ટપણે સામે આવી ગયું હતું એટલા માટે બરાબર યોગ્ય સમયે અલ્લાહતઆલાએ હુકમ આપ્યો કે 
ઇસ્લામી આંદોલનનું આ વિસ્તરણ જે ઝડપથી થઈ રહ્યું છે એ જ પ્રમાણમાં તેને મજબૂતી આપવાના ઉપાય પણ 
થવાં જોઈએ અને તે આ છે કે દરેક વસ્તીમાંથી થોડાક માણસોને લઈને તાલીમ આપવામાં આવે, પછી તેઓ 
પોતપોતાના વિસ્તારોમાં પાછા જઈને લોકોને તાલીમ આપવાની ફરજ બજાવે, એટલે સુધી કે મુસલમાનોની 
સમગ્રવસતિમાં ઇસ્લામની જાગૃતિ અને અલ્લાહના કાનૂનનું જ્ઞાન ફેલાઈ જાય. 

અહીં આટલી વાત બીજી પણ સમજી લેવી જોઈએ કે સામાન્ય લોકોની કેળવણી માટે જે વ્યવસ્થા 
કરવાનો હુકમ આ આયતમાં આપવામાં આવ્યો છે તેનો મૂળ હેતુ સામાન્ય લોકોને ફકત સાક્ષર બનાવવાનો 
તથા તેમની અંદર વાંચનકક્ષાનું જ્ઞાન ફેલાવવાનો ન હતો બલકે સ્પષ્ટપણે તેનો સાચો હેતુ આ નક્કી કરવામાં 
આવ્યો હતો કે લોકોમાં દીન વિષેની સમજ પેદા થાય અને તેમને એટલી હદ સુધી હોશિયાર અને જાગૃત કરી 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલકઅનિ ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


“ડ50ડઝઝ5ડડા/ઈ;ડ; 


હઝ 


જ ન્ત્જનન] હાક દાદદુ 


નિ 


મિ સહુ 


હે લોકો જે ઈમાન લાવ્યાં છો, યુદ્ધ કરો એ સત્યનો ઈનકાર કરનારા સાથે જે તમારી નજીક 


ક ૧૨૨ 


છે.” અને જરૂરી છે કે તે તમારી અંદર સખતાઈ જુએ,“ અને જાણી રાખો કે અલ્લાહ સંયમી 
લોકોની સાથે છે.” જ્યારે કોઈ નવી સૂરઃ 


દેવામાં આવે કે તેઓ બિનમુસ્લિમ જીવનના માર્ગથી દૂર રહેવા લાગે. આ મુસલમાનોની કેળવણીનો એ હેતુ છે 
જે કાયમ માટે અલ્લાહતઆલાએ જાતે નકકી કરી દીધો છે અને દરેક શૈક્ષણિક વ્યવસ્થાને આ દષ્ટિએ જ 
ચકાસવામાં આવશે કે તે આ હેતુને કયાં સુધી પૂર્ણ કરે છે. આનો આ અર્થ નથી કે ઇસ્લામ લોકોમાં લેખન, 
વાંચન, પુસ્તકોના અભ્યાસ અને સાંસારિક વિદ્યાઓનું જ્ઞાન ફેલાવવા માગતો નથી બલકે આનો અર્થ આ છે કે 
ઇસ્લામ લોકોમાં એવું શિક્ષણ ફેલાવા માગે છે જે ઉપરના રેખાંકિત હેતુ સુધી પહોંચાડતું હોય, નહીં તો જો 
દરેકેદરેક માણસ પોતપોતાના યુગનો આઈન્સટાઈન અને ફ્રોઈડ થઈ જાય પરંતુ દીનની સમજથી ખાલી હોય 
અને બિનમુસ્લિમ જીવનના માર્ગમાં ભટકતો હોય તો ઇસ્લામ એવા શિક્ષણ ઉપર લાનત કરે છે. 

આ આયતમાં હુટે;)કર્દઈઇડ શબ્દોનો જે ઉપયોગ થયો છે તેના પછી લોકોમાં એક વિચિત્ર પ્રકારની 
ગેરસમજ ઊભી થઈ ગઈ છે જેની ઝેરીલી અસરો ઘણાં વખતથી મુસલમાનોના ધાર્મિક શિક્ષણ બલકે તેમના 
ધાર્મિક જીવન ઉપર પણ ખૂબ ખરાબ રીતે વ્યાપેલી છે. અલ્લાહતઆલાએ તો હૂટે[ઝહં&દઈ શબ્દોને શિક્ષણનો 
ઉદેશ્ય બતાવ્યો હતો જેનો અર્થ દીનને સમજવો, તેની વ્યવસ્થામાં ઊંડી દષ્ટિ પેદા કરવી , તેના સ્વભાવ અને હાદ 
સાથે પરિચિત થવું અને એ લાયક બની જવું કે આચાર અને વિચારના દરેક ક્ષેત્ર, અને જીવનના દરેક વિભાગમાં 
માણસ એ જાણી શકે કે કઈ વિચારસરણીની પદ્ધતિ અને કઈ કાર્યશૈલી દીનના હાદને અનુરૂપ છે. પરંતુ આગળ 
જતાં જે ઇસ્લામી કાયદાશાસ્ત્ર ફિકહના નામથી જાણીતું થયું, અને જે ધીમે ધીમે ઇસ્લામી જીવનનું સ્વરૂપમાત્ર 
(હાદની સરખામણીમાં) વિગતવાર વિદ્યા બનીને રહી ગયું ત્યારે લોકોએ શાબ્દિક સામ્યતાને કારણે એમ માની 
લીધું કે બસ આ જ એ વસ્તુ છે જેને પ્રાપ્ત કરવો અલ્લાહના હુકમ પ્રમાણે શિક્ષણનો અંતિમ ધ્યેય છે. જો કે તે 
સમગ્ર ધ્યેય નહીં બલકે ફક્ત એક આંશિક ધ્યેય હતો. આ મોટી ગેરસમજના કારણે જે નુકસાન દીન તથા દીનના 
અનુયાયીઓને પહોચ્યું તેની સમીક્ષા કરવા માટે તો એક આખા પુસ્તકની જરૂર પડે પરંતુ અહીં અમે આ અંગે 
ચેતવણી આપવા માટે ટૂંકમાં એટલો સંકેત આપી દઈએ છીએ કે મુસલમાનોની દીની તાલીમને જે વસ્તુએ 
દીનના હાર્દથી ખાલી કરીને ફકત દીનના માળખા અને આકારની સમજ ઉપર કૅદ્રિત કરી દીધી અને છેવટે જે 
વસ્તુના કારણે મુસલમાનોના જીવનમાં એક તદ્દન નિર્જીવ દેખાડો ધાર્મિકતાનું અંતિમ લક્ષ્ય બનીને રહી ગયું 
મહદ્‌અંશે તે આ જ ગેરસમજ હતી. 

(૧૨૧) આયતના દેખીતા શબ્દો ઉપરથી જે અર્થ નીકળે છે તે આ છે કે દારુલઇસ્લામના જે વિસ્તાર 
સાથે ઇસ્લામના દુશ્મનોનો જે વિસ્તાર જોડાયેલો હોય તેની વિરૂદ્ધ લડાઈ કરવાની પ્રાથમિક જવાબદારી તે 
વિસ્તારના મુસલમાનો ઉપર આવે છે. પરંતુ જો આગળની વાત સાથે સાંકળીને આ આયતને વાંચવામાં આવે 
તો જણાય છે કે અહીં કાફિરોનો અર્થ એ દંભી લોકો છે જેમનો સત્યનો ઇનકાર સ્પષ્ટપણે જાહેર થઈ ગયો હતો 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલકઅનિ ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


ઠં 54535 હ દ 


ક-”ક નત 
2." 4-5 2૩ ૬ઉછ5 


9.૩5 9૫૫૪:& 


દ્્ત્ત્શ્ દ્ર દ્વ ક 2%, 22 


2 ત્લ્ક્સ્ટહં! 9% 


“હું “922-8297 »2૮/779222.47: 


ઝવ ડડાવ5%૦૩%- 


કકશ ૦% ૧૪ ઝન ઝહરા ઠં 


ઊતરે છે ત્યારે તેમનામાંથી કેટલાંક લોકો (મજાકના રૂપમાં મુસલમાનોને) પૂછે છે કે “કહો, 
તમારામાંથી કોના ઈમાનમાં આનાથી વધારો થયો ?”' (આનો જવાબ આ છે કે) જે લોકો ઈમાન 


શ ક” 


લાવ્યાં છે તેમના ઈમાનમાં તો વાસ્તવમાં (ઉઊતરનારી દરેક સૂરઃએ) વધારો જ કર્યો છે અને તેઓ 
આનાથી ખૂશ ખુશાલ છે, અલબત્ત, જે લોકોના દિલોને (દંભનો) રોગ લાગેલો હતો તેમની 


જ. 


અગાઉની ગંદકીમાં (દરેક નવી સૂરઃએ) એક બીજી ગંદકીનો વધારો કરી દીધો” અને તેઓ 


મૃત્યુપર્યત કુક્રમાં જ પડયા રહ્યાં. શું આ લોકો જોતાં નથી કે દર વરસે એક-બે વખત આ લોકો 
અજમાયશમાં નાખવામાં આવે છે ?'““આમ છતાં ન તો તોબા કરે છે ન તો કોઈ બોધ ગ્રહણ કરે છે. 


અને જેમના ઇસ્લામી સમાજમાં ભળીને રહેવાથી ભારે નુક્સાન થઈ રહ્યું હતું. દસમા રુકૂઅની શરૂઆતમાં 
પણ, કે જયાંથી આ પ્રવચન શ્રેણીનો આરંભ થયો હતો, પહેલી વાત આ જ કહેવામાં આવી હતી કે આ આંતરિક 
દુશ્મનોને નાબૂદ કરવા માટે વિધિસર રીતે જિહાદ શરૂ કરી દેવામાં આવે. એ જ વાત આ પ્રવચનના સમાપનમાં 
પણ તાકીદના રૂપમાં ફરીથી દોહરાવવામાં આવી છે કે જેથી મુસલમાનો તેના મહત્ત્વને સમજે અને આ 
દંભીઓના મામલામાં તેમના વંશીય અને કૌટુંબિક તેમજ સામાજિક સંબંધોને ધ્યાનમાં ન લે જે તેમની અને 
એમની વચ્ચે સંબંધોનું કારણ બનેલા હતાં. ત્યાં એમની સામે “જિહાદ” કરવાનો હુકમ આપવામાં આવ્યો હતો, 
અહીં તેનાથી આગળ “કિતાલ” શબ્દનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે જેનો અર્થ આ છે કે તેમને સંપૂર્ણપણે 
નાબૂદ કરી દેવામાં આવે, તેમને કચડી નાખવામાં કોઈ કચાશ બાકી રાખવામાં ન આવે. ત્યાં “કુફફાર” અને 
“મુનાફિક” બે અલગ અલગ શબ્દો કહેવામાં આવ્યા હતાં. અહીં એક જ શબ્દ “કુફફાર” કહીને સંતોષ 
માનવામાં આવ્યો છે કે જેથી આ લોકોનો સત્યનો ઈનકાર કે જે સ્પષ્ટ રીતે સાબિત થઈ ગયો હતો, તેમના 
બાહ્ય ઈમાનના એકરારના પડદા મ સંતાઈને કોઈ છૂટછાટને પાત્ર માની લેવામાં ન આવે. 

(૧૨૨) એટલે કે હવે એ નરમ વર્તન સમાપ્ત કરી દેવું જોઈએ જે અત્યાર સુધી તેમની સાથે 
દાખવવામાં આવતું હતું. આ જ વાત દસમા રુકુઅની શરૂઆતમાં કહેવામાં આવી હતી કે -ડુટાદકદદ તેમની 
સાથે સખતાઈથી વર્તો. 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલકઅનિ ર 
જે ૧૭» ૧૦૩ 


કપ 271752 27, 222%227 555755 
હ ક કક (3) ડક 53) %- 

દ્ધ ફર્ક શિ. ઉ” 
727૮427૪ ક7227/1), ૮77,,22277₹ 


છક 9 92 કા દડ ઇડ# 


જયારે કોઈ સૂરઃ ઊતરે છે ત્યારે આ લોકો નજરોથી એકબીજા સાથે વાતો કરે છે કે ક્યાંક કોઈ 
તેમને જોઈ તો નથી રહ્યું ને, પછી ચુપચાપ સરકી જાય છે.“ અલ્લાહે તેમનાં દિલ ફેરવી દીધાં છે 
કેમ કે તેઓ નાસમજ લોકો છે. 


(૧૨૩) આ ચેતવણીના બે અર્થ છે અને બન્નેનો આશય પણ એક જ છે. એક આ કે, આ સત્યના ઇનકાર 
કરનારા લોકોના મામલામાં જો તમે તમારા અંગત, કૌટુંબિક અને આર્થિક સંબંધોને ધ્યાનમાં લીધાં તો આ કૃત્ય 
તકવા એટલે કે ખુદાના ખોફની વિરૂદ્ધ હશે કેમ કે ખુદાથી ડરવું અને ખુદાના દુશ્મનો સાથે સંબંધો જાળવી રાખવાં 
બન્ને એકબીજાના વિરોધી છે, એટલા માટે જો તમે ખુદાની મદદ તમારી સાથે રાખવા માગતા હોવતો આ 
પક્ષપાતથી મુક્ત રહો. બીજો આ કે, આ સખતાઈ અને લડાઈનો જે હુકમ આપવામાં આવી રહ્યો છે તેનો અર્થઆ 
નથી કે તેમની સાથે સખતાઈ દાખવવામાં નીતિમત્તા અને માનવતાની પણ બધી જ સીમાઓને તોડી નાખવામાં 
આવે. અલ્લાહની નિર્ધારિત કરેલી હદોની જાળવણી તો કોઈ પણ સંજોગોમાં તમારી દરેક કામગીરીમાં ધ્યાનમાં 


રાખવી જ જોઈએ. તેમને જો તમે છોડી દેશો તો તેનો અર્થ આ થશે કે અલ્લાહ તમારો સાથ છોડી દે. 


(૧૨૪) ઈમાન, કુફ્ર અને દંભમાં વધઘટનો શું અર્થ છે આ અંગેની સમજૂતી માટે જુઓ સૂરઃ અન્‌ફાલ 
નોંધ ક્રમાંક ર. 


પ” કે 


(૧૨૫) એટલે કે કોઈ વર્ષ એવું પસાર થઈ રહ્યું નથી કે જયારે એક કે બે વખત એવી પરિસ્થિતિ ઊભી 
ન થતી હોય કે જેમાં તેમના ઈમાનના દાવાની કસોટી થતી ન હોય અને તેમની અંદર રહેલી ખોટનો ભેદ ખુલી 
જતો ન હોય. કોઈ વખત કુઅનિમાં એવો હુકમ આવી જાય છે કે જેનાથી તેમની મનની ઈચ9ાઓ ઉપર એક નવો 
અંકુશ મુકાઈ જાય છે, કયારેક દીનનો એવો કોઈ તકાદો સામે આવી જાય છે જેના લીધે તેમના હિત ઉપર પ્રહાર 
થાય છે, કયારેક કોઈ એવો આંતરિક ઝઘડો બહાર આવે છે કે જેમાં એ કસોટી છૂપાયેલી હોય છે કે તેમને તેમના 
દુનિયાના સંબંધો અને તેમના અંગત અને કૌટુંબિક તેમજ કબીલાઓના [હિતોની સરખામણીમાં ખુદા અને તેના 
પયગમ્બર તથા તેનો દીન કેટલો પ્રિય છે. કોઈ વખતે એવી લડાઈ સામે આવી જાય છે જેમાં આ અજમાયશ થાય 
છે કે આ લોકો જે દીન ઉપર ઈમાન લાવવાનો દાવો કરી રહ્યાં છે તેના માટે જાનમમાલ , સમય અને પરિશ્રમની 
કેટલી કુરબાની આપવા માટે તેઓ તેયાર છે. આવા તમામ પ્રસંગોએ એટલું જ નહીં કે દંભની એ ગંદકી કે જે 
તેમના જૂઠ્ઠા એકરાર નીચે છૂપાયેલી હોય છે , તે સ્પષ્ટપણે સૌની સામે આવી જાય છે બલકે દરેક વખતે જયારે આ 
લોકો ઈમાનના તકાદાઓથી વિમુખ બનીને પલાયન કરે છે ત્યારે તેમની અંદરની ગંદકી પહેલાં કરતાં થોડી 
ઓર વધી જાય છે. 

(૧૨૬) નિયમ આ હતો કે જયારે કોઈ સૂરઃ ઊતરતી હતી ત્યારે નબી સ.અ.વ. મુસલમાનોની આમ 


સભા બોલાવતાં અને પછી એ સભામાં આ સૂરઃ ને પ્રવચનના રૂપમાં સંભળાવતા હતાં. આ સભામાં 


સરઃ તોબા ૯ તકહીમલકઅનિ ર 
જે ૧-૭» ૧૦૩ 


રઝ નિત ત 4 ૮ ડિ ક્ક્ર્્ષ્ઝ નજ 
ક 2757 2 ક ક 2 ૭ ક૭૭- િ “7 2 
૦૫૦% ક ૭ । €“-6હ/૦-» નિધી 
2૬:૬૯ ત &»2 «૬૪૬૨૬ 2272729) 22?૮ 2587 99 4 
ફક * ક નઈ 
19» હ 8૦ કકપ૦ક બછકાકંદ ઝડ 
તિત દ્ધ ૪૮-4૧ £74૮4 


2 ૪, 271)8સ5-*27/6)27. 24 હિ નતા 
255559 દ્ર 92504૫1 ઝે ?ગપહક-હડક 


જ્જ 


ક. જઈ. અ 
છે કકક ઝ,ાહ્‌) *5 


જુઓ ! તમારી પાસે એક પયગમ્બર આવ્યો છે જે ખુદ તમારામાંથી જ છે. તમારું 
નુકસાનમાં પડવું તેના માટે દૂભાવનારૂં છે, તમારી સફળતા માટે તે ખૂબ જ ઉત્સુક છે, ઈમાન 
લાવનારાઓ માટે તે માયાળુ અને દયાળુ છે --હવે જો આ લોકો તમારાથી મોઢું ફેરવે છે ત્યારે હે 
નબી, આમને કહી દો કે “મારા માટે અલ્લાહ પૂરતો છે, તેના સિવાય કોઈ ખુદા નથી, તેની જ ઉપર 
મેં ભરોસો કર્યો અને તે માલિક છે મહાન સિંહાસનનો.”' (રુકૂઅ ૧ ૬) 


ઈમાનવાળા લોકોની હાલત તો આવી થઈ જતી હતી કે એકધ્યાન થઈને એ પ્રવચનને સાંભળતાં અને તેમાં ડૂબી 
જતા હતાં પરંતુ દંભીઓના રંગઢંગ બીજા જ હતાં. તે લોકો એટલા માટે આવી તો જતા હતાં કે હાજર રહેવાનો 
હુકમ હતો અને સભામાં સામેલ ન થવાનો અર્થ તેમના દંભનો રહસ્ય ખુલી જવાનો હતો પરંતુ આ પ્રવચનમાં 
તેમને કોઈ રસ પડતો ન હતો. એટલા માટે કમને કંટાળા સાથે બેસી રહેતા હતાં અને પોતાને હાજર રહેલાઓમાં 
ગણાવ્યા પછી તેમને માત્ર એટલી જ ચિંતા રહેતી હતી કે કેવી રીતે વહેલામાં વહેલા અહીંથી ભાગી નીકળે. 
તેમની આ જ હાલતનું ચિત્રણ અહીં કરવામાં આવ્યું છે. 

(૧૨૪૭) એટલે કે આ મૃર્ખાઓ ખુદ તેમના હિતને સમજતાં નથી, તેમની સફળતા પ્રત્યે બેદરકાર તથા 
પ્રગતિ માટેબેફિકર છે. તેમને ભાન નથી કે આ કેટલી મોટી નિયામત છે જે આ કુરઅનિ અને આ પયગમ્બરદ્ધારા 
તેમને આપવામાં આવી રહી છે. તેમની નાનકડી દુનિયા અને તેમની સાવ હલકી કક્ષાની રૂચિઓમાં આ લોકો 
કૂવામાંના દેડકાંની જેમ એવા ડૂબેલાં છે કે એ ભવ્ય જ્ઞાન અને એ બહુ મોટા માર્ગદર્શનનું મૂલ્ય તેમને સમજાતું 
નથી કે જેના લીધે અરબસ્તાનના રણના આ સાંકડા અને અંધારા ખુણામાંથી ઊઠીને તેઓ સમગ્ર 
માનવજગતના. આગેવાન અને નેતા બની શકે છે અને આ ફાની જગતમાં જ નહીં બલકે હવે પછીના કાયમી 
જીવનમાં પણ હંમેશ માટે સફળ થઈ શકે છે. આ મૂર્ખાઈ અને બેવકૂફીનું સ્વાભાવિક પરિણામ આ છે કે અલ્લાહે 
તેમને ફાયદો ઊઠાવવાની અનુકૂળતાથી વંચિત કરી દીધાં છે. જયારે સફળતા અને શક્તિ તથા મહાનતાનો આ 
ખજાનો લૂંટાવવામાં આવી રહ્યો હોય છે તથા સદભાગી લોકો તેને બન્ને હાથે લૂંટી રહ્યાં હોય છે ત્યારે આ દુર્ભાગી 
લોકોના હૃદય બીજી જ તરફ ધ્યાન આપતાં હોય છે અને તેમને ખબર સુદ્ધાં હોતી નથી કે તેઓ કઈ દોલતથી 
વંચિત રહી ગયાં. 


તક ટીમુલક્‌ આન 


૧૦. સૂરઃ યૂનુસ 


સરઃ યનસ ૧૦ તકહીમલક્અનિ ર 
દષ્ષ્ઝે ૧-૭» ૧૦૩ 


સૂર* યૂનુસ 
નામકરણઃ- 


આ સૂરઃ નું નામ પ્રણાલિકાગત રીતે ફક્ત પ્રતીકના રૂપમાં આયત ૯૮માંથી લેવામાં આવ્યું છે જેમાં 
હઝરત યૂનુસ અ.સ.નો ઉલ્લેખ આવ્યો છે. આ સૂરઃનો ચર્ચાનો વિષય હઝરત યૂનુસ અ.સ.નો કિસ્સો નથી. 


ઊતરાણનું સ્થળઃ- 

રિવાયતો ઉપરથી જણાય છે તેમજ વિષય ઉપરથી આને સમર્થન મળે છે કે આ સમગ્ર સૂરઃ મક્કામાં 
ઊતરી છે. કેટલાક લોકોનું આ અનુમાન છે કે આ સૂરઃની કેટલીક આયતો મદીનાના સમયગાળાની છે, પરંતુ 
આ ફકત એક ઉપરછલ્લું અનુમાન છે. આયતોના ઊતરાણના ક્રમ ઉપર વિચાર કરવાથી સ્પષ્ટપણે જણાય છે કે 
આ સૂરઃ અલગ અલગ પ્રવચનો કે અલગ અલગ સમયે ઊતરેલી આયતોનો સંગ્રહ નથી બલકે આરંભથી અંત 
સુધી એક જ સળંગ પ્રવચન છે જે એક જ સમયે ઊતર્યું હશે, તથા આ સૂરઃનો વિષય આ વાત માટે સ્પષ્ટ દલીલ છે 
કેઆ મકકાના સમયગાળાની સૂરઃ છે. 


ઊતરાણકાળ :- 

ઊતરાણકાળ વિષે કોઈ રિવાયત અમને મળી નથી. પરંતુ વિષય ઉપરથી એમ જ જાહેર થાય છે કે આ 
સૂરઃ મક્કાનિવાસના અંતિમ ગાળામાં ઊતરી હશે કેમ કે તેની વર્ણનશૈલી ઉપરથી સ્પષ્ટપણે લાગે છે કે સંદેશના 
વિરોધીઓ તરફથી વિરોધ ખૂબ જ ઉગ્ર બની ગયેલો છે, તેઓ નબી સ.અ.વ. અને આપના અનુયાયીઓને 
પોતાની વચ્ચે સહન કરવા માટે તૈયાર નથી, આ લોકો પાસેથી હવે આવી કોઈ આશા રહી નથી કે સમજાવટ 
અને શિખામણ દ્વારા તેઓ સીધા રસ્તા ઊપર આવી જશે , અને હવે તેમને એ પરિણામ સામે ચેતવી દેવાનો સમય 
આવી ગયો છે જે નબી સ.અ.વ.ને આખરી રીતે અને સંપૂર્ણપણે રદ કરી દેવાની સ્થિતિમાં અનિવાર્યપણે 
ભોગવવો પડશે. વિષયવસ્તુની આ જ વિશેષતાઓ આપણને જણાવે છે કે કઈ સૂરઃ ઓ મકકાના અંતિમકાળ 
સાથે સંબંધ ધરાવે છે. પરંતુ આ સૂરઃમાં હહિજરત તરફ કોઈ સંકેત જોવા મળતો નથી, એટલા માટે આ સૂરઃનો 
ઊતરાણકાળ એ સૂરઃઓની પહેલાંનો માનવો જોઈએ જેમાં કોઈને કોઈ છૂપો અથવા સ્પષ્ટ અણસાર આપણને 
[હિજરત વિષે જોવા મળે છે. ઊતરાણકાળ નકકી થઈ ગયા પછી હવે એતિહાસિક પશ્ચાદ્ભૂમિનું વર્ણન કરવાની 
જરૂરિયાત રહેતી નથી કેમ કે આ સમયગાળાની એતિહાસિક પશ્ચાદ્ભૂમિ સૂરઃ અન્‌આમ અને સૂરઃ આ'રાફની 
પ્રસ્તાવનામાં આપી દેવામાં આવી છે . 


વિષયવસ્તુઃ- 

પ્રવચનનો વિષય સંદેશ, સમજાવટ અને ચેતવણી છે. સૂરઃનો આરંભ આવી રીતે થાય છે કે : 

લોકો એક મનુષ્ય દ્વારા નબૃવ્વતનો સંદેશ રજૂ કરવા સામે આશ્ચર્યચકિત છે અને અમસ્તાં જ તેની ઉપર 
જાદુગરીનો આરોપ લગાવી રહ્યાં છે, જો કે જે વાત તે રજૂ કરી રહ્યો છે તેમાં કોઈ વસ્તુ પણ ન તો આશ્ચર્યજનક છે 
ન તો જાદુ અને ન તો જયોતિષવિદ્યા સાથે સંબંધ ધરાવે છે. તે તો તમને બે મહત્ત્વની હકીકતો વિષે ચેતવી રહ્યો 
છે. એક આ કે જે ખુદા આ સૃષ્ટિનો સર્જનહાર છે તથા તેનું સંચાલન સક્રિય રીતે કરી રહ્યો છે ફકત એ જ તમારો 


સરઃ યનસ ૧૦ તકહીમલકઅનિ ર 
દષ્ષ્ઝ ૧૭» ૧૦૩ 


માલિક છે તથા એકલા તેનો જ આ હકક છે કે તમે તેની ઉપાસના કરો. બીજું આ કે પ્રવર્તમાન દુનિયાના જીવન 
પછી જીવનનો એક બીજો તબક્કો આવવાનો છે જેમાં તમે બીજી વખત પેદા કરવામાં આવશો, તમારા વર્તમાન 
જીવનની સંપૂર્ણ કારકિર્દીનો હિસાબ આપશો તેમજ આ બુનિયાદી સવાલ માટે બદલો અથવા સજા પામશો કે 
તમે એ જ ખુદાને તમારો માલિક માનીને તેની ઇચ્છા અનુસાર સત્કર્મનો માર્ગ અપનાવ્યો કે પછી તેની વિરૂદ્ધ 
અમલ કરતાં રહ્યાં. આ બશ્ને હકીકતો, જે તે તમારી સમક્ષ રજૂકરી રહ્યો છે, તે જાતે હકીકત છે ચાહે તમે માનો કે 
ન માનો. તે તમને બોલાવે છે કે તમે તેમને માની લો અને તમારૂં જીવન તે પ્રમાણે બનાવી લો. તેનો આ સંદેશ જો 
તમે સ્વીકારશો તો તમારૂં પોતાનું પરિણામ સારૂં આવશે , નહીં તો જાતે જ ખરાબ પરિણામ જોશો . 


ચર્ચાના વિષયો :- 

આ પ્રસ્‍તાવના પછી નીચે દર્શાવેલા વિષયોની ચર્ચા આ એક વિશિષ્ટ ક્રમમાં સામે આવે છે : 
(૧) એ દલીલો જે એકમાત્ર રબ (માલિક અને પાલનહાર) તથા આખિરતના જીવનની બાબતમાં એવા 
લોકોને બુદ્ધિ અને દિલનો સંતોષ આપી શકે છે જે જહાલત ભરેલા પૂર્વગ્રહમાં પડેલાં ન હોય તથા જેમને 
વાદવિવાદમાં હારજીતના બદલે મૂળ ચિંતા એ વાતની હોય કે પોતે દોષ કાઢવાથી તથા તેના ખરાબ પરિણામોથી 
બચે. 
(ર) એ ગેરસમજો દૂર કરવી તથા એ ગફલતો સામે ચેતવવાં જે લોકોને તૌહીદ અને આખિરતની 
માન્યતાનો સ્વીકાર કરવામાં આડે આવી રહી હતી (તથા હંમેશાં આડે આવતી હોય છે) . 
(૩) એ શંકાઓ અને વાંધાઓનો જવાબ જે મુહમ્મદ સ.અ.વ.ની પયગમ્બરી તથા આપના લાવેલા સંદેશ 
વિષે ઊઠાવવામાં આવતા હતાં. 
(૪) બીજા જીવનમાં જે કંઈ સામે આવવાનું છે તેની પેશગી ખબર જેથી માણસ તેનાથી સાવધ થઈને તેના 
આજના વર્તનને સુધારી લે તથા પાછળથી પસ્તાવવાનો વારો ન આવે. 
(૫) આ વાત સામે ચેતવણી કે દુનિયાનું પ્રવર્તમાન જીવન હકીકતમાં એક પરીક્ષાનું જીવન છે અને આ 
પરીક્ષા માટે તમારી પાસે માત્ર એટલી જ મહેતલ છે જયાં સુધી તમે આ દુનિયામાં શ્વાસ લઈ રહ્યાં છો. આ 
સમયને જો તમે વેડફી નાખ્યો તથા નબીનું માર્ગદર્શન સ્વીકારીને પરીક્ષાની સફળતા માટે તૈયારી ન કરી તો 
પછીથી બીજી તક તમને મળવાની નથી. આ નબીનું આગમન તથા આ કુર્અાન મારફતે તમને સચ્ચાઈનું જ્ઞાન 
પહોંચાડવું એ ઉત્તમ તથા એકમાત્ર તક છે જે તમને મળી રહી છે. આનો લાભ નહીં ઊઠાવો તો પછીના અનંત 
જીવનમાં હંમેશને માટેપસ્તાશો . 
(૬) એ ખુલ્લી અંધશ્રદ્ધાના કામો અને ગુમરાહીઓ તરફ ઇશારો જે લોકોના જીવનમાં માત્ર એટલા જ 
કારણે જોવા મળતી હતી કે તેઓ ખુદાઈ માર્ગદર્શન વિના જીવી રહ્યા હતાં. 

આના અનુસંધાનમાં નૂહ અ.સ.નો કિસ્સો સંક્ષિપ્તમાં અને મૂસા અ.સ.નો કિસ્સો સહેજ વિસ્તારપૂર્વક 
વર્ણવવામાં આવ્યો છે જેના દ્વારા ચાર વાતો સમજાવવાનો આશય છે. પહેલી આ કે મુહમ્મદ સ.અ.વ.ની સાથે 
તમે લોકો જે વ્યવહાર કરી રહ્યાં છો તે એની સાથે મળતો આવે છે જે નૂહ અ.સ. અને મૂસા અ.સ.ની સાથે 
તમારાપુરોગામીઓ કરી ચૂક્યાં છે અને વિશ્વાસ રાખો કે આ વ્યવહારનું જે પરિણામ તેમણે જોયું છે એ જ તમારે 
જોવું પડશે. બીજું આ કે મુહમ્મદ સ.અ.વ. અને તેમના સાથીઓને આજે જે લાચારી અને કમજોરીની હાલતમાં 


સરઃ યનસ ૧૦ તકહીમલક્અનિ ર 
ઘષ્ષ્ઝ ૧૭» ૧૦૩ 


તમે જોઈ રહ્યાં છો તેના ઉપરથી એમ ન માની લેતાં કે આ જ પરિસ્થિતિ હંમેશાં ચાલુ રહેશે. તમને ખબર નથી કે 
આ લોકોની [હિમાયતમાં એ જ ખુદા છે જે મૂસા અ.સ. અને હારૂન અ.સ.ના ટેકામાં હતો તથા તે એવી રીતે 
શતરંજની બાજીને ઊલટાવી દે છે જેના સુધી કોઈની નજર પહોંચી શકતી નથી. ત્રીજું આ કે સુધરવા માટે જે 
મહેતલ ખુદા તમને આપી રહ્યો છે તેને જો તમે વેડફી નાખી અને પછી ફિરઓનની જેમ ખુદાની ઝપટમાં આવી 
ગયા પછી બરાબર છેલ્લી ઘડીએ તોબા કરી તો માફ કરવામાં આવશો નહીં. ચોથું આ કે જે લોકો મુહમ્મદ 
સ.અ.વ. ઉપર ઈમાન લાવ્યા હતાં તેઓ વિરોધી વાતાવરણની ભારે ઉગ્રતા તથા તેની સામે તેમની લાચારી 
જોઈને હતાશ ન થાય અને તેમને જાણ થાય કે આ પરિસ્થિતિમાં તેમણે કઈ રીતે વર્તવું જોઈએ. આ ઉપરાંત તેઓ 
આ વાતથી પણ ચેતી જાય કે જયારે અલ્લાહતઆલા પોતાની કૃપા વડે આમને આ પરિસ્થિતિમાંથી કાઢી દે ત્યારે 
તેઓ એ રસ્તા ઉપરચાલવા ન લાગે જે બનીઇસ્નાઈલે મિસ્નમાંથી મુક્તિ મેળવ્યા પછી અપનાવ્યો હતો. 

અંતમાં જાહેરાત કરવામાં આવી છે કે આ અકીદો અને આ માર્ગ છે જેની ઉપર ચાલવાનો અલ્લાહે તેના 
પયગમ્બરને હુકમ આપ્યો છે તેમાં સહેજેય સુધારો વધારો કરી શકાતો નથી, જે આને સ્વીકારશે તે પોતાનું ભલું 
કરશે અને જે આને છોડીને ખોટા રસ્તાઓમાં ભટકશે તે પોતાનું જ કંઈક બગાડશે. 


સરઃ યનસ ૧૦ તકહીમલક્અનિ ર 
દષ્ષ્ઝ ૧૭» ૧૦૩ 


સૂરઃ યૂનુસ મક્કી આયતો : ૧૦૯ 


# ન 


કકહન્કાડ્ણાડ-ડ 


દ 


ઉકાડાક્ૂજઝપ૯૪૦ કોડાય 


સ” ૮31 42401 081 915 2) 


દ્વ ત/« 


છ ઉ 356 »તઈકન્%હમ્ટ 


હ લામ રા, આ એ ગ્રંથની આયતો છે જે ડહાપણ અને વિદ્ત્તાથી છલોછલ છે.' 

શું લોકો માટે આ કોઈ નવાઈની વાત થઈ ગઈ કે અમે ખુદ તેમની અંદરથી જ એક 
માણસને ઇશારો કર્યો કે (પફલતમાં પડેલાં) લોકોને ડરાવી દે અને જે માની લે તેમને ખુશખબર 
આપી દે કે તેમના માટે તેમના માલિકની પાસે સાચો માન-મરતબો છે ?* (શું આ એ જ વાત છે 


જેના માટે) ઈનકાર કરનારાઓએ કહ્યું કે આ માણસ તો ખુલ્લો જાદુગર છે.” 


(૧) આ પ્રાસ્તાવિક વાકયમાં એક સુક્ષ્મ ચેતવણી છુપાયેલી છે. મૂર્ખ લોકો આ માની રહ્યા હતાં કે 
પયગમ્બર કુર્અાનના નામે જે વાણી તેમને સંભળાવી રહ્યો છે તે ફકત જીભનો જાદુ છે, કાવ્યમય કલ્પનાનું 
ઉડ્યન છે અને જયોતિષીઓની જેમ થોડીક ઉપરની દુનિયાની વાતો છે. આની સામે આ લોકોને ચેતવવામાં 
આવી રહ્યાં છે કે તમે લોકો જે અનુમાન કરી રહ્યાં છો આ તે વસ્તુ નથી, આ તો ડહાપણવાળાના ગ્રંથની આયતો 


છે. આમની તરફ ધ્યાન નહીં આપો તો ડહાપણથી વંચિત રહી જશો. 

(ર) એટલે કે આમાં વળી નવાઈની વાત શું છે ? મનુષ્યોને સાવધાન કરવા માટે મનુષ્યને નીમવામાં ન 
આવત તો શું ફરિશ્તા કે પછી જિન્નાત કે પશુને નીમવામાં આવત ? અને જો મનુષ્યો હકીકતથી ગાફેલ બનીને 
ખોટી રીતે જીવન જીવી રહ્યાં હોય ત્યારે નવાઈની વાત આ છે કે તેમનો સર્જનહાર અને પાલનહાર તેમને તેમની 
હાલત ઉપર છોડી દે અથવા આ કે તે તેમના માર્ગદર્શન માટે કોઈ વ્યવસ્થા કરે ? અને જો ખુદા તરફથી કોઈ 
માર્ગદર્શન આવે ત્યારે માન-મરતબો તેમનો હોવો જોઈએ જે તેને માની લે અથવા તેમના માટે જે તેને રદિયો 
આપી દે ? તેથી આશ્ચર્ય પામનારાઓએ તો વિચારવું જોઈએ કે આખરે એ વાત શું છે કે જેના માટે તેઓ આશ્ચર્ય 
વ્યકત રહ્યાં છે. 

(૩) એટલે કે જાદુગરનો વ્યંગબાણ તો તેમણે તેની ઉપર છોડી દીધું પરંતુ આ ન વિચાર્યું કે તે તેને લાગુ 
પણ પડે છે કે કેમ ? માત્ર આટલી જ વાત કે કોઈ માણસ ઉચ્ચ દરજ્જાની વકતવ્યકળાનો ઉપયોગ કરીને દિલો 
અને દિમાગોને તાબે કરી રહ્યો છે, તેની ઉપર આ આક્ષેપ મૂકવા માટે તો પૂરતી ન હોઈ શકે કે તે જાદુવિદ્યા 


દેખાડી રહ્યો છે. ખરેખર જોવું તો આ જોઈએ કે આ વક્તવ્યમાં તે શું કહે છે, કયા હેતુ માટે વકતવ્યશક્તિનો 


સરઃ યનસ ૧૦ તકહીમલકઅનિ ર 
દષ્ષ્ઝ ૧૭» ૧૦૩ 


#ક* ૮27225 464 22 
ઉહ્ડડુ& હઝાર ડં 
“72427, 72૫ ૮2 «શ દી 


ુ કાઈક ઝકઝગાકહ- કન્નડ 
૦962555 8 01 565*%30 


પ્ર 


હકીકત આ છે કે તમારો માલિક એ જ અલ્લાહ છે જેણે આકાશો અને ધરતીને છ દિવસમાં 
સર્જ્યા, પછી રાજ્ય સિહાંસન ઉપર પ્રગટ થયો અને જગતની વ્યવસ્થા ચલાવી રહ્યો છે.” કોઈ 
ભલામણ કરનાર નથી સિવાય કે તેની પરવાનગી પછી ભલામણ કરે,” આ જ અલ્લાહ તમારો 
માલિક છે તેથી તમે તેની જ બંદગી કરો.“પછી શું તમે ભાનમાં આવશો નહીં?” 


ઉપયોગ કરી રહ્યો છે, અને તેના પ્રવચન વડે ઈમાન લાવનારાઓના જીવન ઉપર જે અસરો પડી રહી છે તે કયા 
પ્રકારની છે. જે વકતા કોઈ ગેરકાયદેસર આશય માટે જાદુઈ વાણીશક્તિનો ઉપયોગ કરે છે તે તો એક મોફાટ, 
નિરંકુશ અને બિનજવાબદાર વકતા હોય છે. સત્ય, સચ્ચાઈ અને ન્યાયથી મુકત બનીને તે એ દરેક વાત કહી 
નાખે છે જે માત્ર શ્રોતાઓને પ્રભાવિત કરી દે, ભલે પછી તે વાત પોતે ગમે તેટલી જૂટ્ટી, અતિશ્યોક્તિથી ભરેલી 
અને અન્યાયી હોય. તેની વાતોમાં ડહાપણને બદલે લોકોને ભરમાવવાની વૃત્તિ હોય છે. એક વ્યવસ્થિત 
વિચારધારાને બદલે ખામીઓ અને અસંગતતા હોય છે, સંતૂલનના બદલે અસતૂંલન હોય છે. તે તો માત્ર 
પોતાની ધાક બેસાડવા માટે વાકપટુતાનો ઉપયોગ કરે છે અથવા તો લોકોને લડાવી મારવા તેમજ એક જૂથને 
બીજા જૂથની સામે ઉશ્કેરવા માટે વકતવ્યકળાનો દારૂ પીવડાવે છે. તેની અસરથી લોકોમાં ન તો કોઈ નૈતિક 
ઉચ્ચતા પેદા થાય છે ન તો તેમના જીવનમાં કોઈ લાભદાયી ફેરફાર પ્રગટે છે , તેમજ તેમના જીવનમાં ન તો કોઈ 
નેક વિચારધારા અથવા સદકાર્યની સ્થિતિ પેદા થાય છે, બલકે લોકો પહેલાં કરતાં વધુ ખરાબ ગુણોનું પ્રદર્શન 
કરવા માંડે છે. પરંતુ અહીં તમે જોઈ રહ્યાં છો કે પયગમ્બર જે વાતો રજૂ કરી રહ્યો છે તેમાં ડહાપણ છે, સંતુલિત 
વિચારધારા છે, ખૂબ જ ઉચ્ચ કક્ષાનું સંતુલન છે તથા સત્ય અને સચ્ચાઈનું ચુસ્ત પાલન છે, એક એક શબ્દ 
માપસરનો અને એક એક વાત ત્રાજવાના તોલમાં પૂરી છે . તેના વક્તવ્યમાં તમે લોકોની સુધારણા સિવાય બીજો 
કોઈ હેતુ દેખાડી શકતાં નથી. જે કંઈ તે કહે છે તેમાં તેનો પોતાનો વ્યક્તિગત કે કૌટુંબિક કે કોમી અથવા કોઈ 
સાંસારિક હિતનો એક અંશ પણ જોવા મળતો નથી. તે ફકત આ જ ઇચ્છે છે કે લોકો જે ગફલતમાં પડેલાં છે તેના 
દુષ્પરિણામો સામે તેમને સાવધ કરે અને તેમને એ રીતની તરફ બોલાવે જેમાં તેમનું પોતાનું ભલું છે. બીજું, તેના 
વકતવ્યથી જે અસરો ઊભી થઈ છે તે પણ જાદુગરોની અસરો કરતાં તદ્દન ભિન્ન છે. અહીં જેણે પણ તેની અસર 
સ્વીકારી છે તેનું જીવન સુધરી ગયું છે , તે પહેલાં કરતાં વધારે સારા નૈતિક ગુણો ધરાવનાર માણસ બની ગયો છે 
અને તેના સમગ્ર વર્તનમાં ભલાઈ દેખાવા માંડી છે . હવે તમે પોતે જ વિચારી લો, શું જાદુગરો આવી જ વાતો કરે 
છે અને તેમનો જાદુ આવાં જ પરિણામો દેખાડતો હોય છે? 

(૪) એટલે કે સર્જન કરીને તે નિષ્ક્રીય બની ગયો નહીં બલકે પોતાની સર્જેલી સૃષ્ટિના રાજ્યસિંહાસન 
ઉપર તે પોતે પ્રગટ થયો અને હવે સમગ્ર જગતની વ્યવસ્થાનું સંચાલન સક્રિય રીતે તેના જ હાથમાં છે. મૂર્ખ લોકો 
માને છે કે ખુદાએ સૃષ્ટિનું સર્જન કરીને આમ જ છોડી દીધી છે કે પોતે જે રીતે ઈચ્છે તેવી રીતે ચાલતી રહે, અથવા 


સરઃ યનસ ૧૦ તકહીમલકઅનિ ર 
દષ્ષ્ઝ ૧-૭» ૧૦૩ 


ક તક 72472 ટ «4 [[%27 7૭227 ક 
ડઝઝઝ ક ઉક “ઉડાડ ક ઝક કઝ 


દ્ર ફક 
ક 


ય હ ક્જીઇ હ્% 2194 વી 51224) 
બહ ##હડતક ઈ 


તેની જ તરફ તમારે સૌએ પાછા જવાનું છે, આ અલ્લાહનો પાક્કો વાયદો છે. નિઃશંક 
સર્જનનો આરંભ તે જ કરે છે, પછી તેજ પુનઃ સર્જન કરશે,” કે જેથી જે લોકો ઈમાન લાવ્યાં અને જેમણે 
સદકાર્યો કર્યા તેમને પૂરા ન્યાય સાથે બદલો આપે, અને જેમણે કુફ્રનો માર્ગ અપનાવ્યો તેઓ ઊકળતું 
પાણી પીએ અને પીડાકારી સજા ભોગવે એ સત્યના ઈનકારના બદલામાં જે તેઓ કરતા રહ્યાં.” 


જમા. શાપ 


બીજાંના હવાલે મૂકી દીધી છે કે તેઓ તેમાં જેમ ઈચ્છે તેમ ભોગવટો કરે. કુઓઆનિ આનાથી ઊલટું આ હકીકત રજૂ 
કરે છે કે અલ્લાહતઆલા પોતાના સર્જનના આ સમગ્ર કાર્યસ્થળ ઉપર પોતે જ શાસન ચલાવી રહ્યો છે, બધી જ 
સત્તાઓ તેના પોતાના હાથમાં છે, સત્તાની સમગ્ર લગામ ઉપર તેનો પોતાનો કબજો છે, સૃષ્ટિના ખૃણેખૂણામાં 
હર પળે જે કંઈ થઈ રહ્યું છે તે સીધેસીધું તેના હુકમથી અથવા પરવાનગીથી થઈ રહ્યું છે. આ જગતની સાથે તેનો 
સંબંધ ફકત આટલો જ નથી કે તેણે કયારેક તેને અસ્તિત્વ આપેલું હતું, બલકે કાયમી ધોરણે તે જ તેનો સંચાલક 
અને વ્યવસ્થાપક છે, તેના ટકાવવાથી આ ટકેલું છે અને તેના જ સંચાલન કરવાથી આ ચાલી રહ્યું છે. (જુઓ 
સૂરઃ આ'રાફ નોંધ ક્રમાંક ૪૦,૪૧) 

(૫) એટલે કે દુનિયાના સંચાલન અને વ્યવસ્થાપનમાં બીજા કોઈની દખલગીરીની વાત તો દૂર રહી 
કોઈ એટલો પણ અધિકાર ધરાવતો નથી કે ખુદાને ભલામણ કરીને તેનો કોઈ ફેસલો બદલાવી નાખે અથવા 
કોઈનું ભાગ્ય બનાવડાવી દે અથવા ખરાબ કરાવડાવી દે. બહુ બહુ તો આટલું કરી શકે છે કે ખુદાને દુઆ કરે, 
પરંતુ તેની દુઆનું કબૂલ થવું કે ન થવું સંપૂર્ણપણે ખુદાની મરજી ઉપર અવલંબે છે. ખુદાની ખુદાઈમાં એટલો 
જોરાવર કોઈ નથી કે તેની વાત અમલી બનીને રહે અને તેની ભલામણ ટળી ન શકે અને તે સિંહાસનનો પાયો 
પકડીને બેસી જાય અને પોતાની વાત મનાવડાવીને જ રહે. 

(૬) ઉપરના ત્રણ વાકયોમાં સર્વસ્વીકૃત હકીકતનું વર્ણન હતું કે હકીકતમાં ખુદા જ તમારો માલિક છે. 
હવે આ જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે આ સર્વસ્વીકૃત હકીકતની હાજરીમાં તમારું વર્તન કેવું હોવું જોઈએ. જયારે 
હકીકત આ છે કે માલિકીપણું સંપૂર્ણપણે ખુદાનું જ છે ત્યારે તેનો અનિવાર્ય તકાદો આ છે કે તમે ફકત તેની જ 
ઇબાદત કરો. બીજું, જેવી રીતે રબ શબ્દ ત્રણ અર્થોનો બનેલો છે, એટલે કે પાલનહાર, માલિક અને શાસક, 
આવી જ રીતે તેની સરખામણીમાં ઇબાદત શબ્દમાં પણ ત્રણ અર્થ સમાયેલાં છે. એટલે કે પૂજા-અર્ચના, ગુલામી 
અને આજ્ઞાપાલન. 

ખુદાના એકમાત્ર પાલનહાર હોવાના લીધે ફરજિયાત થઈ જાય છે કે માનવી તેનો જ આભારી બને, તેની 
જ પાસે દુઆઓ માગે અને તેની જ સમક્ષ પ્રેમ અને આસ્થાપૂર્વક માથું ઝૂકાવે. આ ઇબાદતનો પહેલો અર્થ છે. 

ખુદાના એકમાત્ર માલિક હોવાના લીધે અનિવાર્ય થઈ જાય છે કે માનવી તેનો બંદો અને ગુલામ બનીને 


સરઃ યનસ ૧૦ તકહીમલકઅનિ ર 
દષ્ષ્ઝ ૧૭» ૧૦૩ 


ન્ત્ 
“૬5 . ક 146 
ક્ર 7 દ્ર ન્ટ લ્્ચ્ઝ ન 
ત્રિ/6«ઈ ॥ત૬ ત46ત/4 4% ૮ ત્રઝ દ્વિત 447 26 576: ત્વં 
ફ૦[ ૨ ઝક ફ ધ9 ફ્ફ 
[હં “ઝકલ વક [૩9 
4 7૭2772% ક»2૮ 0022 [૮7 
મ ફ્કક કે ફક ધ ફ 
₹૭%કાઉહલઇ#્ઝક ##ષ્હ- 
“2247૮ ક.” પા 1૪7 ક79 2 -; ૨5 20,.777-% 
૦ ૦૦૫૫૦ ફ્ક હ ક્ર 1 1. રિ જ ફ૦] ૨ ન 
૦૯%૬૭**૩2૯795૭#*ૂ-૯શ્પાહક 
તે જ છે જેણે સૂર્યને પ્રકાશિત બનાવ્યો અને ચંદ્રને ચમક આપી અને ચંદ્રની વધઘટની 
મજલો ચોકસાઈપૂર્વક નિશ્ચિત કરી દીધી કે જેથી તમે તેના વડે વર્ષો અને તારીખોનો હિસાબ 
જાણો. અલ્લાહે આ બધું (રમત તરીકે નહીં બલકે) હેતુપૂર્વક જ સર્જ્યું છે. તે તેની નિશાનીઓ 
ખુલાસાવાર રજૂ કરી રહ્યો છે એ લોકો માટે જે જ્ઞાન ધરાવે છે. નિઃશંક રાત અને દિવસની 
ફેરબદલીમાં અને એ દરેક વસ્તુમાં જે અલ્લાહે ધરતી અને આકાશોમાં સર્જી છે, નિશાનીઓ છે એ 
લોકો માટે જે (ગુણોને બદલે દીષ જોવાથી અને ખોટા રસ્તે ચાલવાથી) બચવા માગે છે. 


રહે, તેની સામે સ્વાયત્ત વલણ ન અપનાવે અને તેના સિવાય બીજા કોઈની પણ માનસિક અથવા સક્રિય ગુલામી 


સ્વીકારે નહીં. આ ઇબાદતનો બીજો અર્થ છે. 

ખુદાના એકમાત્ર શાસક હોવાથી અનિવાર્ય થઈ જાય છે કે માનવી તેના આદેશનું પાલન કરે અને તેના 
કાયદાનું અનુસરણ કરે, ન તો પોતે પોતાનો હાકેમ બને અને ન તો તેના સિવાય બીજા કોઈની રાજ્યસત્તા 
સ્વીકારે. આ ઇબાદતનો ત્રીજો અર્થ છે. 

(૭) એટલે કે જયારે આ હકીકત તમારી સામે સ્પષ્ટ કરી દેવામાં આવી છે અને તમને સ્પષ્ટપણે જણાવી 
દેવામાં આવ્યું છે કે આ હકીકત હોવાના કારણે તમારા માટે સાચી કાર્યપદ્ધતિ કઈ છે ત્યારે શું હવે પણ તમારી 
આંખો ખુલશે નહીં અને એ જ ગેરસમજોમાં પડયાં રહેશો જેના કારણે તમારા જીવનનું સમગ્ર વલણ અત્યાર સુધી 
હકીકતની વિરૂદ્ધ રહ્યું છે ? 

(૮) આ નબી સ.અ.વ.ના શિક્ષણનો બીજો મૂળભૂત સિદ્ધાંત છે. પહેલો મૂળભૂત સિદ્ધાંત આ છે કે 
તમારો માલિક માત્ર અલ્લાહ છે એટલા માટે તેની જ ઇબાદત કરો. અને બીજો મૂળભૂત સિદ્ધાંત આ છે કે તમારે 
આ દુનિયામાંથી પાછા જઈને તમારા માલિકને હિસાબ આપવાનો છે. 

(૯) આ કથન દાવો અને દલીલ બશ્નેનું મિશ્રણ છે. દાવો આ છે કે ખુદા બીજી વખત માનવીને પેદા 
કરશે અને તેના માટે દલીલ આ આપવામાં આવી છે કે તેણે જ પહેલી વખત માનવીને પેદા કર્યો. જે માણસ આ 
સ્વીકારતો હોય કે ખુદાએ સર્જનની શરૂઆત કરી છે (અને આનાથી એ નાસ્તિકો કે જે ફકત પાદરીઓના ધર્મથી 
ભાગવા માટે સર્જકવિહીન સર્જન જેવી મુર્ખામીભરી વિચારધારાને અપનાવી લેવા માટે તૈયાર થઈ ગયાં તેમના 
સિવાય બીજો કોણ ઇનકાર કરી શકે છે) તે આ વાતને અશકય અથવા સમજથી પર ઠરાવી શકતો નથી કે એ જ 
ખુદાફરીથી સર્જનનું પુનરાવર્તન કરશે. 


સરઃ યનસ ૧૦ તકહીમલકઅનિ ર 
દષ્ષ્ઝ ૧-૭» ૧૦૩ 


(૧૦) આ એ જરૂરિયાત છે જેના કારણે અલ્લાહતઆલા માનવીને બીજી વખત પેદા કરશે. ઉપર જે 
દલીલ આપવામાં આવી તે આ વાત સાબિત કરવા માટે પૂરતી હતી કે સર્જનનું પુનરાવર્તન શકય છે અને તેને 
અશકય માનવું યોગ્ય નથી. હવે આ જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે સર્જનનું આ પુનરાવર્તન તર્ક અને ન્યાયની 
દૃષ્ટિએ આવશ્યક છે અને આ આવશ્યકતા બીજીવારના સર્જન સિવાય બીજી કોઈ રીતે પૂરી થઈ શકે તેમ નથી. 
ખુદાને પોતાનો એકમાત્ર માલિક માનીને જે લોકો બંદગીનો સાચો રસ્તો અપનાવે તેઓ આના હક્કદાર છે કે 
તેમને તેમની આ સાચી કાર્યશૈલીનો પૂરો બદલો મળે અને જે લોકો હકીકતનો ઇનકાર કરીને તેની વિરૃદ્ધ જીવન 
જીવે તેઓ પણ હકકદાર છે કે તેઓ તેમની આ ગેરવ્યાજબી કાર્યશૈલીનું ખરાબ પરિણામ જુએ. આ જરૂરત જો 
વર્તમાન જગતના જીવનમાં પૂરી ન થઈ રહી હોય (અને દરેક માણસ કે જે દુરાગ્રહી નથી તે જાણે છે કે નથી થઈ 
રહી) તો તેને પૂરી કરવા માટે નિઃશંક બીજીવારનું જીવન અનિવાર્ય છે . (વધુ સમજૂતી માટે જુઓ , સૂરઃ આ'રાફ 
નોંધ ક્રમાંક ૩૦, સૂરઃ હૂદ નોંધ ક્રમાંક ૧૦૫). 

(૧૧) આ આખિરતની માન્યતાની ત્રીજી દલીલ છે. સૃષ્ટિજગતમાં અલ્લાહતઅલાના જે કામો ચારેય 
તરફ દેખાઈ રહ્યાં છે, જેમની મોટી મોટી નિશાનીઓ સૂર્ય અને ચંદ્ર, અને રાત અને દિવસના ભ્રમણના રૂપમાં 
દરેક માણસની સામે હાજર છે, આમાંથી આ વાતનો ખૂબ જ સ્પષ્ટ પુરાવો મળે છે કે આ ભવ્ય દુનિયાનો 
સર્જનહાર કોઈ બાળક નથી જેણે ફકત રમવા ખાતર આ બધું જ બનાવ્યું હોય અને પછી મન ભરાઈ જતાં આમ 
જ આ ઘરને તોડી ફોડી નાખે. સ્પષ્ટપણે દેખાય રહ્યું છે કે તેના દરેક કામમાં વ્યવસ્થા છે , ડહાપણ છે , નીતિઓ 
છે, અને કણેકણના સર્જનમાં એક ઊંડો હેતુ રહેલો છે. પછી જ્યારે તે હિકમતવાળો છે અને હિકમતના ચિહ્ભો 
અને નિશાનીઓ તમારી સામે ખુલ્લી મોજૂદ છે, ત્યારે તેની પાસેથી તમે કેવી રીતે આ અપેક્ષા રાખો છો કે તે 
મનુષ્યને બુદ્ધિ અને નેતિક સભાનતા અને જવાબદારી અને ભોગવટાની સ્વતંત્ર સત્તાઓ એનાયત કર્યા પછી 
તેની જીવનની કારકિર્દીનો હિસાબ કયારેય લેશે નહીં અને બૌદ્ધિક તથા નૈતિકની જવાબદારીના આધારે બદલા 


છુ દિ કો 


અને સજાની જે જરૂરિયાત અનિવાર્ય રીતે જન્મે છે તેને અમસ્તાં જ લટકતી છોડી દેશે . 


આ રીતે આ આયતોમાં આખિરતની માન્યતા રજૂ કરવાની સાથે તેની ત્રણ દલીલો બરબર તર્કબદ્ધ 
ક્રમમાં આપવામાં આવી છેઃ 


પહેલી આ કે બીજું જીવન શકય છે કારણ કે પહેલા જીવનની શકયતા હકીકતના રૂપમાં મોજૃદ છે 

બીજી આ કે બીજા જીવનની જરૂર છે, કેમ કે વર્તમાન જીવનમાં મનુષ્ય પોતાની નૈતિક જવાબદારી 
સાચી કે ખોટી રીતે અદા કરે છે અને તેમાંથી સજા અને બદલાની જે જરૂરત પેદા થાય છે તેના કારણે બુદ્ધિ અને 
ન્યાયનો તકાદો આ જ છે કે બીજું એક જીવન હોય જેમાં દરેક માણસ તેના નૈતિક વલણનું એ પરિણામ જુએ જેનો 
તે હક્કદાર છે. 

ત્રીજી આ કે જ્યારે બુદ્ધિ અને ન્યાયની રૂએ બીજા જીવનની જરૂર છે ત્યારે આ જરૃરિયાત નિઃશંકપણે પૂરી 
કરવામાં આવશે, કેમ કે મનુષ્ય અને સૃષ્ટિનો સર્જક ડહાપણવાળો છે અને ડહાપણવાળા પાસે આ અપેક્ષા કરી 
શકાય નહીં કે ડહાપણ અને ન્યાય જે વસ્તુનો તકાદો કરતાં હોય તેને તે અસ્તિત્વમાં લાવવાથી બાજ રહી જાય. 

ધ્યાનથી જોવામાં આવે તો જણાશે કે મૃત્યુ પછીના જીવનને દલીલો વડે સાબિત કરવા માટે આ જ ત્રણ 
દલીલો શકય છે અને આ જ પૂરતી પણ છે. આ દલીલો પછી જો કોઈ વસ્તુની કસર રહી જતી હોય તો તે ફકત આ 
છે કે મનુષ્યને આંખો વડે દેખાડી દેવામાં આવે કે જે વસ્તુ શકય છે, જેના અસ્તિત્વમાં આવવાની જરૂર પણ છે, 
અને જેને અસ્તિત્વમાં લાવવી ખુદાના ડહાપણનો તકાદો પણ છે, તે જો આ તારી સામે મોજૂદ છે. પરંતુ આ કસર 
કોઈ પણ રીતે વર્તમાન દુનિયાના જીવનમાં પૂરી કરવામાં આવશે નહીં, કારણ કે જોઈને ઈમાન લાવવું કોઈ અર્થ 
ઘરાવતું નથી. અલ્લાહતઆલા માનવીની જે પરીક્ષા લેવા માગે છે તે તો છે જ આ કે અનુભવ અને દર્શનથી પર 


સરઃ યનસ ૧૦ તકહીમલકઅનિ ર 
દષ્ષ્ઝે ૧-૭» ૧૦૩ 


છાઈ મામાને મૂન 


ઈક નળ 


હકીકતમાં જે લોકો અમારી સાથે મુલાકાતની અપેક્ષા રાખતાં નથી અને દુનિયાના જીવન 
ઉપર જ રાજી અને સંતુષ્ટ થઈ ગયાં છે, અને જે લોકો અમારી નિશાનીઓ તરફથી ગાફેલ છે, 
તેમનું આખરી ઠેકાણું જહજ્ઞમ હશે એ બૂરાં કામોના બદલામાં જેની કમાણી તેઓ (તેમની આ 
ખોટી માન્યતાઓ અનેખોટી વર્તનશૈલીના કારણે) કરતા રહ્યાં. 

અને આ પણ હકીકત છે કે જે લોકો ઈમાન લાવ્યાં (એટલે કે જેમણે એ સત્યોનો સ્વીકાર 
કરીલીધોજેઆ 


હકીકતોને શુદ્ધ વિચારધારા અને સાચી દલીલો વડે માને છે કે નહીં. 

આના અનુસંધાનમાં બીજો એક મહત્ત્વનો વિષય પણ વણવી દેવામાં આવ્યો છે જે ઊંડો વિચાર માગી 
લે છે. કહ્યું કે “અલ્લાહ પોતાની તિશાનીઓને ખોલી ખોલીને રજૂ કરી રહ્યો છે એ લોકો માટે જે જ્ઞાન ધરાવે છે” 
અને “અલ્લાહની પેદા કરવામાં આવેલી દરેક વસ્તુમાં નિશાનીઓ છે એ લોકો માટે જે ગુણોના બદલે દોષ 
જોવાથી બચવા માગે છે.”' આનો અર્થ આ છે કે અલ્લાહતઆલાએ અત્યંત ડહાપણપૂર્વક જીવનના દશ્યોમાં 
ચારેય તરફ નિશાનીઓ ફેલાવી રાખી છે જે દશ્યોની પાછળ છૂપાયેલી હકીકતો તરફ સ્પષ્ટપણે ઇશારો કરી રહી 
છે. પરંતુ આ નિશાનીઓ વડે હકીકત તરફ ફક્ત એ જ લોકો પહોચી શકે છે જેમની અંદર આ બે ગુણો હોયઃ 

એક આ કે તેઓ અંધશ્રદ્ધાપ્રેરિત પૂર્વગ્રહોથી મુક્ત થઈને જ્ઞાન મેળવવાના એ સાધનોનો ઉપયોગ કરે 
જે અલ્લાહે મનુષ્યને આપ્યાં છે. 

બીજું આ કે તેમની અંદર પોતાનામાં આ ઈચ રહેલી હોય કે ખોટું કરવાથી બચે અને સાચો માર્ગ 
અખત્યાર કરે. 

(૧૨) અહીં ફરીથી દાવો કરવાની સાથે સાથે તેની દલીલ પણ ઇશારામાં જણાવી દેવામાં આવી છે. 
દાવો આ છે કે આખિરતની માન્યતાનો ઈનકારનું અનિવાર્ય અને નકકી પરિણામ જહક્નમ છે અને દલીલ આ છે 
કેઆ અકીદાનો ઈનકાર અથવા આ અકીદાથી ગાફેલ બનીને માનવી એ બૂરાઈઓ કમાય છે જેની સજા જહન્નમ 
સિવાય બીજી કોઈ હોઈ શકે નહીં. આ એક હકીકત છે અને હજારો વર્ષોનો માનવીના વર્તનનો અનુભવ આના 
માટે સાક્ષી છે. જે લોકો ખુદાની સામે પોતાની જાતને ઉત્તરદાયી અને જવાબદાર માનતાં નથી, જે આ વાતથી 
ડરતાં નથી કે તેમણે છેવટે ખુદાને પોતાના સમગ્ર જીવનની કારકિર્દીની હિસાબ આપવાનો છે, જે આ ધારણા 
કરીને કામ કરે છે કે જીવન માત્ર આ જ દુનિયાનું જીવન છે , જેમની નજીક સફળતા અને “નિષ્ફળતાનું માપદંડ 
ફક્ત આ છે કે આ દુનિયામાં માણસે કેટલા પ્રમાણમાં સમૃદ્ધિ, વૈભવ, એશઆરામ, ખ્યાતિ અને શક્તિ પ્રાપ્ત 
કર્યા અને જે તેના આ જ ભૌતિકવાદી ખ્યાલોના કારણે અલ્લાહની આયતોને ધ્યાન આપવાને લાયક માનતાં 


સરઃ યનસ ૧૦ તકહીમલકઅનિ ર 
દષ્ષ્ઝ ૧૭» ૧૦૩ 


નથી, તેમનું સમગ્ર જીવન મિથ્યા બની રહે છે. તેઓ દુનિયામાં નિરંકુશ ઊંટની જેમ જીવન ગુજારે છે, અત્યંત 
ખરાબ નીતિમત્તા અને ગુણો કમાય છે, ખુદાની ધરતીને જોરજુલમ અને ઝઘડાં-ફસાદ તથા અપરાધોથી ભરી દે 
છે, અને આના લીધે જહન્ઞમના હક્કદાર બની જાય છે. 

આ આપખિરતની માન્યતા માટે એક અલગ પ્રકારની દલીલ છે. પહેલી ત્રણ દલીલો તાર્કિક પ્રકારની 
દલીલો હતી, અને આ અનુભવ પ્રકારની દલીલ છે. અહીં આને ફક્ત ઈશારામાં વર્ણવવામાં આવી છે પરંતુ 
કુરઆનમાં અલગ અલગ પ્રસંગોએ આપણને આની વિગતો મળે છે. આ દલીલનો ટૂંકસાર આ છે કે માનવીનું 
વ્યક્તિગત વલણ તેમજ માનવીય જૂથોનું સામાજિક વલણ ત્યાં સુધી યોગ્ય હોઈ શકે નહીં જયાં સુધી આ 
સભાનતા અને આ વિશ્વાસ માનવીય ચારિત્ર્યના પાયામાં ઊતરેલાં ન હોય કે અમારે ખુદાની સામે અમારા 
કર્મોનો હિસાબ આપવાનો છે. હવે વિચારવાનું આ છે કે આવું શા માટે છે ? શું કારણ છે કે આ સભાનતા અને 
વિશ્વાસ ગુમ થતાં કે નબળાં પડતાં જ, માનવીય ચારિત્ર્યનું ગાહું બૂરાઈના રસ્તા ઉપર ચાલવા માંડે છે. જો 
આખિરતની માન્યતા સર્વસંમત હકીકત ન હોત અને તેનો ઇનકાર હકીકતથી વિરૂદ્ધ ન હોત તો શકય ન હતું કે 
આ એકરાર અને ઇનકારના આ પરિણામો અનિવાર્યપણે સતત રીતે આપણા અનુભવમાં આવત. એક જ 
વસ્તુમાંથી સતત રીતે સાચા પરિણામોનું આવવું અને તેના અભાવમાં પરિણામોનું હંમેશાં ખોટું પડવું આ 
વાતનો નક્કરપુરાવો છે કે તે વસ્તુ પોતે જ સાચી છે. 

આના જવાબમાં ઘણી વખત આ દલીલ રજૂ કરવામાં આવે છે કે આખિરતનો ઈનકાર કરનારા ઘણા 
લોકો એવાં છે જેમની નેતિકતાની ફિલસૂફી અને કાર્ય કરવાના નિયમો નર્યા ભૌતિકવાદ ઉપર આધારિત છે, 
આમ છતાં પણ તેઓ ઘણું સારું એવું શુદ્ધ ચારિત્ર્ય ધરાવે છે અને તેમના હાથે જોરજુલમ અને ઝઘડાં-ફસાદ થતાં 
નથી બલકે તેઓ તેમના મામલાઓમાં સદાચારી અને માનવજાતિના સેવકો હોય છે. પરંતુ આ દલીલની 
નબળાઈ થોડી જ વારમાં જાહેર થઈ જાય છે. બધી જ ભૌતિકવાદી અધર્મી ફિલસૂફીઓ અને વિચારધારાઓની 
ચકાસણી કરી જોઈએ. કયાંય એ નેતિક સદ્ગુણો અને વ્યવહારુ સદકાર્યો માટે કોઈ આધાર તમને મળશે નહીં કે 
જેનો શ્રેય આ “સદાચારી” નાસ્તિકોને આપવામાં આવે છે. કોઈ તાર્કિક દલીલ વડે આ સાબિત કરી શકાય તેમ 
નથી કે આ અધર્મી ફિલસૂફીઓમાં સત્યનિષ્ઠા, પ્રમાણિકતા, ઈમાનદારી, વચનપાલન, ન્યાય, દયા, ઉદારતા, 
બલિદાનની ભાવના, હમદર્દી, આત્મસંયમ, શીલવાનતા સત્યપ્રિયતા અને ફરજોની અદાયગી માટેના 
ચાલકબળો છે. ખુદા અને આખિરતની અવગણના કરી દીધા પછી નીતિમત્તા માટે જો કોઈ વ્યવહારૂ વ્યવસ્થા 
ઊભી થઈ શકતી હોય તો તે માત્ર ઉપયોગિતા (ળંત્વળંદ્ાણંડ11)ના આધારો ઉપર જ ઊભી થઈ શકે છે. 
બાકીની બધી જ નૈતિક ફિલસૂફીઓ ફકત ધારણા આધારિત અને પુસ્તકીય છે, નહીં કે વ્યવહારૂ. અને 
ઉપયોગિતા જે નૈતિકતાનું સર્જન કરે છે તેને ભલે ગમે તેટલી વિસ્તારવામાં આવે છતાં તે આનાથી આગળ જતી 
નથી કે માણસ એ કામ કરે જેનો કોઈ લાભ આ દુનિયામાં તેની પોતાની તરફ અથવા એ સમાજની તરફ કે જેની 
સાથે તે સંબંધ ધરાવે છે, પાછો આવવાની અપેક્ષા હોય. આ એ વસ્તુ છે જે ફાયદાની અપેક્ષા અને નુકસાનના 
ભયના આધારે માનવી પાસે સત્ય અને જૂઠ, પ્રમાણિકતા અને અપ્રમાણિકતા, ઈમાનદારી અને બેઇમાની, 
વફાદારી અને ગદ્દારી, ન્યાય અને અન્યાય, એટલે કે દરેક સદ્કાર્ય અને તેનાથી વિરૂદ્ધના કૃત્યનું આચરણ 
સંજોગો પ્રમાણે કરાવી શકે છે. આ નૈતિકતાનો ઉત્તમ નમૂનો વર્તમાન સમયની અંગ્રેજ પ્રજા છે જેને ઘણી વખત 
આ વાતના ઉદાહરણ રૂપે રજૂ કરવામાં આવે છે કે જીવનની ભૌતિકવાદી વિચારધારા ધરાવવા છતાં તેમજ 
આખિરતના ખ્યાલથી મુકત હોવા છતાં આ પ્રજાના લોકો સામાન્ય રીતે બીજા લોકોની સરખામણીમાં વધુ સાચા, 
ઈમાનદાર, વચનનું પાલન કરનારાં, ન્યાયપ્રિય અને વ્યવહારમાં ભરોસાને પાત્ર છે. પરંતુ હકીકત આ છે કે 
ફાયદાકારક નીતિમત્તાના બિનટકાઊ હોવાનો સૌથી વધુ સ્પષ્ટ અમલી પુરાવો આપણને આ જ કોમના 


સરઃ યનસ ૧૦ તકહીમલક્અનિ ર 
દષ્ષ્ઝ ૧-૭» ૧૦૩ 


હહ ગ્ટઝ્ટઝ ક્લાક 
ડાઉ. ગ્થ્-૦ કહું ઈઝ 


2૭5-789 તિ જદ જદ્રદ્ધ વ 


દરગાહ 20 ભઇ ક જાર દ 


ભ લઝ 


ગ્રંથમાં રજૂકરવામાં આવ્યાં છે) અને સદકાર્યો કરતા રહ્યાં તેમને તેમનો માલિક તેમના ઈમાનના 
ક્રારણે સીધા રસ્તે ચલાવશે, નિયામતોથી ભરપૂર જશતોમાં તેમની નીચે નદીઓ વહેશે” ત્યાં 


તેમનો સાદ આ હશે કે “પાક છે તું હે અલ્લાહ,” તેમની દુઆ આ હશે કે “સલામતી થાઓ” અને 
તેમની દરેક વાતનું સમાપન આની ઉપર થશે કે “સર્વપ્રશંસા અલ્લાહ 


ચારિત્ર્યમાં જોવા મળે છે. જો હકીકતમાં અંગ્રેજોમાં સચ્ચાઈ, ન્યાયપ્રિયતા, સત્યાનિષ્ઠા અને વચનપાલનના ગુણો 
આ વિશ્વાસ અને માન્યતા ઉપર આધારિત હોત કે આ ગુણો જાતે જ સનાતન નૈતિક ગુણો છે તો પછી આ કેવી રીતે 
બન્યું હોત કે દરેક અંગ્રેજ તેના વ્યક્તિગત ચારિત્ર્યમાં તો આ ગુણો ધારણ કરતો હોત પરંતુ સમસ્ત પ્રજા ભેગી 
મળીને જેમને તેમના પ્રતિનિધિ અને તેમની સામાજિક બાબતોના નેતા બનાવે છે તેઓ તેનું રાજ્ય અને 
આંતરરષ્ટ્રિય મામલાઓ ચલાવવામાં જાહેરમાં જૂઠ, વચનભંગ, જુલમ, અન્યાય અને અપ્રમાણિકતાનો 
ઉપયોગ કરત અને સમસ્ત પ્રજાનો વિશ્વાસ તેમને મળતો રહેત ? શું આ વસ્તુ આ વાતનો સ્પષ્ટ પુરાવો નથી કે આ 


લોકો સનાતન નૈતિક મૂલ્યોમાં માનતાં નથી બલકે દુનિયાના લાભોની દષ્ટિએ એક સાથે બે વિરોધાભાસી નૈતિક 
વલણો અપનાવે છે અને અમલ કરી શકે છે? 


આમ છતાં જો કોઈ ખુદાનો અને અખિરતનો ઈનકાર કરનાર હકીકતમાં દુનિયામાં એવો મોજૂદ છે જે 
હંમેશાં કેટલીક નેકીઓનો પાબંદ અને કેટલીક બૂરાઈઓથી દૂર છે તો હકીકતમાં તેની આ નેકી અને પરેજી તેની 
ભૌતિકવાદી જીવનની વિચારધારાનું પરિણામ નથી બલકે એ ધાર્મિક અસરોનું પરિણામ છે જે સભાનતા વિના 
તેના મનની અંદર મોજૂદ છે. તેની નૈતિક મૂડી ધર્મમાંથી ચોરેલી છે અને તેને તે ગેરવ્યાજબી રીતે અધાર્મિકતામાં 
ઉપયોગ કરી રહ્યો છે. કેમ કે તે તેના અધાર્મિકતા અને ભૌતિકવાદના ખજાનામાં આ મૂડીના સ્રોતનો ઉલ્લેખ 
હરગિજ કરી શકતો નથી. 

(૧૩) આ વાકય ઉપર ઉપરછલ્લી નજર નાખીને આગળ વધી ન જશો. આના વિષયનો ક્રમ ઊંડો 
વિચાર માગી લે છેઃ 

આ લોકોને આખિરતના જીવનમાં જન્નત શા માટે મળશે ? 
જીવનમાં સીધા રસ્તા ઉપર ચાલ્યાં. દરેક કામમાં , જીવનના દરેક ક્ષેત્રમાં , દરેક અંગત અને સામાજિક મામલામાં 
તેમણે સાચી રીત અપનાવી અને ખોટી રીતોને છોડી દીધી. 

આ લોકોને જીવનના દરેકે દરેક વળાંકે અને દરેક બે રસ્તા ઉપર સાચા અને ખોટા, સત્ય અને અસત્ય, 
યોગ્ય અને અયોગ્યનો વિવેક કેવી રીતે પ્રાપ્ત થયો ? અને પછી આ વિવેક પ્રમાણે સીધા રસ્તે મજબૂતાઈપૂર્વક 
ચાલવાની તથા અવળા રસ્તે જવાથી બચવાની શક્તિ તેમને કયાંથી મળી ? --તેમના માલિક તરફથી કેમ કે તે 


સરઃ યનસ ૧૦ તકહીમલકઅનિ ર 
દષ્ષ્ઝ ૧૭» ૧૦૩ 


ક ક નળ જ હુ ક 
કડક લપઇકજઠકુક %5 


99૧૪ 


તમામ જગતના માલિકના જ માટે છે.” (રુકૂઅ ૧) 

જો ક્યાંક અલ્લાહ લોકોની સાથે ખરાબ મામલો કરવામાં પણ એટલી જ ઉતાવળ કરત 
જેટલી તેઓ દુનિયાની ભલાઈ 
જ જ્ઞાનના માર્ગદર્શન અને આચરણની અનુકૂળતાઓનો મૂળ સ્ત્રોત છે. 

તેમનો માલિક તેમને આ માર્ગદર્શન અને આ અનુકૂળતા શા માટે આપતો રહ્યો? --તેમના ઈમાનના 


કારણે. 

આ પરિણામો જે ઉપર દશવ્યાં છે તે કયા ઈમાનના પરિણામ છે ? ---એ ઈમાનના નહીં જે ફક્ત 
માની લેવાના અર્થમાં હોય પરંતુ એ ઈમાનના પરિણામ છે જે ચારિત્ર્યનો આત્મા બની જાય અને જેની તાકાત 
વડે નીતિમત્તા અને આચરણમાં ભલાઈ પ્રગટ થવા માંડે. તમારા શારીરિક જીવનમાં તમે પોતે જુઓ છો કે 
જીવનનું ટકવું, સ્વાસ્થ્ય, કાર્યશક્તિ અને જીવનના આનંદની પ્રાપ્તિ યોગ્ય પ્રકારના ખોરાક ઉપર અવલંબે છે. 
પરંતુ આ પરિણામો એ ખોરાકના નથી હોતાં જે માત્ર ખાઈ લેવાના અર્થમાં હોય, પરંતુ એ ખોરાકના હોય છે જે 
પચીને લોહી બને અને નસેનસમાં પહોંચીને શરીરના દરેક ભાગને એ શક્તિ પૂરી પાડે જેનાથી તે પોતાના 
ભાગની કામગીરી યોગ્ય રીતે કરવા માંડે. બરાબર આવી જ રીતે નૈતિક જીવનમાં પણ માર્ગદર્શનનું મળવું સાચી 
દૃષ્ટિ, સચ્ચાઈ માર્ગે ચાલવું તથા છેવટે સફળતાની પ્રાપ્તિ સાચી માન્યતાઓ ઉપર અવલંબે છે, પરંતુ આ 
પરિણામો એ માન્યતાઓનાં નથી જે ફક્ત મૌખિક હોય અથવા દિલ અને દિમાગના કોઈ ખૂણામાં નકામી પડી 


હોય, બલકે એ માન્યતાઓનાં છે જે મનમાં ઊતરીને વિચારશૈલી અને પ્રકૃતિનો સ્વભાવ તથા મિજાજ બની 
જાય, અને ચારિત્ર્ય તથા જીવનની તરાહના રૂપમાં પ્રગટ થાય. ખુદાના કુદરતી કાનૂનમાં એ માણસ કે જે ખાધા 
પછી પણ ન ખાનારની જેમ રહે એ ઇનામોને પાત્ર બનતો નથી જે ખાઈને પચાવનાર માટે રાખવામાં આવ્યાં છે . 


પછી શા માટે અપેક્ષા રાખવામાં આવે કે તેના નૈતિક કાનૂનમાં એ માણસ જે માનીને ન માનનારની જેમ રહે તે એ 
ઇનામોને પાત્ર બની શકે જે માનીને સત્કર્મબનનાર માટે રાખવામાં આવ્યાં છે? 


(૧૪) અહીં નાજુક રીતે આ જણાવવામાં આવ્યું છે કે દુનિયાના પરીક્ષાખંડમાંથી સફળ થઈને નીકળ્યા 
પછી તથા નિયામતોથી ભરપૂર જક્નતોમાં પહોચી ગયા પછી આ નહીં થાય કે આ લોકો બસ ત્યાં પહોંચતાંની 
સાથે જ એશઆરામની વસ્તુઓ ઉપર ભૂખ્યાંની જેમ તૂટી પડશે અને ચારેય તરફ આ અવાજ આવતાં હશે કે 
લાવો હૂર, લાવો શરાબ અને સંગીત શરૂ કરો જેમ કે જન્નતનું નામ સાંભળતાં જ કેટલાક કમઅક્કલ લોકોના 
મગજમાં તેનું ચિત્ર ઊભું થવા માંડે છે. બલકે હકીકતમાં સત્કર્મી ઈમાનવાળા લોકો દુનિયામાં ઊંચી 
વિચારસરણીઓ તથા ઉમદા નૈતિક મૂલ્યો ઉપર અમલ કરીને, પોતાની લાગણીઓને શણગારીને, પોતાની 
ઈચ્છાઓને સુધારીને, પોતાના ચારિત્ર્યને શુદ્ધ બનાવીને, જે પ્રકારના ઉત્તમ વ્યક્તિત્વો તેમની અંદર પેદા કરશે 
તેઓ જ દુનિયાના વાતાવરણથી અલગ, જક્નતના પવિત્રતમ વાતાવરણમાં વધારે સુંદર બનીને બહાર આવશે 
અને તેમના એ જ ગુણો, જે તેમણે દુનિયામાં વિકસાવ્યા હતાં, ત્યાં તેમની પૂરી શાન સાથે તેમના ચારિત્ર્યોમાં 
પ્રગટ થશે. તેમનો સૌથી પ્રિય કામ એ જ અલ્લાહની પ્રસંશા અને પવિત્રતાનું ગાન હશે જેનાથી તેઓ દુનિયામાં 
પરિચિત હતાં, અને તેમના સમાજમાં એ જ પરસ્પર એકબીજા માટે સલામતીની ભાવના વ્યક્ત કરવાની 
લાગણી હશે જેને દુનિયામાં તેમણે તેમના સામાજિક વ્યવહારનો આત્મા બનાવેલી હતી. 


સરઃ યનસ ૧૦ તકહીમલકઅનિ ર 
દષ્ષ્ઝ ૧૭» ૧૦૩ 


૮૮ “77-92 ક ૮4.4 44 “797-929. ક 
કકઝનનતાનમ#-૧%% 
ત્તત્રક ત્ર 9 “72૮: તાદ ૮૯ 4 “ક7/.--224 
કક ઉ્ઈ ઈવ શ્રીગ્કઉ કફ 

222, 25૪2 ના 272૬627 
ઝડ હ. હ [તડ લાઠાડ 


ક ક્ત ય હા. 22 જિ 24૪4 ત્રિત ૮4424૮#% ૮ 
ફ્જ ક 
કડ, 816461284૦6 %5 4 


માગવામાં ઉતાવળ કરે ક તો તેમની કર્મ કરવાની મહેતલ ક્યારનીય સમાપ્ત કરી દેવામાં આવી 
હોત. (પરંતુ અમારી આ રીત નથી) તેથી અમે એ લોકોને જે અમારી મુલાકાતની અપેક્ષા રાખતાં 
નથી તેમના વિદ્રોહમાં ભટકવા માટે છૂટ આપી દઈએ છીએ. મનુષ્યની સ્થિતિ આ છે કે જ્યારે 
તેની ઉપર કોઈ સખત સમય આવે છે ત્યારે ઊભા અને બેઠાં અને સૂતાં અમને પોકારે છે, પરંતુ 
જ્યારે અમે તેની મુસીબત ટાળી દઈએ છીએ ત્યારે એવી રીતે અભિમાનમાં આવી જાય છે કે જાણે 


તેણે ક્યારેય તેના કોઈ ખરાબ સમયે અમને પોકાર્યા જ ન હતાં. આવી રીતે હદથી વધી જનારાંઓ 
માટે તેમના કરતૂકો આકર્ષક બનાવી દેવામાં આવ્યાં છે. લોકો, તમારી પહેલાંની કોમોને” (જે 
પોતપોતાના જમાનામાં ઉન્ઞતિના શિખર ઉપર હતી) અમે નષ્ટ કરી દીધી 


(૧૫) ઉપરોકત પ્રાસ્તાવિક કથનો પછી હવે શિખામણ અને સમજાવટનું વકતવ્ય શરૂ થાય છે. આ 
વકતવ્યને વાંચતા પહેલાં તેની પૃષ્ઠભૂમિ વિષે બે વાતો ધ્યાનમાં રહેવી જોઈએ : 

પહેલી, આ પ્રવચનના થોડા સમય પહેલાં એ લાંબો અને આફતોથી ભરેલો દુષ્કાળ પૂરો થયો હતો 
જેની પીડાથી મકકાના લોકો ચિત્કારી ઊઠ્યા હતાં. આ દુષ્કાળના સમયમાં કુરેશના આગેવાનોની અકકડ 
ગરદનો સાવ નમી ગઈ હતી. દુઆઓ માગતા અને આજીજીઓ કરતા હતાં. મૂર્તિપૂજામાં ઘટાડો થઈ ગયો 
હતો, એક ખુદા તરફ વળવાનું વલણ વધી ગયું હતું અને વાત એટલે સુધી પહોચી હતી કે આખરે અબૂ સુફયાને 
આવીને નબી સ.અ.વ.ને વિનંતી કરી કે આપ ખુદા સમક્ષ આ આફતને ટાળવા માટે દુઆ કરો. પરંતુ જયારે 
દુષ્કાળ દૂર થઈ ગયો, વરસાદ પડવા લાગ્યો અને ખુશહાલીનો જમાનો આવ્યો ત્યારે આ લોકોનો એ જ વિદ્રોહ 
તથા બૂરાં કામો તેમજ સત્યદીનની વિરૂદ્ધની એ જ પ્રવૃત્તિઓ ફરીથી શરૂ થઈ ગઈ અને જે દિલો ખુદાની તરફ 
વળવા લાગ્યા હતાં તે ફરીથી તેમની અગાઉની ગફલતોમાં ડૂબી ગયાં. (જુઓ સૂરઃ નહ્લ આયત ૧૧૩, સૂરઃ 
અલમુ'મિનૂન આયતો ૭૫ થી ૭૭, સૂરઃદુખાન આયતો ૧૦થી ૧૬). 

બીજી, નબી સ.અ.વ. જયારે પણ આ લોકોને સત્યનો ઈનકાર કરવાના અંજામથી ડરાવતા હતાં ત્યારે 
આ લોકો જવાબમાં આ જ કહેતા હતાં કે તમે જે ખુદાઈ આફતની ધમકીઓ આપો છો તે આવી કેમ નથી જતી? 
તેના આવવામાં વિલંબ શા માટે થઈ રહ્યો છે? 


સરઃ યનસ ૧૦ તકહીમલક્અનિ ર 
દષ્ષ્ઝ ૧૭» ૧૦૩ 


# 72 2.072 ક તળ 
કિ ઝાક કનાન  ક-ક્ઈદોક કાક 
9-૦૦૦%૫૪ 2% ક 
શ૮2 ન 2£1?#:7 જહ 


પડા 05 1% હા 
સિ સિ મ 5 ૪. 52 5 52 પ્ર્જ્ઠ્ 


કઝ 2 ૮7ન્ 2722# 4 
ક મમમ ડાહઈડ્ઝ 


થી 


દિ 092109 કદિ ડક 


જ્યારે તેમણે જુલમનો માર્ગ અપનાવ્યો” અને તેમના પયગમ્બરો તેમની પાસે ખુલ્લી નિશાનીઓ 
લઈને આવ્યાં અને તેઓ ઈમાન લાવ્યાં જ નહીં. આવી રીતે અમે ગુનેગારોને તેમના ગુનાઓનો 
બદલો આપતાં હોઈએ છીએ. હવે તેમના પછી અમે તમને ધરતીમાં તેમની જગ્યા આપી છે કે 
જેથી જોઈએ કે તમે કેવાં કામ કરો છો. “ 

જ્યારે તેમને અમારી સ્પષ્ટ વાતો સંભળાવવામાં આવે છે ત્યારે એ લોકો જે અમારી સાથે 
મુલાકાતની અપેક્ષા રાખતાં નથી, કહે છે કે “આના બદલે બીજો કોઈ કુઆંન લાવો અથવા આમાં 
થોડો ફેરફાર કરો. “હે મુહમ્મદ, આમને કહો “મારું આ કામ નથી કે મારા તરફથી આમાં કોઈ 


ફેરફાર કરી નાખું. હું તો માત્ર એ વહીનો અનુયાયી છું જે મારી પાસે 


આની સામે કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે ખુદા લોકો ઉપર દયા અને કૃપા કરવામાં જેટલી ઉતાવળ કરે છે 
તેટલી ઉતાવળ તેમને સજા આપવામાં અને ગુનાઓ બદલ ઝડપી લેવામાં નથી કરતો. તમે ઇચ્છો છો કે જેવી 
રીતે તેણે તમારી દુઆઓ સાંભળીને દુષ્કાળની આફત ઝડપથી દૂર કરી દીધી એવી જ રીતે તે તમારા પડકારો 
સાંભળીને અને તમારી વિદ્રોહપુર્ણ પ્રવૃત્તિઓ જોઈને આફત પણ તરત જ મોકલી દે. પરંતુ ખુદાની રીત આ 
નથી. લોકો ભલે ગમે તેટલાં વિદ્રોહી કૃત્યો કર્યે જાય, તે તેમને ઝડપી લેતાં પહેલાં સુધરી જવાની તક આપે છે. 
સતત ચેતવણીઓ મોકલતો રહે છે અને ઢીલી દોરી આપતો રહે છે, એટલે સુધી કે જયારે છૂટછાટની સીમા 
આવી જાય છે ત્યારે કર્મના બદલાનો નિયમ લાગુ કરવામાં આવે છે. આ તો છે ખુદાની રીત. અને આનાથી 
ઊલટું નાસમજ લોકોની રીત આ છે જે તમે અપનાવી કે જયારે આફત આવી ત્યારે ખુદા યાદ આવવા માંડ્યો, 
ગળગળા થઈ ગયાં અને આજીજીઓ કરવા માંડ્યાં, અને જેવો રાહતનો જમાનો આવ્યો કે બધું જ ભૂલી ગયાં. 
આ જ એ લક્ષણો છે જેના વડે કોમો પોતાને અલ્લાહની આફતને પાત્ર બનાવે છે. 

(૧૬) આયતમાં છર કર્ન શબ્દનો ઉપયોગ થયો છે જેનો અર્થ સામાન્ય રીતે અરબી ભાષામાં એક 
“યુગના લોકો” થાય છે, પરંતુ કુઓનિમજીદમાં જે રીતે જુદા જુદા પ્રસંગોએ આ શબ્દનો ઉપયોગ કરવામાં 
આવ્યો છે તેના ઉપરથી લાગે છે કે હરક નો મતલબ એ કોમ છે જે પોતાના યુગમાં ખૂબ જ ઉન્નતિના શિખરે હોય 


સરઃ યનસ ૧૦ તકહીમલકઅનિ ર 
દષ્ષ્ઝ ૧૭» ૧૦૩ 


જક ન 


%કપ્ટપંડષ્ટેઃ 5 


શ ક» 404 કક સડક, તિન 


ત્ર 7 22 કન ન્જદ્ ક 


ઈવ૦ હયા જા 


મોકલવામાં આવે છે. જો હું મારા માલિકની નાફરમાની કરું તો મને એક ભારે ભયાનક કારી 
સજાનો ડર છે” અને કહો “જો અલ્લાહની ઈચ્છા આ જ હોત તો હું આ કુરબાન તમને કદાપિ 
સંભળાવત નહી અને અલ્લાહ તમને આની ખબર સુદ્ધાં ન આપત. છેવટે આ પહેલાં હું આખી 
જિંદગી તમારી વચ્ચે પસાર કરી ગયો છું, શું તમે બુદ્ધિ ચલાવતાં નથી ?*' પછી તેના 


શ્ર”ત 


તથા સંપૂર્ણ રીતે અથવા મહદશે દુનિયાના નેતૃત્વ ઉપર બિરાજતી રહી હોય. આવી કોમનો વિનાશ ફક્ત આ જ 
અર્થ ધરાવતો નથી કે તેની પેઢીને સંપૂર્ણપણે નષ્ટ જ કરી દેવામાં આવે, બલકે તેને ઉન્નતિ અને નેતૃત્વના સ્થાન 
ઉપરથી પાડી દેવી, તેની સંસ્કૃતિ અને સભ્યતાનો નાશ થઈ જવો, તેના વ્યકિત્વનું ખતમ થઈ જવું અને તેના 
ભાગોનું ટૂકડે ટૂકડાં થઈને બીજી કોમોમાં ખોવાઈ જવું, આ પણ વિનાશનું જ એક રૂપ છે. 

(૧૭) આ -ન્‍48 રુલ્મ શબ્દ એ મર્યાદિત અર્થોમાં નથી જે સામાન્ય રીતે સમજવામાં આવે છે, પરંતુ આ 
એ તમામ ગુનાઓના આવરી લે છે જે મનુષ્ય બંદગીની સીમાઓને ઓળંગીને કરે છે. (સમજૂતી માટે જુઓ સૂરઃ 
બકરહનોં.ક્ર. ૪૯) 

(૧૮) ધ્યાનમાં રહે કે સંબોધન અરબસ્તાનના લોકોને કરવામાં આવી રહ્યું છે. અને તેમને કહેવામાં 
આવી રહ્યું છે કે પુરોગામી કોમોને પોતપોતાના જમાનામાં કામ કરવાની તક આપવામાં આવી હતી, પરંતુ 
તેમણે છેવટે અન્યાય અને વિદ્રોહનો માર્ગ અપનાવ્યો અને જે નબીઓ તેમને સીધો રસ્તો દેખાડવા માટે 
મોકલવામાં આવ્યા હતાં તેમની વાત તેમણે ન માની એટલા માટે તે અમારી પરીક્ષામાં નિષ્ફળ નીવડી અને 
મેદાનમાંથી દૂર કરી દેવામાં આવી. હવે હે આરબો, તમારો વારો આવ્યો છે. તમને તેમની જગ્યાએ કામ 
કરવાની તક આપવામાં આવે છે, તમે એ પરીક્ષાસ્થળમાં ઊભાં છો જેમાંથી તમારા પુરોગામીઓને નિષ્ફળ 
જવાથી કાઢી મૂકવામાં આવેલાં છે . જો તમે ઇચ્છતા ન હોવ કે તમારો પણ એ જ અંજામ આવે જે તેમનો આવ્યો 
તો આ તક જે તમને આપવામાં આવી રહી છે, તેનો સાચો ફાયદો ઊઠાવો. પુરોગામી કોમોના ઈતિહાસમાંથી 
પદાર્થપાઠ લો અને એ ભૂલોનું પુનરાવર્તન ન કરો જે તેમના વિનાશનું કારણ બની. 

(૧૯) તેમનું આ કથન પહેલાં તો એ ધારણા ઉપર આધારિત હતું કે મુહમ્મદ સ.અ.વ. જે કંઈ પ્રસ્‍તુત 
કરી રહ્યાં છે તે ખુદા તરફથી નથી પરંતુ તે તેમના મગજની ઉપજ છે અને તેને ખુદાના નામે ચઢાવીને તેમણે ફકત 
એટલા માટે પ્રસ્તુત કર્યું છે કે તેમની વાતનું વજન વધી જાય. બીજું, તેમનો આશય આ હતો કે તમે તૌહીદ અને 
આખિરત અને નૈતિક બંધનોની ચર્ચા શા માટે શરૂ કરી, જો માર્ગદર્શન આપવા માટે જ આવ્યાં હોવ તો કોઈ 
એવી વસ્તુ રજૂકરો જેનાથી લોકોનું ભલું થાય અને તેમની દુનિયા બનતી દેખાય. આમ છતાં જો તમે તમારા આ 
સંદેશને સહેજેય બદલવા માગતા ન હોવ તો ઓછામાં ઓછી તેમાં આટલી લચક તો પેદા કરો કે અમારી અને 
તમારી વચ્ચે થોડું ઘણું સમાધાન કરી શકે. થોડુંક અમે તમારું માનીએ, થોડુંક તમે અમારું માની લો. તમારી 


સરઃ યનસ ૧૦ તકહીમલક્અનિ ર 
વ દષ્ષઝ ૧૭૩ ૧૭૩ 


તૌહીદમાં થોડુંક અમારા શિ્ક માટે, તમારી ખુદાપરસ્તીમાં થોડુંક અમારા સ્વાર્થ અને દુનિયાના હિતો માટે તથા 
આખિરતની માન્યતામાં થોડીક અમારી આ આશાઓ માટે પણ ગુંજાશ હોવી જોઈએ કે દુનિયામાં અમે જેમ 
ઇચ્છીએ તેમ કરતાં રહીએ, આખિરતમાં કોઈને કોઈ રીતે અમારી મુક્તિ જરૂર થઈ જાય. બીજું, તમારા આ 
ચોકક્સ અને પાકા નૈતિક સિદ્ધાંતો અમારા માટે સ્વીકારવાને લાયક નથી. આમાં થોડી અમારા પૂર્વગ્રહો માટે, 
થોડી અમારા રીતરિવાજો માટે, થોડી અમારા વ્યક્તિગત અને કોમી હિતો માટે, અને થોડી અમારી મનની 
ઇચ્છાઓ માટે પણ જગ્યા નીકળવી જોઈએ . એવું ન થઈ શકે કે દીનના તકાદાઓનું એક વ્યાજબી ક્ષેત્ર અમારી 
અને તમારી વચ્ચે રાજીખુશીથી નકકી થઈ જાય અને તેમાં આપણે ખુદાનો હકક અદા કરી દઈએ. આના પછી 
અમને છૂટાં મૂકી દેવામાં આવે કે જે રીતે અમે અમારી દુનિયાનું કામ ચલાવવા માગીએ, ચલાવીએ. પરંતુ તમે 
આ તો ભારે કરી રહ્યાં છો કેતમામ જીવનને તથા બધાં જ મામલાઓને તૌહીદ અને આખિરતની માન્યતા તેમજ 
શરીઅતના કાનૂનમાં જકડી દેવા માગો છો. 

(૨૦) આ ઉપરની બન્ને વાતોનો જવાબ છે. આમાં એ પણ કહી દેવામાં આવ્યું કે હું આ પુસ્તકનો લેખક 
નથી બલકે આ પુસ્તક વહી મારફતે મારી પાસે આવ્યું છે જેમાં કોઈ ફેરફાર કરવાનો મને અધિકાર નથી. અને 
આ પણ કે આ મામલામાં સમાધાનની કોઈ શકયતા નથી, સ્વીકારવું હોય તો આ સમગ્ર દીનને જેમ છે તેમ 
સ્વીકારો, નહીં તો આખા દીનને રદ કરી દો. 

(૨૧) આ એક બહુ ભારે દલીલ છે તેમના આ વિચારના ખંડન માટે કે મુહમ્મદ સ.અ.વ. કુઅનિને પોતે 
પોતાના મનથી ઘડીને ખુદાના નામે ચઢાવી રહ્યાં છે અને મુહમ્મદ સ.અ.વ.ના આ દાવાના ટેકામાં કે તેઓ પોતે 
આ કુઅનિના લેખક નથી બલકે આ ખુદા તરફથી વહી મારફતે તેમની ઉપર ઊતરી રહ્યો છે. બીજું, તમામ દલીલો 
આમ જોઈએ તો પ્રમાણમાં દૂરની વસ્તુ હતી, પરંતુ મુહમ્મદ સ.અ.વ.નું જીવન તો એ લોકોની સામેની વસ્તુ હતી. 
નબી સ.અ.વ.એ પયગમ્બરી મળતાં પહેલાં પૂરાં ૪૦ વર્ષ તેમની વચ્ચે પસાર કર્યા હતાં. તેમના શહેરમાં જન્મ્યાં, 


તેમની આંખોની સામે તેમનું બાળપણ વીત્યું, યુવાન થયાં, પ્રૌઢાવસ્થાએ પહોચ્યાં. રહેણીકરણી, હળવું-મળવું, 

લેવડ-દેવડ, લગ્ન, આમ બધાં જ પ્રકારનો સામાજિક સંબંધ તેમની સાથે હતો અને આપના જીવનનું કોઈ પાસું 

તેમનાથી છૂપાયેલું ન હતું. આવી ઓળખીતી અને જોયેલી વસ્તુ કરતાં વધુ ખુલ્લી સાક્ષી બીજી કઈ હોઈ શકત. 
આપના જીવનમાં બે વસ્તુઓ સ્પષ્ટપણે જાહેર હતી જેમને મક્કાના લોકોમાંથી એકેએક માણસ જાણતો 


હતો. 

એક, નબૂવ્વત પહેલાંના ૪૦ વર્ષના જીવનમાં આપે ન તો કોઈ એવું શિક્ષણ, તાલીમ અને સંગત 
મેળવી જેનાથી આપને એ માહિતીઓ મળી હોત જેના ઝરણાં એકાએક નબૃવ્વતના દાવાની સાથે જ આપની 
જીભમાંથી ફૂટવા માંડ્યાં. આ અગાઉ કયારેય આપ આ પ્રશ્નોમાં રસ લેતાં, આ વિષયો ઉપર ચર્ચા કરતાં અને 
આ વિચારોને વ્યકત કરતાં જોવામાં આવ્યાં નહીં જે હવે કુરઆનની આ એક પછી એક સૂરઃ ઓમાં ચર્ચા હેઠળ 
આવી રહ્યા હતાં. હદ તો આ છે કે આ સમગ્ર ૪૦ વર્ષના ગાળા દરમ્યાન કયારેય આપના કોઈ જિગરી દોસ્ત 
અને કોઈ નજીકમાં નજીકના સગાએ પણ આપની વાતો અને આપની પ્રવૃત્તિઓમાં કોઈ એવી વસ્તુ અનુભવી 
નહીં કે જેને આ ભવ્ય અને શાનદાર સંદેશની પ્રસ્‍તાવના કહી શકાતી હોય જે આપે અચાનક ૪૦ વર્ષની ઉમરે 
પહોંચીને આપવા માંડી. આ વાત આનો સ્પષ્ટ પુરાવો હતી કે કુઓન આપના પોતાના મગજની ઉપજ નથી, 
બલકે બહારથી આપની અંદર આવેલી વસ્તુ છે. કેમકે માનવનું મગજ તેની ઉમરના કોઈ પણ તબકકામાં એવી 
કોઈ વસ્તુ રજૂકરી શકતું નથી જેના વિકાસ અને ઘડતરના સ્પષ્ટ ચિહ્ો તેની અગાઉના તબકકાઓમાં જોવામાં 
આવતાં ન હોય. એટલા જ માટે મક્કાના કેટલાક ચાલાક લોકોએ જયારે પોતે અનુભવી લીધું કે કુર્ઓનને 
આપના દિમાગની ઉપજ ઠરાવવી સ્પષ્ટપણે એક ખોટો દોષારોપણ છે ત્યારે છેવટે તેમણે આ કહેવા માંડયું કે 


સરઃ યનસ ૧૦ તકહીમલકઅનિ ર 
દષ્ષ્ઝ ૧૭» ૧૦૩ 


૦૯૦ દઈડઈહાડઝાન્રાઈટળક 


દ્ધ 


કરતાં વધારે જાલિમ કોણ હશે જે એક જૂટ્ટી વાત ઘડીને અલ્લાહના નામે ચઢાવે અથવા અલ્લાહની 


ન્‌ 


સાચી આયતોનેખોટી ઠેરવે. નિઃશંક ગુનેગારો ક્યારેય સફળતા પામી શકતાં નથી.” 


બીજો કોઈ માણસ છે જે મુહમ્મદને આ વાતો શિખવાડી દે છે. પરંતુ આ બીજી વાત પહેલી વાત કરતાં પણ વધારે 
ખોટી હતી કેમ કે મક્કા તો ઠીક પણ સમગ્ર અરબસ્તાનમાં કોઈ પણ આવી કાબેલિયત ધરાવતો માણસ ન હતો 
જેને ચીંધીને કહી દેવામાં આવત કે આ કલામનો લેખક છે કે હોઈ શકે છે. આવી કાબેલિયત ધરાવતો માણસ 
કોઈપણ સમાજમાં કેવી રીતે છૂપો રહી શકે છે ? 

બીજી વાત કે જે આપના પાછલા જીવનમાં એકદમ સ્પષ્ટપણે દેખાતી હતી તે આ હતી કે જૂઠ, ફરેબ, 
બનાવટ, ચાલાકી અને તે પ્રકારના બીજા ગુણોમાંથી કોઈનો અંશમાત્ર આપના ચારિત્ર્યમાં જોવા મળતો ન 
હતો. સમગ્ર સમાજમાં એક માણસ એવો ન હતો કે જે એમ કહી શકે કે આ ૪૦ વર્ષના એકધારા સમાજજીવનમાં 
આપની પાસેથી કોઈ આવા ગુણનો અનુભવ તેને થયો છે. આનાથી ઊલટું જે જે લોકોને પણ આપની સાથે 
વ્યવહાર કરવો પડયો હતો તે આપને એક અત્યંત સત્યવાન, નિષ્કલંક અને ભરોસાપાત્ર (અમીન) માણસના 
રૂપમાં જ જાણતા હતાં . નબૂવ્વતના પાંચ જ વર્ષ પહેલાં કા'બાના બાંધકામના અનુસંધાનમાં એ પ્રખ્યાત કિસ્સો 
બની ગયેલો હતો જેમાં હજરેઅસ્વદને બેસાડવાના મામલામાં કુરેશના વિવિધ કુટુંબો ઝઘડી પડયા હતાં અને 
પછી અંદરોઅંદર નકકી થયું હતું કે કાલે સવારે જે પહેલો માણસ હરમમાં પ્રવેશ કરશે તેને પંચ માની લેવામાં 
આવશે. બીજા દિવસે એ માણસ મુહમ્મદ સ.અ.વ. હતાં જે ત્યાં દાખલ થયાં આપને જોતાં જ બધાં લોકો બોલી 
ઊઠયાં શ₹115..8. હૂક “આ એકદમ સત્યવાદી માણસ છે. અમે આના માટે રાજી છીએ. આ તો 
મુહમ્મદ છે.” આવી રીતે આપને નબી નીમતાં પહેલાં અલ્લાહતઆલા સમગ્ર કુરેશ કબીલા પાસેથી 
ભરસભામાં આપના “અમીન” હોવાની સાક્ષી લઈ ચૂકયો હતો. હવે આ અનુમાન કરવા માટે શું ગુંજાશ હતી કે 
જે માણસે જીવનભર કયારેય પોતાના નાનામાં નાના મામલામાં પણ જૂઠ, બનાવટ અને દગો કર્યો ન હતો તે 
અચાનક જ આવું મોટું જૂઠ અને આવી મોટી બનાવટ અને ફરેબ લઈને ઊભો થયો કે પોતાના મગજથી અમુક 
વાતો ઘડી કાઢી અને તેમને પૂરા બળ તથા મક્કમતા સાથે ખુદાના નામે કહેવા લાગ્યો. 

આ જ કારણસર અલ્લાહતઆલા નબી સ.અ.વ.ને કહે છે કે આમના આ બેહૂદા આક્ષેપોના જવાબમાં 
આમને કહો કે, ખુદાના બંદાઓ, અકકલનો તો ઉપયોગ કરો, હું કોઈ બહારથી આવેલો અજાણ્યો માણસ નથી, 
તમારી વચ્ચે આ અગાઉ આખું જીવન ગુજારી ચૂકયો છું, મારા પૂર્વના જીવનને જોતાં તમે કેવી રીતે મારી પાસેથી 
આવી અપેક્ષા રાખી શકો છો કે હું ખુદાના શિક્ષણ અને તેના હુકમ વિના આ કુઅનિ તમારી સમક્ષ રજૂ કરી શકતો 
હતો. (વધુ સમજૂતી માટે, સૂરઃ કસસ, નોધ ક્રમાંક ૧૦૯) . 

(રર) એટલે કે જો આ આયતો ખુદાની નથી અને હું પોતે લખીને આમને અલ્લાહની આયતોના રૂપમાં 
રજૂ કરી રહ્યો છું તો મારા કરતાં મોટો જુલમી કોઈ નથી. અને જો ખરેખર આ આયતો અલ્લાહની આયતો છે 
અને તમે તેમનો ઈનકાર કરી રહ્યાં છો તો પછી તમારાથી મોટો પણ કોઈ જાલિમ નથી. 

(ર૩) કેટલાક મૂર્ખ લોકો દ%ક ફલાહ શબ્દને લાંબુ આયુષ્ય, અથવા સાંસારિક સુખાકારી અથવા 
સાંસારિક પ્રગતિના અર્થમાં લે છે અને પછી આ આયતમાંથી એવું તારણ કાઢવા માગે છે કે જે માણસ નબૃવ્વતનો 
દાવો કરીને જીવતો રહે, અથવા દુનિયામાં સુખ-સમૃદ્ધિ પામે, અથવા તેનો સંદેશ પ્રગતિ કરે, તેને જ સાચો નબી 


સરઃ યનસ ૧૦ તકહીમલકઅનિ ર 
દષ્ષ્ઝ ૧૭» ૧૦૩ 


722272:7& 272૮27 "ર ક 2૪7૭ ર! 7 9 2227-77 


62૯% ૩2255 છુકક#ઉપ્સ્ક? 


ન્‌ 


આ લોકો અલ્લાહને છોડીને એમની પૂજા કરી રહ્યાં છે જે તેમને ન તો નુકસાન પહોચાડી શકે છે ન 
તો નફો, અને કહે છે કે 


માની લેવો જોઈએ કેમ કે તેણે સફળતા મેળવી. જો તે નબી સાચો ન હોત તો ખોટો દાવો કરતાંની સાથે જ મારી 
નાખવામાં આવ્યો હોત અથવા ભૂખ્યો મારી નાખવામાં આવ્યો હોત, અને દુનિયામાં તેની વાત ચાલી જ ન શકત. 
પરંતુ આ મૂર્ખામીભરી દલીલ ફક્ત એ જ માણસ કરી શકે છે જે કુરઆનના શબ્દપ્રયોગ દ%ક નો અર્થજાણતો ન 
હોય, ન તો મહેતલના એ કાનૂનથી વાકેફ હોય જે કુઅનિ અનુસાર અલ્લાહતઆલાએ અપરાધીઓ માટે નકકી 
કરેલી છે, તથા આ પણ સમજતો ન હોય કે આ પ્રવચનના સંદર્ભમાં આ કથન કયા અર્થમાં કહેવામાં આવ્યું છે. 

સૌ પ્રથમ તો આ વાત જોઈએ કે “ગુનેગારો સફળતા પામી શકતાં નથી” તે આ સંદર્ભમાં કહેવામાં 
આવી જ નથી કે આ નબૂવ્વતના દાવાને ચકાસવાનું કોઈ માપદંડ છે જેના વડે લોકો ચકાસણી કરીને જાતે નિર્ણય 
કરી લે કે જે નબૂવ્વતનો દાવેદાર “ફલાહ' (સફળતા) પામી રહ્યો હોય તેના દાવાને માને અને જે સફળતા પામી 
રહ્યો ન હોય તેનો ઈનકાર કરી દે બલકે અહીં તો આ વાત આ અર્થમાં કહેવામાં આવી છે કે “હું ખાત્રીપૂર્વક જાણું 
છું કે ગુનેગારોને સફળતા મળી શકતી નથી, એટલા માટે હું પોતે તો આ ગુનો કરી શકું નહીં કે નબૂવ્વતનો ખોટો 
દાવો કરૂં, અલબત્ત તમારા વિષે મને ખાત્રી છે કે તમે સાચા નબીને ખોટો ઠરાવવાનો ગુનો કરી રહ્યાં છો એટલા 
માટે તમને સફળતા મળશે નહીં”. 

બીજું, “ફલાહ” શબ્દ પણ કુર્અાનમાં દુનિયાની સફળતાના મર્યાદિત અર્થમાં આવ્યો નથી બલકે 
આનો અર્થ એ કાયમી સફળતા છે જે કોઈ નુકસાનમાં પરિણમવાની ન હોય, ભલે પછી દુનિયાના જીવનના આ 
આરંભિક તબકકામાં તેની અંદર સફળતાનું કોઈ પાસું હોય કે ન હોય. શકય છે કે અજ્ઞાન તરફ બોલાવનાર 
દુનિયામાં ખૂબ મજેથી જીવે, ખૂબ સમૃદ્ધિ પામે અને તેની ગુમરાહી ખૂબ વિકાસ પામે, પરંતુ તે ફુઓનના 
શબ્દપ્રયોગ મુજબ સફળતા નથી બલકે સ્પષ્ટ નુકસાન છે. અને આ પણ શકય છે કે સત્ય તરફ બોલાવનાર કોઈ 
માણસ દુનિયામાં ભારે મુસીબતોમાં સપડાઈ જાય, મુસીબતોના જોરથી કમજોર પડીને અથવા અત્યાચારીઓના 
જોર-જુલમનો શિકાર બનીને દુનિયામાંથી જલ્દી જ વિદાય થઈ જાય અને કોઈ તેને માને જ નહીં, આમ છતાં 
કુર્ઓાનની ભાષામાં આ નુક્સાન નથી બલકે ચોખ્ખી સફળતા છે . 

આ ઉપરાંત કુર્બાનમાં આ વાત ઠેરઠેર પૂરી સ્પષ્ટતા સાથે કહેવામાં આવી છે કે અલ્લાહતઆલા 
અપરાધીઓને પકડવામાં ઉતાવળ કરતો નથી બલકે તેમને સુધરી જવા માટે પૂરતી મહેતલ આપે છે , અને જ્યારે 
તે એ મહેતલનો ગેરકાયદેસર લાભ ઊઠાવીને હજી વધારે બગડે છે ત્યારે અલ્લાહ તરફથી તેમને ઢીલ આપવામાં 
આવે છે અને ઘણી વખત તેમને નિયામતો વડે નવાજવામાં આવે છે કે જેથી તેઓ તેમના મનની છૂપાયેલી તમામ 
બૂરાઈઓને પૂરી રીતે બહાર લઈ આવે અને તેમના કર્મોના કારણે એ સજાને પાત્ર બની જાય જેના તેઓ તેમના 
ખરાબ ગુણોના કારણે હકીકતમાં હકકદાર છે. પછી જો કોઈ જૂટ્ઠા દાવેદારને ઢીલ આપવામાં આવી રહી હોય 
તથા તેની ઉપર દુનિયાની “સફળતા” નો વરસાદ વરસી રહ્યો હોય ત્યારે એ ભારે ભૂલ હશે જો તેની આ સ્થિતિને 
તેના માર્ગદર્શન ઉપર હોવા માટેની દલીલ માનવામાં આવે. ખુદાનો મહેતલ અને તબકકાઓનો કાનૂન જેવી 
રીતે બધાં જ ગુનેગારો માટે સામાન્ય છે એવી જ રીતે નબૂવ્વતના જૂટ્ઠા દાવેદારો માટે પણ છે અને તેમના 
આમાંથી બાકાત હોવાની કોઈ દલીલ નથી. બીજું, શેતાનને કયામત સુધીના સમય માટે જે મહેતલ 


સરઃ યનસ ૧૦ તકહીમલકઅનિ ર 
દષ્ષ્ઝ ૧૭» ૧૦૩ 


શકપકાહટ 634 જ 
ઈક 5 1 ૮4 22 _ 
ઇક“ 
ત”:281«₹ (૬૬4 «દર 
455# ઉજ 
72,494 “ક 4૮% 4 
૦૯ કડક હહ 


આ અલ્લાહને ત્યાં અમારા ભલામણકર્તા છે. હે નબી, આમને કહો પ. તમે અલ્લાહને એ વાતની 
ખબર આપો છો જેને તે ન તો આકાશોમાં જાણે છે ન તો ધરતીમાં ?””“”તે પાક છે અને પર છે એ 
શિકથી જે આ લોકો કરે છે. 

આરંભમાં તમામ મનુષ્યો એક જ સમુદાય હતાં, પાછળથી તેમણે વિવિધ અકીદા અને પંથ 
બનાવી લીધાં, અને જો તારા માલિક તરફથી પહેલાંથી જ એક વાત નક્કી કરી લેવામાં આવી ન 
હોત તો જે વસ્તુમાં તેઓ પરસ્પર મતભેદ કરે છે તેનો ફૈસલો કરી દેવામાં આવ્યો હોત.” 


અલ્લાહતઆલાએ આપી છે તેમાં પણ કોઈ અપવાદનો ઉલ્લેખ નથી કે તારા બીજા બધાં ફરેબ તો ચાલવા દેવામાં 
આવે પરંતુજો તું તારા તરફથી કોઈ નબીને ઊભો કરશે તો આ ફરેબ ચાલવા દેવામાં આવશે નહીં. 

શકય છે કે કોઈ માણસ અમારી આ વાતના જવાબમાં એ આયત રજૂ કરે જે સૂરઃ અલહાકકાની આયતો 
૪૪થી ૪૭માં કહેવામાં આવી છે કે ઉહા૩ડઇૃવકઈ કે્રઝદદઉંડઈક 55 ડાદઈડઈદ “એટલે 
કે જો મુહમ્મદ (સ.અ.વ.)એ જાતે ઘડીને કોઈ વાત અમારા નામે કહી હોત તો અમે તેનો હાથ પકડી લેત અને 
તેની ધોરી નસ કાપી નાખત.” પરંતુ આ આયતમાં જે વાત કહેવામાં આવી છે તે તો આ છે કે જે માણસ હકીકતમાં 
ખુદા તરફથી નબી નિમાયો હોય તે જો જૂટ્ઠી વાત ઘડી કાઢીને વહીના નામે રજૂ કરે તો તરત જ પકડાઈ જાય. આના 
ઉપરથી આ દલીલ કરવી કે જે નબૃવ્વતનો દાવેદાર પકડાઈ રહ્યો નથી તે જરૂર સાચો છે તે એક તાર્કિક ભૂલ સિવાય 
કંઈ નથી. ખુદાના મહેતલ અને તબકકાઓના કાનૂનમાં જે અપવાદ આ આયત દ્વારા સાબિત થઈ રહ્યો છે તે ફકત 
સાચા નબી માટે છે. આના ઉપરથી આ તારણ નીકળતું નથી કે જે માણસ નબૂવ્વતનો ખોટો દાવો કરે તેને પણ 
આમાંથી બાકાત રાખવામાં આવ્યો છે. દેખીતી વાત છે કે સરકારી અમલદારો માટે રાજયે જે કાયદો બનાવ્યો હોય 
તે ફક્ત એ જ લોકોને લાગુ પડશે જે ખરેખર સરકારી અમલદારો હોય. હવે એ લોકો કે જે બનાવટી રીતે પોતાની 
જાતને કોઈ સરકારી હોદેદારના રૂપમાં રજૂ કરતાં હોય તો તેમની ઉપર નોકરીના નિયમો લાગુ નહીં પડે બલકે 
તેની સાથે એ જ વ્યવહાર કરવામાં આવશે જે ફોજદારી કાયદા હેઠળ બદમાશો અને ગુનેગારોની સાથે કરવામાં 
આવે છે. આ ઉપરાંત સૂરઃ અલહાકકાની આયતમાં જે કહેવામાં આવ્યું છે તેપણ આ આશયથી કહેવામાં આવ્યું 
નથી કે લોકોને નબીને ચકાસવા માટેનું આને માપદંડ બનાવવામાં આવે કે જો ગેબી રીતે કોઈ હાથ પ્રગટ થઈને 
તેની ધોરી નસ અચાનક કાપી નાખે તો માની લો કે જૂઠ્ઠો છે નહીં તો માની લો કે સાચો છે . નબીના સાચા કે જૂટ્ઠા 
હોવાની ચકાસણી જો તેના ચારિત્ર્ય, તેના કાર્યો અને એ વસ્તુથી કે જે તે રજૂકરી રહ્યો છે તેનાથી શકય ન હોત તો 


સરઃ યનસ ૧૦ તકહીમલક્અનિ ર 
દષ્ષ્ઝ ૧૭» ૧૦૩ 


અને આ જે તેઓ કહે છે કે આ નબી ઉપર તેના માલિક તરફથી કોઈ નિશાની શા માટે 
ઊતારવામાં આવી નહીં,” તો આમને કહો “ગેબની વાતોનો માલિક અને મુખત્યાર તો અલ્લાહ 
જ છે, સારું, રાહ જુઓ, હું પણ તમારી સાથે રાહ જોઊં છું.'””” (રુકૂઅ ૨) 

લોકોની સ્થિતિ આ છે કે મુસીબત પછી જ્યારે અમે તેમને કૃપાનો સ્વાદ ચખાડીએ છીએ 
ત્યારે તરત જ તેઓ અમારી નિશાનીઓના મામલામાં ચાલબાજીઓ શરૂ કરી દે છે. “આમને કહો 
“અલ્લાહ તેની ચાલમાં તમારા કરતાં 
આવો અતાર્કિક માપદંડ સૂચવવાની જરૃરિયાત ઊભી થઈ શકત. 

(૨૪) કોઈ વસ્તુનું જ્ઞાન ખુદાને ન હોવાનો અર્થ આ છે કે એ વસ્તુ અસ્તિત્વમાં છે જ નહીં. કેમ કે જે કંઈ 
અસ્તિત્વમાં છે તે બધું જ અલ્લાહના જ્ઞાનમાં છે. તેથી ભલામણક્તઓ નહીં હોવા માટે આ એક નાજુક 
વર્ણનશૈલી છે કે અલ્લાહતઆલા તો જાણતો જ નથી કે ધરતી કે આકાશમાં કોઈ તેની સમક્ષ તમારી ભલામણ 


કરનારછે, તો પછી તમે કયા ભલામણકર્તાઓની ખબર તેને આપી રહ્યાં છો? 

(ર૫) સમજૂતી માટેજુઓ , સૂરઃ બકરહ, નોંધ ક્રમાંક ૨૩૦, સૂરઃ અન્‌આમ, નોધ ક્રમાક ર૪. 

(૨૬) એટલે કે જો અલ્લાહતઆલાએ પહેલાંથી જ આ ફેસલો કરી લીધો ન હોત કે હકીકતને મનુષ્યોની 
જ્ઞાનેન્દ્રિયોથી છુપી રાખીને તેમની બુદ્ધિ, સમજદારી અને અંતરાત્માની ગુપ્ત શક્તિને અજમાયશમાં નાખવામાં 
આવશે, તથા જે આ અજમાયશમાં નિષ્ફળ નીવડીને ખોટા રસ્તે જવા માગશે તેમને એ માર્ગેજવાની અને ચાલવાની 
તક આપવામાં આવશે ત્યારે હકીકતને આજે જ સ્પષ્ટ કરીને બધાં જ મતભેદોની ફેસલો કરી શકાયો હોત. 


અહીં આ વાત એક મોટી ગેરસમજને દૂર કરવા માટે કહેવામાં આવી છે. સામાન્ય રીતે આજે પણ 
લોકોને આ બાબતમાં ગૂંચવણ છે અને કુઅનિના ઊતરાણ વખતે પણ હતી કે દુનિયામાં અનેક ધર્મો જોવાં મળે 
છે, અને દરેક ધર્મના માનનારાં પોતપોતાના ધર્મને સાચો માને છે. આવી સ્થિતિમાં છેવટે આ ફેંસલો કરવાનો 
રસ્તો કયો છે કે કોણ સાચો છે અને કોણ નથી. આના વિષે કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આ ધર્મો વચ્ચેના મતભેદ 
હકીકતમાં પછીની ઉપજ છે. આરંભમાં તમામ માનવજાતિનો ધર્મ એક જ હતો અને એ જ ધર્મ સત્ય હતો. પછી 
આ સત્યમાં મતભેદ ઊભો કરીને લોકો અલગ અલગ માન્યતાઓ અને સંપ્રદાયો બનાવતા ગયાં. હવે જો આ 
ધર્મોની ભીડનો ફેંસલો તમારી દષ્ટિએ બુદ્ધિ અને સભાનતાના સાચા ઉપયોગને બદલે માત્ર એવી જ રીતે થઈ 
શકતો હોય કે ખુદા પોતે સત્યને બેનકાબ કરીને સામે લઈ આવે તો આ વર્તમાન દુનિયાના જીવનમાં થશે નહીં. 
દુનિયાનું આ જીવન તો છે જ પરીક્ષા માટે અને અહીં સમગ્ર પરીક્ષા આ જ વાત માટે છે કે તમે સત્યને જોયા વિના 
બુદ્ધિઅને સભાનતા વડે ઓળખો છો કે નહીં. 


ક ખા. 


(૨૭) એટલે કે એ વાતની નિશાની કે આ ખરેખર સાચો નબી છે અને જે કંઈ રજૂ કરી રહ્યો છે તે તદ્દન 


સરઃ યનસ ૧૦ તકહીમલકઅનિ ર 
દષ્ષ્ઝ ૧૭» ૧૦૩ 


૭5-46 1%૦6%કઝઉડક્ઈ--૭-5 
ટંઝ-શ-્હઉડવ્ડાંઇહ ઇડ ,ક્જાઇઝીંહું 
ઝન કકડડન્રડ હં.ટદહહ;કકઇડ્ુડ 
કહ્ક્ન્છાડગ્કક્ડાડ્ાકકઇહ્ટ 
બહ ઝકાહ્ઈઈકઇફકઈકકાહઝઃહા 


વધારે ઝડપી છે, તેના ફરિશ્તા તમારી બધી ચાલોને નોધી રહ્યાં છે.” “એ અલ્લાહ જ છે જે તમને 
ધરતી અને સમુદ્રમાં ચલાવે છે. એટલા માટે જ્યારે તમે હોડીઓમાં સવાર થઈને સાનુકૂળ પવન 
માટે હરખાતાં હરખાતાં મુસાફરી કરી રહ્યાં હોવ છો અને પછી અચાનક જ પ્રતિકૂળ પવન જોર 
પકડે છે અને દરેક દિશામાંથી મોજાંની લપડાકો વાગે છે અને મુસાફરો સમજી લે છે કે તોફાનમાં 
ઘેરાઈ ગયાં, તે વખતે સૌ પોતાના દીનને અલ્લાહ જ માટે વિશિષ્ટ કરીને તેની પાસે દુઆઓ માગે 


993૧ 


છે કે “જો તેઅમને આ આફતમાંથી ઊગારી લીધાં તો અમે આભારી બંદા બનીશું. 


સાચું છે. આના અનુસંધાનમાં આ વાત નજર સમક્ષ રહેવી જોઈએ કે તિશાની માટેની તેમની આ માગણી એટલા 
માટે ન હતી કે તેઓ હૃદયપૂર્વક સત્યના સંદેશનો સ્વીકાર કરવા માટે અને તકાદાઓ પ્રમાણે તેમની નૈતિકતાને, 
ટેવોને, સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક વ્યવસ્થાને, એટલે કે સમગ્ર જીવનને ઢાળી લેવા માટે તૈયાર હતાં અને બસ 
આટલા જ કારણસર રોકાયેલા હતાં કે નબીના ટેકામાં તેમણે કોઈ નિશાની હજુ એવી જોઈ નથી કે જેના ઉપરથી 
તેમને તેના નબી હોવાનો વિશ્વાસ થઈ જાય. સાચી વાત આ હતી કે નિશાનીની આ માગણી ફકત ઈમાન નહીં 
લાવવા માટે એક બહાનાના રૂપમાં રજૂ કરવામાં આવતી હતી. જે કંઈ તેમને દેખાડવામાં આવતું તેને જોયા પછી 
તેઓ આ જ કહેતાં કે કોઈ નિશાની તો અમને દેખાડવામાં જ નથી આવી. એટલામાટે માટે કેતેઓ ઈમાન લાવવા 
માગતા ન હતાં. દુનિયાના જીવનના બાહ્ય પાસાને અપનાવવામાં જે સ્વતંત્રતા તેમને મળેલી હતી કે મનની 
ઇચ્છાઓ અને વલણો મુજબ જેવી રીતે ઈચ્છે કામ કરે અને જે વસ્તુમાં લિજ્જત કે ફાયદો લાગે તેની પાછળ લાગી 
જાય, આને છોડીને તેઓ આવી ગેબી હકીકતો (તૌહીદ અને આખિરત)ને માનવા માટે તૈયાર ન હતાં જેમને 
માની લીધા પછી તેમને પોતાની સમગ્ર જીવનવ્યવસ્થા કાયમી નૈતિક નિયમોના બંધનમાં બાંધવી પડત . 

(૨૮) એટલે કે જે કંઈ અલ્લાહે ઊતાર્યું છે તે તો મે રજૂ કરી દીધું , અને જે તેણે નથી ઊતાર્યું તે મારા અને 
તમારા માટે “ગેબ” છે જેની ઉપર અલ્લાહ સિવાય કોઈને અખત્યાર નથી, તે ચાહે તો ઊતારે અને નચાહેતો ન 
ઊતારે. હવે જો તમારૂં ઈમાન લાવવું આની જ ઉપર આધાર રાખતું હોય કે જે કંઈ ખુદાએ ઊતાર્યું નથી તે ઊતરે 
તો તેની રાહજોઈને બેસી રહો, હું પણ જોઈશ કે તમારી આ જીદ પૂરી કરવામાં આવે છે કે નહીં. 

(૨૯) આ ફરીથી એ દુષ્કાળની તરફ ઇશારો છે જેનો ઉલ્લેખ ૧૧મી અને ૧૨મી આયતમાં આવી ગયો 


સૂરઃ યૂનુસ ૧૦ તફહીમુલકુઅન ર 
*272, * 2 72૭» ક જાં 
શક ન ઈશ્્ડ 5513] ત્હડ્ાઉ્‌ઇ 


નન ઇન ટ 


દ્રિ “તતઃ ખ્ન્ટ ટ્‌] 4૪૮7 
વઈ કદ મ ન ઈ 


(2 


પન ન ઝી કિ 2 
૭્પકા 15 નાહ 


ન ઝક ક 
ડ્યુ ઈદ પિ ઇક 4 રાત્ર 
ઇની 16016 


ક 24 2૪ 27 


કગઝેડડા/ ઝક 2.55ઝહાડ 


દ્વિ 


અ: ક 


પરંતુ જ્યારે તે તેમને ઊગારી લે છે ત્યારે પછી એ જ લોકો સત્યથી ચલિત થઈને ધરતી ઉપર 
વિદ્રોહ કરવા માંડે છે. લોકો, તમારો આ વિદ્રોહ ઊલટાનો તમારી જ વિરુદ્ધ જઈ રહ્યો છે. 
દુનિયાના થોડા દિવસોની મઝા છે (લૂંટી લો), પછી અમારી તરફ તમારે પાછા આવવાનું છે, તે 
વખતે અમે તમને જણાવી દઈશું કે તમે શું શું કરતા રહ્યાં છો. દુનિયાનું આ જીવન (જેના નશામાં 
મદમસ્ત બનીને તમે અમારી નિશાનીઓ તરફ ગફલત દાખવી રહ્યાં છો) આનું ઉદાહરણ આવું છે 
કે જાણે આકાશમાંથી અમે પાણી વરસાવ્યું ત્યારે ધરતીની પેદાશો, જેને મનુષ્યો અને પશુઓ સો 
ખાય છે, ખૂબ ભરાવદાર થઈ ગઈ, પછી બરાબર એ જ સમયે કે જ્યારે ધરતી લીલીછમ હતી અને 
પાકો પૂરા શણગાર સાથે ઊભા હતાં અને તેમના માલિકો માની રહ્યા હતાં કે હવે અમે આમનો 
ફાયદો ઊઠાવવા માટે સમર્થ છીએ, અચાનક રાત્રે કે દિવસે અમારો હુકમ આવી ગયો અને અમે 
તેને એવા નષ્ટ કરી દીધાં કે જાણે ગઈ કાલે ત્યાં કશું હતું જ નહીં. આવી રીતે અમે નિશાનીઓ ખોલી 
ખોલીને રજૂકરીએ છીએ એ લોકો માટે જે 

છે. આનો અર્થ આ છે કે તમે કયા મોએ નિશાની માગો છો. હજુ હમણાં જ જે દુષ્કાળનો સમય તમારી ઉપરથી 
પસાર થયો છે તેમાં તમે તમારા દેવી-દેવતાઓથી નિરાશ થઈ ગયા હતાં કે જેમને તમે અલ્લાહને ત્યાં તમારા 
ભલામણકર્તા ઠરાવી રાખેલા હતાં અને જેમના વિષે તમે કહેતા હતાં કે ફલાણા સ્થાનક ઉપરની ભેટ તો 
રામબાણ ઇલાજ છે અને ફલાણી દરગાહ ઉપર ભેટ ધરો કે તરત જ મુરાદ પૂરી થઈ જાય છે. તમે જોઈ લીધું કે આ 
કહેવાતા ખુદાઓના હાથમાં કંઈ નથી અને બધી જ સત્તાઓ માત્ર અલ્લાહ જ પાસે છે. આ જ કારણસર તો છેવટે 
અલ્લાહની પાસે જ દુઆઓ માગવા લાગ્યા હતાં. શું આ નિશાની પૂરતી ન હતી કે તમને એ શિક્ષણની 


સરઃ યનસ ૧૦ તકહીમલકઅનિ ર 
દષ્ષ્ઝ ૧૭» ૧૦૩ 


ટ૬૭૦૭#2* 1. શિ 6 6 


૨.722 જ 


ઝર પામ ન ૦ %55*956) 
ુડજાટ#૭ઉડ5૪:ડડ;હક 
જાઇ કરન દીકિડુણુદા%#ઝ હટ 40 695 
વિક ૧445614045 162 16. 
જ 2 55 ધિ હ્ય કડાકઇ#હક ૮ હક 


વિચાર-મનન કરનારાં છે. (તમે આ નાશવંત જીવનના ફરેબમાં પડી રહ્યાં છો) અને અલ્લાહ 
તમને દારુસ્સલામ તરફ બોલાવી રહ્યો છે“ (માર્ગદર્શન તેના હાથમાં છે) જેને તે ચાહે છે સીધો 
માર્ગ દેખાડી દે છે. જે લોકોએ ભલાઈનો માર્ગ અપનાવ્યો તેમના માટે ભલાઈ છે અને વધારામાં 
કૃપા. ₹ તેમના ચહેરાઓ ઉપર કાળાશ અને અપમાન નહીં છવાય. તેઓ જશ્ઞતના હક્કદાર છે 
જ્યાં તેઓ હંમેશાં રહેશે. અને જે લોકોએ બૂરાઈઓ કમાવી તેમની બૂરાઈ જેવી છે તેવો જ બદલો 
તેઓ પામશે, “ અપમાન તેમની ઉપર છવાયેલું હશે, તેમને અલ્લાહથી બચાવનાર કોઈ નહીં 
હોય, તેમના ચહેરાઓ ઉપર એવું અંધારું છવાયેલું _ હશે જાણે રાતના કાળા પડદાં તેમની ઉપર 
પડેલાં હોય, તેઓ જહશ્મને પાત્ર છે જ્યાં તેઓ હંમેશાં રહેશે. 

સચ્ચાઈનો વિશ્વાસ થઈ જાત જે મુહમ્મદ (સ.અ.વ.) તમને આપી રહ્યાં છે ? પરંતુ આ નિશાનીને જોઈને તમે શું 
કર્યું ? જેવો દુષ્કાળ દૂર થયો અને વરસાદે તમારી મુસીબત ખતમ કરી દીધી, તમે આ આફતના આવવા વિષે કે 
પછી તેના દૂર થવા વિષે હજાર પ્રકારના કારણો અને અર્થઘટનો (ચાલબાજીઓ) કરવા માંડયાં જેથી તૌહીદને 
માનવાથી બચી શકો અને પોતાના શિક ઉપર મકકમ રહી શકો. હવે જે લોકોએ તેમના અંતરાત્માને આટલી હદે 
દૂષિત કરી લીધો હોય, તેમને છેવટે કઈ નિશાની દેખાડવામાં આવે અને તેના દેખાડવાથી શું ફાયદો છે? 

(૩૦) અલ્લાહની ચાલનો મતલબ આ છે કે જો તમે હકીકતને નથી માનતાં અને તે મુજબ તમારૂં વલણ 
સુધારતાં નથી તો તે તમને આ જ વિદ્રોહપૂર્ણ માર્ગ ઉપર ચાલતા રહેવાની છૂટ આપી દેશે, તમને જીવનભર પોતાની 
રોજી અને નિયામતો વડે નવાજતો રહેશે જેનાથી તમારા જીવનનો નશો તમને આમ જ મદમસ્ત રાખશે, અને આ 
જ મસ્તીમાં રહીને તમે જે કંઈ કરશો તે બધું અલ્લાહના ફરિશ્તા ચૂપચાપ લખતાં રહેશે, એટલે સુધી કે એકાએક 
મોતનો પૈગામ આવી જશે અને તમે તમારા કરતૂકોનો હિસાબ આપવા માટેપકડી લેવામાં આવશો. 

(૩૧) આ તૌહીદના સાચા હોવાની નિશાની દરેક માનવીના મનમાં મોજૂદ છે. જયાં સુધી પરિસ્થિતિ 


સરઃ યનસ ૧૦ તકહીમલકઅનિ ર 
દષ્ષ્ઝે ૧૭» ૧૦૩ 


27% . ન્ન્તદ્ર પ -* | 4224 ક £2 « 22272 ?૮ 2272 
ડડ કઈક | હઝ 6% લાજ 3% 2 
ક 1 ઉડ છક; 
૬ કશ્ત»્સ૩ %*2 દ શ22૮ 
ધડી બઇ ઇક કદર હં 5૦૭૭૭ 


કન ઉટી ડ્રડાઈડ૦્ડા 55 
27#:722 દવલ નદ 7 ૫1/72 
કહ ૪ હલ હદા.ન્‍હ9*ડ 016 3) 


જે દિવસે અમે તેમને સોને એકસાથે (અમારી અદાલતમાં) એકઠાં કરીશું, પછી એ લોકોને કે 
જેમણે શિક કર્યું છે કહીશું કે થોભો તમે પણ અને તમારા ઘડેલાં ભાગીદારો પણ, પછી અમે તેમની 
વચ્ચેથી અપરિચિતતાનો પડદો હટાવી દઈશું“ અને તેમના ભાગીદારો કહેશે કે “તમે અમારી 
પૂજા તો કરતા ન હતાં. અમારી અને તમારી વચ્ચે અલ્લાહની સાક્ષી પૂરતી છે કે (તમે અમારી પૂજા 


કરતા પણ હતાં તો) અમે તમારી આ પૂજાથી સાવ અજાણ હતાં, 


99૩૭ 


-* એ વખતે દરેક માણસ તેની 
કરણીનો સ્વાદ ચાખી લેશે, સૌને તેમના સાચા માલિકની તરફ વાળી દેવામાં આવશે અને એ 
તમામ જૂટ્ઠાણાં જે તેમણે ઘડી રાખેલા હતાં ગુમ થઈ જશે. (રુકૂઅ ૩) 


અનુકૂળ રહે છે, માનવી ખુદાને ભૂલીને તથા ઉુનિયાના જીવન ઉપર ફૂલાઈને રહે છે. જયાં પરિસ્થિતિ પ્રતિકૂળ બને 
અને બધાં જ સહારા કે જેમનાં જોરે એ જીવી રહ્યો હતો, તૂટી જાય, ત્યાં જ કટ્ટરમાં કટ્ટર મુશ્રિક અને સખતમાં સખત 
નાસ્તિકના હૃદયમાંથી પણ આ ગવાહી બહાર આવવા માંડે છે કે આ દુનિયાની તમામ વસ્તુઓ ઉપર એક ખુદા શાસન 
કરી રહ્યો છે અને તે એકલો જ વર્ચસ્વશાળી અને શક્તિશાળી ખુદા છે. (જુઓ સૂરઃ અન્‌આમ, નોંધ ક્રમાંક ર૯) 

(૩ર) એટલે કે દુનિયામાં જીવન ગુજારવાની એ રીત તરફ જે આખિરતના જીવનમાં તમને 
દારુસ્સલામનો હકકદાર બનાવે. દારુસ્સલામનો અર્થ છે સ્વર્ગ (જજ્નત) અને તેનો અર્થ છે સલામતીનું ઘર, એ 
જગ્યા કેજયાં કોઈ આફત, કોઈ નુકસાન, કોઈ દુઃખ કે કોઈ તકલીફ ન હોય. 

(૩૩) એટલે કે તેમને માત્ર તેમના સદ્કાર્યો પ્રમાણે જ વળતર નહીં મળે બલકે અલ્લાહ પોતાની 
કૃપાથી તેમને વધારાનું ઇનામ પણ આપશે. 

(૩૪) એટલે કે સદાચારી લોકોથી વિરૂદ્ધ દુષ્કર્મીઓની સાથે મામલો આ થશે કે જેટલો ગુનો છે તેટલી 
જ સજા આપવામાં આવશે. એવું નહીં થાય કે ગુના કરતાં સહેજ પણ વધારે સજા આપવમાં આવે. (વધુ સમજૂતી 
માટેજુઓ, સૂરઃ નમ્લ નોંધ ક્રમાંક ૧૧૦(અ)). 

(૩૫) એ કાળાશ કે જે અપરાધીઓના ચહેરા ઉપર પકડાઈ જવા અને બચાવથી શિરાશ થઈ ગયા પછી 
છવાઈજાય છે. 


સરઃ યનસ ૧૦ તકહીમલકઅનિ ર 
દષ્ષ્ઝ ૧૭» ૧૦૩ 


તટ 2૯? ૬7 ,29/27"%2 77૬ 22022૪? ૮ 
બિડ 09155450 
દ્વા 4૮ ત્ર દ્ર 


ડડ 0546 


મટ 
હ ૮ ૮ 11 722૬૮7૮: નિત નાના 


1450645 16%” 


ગ4૦૭ઝહઉ' હક ડી હ્ાડ્કાકઉવ્ડક 


મ 8560 હહ “૭-44 9૭42 


જેહક્કક આ * “સ વકક 


આમને પૂછો, કોણ તમને આકાશ અને ધરતીમાંથી રિજક જા છે? આ મી 
તથા જોવાની શક્તિઓ કોના અખત્યારમાં છે ? કોણ નિર્જીવમાંથી સજીવને અને સજીવમાંથી 
નિર્જીવને કાઢે છે ? કોણ આ દુનિયાની વ્યવસ્થાનું સંચાલન કરી રહ્યો છે ? તેઓ જરૂર કહેશે કે 
અલ્લાહ. કહો, તો પછી તમે (હકીકતની વિરુદ્ધ ચાલવાથી) દૂર રહેતાં નથી? ત્યારે તો આ જ 
અલ્લાહ તમારો સાચો માલિક છે.“ હવે સત્ય પછી ગુમરાહી સિવાય બીજું શું બાકી રહી ગયું ? 


54 


ન 


છેવટે આ તમે કઈ તરફ ફેરવવામાં આવી રહ્યાં છો ?” (હે નબી, જુઓ) આવી રીતે નાફરમાની 
કરનારા લોકો માટે તમારા માલિકની વાત સાચી પડી ગઈ કે તે ઈમાન લાવશે નહી.” 


શ મકૂ ક 


(૩૬) આયતમાં ઈ શબ્દો છે. આનો અર્થ કેટલાક તફસીરકર્તાઓએ આ કર્યો છે કે અમે 
તેમનો પરસ્પરનો સંબંધ તોડી નાખીશું કે જેથી કોઈ સંબંધના કારણે એકબીજાનો આદર ન કરે. પરંતુ આ અર્થ 
અરબી રૂઢિપ્રયોગ અનુસાર નથી. અરબી રૂઢિપ્રયોગમાં આનો સાચો અર્થ આ છે કે અમે તેમની વચ્ચે ભેદ પેદા 
કરી દઈશું અથવા તેમને એકબીજાથી અલગ પાડી દઈશું. આ જ અર્થને વ્યક્ત કરવા માટે અમે આ વર્ણનશેલી 
અપનાવી છે કે “તેમની વચ્ચેથી અપરિચિતતાનો પડદો હટાવી દઈશું,” એટલે કે મુશ્રિકો અને તેમના દેવ- 
દેવીઓ સામસામે ઊભાં હશે અને બન્ને જૂથોની અલગ હેસિયત એકબીજાની સમક્ષ સ્પષ્ટ હશે, મુશ્રિકો જાણી 
લેશે કે આ છે એ લોકો જેમને અમે દુનિયામાં ખુદા બનાવેલા હતાં , અને તેમના દેવી-દેવતાઓ જાણી લેશે કે આ 
છે એ લોકો જેમણે અમને તેમના ખુદા બનાવી રાખેલા હતાં . 

(૩૭) એટલે કે એ બધાં જ ફરિશ્તા કે જેમને દુનિયામાં દેવી-દેવતા બનાવીને પૂજવામાં આવ્યાં, અને 
એ બધાં જ જિન્ઞનતો, આત્માઓ, પૂર્વજો, બાપદાદાઓ, નબીઓ, વલીઓ, શહીદો વગેરે કે જેમને ખુદાઈના 
ગુણોમાં ભાગીદાર ઠરાવીને એ અધિકારો તેમને આપવામાં આવ્યાં જે હકીકતમાં ખુદાના અધિકારો હતાં, ત્યાં 
તેમનાં પૂજકોને તેઓ સ્પષ્ટપણે કહી દેશે કે, અમને તો ખબર સુદ્ધાં ન હતી કે તમે અમારી પૂજા કરી રહ્યાં છો. 
તમારી કોઈ દુઆ, કોઈ પ્રાર્થના, કોઈ વિનંતી. કોઈ પોકાર અને ફરિયાદ, કોઈ ભેટ-સોગાદ કે ચઢાવાની વસ્તુ, 
કોઈ વખાણ કે પ્રશંસા અને અમારા નામનો જાપ, કોઈ નમન કે વંદના, સ્થાનક ઉપર માથું ટેકવું, સ્થાનકની 
પરિક્રમા અમારા સુધી પહોચી નથી. 


સરઃ યનસ ૧૦ તકહીમલકઅનિ ર 
દષ્ષ્ઝ ૧૭» ૧૦૩ 


“24 ક કક હેમ 
2 ૫ 8 ડડ કડ હહ હક 
૦ -7#-ન 23 5 
કહક્ઝાક પ“: 4૫૫૯ 
કડ જા જ ક ક કાજ 
વળતાડ,કટક દઈશ્ક્ડક૮-5૯53 
આમને પૂછો, તમારા ઠેરવેલાં ભાગીદારોમાં કોઈ છે જે સર્જનની શરુઆત પણ કરતો હોય 
અનેપછી તેનું પુનરાવર્તન પણ કરે ? --કઢહો, તે માત્ર અલ્લાહ જ છે જે સર્જનની શરુઆત પણ કરે 


છે અનેતેનું પુનરાવર્તન ' “પણ, પછી તમે આ ક્યા ઊંધા રસ્તા ઉપર ચલાવવામાં આવી રહ્યાં છો?” 
આમને પૂછો, તમારા ઠેરવેલાં ભાગીદારોમાં કોઈ આવો પણ છે જે સત્ય તરફ માર્ગદર્શન 


મ 


કરતો હોય? 


(૩૮) એટલે કે જો આ બધાં જ કામો અલ્લાહના છે, જેમ કે તમે પોતે માનો છો, ત્યારે તો તમારો સાચો 
પાલનહાર, માલિક, સ્વામિ, અને તમારી બંદગી અને પૂજા-આરાધનાનો હકકદાર અલ્લાહ જ થયો. આ બીજી 
હસ્તીઓ કે જેમનો આ કામોમાં કોઈ હિસ્સો નથી, કયાંથી માલિકીપણામાં ભાગીદાર થઈ ગઈ? 

(૩૯) ધ્યાન રહે કેસંબોધન આમ લોકોને કરવામાં આવ્યું છે અને તેમને આ પૂછવામાં નથી આવી રહ્યું 
કે “તમે કઈ તરફ ફરી રહ્યાં છો,” બલકે પ્રશ્ન આ છે કે “તમે કઈ તરફ ફેરવવામાં આવી રહ્યાં છો.” આના 
ઉપરથી સ્પષ્ટ દેખાય છે કે એક ગુમરાહ કરનાર માણસ કે જૂથ એવું છે જે લોકોને સીધી દિશામાંથી હટાવીને 
ખોટી દિશામાં ફેરવી રહ્યું છે. એટલા જ માટે લોકોને આ અપીલ કરવામાં આવી રહી છે કે તમે આંધળાં બનીને 
ખોટી દિશા તરફ દોરી જનારા લોકોની પાછળ શા માટે જઈ રહ્યાં છો, તમારી બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરીને વિચારતાં 
કેમ નથી કે જયારે હકીકત આ છે, તો છેવટે તમને આ કઈ તરફ હંકારવામાં આવી રહ્યાં છે. સવાલ કરવાની આ 
શૈલી ઠેરઠેર આવા પ્રસંગોએ કુઅનિમાં અપનાવવામાં આવી છે, અને દરેક જગ્યાએ ગુમરાહ કરનારા લોકોના 
નામ લેવાને બદલે તેમને ગુમનામીના પડદા પાછળ સંતાડી દેવામાં આવ્યાં છે કે જેથી તેમના અનુયાયીઓ શાંત 
મગજે પોતાના મામલા ઉપર વિચાર કરી શકે, અને કોઈને એમ કહીને તેમને ઉશ્કેરવાની તથા તેમનું માનસિક 
સંતુલન બગાડવાની તક ન મળે કે જુઓ આ તમારા સંતો અને મહાત્માઓ ઉપર પ્રહાર કરવામાં આવી રહ્યાં છે. 
આમાં સંદેશ પહોચાડવાના ડહાપણનો એક મહત્ત્વનો મુદ્દો છૂપાયેલો છે જેનાથી ગાફેલ રહેવું જોઈએ નહીં. 

(૪૦) એટલે કે આ પ્રકારની આવી ખુલ્લી અને સામાન્ય રીતે સમજાય એવી દલીલો વડે વાત 
સમજાવવામાં આવે છે પરંતુ જેમણે નહીં જ માનવાનો નિર્ણય કરી લીધો છે તેઓ તેમની જીદના કારણે કોઈ પણ 
રીતે માનતાં નથી. 

(૪૧) સર્જનના આરંભ વિષે તો મુશ્રિકો માનતા જ હતાં કે આ માત્ર અલ્લાહનું જ કામ છે, તેમનાં 
દેવી-દેવતાઓમાંથી કોઈનો આ કામમાં હિસ્સો નથી. હવે વાત સર્જનના પુનરાવર્તનની રહી, તો આ સ્પષ્ટ છે કે 
જે આરંભમાં સર્જન કરનાર છે તે જ આ સર્જનની પ્રક્રિયાનું પુનરાવર્તન પણ કરી શકે છે, પરંતુ જે આરંભમાં જ 
સર્જન કરવા માટે સમર્થ ન હોય તે કેવી રીતે સર્જનનું પુનરાવર્તન કરવા માટે સમર્થ હોઈ શકે ? આ વાત જો કે 
એકદમ તાર્કિક છે, અને મુશ્રિકોના દિલો પણ અંદરથી આના માટે સાક્ષી આપતા હતાં કે વાત તદન વ્યાજબી છે, 


સરઃ યનસ ૧૦ તકહીમલકઅનિ ર 
દષ્ષ્ઝ ૧૭» ૧૦૩ 


ત્ર ૮4૬ €% 244 ક્તત પ1/7ક ક ક-.721 ક» 
ફક 1: ક ઘ્ઇ ૦ 
જહાહબશહ્ હકટવ્કરન૫૯% 
કહો તે માત્ર અલ્લાહ જ છે જે સત્ય તરફ માર્ગદર્શન આપે છે. પછી હવે જણાવો, જે સત્ય તરફ 
માર્ગદર્શન કરે છે તે આનો વધારે હક્કદાર છે 


પરંતુ તેમને આનો એકરાર કરવામાં એટલા માટે સંકોચ થતો હતો કે આને માની લીધાં પછી આખિરતનો 
ઇનકાર કરવો મુશ્કેલ બની જાય છે. આ જ કારણે ઉપર્યુક્ત પ્રશ્નો અંગે અલ્લાહતઆલાએ કહ્યું કે તેઓ પોતે 
કહેશે કે આ કામ અલ્લાહના છે પરંતુ આના બદલે અહીં નબી સ.અ.વ.ને ફરમાવવામાં આવે છે કે તમે ડંકો 
વગાડીને કહો કે સર્જનની શરૂઆત અને તેના પુનર્સર્જનનું કામ પણ અલ્લાહનું જ છે. 

(૪ર) એટલે કે જયારે તમારા પ્રારંભનો છેડો પણ અલ્લાહના હાથમાં છે અને અંતનો છેડો પણ તેના જ 
હાથમાં ત્યારે તમે તમારા પોતાના શુભેચ્છક બનીને જરા વિચારો કે તમને આ શું સમજાવવામાં આવી રહ્યું છે કેઆ 
બશ્ે છેડાંની વચ્ચે અલ્લાહ સિવાય બીજા કોઈને તમારી પ્રાર્થનાઓ અને આજીજીઓનો હકક પહોંચી ગયો છે. 

(૪૩) આ એક ખૂબ જ મહત્ત્વનો સવાલ છે જેને થોડીક વિગતવાર રીતે સમજી લેવો જરૂરી છે. 
દુનિયામાં માનવીની જરૂરિયાતોનું ક્ષેત્ર માત્ર આ જ હદ મર્યાદિત નથી કે તેને ખાવા, પીવા અને પહેરવા તેમજ 
જીવન જીવવાનો સામાન મળી જાય તથા આફતો, મુસીબતો, નુક્સાનોની સામે તે સુરક્ષિત રહે બલકે તેની એક 
જરૂરિયાત (અને હકીકતમાં સૌથી મોટી જરૂરિયાત) આ પણ છે કે તેને દુનિયામાં જીવન જીવવાની સાચી રીતની 
ખબર હોય અને તે જાણે કે પોતાની જાતની સાથે, પોતાની શક્તિઓ અને કૌશલ્યોની સાથે, એ સરસામાન કે જે 
પૃથ્વીની ઉપર તેના કબજા-ભોગવટામાં છે તેની સાથે, એ અસંખ્ય મનુષ્યોની સાથે કે જેમની સાથે અલગ અલગ 
હેસિયતોમાં તેને વ્યવહાર કરવો પડે છે , અને સમગ્ર રીતે આ સૃષ્ટિના તંત્રની સાથે કે જેની હેઠળ રહીને જ તેણે 
અનિવાર્યપણે આ કામ કરવાનું છે, તે શું અને કેવો વ્યવહાર કરે જેથી તેનું જીવન સમગ્ર રીતે સફળ થાય અને 
તેના પ્રયત્નો અને પરિશ્રમ ખોટા રસ્તામાં ખર્ચાઈને બરબાદી અને વિનાશમાં ન પરિણમે. આ જ સાચી રીતનું 
નામ “સત્ય” છે અને જે માર્ગદર્શન આ રીત તરફ માનવીને લઈ જાય તે જ “સત્યનું માર્ગદર્શન” છે. હવે 
કુરબાન તમામ મુશ્રિકોને, અને એ બધાં જ લોકોને કે જે પયગમ્બરના શિક્ષણને માનવાનો ઇનકાર કરે છે, પૂછે 
છે કે તમે ખુદાને છોડીને જેની જેની બંદગી કરો છો તેમાં કોઈ છે જે તમારા માટે “સત્યનું માર્ગદર્શન” મેળવવાનું 
સાધન બનતો હોય અથવા બની શકતો હોય ? દેખીતું છે કે આનો જવાબ નકાર સિવાય બીજો કંઈ નથી એટલા 
માટે કે માનવી ખુદા સિવાય જેની પણ બંદગી કરે છે તે બે મોટા પ્રકારોમાં વહેચાયેલાં છેઃ 

એક એ દેવીઓ, દેવતાઓ અને જીવતાં કે મૃત્યુ પામેલાં મનુષ્યો કે જેમની પૂજા કરવામાં આવે છે. તો 
તેમની તરફ તો માનવીનું વળવું ફકત એ ગરજે હોય છે કે ચમત્કારિક રીતે તેઓ તેની જરૂરિયાતો પૂરી કરે અને 
તેને આફતોથી બચાવે. હવે સત્યના માર્ગદર્શનની વાત કરીએ તો તે ક્યારેય તેમના તરફથી આવ્યું નહીં તેમજ 
કયારેય કોઈ મુશ્રિક તેના માટે તેમની તરફ વળ્યો નહીં, અને કોઈ મુશ્રિક આ પણ નથી કહેતો કે તેની આ 
પૂજનીય હસ્તીઓ તેને નૈતિક મૂલ્યો, સામાજિક જીવન, સંસ્કૃતિ-આર્થિક જીવન, રાજનીતિ, કાનૂન, અદાલત 
વગેરેના નિયમો શિખવાડે. 

બીજાં એ લોકો છે જેમનાં બનાવેલાં સિદ્ધાંતો અને નિયમોનું અનુસરણ અને પાલન કરવામાં આવે છે. 
હા, તેઓ માગંદર્શક તો જરૂર છે પરંતુ સવાલ આ છે કે શું તેઓ ખરેખર “સત્યદર્શક” પણ છે અથવા હોઈ શકે 
છે? શું તેમનામાંથી કોઈનું પણ જ્ઞાન એ તમામ સત્યોને આવરી લે છે જેમનું જાણવું માનવજીવનના સાચા 


ત્રિ તત? 


સરઃ યનસ ૧૦ તકહીમલકઅનિ ર 
દષ્ષ્ઝ ૧૭» ૧૦૩ 


--ઝઉ*ડટડડ૭કન્ડડક ઇડ 
2. ઝ#ઝડકહા-ઇઇડી -1 65155૦55 9્ડ 
56૪155૦675: 54152 


ખત 
। 7 39 2 


૪165 0 ડિ હઝ 


2૮24 


ઇક 55 ઝાત 2દ્ર્ડઝ્ 


કે તેનું અનુસરણ કરવામાં આવે અથવા તે જે પોતે રસ્તો પામતો નથી સિવાય કે તેને રસ્તો 
દેખાડવામાં આવે ? છેવટે તમને થઈ શું ગયું છે, કેવા ઊંધાં ફેસલાં કરો છો? 

હકીકતમાં આમનામાંથી મોટાભાગના લોકો ફકત અટકળો અને અનુમાનોની પાછળ 
ચાલી રહ્યાં છે, જો કે અનુમાન સત્યની જરૂરિયાતને જરા પણ પૂરી કરતો નથી. જે કંઈ આ લોકો 
કરી રહ્યાં છે અલ્લાહ તેને સારી રીતે જાણે છે. 


દ્વિ 24 # 


અનેઆ કુરબાન એ વસ્તુ નથી જે અલ્લાહની વહી અને તાલીમ વિના લખી લેવામાં આવે. 
બલકે આ તો જે કંઈ પહેલાં આવી ગયેલું હતું તેનું સમર્થન અને અલકિતાબની વિગતો છે.” આમાં 
કોઈ શંકા નથી કેઆ જગતના હાકેમ તરફથી છે. 


સિદ્ધાંતો ઘડવા માટે જરૂરી છે ? શું તેમનામાંથી કોઈની પણ દષ્ટિ એ સમગ્ર ક્ષેત્રો ઉપર ફેલાયેલી છે જેમાં 
માનવજીવન સાથે સંબંધ ધરાવતા પ્રશ્નો ફેલાયેલાં છે ? શું તેમનામાંથી કોઈ પણ એ કમજોરીઓથી, એ 
પૂર્વત્રહોથી, એ વ્યક્તિગત અથવા સામૂહિક હિતોથી, એ હેતુઓ અને ઈચ્છાઓથી, અને વલણોથી પર છે જે 
માનવસમાજ માટે ન્યાયી કાયદાઓ બનાવવામાં અવરોધક બને છે ? જો જવાબ નકારમાં હોય અને સ્પષ્ટ છે કે 
કોઈ પણ સાચી સમજ ધરાવતો માણસ આ સવાલોનો જવાબ હકારમાં આપી શકે નહીં, તો પછી છેવટે આ લોકો 
“સત્યના માર્ગદર્શન” ના મૂળ સ્રોત કેવી રીતે બની શકે છે? 

એટલા જ માટે કુર્બ7ાન આ સવાલ કરે છે કે લોકો, તમારા આ ધાર્મિક ખુદાઓ અને સાંસ્કૃતિક 
ખુદાઓમાં કોઈ આવો પણ છે જે સાચા રસ્તા તરફ તમારું માર્ગદર્શન કરનાર હોય ? ઉપરના સવાલોની સાથે 
મળીને આ છેલ્લો સવાલ દીન અને ધર્મના સમગ્ર પ્રશ્નનો ફેંસલો કરી દે છે. માનવીની તમામ જરૂરિયાતો બે જ 
પ્રકારની છે. એક પ્રકારની જરૂરિયાતો આ છે કે કોઈ તેનો પાલનહાર હોય, કોઈ તેનો આશ્રય અને ઠેકાણું હોય, 
કોઈ પ્રાર્થનાઓનો સાંભળનાર અને જરૂરિયાતોને પૂરી કરનાર હોય કે જેનો કાયમી સહારો દુનિયાના આ 
અસ્થિર સહારાઓની વચ્ચે રહીને મેળવી શકે. આમ, ઉપરના સવાલોએ ફેસલો કરી દીધો કે આ જરૂરિયાતોને 
પૂરી કરનાર ખુદા સિવાય બીજો કોઈ નથી. બીજા પ્રકારની જરૂરિયાતો આ પ્રમાણે છે કે કોઈ એવો માગંદર્શક 
હોય જે દુનિયામાં જીવન જીવવાના સાચા નિયમો બતાવે અને જેના આપેલા જીવનના નિયમોનું પાલન પૂર્ણ 


સરઃ યનસ ૧૦ તકહીમલકઅનિ ર 
દષ્ષ્ઝ ૧૭» ૧૦૩ 


4,2૪2૭5,24 2 ૦૦૮27 જિવન 142, :?227#2 9૮7 


ક કર્જ ફર ૭ ક. 
9212452 કેં» ૭» 4. %851૯)922 ૨ 
ત 226દ્ર ક” 72. | 2222 ક ક? ૫ 222 «9? 
ખક લમ 9 €2૭-- 2 છં છુ#હટ કડ 
«2.6 કિન 1૯1? ત મ લિતા/ (1 ન! 
બડડ3૭ “શર પ ટજ સ્ઝફ 

શું આ લોકો કહે છે કે પયગમ્બરે આને જાતે લખી લીધો છે ? કહો, “જો તમે તમારા આ 
આક્ષેપમાં સાચા છો તો એક સૂરઃ આના જેવી લખી લાવો અને એક ખુદાને છોડીને જેને જેને 
બોલાવી શકતાં હોવ મદદમાં બોલાવી લો.” સાચું આ છે કે જે વસ્તુ તેમના જ્ઞાનની પહોંચમાં 
નથી આવી અને જેનું પરિણામ પણ તેમની સામે નથી આવ્યું, તેને તેમણે (બિનજરૂરી રીતે 
અટકળો દોડાવી) ખોટું ઠેરવી દીધું.” આવી જ રીતે તો તેમનાપુરોગામીઓ પણ 
ભરોસા અને સંતોષ સાથે કરી શકાય. આમ, આ છેલ્લા સવાલે તેનો પણ ફેસલો કરી દીધો કે તે પણ માત્ર ખુદા જ 
છે. આના પછી જીદ અને હઠાગ્રહ સિવાય કોઈ વસ્તુ બાકી રહેતી નથી જેના કારણે માનવી શિર્કયુકત ધર્મો અને 
બિનસાંપ્રદાયિક (5૬૦૦૫ાંદ્લાળ સાંસ્કૃતિક, નૈતિક અને રાજનૈતિક સિદ્ધાંતોને વળગેલો રહે. 

(૪૪) એટલે કે જેમણે ધર્મો રચ્યાં જેમણે ફિલસૂફીઓ રચી અને જેમણે જીવનના નિયમો ઘડ્યાં તેમણે 
પણ આ બધું કોઈ જ્ઞાનના આધારે નહીં બલકે અનુમાન અને કલ્પનાના આધારે જ કર્યું, અને જેમણે આ ધાર્મિક 
અને દુનિયાના માર્ગદર્શકોનું અનુસરણ કર્યું તેમણે પણ સમજી-વિચારીને નહીં બલકે ફક્ત આ ધારણાના 
આધારે તેમનું અનુસરણ સ્વીકારી લીધું કે આવા મોટા મોટા લોકો જયારે આ કહે છે તથા બાપદાદા તેમને માનતા 
આવ્યાં છે તેમજ દુનિયાના ઘણાં લોકો તેમનું અનુસરણ કરી રહ્યાં છે ત્યારે જરૂર તેઓ સાચું જ કહેતાં હશે. 

(૪૫) “જે કંઈ પહેલાં આવી ગયેલું હતું તેનું સમર્થન છે,'' એટલે કે શરૂઆતથી જે સૈદ્ધાંતિક શિક્ષણ 
નબીઓ અ.સ. મારફતે માનવીને મોકલવામાં આવતું રહ્યું છે તેનાથી અલગ કોઈ નવી વસ્તુ આ કુરબાન રજૂ 
કરી રહ્યું નથી, બલકે તેમને જ સમર્થન અને અનુમોદન આપી રહ્યું છે. જો આ કોઈ નવા ધર્મના સ્થાપકના 
મગજની ઉપજનું પરિણામ હોત તો તેમાં જરૂર આ પ્રયાસ જોવા મળત કે જૂના સત્યોની સાથે થોડોક પોતાનો 
અનોખો રંગ પણ ભેળવીને પોતાની અલગ શાન દેખાડવામાં આવે. 

“અલકિતાબની વિગતો છે,” એટલે કે એ સૈદ્ધાંતિક શિક્ષણ કે જે તમામ આકાશી ગ્રંથોનું સત્ત્ત અને 
ખુલાસો (અલકિતાબ) છે આમાં વિસ્તારીને દલીલો અને પુરાવાઓની સાથે, શિખામણ અને સમજાવટની સાથે, 
સ્પષ્ટતા અને સમજૂતી સાથે, તેમજ વ્યાવહારિક પરિસ્થિતિ ઉપર લાગુ કરવાની સાથે વર્ણવવામાં આવ્યું છે. 

(૪૬) સામાન્ય રીતે લોકો માને છે કે આ પડકાર માત્ર કુર્ઓાનની સરળ ભાષા અને સુંદર વર્ણનશૈલી 
તથા તેની સાહિત્યિક ખૂબીઓની દૃષ્ટિએ હતો. કુઅનિના ચમત્કાર માટે જે રીતની ચર્ચાઓ કરવામાં આવી છે 
તેના ઉપરથી આ ગેરસમજ થવી અશકય પણ નથી. પરંતુ કુઅનિનું સ્થાન આનાથી ઘણું ઊંચું છે કે તે પોતાના 
અનોખાપણાં અને અનુપમતાના દાવાનો આધાર માત્ર પોતાની શાબ્દિક ખૂબીઓ ઉપર રાખે. બેશક કુરાન 


પોતાની ભાષાની દષ્ટિએ પણ લાજવાબ છે, પરંતુ એ મૂળ વસ્તુ કે જેના આધારે આ કહેવામાં આવ્યું છે કે 
માનવમગજ આવું પુસ્તક લખી શકતું નથી, તેના વિષયો અને તેનું શિક્ષણ છે . આમાં ચમત્કારના જે જે પાસાં છે 


સરઃ યનસ ૧૦ તકહીમલકઅનિ ર 
દષ્ષ્ઝ ૧૭» ૧૦૩ 


547૦6 5258 ભડ 5૪ કઈ ડા 


222 


ઠત નજક. 
૪. ૦2૭2શ.7:-:72૪225%422 772 
ઈશ “ઝક 5ઠ*ઠંડકડ5 
કજ 22: ૩ ૮2222૮ 2 4/4 2 ૮%#૪ 
હ«25૨522%6 ી ઝ“ઝઉહકકઇરણ; ક્ર દઇ 


“127 792 «2% 


9હક્ઠ ઈ કાછહડઉપ્ડઝવ્ 


ઠેરવી ચૂક્યાં છે પછી જોઈ લો એ જુલમીઓનો શો અંજામ આવ્યો. આમાંથી કેટલાક લોકો 
ઈમાન લાવશે અને કેટલાક નહીં લાવે અને તારો માલિક આ બગાડ ફેલાવનારાઓને સારી રીતે 
જાણે છે.“ (રુકૂઅ ૪) જો આ તને ખોટો ઠેરવે છે તો કહી દે કે “મારૂં કર્મ મારા માટે છે અને તમારું 
કર્મ તમારા માટે, જે કંઈ હું કરું છું તેની જવાબદારીમાંથી તમે મુક્ત છો અને જે કંઈ તમે કરી રહ્યાં 
છો તેની જવાબદારીમાંથી હું મુક્ત છું.“”” 


આમની અંદર ઘણાં લોકો છે જે તારી વાતો સાંભળે છે, પરંતુ શું તું બહેરાંને સંભળાવીશ 
ચાહે તેઓ કંઈ સમજતાં ન હોય?“ 


અને જે કારણોસર તેમનું અલ્લાહ તરફથી હોવાનું નિર્વિવાદ છે અને માનવીનું આવું લખાણ લખવા માટે સમર્થ 
હોવું અશકય છે તેમને કુઅનિમાં અલગ અલગ પ્રસંગોએ કહી દેવામાં આવ્યું છે અને અમે આવા બધાં જ 
સ્થળોની સ્પષ્ટતા અગાઉ પણ કરતાં રહ્યાં છીએ તેમજ હવે પછી પણ કરીશું. એટલા માટે અહીં વાત લાંબી ન 
થઈ જાય એટલા માટે આ ચર્ચાથી દૂર રહીએ છીએ. (સમજૂતી માટેજુઓ , સૂરઃ તૂર, નોંધ ક્રમાંક રદ અને ૨૭) . 
(૪૭) ખોટું કાં તો એ આધારે ઠરાવી શકાયું હોત કે આ લોકોને આ પુસ્તકનું બનાવટી હોવું તપાસણી 
કરતાં જણાયું હોત. અથવા આ આધારે એ તાર્કિક હોત કે જે હકીકતો આમાં વર્ણવવામાં આવી છે અને જે ખબરો 
આમાં આપવામાં આવી છે તે ખોટી પુરવાર થઈ જાત. પરંતુ ખોટા ઠરાવવાના આ બક્ષે કારણોમાંથી કોઈ કારણ 
પણ અહીં અસ્તિત્વ ધરાવતું નથી. કોઈ પણ વ્યક્તિ આ કહી શકતી નથી કે તે જ્ઞાનના આધારે જાણે છે કે આ 
પુસ્તક ઘડી કાઢીને ખુદાના નામે ચઢાવવામાં આવ્યું છે , તેમજ કોઈએ ગેબના પડદાની પાછળ ઝાંખીને આ જોઈ 
લીધું છે કે હકીકતમાં ઘણાં ખુદાઓ અસ્તિત્વ ધરાવે છે અને આ પુસ્તક અમસ્તાં જ એક ખુદાની ખબર સંભળાવી 
રહ્યું છે, અથવા વાસ્તવમાં ખુદા અને ફરિશ્તાઓ તેમજ વહી વગેરે જેવી કોઈ હકીકત નથી અને આ પુસ્તકમાં 
બિનજરૂરી રીતે આ વાર્તા ઘડી કાઢવામાં આવી છે. ન તો કોઈએ મરીને એ જોઈ લીધું છે કે બીજા જીવન અને 
તેના હિસાબ-કિતાબ અને વળતર અને શિક્ષાના જે સમાચારો આ ગ્રંથમાં આપવામાં આવ્યાં છે તે ખોટાં છે આમ 
છતાં માત્ર નરી શંકા અને અનુમાનના આધારે આ રીતે આને ખોટો ઠેરવવામાં આવી રહ્યો છે કે જાણે વૈજ્ઞાનિક 


રીતે આના બનાવટી અને ખોટા હોવાની તપાસ કરી લેવામાં આવી છે. 


સરઃ યનસ ૧૦ તકહીમલકઅનિ ર 
દષ્ષ્ઝ ૧૭» ૧૦૩ 


727 22 ળયટ પ 24 79? 2? ૨22% ? ૬% ૬ દ્રિ 
09૯5 » #બકાઝઝકડ ઉં ડાગ્ડા હ 

7 224% 4.૮ 7૮૬27 ી 

૦૦% જ 1418 ક 1.556 


આમની અંદર ઘણાં લોકો છે જે તને જુએ ( છે, પરંતુશું તુંઆંધળાંને રસ્તો દેખાડીશ ચાહે તેમને કંઈ 
દેખાતું ન હોય ?'' હકીકતમાં અલ્લાહ લોકો ઉપર જુલમ નથી કરતો, લોકો પોતે જ પોતાની ઉપર 
જુલમ કરે છે.“' (આજે આ દુનિયાના જીવનમાં મદમસ્ત છે) 


(૪૮) ઈમાન નહીં લાવનારાઓ વિષે કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે “ખુદા આ બગાડ ફેલાવનારાઓને 
સારી રીતે જાણે છે.” એટલે કે તેઓ આવી વાતો ઉપજાવી કાઢીને દુનિયાનું મો તો બંધ કરી શકે છે કે ભાઈ, 
અમારી સમજમાં વાત આવતી નથી એટલા માટે શુદ્ધ નિયત સાથે અમે આને માનતાં નથી, પરંતુ ખુદા કે જે હૃદય 
અને અંતરમાં છૂપાયેલાં રહસ્યો સુદ્ધાંથી વાકેફ છે તે આમાંના એકેએક માણસ વિષે જાણે છે કે કેવી રીતે તેણે 
તેના દિલ અને દિમાગ ઉપર તાળા લગાવ્યાં, પોતાની જાતને ગફલતોમાં ગુમ કરી દીધી , પોતાના અંતરાત્માના 
અવાજને કચડી નાખ્યો, પોતાના હૃદયમાંથી સત્યની સાક્ષીને બહાર આવવાથી રોકી, પોતાના મગજમાંથી 
સત્યને સ્વીકારવાની ક્ષમતાને ખતમ કરી નાખી, સાંભળીને અવગણના કરી, સમજી ગયા પછી પણ નહીં 
સમજવાનો પ્રયાસ કર્યો અને સત્યની સરખામણીમાં પોતાના પૂર્વગ્રહોને, પોતાના દુનિયાના હિતોને, પોતાના 
જૂઠથી ખરડાયેલાં સ્વાર્થોને અને પોતાની મનની ઇચ્છાઓને તથા વલણોને પ્રાથમિકતા આપી. એટલા જ માટે 
તેઓ નિર્દોષ માર્ગ ભૂલેલાં નથી બલકે હકીકતમાં બગાડ ફેલાવનારાં છે. 

(૪૯) એટલે કે બિનજરૂરી રીતે ઝઘડવાની અને ખોટી ચર્ચાઓ કરવાની કોઈ આવશ્યકતા નથી. જો હું 
જૂઠ ઉપજાવી કાઢીને બોલી રહ્યો છું તો મારા કર્મનો હું પોતે જવાબદાર છું , તમારી ઉપર તેની કોઈ જવાબદારી 
નથી. અને જો તમે સાચી વાતને ખોટી કહી રહ્યાં છો તો તમે મારું કંઈ બગાડતાં નથી , પોતાનું જ બગાડી રહ્યાં છો. 

(૫૦) એક સાંભળવું તો આ જાતનું હોય છે જેમાં જનાવરો હોંકાટો સાંભળી લે છે. બીજું સાંભળવું આ 
હોય છે જેમાં અર્થની તરફ ધ્યાન આપવામાં આવતું હોય અને એ તેયારી હોય કે વાત જો તર્કસંગત હશે તો તેને 
માની લેવામાં આવશે. જે લોકો કોઈ પૂર્વગ્રહથી પીડાતાં હોય, અને જેમણે પહેલાંથી નકકી કરી લીધું હોય કે 
તેમની પરંપરાગત માન્યતાઓ અને રીતરિવાજો વિરૃદ્ધ તથા તેમના મનના આકર્ષણો અને રૂચિઓની વિરૂદ્ધ 
કોઈ વાત, પછી ગમે તેટલી તર્કસંગત હોય, માનીશું નહીં, તેઓ બધું જ સાંભળીને પણ કંઈ જ સાંભળતાં નથી. 
આવી જ રીતે એ લોકો પણ સાંભળતાં નથી જે લોકો દુનિયામાં જનાવરોની જેમ ગફલતનું જીવન જીવે છે અને 
ખાવા-પીવા સિવાય બીજી કોઈ વસ્તુમાં રસ ધરાવતાં નથી, અથવા મનના આનંદ અને ઇચ્છાઓની પાછળ 
એવાં મસ્ત હોય છે કે તેમને આ વાતની કંઈ પડી હોતી નથી કે અમે જે કંઈ કરી રહ્યાં છીએ તે સાચું પણ છે કે નહીં. 
આવાં બધા જ લોકો કાનથી તો બહેરાં નથી હોતાં પરંતુ દિલના બહેરાં હોય છે. 

(૫૧) અહીં પણ એ જ વાત કહેવામાં આવી છે જે ઉપરના કથનમાં કહી છે. માથાની આંખો ખુલ્લી 
હોવાનો કોઈ ફાયદો નથી, તેમના વડે તો જનાવર પણ જુએ જ છે. મૂળ વસ્તુ દિલની આંખોનું ખુલ્લું હોવું છે. 
આ વસ્તુ જો કોઈ માણસ પાસે ન હોય તો તે બધું જોઈને પણ કશું જોતો નથી. 

આ બશ્ને આયતોમાં સંબોધન તો નબી સ.અ.વ.ને કરવામાં આવ્યું છે પરંતુ ઠપકો તો એ લોકોને 
આપવામાં આવી રહ્યો છે જેમની સુધારણા માટે આપ કામ કરી રહ્યા હતાં. અને આ ઠપકાનો આશય પણ ફકત 


સરઃ યનસ ૧૦ તકહીમલકઅનિ ર 
દષ્ષ્ઝ ૧૭» ૧૦૩ 


રી *7«%#?22%8?: 222% 
હ5--ઝૂ.:%2 


ક. «૮ 2 કકક મ તત 6#ત્ર 
ફ્ર્જ 


મી 2-53 હક ઈ22- 


ફ્જ 
01 


ક ડુડા 
2 જે ત) ક ડ્હચ્ટુ ક 22 614106 


પ્લ ઇન્દ્ર 
ત્રિ તત નત્ર 


ઈ. 1 વા જ્જ દ્રડાડક 


જ્‌ 


અને કક દિવસે અલ્લાહ આમને એકત્ર કરશે ત્યારે (આ જ દુનિયાનું જીવન તેમને એવું લાગશે) કે 


નજ 


જાણે આ માત્ર એકાદ ઘડી માટે એકબીજા સાથે પરિચય કેળવવા માટે રોકાયા હતાં.” (તે વખતે એ 
પુરવાર થઈ જશે કે) હકીકતમાં ભારે નુકસાનમાં રહ્યાં એ લોકો જેમણે અલ્લાહની મુલાકાતને 
ખોટી ઠેરવી અને કદાપિ તેઓ સીધા રસ્તા ઉપર ન હતાં. જે ખરાબ પરિણામોથી અમે આમને 
ડરાવી રહ્યાં છીએ તેમનો કોઈ ભાગ અમે તારી હયાતીમાં દેખાડી દઈએ અથવા એ પહેલાં જ તને 
ઊઠાવી લઈએ, છેવટે તો આમને આવવાનું તો અમારી જ તરફ છે અને જે કંઈ આ લોકો કરી રહ્યાં 
છે તેના માટે અલ્લાહ સાક્ષી છે. 

દરેક ઉમ્મત માટે એક પયગમ્બર છે.“ પછી જ્યારે કોઈ ઉમ્મત પાસે તેનો પયગમ્બર 
આવી જાય છે ત્યારે તેનો ફેસલો 
ઠપકો આપવાનો નથી પરંતુ કટાક્ષના તીર એટલા માટે મારવામાં આવી રહ્યાં છે કે તેમની સૂતી પડેલી માનવતા 
તીરની અણી વાગવાથી જાગૃત થાય અને તેમની આંખો અને કાનથી તેમના દિલ સુધી જતો માર્ગ ખુલી જાય કે 
જેથી તાર્કિક વાત અને દદભરી શિખામણ ત્યાં સુધી પહોંચી શકે. આ વર્ણનશૈલી એવી છે કે જાણે એક નેક માણસ 
બગડેલા લોકો વચ્ચે ઊંચામાં ઊંચા નૈતિક ચારિત્ર્ય સાથે રહેતો હોય અને અત્યંત નિખાલસતા અને સહાનુભૂતિ 
સાથે તેમને તેમની આ પતનની સ્થિતિ અંગે સજાગ કરી રહ્યો હોય કે જેમાં તેઓ પડેલાં છે અને ખૂબ જ તર્કબદ્ધ 
રીતે અને ગંભીરતા સાથે તેમને સમજાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હોય કે તેમના જીવનની પદ્ધતિમાં શું દોષ છે અને 
સાચી જીવનની પદ્ધતિ કઈ છે. પરંતુ કોઈ પણ માણસ તેના શુદ્ધ જીવનમાંથી બોધ ગ્રહણ કરતો ન હોય, ન તો 
તેની આ શુભેચ્છાભરી શિખામણો તરફ ધ્યાન આપતો હોય. આવી સ્થિતિમાં બરાબર એવા સમયે કે જયારે તે 
આ લોકોને સમજાવવામાં વ્યસ્ત હોય અને તેની વાતોની તેઓ ઉપેક્ષા કરી રહ્યાં હોય, તેનો કોઈ મિત્ર આવીને 
તેને કહે કે ભાઈ, આ તમે કયા બહેરાં લોકોને સંભળાવી રહ્યાં છો અને કયા આંધળાઓને રસ્તો દેખાડવા માગો 
છો, તેમના તો દિલના કાન બંધ છે અને તેમના માથાની આંખો ફૂટેલી છે. આ વાત કહેવાનો એ મિત્રનો ઇરાદો 
આ નહીં હોય કે નેક માણસ તેના સુધારણાના પ્રયાસો છોડી દે બલકે હકીકતમાં તેનો આશય આ હશે કે કદાચ 
આ કટાક્ષ અને ઠપકાથી જ આ ઊંઘમાં મસ્ત લોકોને થોડું ભાન આવી જાય. 


સૂરઃ યૂનુસ ૧૦ તફહીમુલકુઅનિ ર 
₹--222222& - ૭૪72 કુ મિ 
ડ્ક્કાડહ ઈશ. 4૦૯% ઝ્્ન્ઝંઇ 
(તા ન: 
ઝઝા ક ઝકડહ ર ડમ 955૦5 ૨ હ 


“7 2 22-નત 


ડ&ઝઉટઉઇઃ-ઠડવ્છા#હઇકી 
દ છ) કરકાઈ૦૯#* 4 1ડહ૭કાક 


સંપૂર્ણન્યાય સાથે ચૂકવી દેવામાં આવે છે અને તેની ઉપર લેશમાત્ર જુલમ કરવામાં આવતો નથી.“ 

તેઓ કહે છે કે જો તમારી આ ધમકી સાચી છે તો છેવટે આ ક્યારે પૂરી થશે ? કહો “મારા 
અધિકારમાં ખુદ મારો નફો અને નુકસાન પણ નથી, બધું જ અલ્લાહની મરજી ઉપર અવલંબે છે.” 
દરેક ઉમ્મત માટે મહેતલની એક મુદ્દત છે, જ્યારે આ મુદ્દત સમાપ્ત થઈ જાય છે ત્યારે ઘડીભર 
વહેલું અને મોડું પણ થતું નથી.'””“ આમને કહો, ક્યારેય તમે આ પણ વિચાર્યું કે જો અલ્લાહની 


ક” 


(પર) એટલે કે અલ્લાહે તો તેમને કાન પણ આપ્યાં છે અને આંખો પણ આપી છે તથા દિલ પણ. તેણે તેના 
તરફથી કોઈ એવી વસ્તુ તેમને આપવામાં કંજૂસાઈ કરી નથી જે સત્ય અને અસત્ય વચ્ચેનો ભેદ પારખવા માટે તથા 
સમજવા માટે જરૂરી હતી. પરંતુ લોકોએ ઈચ્છાઓની ગુલામી અને દુનિયાના પ્રેમમાં પડીને જાતે જ પોતાની આંખો 
ફોડી નાખી છે, તેમના કાન બહેરા કરી લીધાં છે અને તેમના દિલોને એટલાં વિકૃત કરી લીધાં છે કે તેમની અંદર 
સારા અને ખરાબનો ભેદ, ખરા અને ખોટાની સમજ તથા અંતરાત્માના જીવનની કોઈ અસરબાકી ન રહી. 

(૫૩) એટલે કે જયારે એક તરફ આખિરતનું અસીમ જીવન તેમની સામે હશે અને બીજી તરફ આ 
લોકો પાછા વળીને પોતાના દુનિયાના જીવન ઉપર નજર નાખશે ત્યારે તેમને ભવિષ્યની સરખામણીમાં તેમનો 
ભૂતકાળ સાવ ક્ષુલ્લક લાગશે. એ વખતે તેમને ખ્યાલ આવશે કે તેમણે તેમના પૂર્વજીવનમાં થોડા આનંદ અને 
લાભો ખાતર તેમના આ શાશ્ચત ભાવિને બગાડીને કેવી મોટી મૂર્ખામીનું આચરણ કર્યું છે. 

(૫૪) એટલે કે એક દિવસે અલ્લાહની સમક્ષ હાજર થવાનું છે. 

(૫૫) “ઉમ્મત” શબ્દ અહીં ફકત કોમના અર્થમાં નથી બલકે એક પયગમ્બરના આગમન પછી તેનો 
સંદેશ જે જે લોકો સુધી પહોંચે એ બધાં જ તેની ઉમ્મત છે. બીજું, આના માટે એ પણ જરૂરી નથી કે પયગમ્બર 
તેમની વચ્ચે હયાત હોય, બલકે પયગમ્બર પછી પણ જયાં સુધી આ શિક્ષણ અસ્તિત્વમાં રહે અને કોઈપણ માણસ 
માટે એ જાણવાનું શકય હોય કે હકીકતમાં તે કઈ વસ્તુનું શિક્ષણ આપતો હતો ત્યાં સુધી જગતના બધા જ લોકો 
તેની ઉમ્મત ગણવામાં આવશે અને તેમની ઉપર એ હુકમ લાગુ પડશે જે આગળ વર્ણવવામાં આવી રહ્યો છે. આ 
દૃષ્ટિએ મુહમ્મદ સ.અ.વ.ના આગમન પછી જગતના તમામ લોકો તેમની ઉમ્મત છે અને ત્યાં સુધી રહેશે જયાં 
સુધી કુર્અાનિ તેના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં પ્રકાશિત થતું રહેશે. એટલા જ માટે આયતમાં આ કહેવામાં આવ્યું નથી કે “દરેક 
કોમમાં એક પયગમ્બર છે.” બલકે એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે “દરેક ઉમ્મત માટેએક પયગમ્બર છે.” 

(૫૬) આનો અર્થ આ છે કે સંદેશનું કોઈ માનવસમુદાય સુધી પહોચવું તે બીજા શબ્દોમાં એ સમુદાય માટે 


સરઃ યનસ ૧૦ તકહીમલક્અનિ ર 
દષ્ષ્ઝ ૧૭» ૧૦૩ 


2 727 2722 ર ત્ર 
૪૦૯૦૭ વ્ઝગઉઉઉજકઇણકાર4 
ક 2-42 ક ક દ્વ 
9૯૯ ડઝળફડહઈ ડો ડાઇ 

દ્વિ દ «૬ ઈ ક્બ્ક્ટ ૯0 હ 


ડડ 19295 
516324 કડ જનનન 
5252152558 ૪552841. કહ)? 
છ (50500894 24% છાના હ” [્ઝ્ક 


આફત ઓચિંતી રાત્રે કે દિવસે આવી જાય (ત્યારે તમે શું કરી શકો છો ?) આખરે આ એવી કઈ 
વસ્તુ છે જેના માટે ગુનેગારો ઉતાવળા થાય ? શું જ્યારે તે તમારી ઉપર આવી જાય ત્યારે જ તમે તેને 
માનશો ?--હવે બચવા માગો છો ? જો કે તમે પોતે જ તેના વહેલા આવવાની માગણી કરી રહ્યા 


પ પ પ 
*૬% ૫-૧ પક 


હતાં ! પછી જુલમીઓને કહેવામાં આવશે કે હવે કાયમી યાતનાનો સ્વાદ ચાખો, જે કંઈ તમે 
ક્રમાવતા રહ્યાં છો તેના બદલા સિવાય બીજો ક્યો બદલો તમને આપી શકાય? 

પછી પૂછે છે કે શું ખરેખર આ સાચું છે જે તમે કહી રહ્યાં છો ? કહો “મારા માલિકના 
સોગંદ, આ તદ્દન સાચું છે અને તમે એટલું જોર ધરાવતાં નથી કે તેને પ્રગટ થવાથી રોકી દો.” 
(રુકૂઅ ૫). હવે જો એ દરેક માણસ પાસે કે જેણે જુલમ આચર્યો છે, ધરતી ઉપરની તમામ દોલત 
પણ હોય તો એ સજામાંથી બચવા માટે તે તેને મુક્તિદંડ તરીકે આપવા માટે તેયાર થઈ જશે. જ્યારે 
આ લોકો આ આફતને જોઈ લેશે ત્યારે મનોમન પસ્તાશે. 


અલ્લાહની દલીલનું પૂરૂં થઈ જવું છે. આના પછી ફક્ત ફેસલો જ બાકી રહી જાય છે, વધારાની કોઈ દલીલ 
કરવાની જરૂરિયાત રહેતી નથી અને આ ફેંસલો ખૂબ જ ન્યાયપૂર્વક કરવામાં આવે છે. જે લોકો પયગમ્બરની વાત 
માની લે અને પોતાનું વલણ સુધારી લે તેઓ અલ્લાહની કૃપાના હકકદાર ઠરે છે અને જે લોકો તેની વાતને ન માને 
તેઓ સજાને પાત્ર ઠરે છે, પછી તે સજા દુનિયા તથા આખિરત બન્નેમાં આપવામાં આવે અથવા માત્ર આખિરતમાં. 

(૫૭) એટલે કે મેં કયારે આ કહયું હતું કે આ ફેસલો હું કરીશ અને નહીં માનનારા લોકોને સજા 
આપીશ ? એટલા માટે મને શા માટે પૂછો છો કે ફેસલો કરવાની ધમકી કયારે પૂરી થશે. ધમકી તો અલ્લાહે આપી 
છે અને તે જ ફેસલો પણ કરશે અને આ વાત તેના અખત્યારમાં છે કે ફેસલો કયારે કરે અને તેને કયા રૂપમાં 
તમારી સામે લાવે. 

(૫૮) આનો અર્થ આ છે કે અલ્લાહતઆલા ઉતાવળો નથી. તેની રીત આ નથી કે જે સમયે 


સરઃ યનસ ૧૦ તકહીમલકઅનિ ર 
દષ્ષ્ઝે ૧-૭» ૧૦૩ 


2222727 કકક 2227 2.%*.: 2 નર 
છ૯#% % 555 કૃઝંધુ ગજ 6કડડારડઝ96 
ક્ર 01,722 1... કૂ વશ ક” 
હ“દ્રાહ્ટડઈ% 44509565 

72272 


ક 7 ન 7227797.» 1 
૦૯-્રઝડવઝત£-૦૯#ક* 
ડત કહ ના 55 ક્ન શિનાલ 8 ઝા 


૦૨ ફક 


ક્ર 


2૮ ટ ક ટ22મ૬& ક્ક દ્ધ 
ઝબકે કડક #:-કાહું 
યા ય 4્ર્ક્* ગુ ક ઈ -7 
કક 2 [| કક ધ કુ કા ક *#- 
છટ જડે 5૦૮ 


પરંતુ તેમની વચ્ચે પૂરા ન્યાય સાથે ફૈસલો રી આવશે, કોઈ જુલમ તેમની ઉપર થશે નહી, 
સાંભળો ! આકાશો અને ધરતીમાં જે કંઈ છે અલ્લાહનું છે. સાંભળી લેજો ! અલ્લાહનો વાયદો 
સાચો છે પરંતુ મોટાભાગના લોકો જાણતાં નથી. તે જ જીવન બખ્શે છે અને તે જ મૃત્યુ આપે છે અને 
તેની જ તરફ તમારે સોએ પાછા ફરવાનું છે. 

લોકો, તમારી પાસે તમારા માલિક તરફથી શિખામણ આવી ગઈ છે. આ એ વસ્તુ છે જે 
દિલોના રોગોની તંદુરસ્તી છે અને જે તેને સ્વીકારી લે તેમના માટે માર્ગદર્શન અને કૃપા છે. હે નબી, 
કહો કે “આ અલ્લાહની કૃપા અને તેની મહેરબાની છે કે આ વસ્તુ તેણે મોકલી, આના માટે તો 
લોકોએ આનંદ મનાવવો જોઈએ. આ એ તમામ વસ્તુઓ કરતાં સારી છે જે લોકો ભેગી કરી રહ્યાં 


છે.” હે નબી, આમને કહો “તમે લોકોએ ક્યારેય આ પણ વિચાર્યું કે જે રોજી” અલ્લાહે તમારા 
માટે ઊતારી હતી 


પયગમ્બરનો સંદેશ કોઈ માણસ અથવા સમુદાયને પહોંચ્યો એ વખતે જે ઈમાન લાવ્યો ફક્ત તે જ કૃપાનો 
હકકદાર ઠર્યો અને જેણે પણ તેને માનવાનો ઈનકાર કર્યો અથવા આનાકાની કરી તેની ઉપર તરત જ સજાનો 
ફેસલો લાગુ કરી દેવામાં આવ્યો. ના, અલ્લાહનો તિયમ આ છે કે પોતાનો સંદેશ પહોચાડી દીધા પછી દરેક 
માણસને તેની વ્યકિતગત હેસિયત પ્રમાણે, અને દરેક સમુદાય અને કોમને તેની સામાજિક હેસિયત પ્રમાણે, 
વિચારવાની અને સુધરી જવાની પૂરતી તક આપે છે. આ મહેતલનો ગાળો ઘણી વખત સદીઓ સુધી લંબાય છે 


અને આ વાતને અલ્લાહ જ વધુ સારી રીતે જાણે છે કે કોને કેટલી મહેતલ મળવી જોઈએ . પછી જયારે તે મહેતલ 
કે જે તદ્દન ન્યાયપૂર્વક તેના માટે રાખવામાં આવી હતી, પૂરી થઈ જાય છે અને એ માણસ અથવા સમુદાય તેના 


સરઃ યનસ ૧૦ તકહીમલકઅનિ ર 
દષ્ષ્ઝ ૧૭» ૧૦૩ 


૮7 દ ત €ે!તઇ *2_ ષ્ટ! ક્દૃછુ “૭292, 22? 
તેમાંથી તમે જાતે જ કોઈને હરામ અને કોઈને હલાલ બનાવી લીધી !''*' આમને પૂછો “અલ્લાહે 
તમને આની પરવાનગી આપી હતી? 


વિદ્રોહી વર્તનને છોડતો નથી ત્યારે અલ્લાહતાલા તેની ઉપર પોતાનો ફેસલો લાગુ કરી દે છે. આ ફેસલાનો 
સમય અલ્લાહે નકકી કરેલી મુદત કરતાં ન તો એક ઘડી વહેલો આવી શકે છે અને ન તો સમય આવી ગયા પછી 
એક ઘડી માટે પણ ટળી શકે છે. 

(૫૯) જે વસ્તુને જીવનભર ખોટી કહેતા રહયાં, જેને જૂઠ માનીને આખી જિંદગી ખોટા કામો પાછળ 
ખર્ચીનાખી અને જેના સમાચાર આપનાર પયગમ્બરો ઉપર જાત જાતના આક્ષેપો કરતા રહયાં એ જ વસ્તુ જયારે 
તેમની અપેક્ષા વિરૂદ્ધ અચાનક તેમની સામે આવીને ઊભી થઈ જશે ત્યારે તેમના પગ તળેથી ધરતી ખસી જશે. 
તેમનો અંતરાત્મા તેમને પોતે બતાવી દેશે કે જયારે વાસ્તવિકતા આ હતી તો જે કંઈ તેઓ દુનિયામાં કરીને 
આવ્યાં છે તેનું પરિણામ હવે શું આવવાનું છે. જાતે કરેલાં કર્મોનો કોઈ ઇલાજ નથી. મોઢાં સીવાઈ જશે અને 
પસ્તાવા અને અફસોસના કારણે દિલો અંદરથી બેસી જતાં હશે. જે માણસે અનુમાન અને કલ્પનાઓ ઉપર 
આધારિત સોદા ઉપર તેની તમામ મૂડી લગાવી દીધી હોય અને કોઈ શુભેચ્છક માણસની વાત માની ન હોય તે 
દેવાળું કાઢયા પછી પોતાના સિવાય બીજા કોને ફરિયાદ કરી શકે છે? 

(૬૦) ઊદુ ભાષામાં રિઝક 4» શબ્દ ખાવાપીવાની વસ્તુઓઓ માટે વપરાય છે એટલા જ માટે 
લોકો અહીં એવું માને છે કે અહીં પકડ માત્ર એ કાનૂન બનાવવા માટે કરવામાં આવી છે જે જમવાની 
થાળીમાં પરોસવાની વસ્તુઓ માટે ધાર્મિક અંધશ્રદ્ધાઓ અથવા રીત-રિવાજોના કારણે લોકોએ બનાવી લીધાં છે. 
આ ગેરસમજમાં અજ્ઞાન અને સામાન્ય લોકો જ નહીં બલકે વિદ્દાનો સુદ્ધાં છે. જો કે અરબી ભાષામાં રિઝક 
શબ્દ માત્ર ખાઘપદાર્થો સુધી સીમિત નથી બલકે દેણગી, બક્ષિસ અને નસીબના અર્થમાં સામાન્ય રીતે બોલાય 
છે. અલ્લાહતાલાએ જે કંઈ દુનિયામાં મનુષ્યને આપ્યું છે તે બધું જ તેનું રિઝ્ક છે એટલે સુધી કે સંતાન પણ 
રિઝ્ક છે. અસ્માઉર્રિજાલના પુસ્તકોમાં અનેક રિવાયતકર્તાઓના નામ રિઝક, રૂઝેક અને રિઝકુલ્લાહ જોવા 
મળે છે જેનો અર્થ લગભગ એ જ છે જે આપણી ભાષામાં અલ્લાહની દેણગીનો અર્થ છે. પ્રખ્યાત દુઆ 
દરક -183-19પ8ડક#10971ડહ101, એટલે કે અમારી ઉપર સત્ય સ્પષ્ટ કર અને અમને તેનું પાલન કરવાની 
અનુકૂળતા આપ . રૂઢિપ્રયોગ તરીકે બોલવામાં આવે છે પા્દરહ;5 “ફલાણા માણસને જ્ઞાન આપવામાં આવ્યું છે.” 
હદીસમાં આવે છે કે અલ્લાહતાલા દરેક ગર્ભવતીના પેટમાં એક ફરિશ્તો મોકલે છે અને તે જન્મનારનું રિઝ્ક અને 
તેની ઉંમરની મુદ્દત અને તેનું કામ લખી દે છે .સ્પષ્ટ છે કે અહીં રિઝકનો અર્થ ફક્ત એ ખાદ્યપદાર્થો જ નથી જે એ 
બાળકને ભવિષ્યમાં મળવાનાં છે પરંતુ એ બધું જ છે જે તેને દુનિયામાં આપવામાં આવશે. ખુદ કુર્અનમાં છે કે 
કક ડ#5૪% “જે કંઈ અમે તેમને આપ્યું છે તેમાંથી ખર્ચ કરે છે.” આમ રિઝકને માત્ર ભાણામાં પીરસવામાં 
આવતી વસ્તુઓ સુધી મર્યાદિત માનવું અને આ વિચારવું કે અલ્લાહતાલાને માત્ર જમવાની થાળીમાં આ બંધનો 
અને મુક્તિઓ સામે વાંધો છે જે ખાવાપીવાની વસ્તુઓની બાબતમાં લોકોએ પોતાની જાતે અપનાવી લીધી છે, 
મોટી ભૂલ છે. અને આ કોઈ સામાન્ય ભૂલ નથી. આના કારણે ખુદાના દીનનું એક ઘણું મોટું કાનૂની શિક્ષણ 
લોકોની નજરોથી છૂપાઈ ગયું છે. આ આ જ ભૂલનું તો પરિણામ છે કે ખાવાપીવાની વસ્તુઓમાં હલાલ અને 
હરામ, જાઇઝ અને નાજાઇઝનો મામલો તો ધાર્મિક મામલો માનવામાં આવે છે પરંતુ સંસ્કૃતિના વધુ વિશાળ 


સરઃ યનસ ૧૦ તકહીમલક્અનિ ર 
દષ્ષ્ઝે ૧૭» ૧૦૩ 


“જ 222૮૬:#27& € ૬:૮2 ૬ 2૮4 «7 27 
હાઈ 6૯ ૯4૦૭ ક#ડાહ 4 


શ્મ્4 


જ “હટ ઈ -ઈકડકાઈઇ-ડ 1 
ત્રિ સિ ન્િત્ર દ્વિ તદ 792% ત 2 કં 
ક, £૭1%:521:5 હ ધા 


અથવા તમે અલ્લાહ ઉપર આળ મૂકી રહ્યાં પ ??”*** જે લોકો અલ્લાહ ઉપર આ આળ મૂકે છે 
તેમનું શું અનુમાન છે કે કયામતના દિવસે તેમની સાથે કેવો વ્યવહાર થશે ? અલ્લાહ તો લોકો ઉપર 
દયાદષ્ટિ રાખે છે પરંતુમોટાભાગના માણસો એવાં છે જે આભાર માનતાં નથી.“ (રુકૂઅ ૬) 

હે નબી, તમે જે હાલતમાં પણ હોવ છો અને કુર્બાનમાંથી જે પણ સંભળાવો છો, અને લોકો, 


મામલાઓમાં જો આ સિદ્ધાંત નકકી કરી લેવામાં આવે કે મનુષ્ય જાતે પોતાના માટે હદો નકકી કરવાનો અધિકાર 
ધરાવે છે, અને આના જ આધારે ખુદા અને તેના ગ્રંથથી લાપરવા બનીને કાયદાઓનું ઘડતર કરવામાં આવે ત્યારે 
સામાન્ય માણસ તો ઠીક પણ ધાર્મિક વિદ્વાનો, ધાર્મિક કાયદાના નિષ્ણાંતો અને કુર્ઓાનના તફસીરકર્તાઓ અને 
હદીસના વિઠ્ઠાનો સુદ્ધાંને આ સમજાતું નથી કે આ વસ્તુ પણ એવી જ રીતે દીનની વિરૂદ્ધ છે જેવી રીતે ખાવાપીવાની 
વસ્તુઓમાં ખુદાઈ કાનૂનથી લાપરવા બનીને જાઇઝ અને નાજાઇઝની હદો પોતાની જાતે નકકી કરી લેવી. 

(૬૧) એટલે કે તમને જરા ભાન પણ છે કે આ કેવો મોટો વિદ્રોહપૂર્ણ ગુનો છે જે તમે કરી રહયાં છો? 


રિઝક અલ્લાહનું છે અને તમે પોતે પણ અલ્લાહના છો, પછી આ અધિકાર તમને કયાંથી મળી ગયો કે 
અલ્લાહની માલિકીની વસ્તુઓમાં તમારા ભોગવટા, ઉપયોગ અને ફાયદા માટે હદો જાતે જ નકકી કરો? કોઈ 
નોકર જો આ દાવો કરે કે તેને માલિકના માલમાં તેના ભોગવટા અને અધિકારોની હદો જાતે નકકી કરી લેવાનો 
અધિકાર છે અને આ મામલામાં માલિકને કંઈ પણ કહેવાની કોઈ જરૂર નથી ત્યારે તેના વિષે તમારો શો 
અભિપ્રાય છે? તમારો પોતાનો નોકર જો તમારા પોતાના ઘરમાં તમારા ઘરની બધી જ વસ્તુઓમાં તેની 
કામગીરી અને ઉપયોગ માટે આ આઝાદી અને અખત્યારનો દાવો કરે તો તમે તેની સાથે કેવો વ્વવહાર કરશો? 
--એ નોકરનો મામલો તો બીજો જ છે જે જરા પણ માનતો નથી કે તે કોઈનો નોકર છે અને કોઈ તેનો માલિક 
પણ છે અને આ બીજા કોઈનો માલ છે જે તેના કબજામાં છે. બળજબરીથી કબજો કરી લેનાર એ બદમાશની વાત 
અત્રે ચર્ચા હેઠળ નથી. અહીં સવાલ એ નોકરની સ્થિતિનો છે જે પોતે માની રહયો છે કે તે કોઈનો નોકર છે, અને 
આ પણ માને છે કે માલ તેનો જ છે જેનો તે નોકર છે અને પછી કહે છે કે આ માલમાં મારા પોતાના ભોગવટાની 
હદો નકકી કરી લેવાનો અધિકાર મને આપોઆપ જ મળી ગયેલો છે અને માલિકને કંઈ પૂછવાની જરૂર નથી. 
(૬૨) એટલે કે તમારી આ સ્થિતિ ફકત આ જ સંજોગોમાં સાચી હોઈ શકત કે જયારે માલિકે પોતે તમને 
પરવાનગી આપી દીધી હોત કે મારા માલમાં તમે જેવી રીતે ઇચ્છો ભોગવટો કરો, તમારી કામગીરી, તથા 
ઉપયોગની હદો, નિયમો તથા કાયદા, બધું જ બનાવી લેવાનાં સર્વ અધિકારો મે તમને સોપ્યાં. હવે સવાલ આ 
છે કે શું તમારી પાસે હકીકતમાં આની કોઈ સનદ છે કે માલિકે તમને આ અધિકારો આપી દીધાં છે? અથવા તમે 
કોઈ પ્રમાણ વિના આ દાવો કરી રહયાં છો કે તે બધાં જ અધિકારો તમને સોપી ચૂકયો છે? જો પહેલી સ્થિતિ હોય 
તો મહેરબાની કરીને એ પ્રમાણ રજૂ કરો, નહીં તો બીજી સ્થિતિમાં આ વાત સાવ સ્પષ્ટ છે કે તમે વિદ્રોહ ઉપરાંત 


સરઃ યનસ ૧૦ તકહીમલકઅનિ ર 
દષ્ષ્ઝે ૧૭» ૧૦૩ 


7292 2.22) ,# 25» કજ 929%: %% ૮7 72272૮44 
“દ્રગડેઇકે 12 હ ન કશી ૦ જ 


વી દ કક ૨૦ ૪ ઈ ક 

ઝેડ વછહઠ ડડ 

2 8 જ 54 
૯.“પ્ડ2 હ“્ઝહુંડ 354 


તિઈ 16 દ્વ 
“2:2.2.7ક»-».7472 #7/. ૪ ક જ્ન્ 


2 દ ફ્રી હિ દ્ધ # 
€9ઝ્ટ ૦૭ 1% | ડું કી 


ફક 


ફર 227 ૮22ડ7 #2-4 ક2- 


ન) ભા છેહ કક 2 ડઝ 


792 72972, 2 2 “ય ડડ 


ઝડ છે કઝા કશ હ)ડ* 5599 
૦ઝાઉળઝપઇઝઈટ-:ઇડ8%% 


તમે પણ જે કંઈ કરો છો એ બધી વખતે અમે તમને જોતાં રહીએ છીએ. એક કણ જેટલી વસ્તુ 
આકાશ અને ધરતીમાં એવી નથી, ન નાની ન મોટી, જે તારા માલિકની નજરથી છૂપાયેલી હોય 
અને એક સ્પષ્ટ પત્રકમાં નોંધાયેલી ન હોય.“ સાંભળો ! જે અલ્લાહના મિત્રો છે, જે ઈમાનલાવ્યાં 
અને જેમણે સંયમનું વલણ અપનાવ્યું, તેમના માટે કોઈ ભય અને દુઃખનો અવકાશ નથી. દુનિયા 
અને આખિરત બજ્ઞે જીવનોમાં તેમના માટે ખુશખબર જ છે. અલ્લાહની વાતો બદલાઈ શકતી 
નથી. આ જ મોટી સફળતા છે. હે નબી, આ લોકો જે વાતો તારા માટે બોલે છે તે તને દુઃખી ન કરે, 
ઇજ્જત સંપૂર્ણપણે અલ્લાહના અધિકારમાં છે, અને તે બધું જ સાંભળે અને જાણે છે. 

જુઠ અને બીજાના નામે જૂઠ ઘડવાનો પણ અપરાધ કરી રહયાં છો. 

(૬૩) એટલે કે આ તો માલિકની અત્યંત મહેરબાની છે કે તે નોકરને પોતે જણાવે છે કે મારા ઘરમાં, 
મારા માલમાં અને ખુદ પોતાની જાતમાં ક્યું વલણ અપનાવશે તો મારી પ્રસક્ષતા, ઈનામ અને પ્રગતિથી 
નવાજવામાં આવશે, અને કઈ રીત અપનાવવાથી મારા ગુસ્સા, સજા, અને પડતીને પાત્ર બનશે. પરંતુ ઘણાં 
મૂર્ખ નોકરો આવાં છે જે આ મહેરબાની બદલ આભાર વ્યકત કરતાં નથી. બીજા શબ્દોમાં તેમના મતે આ થવું 
જોઈતું હતું કે માલિક તેમને બસ તેના ઘરે લાવીને છોડી દેત અને બધો માલ તેમના અખત્યારમાં આપી દીધા 
પછી છૂપાઈને જોયા કરત કે કયો નોકર શું કરે છે, પછી જયારે પણ તેની મરજી વિરૂદ્ધ --જેની કોઈ નોકરને 
ખબર નથી ય તેને તે 
નાખ્યા હોત તો આમાંથી કોઈનું પણ સજામાંથી બચવું શકય ન હતું. 

(૬૪) અહીં આ વાતનો ઉલ્લેખ કરવાનો હેતુ નબીને સાંત્વના આપવાનો અને નબીના વિરોધીઓને 


સરઃ યનસ ૧૦ તકહીમલક્અનિ ર 
દષ્ષ્ઝ ૧૭» ૧૦૩ 


2£ 4.--4&%& -*?72, 5 2 -&%& 11ના; ૨ ? ક 
ઈ 2 545 ડ શ્વ ઝર 
ત્વિત - 2-2 


જઃ ટ જા કક ધા 1917૮૮7 પ 22 કુ ન 
હાડી “#કાહડક૦#ર 


નઈ 


25૦૮] 72% 72 ૮2-72:2 ન 
કારના ઈકઝાઈ૦હ ડીડ: 
“229-79૮ 


%૯#*્ન્ઝ #શ્ઇંડુઝહ હાપ્છુ છર લિક 5 


જાણી રાખો ! આકાશોના વસનારાં હોય કે ધરતીના, સૌ અલ્લાહના ખરીદેલાં ગુલામ છ. 
અને જે લોકો અલ્લાહ સિવાયના કેટલાક (પોતાના ઘડી કાઢેલાં) ભાગીદારોને પોકારી રહ્યાં છે 
તેઓ નર્યી કલ્પનાઓના અનુયાયી છે અને માત્ર અનુમાનો કરે છે. તે અલ્લાહ જ છે જેણે તમારા 
માટે રાત બનાવી કે તેમાં આરામ મેળવો અને દિવસને પ્રકાશિત બનાવ્યો. આમાં નિશાનીઓ છે 
એ લોકો માટે જે (કાનખુલ્લાં રાખીને પયગમ્બરના સંદેશને) સાંભળે છે.” 


ક ભ? 


ચેતવવાનો છે. એક તરફ નબીને કહેવામાં આવી રહયું છે કે સત્યના સંદેશને પહોચાડવામાં અને અલ્લાહની 
મખ્લૂકની સુધારણામાં જે પરિશ્રમ અને બલિદાન અને જે ધીરજ અને સહનશીલતા તમે દાખવી રહયાં છો તે 


અમારી નજરમાં છે. એમ નથી કે આ જોખમથી ભરેલા કામ ઉપર નીમીને અમે તમને તમારી હાલત ઉપર છોડી 
દીધાં હોય . તમે જે કંઈ કરી રહયાં છો તે પણ અમે જોઈ રહયાં છીએ અને તમારી સાથે જે કંઈ થઈ રહયું છે તેનાથી 
પણ અમે અજાણ નથી. બીજી તરફ નબીના વિરોધીઓને ચેતવવામાં આવી રહયાં છે કે એક સત્ય તરફ 
બોલાવનાર અને લોકોના શુભેચ્છકના સુધારણાના પ્રયત્નોમાં અડચણો ઊભી કરીને તમે એમ ન સમજી લેતાં કે 
તમારી હરકતોને જોનાર કોઈ છે નહીં અને તમારી આ હરકતો વિષે કયારેય પૂછવામાં નહીં આવે. સાવધાન થઈ 
જાઓ, તમે જે કંઈ કરી રહયાં છો તે ખુદાના રેકર્ડમાં નોધાઈ રહયું છે. 

(૬૫) આ સમજૂતી માગી લેતો વિષય છે જેને ખૂબ જ થોડા શબ્દોમાં વર્ણવવામાં આવ્યો છે. ફિલસૂફી 
આધારિત ખોજ કે જેનો હેતુ એ શોધી કાઢવાનો હોય છે કે આ સૃષ્ટિમાં બહારથી આપણે જે કંઈ જોઈ રહયાં છીએ 
અને અનુભવી રહયાં છીએ તેની પાછળ કોઈ હકીકત છૂપાયેલી છે કે કેમ અને છે તો તે શું છે, દુનિયામાં એ બધાં 
જ લોકો માટે કે જે વહી અને ઇલ્હામ દ્વારા હકીકતનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન મેળવતાં નથી, ધર્મ વિષે અભિપ્રાય બાંધવાનું 
એકમાત્ર સાધન છે. કોઈ પણ માણસ, ચાહે તે નાસ્તિકતા અપનાવે કે પછી શિર્ક અપનાવે અથવા ખુદાપરસ્તી, 
ગમે તે હોય, કોઈને કોઈ ફિલસૂફી આધારિત ખોજ કર્યા વિના ધર્મ વિષે કોઈ પરિણામ ઉપર પહોંચી શકતો નથી 
અને પયગમ્બરોએ જે ધર્મ રજૂ કર્યો છે તેની ચકાસણી પણ જો થઈ શકતી હોય તો આવી જ રીતે થઈ શકે છે કે 
માણસ પોતાની શકિત પ્રમાણે ફિલસૂફી આધારિત ચિંતન કરીને સંતોષ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરે કે પયગમ્બર 
આપણને સૃષ્ટિના દશ્યો પાછળની જે છૂપી હકીકતની ખબર આપી રહ્યાં છે તે દિલમાં ઊતરે છે કે કેમ. આ 
ખોજના સાચા કે ખોટા હોવાનો બધો જ આધાર ખોજની પદ્ધતિ ઉપર છે. આ પદ્ધતિ ખોટી હોય તો ખોટો 
અભિપ્રાય અને સાચી હોય તો સાચો અભિપ્રાય બંધાય છે. હવે જરા સમીક્ષા કરીને જુઓ કે દુનિયામાં વિવિધ 
સમુદાયોએ આ ખોજ માટે કઈ કઈ પદ્ધતિઓ અપનાવી છેઃ 


સરઃ યનસ ૧૦ તકહીમલકઅનિ ર 
દષ્ષ્ઝ ૧૭» ૧૦૩ 


મુશ્રિકોએ સાવ અંધશ્રદ્ધા ઉપર તેમની ખોજનો આધાર રાખ્યો છે. 

સ્ટોઈકવાદીઓ અને જોગીઓએ જો કે ધ્યાનનો ઢોંગ રચ્યો છે અને દાવો કર્યો છે કે અમે પ્રગટની 
પાછળ ઝાંખીને અંદરના દર્શન કરી લઈએ છીએ, પરંતુ હકીકતમાં તેમણે તેમની આ ખોજનો આધાર તેમના 
અનુમાન ઉપર રાખેલો છે. તેઓ ધ્યાન હકીકતમાં તેમના અનુમાનનો કરે છે, અને તેઓ જે કહે છે કે અમને જે 
દેખાય છે તેની હકીકત આના સિવાય કંઈ નથી કે અનુમાન વડે તેમણે જે ખ્યાલ બાંધી લીધો છે તેની જ ઉપર 
ખ્યાલને સ્થિર કરી દેવાથી અને પછી તેની ઉપર માનસિક દબાણ નાખવાથી તેમને એ જ ખ્યાલ હલનચલન 
કરતો દેખાય છે . 

કહેવાતા ફિલસૂફીઓએ કલ્પનાને ખોજનો આધાર બનાવી છે જે હકીકતમાં તો એક અનુમાન જ છે 
પરંતુ આ અનુમાનના લૂલાપણાનો તેમને ભાસ થતાં તેમણે તાર્કિક દલીલો અને કૃત્રિમ બુદ્ધિની ઘોડીઓ ઉપર 
તેને ચલાવવાનો પ્રયાસ કર્યોછે અને આનું નામ “કયાસ” (કલ્પના) રાખી દીધું છે . 

વૈજ્ઞાનિકોએ જો કે વિજ્ઞાનના ક્ષેત્રમાં ખોજ માટે વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ અપનાવી પરંતુ ભૌતિક જગતથી પર 
આવેલી હદોમાં પગ મૂકતાં જ તેઓ પણ વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિને છોડીને અનુમાન, કલ્પના, અંદાજ અને અટકળો 
પાછળ ચાલી નીકળ્યાં. 


બીજું, આ બધાં જ જૂથોની અંધશ્રદ્ધાઓ અને અનુમાનોને કોઈને કોઈ રીતે પૂર્વગ્રહનો રોગ પણ લાગી 

ગયો જેણે તેમને બીજાની વાત નહીં સાંભળવા માટે અને પોતાના ગમતા માર્ગ તરફ વળવા માટે તેમજ વળી 
ગયાપછી વળેલા રહેવા માટે મજબૂર બનાવી દીધાં . 

કુર્અાન આ પ્રકારની ખોજ ને મૂળભૂત રીતે ખોટી ઠરાવે છે. તે કહે છે કે તમારા લોકોની ગુમરાહીનું મૂળ 

કારણ આ જ છે કે તમે સત્યની શોધનો આધાર અનુમાન અને કલ્પના ઉપર રાખો છો અને પછી પૂર્વગ્રહના 

કારણે કોઈ પણ તાર્કિક વાત સાંભળવા માટે પણ તૈયાર થતાં નથી. આ જ બેવડી ભૂલનું પરિણામ છે કે તમારા 


માટે જાતે જ સત્ય મેળવવાનું તો અશકય હતું જ, નબીઓએ રજૂ કરેલા દીનને ચકાસીને સાચા અભિપ્રાય સુધી 
પહોંચવાનું પણ અશકય બની ગયું. 

આની સામે કુર્ઓાન ફિલસૂફી આધારિત ખોજ માટે સાચી વૈજ્ઞાનિક અને તાર્કિક પદ્ધતિ આ દ્શવિ છે કે 
તમે પહેલાં હકીકત વિષે એ લોકોના નિવેદનો કાન ખુલ્લાં રાખીને, પૂર્વગ્રહ રાખ્યા વિના સાંભળો જે દાવો કરે છે 
કે અમે કલ્પના અને અનુમાન અથવા ધ્યાનાવસ્થા અને ચમત્કારોના આધારે નહીં પરંતુ “જ્ઞાન”ના આધારે 
તમને જણાવી રહયાં છીએ કે હકીકત આ છે. પછી સૃષ્ટિમાં જે પ્રતીકો (કુર્ઓાનના શબ્દપ્રયોગમાં 
“નિશાનીઓ” ) તમારા જોવામાં અને અનુભવવામાં આવે છે તેમની ઉપર ચિંતન કરો, તેમની સાક્ષીઓને 
ગોઠવીને જુઓ, અને શોધ કરતાં જાઓ કે આ દશ્યમાન વસ્તુઓની પાછળ જે હકીકતની તરફ આ લોકો ઈશારો 
કરી રહયાં છે તેની તરફ ઇશારો કરનારી નિશાનીઓ તમને આ જ દશ્યમાં જોવા મળે છે કે કેમ. જો આવી 
નિશાનીઓ દેખાય અને તેમના સંકેતો પણ સ્પષ્ટ હોય તો પછી કોઈ કારણ નથી કે બિનજરૂરી રીતે એ લોકોને 
ખોટાં ઠેરવો જેમનું નિવેદન પ્રકૃતિની નિશાનીઓની સાક્ષીઓ પ્રમાણે જોવા મળે છે. --ફિલસૂફીની આ જ 
પદ્ધતિ ઇસ્લામનો આધાર છે જેને છોડીને, અફસોસની વાત છે કે, મુસલમાન ફિલસૂફીઓ પણ એરિસ્ટોટલ 
અને સોક્રેટિસના પદ્ચિહ્નો ઉપર ચાલી નીકળ્યાં. 

કુઅનિમાં ઠેરઠેર આ પદ્ધતિનો અનુરોધ કરવામાં આવ્યો છે, એટલુ જ નહીં બલકે સૃષ્ટિની 
સિશાનીઓને રજૂકરી કરીને તેમાંથી પરિણામ તારવવા માટે તથા સત્ય સુધી પહોચવા માટેની જાણે કે વ્યવસ્થિત 
તાલીમ આપવામાં આવી છે કે જેથી વિચારવાની અને સંશોધનની આ રીત મગજમાં બેસી જાય. એટલા માટેઆ 


આયતમાં પણ ઉદાહરણના રૂપમાં માત્ર બે જ નિશાનીઓ તરફ ધ્યાન દોરવામાં આવ્યું છે, એટલે કે દિવસ અને 


સરઃ યનસ ૧૦ તકહીમલકઅનિ ર 
દષ્ષ્ઝ ૧૭» ૧૦૩ 


છક્કા કડ સ્‍ શાડી, 
હકક્બરડક હ્ટટગ્હ& બઈ છા. ઇક 


1૬9 ક 


લોકોએ કહી દીધું કે અલ્લાહે કોઈને પુત્ર બનાવ્યો છે.“ સુબ્હાનલ્લાહ ! તે તો સર્વસંપજન્ઞ છે, 


આકાશો અને ધરતીમાં જે કંઈ છે બધું જ તેની જાગીર છે.“ તમારી પાસે આ કથન માટે છેવટે 
દલીલશું છે ? શું તમે અલ્લાહ વિષે 


રાત. આ રાત અને દિવસનું એક પછી એક આવવું હકીકતમાં સૂર્ય અને ધરતી વચ્ચેના સંબંધોમાં ખૂબ જ 
શિયમિત રીતે થતા ફેરફારના કારણે પ્રગટ થાય છે. આ એક વિશ્વવ્યાપી વ્યવસ્થાપક અને સમગ્ર સૃષ્ટિ ઉપર 
સર્વસત્તાધરી હાકેમની મોજૂદગીની સ્પષ્ટ નિશાની છે. આમાં સ્પષ્ટ ડહાપણ અને હેતુલક્ષીપણું પણ દેખાય છે 
કેમ કે ધરતી ઉપર આવેલી તમામ વસ્તુઓના અસંખ્ય લાભાલાભ આ જ રાત દિવસના ભ્રમણ સાથે જોડાયેલાં 
છે. આમાં સ્પષ્ટ માલિકપણું અને કૃપા અને પાલનહારપણાની નિશાનીઓ પણ જોવા મળે છે કેમ કે આમાંથી 
આ સબૂત મળે છે કે જેણે પૃથ્વી ઉપર આ વસ્તુઓ પેદા કરી છે તે પોતે જ તેમના અસ્તિત્વ માટેની જરૂરિયાતો પણ 
પૂરી પાડે છે. આના ઉપરથી આ પણ જણાય છે કે તે જગતવ્યાપી વ્યવસ્થાપક એક જ છે, અને આ પણ કે તે 
રમતિયાળ નહીં બલકે ડહાપણવાળો છે તથા હેતુપૂર્વક કામ કરે છે, અને આ પણ કે તે જ મહેરબાન, ઉપકાર 
કરનાર અને વાલી હોવાની હેસીયતથી પૂજાનો હકકદાર છે , અને આ પણ કે રાત-દિવસના ભ્રમણ હેઠળ જે કોઈ 
પણ છે તે માલિક નથી પણ બંદો છે, માલિક નહીં પણ ગુલામ છે. આ (નિશાનીઓની ગવાહીઓની સામે 
મુશ્રિકોએ કલ્પનાઓ અને અનુમાન વડે જે ધર્મો ઉપજાવી કાઢયાં છે છેવટે તે કેવી રીતે સાચાં હોઈ શકે? 

(૬૬) ઉપરની આયાતોમાં લોકોને એ જહાલતના માટે ટોકવામાં આવ્યા હતાં કે તેઓ તેમના ધર્મનો 
આધાર જ્ઞાનને બદલે અનુમાન અને કલ્પના ઉપર રાખે છે અને ત્યારપછી કોઈ વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિથી એ 
ચકાસવાનો પ્રયત્ન પણ કરતાં નથી કે અમે જે ધર્મ ઉપર ચાલી રહયાં છીએ તેના માટે કોઈ દલીલ પણ છે કે નહીં. 
હવે આના જ અનુસંધાનમાં ખ્રિસ્તીઓ અને કેટલાક બીજા ધર્મોના અનુયાયીઓને આ મૂર્ખામી કરવા બદલ 
ટોકવામાં આવ્યાં છે કે તેમણે માત્ર અનુમાનના આધારે કોઈને ખુદાનો પુત્ર ઠરાવી લીધો . 

(૬૭) સુબ્હાનલ્લાહ શબ્દ ક્યારેક નવાઈ લાગતાં આશ્ચર્ય વ્યકત કરવા માટે પણ બોલવામાં આવે છે, 
અને કોઈ વખત તેનો વાસ્તવિક અર્થ લેવાનો આશય હોય છે એટલે કે, “અલ્લાહતઆલા દરેક ખામીથી પર 
છે.” અહીં આ શબ્દો બશ્ને અર્થ વ્યકત કરે છે. લોકોના આ કથન સામે આશ્ચર્ય વ્યકત કરવાનો આશય પણ છે 
તથા તેમની વાતના જવાબમાં આ કહેવાનો પણ આશય છે કે અલ્લાહ તો ખામીરહિત છે, તેના માટે પુત્રનો 
સંબંધ કેવી રીતે સાચો હોઈ શકે. 

(૬૮) અહીં તેમના આ કથનના રદિયા માટે ત્રણ વાતો કહેવામાં આવી છેઃ એક આ કે અલ્લાહ 
ખામીર હિત છે, બીજું, તે તમામ લોકોથી લાપરવા છે, ત્રીજું આ કે આકાશ અને ધરતીની તમામ વસ્તુઓ તેની 
જાગીર છે. આ ટૂંકા જવાબો થોડીક સમજૂતી સાથે ખૂબ સહેલાઈથી સમજી શકાય છેઃ 

દેખીતું છે કે પુત્ર કાં તો સગો હોય અથવા દત્તક લીધેલો હોય. જો આ લોકો કોઈને ખુદાનો પુત્ર સગા 
પુત્રના અર્થમાં ગણતાં હોય તો તેનો અર્થ આ છે કે તેઓ ખુદાને એ પ્રાણી જેવો માને છે જે વ્યકિતગત રૂપમાં 


સરઃ યનસ ૧૦ તકહીમલકઅનિ ર 
દષ્ષ્ઝે ૧૭» ૧૦૩ 


૭ 7૮# (61% 


272? ર4 22722 કક ક 


બાહૃક#નાં 


ઝા 22 “ત ડી 


એ વાતો કહો છો જે તમારી જાણમાં નથી ? હે મુહમ્મદ, કહી દો કે જે લોકો અલ્લાહ ઉપર આળ 
મૂકે છે તેઓ કદાપિ સફળતા પામી શકતાં નથી. દુનિયાના અલ્પકાલીન જીવનમાં મઝા માણી લે, 
પછી અમારી તરફ તેમને પાછા ફરવાનું છે પછી અમે એ કુફ્રના બદલામાં જેનું આચરણ તેઓ કરી 
રહ્યાં છે તેમને સખત યાતનાનો સ્વાદ ચખાડીશું. (સ્કૂઅ ૭) 


ગાડન 


આમને નૂહનો“ કિસ્સો સંભળાવો, એ સમયનો કિસ્સો જ્યારે તેણે તેની કોમને કહ્યું હતું કે 
“હે મારી કોમના ભાઈઓ ! જો મારું તમારી વચ્ચે રહેવું અને અલ્લાહની આયતો સંભળાવી 
સંભળાવીને તમને ગફલતમાંથી જાગૃત કરવું તમારા માટે 


નાશવંત હોય છે અને જેના અસ્તિત્વનો સિલસિલો આના વિના કાયમ રહી શકતો નથી કે તેની કોઈ પ્રજાતિ 
હોય અને તે પ્રજાતિમાંથી કોઈ તેની જોડી હોય અને આ બશ્ઞેના જાતીય સંબંધ દ્વારા તેની સંતાન હોય જેના દ્વારા 
તેનું જાતીય અસ્તિત્વ તેમજ તેનું કામ બાકી રહે. અને જો આ લોકો આ અર્થમાં ખુદાનો પુત્ર ઠરાવતાં હોય કે તેણે 

કોઈને દત્તક લીધેલો છે તો આમાં બે સ્થિતિઓ છે. કાં તો તેમણે ખુદાને એ માનવી જેવો કલ્પી લીધો છે જે 
નિઃસંતાન હોવાના કારણે પોતાની જાતિના કોઈ માણસને પોતાનો પુત્ર બનાવે છે કે જેથી તે તેનો વારસદાર બને 
અને એ નુકસાન કે જે તેને નિઃસંતાન રહી જવાના કારણે થઈ રહયું છે, ભલે નામનું જ હોય, થોડું તો ભરપાઈ 
કરી દે. અથવા તો તેમનું અનુમાન આ છે કે ખુદા પણ માનવીની જેમ લાગણીના વલણો ધરાવે છે અને તેના 
અસંખ્ય બંદાઓમાંથી કોઈ એકની સાથે તેને એવો પ્રેમ થઈ ગયો છે કે તેણે તેને પુત્ર બનાવી લીધો છે. 

આ ત્રણેય સ્થિતિઓમાંથી કોઈ પણ સ્થિતિ હોય, દરેક રીતે તે અકીદાના પાયાના ખ્યાલોમાં ખુદાની 
ઉપર અનેક ખામીઓ, અનેક નબળાઈઓ, અનેક ઉણપો અને અનેક જરૂરિયાતોની તહોમત લાગેલી છે. 
એટલા જ માટે પહેલા વાકયમાં કહેવામાં આવ્યું કે અલ્લાહ આ તમામ ખામીઓ, ઉણપો તેમજ નબળાઈઓથી 
મુકત છે જે તમે તેના નામે આરોપણ કરી રહયાં છો. બીજા વાકયમાં કહેવામાં આવ્યું કે તે એ જરૂરિયાતોથી પણ 
પર છે જેના કારણે નાશવંત મનુષ્યોને પુત્ર બનાવવાની જરૂરિયાત ઊભી થાય છે. અને ત્રીજા કથનમાં સ્પષ્ટપણે 
કહી દેવામાં આવ્યું કે આકાશ અને ધરતીમાં બધાં જ અલ્લાહના બંદા તથા તેની ખરીદેલાં છે. આમાંથી કોઈની 
સાથે પણ અલ્લાહનો એવો કોઈ વિશેષ વ્યકિતગત સંબંધ નથી કે બધાંને છોડીને તેને તે પોતાનો પુત્ર અથવા 
એકમાત્ર પુત્ર અથવા ઉત્તરાધિકારી ઠરાવી દે. ગુણોના કારણે નિઃશંક અલ્લાહ કેટલાંક બંદાઓને કેટલાંકની 
સરખામણીમાં વધુ પ્રિય રાખે છે, પરંતુ આ પ્રેમનો અર્થ આ નથી કે કોઈ બંદાને બંદગીના સ્થાનથી ઊઠાવીને 


સરઃ યનસ ૧૦ તકહીમલકઅનિ ર 
દષ્ષ્ઝ ૧-૭» ૧૦૩ 


દટ - 52 ઉ હ 2 છત ૮૮૧ 
ટટ કી ક 


છ માટી 
કડ ન 


ક :/-21?7૮૮2૭22૬% દત જ હટ જા 


2445555 % 5 
“ઇહ, મડ ડાઉ 


અસહ્ય બની ગયું છે તો પારો ભરોસો અલ્લાહ ઉપર છે, તમે તમારા ઠરાવેલાં ભાગીદારોને સાથે 
લઈને એક સર્વસંમત ફેંસલો કરી લો અને જે યોજના તમારી સમક્ષ હોય તેને સારી રીતે સમજી 
વિચારી લો કે જેથી તેનું: કોઈ પાસું તમારી નજરથી છૂપું ન રહે, પછી મારી વિરુદ્ધ તેને અમલમાં મૂકી 
દો અને મને કદાપિ મહેતલ ન આપો.” તમે મારી શિખામણથી મોઢું ફ્રવ્યું (તો મારું શું નુકસાન 
કર્યું) હું તમારી પાસેથી કોઈ વળતર માગનાર ન હતો, મારૂં વળતર તો અલ્લાહના શિરે છે. અને 


મને હુકમ આપવામાં આવ્યો છે કે (ચાહે કોઈ માને કે ન માને) હું પોતે મુસ્લિમ બનીને રહું. ક 
તેમણે તેને ખોટો ઠેરવ્યો અને પરિણામ આ આવ્યું કે અમે તેને અને એ લોકોને જે તેની સાથે 
હોડીમાં હતાં, બચાવી લીધાં અને તેમને જ ધરતી ઉપર ઉત્તરાધિકારી બનાવ્યાં અને એ તમામ 


લોકોને ગરકાવ કરી દીધાં જેમણે અમારી આયતોને ખોટી ઠેરવી હતી. 


ખુદાઈમાં ભાગીદારીનું સ્થાન આપી દેવામાં આવે. બહુ બહુ તો આ પ્રેમનો તકાદો ફકત આ છે જે આની 
પહેલાંની એક આયતમાં જણાવી દેવામાં આવ્યો છે કે જે ઈમાન લાવ્યાં અને જેમણે સંયમનો માર્ગ અપનાવ્યો 
તેમના માટે કોઈ ભય અથવા દુખનો અવકાશ નથી. દુનિયા અને આખિરત બશ્ષેમાં તેમના માટે ખુશખબરો છે. 
(૬૯) અહીં સુધી તો એ લોકોને તાર્કિક દલીલો અને હૃદયસ્પર્શી શિખામણો વડે સમજાવવામાં આવ્યાં 
હતાં કે તેમની માન્યતાઓ તથા વિચારો તેમજ રીતોમાં શું ભૂલ છે અને તેઓ શા માટે ખોટાં છે, અને આની 
સરખામણીમાં સાચો માર્ગ કયો છે અને તે શા માટે સાચો છે. હવે તેમના આ વર્તનની તરફ ધ્યાન ફેરવવામાં 
આવ્યું છે જેતેઓ આ તદ્ન સીધી અને સ્પષ્ટસમજાવટ અને શિખામણના જવાબમાં અપનાવી રહયા હતાં. ૧૦- 
૧૧ વર્ષોથી તેમનું વર્તન આ હતું કે તેઓ આ તાર્કિક આલોચના અને સાચા માર્ગદર્શન ઉપર વિચાર કરીને 
પોતાની ગુમરાહીઓ ઉપર પુનર્વૈચાર કરત, તેના બદલે તેઓ ઊલટાના એ માણસના જીવના દુશ્મન થઈ ગયા 
હતાં જે આ વાતોને પોતાના કોઈ અંગત સ્વાર્થ ખાતર નહીં પરંતુ તેમના જ ભલા માટે પ્રસ્‍તુત કરી રહયો હતો. 
તેઓ દલીલોનો જવાબ પથ્થરો વડે અને શિખામણોનો જવાબ ગાળો વડે આપી રહયા હતાં. તેમની વસ્તીમાં એ 
માણસનું અસ્તિત્વ તેમના માટે ભારે અસહ્ય બલકે અણગમતું થઈ ગયું હતું કે જે ખોટાને ખોટું કહેનાર હોય અને 
સાચી વાત જણાવવાનો પ્રયાસ કરતો હોય. તેઓ એવું ઇચ્છતા હતાં કે અમે આંધળાંની વચ્ચે જે આંખોવાળો છે 


સરઃ યનસ ૧૦ તકહીમલક્અનિ ર 
દષ્ષ્ઝે ૧૭» ૧૦૩ 


ત જ ૮ ૮22? 7૮% 422? [€થ૮૮ 
સ્‍પ્્ઝઈ્ટઉફક#૦૭ડબાશડઇહટ ડક 


- 


શ 9 ઈપડડ્ઝૂઈ ાહાવ્યમત 
બહ 5% શ્ર નિ ઝડ“હઈઈહ#જ%#55ક% 
દદર ડ૩5કડ૦૦૦,૧૭૮૯૬૭ છ 
કઝ ા૦૭ કા ઇડ%લડઇઇં, 
«56૪૦ ડર ,95.5150 જહા ઉઉઇ, બહ 


પછી જોઈ લો કે જેમને રા આવ્યા હતાં (અને પછી પણ જે માન્યા નહી) તેમનો શો અંજામ 
આવ્યો? 

ત્યારબાદ નૂહ પછી અમે જુદા જુદા પયગમ્બરોને તેમની કોમો તરફ મોકલ્યાં અને 
તેઓ તેમની પાસે ખુલ્લી નિશાનીઓ લઈને આવ્યાં, પરંતુ જે વસ્તુને તેમણે પહેલાં ખોટી 
ઠેરવી દીધી હતી તેને પછીથી માની નહીં. આવી રીતે અમે હદ વટાવી જનારાઓનાં દિલોને 
મહોરબંધ કરી દઈએ છીએ.” 


ત્યારબાદ તેમના” પછી અમે મૂસા અને હારૂનને અમારી નિશાનીઓ સાથે ફિરઔન 
અને તેના સરદારો તરફ મોકલ્યાં, પરંતુ તેમણે તેમની મોટાઈનું નનું ઘમંડ કર્યું” અને તેઓ ગુનેગાર 
લોકો હતાં. પછી જ્યારે અમારી પાસેથી સત્ય તેમની સામે આવ્યું ત્યારે તેમણે કહી દીધું કે 


આ તોખુલ્લો જાદુ છે.” મૂસાએ કહ્યું: 


તે અમારી આંખો ખોલવાને બદલે તેની આંખો પણ બંધ કરી લે, નહીં તો અમે બળજબરીપૂર્વક તેની આંખો ફોડી 
નાખીશું કે જેથી દષ્ટિશક્તિ જેવી કોઈ વસ્તુ અમારી ભૂમિમાં રહે નહીં. આ વલણ જે તેમણે અપનાવેલું હતું તેના 
માટે વધારે કંઈ કહેવાને બદલે અલ્લાહતઆલા તેના નબીને હુકમ આપે છે કે આમને નૂહ (અ.સ.)નો કિસ્સો 
સંભળાવી દો, આ જ કિસ્સામાં તેઓ તેમના અને તમારા મામલાનો જવાબ પણ મેળવી લેશે. 

(૭૦) આ પડકાર હતો કે હું મારૂં કામ કરવાનું છોડીશ નહીં, તમે મારી સામે જે કરવા માગો છો તે કરી 
નાખો, મારો ભરોસો અલ્લાહ ઉપર છે. (સરખામણી માટે જુઓ સૂરઃ હૂદ, આયતઃ ૫૫) 

(૭૧) હદ વટાવી જનારા લોકો એ છે જે એક વખત ભૂલ કર્યા પછી ફરીથી પોતાની જીદ અને 
હઠાગ્રહના કારણે એ જ ભૂલ પર અડિયલ બની રહે છે અને જે વાતને માનવાનો એક વખત ઈનકાર કરીબેઠાં છે 
તેને પછી કોઈ પણ સમજાવટ, કોઈ પણ શિખામણ અને કોઈ પણ તર્કસંગત દલીલને પણ માનતાં નથી. આવા 


સરઃ યનસ ૧૦ તકહીમલકઅનિ ર 
દષ્ષ્ઝે ૧૭» ૧૦૩ 


52 (૮ ત્યા. 6૭ ૮. 22 ન 47 ૭૮7 -2-22૪ત્ 
ત્ડ્ક5 “5 વી (50૯%! 


કજ 
ત 


“તમે સત્યને આ કહો છો જ્યારે કે તે તમારી સામે આવી ગયું ? શું આ જાદુ છે ? જો કે જાદુગરો 
સફળતા 


લોકો ઉપર છેવટે ખુદાની એવી ફિટકાર પડે છે કેપછીથી તેમને સીધા રસ્તે આવવાની અનુકૂળતા મળતી નથી. 

(૭૨) અત્રે એ હાંસિયા નોંધો સામે રાખવી જોઈએ જે અમે સૂરઃ આ'રાફ, રુકુઅ ૧૩થી ૨૧ માં મૂસા 
અ.સ. અને ફિરઓઔનના કિસ્સામાં લખી છે જે વાતોની સ્પષ્ટતા ત્યાં થઈ ગઈ છે તેનું પુનરાવર્તન અહીં કર્યું 
નથી. 

(૭૩) એટલે કે તેમણે તેમનો માલ, રાજય અને વૈભવના નશામાં મદમસ્ત બનીને પોતાની જાતને 
બંદગીના મુકામથી ઊંચી માની લીધી અને આજ્ઞાપાલનમાં માથું નમાવવાને બદલે અકડાઈ દેખાડી. 

(૭૪) એટલે કે હઝરત મૂસા અ.સ.નો સંદેશ સાંભળીને એ જ કહયું જે મકકાના કાફિરોએ મુહમ્મદ 
સ.અ.વ.નો સંદેશ સાંભળીને કહયું હતું કે “આ માણસ તો ખુલ્લો જાદુગર છે.'' (જુઓ આ જ સૂરઃ યૂનુસની 
બીજી આયત). 

અહીં પ્રવચનના અનુસંધાનને નજર સમક્ષ રાખવાથી એ વાત સ્પષ્ટપણે જાહેર થઈ જાય છે કે હઝરત 
મૂસા અ.સ. અને હારૂન અ.સ. પણ હકીકતમાં એ જ સેવા માટે નીમવામાં આવ્યા હતાં જે સેવા માટે હઝરત 
નૂહ અ.સ. અને તેમના પછીના તમામ નબીઓ, મુહમ્મદ સ.અ.વ. સુધી, નિમવામાં આવતા રહયાં છે. 
આ સૂરઃ માં શરૂઆતથી એક જ વિષય ચાલ્યો આવે છે અને તે આ છે કે માત્ર અલ્લાહ, સમગ્ર જગતના 
માલિકને પોતાનો માલિક અને ખુદા માનો તથા સ્વીકારો કારણ કે તમને આ જીવન પછી બીજા જીવનમાં 
અલ્લાહની સામે હાજર થવાનું છે તથા તમારા કર્મોનો હિસાબ આપવાનો છે. તો જે લોકો પયગમ્બરના આ 
સંદેશને માનવાનો ઇનકાર કરી રહયા હતાં તેમને સમજાવવામાં આવી રહ્યાં છે કે માત્ર તમારી સફળતાનો જ 
નહીં બલકે હંમેશથી બધાં જ મનુષ્યોની સફળતાનો આધાર આ જ એક વાત ઉપર રહયો છે કે તૌહીદ અને 
આખિરતની માન્યતાના સંદેશને, કે જેને દરેકયુગમાં ખુદાના પયગમ્બરોએ પ્રસ્તુત કર્યોછે, સ્વીકારવામાં આવે 
અને પોતાની સમગ્ર જીવનવ્યવસ્થા આ જ આધાર ઉપર કાયમ કરી લેવામાં આવે. સફળતા ફકત એ જ લોકોએ 
મેળવી જેમણે આ કામ કર્યું અને જે લોકોએ પણ આનો ઈનકાર કર્યો તેઓ છેવટે નાશ પામીને રહયાં. આ જ 
વિષય આ સૂરઃ નો કેંદ્રિય વિષય છે, અને આ સંદર્ભમાં જ્યારે એતિહાસિક પુરાવાઓના રૂપમાં બીજા 
નબીઓનો ઉલ્લેખ થયો છે ત્યારે તેનો આ જ અર્થ થાય છે જે સંદેશ આ સૂરઃ માં આપવામાં આવ્યો છે તે જ એ 
તમામ નબીઓનો સંદેશ હતો, અને આને જ લઈને હઝરત મૂસા અ.સ. અને હારૂન અ.સ. પણ ફિરઔન 
અને તેની કોમના સરદારોની પાસે ગયા હતાં. જો હકીકત આ હોત જેનો કેટલાક લોકોએ અનુમાન કર્યો છે કે 
હઝરત મૂસા અ.સ. અને હારૂન અ.સ.નો ધ્યેય એક વિશેષ કોમને બીજી કોમની ગુલામીમાંથી મુકત કરાવવાનો 
હતો, તો આ સંદર્ભમાં આ ઘટનાને એતિહાસિક પુરાવા તરીકે રજૂકરવાનું બિલકુલ અસંબદ્ધ હોત. આ વાતમાં 
કોઈ શંકા નથી કે આ બન્નેના મિશનનો એક ભાગ આ પણ હતો કે બનીઇસ્રાઈલ (એક મુસલમાન કોમ) ને એક 
કાફિર કોમના વર્ચસ્વમાંથી (જો તેઓ તેમના કુક્ર ઉપર કાયમ રહયાં) મુક્તિ અપાવે. પરંતુ આ એક ગૌણ 
હેતુ હતો અને નહીં કે પયગમ્બરીનો અસલ હેતુ. અસલ હેતુ તો એ જ હતો જે કુઅનિની રૂએ તમામ 
નબીઓને ઊઠાવવાનો હેતુ રહ્યો છે અને સૂરઃ નાઝિઆતમાં જેને સ્પષ્ટપણે જણાવી પણ દેવામાં આવ્યો છે કે 


ચર વીટ ૧૦ તફહીમુલકુઅન ર 
2) 2૮72 ૮2૮ “«,?૮ દ્વિ «૬ 2 2 1 
0! | દરક ૫ નમ કડી 226% | 
લઈ દ ૮5 કક 2 * -#.22 
ડઝગ્હ્ક્ ૦2 ઇઝ 55 પ ૯ 


459 ર ડડ કે 
“2.2 ક» ૭૦૭7 


૦૦% 55 પદાન 3 ઇહ 
41૯6” ્%'%% ૬૫૭6૪ *ઉ્‌ 


પામતાં નથી.'””' તેમણે જવાબમાં ક “શું તુંએટલા માટે આવ્યો છે કે અમને એ રીતથી ફેરવી 
દે જેની ઉપર અમે અમારા બાપદાદાને જોયાં છે અને ધરતી ઉપર મોટાઈ તમારા બશેની સ્થપાઈ 
જાય ?“ તમારી વાત તો અમે માનવાના નથી.'' અને ફિરઓઔને (તેના માણસોને) કહ્યું કે “દરેક 
જાદુવિધાના પ્રવીણ જાદુગરને મારી સમક્ષ હાજર કરો.” --જ્યારે જાદુગરો આવી ગયાં ત્યારે 


મૂસાએ તેમને કહ્યું “તમારે જે ફેંકવું હોય ફેંકો''. પછી જ્યારે તેમણે તેમના જાદુના સાધનો ફેંકી 


993૭ 


દીધાં ત્યારે મૂસાએ કહ્યું, “આ તમે જે ફેંક્યું છે તે જાદુ છે.”””” અલ્લાહ હમણાં 
બ્હકહા; ૦ડ#59૦હઇહાડડ ૦ કાડડ ઝહાડડડી “ફિરઔનની પાસે જા કેમ કે તે 


બંદગીની હદમાંથી નીકળી ગયો છે અને તેને કહે કે શું તું સુધરી જવા માટે તેયાર છે, અને હું તારા માલિકની તરફ 
તારું માર્ગદર્શન કરૂં તો તું તેનાથી ડરે ?” પરંતુ કેમ કે ફિરૂેઔન અને તેના રાજદરબારીઓએ આ સંદેશનો 
સ્વીકાર કર્યો નહીં અને છેવટે હઝરત મૂસા અ.સ.ને આ જ કરવું પડયું કે પોતાની મુસલમાન કોમને તેના 
વર્ચસ્વમાંથી બહાર કાઢીને લઈ જાય, એટલા માટે તેમના મિશનનો આ જ ભાગ ઇતિહાસમાં મશહૂર થઈ ગયો 
અને કુઅનિમાં પણ તેને એવી જ રીતે મશહૂર કરીને રજૂ કરવામાં આવ્યો જેમ કે તે ઈતિહાસમાં હકીકતમાં જોવા 
મળે છે. જે માણસ કુઅનિની વિગતોને તેના સમગ્ર સંદર્ભથી અલગ કરીને જોવાની ભૂલ ન કરતો હોય, બલકે 
આ જ સમગ્ર સંદર્ભની નીચે રહીને જ જોતો અને સમજતો હોય, તે કયારેય એવી ભૂલ કરી શકતો નથી કે એક 
કોમની મુક્તિ કોઈ નબીની પયગમ્બરીનો અસલ હેતુ, તથા સત્યદીનનો સંદેશ ફકત તેનો એક ગૌણ હેતુ હોઈ 
શકે. (વધુ સમજૂતી માટે જુઓ , સૂરઃ તાહા, આયતોઃ ૪૪ થી પર, સૂરઃ ઝુખરુફ, આયતોઃ ૪૬ થી ૫૬, સૂરઃ 
મુઝ્ઝમ્મિલ, આયતોઃ ૧૫,૧૪૬) 

(૭૫) આનો અર્થ આ છે કે બાહ્ય રીતે જાદુ અને મો'જિઝા (ચમત્કાર) વચ્ચે જે સરખાપણું હોય છે તેના 
કારણે તમે લોકોએ ખચકાટ વિના આને જાદુ ગણાવી દીધો, પરંતુ હે મૂખાઓ ! તમે આ ન જોયું કે જાદુગર કેવું 
ચારિત્ર્ય ધરાવતાં હોય છે અને કયા હેતુ માટે જાદુગરી કરતાં હોય છે ? શું કોઈ જાદુગરનું આ જ કામ હોય છે કે 
નિઃસ્વાર્થભાવે અને બેધડક રીતે એક જોરાવર રાજાના દરબારમાં આવે અને તેને તેની ગુમરાહી માટે ઠપકો આપે 
અને ખુદાપરસ્તી અને અંતરની શુદ્ધિ અપનાવવા માટે નિમંત્રણ આપે? તમારે ત્યાં કોઈ જાદુગર આવ્યો હોત તો 


સરઃ યનસ ૧૦ તકહીમલકઅનિ ર 
દષ્ષ્ઝ ૧૭» ૧૦૩ 


ત ન 21] દિ 464% જે ક» 477 


201 જ_ક-»4 79 6 4 66 4 
4.016₹59 છ હરક ટ્ડ5%વ૫૯૭*થ ક 
ળા «22 77065૮૬ 792 ક 14 નિહ 
૭૯5૪ ટ » કશ હ્ય 
#ક# 2 રૂ 272292* 7૭“ . 2૮1૮ 264 ? “જ. 
હા્ક્દકન્કલ#્ઝહ્ઝઝ*શ*ક#હ ૨૬5 
જ તેને રદબાતલ કરી દે છે, બગાડ ફેલાવનારાઓના કામોને અલ્લાહ સુધરવા દેતો નથી, અને 
અલ્લાહ તેના હુકમો વડે સત્યને સત્ય કરી દેખાડે છે, ચાહે ગુનેગારોને તે ગમે તેટલું નાપસંદ 
હોય.” (રુકૂઅ ૮) 
(પછી જુઓ કે) મૂસાને તેની કોમના કેટલાક નવયુવકો” સિવાય કોઈએ ન માન્યો,” 
ફિરઔનના ડરથી અને ખુદ તેમની પોતાની કોમના આગેવાનોની ડરથી (જેમને ભય હતો કે) 


ફિરઓઔન તેમને યાતનામાં 


પહેલાં દરબારીઓની પાસે ખુશામત કરતો રહેત કે, જરા સરકાર સમક્ષ મને મારી કરામતો દેખાડવાની તક 
અપાવડાવી દો. પછી જયારે તેને દરબારમાં હાજર થવાની તક મળી જાત ત્યારે સામાન્ય ખુશામતખોરો કરતાં 
પણ વધારે નમીને કુરનીશ બજાવત, પોકારી પોકારીને લાંબી ઉમર અને સદ્ભાગ્યની દુઆઓ આપત, ખૂબ જ 
આજીજીપૂર્વક વિનંતી કરત કે સરકાર આ નાચીજની કેટલીક કરામતો જુએ . અને જ્યારે તમે તેનો તમાશો જોઈ 
લેત ત્યારે હાથ ફેલાવીને ઊભો થાત કે હજૂર કંઈ ઇનામ મળી જાય. 

આ સમગ્ર વિષયને માત્ર એક વાકયમાં જ સમેટી દેવામાં આવ્યો છે કે જાદુગરો સફળ મનુષ્યો હોતાં નથી. 

(૭૬) દેખીતું છે કેજો હઝરત મૂસા અ.સ. અને હારૂન અ.સ.ની મૂળ માગણી બનીઇસ્રાઈલની મુક્તિ 
હોત તો ફિરઔન અને તેના દરબારીઓને એવો ડર રાખવાની કોઈ જરૂર ન હતી કે આ બન્ને વડીલોનો સંદેશ 
ફેલાવવાથી મિસરની ભૂમિનો ધર્મ બદલાઈ જશે અને દેશમાં તેમની જગ્યાએ એમની મોટાઈ કાયમ થઈ જશે. 
તેમના આ ડરનું કારણ તો આ જ હતું કે હઝરત મૂસા અ.સ. મિસરના લોકોને સત્યની બંદગીની તરફ બોલાવી 
રહયા હતાં અને તેના લીધે એ શિક્યુકત વ્યવસ્થા જોખમમાં હતી જેની ઉપર ફિરઓનની બાદશાહી અને તેના 
સરદારોની સરદારી તથા ધાર્મિક આગેવાનોની આગેવાની કાયમ હતી. (વધુ સમજૂતી માટેજુઓ સૂરઃ આ'રાફ 
નોંધ ક્રમાંકઃ દદ સૂરઃ મો'મિન નોંધ ક્રમાંકઃ૪૩) 

(૭૭) એટલે કે જાદુએ ન હતો જે મે દેખાડયો હતો , જાદુ આ છે જે તમે દેખાડી રહયાં છો. 

(૭૮) આયતમાં ડક શબ્દનો ઉપયોગ થયો છે જેનો અર્થ સંતાન છે. અમે આનો અનુવાદ 
“નવયુવકો” કર્યો છે. પરંતુ હકીકતમાં આ ખાસ શબ્દનો પ્રયોગ કરીને જે વાત કુર્અાન કહેવા માગે છે તે આ છે કે 
એ જોખમભર્યા સમયમાં સત્યનો સાથ આપવાની તથા સત્યનો ધ્વજ ઉપાડનારને તેમનો આગેવાન માનવાની 
હિંમત કેટલાક નવયુવકો અને નવયુવતીઓએ કરી પરંતુ માતાઓ અને પિતાઓ અને વયોવૃદ્ધોને આવું 
કરવાની પ્રેરણા ન મળી. તેમની ઉપર લાભાલાભની નીતિ તથા દુનિયાના હેતુઓની ગુલામી અને સલામતી 
એવી રીતે છવાયેલાં રહ્યાં કે તેઓ એ સત્યનો સાથ આપવા માટે તેયાર ન થયાં જેનો રસ્તો તેમને જોખમોથી 
ભરેલો દેખાઈ રહયો હતો, બલકે ઊલટાના નવયુવાનોને જ રોકતા રહયાં કે મૂસાની નજીક ન ફરકો નહીં તો તમે 


સરઃ યનસ ૧૦ તકહીમલકઅનિ ર 
દષ્ષ્ઝ ૧-૭» ૧૦૩ 


દ્વિ 77 7 7,.7-ક- ક72 ૨ દ્ધ 
રી (દ * ડી 
0૯ મહક?“ હન 
નાખશે. અને હકીકત આ છે કે ફિરઔન દેશમાં સર્વોપરી હ 
હદે રોકાતાં નથી.“ 


પોતેપણ ફિરઔનના ગુસ્સામાં સપડાઈ જશો અને અમારી ઉપર આફત લઈ આવશો. 

આ વાત વિશેષરૂપે કુર્બાને સ્પષ્ટ કરીને એટલા માટે રજૂ કરી છે કે મકકાની વસ્તીમાંથી પણ મુહમ્મદ 
સ.અ.વ.નો સાથ આપવા માટે જે લોકો આગળ આવ્યા હતાં તેઓ કોમના વયોવૃદ્ધો અને ઉમરલાયક લોકો ન 
હતાં બલકે થોડાક હિંમતવાળા નવયુવાનો જ હતાં. એ શરૂઆતના મુસલમાનો કે જે આ આયતોના ઊતરાણ 
વખતે સમગ્ર કોમના ઉગ્ર વિરોધની સામે ઇસ્લામની સચ્ચાઈને ટેકો આપી રહયા હતાં અને જોર-જુલમના આ 
તોફાનમાં જેમની છાતીઓ. ઇસ્લામ માટે ઢાલ બનેલી હતી, તેમાં લાભાલાભવૃત્તિ ધરાવનાર કોઈ વયોવૃદ્ધ ન 
હતાં , બધાં નવયુવાન જ હતાં. અલી ઇબ્નેતાલિબ રદિ. , જાફર તેયાર રદિ., સુબેર રદિ., તલ્હા રદિ., સઅદ 
બિન અબી વકકાસ રદિ., મુસૂઅબ બિન ઉમૈર રદિ., અબ્દુલ્લાહ બિન મસઊદ રદિ. જેવા લોકો ઇસ્લામનો 
સ્વીકાર કરવાના સમયે ૨૦ વર્ષથી ઓછી ઉમરના હતાં. અબ્દુર્રહમાન બિન ઓફ રદિ., બિલાલ રદિ. અને 
સુહેબ રદિ. ની ઉમરો ૨૦ અને ૩૦ની વચ્ચે હતી. અબૂ ઉબેદહ બિન જર્સાઢ રદિ., ઝેદ બિન હારિસા રદિ. 
ઉસ્માન બિન અફફાન રદિ. અને ઉમર ફારૂક રદિ. ૩૦ અને ૩૫ વર્ષની ઉમરના હતાં. તેમના કરતાં વધારે 
ઉમરવાળા અબૂબક્ક સિદ્દીક રદિ. હતાં અને તેમની ઉમર પણ ઈમાન લાવતી વખતે ૩૮ વર્ષથી વધારે ન હતી. 
શરૂઆતના મુસલમાનોમાં ફકત એક સહાબીનું નામ આપણને એવું મળે છે જેમની ઉમર નબી સ.અ.વ. કરતાં 
વધારે હતી, એટલે કે હઝરત ઉબેદહ બિન હારિસ મુત્તલબી રદિ. અને લગભગ આખા જૃથમાં એક જ સહાબી 
નબી સ.અ.વ.ના સમવયસ્યક હતાં એટલે કે અમ્માર બિન યાસિર રદિ.. 

(૭૯) આયતમાં «કડ ધ્ક શબ્દો છે. આના ઉપરથી કેટલાક લોકોને આ શંકા થઈ કે કદાચ બધાં 
જ બનીઇસ્નાઈલ કાફિર હતાં અને શરૂઆતમાં તેમાંથી થોડાંક જ લોકો ઈમાન લાવ્યાં. પરંતુ ઈમાનની સાથે 
જયારે લામનો “૦ “સેલા” આવે છે ત્યારે સામાન્ય રીતે આજ્ઞાપાલન અને બંધનનો અર્થ આપે છે, એટલે કે 
કોઈ વાતને માનવી અને તેનો અમલ કરવો. તેથી ખરેખર આ શબ્દોનો અર્થ આ છે કે અમુક નવયુવાનોને 
છોડીને બનીઇસ્રાઈલની સમસ્ત કોમમાંથી કોઈ પણ આના માટે તેયાર ન થયો કે હઝરત મૂસા અ.સ.ને પોતાના 
માગંદર્શક અને આગેવાન માનીને તેમનું અનુસરણ અપનાવી લેત અને આ ઇસ્લામી સંદેશના કાર્યમાં સહકાર 
આપત. બીજું, પછીના વાકયે આ વાતને સ્પષ્ટ કરી દીધી કે તેમના આ વર્તનનું અસલ કારણ આ ન હતું કે તેમને 
હઝરત મૂસા અ.સ.ના સાચા હોવામાં તેમજ તેમના સંદેશના સાચા હોવામાં કોઈ શંકા હતી, પરંતુ આનું કારણ 
ફક્ત આ જ હતું કે તેઓ, અને ખાસ કરીને તેમના આગેવાનો અને ઉમરાવો, હઝરત મૂસા અ.સ.નો સાથ 
આપીને પોતાની જાતને ફિરઔનની સખતાઈના જોખમમાં નાખવા માટે તૈયાર ન હતાં. જો કે આ લોકો વંશીય 
અને ધાર્મિક બન્ને રીતે ઇબ્રાહીમ, ઇસહાક, યાકૂબ અને યૂસુફ અ.સ.ની ઉમ્મતમાંથી હતાં અને આના ઉપરથી 
દેખાય છે કે એ બધાં જ મુસલમાન હતાં, પરંતુ ખૂબ લાંબાગાળાના નેતિક પતન અને કાયરતાએ, જે 
બળજબરીના કારણે પેદા થઈ ગઈ હતી, તેમની અંદર એટલી તાકાત બાકી રહેવા દીધી ન હતી કે કુક અને 
અજ્ઞાનના રાજ્યની સામે ઈમાન અને માગદર્શનનો ધ્વજ લઈને પોતે ઊભાં થાત, અથવા જે ઊઠયો હતો તેનો 
સાથ આપત. 


સરઃ યનસ ૧૦ તકહીમલકઅનિ ર 
દષ્ષ્ઝે ૧૭» ૧૦૩ 


2. “47.૮ ૦2 હ 22 22! ન 2 2૬) 157 2-24 

હ)186% કદ્ર 55 છ.» *૯-હઉક 

#/ક5 -૮7/797./77.:-7૬6.47 | 70527૮૮7 ક » 2 ક252 

પ મન કક 47૯ “૨૨ પ્રા હિ કે પ! “3 

ટડપ્ક્ંઝ૫) 5% ડાઈ ૫38૦૯૭5 
કનક 


તિ ૮: 1.4 શ “૮23 ૮ 2 છ 2498 
શ્ર 
બ્હ્ષ્ 1૭૭. “હક ક્ટ 2 9 હઝ 295 


ન” 


મૂસાએ તેની કોમને કહ્યું કે “લોકો, જો તમે હકીકતમાં અલ્લાહ ઉપર ઈમાન ધરાવતાં હોવ 
તો તેની ઉપર ભરોસો કરો જો મુસલમાન“ છો.'”' તેમણે જવાબ“ આપ્યો “અમે અલ્લાહની જ 
ઉપર ભરોસો કર્યો, હે અમારા માલિક, અમને જુલમી લોકો માટે ફિત્નો ન બનાવ” અને તારી કૃપા 


વડે અમને કાફિરોથી મુક્તિ આપ.”” 


હઝરત મૂસા અ.સ. અને ફિરઓન વચ્ચેના આ સંઘર્ષમાં સામાન્ય ઇસ્રાઈલીઓનો વ્યવહાર કેવો હતો 
તેનો ખ્યાલ બાઇબલના આ લખાણ ઉપરથી આવી શકે છેઃ 


“જયારે તેઓ ફિરઔનની પાસેથી નીકળીને આવી રહયા હતાં ત્યારે તેમને મૂસા અને હારૂન 
અ.સ. મુલાકાત માટે રસ્તામાં ઊભેલા મળ્યાં. ત્યારે તેમણે તેમને કહયું કે, માલિક જ જુએ 
અને તમારો ન્યાય કરે, તમે તો અમને ફિરઔન અને તેના સેવકોની નજરમાં એટલા 
ધૃણાસ્પદ કર્યા છે કે અમારી હત્યા માટે તેમના હાથમાં તલવાર આપી દીધી છે.” (નિર્ગમન 


૬: ૨૦-૨૧) 
તલમૂદમાં લખ્યું છે કેબનીઇસ્રાઈલ મૂસા અને હારૂન અ.સ.ને કહેતા હતાં કેઃ 

“અમારૂં ઉદાહરણ તો એવું છે જેમ કે એક વરૂએ બકરીને પકડી અને ગોવાળે આવીને તેને 

બચાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો અને બન્નેના ઝગડામાં બકરીના ટુકડેટુકડાં થઈ ગયાં. બસ આવી જ 

રીતે તમારી અને ફિરઔન વચ્ચેની ખેંચતાણમાં અમારો ખાત્મો થઈને રહેશે”. 

આ જ વાતો તરફ સૂરઃ આ'રાફમાં પણ ઇશારો કરવામાં આવ્યો છે કે બનીઇસ્નાઈલે હઝરત મૂસા 
અ.સ.એ કહયું કે *ઇછાક, જાઝ ટ્#પઇડર્કા (આયત ૧૨૯) 

(૮૦) આયતમાં હક હ શબ્દનો ઉપયોગ થયો છે જેનો અર્થ છે હદ ઓળંગી જનાર. પરંતુ આ 
શાબ્દિક અનુવાદ વડે તેનો હાઇ સ્પષ્ટ થતો નથી. મુસ્િફીન શબ્દનો આશય હકીકતમાં એ લોકો છે જે તેમના 
સ્વાર્થખાતર કોઈ પણ ખરાબમાં ખરાબ રીત અપનાવતા પણ ખચકાતાં નથી. કોઈ પણ અત્યાચાર, અનેતિકતા 
અને જંગાલિયાતનું કામ કરવાથી ચૂકતાં નથી. પોતાની ઈચ્છાઓની પાછળ કોઈ પણ હદ સુધી જઈ શકે છે. 
તેમના માટે કોઈ હદ નથી કે જયાં જઈને તેઓ અટકી જાય. 

(૮૧) સ્પષ્ટ છે કે આ શબ્દો કોઈ કાફિર કોમને સંબોધીને કહી શકાય તેમ ન હતાં. હઝરત મૂસા 
અ.સ.નું આ કથન સ્પષ્ટપણે દર્શાવી રહયું છે કે બનીઇસ્સનાઈલની સમસ્ત કોમ તે વખત મુસલમાન હતી, અને 
હઝરત મૂસા અ.સ. તેમને આ શિખામણ આપી રહયા હતાં કે જો તમે ખરેખર મુસલમાન છો, જેમ કે તમારો 
દાવો છે, તો ફિરઔનની શકિતથી ડરો નહીં બલકે અલ્લાહની તાકાત ઉપર ભરોસો કરો. 


સૂરઃ યૂનુસ ૧૦ તફહીમુલકુઅનિ ર 
#₹272/82 27 2, ડિ 272 
કઈક દિ પ2 46 હાશ! “| દદ 
દ્વિ % #29, ૬721૮4! « *%-222,22.2 
બલ્ક “ઇડા, (૬૬% ઝક ર9 


અને અમે મૂસા અને તેના ભાઈને ઇશારો કર્યો કે “મિસરમાં થોડા મકાન તમારી કોમના 


૮૪ 


માટે પૂરાં પાડો અને તમારા આ મકાનોને કિબ્લા ઠરાવી લો તથા નમાઝ કાયમ કરો“ અને 
ઈમાનવાળાઓને ખુશખબર આપી દો.” 


(૮ર) આ જવાબ એ નવયુવકોનો હતો જે મૂસા અ.સ.નો સાથ આપવા માટે તૈયાર થયા હતાં. અહીં 
198 નું સર્વનામ કોમ માટે નહીં બલકે ૧-5 તરફ છે જેમ કે સંદર્ભઉપરથી આપોઆપ દેખાય છે . 

(૮૩) આ સાચા ઈમાનવાળા નવયુવકોની આ દુઆ કે “અમને જુલમી લોકોનો લક્ષ્ય ન બનાવ, ઘણો 
વિસ્તૃત અર્થધરાવે છે. ગુમરાહીની સર્વવ્યાપકતા અને વર્ચસ્વની સ્થિતિમાં જયારે અમુક લોકો સત્યની સ્થાપના 
માટે ઊભાં થાય છે ત્યારે તેમને વિવિધ પ્રકારના અત્યાચારીઓનો સામનો કરવો પડે છે. એક તરફ જૂઠના અસલ 
ઝંડાધારીઓ હોય છે જે પૂરી તાકાતથી આ સત્યના સંદેશવાહકોને કચડી નાખવા માગે છે, તો બીજી તરફ 
કહેવાતા સત્યનિષ્ઠ લોકોનું એક ખાસ્સું મોટું જૂથ હોય છે જે સત્યને માનવાનો દાવો તો કરે છે પરંતુ અસત્યના 
જુલમી રાજની સામે સત્યની સ્થાપનાના પ્રયાસોને ગેરવ્યાજબી, નિરર્થક અથવા મૂર્ખામી માને છે અને તેની 
છેલ્લી કોશિશ આ હોય છે કે તેની આ અપ્રમાણિકતાને કે જે તે સત્યની સાથે આચરી રહ્યો છે, કોઈને કોઈ રીતે 
યોગ્ય સાબિત કરી દે અને આ લોકોને ઊલટાના ખોટાં સાબિત કરીને તેના મનની એ નારાજગીને દૂર કરે જે 
તેમના સત્યદીનની સ્થાપનાના સંદેશના લીધે તેમના દિલના ઊંડાણોમાં છૂપી અથવા ખુલ્લી રીતે પેદા થાય છે. 
ત્રીજી તરફ આમ લોકો હોય છે જે બાજુમાં ઊભા રહીને તમાશો જોઈ રહ્યાં હોય છે અને તેમનો મત છેવટે એ 
તાકાતની તરફેણમાં પડતો હોય છે જેનું પલ્લું ભારે રહે, પછી ભલે એ તાકાત સત્ય હોય કે અસત્ય. આ 
પરિસ્થિતિમાં સત્ય તરફ બોલાવનારા લોકોની દરેક નિષ્ફળતા, દરેક મુસીબત, દરેક ભૂલ, દરેક નબળાઈ અને 
દરેક ખામી આ અલગ અલગ જૂથો માટે જુદી જુદી રીતે ફિત્નો બની જાય છે. તેમને કચડી નાખવામાં આવે 
અથવા તેઓ હારી જાય ત્યારે પહેલું જૂથ કહે છે કે સત્ય અમારી સાથે હતું નહીં કે આ મૂર્ખ લોકોની સાથે જે 
નિષ્ફળ થઈ ગયાં. બીજું જૂથ કહે છે કે જોઈ લીધું ! અમે કહેતા ન હતાં કે આવી મોટી મોટી શકિતઓ સામે ટકકર 
લેવાનું પરિણામ થોડા કીંમતી જીવોની હત્યા સિવાય કંઈ નહીં આવે, અને છેવટે તબાહીમાં પોતાની જાતને 
નાખવા માટે આપણને શરીઅતે કયાં જવાબદાર બનાવ્યા હતાં. દીનના ઓછામાં ઓછા તકાદાઓ તો એ 
અકીદાઓ અને કાર્યો વડે પૂરાં થઈ જ રહ્યા હતાં જેમની પરવાનગી એ સમયના ફિરઔન રાજાઓએ આપેલી 
હતી. ત્રીજું જૂથ આ ફેંસલો કરી દે છે કે સત્ય એ જ છે જે વિજયી રહ્યો. આવી રીતે જો તેઓ તેમના સંદેશ 
ફેલાવવાના કામમાં કોઈ ભૂલ કરી બેસે, અથવા મુસીબતો અને મુશ્કેલીઓ સહન કરવાની શક્તિના અભાવે 
કમજોરી દેખાડી દે, અથવા તેમના હાથે, બલકે તેમના જૂથના કોઈ એક માણસના હાથે પણ, કોઈ નૈતિક ખામી 
પ્રદર્શિત જાય તો ઘણાં લોકો માટે અસત્યને વળગી રહેવા માટેના હજાર બહાનાં નીકળી આવે છે અને ત્યારબાદ 
એ સંદેશની નિષ્ફળતા પછી ઘણાં લાંબા સમય સુધી બીજા કોઈ સત્યસંદેશના ઉદ્દભવની શકયતા રહેતી નથી. 
તેથી આ ખૂબ જ અર્થસભર દુઆ હતી જે મૂસા અ.સ.ના એ સાથીઓએ માગી હતી કે, હે ખુદા, અમારી ઉપર 
એવી કૃપા કર કે અમે અત્યાચારીઓ માટે લક્ષ્ય બની રહીએ નહીં. એટલે કે અમને ભૂલોથી, ખામીઓથી અને 


સૂરઃ યૂનુસ ૧૦ તફહીમુલકુઅનિ ર 
દ 0 ૮727. 72272* 72૮4! 7૮7 ક 

તિ ક ન્૦ઝયય ડઝ દ ક 
શન કડાકા 1 હશાશઇઇ કિથ )8#%હુ 
કછ કેવ ઝ#ાહદડ216500% ક્ટ 


22 ઇઉ5ડડડ હઝ 1002 ૧૫9196 


ક ફક 


મૂસાએ દુઆ” કરી “હે અમારા માલિક, તેં ફિરઓન અને તેના સરદારોને દુનિયાના 
જીવનમાં શોભા“ અને માલ-દોલત“ વડે નવાજેલાં છે. હે માલિક, શું આ એટલા માટે છે કે તેઓ 
લોકોને તારા માર્ગથી ભટકાવે ? હે માલિક, તેમના માલનો નાશ કરી દે અને તેમના દિલોને એવી 
રીતે મહોરબંધ કરી દે કે ઈમાન ન લાવે જ્યાં સુધી પીડાકારી યાતના જોઈ ન લે. 
અલ્લાહતઆલાએ જવાબમાં કહ્યું “તમારા બજ્ઞેની દુઆ સ્વીકારવામાં આવી. મક્કમ રહો અને 


99૮૯ 


કમજોરીઓથી બચાવ, અને અમારા પ્રયત્નોને દુનિયામાં સફળતા આપ જેથી અમારૂં અસ્તિત્વ તારા બંદાઓ 
માટે ભલાઈનું કારણ બને, નહીં કે જુલમી લોકો માટે બુરાઈનું સાધન. 

(૮૪) આ આયતના અર્થની બાબતમાં તફસીરક્તાઓ વચ્ચે મતભેદ છે. આના શબ્દો ઉપર તથા એ 
સ્થિતિ ઉપર કે જેમાં આ શબ્દો કહેવામાં આવ્યા હતાં, વિચાર કરવાથી હું માની રહ્યો છું કેલગભગ મિસ્નમાં 
રાજ્યના આતંક તથા બનીઇસ્ાઈલના પોતાના ઈમાનની કમજોરીના કારણે ઇસ્નાઈલી અને મિસ્ની 
મુસલમાનોમાં ભેગાં મળીને નમાઝ પઢવાની વ્યવસ્થા સમાપ્ત થઈ ગઈ હતી, અને આ તેમની એકતાના 
વેરવિખેર થઈ જવાનું અને તેમની ધાર્મિક ભાવના ઉપર મૃતાવસ્થા છવાઈ જવાનું એક બહુ મોટું કારણ હતું. 
એટલા માટે હઝરત મૂસા અ.સ.ને હુકમ આપવામાં આવ્યો કે આ વ્યવસ્થાને નવેસરથી કાયમ કરે અને મિસ્નમાં 
કેટલાક મકાનો આ હેતુ માટે બાંધે અથવા પસંદ કરી લે કે ત્યાં ભેગાં મળીને નમાઝ પઢવામાં આવે. કેમ કે એક 
બગડેલી અને વેરવિખેર થયેલી મુસલમાન કોમમાં ધાર્મિક ભાવનાને ફરીથી જીવતી કરવા માટે તેમજ તેની 
વેરવિખેર શકિતને નવેસરથી એકઠી કરવા માટે ઇસ્લામી રીતે જે કોઈ કોશિશ કરવામાં આવશે તેનું પહેલું પગલું 
અનિવાર્યપણે આ જ હશે કે તેની અંદર ભેગા મળીને નમાઝ પઢવાની વ્યવસ્થા કાયમ કરવામાં આવે. એ 
મકાનોને કિબ્લા ઠરાવવાનો અર્થ મારી દષ્ટિએ આ છે કે આ મકાનોને સમગ્ર કોમ માટે કેંદ્ર અને એકત્ર થવાનું 
સ્થળ ઠરાવવામાં આવે, અને આના પછી જ “નમાઝ કાયમ કરો” કહેવાનો અર્થ આ છે કે અલગ અલગ રીતે 
પોતપોતાની જગ્યાએ નમાઝ પઢવાની જગ્યાએ લોકો આ નકકી કરેલાં સ્થળો ઉપર ભેગાં થઈને નમાઝ પઢે, કેમ 
કે કુઅનિની પરિભાષામાં “8-81” (નમાઝની સ્થાપના) જે વસ્તુનું નામ છે તેના અર્થમાં ફરજિયાતપણે 
ભેગાં મળીને નમાઝ પઢવાનો અર્થ પણ સમાયેલો છે. 

(૮૫) એટલે કે ઈમાનવાળાઓ ઉપર નિરાશા, ભય અને હતાશાની જે કેફિયત અત્યારે છવાયેલી છે 
તેને દૂર કરો, તેમને આશાવાદી બનાવો, તેમને હિંમત આપો, તેમને પ્રોત્સાહિત કરો. “ખુશખબર આપવા” 


સરઃ યનસ ૧૦ તકહીમલકઅનિ ર 
દષ્ષ્ઝે ૧૭» ૧૦૩ 


-૭5-2:7૭- 


જિદ્ધી તૈ “૭.2૦૩ 
હક્ડઈઈક્ક5૦૯૪૭% હટી 


- 
2 


કફ્્જ 


7#₹22*2» “2572728 24 


દ ઇડ:૭% 536 585 થિ 
હવગ 95% કાનજી જાઇ 


કડ દ્વ ૪ દ્વ4 ૮# 24277 


1251506002 


જ 


એ લોકોની રીત નું કદાપિ અનુસરણ ન કરો જે જ્ઞાન ધરાવતાં નથી.'”” 

અને અમે બનીઈસ્ાઈલને સમુદ્રમાંથી પસાર કરીને લઈ ગયાં. પછી ફિરઓન અને તેનાં 
લશ્કરો જુલમ કરવા માટે તેમની પાછળ ચાલ્યાં --એટલે સુધી કે જ્યારે ફિરઓન ડૂબવા લાગ્યો 
ત્યારે બોલી ઊઠયો “મેં માની લીધું કે સાચો ખુદા તેના સિવાય કોઈ નથી જેની ઉપર બનીઇસ્રાઈલ 
ઈમાન લાવ્યાં, અને હું પણ આજ્ઞાપાલનમાં માથું ઝૂકાવી દેનારાઓમાંથી છું.'”* (જવાબ 


આપવામાં આવ્યો). “હવે ઈમાન લાવે છે ! જો કે આની પહેલાં સુધી તો નાફરમાની કરતો રહ્યો 


શબ્દોમાં આ તમામ અર્થ સામેલ છે. 
(૮૬) ઉપરની આયતો હઝરત મૂસા અ.સ.ના સંદેશ ફેલાવવાના આરંભિક કાળ સાથે સંબંધ ધરાવે 


છે. અને આ દુઆ મિસ્નમાં રોકાણના બિલકુલ અંતિમ જમાનાની છે. વચ્ચે ઘણાં વર્ષોનો લાંબો ગાળો છે જેની 
વિગતો અહીં છોડી દેવામાં આવી છે. બીજી જગ્યાએ કુર્બાનિમજીદમાં આ વચ્ચેના ગાળાનો પણ વિગતવાર 
અહેવાલ આપવામાં આવ્યો છે. 

(૮૭) એટલે કે ઠાઠ, ભવ્યતા અને સાંસ્કૃતિ અને સભ્યતાનો એ ઝળહળાટ કે જેના કારણે દુનિયા તેમની 


ઉપર અને તેમની રીતરસમો ઉપર મોહી પડે છે અને દરેક માણસનું દિલ ઇચ્છે છે કે એવો જ બની જાય જેવાં તે છે. 


પ 


(૮૮) એટલે કે સરસામાન અને સાધનોની વિપુલતાને કારણે તેઓ તેમના કાર્યોને અમલમાં લાવવા 
માટે દરેક પ્રકારની સગવડતાઓ ધરાવે છે તથા જેમના અભાવને કારણે સત્યનિષ્ઠ લોકો તેમના કાર્યોને 
અમલમાં મૂકવા માટે લાચાર બની રહે છે. 

(૮૯) જેમ કે હમણાં અમે જણાવી ગયાં છીએ આ દુઆ હઝરત મૂસા અ.સ.એ મિસ્નના રોકાણના 
અંતિમ સમયમાં કરી હતી અને એ વખતે કરી હતી કે જયારે એક પછી એક નિશાનીઓ જોઈ લીધા પછી તેમજ 
દીનની દલીલ પૂરી થઈ ગયા પછી પણ ફિરઔન અને તેના રાજદરબારીઓ દુશ્મનાવટ અને હઠાગ્રહ ઉપર 
અડેલા રહયાં. આવા પ્રસંગે નબી જે બદદુઆ કરે છે તે બરાબર એ જ હોય છે જે કુક ઉપર અડી જનારા લોકો માટે 


ક 


ખુદ અલ્લાહતઆલાનો ફેસલો હોય છે એટલે કે ફરીવાર તેમને ઈમાનની પ્રેરણા આપવામાં ન આવે. 

(૯૦) જે લોકો હકીકતને જાણતાં નથી અને અલ્લાહતઆલાની નીતિઓને સમજતાં નથી તેઓ 
અસત્યની સામે સત્યની નબળાઈ, અને સત્યને સ્થાપવા માટે પરિશ્રમ કરનારા લોકોની સતત નિષ્ફળતાઓ, 
અને અસત્યના આગેવાનોનાં ઠાઠ, તથા તેમની દુનિયાની સફળતાઓ જોઈને એવું અનુમાન કરવા માંડે છે કે 


સૂરઃ યૂનુસ ૧૦ તફહીમુલકુઅનિ ર 
તિત 22 નિ દ્વિઈ રહાં ૮2% ત્ર 0 #9 2]! 7 »ક»૭2 
9 કહડડય્ક્ક ૨૬ છ ૪૦ ક 
864 6જી 6 68 42૮ ત્ર તન ક 
ઉઉ6#ડર્પાઈ અહ ૭2૨ાય ડઝ 


દ્ધ કક 
ત £2 5૬.26: ૪5) જજઉઇ જીદ 
ફ્ર 
₹“”--૭-૭57 2૫૬૫ ૦ કિલક 9૫52 
હ 
ક 9૦.2૮ 22 2, 7» 4 «..724ૃ2?,[2 7 1 )7 
ક પ ત્શિં નક દ્રિ કક ૬ |્૭ ૬૪૯ “૪ [૫૪૫ 
હક હાઇલા -્હ્હડકક્ચ્ય્યાઇ્હ્ડઝ! 
અને બગાડ ફેલાવનારાઓમાંથી હતો. હવે તો અમે માત્ર તારા શબને જ બચાવીશું કે જેથી તું 
પાછળની પેઢીઓ માટે પદાર્થપાઠની નિશાની બને“ જો કે ઘણાં એવા લોકો છે જે અમારી 
નિશાનીઓ તરફ લાપરવાઈ દાખવે છે.” (રુકૂઅ ૯) 
અમે બનીઇસ્ાઈલને ઘણું સારું ઠેકાણું આપ્યું“ અને જીવનના અત્યંત ઉમદા સાધનો 


તેમને આપ્યાં. પછી તેમણે એકબીજા સાથે મતભેદ ન કર્યો પરંતુ એ વખતે કે જ્યારે જ્ઞાન તેમની 
પાસે આવી ગયેલું હતું.“'નિઃશંક તારો માલિક કયામતના દિવસે 


કદાચ અલ્લાહતઆલાની આ જ મરજી છે કે તેના વિદ્રોહીઓ દુનિયા ઉપર છવાયેલાં રહે, અને કદાચ અલ્લાહ 
પોતે જ અસત્યની સામે સત્યને ટેકો આપવા માગતો નથી. એ પછી એ મૂર્ખ લોકો છેવટે તેમનાં ખોટાં અનુમાનોના 
આધારે એવું તારણ કાઢી બેસે છે કે સત્યની સ્થાપના માટેના પ્રયાસો નિરર્થક છે અને હવે આ જ બરાબર છે કે એ 
થોડી દીનદારી ઉપર રાજી થઈને બેસી રહીએ જેની છૂટ કુક અને ગુનાની હકૂમતમાં મળી રહી હોય. આ આયતમાં 
અલ્લાહતઆલાએ હઝરત મૂસા અ.સ.ને તથા તેમના અનુયાયીઓને આ જ ભૂલ કરવાથી બચવાની તાકીદ કરી 
છે. આયતનો આશય આ છે કે ધૈયપૂર્વક આ જ પરિસ્થિતિમાં કામ કર્યેજાઓ , કયાંક એવું ન થાય કે તમને પણ એ 


માદ. 


જ ગેરસમજ થઈ જાય જે આવી પરિસ્થિતિમાં અજ્ઞાન અને અજાણ લોકોને સામાન્ય રીતે થઈ જતી હોય છે. 
(૯૧) બાઇબલમાં આ ઘટનાનો ઉલ્લેખ થયેલો નથી, પરંતુ તલમૂદમાં સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે કે 


પિ દિ 


ડૂબતી વખતે ફિરઔને કહયું “હું તારી ઉપર ઈમાન લાવું છું, હે માલિક, તારા સિવાય કોઈ ખુદા નથી.” 


(૯૨) આજ સુધી એ જગ્યા સીનાના ઠ્વીપકલ્પના કાંઠે મોજૂદ છે જયાં ફિરઔનનું શબ સમુદ્રમાં તરતું 
મળી આવ્યું હતું. આજના જમાનામાં તેને જબલેફિરઔન કહેવામાં આવે છે અને તેની નજીક ગરમ પાણીનું એક 
ઝરણું છે જેને ત્યાંના સ્થાનિક લોકો દ્વારા હમામેફિરઔનનું નામ આપવામાં આવ્યું છે.એ સ્થળ અબૂઝનીમાથી 
થોડાક માઈલ દૂર ઉત્તર તરફ આવેલું છે અને એ વિસ્તારના રહેવાસીઓ આ જ જગ્યા દર્શાવીને જણાવે છે કે 
ફિરઔનનું શબ આ જગ્યાએ પડેલું મળી આવ્યું હતું. 

આ ડૂબનાર એ જ ગુસ્સાવાળો ફિરઔન છે જેને આધુનિક સંશોધને મૂસા અ.સ.ના જમાનાનો ફિરઔન 
ઠરાવ્યો છે. તેનું શબ આજ સુધી કેરોના મ્યુઝિયમમાં મોજૂદ છે. ઈ.સ.૧૯૦૭ માં સર ગ્રાફટીન ઈલિ સ્મિથે 
આની મમ્મી ઉપરથી જયારે પટ્ટીઓ ખોલી હતી ત્યારે તેના શબ ઉપર મીઠાનું પડ જામેલું જોવા મળ્યું હતું જેખારા 


પાણીમાં તેના ડૂબવાની એક સ્પષ્ટ નિશાની હતી. 


સરઃ યનસ ૧૦ તકહીમલકઅનિ ર 
દષ્ષ્ઝ ૧૭» ૧૦૩ 


4-2 44 હ 


78 ક્તત દ્વિ ત્ર દ્ધ તિ સિ શિ 
૯૪૦૯૭૬૭ પ્ડે્રકડી ટગ 
કઝ લઝહ્ડઝઉઇઇાઉફડૂક્ઠુ 


“ક ૮8ક#?# 7 


બહ નઈકડવયઇઝડહતાયદહચડાડ 
ક 22૮૮ ! 72.4 7.4%425૬44 
બહટુહટડ ઈડા, બહા હહ 5 


સિ 
કઈ 


૭“ 5૮ #7.& દ્વ (તી 
ઝહર 5 કહ ક્હ્ટઝાજ 


ય ફેંસલો કરી દેશે જેમાંતે તેઓ મતભેદ કરતા રહ્યાં છે. 
હવે મેજોત ને એ માર્ગદર્શનની બાબતમાં જરા પણ શંકા હોય જે અમે તારી ઉપર ઊતાર્યું છેતો 
એ લોકોને પૂછી લે જે પહેલાંથી ગ્રંથ પઢી રહ્યાં છે. વાસ્તવમાં આ તારી પાસે સત્ય જ આવ્યું છે તારા 
માલિક તરફથી, એટલા માટે તું શંકા કરનારાઓમાંથી ન થા અને એ લોકોમાં સામેલ ન થા જેમણે 


અલ્લાહની આયતોનેખોટી ઠેરવી છે, નહી તો તું નુકસાન સહન કરનારાઓમાંથી હોઈશ.“ 


હકીકતમાં જે લોકો માટે તારા માલિકનું કથન સાચું પડી ગયું છેઈ તેમની સામે ગમે તે નિશાની 


(૯૩) એટલે કે અમે તો બોધદાયક અને પદાર્થપાઠ ભણાવનારી નિશાનીઓ દેખાડતાં જ જઈશું જો કે 
મોટાભાગના લોકોની હાલત આ છે કે કોઈ મોટામાં મોટી ભારે પદાર્થપાઠ આપતી નિશાનીને જોયા પછી પણ 
તેમની આંખો ઉઘડતી નથી. 


(૯૪) એટલે કે મિસ્નમાંથી નીકળ્યા પછી ફિલિસ્તીનની ભૂમિ. 


(૯૫) આનો અર્થ આ છે કે પાછળથી તેમણે તેમના દીનમાં જે વિભાજન ઊભા કર્યા અને નવા નવા 
સંપ્રદાયો ઉપજાવી કાઢયાં તેનું કારણ આ ન હતું કે તેમને હકીકતનું જ્ઞાન આપવામાં આવ્યું ન હતું અને વાકેફ 
નહીં હોવાના કારણે તેમણે મજબૂરીમાં આવું કર્યુ, બલકે હકીકતમાં આ બધું જ તેમના મનની અંદરની રહેલી 
તોફાનીવૃત્તિનું પરિણામ હતું. ખુદા તરફથી તો તેમને સ્પષ્ટપણે જણાવી દેવામાં આવ્યું હતું કે સત્યદદીન આ છે, 
આ તેના “નિયમો છે, આ તેના તકાદાઓ અને માગણીઓ છે, આ કુફ્ર અને ઇસ્લામ વચ્ચે ભેદ પાડતી હદો આ 
છે, આજ્ઞાપાલન આને કહે છે, ગુનો આનું નામ છે, આ વસ્તુઓનો હિસાબ ખુદાને ત્યાં થવાનો છે, અને આ 
નિયમો છે જેમની ઉપર દુનિયામાં તમારું જીવન કાયમ હોવું જોઈએ . પરંતુ આ સ્પષ્ટ આદેશો છતાં તેમણે એક 
દીનના કોડીબંધ દીન બનાવી નાખ્યાં અને ખુદાએ આપેલા આધારોને છોડીને બીજા જ કેટલાક આધારો ઉપર 
તેમના ધાર્મિક સંપ્રદાયોની ઇમારતો ઊભી કરી લીધી. 

(૯૬) દેખીતી રીતે તો આ સંબોધન નબી સ.અ.વ.ને કરવામાં આવ્યું છે પરંતુ હકીકતમાં આશય એ 
લોકોને સંભળાવવાનો છે જે આપના સંદેશમાં શંકા વ્યકત કરી રહયા હતાં. અને ગ્રંથવાળાઓનો હવાલો 
એટલા માટે આપવામાં આવ્યો છે કે અરબસ્તાનના લોકો તો આકાશી પુસ્તકોના જ્ઞાનથી અજાણ હતાં, તેમના 


સરઃ યનસ ૧૦ તકહીમલકઅનિ ર 
દષ્ષ્ઝ ૧૭» ૧૦૩ 


7 ૮ ક “૭ -.-79 -»-ન 
ડઝ ૦ ક્-#ડાવઝી#ત્ હડ 
દતી ૮6 કતા € ૦૮% 
#“૯-₹-2%59પ૫૯! 
2 ૮૧૮ ડુ હદ્ધ ત્રશ ક»#7 


ક 2. કક 7. 251 હ 
હચ 2 8ંકવ્ઇછઝક્ડાપડ ૯૦૫ !%:* 


આવી જાય તેઓ કદાપિ ઈમાન લાવતાં નથી જ્યાં સુધી પીડાકારી આફત સામેથી આવતી જોઈ ન 
લે. પછી શું આવું કોઈ ઉદાહરણ છે કે કોઈ વસ્તી આફત જોઈને ઈમાન લાવી હોય અને તેનું ઈમાન 
લાવવું તેના માટે લાભદાયી પુરવાર થયું હોય ? યૂનુસની કોમ સિવાય“ (આનું કોઈ ઉદાહરણ 
નથી). એ કોમ જ્યારે ઈમાન લઈ આવી હતી ત્યારે અલબત્ત અમે તેની ઉપરથી દુનિયાના 
જીવનમાં બદનામીની આફત ટાળી દીધી હતી“ અને તેને એક નિશ્ચિત મુદ્દત સુધી જીવનમાંથી 


માટે આ અવાજ નવો હતો, પરંતુ ગ્રંથવાળાઓના વિઠ્ઠદાનોમાંથી જે લોકો ધર્મપરાયણ અને ન્યાયી સ્વભાવના 
હતાં તેઓ આ વાતનું સમર્થન કરી શકતા હતાં કે જે વસ્તુનો સંદેશ કુરઆન આપી રહ્યો છે. આ એ જ વસ્તુ છે જેનો 
સંદેશ અગાઉના બધાં જ પયગમ્બરો આપતા રહયાં છે. 

(૯૭) આ વાત કે જે લોકો પોતે સત્યવાંચ્ડુ હોતાં નથી , અને જે પોતાના દિલો ઉપર જીદ્દીપણુ, પૂર્વગ્રહ 
અને હઠાગ્રહના તાળાં મારેલાં રાખે છે , અને જે દુનિયાના મોહમાં મદમસ્ત બને છે તથા અંજામ પ્રત્યે બેફિકર 
હોય છે તેમને ઈમાનની પ્રેરણા મળતી નથી. 

(૯૮) યૂનુસ અ.સ. (જેમનું નામ બાઇબલમાં યૂનાહ છે અને જેમનો જમાનો ઈ.પૂર્વે ૮૬૦ થી ૭૮૪ 
વચ્ચેનો જણાવવામાં આવે છે) જો કે બનીઇસ્નાઈલમાંથી હતાં, પરંતુ તેમને અશૂર (અસીરિયા)ના લોકોને 
માર્ગદર્શન આપવા માટે ઇરાક મોકલવામાં આવ્યા હતાં અને આના જ કારણે અશૂરીઓને અહીં યૂનુસની કોમ 
કહેવામાં આવ્યાં છે. આ કોમનું કેદ્ર એ જમાનામાં નેનવાનું પ્રખ્યાત નગર હતું જેના વિશાળ ખંડિયેરો આજ સુધી 
ટાઇગ્રિસ નદીના પૂર્વ કિનારા ઉપર આજના શહેર મૂસલની બરાબર સામે જોવા મળે છે અને આ જ પ્રદેશમાં 
યૂનુસ નબીના નામે એક જગ્યા પણ આવેલી છે. આ કોમની ઉન્ઞતિનો ખ્યાલ આના પરથી આવી શકે છે કે તેનું 
પાટનગરનેનવા લગભગ ૬૦ માઈલના વિસ્તારમાં ફેલાયેલું હતું. 

(૯૯) કુર્અાનમાં આ કિસ્સાનો ત્રણ જગ્યાએ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે પરંતુ કોઈ વિગતો આપવામાં 
આવી નથી. (જુઓ સૂરઃ અંબિયા, આયતો ૮૭-૮૮, સૂરઃ સાફફાત, આયતો ૧૩૯-૧૪૮, સૂરઃ કલમ, 
આયતો ૪૮-૫૦) એટલા માટે ખાત્રીપૂર્વક કહી શકાય તેમ નથી કે આ કોમને કયા ખાસ કારણોના લીધે ખુદાના 
આ નિયમમાંથી અપવાદ રાખવામાં આવી કે “આપત્તિનો ફેસલો થઈ ગયા પછી કોઈનું ઈમાન તેના માટે 
લાભદાયી હોતું નથી.” બાઇબલમાં “યૂનાહ”ના નામે જે એક નાનકડી પુસ્તિકા છે તેમાં થોડીક વિગતો તો મળે 
છે પરંતુ તે બહુ વિશ્વસનીય નથી, કેમ કે ન તો તે આકાશી પુસ્તિકા છે ન તો ખુદ યૂનુસ અ.સ.નું પોતાની લખેલી 
છે પરંતુ તેમના ૪૦૦-૫૦૦ વર્ષ પછી કોઈ અજ્ઞાત વ્યકેતએ આને યૂનુસના ઇતિહાસના રૂપમાં લખીને પવિત્ર 
પુસ્તકોના સંગ્રહમાં સામેલ કરી દીધી છે . બીજું, આમાં કેટલીક બેહૂદી વાતો જોવા મળે છે જે માનવાને લાયક 
નથી. આમ છતાં, કુર્ઓાનના ઇશારાઓ અને યૂનુસના પુસ્તકની વિગતો ઉપર વિચાર કરવાથી એ જ વાત સાચી 


સરઃ યનસ ૧૦ તકહીમલકઅનિ ર 
દષ્ષ્ઝ ૧૭» ૧૦૩ 


૧ ક,” 


5 “ડડહઝવ/ દ્ર5% ૦ કહ) 
હ કહટઇ વ 040 «છી ઝઝહડ ધિ 


આ 1.9.2 


ફાયદો ઊઠાવવાનો મોકો આપી દીધો હતો. 
જો તારા માલિકની મરજી આ હોત (કે ધરતીમાં બધા જ મુસલમાન અને આજ્ઞાંકિત જ 


૧૦૧ 


હોય) તો બધા જ ધરતીવાસીઓ ઈમાન લાવ્યાં હોત. “પછી શું તું લોકોને મજબૂર કરશે કે તેઓ 
મુસલમાન થઈ જાય? “કોઈ મનુષ્ય અલ્લાહના 


લાગે છે જે કુરઆનના તફસીરકર્તાઓએ લખી છે કે હઝરત યૂનુસ અ.સ. કેમ કે આફતના સમાચાર આપ્યા પછી 
અલ્લાહતઆલાની પરવાનગી વિના પોતાનું ઠેકાણું છોડીને જતા રહયા હતાં એટલા માટે જયારે આફતની 
નિશાનીઓ જોઈને આશૂરી લોકોએ ક્ષમા માગી ત્યારે અલ્લાહતઆલાએ તેમને માફી આપી દીધી. 
કુઅનિમજીદમાં ખુદાઈ કાનૂનનો જે નિયમ તથા સામાન્ય નિયમો જણાવવામાં આવ્યાં છે તેમાં એક કાયમી 
જોગવાઈ આ પણ છે કે અલ્લાહતઆલા કોઈ કોમની ઉપર આફત મોકલતો નથી જયાં સુધી તેની ઉપર પોતાની 
દલીલ પૂરી કરી લેતો નથી. તેથી જયારે નબીએ આ કોમની મહેતલના આખરી ક્ષણ સુધી ઉપદેશ આપવાનું કામ 
ચાલુ ન રાખ્યું અને અલ્લાહે નકકી કરેલા સમય પહેલાં પોતાની જાતે જ તેઓ હિજરત કરી ગયાં ત્યારે 
અલ્લાહતઆલાના ન્યાયે તેમની કોમને સજા આપવાનું યોગ્ય માન્યું નહીં કેમ કે તેની ઉપર દલીલ પૂરી કરવાની 
કાનૂની શરતો પૂરી થઈ ન હતી. (વધુ સમજૂતી માટે જુઓ, સૂરઃ સાફફાત, નોંધ ક્રમાંકઃ ૮૫). 

(૧૦૦) જયારે આ કોમ ઈમાન લઈ આવી ત્યારે તેની મહેતલના સમયમાં વધારો કરી દેવામાં 
આવ્યો. પાછળથી તેણે ફરીથી વિચારસરણી અને અમલની ગુમરાહીઓ અપનાવવા માંડી. નાહૂમ નબી (ઈ. 
પૂર્વે ૭૨૦ થી ૯૯૮) એ તેમને ચેતવ્યાં પરંતુ કોઈ અસર થઈ નહીં. ત્યારપછી સફિયાહ નબી (ઈ.પૂર્વે ૪૦ 
થી ૬૦૯) એ તેમને છેલ્લી ચેતવણી આપી, તે પણ નિષ્ફળ નીવડી. છેવટે ઈ.પૂ.૬૧ર ની આસપાસના 
જમાનામાં અલ્લાહતઆલાએ મીડીયાના લોકોને તેમની ઉપર વર્ચસ્વ આપી દીધું. મીડીયાનો રાજા બેબીલોનના 
લોકોની મદદથી અશૂરના પ્રદેશ ઉપર ચઢી આવ્યો. અશૂરી લશ્કર પરાજિત થઈને નેનવામાં ઘેરાઈ ગયું. 
કેટલાક સમય સુધી તેણે ભારે સામનો કર્યાપછી તાઈગ્રિસ નદીમાં પૂર આવવાથી શહેરનો કિલ્લો તૂટી ગયો અને 
આક્રમણખોરો અંદર ઘૂસી ગયાં. સમગ્ર શહેરને બાળીને રાખ બનાવી દેવામાં આવ્યું. આસપાસના વિસ્તારોની 
પણ આ જ દશા થઈ. અશૂરનો રાજા પોતે તેના મહેલમાં આગ લગાડીને બળી મર્યો અને તેની સાથે જ અશૂરી 
રાજય તથા તેની સભ્યતા પણ હંમેશના માટે ખતમ થઈ ગઈ. આજના જમાનામાં પુરાતત્ત્વ ખાતા દ્રારા જે 
ખોદકામ આ વિસ્તારમાં થયાં છે તેમાં બાળી મૂકવાના ચિહ્નો મોટા પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. 


(૧૦૧) એટલે કે જો અલ્લાહની ઇચ્છા આ હોત કે આ ધરતીમાં માત્ર આજ્ઞાંકિત લોકો જ વસવાટ કરે 
અને કુફ અને આજ્ઞાભંગનું કોઈ વજૂદ જ ન હોય તો તેના માટે આ મુશ્કેલ ન હતું કે તમામ ધરતીવાસીઓને 
મુસલમાન અને આજ્ઞાંકિત પેદા કરત અને એ પણ મુશ્કેલ ન હતું કે બધાંનાં દિલ તેના એકજ હ “થઈજા”ના 
ઇશારે ઈમાન અને આજ્ઞાપાલનની તરફ વાળી દેત, પરંતુ માનવજાતિને ઉત્પન્ન કરવામાં જે ડહાપણભર્યો હેતુ 
તેની સમક્ષ છે તે આ પેદા કરવાના અને “થઈ જા” ની બળજબરીના ઉપયોગથી ખતમ થઈ જાય છે. એટલા માટે 
અલ્લાહતઆલા પોતે જ મનુષ્યોને ઈમાન લાવવા અથવા ન લાવવા તેમજ આજ્ઞાપાલન અપનાવવા અથવા ન 
અપનાવવા માટે સ્વતંત્ર રાખવા માગે છે. 


સરઃ યનસ ૧૦ તકહીમલકઅનિ ર 
દષ્ષ્ઝે ૧૭» ૧૦૩ 


૧૦૩ ષ્‌ 


હુકમ વિના ઈમાન લાવી શકતો નથી, “' અને અલ્લાહની રીત આ છે કે જે લોકો બુદ્ધિનો ઉપયોગ 
કરતાં નથી તે તેમની ઉપર ગંદકી નાખી દે છે.” 

આમને કહો “આકાશો અને ધરતીમાં જે કંઈ છે તેને આંખો ખોલીને જુઓ.” અને જે 
લોકો ઈમાન લાવવા જ નથી માગતાં તેમના માટે નિશાનીઓ અને ચેતવણીઓ છેવટે શું લાભદાયી 
થઈ શકે છે ?“'હવે આ લોકો આ સિવાય 


ર ક ય 


(૧૦૨) આનો અર્થ આ નથી કે નબી સ.અ.વ. લોકોને બળજબરીથી મુસલમાન બનાવવા માગતા હતાં 
અને અલ્લાહતઆલા તેમને આમ કરવાથી રોકી રહયો હતો. હકીકતમાં આ કથનમાં એ જ વર્ણનશેલી 
અપનાવવામાં આવી છે જે કુર્અાનમાં ઘણી જગ્યાએ આપણને જોવા મળે છે કે સંબોધન દેખીતી રીતે નબી 


સ.અ.વ.ને કરવામાં આવ્યું હોય છે પરંતુ હકીકતમાં લોકોને એ વાત સંભળાવવાનો આશય હોય છે જે નબીને 
સંપૂર્ણપણે કહેવામાં આવી છે. અહીં જે કહેવાનો આશય છે તે આ છે કે લોકો, દલીલ દ્વારા માર્ગદર્શન અને 


અજ્ઞાનતાનો ભેદ ખોલીને રાખી દેવાની તથા સીધો રસ્તો સ્પષ્ટપણે દેખાડી દેવાની જે જવાબદારી હતી તે તો 
અમારા નબીએ પૂરી રીતે નિભાવી દીધી છે. હવે જો તમે પોતે સીધા રસ્તે ચાલવા માગતા ન હોવ અને તમારૂં સીધા 
રસ્તા ઉપર આવવું ફક્ત એ જ વાત ઉપર આધારિત હોય કે કોઈ તમને બળજબરીથી સીધા માર્ગે લઈ આવે તો 
તમને ખબર હોવી જોઈએ કે નબીને આ કામ સોપવામાં આવ્યું નથી. આવું બળજબરીપૂર્વકનું ઈમાન જો અલ્લાહને 


૫ દા 


સ્વીકાર્ય હોત તો તેના માટે તેને નબી મોકલવાની જરૂરજ શું હતી, આ કામ તો તે પોતે ઈચ્છે ત્યારે કરી શકતો હતો. 


જ. કે ક 


(૧૦૩) એટલે કે જેવી રીતે બધી જ નિયામતો એકલા અલ્લાહના જ અધિકારમાં છે તથા કોઈ બીજો 
માણસ કોઈ પણ નિયામતને પણ અલ્લાહની પરવાનગી વિના ન તો પોતે મેળવી શકે છે ન તો બીજા કોઈ 
માણસને આપી શકે છે એવી જ રીતે આ નિયામત પણ, કે કોઈ માણસ ઈમાનવાળો હોય અને સીધા રસ્તાની 
તરફ માર્ગદર્શન પામે, અલ્લાહની પરવાનગી ઉપર અવલંબે છે. કોઈ પણ માણસ આ નિયામતને અલ્લાહની 
પરવાનગી વિના ન તો પોતે મેળવી શકે છે અને ન તો કોઈ માણસના અધિકારમાં છે કે ચાહે તેને આ રિયામત 
આપી શકે. તેથી નબી જો હૃદયપૂર્વક એમ ઇચછે પણ કે લોકોને મોમિન બનાવી દે તો બનાવી શકતો નથી કેમ કે 


અલ્લાહની પરવાનગી અને તેની પ્રેરણા જરૂરી છે. 


(૧૦૪) અહીં સ્પષ્ટપણે જણાવી દેવામાં આવ્યું છે કે અલ્લાહની પરવાનગી અને પ્રેરણા કોઈ 
આંધળાની વહેચણી નથી કે કોઈ પણ ડહાપણ વિના તથા કોઈ પણ નિયમો વિના આમ જ ઇચ્છયું તેને ઈમાનની 
નિયામત મેળવવાની તક આપી અને ઇઈચ્છયું તેને આ તકથી વંચિત કરી દીધો. બલકે આની એક ખૂબ જ 
ડહાપણભરી વ્યવસ્થા છે , અને તે આ છે કે જે માણસ સત્યની શોધમાં નિષ્પક્ષ રીતે પોતાની બુદ્ધિને યોગ્ય રીતે 
વાપરે છે તેના માટે તો અલ્લાહ તરફથી સત્ય સુધી પહોંચવાના સાધનો તેની મહેનત અને ચાહતના પ્રમાણમાં 
આપી દેવામાં આવે છે, અને તેને સાચું જ્ઞાન મેળવવાની તેમજ ઈમાન લાવવાની પ્રેરણા આપવામાં આવે છે. 


સરઃ યનસ ૧૦ તકહીમલકઅનિ ર 
દષ્ષ્ઝ ૧૭» ૧૦૩ 


72 2724.29 


29% સ 
દ્ર1૯ુ#ક૯#૯ ૭૫ હટ - 


ક્પ્ન્હ 
પ 79. 7227.75%27 29 77:29:27 2.971, 2227૪ 2 02 
96... બ્મિબયાખી કહપાજાપ્ટહ% 
બીજી કઈ વસ્તુની પ્રતીક્ષા કરી રહ્યાં છે કેએ જ ખરાબ દિવસો જુએ જે આમની પહેલાં થઈ ગયેલાં 
લોકો જોઈ ગયાં છે ? આમને કહો “સારું, રાહ જુઓ, હું પણ તમારી સાથે રાહ જોઊં છું.” પછી 
(જ્યારે આવો સમય આવે છે ત્યારે) અમે અમારા પયગમ્બરોને અને એ લોકોને બચાવી લેતાં 
હોઈએ છીએ જે ઈમાન લાવ્યાં હોય. અમારી આ જ રીત છે. અમારી આ ફરજ છે કે અમે 
મુસલમાનોને બચાવી લઈએ. (રુકૂઅ ૧૦) 

હે નબી, કહી દો કે“ “લોકો, જો તમે હજુ સુધી મારા દીનની બાબતમાં કોઈ શંકામાં હોવ 
તો સાંભળી લો કે તમે અલ્લાહ સિવાય જેમની બંદગી કરો છો હું તેમની બંદગી નથી કરતો બલકે 
માત્ર એ જ અલ્લાહની બંદગી કરું છું જેના હાથમાં તમારૂં મોત છે “| મને હુકમ આપવામાં આવ્યો 
છે કે હું ઈમાન લાવનારાઓમાંથી હોઊં. 


હવે એ લોકો કે જે સત્યની ચાહત જ ધરાવતાં નથી અને જે લોકો તેમની બુદ્ધિને પૂર્વત્રહોના ફંદામાં ફસાયેલી 
રાખે છે, અથવા સત્યની શોધ માટે તેનો બિલકુલ ઉપયોગ જ કરતાં નથી, તો તેમના માટે અલ્લાહના ભાગ્યના 
ખજાનામાં અજ્ઞાન, ગુમરાહી અને દોષ કાઢવાં તથા ખોટું કરવાની ગંદકીઓ સિવાય બીજું કંઈ નથી. તેઓ 
પોતાની જાતને આ જ ગંદકીઓને લાયક બનાવે છે અને આ જ તેમના નસીબમાં લખવામાં આવે છે. 

(૧૦૫) આ તેમની માગણીનો છેલ્લો અને આખરી જવાબ છે જે તેઓ ઈમાન લાવવા માટે શરતના 
રૂપમાં રજૂ કરતા હતાં કે અમને કોઈ નિશાની દેખાડવામાં આવે કે જેનાથી અમને વિશ્વાસ થઈ જાય કે તમારી 
પયગમ્બરી સાચી છે. આના જવાબમાં કહેવામાં આવી રહયું છે કે જો તમારી અંદર સત્યની ચાહત અને સત્યના 
સ્વીકાર માટેની તૈયારી હોય તો એ અસંખ્ય અને અસીમ નિશાનીઓ કે જે ધરતી અને આકાશમાં ચારે તરફ 
ફેલાયેલી છે તમને મુહમ્મદના સંદેશની સચ્ચાઈ વિષે વિશ્વાસ દેવડાવવા માટે પૂરતી જ નહીં પણ ઘણી વધારે છે. 
માત્ર આંખો ખોલીને તેમને જોવાની જરૂર છે, પરંતુ જો આ ચાહત અને આ તેયારી જ તમારી અંદર ન હોય તો 
પછી કોઈ પણ નિશાની, પછી તે ગમે તેવી ચમત્કારિક અને અજાયબીભરી હોય, તમને ઈમાનની નિયામત 
આપી શકતી નથી. દરેક મો'જીઝાને જોઈને તમે ફિરઔન અને તેની કોમના સરદારોની જેમ કહો છે કે આ તો 


સરઃ યનસ ૧૦ તકહીમલકઅનિ ર 
દષ્ષ્ઝે ૧૭» ૧૦૩ 


5655 ઝન પ ૭2 55114 


પ પ કહેવામાં આવ્યું છે કે તું એકાગ્ર થઈને રી જાતને સાચી રીતે આ દીન ઉપર કાયમ કરી 
દે, “અને હરગિજ 
જાદુવિધ્યા છે. આ રોગમાં જે લોકો પડેલાં છે તેમની આંખો ફકત એ જ વખતે ખુલતી હોય છે કે જયારે ખુદાનો 
પ્રકોપ તેની ભયાનક સખત પકડ સાથે તેમની ઉપર તૂટી પડે છે જેવી રીતે ફિરઔનની આંખો ડૂબતી વખતે ખુલી 
હતી. પરંતુ બરાબરધરપકડના વખતે જો તોબા કરવામાં આવે તો તેની કોઈ કિંમત નથી. 

(૧૦૬) જે વિષય સાથે પ્રવચનનો આરંભ કરવામાં આવ્યો હતો તેની જ ઉપર હવે પ્રવચનનું સમાપન 
કરવામાં આવી રહ્યું છે. સરખામણી માટે પહેલાં રુકૂઅના વિષય ઉપર એક નજર નાખી લેવામાં આવે. 

(૧૦૭) આયતમાં દક શબ્દ છે જેનો શાબ્દિક અનુવાદ “જે તમને મોત આપે છે” થાય છે. પરંતુ 
આ શાબ્દિક અનુવાદ વડે મૂળ હાઈ વ્યકત થતું નથી. આ કથનનું હાદ આ છે કે “તે કે જેના કબજામાં તમારા પ્રાણ 
છે, જે તમારી ઉપર એવી પૂર્ણ શાસકીય સત્તા ધરાવે છે કે જયાં સુધી તેની મરજી હોય ત્યાં જ સુધી તમે જીવી શકો 
છો અને જે વખતે તેનો ઇશારો થઈ જાય એ જ ઘડીએ તમારે તમારા પ્રાણ એ જીવન બક્ષનારના હવાલે કરી દેવાં 
પડે છે, હું માત્ર તેની જ પૂજા તથા તેની જ બંદગી અને ગુલામી તેમજ તેના જ આજ્ઞાપાલન અને અનુસરણમાં માનું 
છું.”' અહીં બીજું આ પણ સમજી લેવું જોઈએ કે મકકાના મુશ્રિકો આ માનતા હતાં, તેમજ આજે પણ બધાં જ 
પ્રકારના મુશ્રિકો આ સ્વીકારે છે કે મોત ફકત અલ્લાહ સમગ્ર જગતના માલિકના અધિકારમાં છે, તેની ઉપર 
બીજા કોઈનો કાબૂ નથી. એટલે સુધી કે જે બુસુર્ગો આ મુશ્રિકો ખુદાના ગુણો અને સત્તાઓમાં ભાગીદાર ઠરાવે છે 
તેમના વિષે પણ તેઓ સ્વીકારે છે કે તેમાંથી કોઈ જાતે પોતાની મોતનો સમય ટાળી શકયો નથી. તેથી હેતુને 
વર્ણવવા માટે અલ્લાહતઆલાના અસંખ્ય ગુણોમાંથી બીજા કોઈ ગુણનો ઉલ્લેખ કરવાને બદલે આ વિશેષ ગુણ 
“તે જે તમને મોત આપે છે” અહીં એટલા માટે પસંદ કરવામાં આવ્યો છે કે પોતાનો મત જણાવવાની સાથોસાથ 
તેના સાચા હોવાની દલીલ પણ આપી દેવામાં આવે. એટલે કે બધાંને છોડીને તેની બંદગી હું એટલા માટે કરૂં છું કે 
જીવન અને મૃત્યુ ઉપર એકલા તેનો જ અધિકાર છે. અને તેના સિવાય બીજાંની બંદગી હું શા માટે કરૂં જયારે તેઓ 
પોતે તેમના જીવન અને મૃત્યુ ઉપર પણ અધિકાર ધરાવતાં નથી એ તો દૂરની વાત છે કે બીજા કોઈના જીવન અને 
મૃત્યુ ઉપર અધિકાર ધરાવતાં હોય. બીજું, ઉત્તમ વર્ણનશૈલી એવી છે કે “તે 


તે મને મોત આપનાર છે” કહેવાને 
બદલે “એ જે તમને મોત આપે છે” કહેવામાં આવ્યું. આમ, એક જ શબ્દમાં હેતુનું વર્ણન, હેતુની દલીલ અને હેતુ 
તરફ બોલાવવાનો સંદેશ, આ ત્રણેય લાભો એકત્ર કરી દેવામાં આવ્યાં છે. જો એમ કહેવામાં આવ્યું હોત કે “હું 
તેની બંદગી કરૂં છું જેમને મોત આપનાર છે” તો આમાંથી માત્ર આ જ અર્થ નીકળત કે “મારે તેની બંદગી કરવી 
જ જોઈએ.” હવે જે આ કહેવામાં આવ્યું કે “હું તેની બંદગી કરું છું જે તમને મોત આપનાર છે,” તો આમાંથી આ 
અર્થ નીકળ્યો કે મારે જ નહીં તમારે પણ તેની જ બંદગી કરવી જોઈએ અને તમે આ ભૂલ કરી રહયાં છો કે તેના 
સિવાય બીજાંની બંદગી કર્યેજાઓ છો. 

(૧૦૮) આ માગણીની ઉગ્રતા વિચારવા યોગ્ય છે. વાત આ શબ્દોમાં પણ કહી શકાઇ હોત કે તું “આ 
દીનને અપનાવી લે” અથવા “આ દીન ઉપર ચાલ” અથવા “આ દીનનો અનુયાયી બની જા.” પરંતુ 
અલ્લાહતઆલાને વાત કહેવાની આ તમામ રીતો ઢીલી જણાઈ. આ દીનનું જે પ્રકારનું કડક, નકકર અને 
કસાયેલું અનુસરણ જરૂરી છે તેની અભિવ્યકિત આ નબળાં શબ્દો દ્વારા થઈ શકે તેમ ન હતી. એટલા માટે 


સરઃ યનસ ૧૦ તકહીમલકઅનિ ર 
દષ્ષ્ઝ ૧-૭» ૧૦૩ 


2૭? 


7 ૮7 27247?77(7 ક» દ£-૮5%2 “2 સ 
ડ.છૂકહઝઝીનડહ#-ટ.2570 ૭-5 


ફ ફ 
ફ્જ દ્વિ 
જ 


“” 
મુશ્રિકોમાંથી ન થા. “ અને અલ્લાહને છોડીને કોઈ એવી હસ્તીને ન પોકાર જે તને ન તો ફાયદો 
પહોચાડી શકે છે ન તો નુકસાન. 

પોતાની માગણી આ શબ્દોમાં રજૂકરી કે -£ક્હ્ટં)ઇહહકકટી હકરકટી નો શાબ્દિક અર્થ આ છે કે “તારો ચહેરો 
સ્થિર કરી દે.” આનો મતલબ આ છે કે તારો ચહેરો એક જ તરફ સ્થિર હોય, ડગમગતો અને હાલતોડોલતો ન 
હોય. કયારેક પાછળ અને ક્યારેક આગળ, કાયરેક જમણે અને કયારેક ડાબે વળતો ન રહે. બિલકુલ નાકની 
લીટીની સીધમાં એ જ રસ્તા ઉપર નજર ટકાવેલી રાખીને ચાલ જે તને દેખાડી દેવામાં આવ્યો છે . આ બંધન પોતે 
ખૂબ જ કડક હતું, પરંતુ આટલેથી સંતોષ માનવામાં આવ્યો નહીં અને તેની ઉપર બીજું એક બંધન 1કશ્ક વધારી 
દેવામાં આવ્યું. “હનીફ' એ માણસને કહે છે જે બધી બાજુએથી વળીને એક જ તરફનો થઈને રહ્યો હોય. તેથી 
તકાદો આ છે કે આ દીનને, ખુદાની બંદગીની આ રીતને, આ જીવનશૈલીને એટલે કે પૂજા, બંદગી, ગુલામી, 
આજ્ઞાપાલન, અનુસરણ, બધું જ માત્ર તમામ જગતના માલિક અલ્લાહનું જ કરવામાં આવે, એવી એકાગ્રતા 
સાથે અપનાવ કે બીજી કોઈ રીત તરફ લેશમાત્ર ઝૂકાવ અને વલણ ન હોય, આ રસ્તા ઉપર આવીને એ ખોટાં 
રસ્તાઓ સાથે સહેજ પણ લગાવ બાકી ન રહે જેમને તું છોડીને આવ્યો છે અને એ વક્ર રસ્તાઓ ઉપર ભૂલથી પણ 
નજર નપડે જેની ઉપર દુનિયા ચાલી રહી છે . 

(૧૦૯) એટલે કે એ લોકોમાં કદાપિ સામેલ ન થા જે અલ્લાહની હસ્તીમાં, તેના ગુણોમાં, તેના 
અધિકારોમાં અને તેની સત્તાઓમાં કોઈ પણ રીતે ગેરૂલ્લાહ એટલે કે અલ્લાહ સિવાયની બીજી હસ્તીઓને સામેલ 
કરે છે. પછી એ ગેરૂલ્લાહ તેમનું પોતાનું મન હોય, અથવા બીજો કોઈ મનુષ્ય હોય, અથવા મનુષ્યોનો કોઈ સમૂહ 
હોય, અથવા કોઈ આત્મા હોય, જિન્ઞાત હોય, ફરિશ્તો હોય, અથવા કોઈ ભૌતિક કે કાલ્પનિક કે વહેમી હસ્તી 
હોય. તેથી માગણી માત્ર આ કબૂલાતના રૂપમાં જ નથી કે શુદ્ધ તોહીદનો રસ્તો સંપૂર્ણ દઢતા સાથે અપનાવ. બલકે 
આ નકારાત્મક સ્થિતિમાં પણ છે કે તે લોકોથી અલગ થઈ જા જે કોઈ પણ પ્રકારનું અને ઢંગનું શિર્ક કરતાં હોય. 
શ્રદ્ધામાં જ નહીં, અમલમાં પણ, વ્યક્તિગત જીવનશૈલીમાં જ નહીં સામાજિક જીવન-વ્યવસ્થામાં પણ, 
ઉપાસનાગૃહો અને પૂજાગૃહોમાં જ નહીં શાળાઓમાં પણ, અદાલતખંડોમાં પણ, વિધાનસભાઓમાં પણ, 
રાજનીતિના ભવનોમાં પણ, અર્થિક બજારોમાં પણ , એટલે કે દરેક જગ્યાએ એ લોકોની રીતથી તારી રીત અલગ 
કરી લે જેમણે તેમની વિચારણસરણીઓ અને અમલીકરણની સમગ્ર વ્યવસ્થા ખુદાપરસ્તી અને નાખુદાપરસ્તીના 
મિશ્રણ ઉપર કાયમ કરેલી છે. તૌહીદનો અનુયાયી જીવનના કોઈ પણ પાસા તેમજ કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં શિકના માર્ગ 
ઉપર ચાલનારાઓની સાથે ખભેખભા મીલાવીને ચાલી શકતો નથી, એ તો દૂરની વાત છે કે આગળ તેઓ હોય 
અને પાછળ આ અને આમ છતાં તેની તોહીદપરસ્તીના તકાદા શાંતિથી પૂરા થતાં રહે! 

બીજું, માગણી માત્ર (શિર્કેજલી) ખુલ્લા શિર્કથી દૂર રહેવાની જ નથી બલકે (શિર્કેખફી) છૂપા શિર્કથી 
પણ સંપૂર્ણપણે અને કડક રીતે દૂર રહેવાની છે. બલકે છૂપું શિર્ક વધુ ભયાનક છે અને તેની સામે સાવચેત 
રહેવાની વધુ જરૂર છે. કેટલાક ભોળા લોકો “શિર્કેખફી”' ને “શિર્કેખફીફ” માને છે અને તેમનો આ અનુમાન છે 
કે તેનો મામલો એટલો મહત્ત્વનો નથી જેટલો (શિર્કેજલી)ખુલ્લા શિ્કનો છે, જો કે ખફીનો અર્થ ખફીફ નથી 
બલકે છૂપું અને છૂપાયેલું છે. હવે વિચારવાની વાત આ છે કે જે દુશ્મન ખુલ્લંખુલ્લા દિવસના અજવાળામાં સામે 
આવી જાય એ વધારે ખતરનાક છે કે પછી એ કે જે છૂપી હોય અથવા મિત્રનો વેશ ધારણ કરીને ભેટી રહયો હોય? 


૧૦૯ 


સરઃ યનસ ૧૦ તકહીમલકઅનિ ર 
દષ્ષ્ઝે ૧૭» ૧૦૩ 


ત્ર 55 હા 


ઈકપહ્ટક ૯ ઝઝકઉઉડથફ 


પ 
“હહ 9 દ્ર છી ઈકષ્ક્ ઝૂ] 
જો તું આવું કરીશ તો જુલમીઓમાંથી હોઈશ. જો અલ્લાહ તને કોઈ મુસીબતમાં નાખે તો ખુદ તેના 
સિવાય કોઈ નથી જે એ મુસીબતને ટાળી દે, અને જો તે તારી તરફેણમાં કોઈ ભલાઈનો ઇરાદો કરે 
તો તેની કૃપાને ફેરવનાર પણ કોઈ નથી. તે તેના બંદાઓમાંથી જેને ચાહે છે તેની કૃપા વડે નવાજે છે 
અને તે દરગુજર કરનાર અને દયાળુ છે.” 

હે મુહમ્મદ, કહી દો કે “લોકો તમારી પાસે તમારા માલિક તરફથી સત્ય આવી ગયું છે. 
હવે જે સીધો રસ્તો અપનાવે તેનું સીધા રસ્તે ચાલવું તેના જ માટે ફાયદાકારક છે, અને જે ગુમરાહ 
રહે તેની ગુમરાહી તેના જ માટે વિનાશક છે. અને હું તમારી ઉપર કોઈ રખેવાળ નથી.” અને હે 
નબી, તમે એ માર્ગદર્શનનું અનુસરણ કર્યે જાઓ જે તમારી તરફ વહી મારફતે મોકલવામાં આવી 
રહ્યું છે, અને ધેર્યરાખો એટલે સુધી કે અલ્લાહ ફેંસલો કરી દે, અને તે જ સૌથી શ્રેષ્ઠ ફેંસલો કરનાર 
છે. (રુકૂઅ ૧૧) 


રોગ એ વધારે જીવલેણ છે જેના ચિહ્ધો એકદમ સ્પષ્ટ હોય અથવા એ જે લાંબા સમય સુધી તંદુરસ્તીના ભ્રમમાં 
રાખીને અંદરથી સ્વાસ્થ્યના મૂળિયાં પોકળ બનાવતો રહે? જે શિકને કોઈ પણ માણસ એક નજરે જોઈને જ કહી 
દે કે આ શિર્ક છે, તેની સાથે તો તૌહીદના દીનની ટકકર બિલકુલ ઉઘાડી છે. પરંતુ જે શિર્કને સમજવા માટે ઊંડી 
નજર તથા તૌહીદના તકાદાની ઊંડી સમજ જોઈતી હોય તે તેનાં અદશ્ય મૂળિયાં દીનની વ્યવસ્થામાં એવી રીતે 
ફેલાવે છે કે સામાન્ય તૌહીદપરસ્તને તેની ખબર સુદ્ધાં પડતી નથી અને ધીમે ધીમે ખબર ન પડે એવી રીતે દીનના 
ગભને ખાઈ જાય છે કે કયાંય ચેતવણીનો ઘંટ વાગવાનો મોકો જ આવતો નથી. 


તક ટીમુલક્‌ આન 


૧૧. સૂર હૂંદ 


સરઃ હદ ૧૧ તકહીમલક્અનિ ર 
જોયે ૬૫ ૧૭2૩ ૧૦૩ 


સૂરઃ હૂદ 


ઊતરાણકાળ :- 

આ સૂરઃ ના વિષય ઉપર વિચાર કરવાથી એવું જણાય છે કે આ એ જ જમાનામાં ઊતરી હશે જેમાં સૂરઃ 
યૂનુસ ઊતરી હતી. શકય છે કે આ તેની સાથે સાથે તરત પછી જ ઊતરી હોય, કેમ કે પ્રવચનનો વિષયવસ્તુ એજ 
છે, જો કે ચેતવણીની શૈલી તેના કરતાં વધારે કડક છે. 

હદીસમાં છે આવે કે હઝરત અબૂબક્ર રદિ. એ નબી સ.અ.વ.ને કહયું “હું જોઉ છું કે આપ ઘરડા થતાં 
જાઓ છો, આનું કારણ શું છે?'' જવાબમાં નબી સ.અ.વ. એ કહયું, પક્ક9૩કકઝ ક “મને સૂરઃ હૂદ અને 
તેના જેવા વિષયોવાળી સૂરઃઓએ ઘરડો કરી દીધો છે .'”' આના ઉપરથી ખ્યાલ આવે છે કે નબી સ.અ.વ. માટે 
એ સમયગાળો કેવો કઠણાઈભર્યો હશે કે જયારે એક તરફ કુરેશના કાફિરો તેમના બધાં જ હથિયારો વડે આ 
સત્યના સંદેશને કચડી નાખવાનો પ્રયાસ કરી રહયા હતાં અને બીજી તરફ અલ્લાહતઆલા તરફથી ચેતવણી 
ઊપર ચેતવણી ઊતરી રહી હતી. આવા સંજોગોમાં આપને દરેક ક્ષણે એવો ડર કોરી ખાતો હશે કે કયાંક 
અલ્લાહની આપેલી મહેતલ પૂરી ન થઈ જાય અને એ અંતિમ ઘડી આવી ન જાય કે જયારે અલ્લાહતઆલા કોઈ 
કોમને આફતમાં ઝડપી લેવાનો ફેસલો કરી નાખે છે. વાસ્તવમાં આ સૂરઃ ને વાંચતી વખતે એવું લાગે છે કે જાણે 
હમણાં જ મોટું પૂર આવવાનું છે અને એ ગફલતમાં પડેલી વસ્તીને, જે આ પૂરના સપાટામાં આવવાની છે, 
છેલ્લી ચેતવણી આપવામાં આવી રહી છે. 


વિષયવસ્તુ અને ચર્ચાઓઃ- 
અમે હમણાં જણાવ્યું તેમ પ્રવચનનો વિષય એ જ છે જે સૂરઃ યૂનુસનો હતો. એટલે કે સંદેશ પહોચાડવો , 
સમજાવટ અને ચેતવણી. પરંતુ ફરક આ છે કે સૂરઃ યૂનુસની સરખામણીમાં અહીં સંદેશ ટૂંકાણમાં છે, 
સમજાવટમાં દલીલ ઓછી તથા ઉપદેશ અને શિખામણ વધારે છે , અને ચેતવણી વિગતવાર અને જોરદાર છે. 
સંદેશ આ છે કે પયગમ્બરની વાત માનો, શિકનો ત્યાગ કરો, બધાંની બંદગી છોડીને અલ્લાહના બંદા 
બનો તથા તમારા સાંસારિક જીવનની તમામ વ્યવસ્થા આખિરતમાં જવાબ આપવા ના અહેસાસ સાથે કાયમ 
કરો. 
સમજાવટ આ છે કે દુનિયાના જીવનના બાહ્ય પાસા ઉપર વિશ્વાસ રાખીને જે કોમોએ અલ્લાહના 
પયગમ્બરોના સંદેશને ઠુકરાવી દીધો છે તે આની પહેલાં ખૂબ જ ખરાબ પરિણામો ભોગવી ચુકી છે, હવે શી 
જરૂરકે તમે પણ એ જ રસ્તે ચાલો જેને ઇતિહાસના સળંગ અનુભવો નિતાંત વિનાશનો માર્ગ પુરવાર કરી ચુક્યાં 
છે. 
ચેતવણી આ છે કે આફતના આવવામાં જે વિલંબ થઈ રહ્યો છે આ હકીકતમાં એક મહેતલ છે જે અલ્લાહ 
પોતાની કૃપાથી તમને આપી રહયો છે. આ મહેતલમાં જો તમે સુધર્યા નહીં તો એ આફત આવશે જે કોઈના 
ટાળ્યેથી ટળી શકશે નહીં અને ઈમાનવાળાઓના નાનકડા જૂથ સિવાય તમારી સમસ્ત કોમને પૃથ્વીના પટ 
ઉપરથી નષ્ટ કરી દેશે. 


સરઃ હદ ૧૧ તકહીમલકઅનિ ર 
જોયે ૬૫ ૧૭૩ ૧૦૩ 


આ વિષયને વર્ણવવા માટે સીધું સંબોધન કરવાને બદલે નૂહ, આદ, સમૂદ, લૂત, મદયનવાળા, 
ફિરઔનની કોમોના કિસ્સાઓનો વધારે ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. આ કિસ્સાઓમાં વિશેષરૂપે જે વાતને 
સ્પષ્ટ કરવામાં આવી છે તે આ છે કે ખુદા જયારે ફેસલો કરી દેવા માગે છે ત્યારે નિષ્પક્ષ રીતે કરી નાખે છે. તેમાં 
કોઈની પણ સાથે સહેજ પણ છૂટછાટનું વલણ અપનાવવામાં આવતું નથી. એ વખતે આ જોવામાં આવતું નથી કે 
કોણ કોનો પુત્ર અથવા કોનો સગો છે. કૃપા માત્ર તેના જ ભાગમાં આવે છે જે સીધા રસ્તે આવી ગયો હોય, નહીં 
તો ખુદાના પ્રકોપમાંથી ન તો કોઈ પયગમ્બરનો પુત્ર બચે છે ન તો પયગમ્બરની પત્ની. એટલું જ નહીં બલકે 
જયારે ઈમાન અને કુફ્રનો નિષ્પક્ષ ફેસલો થઈ રહયો હોય છે ત્યારે દીનનો સ્વભાવ આ ઇચ્છે છે કે મોમિન પોતે 
પણ પિતા અને પુત્ર તેમજ પતિ અને પત્નીના સંબંધોને ભૂલી જાય અને ખુદાની ન્યાયની તલવારની જેમ તદન 
નિષ્પક્ષ બનીને એકમાત્ર સત્યના સંબંધ સિવાય બાકીના બીજા સંબંધોને કાપીને ફેકી દે. આવા પ્રસંગે લોહી તથા 
વંશની સગાઈઓનું લેશમાત્ર પણ ખ્યાલ કરવો ઇસ્લામના હાદની વિરૂદ્ધ છે. આ જ એ શિક્ષણ હતું જેનું સંપૂર્ણ 
પ્રદર્શનત્રણ-ચાર વર્ષપછી મકકાના મુહાજિર મુસલમાનોએ બદ્ર મુકામે કરી બતાવ્યું. 


સરઃ હદ ૧૧ તકહીમલકઅનિ ર 
યે ૬૫ ૧૭2૩ ૧૦૩ 


સૂરઃ હૂદ મક્કી આયત : ૧ર૩ 


ક 7 ક પી 
કક્ટાછ5ઝડ્-- 
ક7 2£ ક 


પું 2૮ 2૮0. 2૪.» પક 567)! 27062 9 /ઝક 
૦#કઝ્ક્ટર્ઝબઅહવકકકઝાહ્કા ડઝ 


ત્ર સહા ત્્ 


2» ,7747%22*7૮22 


ફ્ 


ર ન , 2% 92૬ ૮4 ફી (5222૮7 
૦ ઝક 5-5-4099 
4૮૮ 82 ૮ 52 2૫૮૦ 47 મિ ₹ «૯૬ના 27, 2૮? જ 
૫4 5-40 9 ક કડાક 
«ટ નિ ક (૬ 24 24 2૪ 4ઝ 224 # 28 દત 1) 
ઉ૭1%##*૯2&કેહ*5૯૩ ૯૭૯% ૭૫ 


અલિફ લામ રા. ફરમાન” છે, જેની આયતો પાકી અને વિગતવાર રીતે વર્ણવવામાં આવી 
છે, “એક ડહાપણવાળી અને માહિતગાર હસ્તી તરફથી, કે તમે બંદગી ન કરો પરંતુ અલ્લાહની. હું 


તેના તરફથી તમને ચેતવણી આપનાર પણ છું અને ખુશખબર આપનાર પણ. અને આ કે તમે 
તમારા માલિક પાસે માફી માગો અને તેની તરફ પાછા વળો તો તે એક ખાસ મુદ્દત સુધી તમને 


જીવનનિર્વાહની ઉત્તમ સામગ્રી આપશે” અને દરેક દરજ્જાવાળાને તેનો દરજ્જો આપશે.” પરંતુ 
જો તમે વિમુખ થતાં હોવ તો હું 


(૧) “કિતાબ”નો અનુવાદ અહીં વર્ણનશૈલીના અનુસંધાનમાં “ફરમાન” કરવામાં આવ્યો છે. 
અરબી ભાષામાં આ શબ્દ પુસ્તક અને લખાણના અર્થમાં જ વપરાતો નથી બલકે આદેશ અને સરકારી હુકમના 
અર્થમાં પણ વપરાય છે તેમજ ખુદ કુર્અનિમાં ઘણી જગ્યાએ આ શબ્દ આ જ અર્થમાં વાપરવામાં આવ્યો છે. 

(ર) એટલે કે આ હુકમમાં જે વાતો વર્ણવવામાં આવી છે એ પરિપકવ અને અટલ છે. ખૂબ જ માપસર 
છે, માત્ર વાક્ચાતુર્યનથી. સંબોધનનો જાદુ અને કલ્પનાઓની કવિતા નથી. સાચી હકીકત વર્ણવવામાં આવી છે 
અને તેનો એક શબ્દ પણ આવો નથી જે હકીકતથી ઓછો કે વધારે હોય. બીજું, આ આયતો વિગતવાર પણ છે, 
આમાં દરેકેદરેક વાત ખોલી ખોલીને સ્પષ્ટપણે કહેવામાં આવી છે. વર્ણન ગૂંચવાડાભર્યું, દ્રિરર્થી અને મોઘમ 
નથી. દરેક વાત અલગ અલગ , સ્પષ્ટતાપૂર્વક સમજાવીને જણાવવામાં આવી છે. 

(૩) એટલે કે દુનિયામાં તમારા રોકાણ માટે જે સમય નકકી છે ત્યાં સુધી તે તમને ખરાબ રીતે નહીં 
પરંતુ સારી રીતે રાખશે. તેની નિયામતો તમારી ઉપર વરસશે. તેની બરકતોનો લાભ તમને મળતો રહેશે. તમે 
સુખી અને સમૃદ્ધ રહેશો. જીવનમાં શાંતિ મળશે. અપમાનની સાથે નહીં પરંતુ માન-આબરૂ સાથે જીવશો. આ 
જ વિષય બીજી જગ્યાએ આવી રીતે વર્ણવવામાં આવ્યો છે કે વકક, શ્ઈકઠકડકા,/ડહકાડઝટહ 


સૂરઃ હૂદ ૧૧ તફહીમુલકુઅનિ ર 


452016) ૦ ઝં ઝડ ઝડ 


૭ 
ફક 
4 


શ્** % 


2૨? :?7| 272222» 8 0 [3 દ હ પાક ૮ 
ગરદડજી 5945હ ક્9૦ઝ 
૮૮2૭8 2 ક 27 “૬7?૨*?૮?9૮272 


કપ ઝઝ ૯ “પ૯: જડી 
૦.2૫૭ હ્ઝ્ક્થ્છી ક કક ૦ 
51) દ્ર016*5) હક્ક 


તમારા માટે એક અત્યંત ભયાનક દિવસની યાતનાથી ડરું છું. તમારે સોએ અલ્લાહની તરફ પાછા 
ફરવાનું છે અને તે બધું જ કરી શકે છે. 

જુઓ, આ લોકો તેમની છાતીઓ ફેરવે દે છે કે જેથી તેનાથી છૂપાઈ જાય.” ખબરદાર ! 
જ્યારે આ લોકો કપડાં વડે પોતાને ઢાંકે છે, અલ્લાહ તેમના છૂપાયેલાને પણ જાણે છે અને ખુલ્લાને 
પણ, તે તો એ રહસ્યોથી પણ વાકેફ છે જે છાતીઓમાં છે. ધરતી ઉપર ચાલનાર કોઈ પ્રાણી આવો 
નથી જેની રોજી અલ્લાહના શિરે ન હોય 


“જે માણસ પણ ઈમાનની સાથે સદકાર્ય કરશે, પછી તે પુરૂષ હોય કે સ્રી, અમે તેને પવિત્ર જીવન પસાર 
કરાવીશું.” (સૂરઃ નહુલ આયત ૯૭) . આના દ્વારા લોકોની એ સામાન્ય ગેરસમજને દૂર કરવાનો આશય છે જે 
શેતાને દરેક મૂર્ખ ભૌતિકવાદી માણસના કાનમાં ફૂંકી દીધેલી છે કે ખુદાભીરતા, સત્યનિષ્ઠા અને જવાબદારીના 
ભાનની રીત અપનાવવાથી માણસની આખિરત ભલે બનતી હોય પરંતુ દુનિયા તો જરૂર બગડી જાય છે. અને 
આ કે આવા લોકો માટે દુનિયામાં ભૂખ અને ગરીબી સિવાયનું કોઈ જીવન નથી. અલ્લાહતઆલા આનું ખંડન 
કરતાં કહે છે કે આ સત્યમાર્ગને અપનાવવાથી ફક્ત તમારી આખિરત જ નહીં બલકે દુનિયા પણ બનશે. 
આખિરતની જેમ આ દુનિયાની સાચી સફળતા અને આબરૂ પણ એવાં જ લોકો માટે છે જે સાચી ખુદાપરસ્તી 
સાથે નેકીનું જીવન પસાર કરે. જેમનાં નૈતિક મૂલ્યો શુદ્ધ હોય, જેમનાં વ્યવહાર સાચા હોય, જેમની ઉપર દરેક 
મામલામાં વિશ્વાસ કરી શકાય, જેમની પાસેથી દરેક માણસ ભલાઈની આશા રાખતો હોય, જેમની પાસેથી કોઈ 
માણસ અથવા કોઈ કોમને બૂરાઈની આશંકા ન હોય. 

આ ઉપરાંત “ઠક્કર્દૂછદ ” ના શબ્દોમાં એક બીજું પણ પાસું છે જે નજરથી છૂપું રહેવું જોઈએ નહીં 
દુનિયાની જીવનસામગ્રી કુર્ઓાનમજીદની રૂએ બે પ્રકારની છે. એક એ સરસામાન છે જે ખુદાના વિદ્રોહી બનેલાં 
લોકોને અજમાવવા માટે આપવામાં આવે છે અને જેનાથી છેતરાઈને આ લોકો પોતાને ભૌતિકવાદ અને ખુદાને 
ભૂલવામાં હજુ વધારે ગુમ કરી દે છે. બાહ્ય રીતે તો આ નિયામત છે પરંતુ અંદરથી ખુદાની ફિટકાર તથા તેની 
સજાની પૂર્વભુમિકા છે. કુરઓાનમજીદ આને “5ઠર્ઈર્દૂદ” ના શબ્દો વડે યાદ કરે છે. બીજું એ સાધનસામગ્રી છે 


સૂરઃ હૂદ ૧૧ તફહીમુલકુઅનિ ર 


3 ક ૭ 279-- 
મ 
ન ઝને 


ઝે ડકડડડાઉડકઝી ત 
727 ૪૮254227 32? જ દહ 
“ડા ઝકતઝશ્ાઈધડ ૯૮ 


મ ફહ મ ઇ.-" 


અને જેના વિષે તે જાણતો ન હોય કે તે ક્યાં રહે છે અને ક્યાં તેને સોપવામાં આવે ક બધું જ એક 
સ્પષ્ટ ચોપડામાં નોધાયેલું છે. 
અને એ જ છે જેણે આકાશો અને ધરતીને છ દિવસમાં સ્જર્યા--જો કે આની પહેલાં તેનું 


સિંહાસન પાણી ઉપર હતું” --- કે જેથી તમને અજમાવીને જુએ કે તમારામાં કોણ સારા કર્મ 
કરનાર છે.“હવે જો હે મુહમ્મદ, 


જેનાથી માનવી સુખી અને શકિતશાળી બનીને તેના ખુદાનો વધારે આભારી બને છે, ખુદા અને તેના બંદાઓના 
તેમજ ખુદ પોતાની જાતના હકકો વધારે સારી રીતે બજાવી લાવે છે, ખુદાએ આપેલાં સાધનો વડે શકિત 
મેળવીને દુનિયામાં ભલાઈના વિકાસ અને બુરાઈ અને બગાડને નષ્ટ કરવા માટે વધારે ઉપયોગી પ્રયાસો કરવા 
માંડે છે. આ કુર્બાનની ભાષામાં “ઠક્કર્દૂદક?” છે , એટલે કે જીવનની એવી સારી વસ્તુઓ જે ફકત દુનિયાના 
એશઆરામ ઉપરજ ખતમ થઈ જતી નથી બલકે પરિણામે આખિરતના આરામનું પણ સાધન બને છે . 

(૪) એટલે કે જે માણસ નીતિમત્તા અને કર્મોમાં જેટલો પણ આગળ વધશે, અલ્લાહ તેને એટલો જ 
મોટો દરજજો એનાયત કરશે. અલ્લાહને ત્યાં કોઈની પણ ખૂબી ઉપર પાણી ફેરવી દેવામાં આવતું નથી. તેને ત્યાં 
જેવી રીતે બૂરાઈનું મૂલ્ય નથી એવી જ રીતે ભલાઈની નાકદરી પણ નથી. તેના રાજયનો કાયદો આ નથી કે 

“ળ2દ*##*ઇ-ડઃ 

!ઈ7હ7.-#:6# 
ત્યાં તો જે માણસ તેના ચારિત્ર્ય અને અમલ દ્વારા તેની જાતને જે દરજ્જાનો હકકદાર સાબિત કરી દેશે તે દરજ્જો 
તેનેજરૂર આપવામાં આવશે. 

(૫) મકકામાં જયારે નબી સ.અ.વ.ના સંદેશનો ફેલાવો થવા માંડયો ત્યારે ત્યાં ઘણાં એવા લોકો હતાં 
જે વિરોધ પ્રગટ કરવામાં તો બહુ સક્રિય ન હતાં પરંતુ આપના સંદેશથી ખૂબ જ નારાજ હતાં. આ લોકોનો 
વ્યવહાર આ હતો કે આપને જોઈને કતરાતા હતાં, આપની કોઈ વાત સાંભળવા માટે તેયાર ન હતાં, કોઈક 
ઠેકાણે આપને બેઠેલાં જોતાં તો પાછા વળી જતાં , દૂરથી આપને આવતાં જોઈને રસ્તો બદલી લેતાં અથવા કપડાં 
વડે મોઢું ઢાંકી દેતાં કે જેથી સામસામે ન થઈ જવાય અને આપ તેમને સંબોધીને પોતાની કેટલીક વાતો કહેવા ન 
માંડે. આ જ પ્રકારના લોકોની તરફ અહીં ઇશારો કરવામાં આવ્યો છે કે આ લોકો સત્યનો સામનો કરવાથી 
ગભરાય છે અને શાહમૃગની જેમ મોઢું સંતાડીને આ માને છે કે એ હકીકત જ ગુમ થઈ ગઈ જેનાથી તેમણે મોઢું 
સંતાડી લીધું છે. જો કે હકીકત તેની જગ્યાએ મોજૂદ છે અને તે આ પણ જોઈ રહી છે કે આ બેવકૂફોએ તેનાથી 
બચવા માટે મોઢું ઢાંકી લીધું છે. 


સૂરઃ હૂદ ૧૧ તફહીમુલકુઅનિ ર 


જા ક .,ક ૮2૨222૮ શ્ક્દ્ ન્ટ 
રાઝ કડ 
શિ જનિ ૪ ત બ્ર 


ગઠઝ 


“૭5.૭ મથ. કે 


37 ગ પ દ ગ%૫ડઈ૦4:#& 


ત 
ક-ક૭- 


ઠહશડન્‍;*ઈઉ-્કહડ 


“કકછઃ&હકકલકછડઈપ્રહ્કડ 


તમે કહો છો કે લિ મૃત્યુ પછી તમે બીજીવાર ઊઠાવવામાં આવશો, ત્યારે ઈનકાર કરનારાં 
તરત જ બોલી ઊઠે છે કે આ તો સ્પષ્ટ જાદુગરી છે.“ અને જો અમે એક નિશ્ચિત સમય સુધી તેમની 
સજાને ટાળીએ છીએ ત્યારે તેઓ કહેવા માંડે છે કે છેવટે કઈ વસ્તુએ તેને રોકી રાખી છે ? સાંભળો, 
જે દિવસે એ સજાનો સમય આવી ગયો ત્યારે કોઈના ટાળ્યે ટાળી શકાશે નહીં અને એ જ વસ્તુ 
તેમને આવીને ઘેરી લેશે જેની તેઓ મજાક ઊડાવી રહ્યાં છે. (રુફૂઅ ૧) 

જો ક્યારેક અમે માણસને અમારી કૃપા વડે નવાજ્યા પછી તેને તેનાથી વંચિત કરી દઈએ 
છીએ ત્યારે તે હતાશ થાય છે 


(૬) એટલે કે જે ખુદાના જ્ઞાનની કેફિયત આ છે કે એકેએક પક્ષીનો માળો અને એકેએક જીવજંતુના 
દરની તેને ખબર છે અને તે તેની જ જગ્યાએ તેનો જીવનનિર્વાહનો સામાન પહોંચાડી રહયો છે, તથા જેને દરેક 
ક્ષણે આ વાતની ખબર છે કે કયો જીવ કયાં રહે છે અને કયાં તેનો જીવ તેના માલિકને સોપી દે છે , તેના વિષે તમે 
જો આ અનુમાન ધરાવતાં હોવ કે આવી રીતે મોઢું સંતાડીને અથવા કાનમાં આંગળાં ખોસીને અથવા આંખો 
ઉપર પડદો નાખીને તમે તેની પકડમાંથી બચી જશો તો સાવ મૂર્ખ છો. સત્ય તરફ બોલાવનારથી તમે મોઢું 
છૂપાવી પણ લીધું તો તેનો લાભ શું છે ? શું ખુદાથી પણ તમે છૂપાઈ ગયાં? શું ખુદા આ જોઈ રહયો નથી કે એક 
માણસ તમને સત્ય વાતથી વાકેફ કરવામાં લાગેલો છે અને તમે આ પ્રયત્ન કરી રહયાં છો કે કોઈ રીતે તેની કોઈ 
વાત તમારા કાને પડવા પામે નહીં? 

(૭) આ વધારાનું વાકય છે જે અધવચ્ચે કહેવામાં આવ્યું છે, અને લગભગ લોકોના આ સવાલના 
જવાબમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે આકાશો અને ધરતી જો પહેલાં હતા નહીં અને પાછળથી સર્જવામાં આવ્યાં તો 
પહેલાં શું હતું? આ સવાલને અત્રે નોધ્યા વિના તેનો જવાબ ટૂંકા વાકયમાં આપી દેવામાં આવ્યો છે કે પહેલાં 
પાણી હતું. આપણે કહી શકતાં નથી કે આ પાણીનો અર્થ શું છે. આ જ પાણી કે જેને આપણે પાણીના નામથી 
ઓળખીએ છીએ કે પછી માત્ર રૂપકના રૂપમાં પદાર્થની આ પ્રવાહી (-1પાંવ) સ્થિતિ માટે આ શબ્દનો ઉપયોગ 
કરવામાં આવ્યો છે જે વર્તમાન સ્વરૂપમાં ઢળતા પહેલાં હતી ? હવે, ખુદાનું સિંહાસન પહેલાં પાણી ઉપર હતું જે 
કહેવામાં આવ્યું છે, તો આનો અર્થ અમારી સમજમાં આ આવે છે કે ખુદાનું રાજય પાણી ઉપર હતું. 


કે 38252 દહ દ્વ 


સરઃ હદ ૧૧ તકહીમલકઅનિ ર 
જોયે દ ૧૭૩ ૧૭૩ 


૮% ૮/% "- 4૮ 


4! 128* મિ 1 ક કઝ જ્નન જ 
હ 4 ડદશકડઝ દઝકડડાહ૬૦. 
રઝ 55 ટ, ઇક “છક પ 
ક ત્ર 2૮૨૮2 ક» ક 27 તત 
૦-28 1૦૭5 ઇ&# ઝડ” ઝાડા ક) 


અને અપકાર કરવા માંડે છે. અને જો એ મુસીબત પછી જે તેની ઉપર આવી હતી અમે તેને 
નિયામતનો સ્વાદ ચખાડીએ છીએ ત્યારે કહે છે કે મારી તો બધી ગરીબી દૂર થઈ ગઈ, પછી તે 
ફૂલીને ફાળકો થઈ જાય છે અને ઘમંડ કરવા લાગે છે. “આ દોષથી મુક્ત જો કોઈ છે તો માત્રએ જ 
લોકો જે ધૈ્યવાન અને સત્કર્મીઓ છે અને એ જ છે જેમના માટે દરગુજર પણ છે અને મોટું 
વળતરપણ.” 


(૮) આ કથનનો અર્થ આ છે કે અલ્લાહતઆલાએ ધરતી અને આકાશને એટલા માટે સર્જયાં છે કે તમને 
(એટલે કે માનવીને) પેદા કરવાનો ઇરાદો હતો, અને તમને એટલા માટે પેદા કરવામાં આવ્યાં કે તમારી ઉપર 
નૈતિક જવાબદારીનો બોજો નાખવામાં આવે, તમને નાયબ (ખિલાફત)ની સત્તાઓ સુપરત કરવામાં આવે, અને 
પછી જોવામાં આવે કે તમારામાંથી કોણ આ સત્તાઓ અને આ નેતિક જવાબદારીના બોજાને કેવી રીતે નિભાવે 
છે. જો આ સર્જનના મૂળમાં આ હેતુ ન હોત, જો સત્તાઓની સોંપણી છતાં કોઈ પરીક્ષાનો , કોઈ હિસાબકિતાબનો 
અને પૂછપરછતો તેમજ કોઈ સજા અને બદલાનો પ્રશ્ન ન હોત, તથા જો માનવીને નૈતિક જવાબદારી ધરાવવા 
છતાં આમ જ પરિણામ વિના મરી ગયા પછી માટી જ થઈ જવાનું હોત, તો પછી આ સમગ્ર સર્જન એક સાવ 
નિરર્થક ખેલ હતો અને આ સમગ્ર સૃષ્ટિના અસ્તિત્વની કોઈ હેસિયત એક નિરર્થક કામ સિવાય કંઈન હતી. 

(૯) એટલે કે આ લોકોની મૂર્ખાઈની દશા આ છે કે સૃષ્ટિને એક રમતિયાળનું રેતીનું ઘર તથા પોતાને 
તેનું મન રમકડું માની બેઠાં છે અને આ મૂખમિીભર્યા ખ્યાલમાં એટલી હદે મગ્ન છે કે જયારે તમે આમને આ 
દુસ્તિયાના જીવનના ગંભીર ઉદ્દેશ્ય, અને ખુદ તેમના અસ્તિત્વનો તાર્કિક હેતુ સમજાવો છો ત્યારે અટ્ટહાસ્ય કરે છે 
અને તમારી મશ્કરી કરે છે કેઆ માણસ તો જાદુ જેવી વાતો કરે છે. 

(૧૦) આ છે માનવીના છીછરાપણા , ઉપલક દષ્ટિ અને સમજદારીના અભાવની હાલત જેના દર્શન 
આપણને જીવનમાં દરેક સમયે થતો રહે છે અને જેને સામાન્ય રીતે લોકો પોતાની આત્મસમીક્ષા કરીને ખુદ 
પોતાની અંદર પણ અનુભવી શકે છે. આજે સુખી અને શક્તિશાળી લોકો તો અકકડ બનીને ફરે છે અને 
અભિમાન કરી રહયાં છે. જે આજે સુખી છે તેને બધે જ સુખ જ સુખ દેખાઈ રહ્યું છે અને તેને વિચાર પણ આવતો 
નથી કે કયારેય આ સુખ ઉપર દુઃખ પણ આવી શકે છે. કાલે જો કોઈ મુશ્કેલીમાં ફસાઈ ગયાં તો બેચેન બની 
ગયાં, નિરાશા અને હતાશાની મૂર્તિ બની ગયાં, તથા બહુ તકલીફ પડી તો ખુદાને ગાળો આપીને તથા તેની 
ખુદાઈ ઉપર મ્હેણા મારીને દુઃખ ભૂલવા માંડયાં. પછી જયારે ખરાબ સમય પસાર થઈ ગયો અને સારા દિવસો 
આવ્યાં ત્યારે એ જ અકકડપણું , એ જ બડાશો અને નિયામતોના નશામાં એ જ મસ્તીઓ ફરી શરૂ થઈગઈ. 

માનવીના આ નીચતાના ગુણનો અહીં શા માટે ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે? આનો આશય ખૂબ જ 


#કટૃદ્ર 


હકર 


સૂરઃ હૂદ ૧૧ તફહીમુલકુઅન ર 


2૭7 (ત 2117૮ 2:૦4 27272૨ 
ડડ દઝ્લ્દાડુ 81 5 દ્ર ૯ 


“ ફક નન 
929% £)2 142, 775૮ 7 ૧76. *% “ટ 1૬-12 
98554516» વહ દ 
# 


ક%» ૫ 22 2)? કક. «7 ટ 72 
છુક્્હઝક-છ૪25ષ૨૦4522*ઝ 


તો હે પયગમ્બર, ક્યાંક આવું ન થાય કે તમે એ વસ્તુઓમાંથી કોઈ વસ્તુને (વર્ણવવાનું) 
છોડી દો જે તમારી તરફ વહી કરવામાં આવી રહી છે અને આ વાત માટે બેચેન થાઓ કે તેઓ 
કહેશે “આ માણસ ઉપર કોઈ ખજાનો શા માટે ઊતારવામાં ન આવ્યો'', અથવા આ કે “આની 
સાથે કોઈ ફરિશ્તો કેમ ન આવ્યો.” તમે તો માત્ર ચેતવનાર છો, આગળ દરેક વસ્તુનો હવાલો 
ધરાવનાર અલ્લાહ છે.” 

શું આ લોકો કહે છે કેપયગમ્બરે આ ગ્રંથ પોતે ઘડી કાઢ્યો છે ? કહો “સારું, જો આ વાત છે 
તો આના જેવી ઘડેલી દસ સૂરઃઓ તમે બનાવી લાવો અને અલ્લાહ સિવાય બીજાં જે જે (તમારા 
ખુદા) છે તેમને મદદ માટે બોલાવી શકતા હોવ 


નાજુકાઈપૂર્વક લોકોને આ વાત સામે ચેતવવાનો છે કે આજે શાંતિના વાતાવરણમાં જયારે અમારો પયગમ્બર 
તમને ચેતવે છે કે ખુદાની અવમાનના કરતાં રહેશો તો તમારી ઉપર આફત આવશે, અને તમે આ વાત સાંભળીને 
એક જોરદાર અટ્ટહાસ્ય કરો છો અને કહો છો કે “પાગલ, જોતો નથી કે અમારી ઉપર નિયામતોનો વરસાદ થઈ 
રહયો છે, ચારેય તરફ અમારી મોટાઈના ધ્વજ લહેરાઈ રહયાં છે, અત્યારે તને ધોળા દિવસે આ ડરામણું સ્વપ્નું 
કઈ રીતે દેખાઈ ગયું કે કોઈ આફત અમારી ઉપર તૂટી પડવાની છે ?”' હકીકતમાં પયગમ્બરની શિખામણના 
જવાબમાં તમારૂં આ અટ્ટહાસ્ય આ જ નીચતાના ગુણનું એક વધુ હલકટ પ્રદર્શન છે. ખુદા તો તમારી ગુમરાહીઓ 
અને દુષ્કૃત્યો છતાં ફકત તેની દયા અને કૃપાના લીધે તમારી સજામાં વિલંબ કરી રહયો છે કે જેથી તમે કોઈ પણ 
રીતે સુધરી જાઓ પરંતુ તમે આ મહેતલના સમયમાં આ વિચારી રહયાં છો કે અમારી સમૃદ્ધિ કેવાં મજબૂત પાયા 
ઉપર કાયમ છે અને અમારો આ બાગ કેવો સદાબહાર છે કે તેની ઉપર પાનખર આવવાનો કોઈ ખતરો જ નથી. 


મ ફુ ખ્‌ 


(૧૧) અહીં ધૈર્યના એક વધુ અર્થની સ્પષ્ટતા થાય છે. ધૈર્યનો ગુણ એ છીછરાપણાનો વિરોધી શબ્દ છે 
જેનો ઉપર ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. ધૈર્યવાન એ છે જે જમાનાની બદલાતી પરિસ્થિતિમાં પોતાનું માનસિક 
સંતુલન જાળવી રાખે. સમયના દરેક ભ્રમણમાંથી અસર ગ્રહણ કરીને પોતાના સ્વભાવનો રંગ બદલતો ન રહે 
બલકે એક તાર્કિક અને સાચા વલણ ઉપર હંમેશાં અડગ રહે. જો કયારેક પરિસ્થિતિ અનુકૂળ હોય અને તે 
અમીરી, સત્તા અને નામનાના શિખરો ઉપર ઊંચેને ઊંચે જઈ રહ્યો હોય ત્યારે મોટાઈના નશામાં મદમસ્ત બનીને 
બહેકવા ન માંડે. અને જો બીજા કોઈ વખતે મુસીબતો અને મુશ્કેલીઓની ઘંટીના પડો વચ્ચે પીસાઈ રહયો હોય 


ત્યારે તેના માનવીય ગુણોને તેમાં વેડફી ન નાખે. ખુદા તરફથી અજમાયશ, ચાહે નિયામતના રૂપમાં હોય કે 


સૂરઃ હૂદ ૧૧ તફહીમુલકુઅન ર 


«“જ૪..:772[ 2» 22 2/7 ૭5૮૬ તિત 272%7 ક» | 
વિકટ જીક ડર. કઝ છડં 
4292 2૭9 ક#ક/7 


૦હક્ક્કઝહફજવ્કડ9શ55ડાદ#કકવા 


તો બોલાવી લો જો તમે (તેમને ખુદા માનવામાં) સાચા હોવ. હવે જો તે (તમારા ખુદાઓ) તમારી 
મદદે આવતાં નથી તો જાણી લો કે આ અલ્લાહના જ્ઞાનમાંથી ઊતર્યો છે અને આ કે અલ્લાહ સિવાય 
કોઈ સાચો ખુદા નથી. પછી શું તમે (આ સાચી વાત સામે) માથું ઝૂકાવો છો?” 


પછી મુસીબતના રૂપમાં, બન્ને પરિસ્થિતિઓમાં તેની સહનશીલતા પોતાની જગ્યાએ કાયમ રહે અને તેની 
સહનશીલતા કોઈ પણ વસ્તુની અલ્પતા અથવા વિપુલતાથી છલકાઈ ન જાય. 
(૧૨) એટલે કે અલ્લાહ આવા લોકોના ગુના માફ પણ કરે છે અને તેમનાં સદ્કાર્યો બદલ વળતર પણ 


આપે 

ગો આ કથનનો અર્થ સમજવા માટે એ પરિસ્થિતિને નજર સામે રાખવી જોઈએ જેમાં આ કહેવામાં 
આવ્યું છે. મકકા એક એવા કબીલાનું મુખ્ય મથક છે જે સમસ્ત અરબસ્તાન ઉપર પોતાની ધાર્મિક સત્તા, પોતાના 
માલ અને વેપાર અને પોતાના રાજકીય દબદબાના કારણે છવાયેલો છે. બરાબર આ જ સ્થિતિમાં કે જયારે લોકો 
પ્રગતિના શિખરે છે ત્યારે આ જ શહેરનો એક માણસ ઊઠે છે અને જાહેરમાં કહે છે કે જે ધર્મના તમે આગેવાન છો 
તે તદ્દન ગુમરાહી છે, જે સાંસ્કૃતિક વ્યવસ્થાના તમે સરદાર છો તે તેના મૂળિયાં સુધી કહોવાઈ ગયેલી વ્યવસ્થા 
છે, ખુદાની આફત તમારી ઉપર તૂટી પડવા માટે તૈયાર ઊભી છે અને તમારા માટે તેનાથી બચવા માટે આના 
સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો નથી કે આ સાચા ધર્મ તથા સદાચારી વ્યવસ્થાનો સ્વીકાર કરી લો જે હું ખુદા તરફથી 
તમારી સમક્ષ રજૂ કરી રહયો છું. આ માણસની સાથે તેના શુદ્ધ ચારિત્ર્ય અને તર્કસંગત વાતો સિવાય કોઈ એવી 
અસાધારણ વસ્તુ નથી જેનાથી સામાન્ય લોકો તેને અલ્લાહ તરફથી નિમાયેલો માને. અને આસપાસની 
પરિસ્થિતિમાં પણ ધર્મ અને નૈતિકતા તથા સંસ્કૃતિના ઊંડા પાયાના દૂષણો સિવાય કોઈ એવી દેખીતી નિશાની 
નથી જે આફતના ઊતરાણ તરફ ઇશારો કરતી હોય બલકે આનાથી વિરૂદ્ધ દેખાતી બધી જ નિશાનીઓ આ જ 
દર્શાવી રહી છે કે આ લોકો ઉપર ખુદાનો (અને તેમની માન્યતા પ્રમાણે) દેવતાઓની મોટી કૃપા છે તથા જે કંઈ 
તેઓ કરી રહયાં છે સાચું જ કરી રહયાં છે. આવી પરિસ્થિતિમાં આ વાત કહેવાનું પરિણામ આ આવે છે, અને 
આના સિવાય બીજું હોઈ પણ ન શકે, કે થોડાક ખૂબ જ સાચી સમજ ધરાવતા અને હકીકત પામી ગયેલાં લોકો 
સિવાય શહેરના બધાં જ લોકો તેની પાછળ પડી જાય છે. કોઈ જોરજુલમ વડે તેને દબાવવા માગે છે, કોઈ ખોટાં 
આક્ષેપો અને હલકટ વાંધાઓ વડે તેની આબરૂ ખતમ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે, કોઈ પૂર્વગ્રહયુકત અવગણના 
દ્વારા તેને નાહિમ્મત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને વળી કોઈ મજાક ઉડાવીને મ્હેણા મારીને તથા ઠઠ્ઠા-મશ્કરી 
કરીને તેની વાતોને હવામાં ઊડાવી દેવા માગે છે. આ આવકાર જે ઘણાં વર્ષ સુધી આ માણસના સંદેશનો થતો 
રહે છે, તે થોડો નિરાશ કરનાર અને હતાશાજનક હોઈ શકે તે દેખીતું છે. બસ આ જ પરિસ્થિતિ છે જેમાં 
અલ્લાહતઆલા તેના પયગમ્બરને હિંમત અપાવવા માટે શિખામણ આપે છે કે સારી સ્થિતિમાં ફૂલાઈ જવું અને 
ખરાબ સ્થિતિમાં હતાશ થઈ જવું એ છીછરા લોકોનું કામ છે. અમારી નજરમાં મૂલ્યવાન માણસ એ છે જે 
સદાચારી હોય, સદાચારના માર્ગ ઉપર ધૈર્ય અને દઢતા સાથે તથા બહાદુરીપૂર્વક ચાલનાર હોય. એટલા માટે જે 


સરઃ હદ ૧૧ તકહીમલકઅનિ ર 
જોયે ૬૫ ૧૭૩ ૧૦૩ 


જ લાદી ક (1 કઇ ઉજ ઝા છન 


4: ૮ દ્વિ 2% ૮૬ કન 


છડ ક ડઝડઝન્ડડઝણ દ 
-27/.852729 જિ 26 ય પિ 
૦૯૦ ઝબઈફહ#4ઉડાક કડાક ૬5છીડી 


જે લોકોફક્ત આ નાદ જીવન અને તેની શોભાઓના ણ હોય છે” તેમને તેમના 
ક્રામગીરીનો પૂરેપૂરું ફળ અમે અહીં જ તેમને આપી દઈએ છીએ અને તેમાં તેમની સાથે કોઈ કમી 
કરવામાં આવતી નથી. પરંતુ આખિરતમાં આવા લોકો માટે આગ સિવાય કશું નથી.“ (ત્યાં ખબર 
પડી જશે કે) જે કંઈ તેમણે દુનિયામાં બનાવ્યું તે બધું નેસ્તનાબૂદ થઈ ગયું અને હવે તેમનું બધું 
કર્યું-કરાવ્યું સાવ નક્કામું છે. 


552 


પૂર્વગ્રહ વડે, જે અવગણના વડે, જે મજાક-મશ્કરી વડે, તથા જે જહાલતભર્યા વાંધાઓ વડે તમારો સામનો 
કરવામાં આવી રહયો છે તેના કારણે તમારી દઢતા સહેજ પણ ડગવી જોઈએ નહીં. જે સચ્ચાઈ તમારી ઉપર વહી 
દ્વારા ખોલવામાં આવી છે તેની જાહેરાત અને એલાન કરવામાં તેમજ તેની તરફ બોલાવવામાં તમને સહેજ પણ 
ભય ન હોય. તમારા દિલમાં આ વિચાર પણ ન આવે કે ફલાણી વાત કેવી રીતે કહું કેજયારે લોકો સાંભળતાં જ 


તેની મજાક ઊડાવવા માંડે છે, અને ફલાણી સચ્ચાઈને કેવી રીતે વ્યકત કરૂં કે જયારે કોઈ તેને સાંભળવા જેટલો 
પણ ઉદાર નથી. કોઈ માને કે ન માને, તમે જેને સાચું જુઓ છો તેને કોઈ પણ વધઘટ કર્યા વિના તથા નિડરતા 
સાથે કહેતાં જાઓ , આગળ સમગ્ર મામલો અલ્લાહના હવાલે છે. 

(૧૪) અહીં એક જ દલીલ વડે કુર્અાનના ખુદાઈ કલામ હોવાનો સબૂત પણ આપી દેવામાં આવ્યો છે 
અને તૌહીદનો પણ. દલીલનો ટૂંક્સાર આ પ્રમાણે છેઃ 

(૧) જો તમારા મતે આ માનવરચિત લખાણ છે તો માનવીએ આવું લખાણ લખવા માટે સમર્થ હોવું 
જોઈએ, એટલા માટે તમારો આ દાવો કે મેં આને જાતે લખેલું છે ફક્ત ત્યારે જ સાચો હોઈ શકે કે જ્યારે તમે આવું 
એક પુસ્તક લખીને દેખાડો. પરંતુ જો વારંવાર પડકારવા છતાં પણ તમે બધાં મળીને આના જેવી વસ્તુ રજૂકરી શકતાં 
નથી ત્યારે મારો આ દાવો સાચો છે કે હું આ પુસ્તકનો લેખક નથી બલકે આ અલ્લાહના જ્ઞાનમાંથી ઊતરેલું છે. 

(ર) પછી જયારે આ પુસ્તકમાં તમારા આરાધ્ય ખુદાઓનો પણ ખુલ્લી રીતે વિરોધ કરવામાં આવ્યો છે 
અને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહી દેવામાં આવ્યું છે કે તેમની પૂજા છોડી દો કેમ કે ખુદાઈમાં તેમનો કોઈ ભાગ નથી, તો 
જરૂરી છે કે તમારા દેવોએ પણ (જો ખરેખર તેમની અંદર કોઈ તાકાત છે તો) મારા દાવાને ખોટો સાબિત કરવા 
માટે તથા આ પુસ્તક જેવું બીજું પુસ્તક રજૂ કરવા માટે તમારી મદદ કરવી જોઈએ. પરંતુ જો તેઓ આ નિરણયિક 
ક્ષણમાં પણ તમારી મદદ નથી કરતાં અને તમારી અંદર એવી કોઈ શકિતનો સંચાર કરતાં નથી કે તમે આ પુસ્તક 
જેવું બીજું પુસ્તક તેયાર કરી શકો તો આના ઉપરથી સ્પષ્ટપણે પુરવાર થઈ જાય છે કે તમે બિનજરૂરી રીતે તેમને 
આરાધ્ય બનાવી દીધેલાં છે , નહીં તો હકીકતમાં તેમની અંદર કોઈ સામર્થ્ય અને ખુદાઈનું કોઈ અંશ પણ નથી 
જેના આધારે તેઓ આરાધનાને પાત્ર થવાના અધિકારી હોય. 


સરઃ હદ ૧૧ તકહીમલકઅનિ ર 
જોયે ૬૫ ૧૭૩ ૧૦૩ 


7727૭ 222277 ત્રિત્«દ્ધ 


નુ ૪.565 062% ૮૦૯ ખસ 


7272, 2 ન6 ૮ 4 2 £ 222 ર227 ક 
દાકીબજક-ર૭“ક૯%ડઘકઉલત 
પછી શું એ માણસ કે જે તેના માલિક તરફથી એક સ્પષ્ટ ગવાહી ધરાવતો હતો, ત્યાર 
પછી એક સાક્ષી પણ માલિક તરફથી (આ ગવાહીના સમર્થનમાં) આવી ગયો,“ અને પહેલાં 
મૂસાનો ગ્રંથ માર્ગદર્શક અને કૃપાના રૂપમાં આવેલો પણ મોજૂંદ હતો (શું તે પણ 
ભૌતિકવાદીઓની જેમ આનો ઇનકાર કરી શકે છે ?) આવા લોકો તો આની ઉપર ઈમાન જ 
લાવશે. “અને માનવ સમુદાયોમાંથી જે કોઈ આનો ઈનકાર કરે 


આ આયતમાંથી એક ગૌણ વાત આ પણ જણાઈ આવી કે આ સૂરઃ ઊતરાણના ક્રમની દષ્ટિએ સૂરઃયૂનુસ 
પહેલાંની છે. અહીં દસ સૂરઃઓ બનાવી લાવવાનો પડકાર આપવામાં આવ્યો છે અને જયારે તેઓ આનો જવાબ 
આપી ન શકયાં ત્યારે સૂરઃ યૂનુસમાં કહેવામાં આવ્યું કે સારૂં, એક જ સૂરઃ આના જેવી લખીને લાવો. (સૂરઃ 
યૂનુસ, આયત ૩૮ નોંધ ક્રમાંક૪૬) 

(૧૫) આ પ્રવચનની સાથે આ વાત આના અનુસંધાનમાં કહેવામાં આવી છે કે કુર્ઓાનના સંદેશને જે 
પ્રકારના લોકો એ જમાનામાં રદ કરી રહયા હતાં તેમજ આજે પણ રદ કરી રહયાં છે, તેઓ મોટાભાગે એ જ 
હતાં, અને છે, જેમના દિલ અને દિમાગ ઉપર દુનિયાપરસ્તી છવાયેલી છે. ખુદાના સંદેશને રદ કરી દેવા માટે 
તેઓ જે દલીલબાજીઓ કરે છે તે બધી તો પછીની વસ્તુઓ છે. પહેલી વસ્તુ જે આ ઇનકારનું મૂળ કારણ છે તે 
તેમના મનનો આ નિર્ણય છે કે દુનિયા તથા તેના ભૌતિક ફાયદાઓથી મોટી કોઈ વસ્તુ કદર કરવાને લાયક 
નથી, તેમજ આ ફાયદાઓનો લાભ મેળવવા માટે તેમને સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા હોવી જોઈએ. 

(૧૬) એટલે કે જેની સમક્ષ માત્ર દુનિયા અને તેનો ફાયદો હોય તે તેની દુનિયા બનાવવા માટે જેવો 
પ્રયત્ન અહીં કરશે તેવો જ તેનો ફળ તેને અહીં મળી જશે. પરંતુ જયારે આખિરત તેની નજર સમક્ષ નથી તથા 
તેના માટે કોઈ પ્રયાસ પણ તેણે કર્યો નથી ત્યારે કોઈ કારણ નથી કે તેના ભૌતિક લાભો મેળવવા માટેના 
પ્રયાસોના ફળોનો સિલસિલો આખિરત સુધી લંબાય. ત્યાં ફળ મેળવવાની શકયતા તો માત્ર એ જ સ્થિતિમાં 
હોઈ શકે કે જયારે દુનિયામાં માણસના પ્રયાસો એ કામો માટે હોય જે આખિરતમાં પણ ફાયદાકારક હોય. 
દા.ત. જો કોઈ માણસ ઇચ્છે કે તેને એક ભવ્ય મકાન રહેવા માટે મળે અને તેના માટે એવા ઉપાયો ઉપર અમલ 
કરે જેનાથી અહીં મકાન બનતાં હોય છે ત્યારે ચોકકસ એક આલીશાન મહેલ બનીને તેયાર થઈ જશે અને તેની 
એક ઇંટપણ ફકત આ જ કારણે મૂકાવાની ના નહીં પાડે કે એક કાફિર તેને મૂકવાનો પ્રયત્ન કરી રહયો છે. પરંતુ 
આ માણસનો પોતાનો આ મહેલ અને તેનો બધો જ સરસામાન મોતના અંતિમ શ્વાસની સાથે જ આ દુનિયામાં 
છોડી દેવો પડશે અને તેની કોઈ વસ્તુ પણ તે તેની સાથે બીજી દુનિયામાં લઈ જઈ શકશે નહીં. જો તેણે 
આખિરતમાં મહેલ તૈયાર કરવા માટે કંઈ કર્યું નથી તો કોઈ તકસંગત કારણ નથી કે તેનો આ મહેલ ત્યાં તેની 
સાથે તબદીલ થાય. ત્યાં જો કોઈ મહેલ તે મેળવી શકતો હોય તો માત્ર એ જ સ્થિતિમાં જ મેળવી શકે છે કે જયારે 
દુનિયામાં તેના પ્રયત્નો એ કામોમાં હોય જેમાંથી ખુદાઈ કાનૂન પ્રમાણે આખિરતનો મહેલ બનતો હોય છે. 


ક કડ 


હવે સવાલ કરી શકાય કે આ દલીલનો તકાદો તો માત્ર એટલો જ છે કે ત્યાં તેને કોઈ મહેલ મળશે નહીં 


સૂરઃ હૂદ ૧૧ તફહીમુલકુઅનિ ર 


«,૬ 2 રુ૮?,2૬ 2 2 ૨ #7 227»2/૮(૮ 
કહા હટહઝન| “4ર: ઝક»૦2505 


-##**-- ન 
દિલ ઈ -/ ત્વં ૮ 


દ્ર 1૮? ન 2 ન 2૨ તિ “65 
“ઈજન. ૯€*:#096*%5%૯% બહ 
2૫:૬4? ૨૭22.-.ક» ઈ ૮ ૮2.-492.2 ત્‌ ૦-૭ #2 ઈ 
કે ડિ હઝ ક “(પ5 દ્ર! 
ક» 6, 4દ્ર 2:227૨3જ%જ: 2 .. ૮2 ક: ઝુ ટત 
બહઝકાહડાયકઝ* ડબા 


“2૪ 2-%& દ્િત્વર «4 4૮% «૮. 


2 ન દ્વ ત ક ક પ રિ 


હ“ 


“74 
ક 


તો તેના માટે જે જગ્યાનો વાયદો છે તે દોજખ છે. તો હે પયગમ્બર, તમે આ વસ્તુ તરફથી કોઈ 
શંકામાં નપડતાં, આ સત્ય છે તમારા માલિક તરફથી પરંતુ મોટાભાગના લોકો માનતાં નથી. 

અને એ માણસ કરતાં વધારે જુલમી બીજો કોણ હશે જે અલ્લાહ માટે જૂઠ ઘડે ? “આવા 
લોકો તેમના માલિક સમક્ષ હાજર થશે અને સાક્ષીઓ ગવાહી આપશે કે આ છે એ લોકો જેમણે 
તેમના માલિક માટે જૂઠ ઘડ્યું હતું. સાંભળો, અલ્લાહની ફિટકાર છે જુલમીઓ ઉપર“ --એ 


જુલમીઓ” ઉપર જે અલ્લાહના રસ્તાથી લોકોને રોકે છે, તેના રસ્તાને વક્ર બનાવવા માગે છે,” 


પરંતુ આ વાત કેવી છે કે મહેલના બદલે તેને ત્યાં આગ મળશે? આનો જવાબ આ છે (અને આ કુર્અનનો જ 
જવાબ છે જે અલગ અલગ પ્રસંગે તેણે આપ્યો છે) કેજે માણસ આખિરતની અવગણના કરીને માત્ર દુનિયા માટે 
કામ કરે છે તે અનિવાર્યપણે અને સ્વભાવિક રીતે એવી રીતો દ્વારા કામ કરે છે જેનાથી આખિરતમાં મહેલની 
જગ્યાએ અગ્નિકુંડ તૈયાર થાય છે. (જુઓ , સૂરઃ યૂનુસ નોંધ ક્રમાંક ૧૨) . 

(૧૪૭) એટલે કે જેને ખુદ પોતાના અસ્તિત્વમાં તેમજ ધરતી અને આકાશની રચનામાં અને સૃષ્ટિની 
વ્યવસ્થામાં આ વાતની ખુલ્લી ગવાહી મળી રહી હતી કે આ દુનિયાનો સર્જનહાર, માલિક, પાલનહાર અને 
હાકેમ અને શાસક માત્ર એક ખુદા છે , અને પછી આ જ ગવાહીઓને જોઈને જેનું દિલ આ ગવાહી પણ પહેલાંથી 
આપી રહયું હતું કે આ જીવન પછી કોઈ બીજું જીવન જરૂર હોવું જોઈએ જેમાં માનવી તેના ખુદાને પોતાના 
કર્મોનો હિસાબ આપે અને પોતાની કરણીનો બદલો તથા સજા પામે. 

(૧૮) એટલે કેકુઅનિ, જેણે આવીને એ પ્રાકૃતિક અને તાર્કિક ગવાહીને ટેકો આપ્યો અને તેને જણાવ્યું 
કે હકીકતમાં સચ્ચાઈ એ જ છે જેના ચિહ્નો સૃષ્ટિજગત અને જીવોની [નિશાનીઓમાં તે જોયાં છે. 

(૧૯) પ્રવચનના અનુસંધાનને જોતાં આ આયતનો અર્થ આ છે કે જે લોકો દુનિયાના જીવનના બાહ્ય 
પાસા ઉપર તેમજ તેના આકર્ષણો ઉપર મોહી પડેલાં છે તેમના માટે તો કુર્બાનના સંદેશને રદ કરી દેવાનું સહેલું 
છે પરંતુ તે માણસ કે જે પોતાના અસ્તિત્વમાં અને સૃષ્ટિની વ્યવસ્થામાં તૌહીદ અને આખિરતની ખુલ્લી ગવાહી 
જોઈ રહયો હતો, પછી કુર્બાને આવીને બરાબર એ જ વાત કહી જેની ગવાહી તે પહેલાંથી પોતાની અંદર પણ 


સૂરઃ હૂદ ૧૧ તફહીમુલકુઅન ર 
ક ક72 ક -#2 કર 242 જ 
«૪2૯૩ બાક 


“હાડા કઈ ડં ઇજડાહુક-ઈટીદ 
થા [૦4૨ ચહુ ક 554 


દ્વિ «૬૦૮ 222: 4 ત 25 તટ (૧ ૮% 
9૯૭8 ગક ગન્‍-કાઈડ૯ 


77૨7? 722» ક »નળ/ “27.47 


ક ઝજ૦૯% “કકક -્સ્%ે 
છ રધહ્ગ્યા'ગકુઈડ। ક કાકી 


ડ54ઝ5૪#હ્૬,૪હ૬૦૮ પ 


અને આખિરતનો ઈનકાર કરે છે --તેઓ” ધરતીમાં અલ્લાહને વિવશ કરનારા ન હતાં અને ન 
તો અલ્લાહના મુકાબલે તેમનો કોઈ હિમાયતી હતો. તેમને હવે બમણી યાતના આપવામાં 


રપ જ્‌ 


આવશે.” તેઓ ન તો કોઈનું સાંભળી જ શકતા હતાં અને ન તો તેમને પોતાને જ કંઈ દેખાતું હતું. 
આ એ લોકો છે જેમણે પોતાની જાતને ખોટમાં નાખી અને એ બધું જ તેમની પાસેથી ખોવાઈ ગયું જે 
તેમણે ઘડી કાઢેલું હતું.“ અનિવાર્ય છે કેતેઓ જ આખિરતમાં સૌથી વધારે ખોટમાં રહે. હવે એ 
લોકો કે જે ઈમાન લાવ્યાં અને જેમણે સદકાર્યો કર્યા અને તેમના માલિકના જ થઈને રહ્યાં, તો 
નિઃશંક તેઓ જજ્ઞતવાળાં છે અને જજ્ઞતમાં તેઓ હંમેશાં રહેશે.” આબલ્ઞે પક્ષકારોનું દષ્ટાંત આવું 
છે જેમ કે એક માણસ તો હોય આંધળો અને બહેરો, તથા 

જોઈ રહયો હતો અને બહાર પણ, અને પછી તેને વધુ સમર્થન કુર્અનિની પહેલાં આવેલાં આકાશી ગ્રંથોમાં પણ 
તેને મળી ગયું, ત્યારે હવે તે કેવી રીતે આવી જબરજસ્ત ગવાહીઓ તરફથી આંખો મીંચીને આ ઇનકારીઓનો 
સહમત બની શકે છે? આ કથન ઉપરથી આ વાત સ્પષ્ટપણે જણાય છે કે નબી સ.અ.વ. કુઅનિના ઊતરાણ 
પહેલાં ઈમાનબિલગૈબ મુકામથી પસાર થઈ ગયેલા હતાં . જેવી રીતે સૂરઃ અન્‌આમમાં હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ. 
વિષે જણાવવામાં આવ્યું છે કે તેઓ નબી થયાં તે પહેલાં સૃષ્ટિની નિશાનીઓ જોઈને તૌહીદની ઓળખ મેળવી 
ચુકયા હતાં, આવી જ રીતે આ આયત સ્પષ્ટ રીતે દશવી રહી છે કે નબી સ.અ.વ. એ પણ મનોમંથન અને 
વિચાર દ્વારા આ હકીકત જાણી લીધી હતી અને આના પછી કુર્બાને આવીને માત્ર સમર્થન અને પૃષ્ટિ જ ન કરી 
બલકે આપને સચ્ચાઈનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનપણ એનાયત કરીદીધું. 


સૂરઃ હૂદ ૧૧ તફહીમુલકુઅનિ ર 


“555 “ઝહરહક* જક*5 નિ 
*/ ૧ ક» 7295275792 પ નડ શ્રરર (222927 ક 
હા 9૯૨ ઝ 48 કે 2%) ઈર ૦1૫5) 2» 
9 ક 7 ક 95 ઈ દિ 4015) ઉડ ડં 


કર્જ 


947 ની 
ક્ર ૮2 5 ઈ (44% 
[૪41% ક-#-ક (ક 44 .«૧૫૯ તાઇ: 
૦ કક જ? કે ક | કેક 
જઃ ડળ 5535 હા. 5૫૦2594 ઢું 
બીજો દેખતો અને સાંભળતો, શું આ બજ્ઞે સમાન હોઈ શકે છે ?“ શું તમે (આ દષ્ટાંત ઉપરથી) 
કોઈ બોધ ગ્રહણ કરતાં નથી? (રુકૂઅ ૨) 

(અને આવી જ પરિસ્થિતિ હતી જ્યારે) અમે નૂહને તેની કોમ તરફ મોકલ્યો હતો.“ (તેણે 
કહ્યું) “હું તમને સ્પષ્ટપણે ચેતવું છું. અલ્લાહ સિવાય કોઈની બંદગી ન કરો નહીં તો મને ડર છે કે 
તમારી ઉપર એક દિવસે પીડાકારી આફત આવશે.” જવાબમાં તેની કોમના આગેવાનો, જેમણે 
તેની વાતને માનવાનો ઈનકાર કર્યો હતો, બોલ્યાં “અમારી દષ્ટિએ તો તમે માત્ર અમારા જેવા એક 


મનુષ્ય સિવાય કંઈ નથી.” અને અમે જોઈ રહ્યાં છીએ કે અમારી કોમમાંથી ફકત એ લોકોએ કે જે 
આમારે ત્યાં નીચી જાતિના હતાં તેમણે સમજ્યા વિચાર્યા વિના તમારું અનુસરણ અપનાવી 


(૨૦) એટલે કે આ કહે કે અલ્લાહની સાથે ખુદાઈમાં તેમજ બંદગીના અધિકારમાં બીજાં પણ ભાગીદાર 
છે, અથવા આ કહે કે ખુદાને તેના બંદાઓના માર્ગદર્શન અને ગુમરાહીમાં કોઈ રસ નથી તથા તેણે કોઈ પુસ્તક અને 
કોઈ નબી અમારા માર્ગદર્શન માટે મોકલ્યું નથી બલકે અમને છૂટા મૂકી દીધાં છે કે અમારા જીવન માટે જે શૈલી 
અપનાવવા માગીએ તે અપનાવી લઈએ. અથવા આ કહે કે ખુદાએ અમને અમસ્તાં જ રમત તરીકે પેદા કર્યા અને 
અમસ્તાં જ અમને ખતમ કરી દેશે, અમારે તેની સામે કોઈજવાબ આપવાનો નથી અને કોઈ સજા કે ઈનામ નથી. 

(ર૧) આ આખિરતની દુનિયાનું વર્ણન છે કે ત્યાં આ જાહેરાત કરવામાં થશે. 

(રર) આ આડ વાકય છે કે જે જુલમીઓ ઉપર ત્યાં ખુદાની ફિટકારની જાહેરાત થશે તે એ જ લોકો હશે 
જે આજે દુનિયામાં આ હરકતો કરી રહયાં છે. 

(૨૩) એટલે કે તે આ સીધા માર્ગને જે તેમની સામે રજૂ કરવામાં આવી રહયો છે, પસંદ કરતાં નથી 
અને ઇચ્છે છે કે આ માર્ગ તેમના મનની ઇચ્છાઓ અને તેમના જહાલતભર્યાપૂર્વગ્રહો અને તેમની અંધશ્રદ્ધાઓ 
અને કલ્પનાઓ પ્રમાણે વાંકો થઈ જાય તો તેઓ તેને સ્વીકારશે. 

(ર૪) ફરીથી આ આખિરતની દુનિયાનું વર્ણન છે. 


(ર૫) એક સજા પોતે પથભ્રષ્ટ, બીજી સજા બીજાંને પથભ્રષ્ટ કરવાની તેમજ પાછળની પેઢીઓ માટે 


સરઃ હદ ૧૧ તકહીમલકઅનિ ર 
વ ૬૫ ૧૭૩ ૧૭૩ 


ક ઈ” થી 604 ૬675 પ ડી 
534 ગ ઝાઝડડ કી 
ઈ 


લીધું છે.“ અને અમે કોઈ વસ્તુ પણ એવી જોતાં નથી જેમાં તમે અમારા કરતાં થોડાય આગળ 
વધેલાં હોવ, બલકે અમે તો તમને જૂટ્ઠા માનીએ છીએ.” તેણે કહ્યું “હે મારી કોમના ભાઈઓ, 
જરા વિચારો તો ખરા કે જો હું મારા માલિક તરફથી એક ખુલ્લી સાક્ષી ઉપર કાયમ હતો અને પછી 
તેણે મને તેની ખાસ કૃપા વડે પણ નવાજી દીધો” પરંતુ તે તમને દેખાઈ નહીં તો છેવટે અમારી પાસે 
કયું સાધન છે કે તમે માનવા ન માગો અને અમે બળજબરીપૂર્વક તેને તમારા માથે ચોડી દઈએ? 


પથભ્રષ્ટતાનો વારસો છોડી જવાની . (જુઓ, સૂરઃ આ'રાફ નોંધ ક્રમાંક ૩૦) 

(ર૬) એટલે કે આ તમામ વિચારસરણીઓ બેબુનિયાદ અને કાલ્પનિક નીકળી જે તેમણે ખુદા, સૃષ્ટિ 
અને તેમના અસ્તિત્વ વિષે ઘડી કાઢેલી હતી , અને એ તમામ ભરોસા પણ ખોટા પૂરવાર થયાં જે તેમણે પોતાના 
ખુદાઓ , ભલામણકર્તાઓ તેમજ વાલીઓ ઉપર રાખ્યા હતાં, અને એ કલ્પનાઓ પણ ખોટી પડી જે તેમણે મૃત્યુ 


પછીના જીવન વિષે કાયમ કરેલી હતી. 

(૨૭) અહીં આખિરતની દુનિયાનું વર્ણન સમાપ્ત થયું. 

(૨૮) એટલે કે શું આ બશનું વર્તન અને અંતમાં બન્નેનું પરિણામ સમાન હોઈ શકે? દેખીતું છે કે જે 
માણસ ન તો પોતે રસ્તો જુએ છે અને ન તો કોઈ એવા માણસની વાત જ સાંભળે છે જે તેને રસ્તો દેખાડી રહયો 
હોય, તે ચોકક્સ ક્યાંક ઠોકર ખાશે અને કયાંક કોઈ ભારે અકસ્માતનો ભોગ બનશે. આનાથી વિરૂદ્ધ જે માણસ 
પોતે પણ રસ્તો જોઈ રહયો હોય તેમજ કોઈ રસ્તાના જાણકારના માર્ગદર્શનનો પણ લાભ ઊઠાવતો રહયો હોય 
તે ચોકકસ તેના મુકામે સહીસલામત પહોંચી જશે. બસ આ જ તફાવત એ લોકો વચ્ચે પણ છે જેમાંથી એક 
પોતાની આંખો વડે પણ સૃષ્ટિમાં રહેલી હકીકતની નિશાનીઓનું અવલોકન કરે છે તથા ખુદાના મોકલેલાં 
માર્ગદર્શકોની વાત પણ સાંભળે છે , અને બીજો માણસ ન તો પોતાની માથાની આંખો ખુલ્લી રાખે છે કે ખુદાની 
નિશાનીઓ તેને દેખાય, અને ન તો પયગમ્બરોની વાતો જ સાંભળે છે. તો પછી આ કેવી રીતે શકય છે કે આ 
બન્નેના જીવનમાં બક્ષેનું વર્તન એકસમાન હોય અને છેવટે શા માટે તેમનાં અંજામમાં તફાવત ન હોય? 

(૨૯) આ તબકકે સૂરઃ આ'રાફના ૮ મા રુકૂુઅની નોંધોને નજર સામે રાખવામાં આવે તો વધુ યોગ્ય રહેશે. 

(૩૦) આ એજ વાત છે જે આ સૂરઃ ના આરંભમાં મુહમ્મદ સ.અ.વ. દ્વારા કહેવામાં આવી છે . 

(૩૧) એ જ જહાલતભર્યો વાંધો જે મકકાના લોકો મુહમ્મદ સ.અ.વ. ની સામે રજૂ કરતા હતાં કે જે 
માણસ અમારા જ જેવો એક સામાન્ય મનુષ્ય છે, ખાય છે, પીએ છે, હરેફરે છે, સૂએ અને જાગે છે, બાલબચ્ચાં 
ધરાવે છે, ત્યારે અમે કેવી રીતે માની લઈએ કે તે ખુદા તરફથી પયગમ્બર 4િમાઈને આવ્યો છે. (જુઓ, સૂરઃ 
યાસીન, નોંધ ક્રમાંક ૧૧). 


સૂરઃ હૂદ ૧૧ તફહીમુલકુઅનિ ર 


કૂ, 


છી 


દ્વ 
ક “7 કમ શ્ર 2ન ક “0-7 
જ ક 


1 1 દ્વિ ૮ ૮4 « દ 
ધ્ઇ જ ફ્્જ 1.૮ 
હ“ંશ્મહ૦-ક્ #**:29૯ક૯ 
ન” 
૮ દ્વ ૫૮% 44 “22%-ક ક. 
ફ્ર્જ જ 
ર ૯.92! %-૭૦૪૦૦મ)૫૪5 ૭! 
ના 29૪2ુ:;:--.- :-977?, 27227 
કજ ક 
રડ ૯»! %2૫* ડડ 
અને હે મારી કોમના ભાઈઓ, હું આ કાર્ય માટે તમારી પાસેથી કોઈ વળતર માગતો નથી,” મારું 
વળતર તો અલ્લાહના શિરે છે. અને હું એ લોકોને ધક્કા પણ મારવાનો નથી જેમણે મારી વાત 
માની છે, તેઓ તેમની મેળે જ તેમના માલિકની સમક્ષ જવાના છે.” પરંતુ હું જોઉ છું કે તમે લોકો 
જહાલત આચરી રહ્યાં છો. અને હે કોમ, જો હું આ લોકોને ધુત્કારી કાઢું તો અલ્લાહની પકડથી 
મને કોણ બચાવવા આવશે ? અને તમારી સમજમાં શું આટલી વાત પણ આવતી નથી ? અને 
હું તમને નથી કહેતો કે મારી પાસે અલ્લાહના ખજાનાં છે, ન તો આ કહું છું કે હું ગેબી જ્ઞાન 
ધરાવું છુ, ન તો મારો આ દાવો છે કે હું ફરિશ્તો છું, ” અને આ પણ હું કહી શકતો નથી કે જે લોકોને 


(૩ર) આ પણ એ જ વાત છે જે મકકાના આગેવાનો અને ઉચ્ચવર્ગના લોકો મુહમ્મદ સ.અ.વ. વિષે 
કહેતા હતાં કે આમની સાથે છે કોણ ? કાં તો થોડાક માથા ફરેલા છોકરાં છે જેમને દુનિયાનો કોઈ અનુભવ નથી 
અથવા થોડા ગુલામો અને નીચા વર્ગના લોકો છે જે બુદ્ધિ વગરના અને નબળી શ્રદ્ધા ધરાવતા હોય છે (જુઓ , 
સૂરઃ અન્‌આમ નોંધ ક્રમાંક, ૩૪ થી ૩૭, સૂરઃયૂનુસ, નોંધ ક્રમાંક ૭૮). 

(૩૩) એટલે કે આ જે તમે કહો છો કે અમારી ઉપર ખુદાની કૃપા છે અને તેની મહેરબાની છે અને એ 
લોકો ખુદાના પ્રકોપમાં સપડાયેલાં છે જેમણે અમારો માર્ગ અપનાવ્યો નથી તો આની કોઈ તિશાની અમને 
દેખાતી નથી. મહેરબાની જો હોય તો તે અમારી ઉપર છે કે અમે ધનદોલત અને નોકર-ચાકર ધરાવીએ છીએ 
અને દુનિયાનો એક હિસ્સો અમારી આગેવાની સ્વીકારી રહયું છે. તમે નાની હેસીયતના લોકો કઈ વસ્તુમાં 
અમારા કરતાં આગળ છો કે તમને ખુદાના પ્રિયપાત્ર માની લેવામાં આવે. 

(૩૪) આ એ જ વાત છે જે હમણાં ગત રુકૂઅમાં મુહમ્મદ સ.અ.વ. પાસેથી કહેવડાવવામાં આવી છે કે 
પહેલાં હું પોતે સૃષ્ટિ અને જીવજગતમાં ખુદાની નિશાનીઓ જોઈને તૌહીદની હકીકત સુધી પહોંચી ગયો હતો, 
પછી ખુદાએ તેની કૃપા (એટલે કે વહી) વડે મને નવાજયો અને એ સચ્ચાઈઓનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન મને એનાયત કરી 
દીધું જેના માટે મારું દિલ પહેલાંથી જ ગવાહી આપી રહયું હતું. આના ઉપરથી આ પણ જણાયું કે બધાં જ 
પયગમ્બરો નબી બનતાં પહેલાં તેમના મનોમંથન દ્વારા ઈમાનબિલગૈબ મેળવી લેતા હતાં. પછી અલ્લાહતઆલા 


સૂરઃ હૂદ ૧૧ તફહીમુલકુઅનિ ર 


#*9ત »/ હ 50 2 2 ૮ 
ક પાઇ 


દ્ર ક જજ ક ન ન શ ક 
૦૦ કં [વતી ર ન 
ટ 2-.₹.2,% 
1 1હઝાહક્સ્કં 
ઇ ૮222૭ 0% યા પ 


66. દ્ર.ઝ2” | પ%.4૫૫ 


તમારી આંખો ધિક્કારની નજરે જુએ છે તેમને અલ્લાહે કોઈ પદા આપી નથી. તેમના મનની 
હાલત અલ્લાહ જ બહેતર જાણે છે. જો હું આવું કહું તો જાલિમ થઈશ.”' 
છેવટે એ લોકોએ કહ્યું કે “હે નૂહ, તમે અમારી સાથે ઝઘડો કર્યો અને બહુ કરી લીધો. હવે 
તો બસ એ આપત્તિ લઈ આવો જેની તમે અમને ધમકી આપો છો જો સાચા છો.” નૂહે જવાબ 
આપ્યો “તે તો અલ્લાહ જ લાવશે, જો ચાહશે તો, અને તમે એટલું જોર ધરાવતાં નથી કે તેને 
અટકાવી દો. હવે જો હું તમારું થોડું ભલું ઈચ્છવા પણ માગુ તો મારી શુભેચ્છા તમને કોઈ લાભ 
કુ જટ 


આપી શકે તેમ નથી જ્યારે કે અલ્લાહે જ તમને ભટકાવી મૂકવાનો ઇરાદો કરી લીધો હોય, તેજ 
તમારો માલિક છે અને તેની જ તરફ તમારે પાછા ફરવાનું છે.'” 


તેમને નબૂવ્વતનું પદ એનાયત કરતી વખતે તાદશ્ય ઈમાન (ઈમાનબિશ્શહાદહ) એનાયત કરતો હતો. 

(૩૫) એટલે કે હું એક નિઃસ્વાર્થ ઉપદેશક છું. મારા કોઈ ફાયદા માટે નહીં પરંતુ તમારા જ ભલા માટે 
આ પરિશ્રમ અને તકલીફો સહન કરી રહયો છું. તમે કોઈ એવા વ્યક્તિગત લાભની તરફ આંગળી ચીંધી શકતાં 
નથી જે આ સાચા કામનો સંદેશ આપવામાં અને તેના માટે તનતોડ મહેનત કરવામાં તેમજ મુસીબતો સહન 
કરવામાં મારી સમક્ષ હોય. (જુઓ, સૂરઃ મુ'મિનૂન, નોંધ ક્રમાંક 9૦, સૂરઃ યાસીન, નોંધ ક્રમાંક ૧૭, સૂરઃ શૂરા, 
નોંધ ક્રમાંક૪૧). 

(૩૬) એટલે કે તેમનું જે મૂલ્લ પણ છે તેની તેના માલિકને ખબર છે અને તેની સમક્ષ જઈને જ તે 
ખુલશે. જો આ કીંમતી હીરા છે તો મારા અને તમારા ફેકી દેવાથી એ પથ્થર નહીં થઈ જાય, અને જો મૂલ્યહીન 
પથ્થરો જ છે તો તેના માલિકને અધિકાર છે કે તેમને જયાં ઇચ્છે ત્યાં ફેંકે. (જુઓ, સૂરઃ અન્‌આમ આયત પર, 
સૂરઃ કહફ, આયત-૨૮) 


સૂરઃ હૂદ ૧૧ તફહીમુલકુઅનિ ર 


ચઇહ્ટડહં ક ૭૪ નિ 9૫ 


હે મુહમ્મદ, શું આ લોકો કહે છે કે આ માણસે આ બધું જ જાતે ઉપજાવી કાઢ્યું છે? આમને 
કહો “જો મે આ જાતે ઘડી કાઢ્યું છે તો મારી ઉપર મારા આ ગુનાની જવાબદારી છે, અને જે ગુનો 
તમે કરી રહ્યાં છો તેની જવાબદારીમાંથી હું મુક્ત છું.'”” (રુકૂઅ ૩) 


નૂહ ઉપર વહી મોકલવામાં આવી કે તમારી કોમમાંથી જે લોકો ઈમાન લઈ આવ્યાં બસ તે 
લઈ આવ્યાં, હવે કોઈ માનવાનું નથી. તેમના કરતૂકો માટે દુખી થવાનું છોડો અને અમારી દેખરેખ 
હેઠળ અમારી વહી અનુસાર એક હોડી બનાવવાનું શરૂ કરી દો. અને જુઓ, જે લોકોએ જુલમ 
કર્યો છે તેમના માટે મને કોઈ ભલામણ ન કરતાં, 


(૩૭) આ એ વાતનો જવાબ છે જે વિરોધીઓએ કહી હતી કે અમને તો તમે બસ અમારા જેવા એક 
મનુષ્ય જ દેખાવ છો. આના માટે હઝરત નૂહ અ.સ.કહે છે કે હકીકતમાં હું એક મનુષ્ય જ છું, મે મનુષ્ય સિવાય 
બીજું કંઈ હોવાનો દાવો કર્યો કયારે હતો કે તમે મારી સામે આ વાંધો ઊઠાવો છો. મારો દાવો જે છે તે ફકત 
આટલો જ છે કે ખુદાએ મને જ્ઞાન અને અમલનો સીધો માર્ગ દેખાડયો છે. તેની અજમાયશ તમે ઇચ્છો તેમ કરી 
લો પરંતુ આ દાવાની અજમાયશની આ રીત કેવી છે કે કયારેક તો તમે મારી પાસેથી ગેબની વાતો પૂછો છો, અને 
કયારેક એવી એવી વિચિત્ર માગણીઓ કરો છો કે જાણે ખુદાના ખજાનાઓની બધી જ ચાવીઓ મારી પાસે છે, 
અને કયારેક એ વાત સામે વાંધો ઊઠાવો છો કે હું મનુષ્યોની જેમ ખાઉ-પીવું છું અને હરૂંફરૂં છું જાણે કે મે ફરિશ્તો 
હોવાનો દાવો કર્યો હતો. જે માણસે માન્યતાઓ, નીતિમત્તા અને સભ્યતામાં સાચી આગેવાનીનો દાવો કર્યો છે 
તેને આ વસ્તુઓ વિષે જે ચાહો તે પૂછો પરંતુ તમે તો વિચિત્ર માણસો છો કે જે આને પૂછો છો કે ફલાણા માણસની 
ભેંસ પાડો જણશે કે પાડી. જાણે કે માનવીય જીવન માટે નીતિમત્તા અને સભ્યતાના સાચા નિયમો જણાવવાનો 
કોઈ સંબંધ ભેંસના ગર્ભધારણ સાથે પણ છે! (જુઓ , સૂરઃ અન્‌આમ, નોંધ ક્રમાંક ૩૧ ૩ર). 

(૩૮) એટલે કે જો અલ્લાહે તમારા હઠાગ્રહ, ઉપદ્રવ અને ભલાઈ પ્રત્યેની બેદરકારી જોઈને આ ફેસલો 
કરી લીધો છે કે તમને સીધા માર્ગે ચાલવાની અનુકૂળતા પૂરી ન પાડે અને જે રસ્તાઓમાં તમે પોતે ભટકવા માગો 
છો તેમાં જ તમને ભટકાવી દે ત્યારે હવે તમારી ભલાઈ માટે મારો કોઈ પણ પ્રયાસ ઉપયોગી થઈ શકે નહીં. 

(૩૯) વર્ણનશૈલી ઉપરથી આવું લાગે છે કે નબી સ.અ.વ.ના મુખેથી હઝરત નૂહ અ.સ.નો આ 
કિસ્સો સાંભળતી વખતે વિરોધીઓએ વાંધો ઉઠાવ્યો હશે કે મુહમ્મદ (સ.અ.વ.) આવા કિસ્સાઓ ઘડી કાઢીને 


સરઃ હદ ૧૧ તકહીમલકઅનિ ર 
વ ૬૫ ૧૭૩ ૧૭૩ 


તત્વ અજી કક -2૭224292 7 ?2# 
-:૫52 હ ઝના 


ક્ર જ 


ઉ 219% હ) ઈ-££૩ ક્ટ 
હ ૮) 92724 9:૮૯... 2922૮967227 2૮2૮ 
હક ૦૭% ઈ૪ 46% 


છ 47 ક»--૪ 222૪29 4: ક 7ર?” 
દ્ર ૯૨ 5 


જ “૦5૨૫-૫2 દ્ર:%વ-પ-ક2% 


“7 ફક,” કક 


આબધાં જ હવે ગરકાવ થવાના છે.” 
નૂહ હોડી બનાવી રહ્યો હતો અને તેની કોમના આગેવાનોમાંથી જે કોઈ તેની પાસેથી પસાર 


કા 


થતો હતો તે તેની મજાક ઉડાવતો હતો. તેણે કહ્યું “જો તમે અમારી ઉપર હસો છો તો અમે પણ તમારી 
ઉપર હસી રહ્યાં છીએ. ટૂંક સમયમાં જ તમને પોતાને ખબર પડી જશે કે કોની ઉપર એ આફત આવે 
છે જે તેને ફજેત કરી દેશે અને કોની ઉપર એ આફત તૂટી પડે છે જે ટાળ્યે નહી ટળે.” 


એટલા માટે રજૂ કરે છે કે તેમને અમારી ઉપર લાગુ પાડે. જે પ્રહાર તે અમારી ઉપર સીધેસીધા કરવા નથી માગતો 
તેના માટે એક કિસ્સો ઘડી કાઢે છે અને આવી રીતે “બીજાના કિસ્સા” ના રૂપમાં અમારી ઉપર પ્રહાર કરે છે. 
એટલા માટે વાતને વચ્ચેથી કાપીને તેમના વાંધાનો જવાબ આ કથનમાં આપવામાં આવ્યો. 

કિસ્સો આ છે કે હલકટ પ્રકારના લોકોના મગજ હંમેશાં વાતના ખરાબ પાસાની તરફ જતાં હોય છે અને 
ભલાઈમાં તેમને કોઈ રસ હોતો નથી કે જેથી વાતના સારા પાસા ઉપર તેમની નજર જઈ શકે. એક માણસે જો 
ડહાપણની વાત કહી છે અથવા તે તમને કોઈ લાભદાયી બોધ આપી રહયો છે અથવા તમારી કોઈ ભૂલ બદલ 
તમને ચેતવી રહયો છે તો તેનો લાભ લો અને પોતાની સુધારણા કરો. પરંતુ હલકટ માણસ હંમેશાં તેમાં બુરાઈનું 
એવું કોઈ પાસું શોધી કાઢશે જેનાથી ડહાપણ અને શિખામણ ઉપર પાણી ફેરવી દે અને પોતે તેની બુરાઈ ઉપર 
કાયમ રહે એટલું જ નહીં બલકે માનનારની ઉપર પણ ઊલટાની કોઈ બુરાઈ લગાડી દે. સારામાં સારી 
શિખામણને પણ નક્કામી બનાવી શકાય છે જો સાંભળનાર તેને શુભેચ્છાને બદલે “પ્રહાર”ના અર્થમાં લઇ લે 
અને તેનું મગજ તેની ભૂલનો અહેસાસ કરવા અને સમજવાને બદલે ખોટું લગાડવાની તરફ જવા માંડે. બીજું, 
આ પ્રકારના લોકો હંમેશાં તેમની વિચારસરણીનો આધાર એક પાયાની ગેરસમજ ઉપર રાખે છે. જે વાત માટે 
સાચી હકીકત હોવાની તેમજ એક બનાવટી વાર્તા હોવાની સમાન શકયતા હોય, પરંતુ તે બરાબર તમારી હાલત 
ઉપર બંધબેસતી હોય અને તેમાં તમારી કોઈ ભૂલ તરફ આંગળી ચીંધવામાં આવતી હોય ત્યારે તમે બુદ્ધિશાળી 
માણસ ગણાશો જો તમે તેને એક સાચી હકીકત માનીને તેના બોધદાયક પાસામાંથી ફાયદો ઉઠાવો, અને ફકત 
એક ગેરસમજ ધરાવતા અને વક્રદષ્ટા હશો જો કોઈ પણ પુરાવા વિના આ આક્ષેપ મૂકી દો કે કહેનારે ફકત 
અમારી ઉપર બંધ બેસાડવા માટે આ કિસ્સો ઘડી કાઢયો છે. એટલા માટે જ આ કહેવામાં આવ્યું કે જો આ વાર્તામે 
ઘડેલી છે તો મારા અપરાધ બદલ હું જવાબદાર છું, પરંતુ જે ગુનો તમે આચરી રહયાં છો તે તો તેની જગ્યાએ 
કાયમ છે અને તેની જવાબદારી બદલ તમે જ પકડવામાં આવશો, નહીંકે હું. 


સરઃ હદ ૧૧ તકહીમલકઅનિ ર 
જોયે ૬૫ ૧૭૩ ૧૭૩ 


હ્ક્ઈડટહપડાઇઃ%#ા4ઉડઇડદહઇ ડડ 
7,272 હિત્વા દ્વ તન 


હઉદશ'હડ્ઈ૦#ઉડડર્યાદહ્ટઝ 


એટલે સુધી કે જ્યારે અમારો હુકમ આવી ગયો અને તે ભટ્ટી ઊભરાઈ” ગઈ ત્યારે અમે 
કહ્યું “દરેક પ્રજાતિના જનાવરોની એક એક જોડ હોડીમાં રાખી લો, તમારા ઘરના લોકોનેપણ -- 
એ લોકો સિવાય જેમની ઓળખ પહેલાં કરી દેવામાં આવેલી છે” --આમાં સવાર કરાવી દો 
અને એ લોકોનેપણ બેસાડી લો જે ઈમાન લાવ્યાં છે.” અનેથોડાંજ 


(૪૦) આના ઉપરથી જણાયું કે જયારે નબીનો સંદેશ કોઈ કોમની પાસે પહોંચી જાય ત્યારે તેને ફકત 
ત્યાં જ સુધી મહેતલ મળે છે જયાં સુધી તેમાં થોડાક પણ ભલા માણસો નીકળી આવવાની શકયતા હોય. પરંતુ 
જયારે તેના સદાચારી તત્ત્વો બધાં જ નીકળી જાય છે, અને તે માત્ર બગડેલાં તત્ત્વોનો સમૂહ બનીને રહી જાય 
ત્યારે અલ્લાહ તે કોમને ફરીથી કોઈ મહેતલ આપતો નથી અને તેની કૃપાનો તકાદો આ જ હોય છે કે સડેલાં 
ફળોની આ ટોપલીને દૂર ફેંકી દેવામાં આવે કે જેથી તે સારા ફળોને પણ ખરાબ કરી ન દે. પછી તેની ઉપર દયા 
ખાવવી સમસ્ત દુનિયા સાથે અને આવનારી પેઢીઓ સાથે નિર્દયતા છે. 

(૪૧) આ એક વિચિત્ર મામલો છે જેની ઉપર વિચાર કરવાથી જણાય છે કે માનવી દુનિયાના બાહ્ય 
સ્વરૂપથી કેટલી હદે ભરમાઈ જાય છે. જયારે નૂહ અ.સ. સમુદ્રથી ઘણે દૂર ભૂમિ ઉપર તેમની હોડી બનાવી રહ્યાં 
હશે ત્યારે હકીકતમાં લોકોને આ એક ખૂબ જ હાસ્યાસ્પદ કૃત્ય લાગતું હશે અને તેઓ હસી હસીને કહેતાં હશે કે 
ડોસાની દીવાનગી છેવટે અહીં સુધી પહોચી ગઈ કે હવે તે રેતીમાં વહાણ ચલાવશે. એ વખતે કોઈને કલ્પના સુદ્ધાં 
આવી શકી નહીં હોય કે થોડા જ દિવસ પછી ખરેખર અહીં હોડી ચાલશે. તેઓ આ કૃત્યને નૂહ અ.સ.ના મગજની 
ખામીનો એક સ્પષ્ટ પુરાવો ગણતાં હશે અને એકબીજાને કહેતાં હશે કે જો પહેલાં તમને આ માણસના 
પાગલપણામાં કોઈ શંકા હતી તો લો હવે તમારી સગી આંખે જોઈ લો કે આ કેવી હરકત કરી રહયો છે. પરંતુ જે 
માણસ હકીકતનું જ્ઞાન ધરાવતો હતો અને જેને ખબર હતી કે કાલે અહીં હોડીની શું જરૂર પડવાની છે, તેને આ 
લોકોના અજ્ઞાન અને અજાણપણા ઉપર તેમજ તેમની મૂર્ખાઈભરી શાંતિ ઉપર ઊલટાનું હસવું આવતું હશે અને તે 
કહેતો હશે કે કેવા મૂર્ખ લોકો છે કે આફત તેમના માથે તોળાઈ રહી છે, હું તેમને ચેતવી ચુકયો છું કે તે હમણાં આવી 
જ રહી છે અને તેમની આંખોની સામે તેનાથી બચવાની તૈયારી પણ કરી રહ્યો છું, પરંતુ આ લોકો શાંતિથી બેઠાં છે 
અને ઊલટાના મને ગાંડો માની રહ્યાં છે. આ મામલાને જો વિસ્તારીને જોવામાં આવે તો જણાશે કે દુનિયાના બાહ્ય 
અને અનુભવી શકાય તેવા પાસાની દૃષ્ટિએ બુદ્ધિ અને મૂર્ખાઈનું જે માપદંડ નિર્ધારિત કરવામાં આવે છે તે એ 
માપદંડ કરતાં કેટલી હદે ભિન્ન હોય છે જે હકીકતના જ્ઞાનની રીતે નક્કી થાય છે. બાહ્ય દષ્ટિથી જોનાર માણસ જે 
વસ્તુને ખૂબ જ અક્કલમંદી માને છે તે સત્ય પિછાણનાર માણસની નજરમાં તદ્દન મૂર્ખતા હોય છે, અને બાહ્ય દૃષ્ટિ 
ધરાવનાર માણસની નજીક જે વસ્તુ સાવ નક્કામી, તદન પાગલપણું અને સાવ હાસ્યાસ્પદ હોય છે, સત્ય 
પિછાણનાર માટે એ જ વસ્તુ પૂર્ણ અક્કલમંદી, પૂર્ણ ગંભીરતા અને બરાબર બુદ્ધિનો તકાદો હોય છે. 

(૪ર) આના વિષે તફસીરકર્તાઓના વિવિધ કથનો છે. પરંતુ અમારી દષ્ટિએ સાચું આ જ છે જે 
કુર્બાનના સ્પષ્ટ શબ્દો વડે સમજમાં આવે છે કે પ્રલયની શરૂઆત એક ખાસ તંદૂર (ભટ્ટી)થી થઈ જેની નીચેથી 


સરઃ હદ ૧૧ તકહીમલક્અનિ ર 
વ દ ૧૭૩ ૧૭૩ 


[7 127.૮૮ 2૮6 ક જ તત્તસ %2,૮4જ ત 4% 

29૫80 2-5 ડક :૮ઉ2૦૯59)શકન 

હક્ક 7 2-4__-“7?/ક૦* ૭ 2 247% 27 ૭2 ૬92૭૮ કપ્્ન્ન 

હઝઈલઇ*ઉગ્ફહ્હૈ2૦.ક્ક-2*૨થ૫ ૯ 
ને 


ક્ર “જ 24 «૮27 * 2792: ક ૭9» 
બકડઘ્કાકડઝ%્હંડટડશરાદકંઝ- 
પન, ક ક કન 1 , ત્ર 
0. 7ર્‌7 કકે 4 છ દત 4164 ત ક 

દ્ખ્નાહ#ઈનક હહાઈ૫ગ૮ઉ૦૯- 


લોકો હતાં જે નૂહ સાથે ઈમાન લાવ્યા હતાં. નૂહે કહ્યું “સવાર થઈ જાઓ આમાં, આનું ચાલવું પણ 
અને થોભવું પણ અલ્લાહના નામે છે, મારો માલિક મોટો દરગુજર કરનાર અને દયાળુ” છે.” 

હોડી આ લોકોને લઈને ચાલી રહી હતી અને એક એક મોજું પર્વતની જેમ ઊઠી રહ્યું હતું. 
નૂહનો પુત્ર દૂર અંતરે હતો. નૂહે સાદ પાડીને કહ્યું “બેટા, અમારી સાથે સવાઈ થઈ જા, કાફિરોની 
સાથે ન રહે.”' તેણે સામેથી જવાબ આપ્યો “હું હમણાં જ એક પર્વત ઉપર ચઢી જવાનો છું જે મને 
પાણીથી બચાવી લેશે.” 


પાણીનું ઝરણું ફૂટી નીકળ્યું, પછી એક તરફ આકાશમાંથી મૂશળધાર વરસાદ શરૂ થઈ ગયો અને બીજી તરફ 


ધરતીમાં ઠેરઠેર ઝરણાં ફૂટવા લાગ્યાં. અહીં માત્ર તંદૂરના ઊભરાઈ જવાનો ઉલ્લેખ છે અને આગળ જતાં 
વરસાદની તરફ પણ નિદેૈશ કરવામાં આવ્યો છે. પરંતુ સૂરઃ કમરમાં આની વિગતો આપવામાં આવી છે. 
ઉક દદ ઈડઇ; 551 0 કઈડાડા્ાધક્કક “અમે આકાશના દરવાજાં ખોલી 
દીધાં જેમાંથી સતત વરસાદ વરસવા લાગ્યો અને ધરતીને ફાડી નાખી કે જેથી ચારેય તરફ ઝરણાં ફૂટી નીકળ્યાં 
અને આ બલશ્ને પ્રકારના પાણી એ કામને પૂરૂં કરવા માટે ભેગા મળી ગયાં જે નિશ્ચિત કરવામાં આવેલું હતું.” આ 
ઉપરાંત, તંદૂર શબ્દ ઉપર [)| અલિફ લામ જોડવાથી આ જાહેર થાય છે કે અલ્લાહતઆલાએ એક ખાસ 
તંદૂરને આ કામના આરંભ માટે નક્કી કરી દીધું હતું જે સંકેત મળતાં જ બરાબર એ જ વખતે ઊભરાઈ ગયું અને 
પાછળથી પ્રલયવાળા તંદૂરના નામે જાણીતું થઈ ગયું. સૂરઃ મુ'મિનૂનની આયત ૨૭માં સ્પષ્ટતા છે કે આ તંદૂરને 
પહેલાંથી નક્કી કરી દેવામાં આવ્યું હતું. 

(૪૩) એટલે કે તમારા ઘરના જે લોકો વિષે અગાઉ જણાવી દેવામાં આવ્યું છે કે તેઓ કાફિર છે અને 
અલ્લાહતઆલાની કૃપાને પાત્ર નથી તેમને વહાણમાં ન બેસાડો. લગભગ આવા બે જ માણસો હતાં, એક હઝરત 
નૂહ અ.સ.નોપુત્ર જેના ડૂબી જવાનો હવે ઉલ્લેખ આવે છે, બીજી નૂહ અ.સ.ની પત્ની જેનો ઉલ્લેખ સૂરઃતહ્રીમમાં 
કરવામાં આવ્યો છે. શકય છે કે પરિવારના બીજા માણસો પણ હોય પરંતુ કુઅનિમાં તેમનો ઉલ્લેખ નથી. 

(૪૪) આના દ્વારા એ ઇતિહાસકારો અને માનવવંશાવળીના જાણકારોના દૃષ્ટિકોણનું ખંડન થાય છે 
જે સમગ્ર માનવવંશોનો વંશવેલો હઝરત નૂહ અ.સ.ના ત્રણ પુત્રો સુધી પહોંચાડે છે. હકીકતમાં ઇસ્રાઈલી 
રિવાયતોએ આ ગેરસમજ ફેલાવી દીધી છે કે આ પ્રલયમાંથી હઝરત નૂહ અ.સ. અને તેમનાં ત્રણ પુત્રો અને 
તેમની પત્નીઓ સિવાય કોઈ બચ્યું ન હતું. (જુઓ, બાઇબલનું પુસ્તક “ઉત્પત્તિ” ૬:૧૮, ૪:૭, ૯ઃ૧ અને 


સૂરઃ હૂદ ૧૧ તફહીમુલકુઅન ર 


તફહીમુલકઓઆંન ર 
પા. ૩૪૦ - ૩૪૧ 


નૂહની કોમનો પ્રદેશ અને જૂદી પવત 


દીલ ૧55 15. શ ૧15 ફીડ 
(7162 4૦૭ ઝહકઈઇન 


#હ*ડાહ્કકડઝાદડડ “ડક 


7“ ૭-7 


છ હઝ 2% ન્‍કહડંક્જકશ્સ્ટાહડ્ક્ 


ક્જ્- 


નૂહે કહ્યું “આજે કોઈ વસ્તુ અલ્લાહના હુકમથી બચાવનાર નથી સિવાય કે અલ્લાહ જ કોઈની ઉપર 
દયા કરે.'' એટલામાં એક મોજુંબજ્ઞેની વચ્ચે આવી ગયું અને તે પણ ડૂબનારાઓમાં સામેલ થઈ ગયો. 

હુકમ થયો “હે ધરતી, તારૂં સમગ્ર પાણી ગળી જા અને હે આકાશ, થંભી જા.” આમ પાણી 
ધરતીમાં ઊતરી ગયું, ફેંસલો કરી નાખવામાં આવ્યો, હોડી જૂદી“ ઉપર રોકાઈ ગઈ, અને કહી 
દેવામાં આવ્યું કે દૂર થઈ જુલમીઓની કોમ! 


૯:૧૯). પરંતુ કુરઆન અનેક જગ્યાએ આની સ્પષ્ટતા કરે છે કે હઝરત નૂહ અ.સ.ના પરિવાર ઉપરાંત તેમની 
કોમની એક મોટી સંખ્યાને પણ, જો કે તે જૂજ હતી, અલ્લાહએ પ્રલયમાંથી બચાવી લીધી હતી. આ ઉપરાંત, 
કુર્ઓાનિ પછીના માનવવંશોને ફકત નૂહ અ.સ.ની સંતાન નહીં બલકે એ તમામ લોકોની સંતાન ઠરાવે છે જેમને 
અલ્લાહતઆલાએ તેમની સાથે હોડીમાં બેસાડયા હતાં. કટ કંટડર્પા#્હલઈડ (બનીઇસ્નાઈલ, આયત ૩) અને 
ટકંહપકડ#%: કડ? (સૂરઃ મર્યમ, આયત ૫૮) 

(૪૫) આ છે અસલ મોમિનનું વર્તન ! તે ભૌતિક જગતમાં કુદરતના નિયમોને અનુરૂપ બધી જ રીતો 
એવી રીતે અપનાવે છે જેવી રીતે દુનિયાના લોકો અપનાવે છે પરંતુ તેનો ભરોસો એ રીતો ઉપર નહીં બલકે અલ્લાહ 
ઉપર હોય છે અને તે સારી રીતે સમજે છે કે તેની કોઈ રીત ન તો યોગ્ય રીતે શરૂ થઈ શકે છે, ન તો યોગ્ય રીતે ચાલી 
શકે છે અને ન તો અંતિમ લક્ષ્ય સુધી પહોંચી શકે છે જયાં સુધી અલ્લાહતઆલાની કૃપા અને દયા સાથે ન હોય. 

(૪૬) જૂદી પર્વત કુર્દિસ્તાન વિસ્તારમાં ઇબ્નેઉમર ટાપુના ઉત્તર-પૂર્વ તરફ આવેલું છે. બાઇબલમાં આ 
હોડીના થોભવાની જગ્યા અરારાત જણાવવામાં આવી છે જે આર્મેનિયાના એક પર્વતનું નામ પણ છે અને એક 
પર્વતમાળાનું પણ. પર્વતમાળાના અર્થમાં જેને અરારાત કહેવામાં આવે છે તે આર્મેનિયાના ઉચ્ચ પ્રદેશથી શરૂ 
થઈને દક્ષિણમાં કુર્દિસ્તાન સુધી જાય છે અને જૂદી પર્વત આ જ પર્વતમાળાનો એક પર્વત છે જે આજે પણ જૂદીના 
નામથી જ પ્રખ્યાત છે. પ્રાચીન ઈતિહાસોમાં હોડીના થોભવાની આ જ જગ્યા જણાવવામાં આવી છે. એટલા 
માટે મસીહ અ.સ.ના ૨૫૦ વર્ષ પહેલાં બાબિલના (બેબીલોન) એક ધાર્મિક આગેવાન બેરાસુસે (૩૦5૫૬) 
પ્રાચીન કુલદાની રિવાયતોના આધારે તેના દેશનો જે ઇતિહાસ લખ્યો છે તેમાં એ નૂહની હોડીની થોભવાની 
જગ્યા જૂંદી જ બતાવે છે. એરીસ્ટોટલનો શિષ્ય એબીડેનુસ (700/4૦11૫૩) પણ તેના ઇતિહાસમાં આ વાતને 
સમર્થન આપે છે. આ ઉપરાંત તે તેના જમાનાનો અહેવાલ વણવે છે કે ઇરાકમાં ઘણાં લોકોની પાસે આ હોડીના 


ન 


ટુકડાં સુરક્ષિત છે જેમને તેઓ ઘોળીને રોગીઓને પીવડાવે છે . 


સરઃ હદ ૧૧ તકહીમલકઅનિ ર 
જોયે દ ૧૭૩ ૧૦૩ 


“2-7૬ ક 27 4૪૪2 


કિ ન હ્્કાછનગવઉક ઇ#હ-84 
હ 0૦૭ ,675457 જા 
*“2૮4477ક 27૮૪૭, 7 વ 
હ્ઝછ્ટડડ્ક્ઠ્દીઃડ 


નૂહે તેના માલિકને પોકાર્યો. કહ્યું “હે માલિક, મારો પુત્ર મારા પરિવારમાંથી છે અને તારો 

વાયદો સાચો છે” અને તું સૌ હાકેમોથી મોટો અને બહેતર હાકેમ છે.'”'” જવાબમાં કહેવામાં 

આવ્યું “હે નૂહ, તે તારા પરિવારના લોકોમાંથી નથી, તે તો એક બગડેલું કામ છે,“ તેથી તું એ 
વાતની મારી સમક્ષ વિનંતી ન કર જેની હકીકત 


આ પ્રલયકારી તોફાન કે જેનો અહીં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે, વિશ્વવ્યાપી હતો અથવા એ આ ખાસ 
વિસ્તારમાં આવ્યો હતો જયાં હઝરત નૂહ અ.સ.ની કોમ વસતી હતી ? આ એક એવો સવાલ છે જેનો ફેસલો 
આજ સુધી થયો નથી. ઇસ્નાઈલી રિવાયતોના આધારે સામાન્ય રીતે એવો ખ્યાલ પ્રવર્તે છે કે આ તોફાન સમગ્ર 
પૃથ્વી પર આવ્યો હતો. (“ઉત્પત્તિ” ૭:૧૮-૨૪). પરંતુ કુર્ઓાનમાં આ વાત કયાંય કહેવામાં આવી નથી. 


કુઅનિના ઇશારાઓ ઉપરથી એટલું તો જરૂર જણાય છે કે પાછળની માનવપેઢીઓ એ જ લોકોની સંતાન છે 


જેમને નૂહના તોફાનમાંથી બચાવી લેવામાં આવ્યા હતાં, પરંતુ આના ઉપરથી આ માની લેવું જરૂરી નથી કે 
તોફાન સમસ્ત પૃથ્વી પર આવ્યું હશે, કેમ કે આ વાત આ રીતે પણ સાચી હોઈ શકે કે એ સમય સુધી મનુષ્યની 
વસ્તી આ જ ભાગ પૂરતી સીમિત રહી હોય જયાં તોફાન આવ્યું હતું , અને તોફાન પછી જે પેઢીઓ જન્મી હોય તે 
ધીમે ધીમે તબક્કાવાર સમસ્ત દુનિયામાં ફેલાઈ ગઈ હોય. આ મંતવ્યને સમર્થન બે વસ્તુઓમાંથી મળે છે. એક 
આ કે, તાઇગ્રીસ અને યૂક્રેટિસની ભૂમિમાં તો એક પ્રચંડ તોફાનનો પુરાવો એતિહાસિક રિવાયતો માંથી, 
પુરાતત્ત્વના અવશેષોમાંથી અને પૃથ્વીના પડો ઉપરથી મળે છે, પરંતુ ધરતીના તમામ પ્રદેશોમાં આવો કોઈ 
પુરાવો મળતો નથી જેના ઉપરથી એક વિશ્વવ્યાપી તોફાનનો વિશ્વાસ કરી શકાય. બીજું આ કે પૃથ્વી ઉપરની 
મોટા ભાગની કોમોમાં એક મહાપ્રલયની રિવાયતો પ્રાચીન સમયથી પ્રચલિત છે, એટલે સુધી કે ઓસ્ટ્રેલિયા, 
અમેરિકા અને ન્યુગીની જેવાં દૂર દૂરના વિસ્તારોના પ્રાચીન વણનોમાં પણ આનો ઉલ્લેખ જોવા મળે છે. આના 
ઉપરથી એવું તારણ કાઢી શકાય કે કોઈ જમાનામાં આ બધી જ કોમોના પુરોગામીઓ એક જ વિસ્તારમાં વસતાં 
હશે જયાં આ તોફાન આવ્યું હતું, અને પછી જયારે તેમનો વંશ ધરતીના વિવિધ ભાગોમાં ફેલાઇ ગયો ત્યારે આ 
રિવાયતો તેમની સાથે ગઈ. (જુઓ સૂરઃ આ'રાફ, નોંધ ક્રમાંક ૪૭) . 

(૪૭) એટલે તેં વાયદો કર્યો હતો કે મારા કુટુંબીજનોને આ વિનાશમાંથી બચાવી લેશે, તો મારો પુત્ર 
પણ મારા પરિવારમાંથી જ છે, એટલા માટે તેને પણ બચાવી લે. 

(૪૮) એટલે કે તારો ફેંસલો જ અંતિમ ફેંસલો છે જેની ઉપર કોઈ અપીલ નથી. અને તું જે પણ ફેસલો 
કરે છે તદ્ન જ્ઞાન અને પૂર્ણ ન્યાયસાથે કરે છે. 

(૪૯) આ આવું જ છે જેમ કે કોઈ માણસના શરીરનું એક અંગ સડી ગયું હોય અને દાકતરે તેને કાપીને 


સરઃ હદ ૧૧ તકહીમલકઅનિ ર 
જોયે ૬૫ ૧૭2૩ ૧૦૩ 


૮૪૦ હકયાહ્ટડ#કહાવાદદાઈ)* પ૬ 


99૫૦ 


નૂહે 


તું નથી જાણતો, હું તને શિખામણ આપું છું કે તારી જાતને જાહિલ લોકો જેવી ન બનાવી લે. 
તરતજ અરજ કરી 


ફેંકી દેવાનો ફેંસલો કર્યો હોય. હવે એ રોગી દાતકરને કહે છે કે આ તો મારા શરીરનો એક ભાગ છે, તેને કેમ કાપો 
છો? અને દાક્તર તેના જવાબમાં કહે છે કે, આ તમારા શરીરનો ભાગ નથી કારણ કે તે સડી ગયો છે. આ 
જવાબનો અર્થ આ નહીં થાય કે હકીકતમાં એ સડેલું અંગ શરીર સાથે કોઈ સંબંધ ધરાવતું નથી બલકે આનો અર્થ 
ખરેખર આ થશે કે તમારા શરીર માટે જે અંગો જરૂરી છે તે સ્વસ્થ અને ઉપયોગી અંગો છે નહીં કે સડેલાં અંગો જે 
પોતે પણ કોઈ કામનાં ન હોય અને બાકીના શરીરને પણ બગાડનારાં હોય. એટલા માટે જે અંગ સડી ગયું છે તે હવે 
એ હેતુ માટે તમારા શરીરનો એક ભાગ રહયો નથી જેના માટે શરીરના અંગોનો સંબંધ જરૂરી હોય છે. બિલકુલ 
આવી જ રીતે એક સદાચારી પિતાને આ કહેવું કે આ પુત્ર તમારા પરિવારજનોમાંથી નથી કેમ કે નીતિમત્તા અને 
આચરણની દૃષ્ટિએ તે બગડી ગયેલો છે, આનો અર્થ આ નથી કે તેના પુત્ર હોવાની વાતનો ઇનકાર કરવામાં 
આવી રહ્યો છે, પરંતુ આનો અર્થ માત્ર આ જ છે કે આ બગડેલો માણસ તમારા સદાચારી પરિવારનો સભ્ય નથી. 
તે તમારા વંશીય કુટુંબનો એક સભ્ય ભલે હોય પરંતુ તમારા નૈતિક પરિવાર સાથે તેનો કોઈ સંબંધ નથી. અને 
આજે જે ફેસલો કરવામાં આવી રહયો છે તે વંશીય અથવા કોમી ઝગડાનો નથી કે એક વંશના લોકોને બચાવી 
લેવામાં આવે અને બીજા વંશના લોકોનો નાશ કરી દેવામાં આવે, બલકે આ કુક અને ઈમાનના ઝગડાનો ફેંસલો 
છે જેમાં ફકત સદાચારી લોકોને બચાવવામાં આવશે અને બગડેલા લોકોનો નાશ કરી દેવામાં આવશે. 

પુત્રને બગડેલું કામ કહીને બીજી એક મહત્ત્વની હકીકત તરફ પણ ધ્યાન દોરવામાં આવ્યું છે. બાહ્ય 
દૃષ્ટિથી જોતો માણસ સંતાનને માત્ર એટલા માટે ઉછેરે છે અને તેને ચાહે છે કે તે તેનું લોહી છે અથવા તેના પેટે 
જન્મેલી છે, ભલે પછી તે સદાચારી હોય કે દુરાચારી. પરંતુ મોમિનની નજર તો હકીકત ઉપર હોવી જોઈએ. . 
તેણે તો સંતાનને એ દષ્ટિએ જોવી જોઈએ કે આ કેટલાક માણસો છે જેમને અલ્લાહતઆલાએ કુદરતી રીતે મને 
સોપ્યાં છે કે જેથી તેમને ઊછેરીને અને કેળવણી આપીને એ હેતુ માટે તૈયાર કરૂં કે જેના માટે અલ્લાહે દુનિયામાં 
મનુષ્યને પેદા કર્યો છે. હવે જો તેના બધાં જ પ્રયાસો અને મહેનતો છતાં કોઈ માણસ, કે જે તેના ઘરમાં જન્મ્યો 
હતો, આ હેતુ માટે તૈયાર ન થઈ શકયો અને તેના એ માલિકનો જ વફાદાર સેવક ન બન્યો જેણે તેને મોમિન 
પિતાના હવાલે મૂકયો હતો તો તે પિતાએ એમ માનવું જોઈએ કે તેની બધી મહેનત અને પ્રયત્ન નક્કામા ગયાં, 
ત્યારપછી કોઈ કારણ નથી કે આવી સંતાનની સાથે તેનો કોઈ દિલનો લગાવ હોય. 

પછી જયારે આ મામલો સંતાન જેવી સૌથી પ્રિય વસ્તુ સાથે છે ત્યારે બીજા સગાસંબંધીઓ વિષે એક 
મોમિનનું દષ્ટિકોણ શું હોઈ શકે તે સ્પષ્ટ છે. ઈમાન એક વૈચારિક અને નૈતિક ગુણ છે. મોમિન આ જ ગુણના 
કારણે મોમિન કહેવાય છે. બીજા માણસોની સાથે મોમિન હોવાની હેસિયતથી તેનો કોઈ સંબંધ નૈતિક અને 
ઈમાની સંબંધ સિવાય નથી. શારીરિક દષ્ટિએ સગાવહાલાં જો આ ગુણમાં તેની સાથે સામેલ હોય તો ચોક્કસ 
તેઓ તેના સગાં છે, પરંતુ જો તેમની અંદર આ ગુણ ન હોય તો મોમિન માત્ર શારીરિક સંબંધોની સીમા સુધી 
તેમની સાથે સંબંધ રાખશે, તેનો દિલી અને આત્મિક સંબંધ તેમની સાથે હોઈ ન શકે. અને જો ઈમાન અને કુફ્રના 
ઝગડામાં તેઓ મોમિનની સામે પડે તો તેના માટે તે અજાણ્યા કાફિરસમાન હશે. 


સૂરઃ હૂદ ૧૧ તફહીમુલકુઅનિ ર 
2 ક જજ! સિ ડિ ની ઠું 1.2 
7 |2 ૩] આ કક હું 7% 2૬ 

ટ ક; દ્વિ ક યી («૮ દ્ર ત પ ન 
પ્ર 
65-૩-૨9 ડડ હુ 4 કર્ક 
5-9, ૧-૭૮ 1 જુ ત્વં ક 2 «દ્વ નૈ 

ધિ દ 
હ્*દ્રપ | હહ નિ ૩ હ ક 
7 ક્વ ડત્રડ્શ 279૮2 જયા ત -, કઝ 
ક જ કકક 
હહા્ક હ્ગ પહન ડઝ હન પક 
“હે મારા માલિક, ક તારું રક્ષણ માગુ છું આનાથી એ વસ્તુ તારી પાસે માગુ જેનું મને જ્ઞાન નથી. 
જો તેં મને માફ ન કર્યો અને દયાન કરી તો હુંબરબાદ થઈજઈશ.””* 

હુકમ થયો “હે નૂહ ઊતરી જા, ' અમારા તરફથી સલામતી અને બરકતો છે તારી ઉપર 


તથા એ જૂથો ઉપર જે તારી સાથે છે, અને કેટલાક જૂથો એવાં પણ છે જેમને અમે નિશ્ચિત સમય 
સુધી જીવનસામગ્રી આપીશું પછી તેમની ઉપર અમારા તરફથી પીડાકારી આફત પહોંચશે.” 


“કન 


હે મુહમ્મદ, આ ગેબની ખબરો છે જે અમે તમારી તરફ વહી કરી રહ્યાં છીએ. આ અગાઉ 


નૂ 


ન તો તમે તેમને જાણતા હતાં 


(૫૦) આ કથનને જોઈને કોઈ માણસ આ અનુમાન ન કરે કે હઝરત નૂહ અ.સ.માં ઈમાનના હાદની 
કમી હતી અથવા તેમના ઈમાનમાં અજ્ઞાનનો કોઈ અંશ હતો. અસલ વાત આ છે કે નબીઓ પણ માણસો જ 
હોય છે , અને કોઈપણ માણસ એટલો સમર્થ હોતો નથી કે હંમેશાં એ ઉચ્ચતમ માપદંડના શિખર ઉપર કાયમ રહે 
જે મોમિન માટે નકકી કરવામાં આવ્યો છે. ઘણી વખત કોઈ નાજુક માનસિક પ્રસંગે નબી જેવો ઉચ્ચ અને શ્રેષ્ઠ 
માણસ પણ થોડીવાર માટે પોતાની માનવસહજ નબળાઈ હેઠળ આવી જાય છે. પરંતુ જેવું તેને આ વાતનું ભાન 
થાય છે, અથવા અલ્લાહતઆલા તરફથી ધ્યાન દોરવામાં આવે છે કે તેનું આ પગલું નક્કી કરેલા ધોરણથી નીચે 
જઈ રહયું છે ત્યારે તે તરત જ તોબા કરે છે અને પોતાની ભૂલને સુધારી લેવામાં એક ક્ષણની પણ વાર લગાડતો 
નથી. હઝરત નૂહ અ.સ.ની નૈતિક ઉચ્ચતાનો આના કરતાં વધારે મોટો પુરાવો બીજો કયો હોઈ શકે કે હમણાં જ 
જે યુવાન પુત્ર તેની આંખોની સામે ડૂબી ગયો છે અને તેના દશ્યથી તેનું હૃદય દ્રવી ઊઠયું છે પણ જયારે 
અલ્લાહતઆલા તેને ચેતવે છે કે જે પુત્રે સત્યને છોડીને અસત્યનો સાથ આપ્યો તેને માત્ર એટલા જ માટે પોતાનો 
માનવો કે તે તારા નુત્ફા-વીર્ય-માંથી જન્મ્યો છે ફકત એક અજ્ઞાનની લાગણી છે ત્યારે તે તરત જ પોતાના 
હૃદયના ઘાની અવગણના કરીને એ વિચારશૈલી તરફ પાછા આવી જાય છે જે ઇસ્લામનો તકાદો છે . 

(૫૧) નૂહ અ.સ.ના પુત્રનો આ કિસ્સો વર્ણવીને અલ્લાહતઆલાએ ખૂબ જ અસરકારક રીતે આ 


હ” 


જણાવ્યું છે કે તેનો ન્યાય કેટલો નિષ્પક્ષ અને તેનો નિર્ણય કેવો સચોટ હોય છે. મક્કાના મુશ્રિકો એમ માનતા 


ડઝ 2595 
ર હ 514 ઇટ,061* 1395 
મક રઝ 59૯ ડી 
ગ રક5૦હકઝડહઉઈડ 


ન તો તમારી કોમ. પછી ધૈર્ય રાખો. અંતિમ પરિણામ સંયમી લોકોના પક્ષમાં છે.” (રુકૂઅ ૪) 

અને આદની તરફ અમે તેમના ભાઈ હૂદને મોકલ્યો. તેણે કહ્યુ “હે મારી કોમના 
ભાઈઓ, અલ્લાહની બંદગી કરો, તેના સિવાય તમારો કોઈ ખુદા નથી. તમે માત્ર જૂઠ ઘડી રાખ્યાં 
છે.''હે કોમના ભાઈઓ, આ કામ માટે હું તમારી પાસેથી કોઈ વળતર માગતો નથી, મારૂં વળતર 
તો તેના શિરે છે જેણે મને પેદા કર્યો છે, શું તમે બુદ્ધિનો જરા પણ ઉપયોગ કરતાં નથી ?”“ અને હે 
મારી કોમના લોકો, તમારા માલિક પાસે માફી માગો, પછી 


હતાં કે અમે ભલે ગમે તેવાં કામ કરીએ પરંતુ અમારી ઉપર ખુદાનો પ્રકોપ ઊતરી શકતો નથી કારણ કે અમે 


હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ.ના વંશજ છીએ તથા ફલાણાં ફલાણાં દેવી-દેવતાઓની સાથે જોડાયેલાં છીએ. 
યહૂદીઓ અને ખ્રિસ્તીઓના પણ આવાં જ કેટલાક અનુમાન હતાં, અને છે અને આવા ઘણાં ખોટું કરનારા 
મુસલમાનો પણ છે જે આ પ્રકારના મિથ્યા ભરોસાઓ ઉપર આધાર રાખી રહ્યાં છે કે અમે ફલાણાં સંતના વંશજ 
છીએ અને ફલાણાં સંતનો પાલવ અમે પકડેલો છે. તેમની ભલામણ અમને ખુદાના ન્યાયથી બચાવી લેશે. પરંતુ 
અહીં આ દશ્ય દેખાડવામાં આવ્યું છે કેએક મહાન પયગમ્બર તેની આંખોની સામે તેના કાળજાના કટકાને ડૂબતાં 
જુએ છે અને વ્યાકુળ બનીને પુત્રની માફી માટે દરખાસ્ત કરે છે, પરંતુ ખુદાઈ દરબારમાં ઊલટાનો આના માટે 
ઠપકો મળે છે અને પિતાની પયગમ્બરી પણ એક દુરાચારી પુત્રને સજાથી બચાવી શકતી નથી. 

(પર) એટલે કે એ પર્વતમાંથી કે જેની ઉપર હોડી થોભી હતી. 

(૫૩) એટલે કે જેવી રીતે નૂહ અ.સ. અને તેમના સાથીદારોનો જ અંતે વિજય થયો એવી જ રીતે 
તમારો અને તમારા સાથીદારોનો પણ વિજય થશે. ખુદાનો કાનૂન આ જ છે કે કામની શરૂઆતમાં સત્યના 
દુશ્મનો ભલે ગમે તેટલા સફળ થાય પરંતુ છેવટની સફળતા માત્ર એ લોકોના ભાગે જ આવે છે જે ખુદાથી ડરીને 
આચાર અને વિચારના ખોટા માર્ગોથી બચીને સાચા હેતુ માટે કામ કરે છે. એટલા માટે અત્યારે જે મુસીબતો 
અને મુશ્કેલીઓમાંથી તમે પસાર થઈ રહયાં છો, જે અડચણોનો સામનો કરી રહ્યાં છો તેમજ તમારા સંદેશને 
કચડી નાખવા માટે તમારા વિરોધીઓને દેખીતી રીતે જે સફળતા મળતી દેખાય છે તે જોઈને તમે તિરાશ ન 
થાઓ બલકે હિંમત અને ધીરજ રાખીને તમારૂં કામ કર્યેજાઓ.. 

(૫૪) સૂરઃ આ'રાફનાપ મા રુકૂઅની નોંધો નજર સામે રાખો. 


સૂરઃ હૂદ ૧૧ તફહીમુલકુઅનિ ર 


દત દ્વ ||૮9 ક». ક” ફન 
308 કહ દ્રઝ ક. 
«૪221 


ક ક... 22 પ 
25 છે ડઝ 


તેની તરફ ળો તે ક] ઉપર આકાશનાં મુખ ખોલી દેશે અને તમારી હાલની શક્તિમાં 
૧ ૫૭ 


વધારાની શક્તિનો ઉમેરો કરી દેશે.” ગુનેગારોની જેમ મોઢું નફેરવો.”” 
તેમણે જવાબ આપ્યો “હે હૂદ, તું અમારી પાસે કોઈ સ્પષ્ટ ગવાહી લઈને આવ્યો નથી.“ અને 


(૫૫) એટલે કે એ બધાં જ બીજા ખુદાઓ કે જેમની તમે પૂજા-અર્ચના કરી રહ્યાં છો વાસ્તવમાં કોઈ 
પ્રકારના ખુદાઈ ગુણો તથા શકિતઓ ધરાવતાં નથી. પૂજા-અર્ચનાનો કોઈ હક્ક તેમને મળેલો નથી. તમે 
બિનજરૂરી રીતે જ તેમને પૂજય બનાવી લીધેલાં છે અને કારણ વિના તેમની પાસેથી મનોકામનાઓ પૂરી થવાની 
આશા રાખીને બેઠાં છો. 

(૫૬) આ ખૂબ જ અર્થસભર કથન છે જેમાં એક મોટી દલીલ આવરી લેવામાં આવી છે. આનો અર્થ 
આ છે કે મારી વાતને જે રીતે ઉપરછલ્લી રીતે તમે અવગણી રહ્યાં છો અને તેની ઉપર ગંભીરતાપૂર્વક વિચારતાં 
નથી તે આ વાતની દલીલ છે કે તમે લોકો બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરતાં નથી, નહીં તો જો તમે બુદ્ધિનો ઉપયોગ 
કરનારાં હોત તો ચોક્કસ વિચાર કર્યો હોત કે જે માણસ પોતાના કોઈ પણ સ્વાર્થ વિના સંદેશ ફેલાવવાની તેમજ 
ઉપદેશ અને શિખામણની આ બધી તકલીફો વેઠી રહ્યો છે, જેની આ દોડધામમાં તમે કોઈ અંગત અથવા 
કૌટુંબિક હિતની કોઈ મિલાવટ જોઈ શકતાં નથી તે જરૂર પોતાની પાસે વિશ્વાસ અને ભરોસાનો કોઈ એવો 
આધાર તેમજ અંતરાત્માના સંતોષનું કોઈ એવું કારણ ધરાવે છે જેના આધારે તેણે તેનો બધો જ આરામ છોડીને, 
તેની દુનિયા બનાવવાની ચિંતાથી બેપરવા બનીને, પોતાની જાતને આ જોખમમાં નાખી છે કે સૈકાઓથી જામેલી 
પડેલી અને પ્રચલિત માન્યતાઓ , રીતિરિવાજો અને જીવનશૈલીની વિરૂદ્ધ અવાજ ઉઠાવે અને તેના બદલામાં 
દુનિયાઆખીની દુશ્મનાવટ વહોરી લે. આવા માણસની વાત કમસેકમ એટલી તો હળવી ન હોઈ શકે કે 
સમજયા વિચાર્યા વિના તેની અવગણના કરી દેવામાં આવે અને તેની ઉપર ગંભીર ચિંતન-મનન કરવાની 
સહેજ પણ તકલીફ મગજને આપવામાં ન આવે. 

(૫૭) આ એ જ વાત છે જે પહેલા રુકૂઅમાં મુહમ્મદ સ.અ.વ. પાસે કહેવડાવવામાં આવી હતી કે 
“તમારા માલિકની માફી માગો અને તેની તરફ પાછા આવો તો તે તમને ઉત્તમ જીવનની સામગ્રી આપશે.” 
આના ઉપરથી જણાયું કે આખિરતમાં જ નહીં પરંતુ આ દુનિયામાં પણ કોમોના ભાગ્યની ચડતી અને પડતી નેતિક 
આધારો ઉપર જ થતી હોય છે. અલ્લાહતઆલા આ દુનિયા ઉપર જે શાસન ચલાવી રહ્યો છે તે નૈતિક સિદ્ધાંતો 
ઉપર આધારિત છે નહીં કે એ ભૌતિક નિયમો ઉપર જે નૈતિક ભલાઈ અને બુરાઈનો ભેદ ધરાવતાં ન હોય. આ 
વાત ઘણી જગ્યાએ કુર્અાનમાં કહેવામાં આવી છે કે જયારે એક કોમની પાસે નબી મારફતે ખુદાનો પયગામ પહોચે 
છે ત્યારે તેનું ભાગ્ય એ પયગામની સાથે જોડાઈ જાય છે. જ્યારે તે તેને સ્વીકારી કરી લે ત્યારે અલ્લાહતઆલા 
તેની ઉપર તેની નિયામતો અને બરકતોના દ્વાર ખોલી નાખે છે. જ્યારે તે રદ કરી દે છે ત્યારે તેનો નાશ કરી 
દેવામાં આવે છે. આ જાણે કે એક જોગવાઈ છે એ નેતિક કાનૂનની જે મુજબ અલ્લાહતઆલા મનુષ્યની સાથે 


સૂરઃ હૂદ ૧૧ તફહીમુલકુઅન ર 


૭% 8 


ષે 


તિ 4૭5“. દ્વ («૯ ઇડ 
%બ૭#બ જ“અ્5% ઝ્ક્્ક્ડ 


નથી. અમે તો આ માનીએ છીએ કે તારી ઉપર અમારાખુદાઓમાંથી કોઈનો શ્રાપ લાગેલો છે.'”” 
હૂંદે કહ્યું “હું અલ્લાહની ગવાહી રજૂ કરું છું.“ અને તમે સાક્ષી રહો કે આ જે અલ્લાહના 
સિવાય બીજાંને તમે ખુદાઈમાં ભાગીદાર ઠરાવી રાખેલાં છે આનાથી હું નારાજ છું.“ તમે બધાં જ 
ભેગા મળીને મારી વિરુદ્ધ તમારી ચાલમાં કસર ન રાખો અને મને જરાય મહેતલ ન આપો,” મારો 
ભરોસો અલ્લાહ ઉપર છે જે મારો પણ માલિક છે અને તમારો માલિક પણ. કોઈ પ્રાણી આવું નથી 
જેની ચોટલી તેના હાથમાં ન હોય. નિઃશંક મારો માલિક સીધા 
મામલો કરી રહ્યો છે. આવી જ રીતે આ કાનૂનની એક જોગવાઈ આ પણ છે કે જે કોમ દુનિયાની સમૃદ્ધિથી 
છેતરાઈને જોરજુલમ અને ગુનાના માર્ગો ઉપર ચાલી નીકળે છે તેનો અંત વિનાશ છે. પરંતુ બરાબર એ વખતે કે 
જયારે તે પોતાના આ બૂરા અંજામની તરફ ઝડપથી જઈ રહી હોય ત્યારે જો તે પોતાની ભૂલનો અહેસાસ કરી લે 
અને નાફરમાની છોડીને ખુદાની બંદગી તરફ પાછી વળે ત્યારે તેનું ભાગ્ય પલટાઈ જાય છે, તેની કામ કરવાની 
મુદતમાં વધારો કરી દેવામાં આવે છે અને ભવિષ્યમાં તેના માટે સજાને બદલે ઇનામ, પ્રગતિ તથા સફળતાનો 
ફેંસલો લખી દેવામાં આવે છે. 


ગે 


(૫૮) એટલે કે એવી કોઈ ખુલ્લી નિશાની અથવા એવી કોઈ સ્પષ્ટ દલીલ કે જેનાથી અમે કોઈ પણ 
શંકા વિના જાણી લઈએ કે અલ્લાહે તને મોકલ્યો છે અને જે વાત તું રજૂકરી રહ્યો છે તે સત્ય છે. 

(૫૯) એટલે કે તેં કોઈ દેવી કે દેવતા અથવા તો કોઈ સંતના સ્થાનક ઉપર કોઈ અપમાનજનક વાત કરી 
હશે જેનું નુકસાન તું ભોગવી રહ્યો છે કે ગમે તેમ બોલવા માંડયો છે અને એ જ વસ્તીઓ કે જેમાં ગઇકાલે તું માન 
અને આદરની સાથે રહેતો હતો ત્યાં આજે ગાળો અને પથ્થરો વડે તારૂં સ્વાગત થઈ રહ્યું છે. 

(૬૦) એટલે કે તમે કહો છો કે હું કોઈ સાક્ષી લઈને આવ્યો નથી, જો કે નાની નાની સાક્ષીઓ રજૂ 
કરવાને બદલે હું તો સૌથી મોટી સાક્ષી એ ખુદાની રજૂ કરી રહ્યો છું જે તેની સમગ્ર ખુદાઈની સાથે સૃષ્ટિના દરેક 


ખૂણાં અને દરેક પ્રગટ રૂપમાં એ વાતની સાક્ષી આપી રહ્યો છે કે જે સત્યો મે તમને જણાવ્યાં છે તે તદન સત્ય છે, 


સૂરઃ હૂદ ૧૧ તફહીમુલકુઅન ર 


2૮,24૮ 


૫58199 હા49 2554 ૭55 -4 
નદ્હ્ઝબ્જી 7 ક ક 


(૬56% જાતિ લિત ૧2 4 ૪ શક 


ન હાઈ 


«કવા 


વતા ૪ 5111 “24 3 મિ, 


““૯-ઝ્લ્ઝ*» પ'પડકક્ઝ્ક્નન્ડન 


થર 


ક 27,2.2772» 


પ 1 27 78&* 
29-59 ગટુ છગ્ક્ક્ક ૩૭૭. 


દિ (64% 6 ૮₹1૬૮ 


રી | ન્‍% કદડઝપડ) ઝક! કકક 4૦૫4 


દ્વ ક 


માર્ગ ઉપર છે.“ જો તમે મોઢું ફેરવતાં હોવ તો ફેરવી લો. જે સંદેશ આપીને મને તમારી પાસે 
મોકલવામાં આવ્યો હતો તે હું તમને પહોચાડી ચુક્યોછું છું. હવે મારો માલિક તમારી જગ્યાએ બીજી 
કોમને ઊઠાવશે અને તમે તેનું કંઈ બગાડી શકશો નહીં.“ નિઃશંક મારો માલિક દરેક વસ્તુ ઉપર 
દેખરેખ રાખનાર છે.” 

પછી જ્યારે અમારો હુકમ આવી ગયો ત્યારે અમે અમારી કૃપાથી હૂદ અને એ લોકોને કે જે 
તેની સાથે ઈમાન લાવ્યા હતાં છુટકારો આપી દીધો અને એક ભારે આફતથી તેમને બચાવી લીધાં. 

આ છે આદ, તેમના માલિકની આયતોનો તેમણે ઈનકાર કર્યો, તેના પયગમ્બરોની વાત ન 
માની,“ અને દરેક જોરાવર સત્યના દુશ્મનનું અનુસરણ કરતા રહ્યાં. છેવટે આ દુનિયામાં પણ 
તેમની ઉપર ફિટકાર પડી અને કયામતના દિવસે પણ. 
તેમાં જૂઠનો અંશ સુદ્ધાં નથી, અને જે ખ્યાલો તમે કાયમ કરેલાં છે તે બિલકુલ ઉપજાવી કાઢેલાં છે , સચ્ચાઈનો 
તેમાં અંશમાત્ર પણ નથી. 

(૬૧) આ તેમની આ વાતનો જવાબ છે કે તારા કહેવાથી અમે અમારા ખુદાઓને છોડી દેવા માટે તૈયાર 
નથી. કહ્યું:મારો પણ આ ફેસલો સાંભળી લો કે તમારા આ ખુદાઓ સાથે મારો કોઈ સંબંધ નથી. 

(૬ર) આ તેમના આ કથનનો જવાબ છે કે અમારા દેવી-દેવતાઓનો તને શ્રાપ લાગ્યો છે. 
(સરખામણી માટેજુઓ, સૂરઃયૂનુસ, આયત ૭૧). 

(૬૩) એટલે કે તે જે કંઈ કરે છે સાચું કરે છે. તેનું દરેક કામ સીધું છે . તેને ત્યાં અંધેર નગરી નથી પરંતુ તે 
તદ્ન સત્ય અને ન્યાય સાથે ખુદાઈ ચલાવી રહ્યો છે. આ કોઈ રીતે શકય નથી કે તમે ગુમરાહ અને દુરાચારી હોવ 
અને છતાં સફળતા પામો અને હું સત્યનિષ્ઠ અને સદાચારી હોઉ છતાં ખોટમાં રહું. 


સૂરઃ હૂદ ૧૧ તફહીમુલકુઅન ર 


દન નાક લાની ઝી 
39 1 
ઝડ ઝડ 


ય દ 25 48.»92-»[2ડઝ 29 
ર ઈ પ “દ્ર ક કન કી 89 ક ક ક૦ ડર 
સાંભળો ! આદે તેમના માલિક સાથે કુફ્ર કર્યું. સાંભળો ! દૂર ફેંકી દેવામાં આવ્યાં આદ, હૂદની 
કોમના લોકો. (રુકૂઅ ૫) 

અને સમૂદ તરફ અમે તેમના ભાઈ સાલેહને મોકલ્યો.“ તેણે કહ્યું “હે મારી કોમના લોકો, 
અલ્લાહની બંદગી કરો, તેના સિવાય તમારો બીજો કોઈ ખુદા નથી. એ જ છે જેણે તમને ધરતીમાંથી 


પેદા કર્યા છે અને અહીં તમને વસાવ્યાં છે.“ તેથી તમે તેની પાસે માકી માગો“ અને તેની તરફ પાછા 


આવી જાઓ, નિઃશંક મારો માલિક નજીક છે અને તે દુઆઓનો જવાબ આપનાર છે.” 


(૬૪) આ તેમની આ વાતનો જવાબ છે કે અમે તારી ઉપર ઈમાન લાવવાના નથી. 

(૬૫) જો કે તેમની પાસે એક જ પયગમ્બર આવ્યો હતો પરંતુ જે વસ્તુ તરફ તેણે બોલાવ્યા હતાં તે એજ 
એક સંદેશ હતો જે હંમેશાં દરેક જમાનામાં અને દરેક કોમમાં ખુદાના પયગમ્બરો આપતા રહ્યાં છે એટલા જ માટે 
એક પયગમ્બરની વાત નહીં માનવાને તમામ પયગમ્બરોની નાફરમાની ઠરાવવામાં આવી. 

(૬૬) સૂરઃ આ'રાફનારુકૂઅ ૧૦ ની નોંધો નજરસમક્ષ રાખવી. 

(૬૭) આ એ દાવાની દલીલ છે જે પહેલા કથનમાં કરવામાં આવ્યો હતો કે અલ્લાહ સિવાય તમારો 
કોઈ ખુદા અને કોઈ સાચો ઉપાસ્ય નથી. મુશ્રિકો પોતે પણ આ વાત સ્વીકારતા હતાં કે તેમનો સર્જનહાર 
અલ્લાહ જ છે. આ જ સ્વીકૃત સત્ય ઉપર દલીલનો આધાર રાખીને હઝરત સાલેહ અ.સ.તેમને સમજાવે છે કે 
જયારે તે અલ્લાહ જ છે કે જેણે ધરતીના નિર્જીવ પદાર્થોના સંયોજન દ્વારા તમને આ માનવ અસ્તિત્વ એનાયત 
કર્યું અને તે પણ અલ્લાહ જ છે જેણે ધરતીમાં તમને વસાવ્યાં તો પછી અલ્લાહ સિવાય ખુદાઈ બીજા કોની હોઈ 
શકે અને બીજાંને આ હક્ક કેવી રીતે મળી શકે કે તમે તેમની બંદગી અને પૂજા કરો? 

(૬૮) એટલે કે અત્યાર સુધી જે તમે બીજાંની પૂજા કરતા રહ્યાં છો તે અપરાધ માટે તમે તમારા 
માલિકની માફી માગો. 

(૬૯) મુશ્રિકોની આ એક બહુ મોટી ગેરસમજનું ખંડન છે જે સામાન્ય રીતે એ બધાંમાં જોવા મળે છે અને 
એ મહત્ત્વના કારણોમાંથી એક કારણ છે જેણે દરેક જમાનામાં માનવીને શિકમાં નાખ્યો છે. આ લોકો અલ્લાહને 
તેમના રાજા-મહારાજાઓ અને બાદશાહોની જેમ કલ્પે છે જે પ્રજાથી દૂર તેમના મહેલોમાં એશઆરામ સાથે રહે 
છે, જેમના દરબાર સુધી સામાન્ય પ્રજામાંથી કોઈ પહોચી શકતું નથી, જેમની હજૃરમાં કોઈ દરખાસ્ત પહોચાડવી 


સરઃ હદ ૧૧ તકહીમલકઅનિ ર 
વ ૬૫ ૧૭2૩ ૧૦૩ 


12401 ૪ 
ફર 


દિ દ્ર 
કિ દિ 0 7 12૮૮! હ પ હડ ક 4 
હા “હ 5 હતા 


તેમણે મ. “હે સાલેહ, આની પહેલાં જ અમારી અંદર એવો માણસ હતો જેની પાસેથી મોટી 
અપેક્ષાઓ જોડાયેલી હતી.” શું તું અમને એ ખુદાઓની પૂજાથી રોકવા માગે છે જેની પૂજા અમારા 


હોય તો નિક્ટવર્તી દરબારીઓમાંથી કોઈનો પણ આશરો લેવો પડે છે અને પછી જો સદ્ભાગ્યે કોઈની દરખાસ્ત 
તેના ઊંચા મહેલ સુધી પહોંચી પણ જાય છે ત્યારે તેમના ખુદાઈ અભિમાનને આ ગમતું નથી કે પોતે તેનો જવાબ 
આપે, બલકે જવાબ આપવાનું કામ નિકટવર્તી દરબારીઓમાંથી કોઈને સોપી દેવામાં આવે છે. આ ખોટી 
ધારણાના કારણે આ લોકો આવું માને છે અને ચાલાક લોકોએ તેમને એવું ઠસાવવાનો પ્રયત્ન પણ કર્યો છે કે 
અલ્લાહતઆલાહનો પવિત્ર દરબાર સામાન્ય લોકોની પહોંચથી ઘણો દૂર છે. તેના દરબાર સુધી કોઈ સામાન્ય 
માણસની પહોંચ કેવી રીતે થઈ શકે. ત્યાં સુધી દુઆઓનું પહોચવું તેમજ તેમનો જવાબ મળવો કોઈ પણ રીતે 
શકય બની શકતું નથી જયાં સુધી પવિત્ર આત્માઓના માધ્યમની મદદ લેવામાં ન આવે અને એ ધાર્મિક પદ 
ધરાવતા લોકોની સેવાઓ મેળવવામાં ન આવે જે ઉપર સુધી ભેટો, ચઢાવા, તથા અરજીઓ પહોંચાડવાની રીત 
જાણે છે. આ જ એ ગેરસમજ છે જેણે બંદા અને ખુદાની વચ્ચે અનેક નાના-મોટા ખુદાઓ અને 
ભલામણકત ઓની એક જબરજસ્ત ભીડ ઊભી કરી દીધી અને તેની સાથે મહંતાઈ (210511100૧) ની એ 
વ્યવસ્થા ઊભી કરી જેના માધ્યમ વિના જહાલતકાળના ધર્મોના અનુયાયીઓ જન્મથી માંડીને મૃત્યુ સુધી તેમની 
કોઈ ધાર્મિક વિધિ પણ કરી શકતાં નથી. 

હઝરત સાલેહ અ.સ. જહાલતકાળના આ સમગ્ર જાદુને ફકત બે જ શબ્દો વડે તોડી નાખે છે. એક આ કે 
અલ્લાહ નજીક છે. બીજું આ કે તે દુઆઓનો જવાબ આપનાર છે. એટલે કે તમારો આ ખ્યાલ પણ ખોટો છે કે 
તે તમારાથી દૂર છે અને એ પણ ખોટો છે કે તમે સીધેસીધા તેને પોકારીને તમારી દુઆઓનો જવાબ મેળવી 
શકતાં નથી. તે જો કે ખૂબ જ બુલંદ અને ઉચ્ચ છે તેમ છતાં તે તમારાથી ખૂબ જ નજીક છે. તમારામાંથી દરેકેદરેક 
માણસ પોતાની નજીક જ તેને પામી શકે છે, તેની સાથે ધીમે ધીમે બોલીને વાત કરી શકે છે, એકાંત અને ભીડ 
બશ્નેમાં, જાહેરમાં પણ અને છૂપી રીતે પણ તેની અરજીઓ જાતે તેની સમક્ષ રજૂ કરી શકે છે. અને બીજું, તે 
સીધેસીધો તેના દરેક બંદાની દુઆઓનો જવાબ જાતે આપે છે. તેથી જયારે આ જગતના સુલતાનનો 
દરબારેઆમ ચોવીસે કલાક દરેક માણસ માટેખુલ્લી છે અને દરેક માણસની નજીક જ તે મોજૂદ છે ત્યારે તમે આ 
કઈ મૂર્ખામીમાં પડયાં છો કે તેના માટે માધ્યમો અને વચેટિયાઓ શોધતાં ફરો છો. (આ ઉપરાંત જુઓ, સૂરઃ 
બકરહની નોંધ ક્રમાંક૧૮૮). 

(૭૦) એટલે કે તમારી હોશિયારી, ચાતુર્ય, સમજદારી, ગંભીરતા અને ઠરેલપણું તથા આબરૂદાર 
વ્યકિતત્વને જોઈને અમે એવી આશાઓ રાખીને બેઠા હતાં કે મોટા માણસ બનશો. પોતાની દુનિયા પણ સરસ 
બનાવશો અને અમને પણ બીજી કોમો અને કબીલાઓની સામે તમારી અક્કલમંદીનો લાભ ઊઠાવવાનો મોકો 
મળશે. પરંતુ તમે તો આ તૌહીદ અને આખિરતનો નવો રાગ લલકારીને અમારી બધી જ આશાઓ ઉપર પાણી 
ફેરવી દીધું. યાદ રહે કે કંઈક આવા જ વિચારો મુહમ્મદ સ.અ.વ. વિષે આપની કોમના લોકોમાં પણ જોવા 
મળતા હતાં. તે પણ નબૂૃવ્વતની પહેલાં આપની ઉત્કૃષ્ટ લાયકાતોનો એકરાર કરતા હતાં અને એમ માનતા હતાં 
કે આ માણસ ઘણો મોટો વેપારી બનશે અને તેની હોશિયારીના કારણે આપણને પણ ઘણો ફાયદો પહોચશે. 


સૂરઃ હૂદ ૧૧ તફહીમુલકુઅનિ ર 


“2૮ 2*₹9 22.4 


ઝ*૯૫૪ 


ક. ન ક્‌ 


બાપદાદા કરતા હતાં ?* તું જે રીત તરફ અમને બોલાવી રહ્યો છે તેના વિષે અમને ભારે શંકા 
છે જેણે અમને મૂંઝવણમાં નાખી દીધેલાં છે.” 

સાલેહે કહ્યું, “હે મારી કોમના ભાઈઓ, તમે જરા આ વાત ઉપર પણ વિચાર કર્યો કે જો 
હું મારા માલિક તરફથી એક સ્પષ્ટ ગવાહી ધરાવતો હતો, અને પછી તેણે તેની કૃપાથી પણ 
મને નવાજી દીધો તો આના પછી અલ્લાહની પકડથી મને કોણ બચાવશે જો હું તેની નાફરમાની 
કરું? તમે મારા શું કામ આવી શકો છો સિવાય કે મને હજી વધારે 


પરંતુ જયારે તેમની અપેક્ષાઓ વિરૂદ્ધ નબી સ.અ.વ. એ તૌહીદ, આખિરત અને નૈતિક ગુણો તરફ બોલાવવાનું 
શરૂ કર્યું ત્યારે એ લોકો ખૂબ જ નિરાશ થયાં. એટલું જ નહીં બલકે નારાજ થઈને કહેવા લાગ્યાં કે કેવો સરસ 
કામનો માણસ હતો, ખુદા જાણે તેને શું ધુન લાગી ગઈ કે પોતાનું જીવન પણ બરબાદ કરી નાખ્યું અને આપણી 
આશાઓ ઉપર પણ પાણી ફેરવીદીધું. 

(૭૧) આ જાણે કે દલીલ છે આ વાતની કે આ ખુદાઓ શા માટે પૂજાના હક્કદાર છે અને તેમની પૂજા 
શા માટે થતી રહેવી જોઈએ. અહીં જહાલત અને ઇસ્લામની દલીલ શૈલી વચ્ચેનો તફાવત સ્પષ્ટપણે દેખાઈ 
આવે છે. હઝરત સાલેહ અ.સ.એ કહયું હતું કે, અલ્લાહ સિવાય કોઈ સાચો ખુદા નથી અને તેના માટે આ 
દલીલ આપી હતી કે અલ્લાહે જ તમને પેદા કર્યા અને પછી ધરતી ઉપર વસાવ્યાં છે. આના જવાબમાં તેમની 
મુશ્રિક કોમ કહે છે કે, અમારા આ ખુદાઓ પણ પૂજાના હક્કદાર છે અને તેમની પૂજા છોડી દઈ શકાય નહીં કેમ કે 
પૂર્વજોના વખતથી તેમની પૂજા થતી આવી છે. પરંતુ પરંપરાઓને શું એટલા માટે વળગી રહેવું જોઈએ કે 
આરંભમાં કોઈ મૂર્ખ માણસે એ રિવાજ શરૂ કર્યો હતો અને હવે એ પરંપરાને જાળવી રાખવા માટેની તાર્કિક 
દલીલ આના સિવાય કોઈ નથી કે ઘણાં લાંબા સમયથી આ વસ્તુ ચાલી આવે છે? 

(૭ર) આ શંકા અને આ બેચેની કઈ બાબતમાં હતી તેનો કોઈ ખુલાસો અહીં કરવામાં આવ્યો નથી. આનું 
કારણ આ છે કે બેચેન તો બધાં જ બની ગયા હતાં પરંતુ આ બેચેની એક અલગ પ્રકારની હતી કે સત્યના સંદેશના 
લક્ષણોમાંથી એક લક્ષણ આ છે કે જયારે તે સંદેશ ઉદય પામે છે ત્યારે લોકોના મનની શાંતિ જતી રહે છે અને એક 
સર્વવ્યાપી બેચેની પેદા થઈ જાય છે. જો કે દરેકની લાગણીઓ બીજા કરતાં અલગ હોય છે પરંતુ આ બેચેનીમાંથી 
બધાંને કોઈને કોઈ હિસ્સો તો મળીને જ રહે છે. આની પહેલાં જે શાંતિ સાથે લોકો તેમની જહાલતમાં ડૂબેલા રહેતા 
હતાં અને કયારેય આ વિચારવાની જરૂર તેમને લાગતી જ ન હતી કે અમે શું કરી રહ્યાં છીએ તે શાંતિ આ સંદેશના 
ઉદય પછી ચાલુ રહેતી નથી, અને રહી શકતી પણ નથી. જહાલતકાળની નબળાઈઓ ઉપર સત્યનો સંદેશ 
આપનારની નિદય ટીકા, સત્યને સ્થાપવા માટે તેની જોરદાર હૃદયસ્પર્શી દલીલો, આ ઉપરાંત તેના ઊંચાં નૈતિક 


સૂરઃ હૂદ ૧૧ તફહીમુલકુઅનિ ર 


નુકસાનમાં નાખી દો.” અને હે મારી કોમના લોકો, જુઓ આ અલ્લાહની ઊંટણી તમારા માટે એક 
નિશાની છે. આને અલ્લાહની ધરતી ઉપર ચરવા માટે છૂટી છોડી દો. તેની સાથે સહેજ પણ 
છેડછાડ કરશો નહીં નહીં તો બહુ વાર નહીં થાય કે તમારી ઉપર અલ્લાહની આપત્તિ આવી જશે.”' 

પરંતુ તેમણે ઊંટણીને મારી નાખી. આની સામે સાલેહે તેમને ચેતવી દીધાં કે “બસ હવે 
ત્રણ દિવસ વધુ તમારા ઘરોમાં રહી લો. આ એવી મુદ્દત છે જે ખોટી પુરવાર નહીં થાય.”” 


છેવટે જ્યારે અમારા ફેંસલાનો સમય આવી ગયો ત્યારે અમે અમારી કૃપાથી સાલેહને 
અને એ લોકોને જે તેની સાથે ઈમાન લાવ્યા હતાં બચાવી લીધાં અને એ દિવસની ફજેતીમાંથી 
તેમને સુરક્ષિત રાખ્યાં._“નિઃશંક તારો માલિક જ હકીકતમાં શક્તિશાળી 


મૂલ્યો, તેનો મક્કમ ઇરાદો, તેની સહનશીલતા, તેનું નિર્દોષ મન, તેનું તદ્દન સાચું અને સીધું વલણ તથા તેનું એ 
જબરજસ્ત ડહાપણભર્યું વ્યક્તિત્વ કે જેનો સિક્કો કટ્ટરમાં કટ્ટર હઠીલા વિરોધીના દિલ ઉપર પણ બેસી જાય છે, 
પછી પ્રવર્તમાન સમાજમાંથી ઉત્તમ તત્ત્વોનું તેના દ્વારા પ્રભાવિત થતાં જવું અને તેમનાં જીવનમાં સત્યના સંદેશની 
અસરથી અસાધારણ પરિવર્તન ઉદ્ભવવું, આ બધી જ વસ્તુઓ મળીને આ તમામ લોકોના દિલોને બેચેન કરી 
નાખે છે જે સત્યના આગમન પછી પણ જૂની જહાલતનું ચલણ ઇચ્છે છે . 

(૭૩) એટલે કેજો હું મારી બુદ્ધિમત્તાની વિરૂદ્ધ તેમજ એ જ્ઞાનની વિરૂદ્ધ જે મને અલ્લાહે આપ્યું છે, ફકત 
તમને ખુશ કરવા માટે ગુમરાહીનો માર્ગ અપનાવી લઉં તો ખુદાની પકડમાંથી તમે મને બચાવી નહીં શકો, બલકે 
તમારા કારણે મારો અપરાધ વધારે ગંભીર બની જશે અને અલ્લાહતઆલા મને આ વાતની વધારાની સજા 
આપશે કે મેં તમને સીધો માર્ગ દેખાડવાને બદલે તમને ઇરાદાપૂર્વક ઊંધા રસ્તે ચઢાવીને વધારે ગુમરાહ કર્યા. 

(૭૪) સીનાના ઠ્વીપકલ્પમાં જે લોકવાયકાઓ પ્રચલિત છે તેના ઉપરથી જણાય છે કે જયારે સમૂદ ઉપર 
આફત આવી ત્યારે હઝરત સાલેહ અ.સ. હિજરત કરીને ત્યાંથી નીકળી ગયેલા હતાં એટલા માટે હઝરત મૂસાવાળા 
પર્વતની નજીક જ એક ડુંગરાનું નામ નબી સાલેહ છે અને કહેવાય છે કે આ જ જગ્યાએ તેમણે રોકાણ કર્યું હતું. 


સરઃ હદ ૧૧ તકહીમલકઅનિ ર 
જોયે દ ૧૭૩ ૧૭૩ 


““ 7?* 7-82 “27 [4૮% 61 6૬/6૮ ૨2,277 
5ર બાક હિઝ 1કે.૫26 કપડ ૭૦ ક 


ન્મ” 
ક 


ફ્ક ફ્ક 


મ / 0642201 «૬1૮% ૪: 
50૬% 59006051 


5] દિ 72 ૫ ધિ દ્ર જ્ન્ 


પ ક 

ટ ઝક) “૦૭૬ 

17.૮7૮_ .9, ન «2૮ક્રા! 
ઇહન્ડઝડ ક લ્્ 


“ર *-૦ 


દ્ર#ત્રધ ૮0 ૮ ઝુ 


5 બઢા4હ 12 


ટડઉ્ડવ 


અને સર્વોપરી છે.હવે એ લોકો કન જેમણે જુલમ કર્યો હતો તેમને એક ભારે ધડાકાએ ઝડપી લીધાં 
અને તેઓ તેમની વસ્તીઓમાં એવી રીતે નિશ્ચેતન અવસ્થામાં પડેલા રહી ગયાં કે જાણે તેઓ 
ક્યારેય ત્યાં વસ્યા જ ન હતાં. 

સાંભળો ! સમૂદે તેમના માલિક સાથે કુફ કર્યું. સાંભળો ! દૂર ફેંકી દેવામાં આવ્યાં સમૂદ ! 
(રુકૂઅ ૬) 

અને જુઓ, ઇબ્રાહીમની પાસે અમારા ફરિશ્તા ખુશખબર લઈને પહોચ્યાં. કહ્યું “તમારી 
ઉપર સલામ.”” ઈબ્રાહીમે જવાબ આપ્યો “તમારી ઉપર પણ સલામ.”' પછી થોડી વાર પણ થઈ 
નહી ત્યાં તો ઈબ્રાહીમ એક _ભૂંજેલું વાછરડું (તેમની મહેમાનગતિ માટે) લઈ આવ્યો.” પરંતુ 
જ્યારે જોયું કે તેમનાં હાથ ભોજન તરફ નથી વધતાં ત્યારે તે તેમના વિષે શંકાશીલ થઈ ગયો અને 
મનમાં તેમનાથી ડર અનુભવવા લાગ્યો.“ તેમણે કહ્યું “ડરો નહીં, અમે તો લૂતની કોમ તરફ 
મોકલવામાં આવ્યાં છીએ.” ઇબ્રાહીમની પત્ની પણ ઊભેલી હતી. 


(૭૫) આના ઉપરથી જણાયું કે ફરિશ્તા હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ.ના ઘરે મનુષ્યનું રૂપ ધારણ કરીને ગયા 
હતાં અને શરૂઆતમાં તેમણે તેમનો પરિચય આપ્યો ન હતો એટલા માટે હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ.એ વિચાર્યું કે 
આ કોઈ અજાણ્યાં મહેમાન છે અને તેમના આવતાંની સાથે જ તેમના માટે ઉમદા ભોજનની વ્યવસ્થા કરી. 

(૭૬) કેટલાક તફસીરકર્તાઓના મત પ્રમાણે આ ડર આ કારણે હતો કે જયારે આ અજાણ્યાં 
આગંતુકોએ ખાવામાં આનાકાની કરી ત્યારે હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ.ને તેમના ઇરાદા માટે શંકા થવા માંડી અને 
તેઓ આ વિચાર આવતાં ડર્યા કે કયાંક આ કોઈ દુશ્મની કાઢવાના ઇરાદાથી તો નથી આવ્યાં ને ? કેમ કે 
અરબસ્તાનમાં જયારે કોઈ માણસ કોઈની મહેમાનગતિ સ્વીકારવાની ના પાડી દેતો ત્યારે તેના ઉપરથી એમ 


સરઃ હદ ૧૧ તકહીમલકઅનિ ર 
જોયે ૬૫ ૧૭૩ ૧૦૩ 


722 2૮ ત! “૪ 954 


4! કી દ 
૦૭હ્ઝઝ 2 હ ઝક ન 
71૬% 212૮7591 649%૪2272:4%22» (27 
| કકાડકકક્પ4 દહ 


તે આ સાંભળીને હસી પડી.“ પછી અમે તેને ઇસ્હાકની અને ઈસહાક પછી યાકૂબની ખુશખબર 
આપી,” તે બોલી “હાયરે મારા કમભાગ્ય !“ શું હવે મારે ત્યાં સંતાન થશે કે જ્યારે હું ઘરડી ફૂંસ 
થઈ ગઈ અને આમારાપતિપણ વૃદ્ધ થઈ ગયાં?“ આતો 


માનવામાં આવતું હતું કે તે મહેમાનની હેસિયતથી આવ્યો નથી બલકે હત્યા અને લૂંટના ઇરાદા સાથે આવ્યો છે. 
પરંતુ પછીની આયત આ તફસીરને સમર્થન આપતી નથી. 

(૭૭) આ વર્ણનશૈલી ઉપરથી સ્પષ્ટપણે જણાય છે કે ભોજનની તરફ તેમનો હાથ નહીં વધવાથી તરત 
જ ઇબ્રાહીમ અ.સ. સમજી ગયા હતાં કે આ ફરિશ્તા છે. કેમ કે ફરિશ્તાઓનું જાહેરમાં માનવીના રૂપમાં આવવું 
ફક્ત અસાધારણ સંજોગોમાં જ થતું હોય છે, આથી હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ.ને જે વાતનો ડર લાગ્યો તે 
હકીકતમાં આ હતી કે કયાંક તેમના ઘરના લોકો દ્વારા અથવા તેમની વસ્તીના લોકો દ્વારા અથવા તો ખુદ 
તેમનાથી કોઈ ભૂલ તો નથી થઈ ગઈ કે જેની પકડ માટે ફરિશ્તાંને આ રૂપમાં મોકલવામાં આવ્યાં છે ? જો આ 
વાત હોત જે કેટલાક તફસીરક્તાઓએ સમજી છે તો ફરિશ્તાં આમ બોલ્યાં હોત કે “ડરો નહીં, અમે તમારા 
માલિકના મોકલેલાં ફરિશ્તા છીએ.” પરંતુ જયારે તેમણે તેમનો ડર દૂર કરવા માટે કહયું કે “અમે તો લૂતની 
કોમ તરફ મોકલવામાં આવ્યાં છીએ” ત્યારે આના ઉપરથી જણાયું કે તેમના ફરિશ્તા હોવાની વાત તો ઈબ્રાહીમ 
અ.સ. જાણી ગયા હતાં, અલબત્ત પરેશાની આ વાત માટે હતી કે આ ફરિશ્તાઓ આ કસોટી અને અજમાયશના 
રૃપમાં આવ્યાં છે ત્યારે આખરે એ દુભગી કોણ છે કે જેનો નાશ થવાનો છે. 

(૭૮) આના ઉપરથી જણાયું કે ફરિશ્તાઓના મનુષ્યના રૂપમાં આવવાની ખબર સાંભળતાં જ આખું 
કુટુંબ બેચેન થઈ ગયું હતું અને હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ.ના પત્ની પણ ગભરાઈને બહાર આવી ગયા હતાં. પછી 
જયારે તેમણે આ સાંભળી લીધું કે તેમના ઘર ઉપર અથવા તેમની વસ્તી ઉપર કોઈ આફત આવવાની નથી ત્યારે 
જ તેમને શાંતિ વળી અને તેઓ ખુશ થઈ ગયાં. 

(૭૯) ફરિશ્તાઓએ હઝરત ઇબ્રાહીમ અ .સ.ને બદલે હઝરત સારાહ અ.સ.ને આ ખુશખબર એટલા 
માટે સંભળાવી કે આની પહેલાં હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ.ને ત્યાં તેમની બીજી પત્ની હઝરત હાજરા અ.સ.ને ત્યાં 
હઝરત ઇસમાઈલ અ.સ. જન્મી ચુકયા હતાં, પરંતુ હઝરત સારાહ અ.સ. ત્યાંસુધી શિઃસંતાન હતાં અને આ 
કારણે તેમનું દિલ વધારે દુખી હતું. તેમના આ દુઃખને દૂર કરવા માટેફરિશ્તાઓએ તેમને ફક્ત આ ખુશખબરજ 
ન સંભળાવી કે તમારે ત્યાં ઇસ્હાક જેવો ઉચ્ચ દરજ્જાનો પુત્ર જન્મશે બલકે આ પણ જણાવ્યું કે આ પુત્ર પછી 
પ્રપૌત્રપણ યાકૂબ અ .સ . જેવો ઉચ્ચ દરજ્જાવાળો પયગમ્બર હશે. 

(૮૦) આનો અર્થ આ નથી કે હઝરત સારાહ અ.સ. હકીકતમાં આનાથી ખુશ થવાને બદલે ઊલટાના 
આને દુ્ભગ્ય માનતા હતાં. બલકે હકીકતમાં આ એ પ્રકારના શબ્દો છે જે મહિલાઓ , ખાસ કરીને, આશ્ચર્યના 
પ્રસંગોએ બોલતી હોય છે અને જેમાંથી શાબ્દિક અર્થ લેવાનો ઇરાદો હોતો નથી બલકે ફક્ત આશ્ચર્ય વ્યકત 
કરવાનો ઇરાદો હોય છે. 


સૂરઃ હૂદ ૧૧ તફહીમુલકુઅન ર 


પ્ર 


72 279૮7:;૪ઝત7 9૦ 79294 
દડ 


277% 1 દ્દિ 2. 4 ડ્ર 

દડ 9 દ્ર!“ દ્ર! ગ હહ! *ઉ૦૩ 

ક 3 5. ૬«%2 2,જા. .?7ીર2જ€₹25 
૯૯5555૦9235) થકી થલ્રાન 


ક 
કક 9 


“1724 2૬98(/7.[(૮2 1 22722૭5 272 ?4[|72 12 
69ઝટઉંપ2ઝડ્હ-ડગદાડ્કદડ-કઝી 
4 3 9729 »2:75 92 9, 2) 722 12. ૬ 
ઈ*૦ઝકકઝર૦પ્ઝ૩8 ઝય ઝછં 


22277277 9,427? 2.,! 22૬ 


હ જક ફ। “દ ર#/77₹”%7 44;/%€.4 
ફઝ સકડ્પક્ગ્કગ્ફ2*હ ૬૯૫85૬45 


ઘણી આશ્ચર્યજનક વાત છે.” ફરિશ્તાઓએ કહ્યું “અલ્લાહના હુકમ માટે આશ્ચર્ય પામો છો?“ 
ઇબ્રાહીમના કુટુંબીજનો, તમારી ઉપર તો અલ્લાહની કૃપા અને તેની બરકતો છે, અને નિઃશંક 
અલ્લાહ અત્યંત જ પ્રશંસાપાત્ર અને મોટી શાનવાળો છે.” 

પછી જ્યારે ઇબ્રાહીમની ગભરામણ દૂર થઈ ગઈ અને (સંતાનની ખુશખબરથી) તેનું 
દિલ ખુશ થઈ ગયું ત્યારે તેણે લૂતની કોમ વિષે અમારી સાથે ઝઘડો શરૂ કર્યો.“ હકીકતમાં 
ઇબ્રાહીમ ઘણો જ સહિષ્ણું અને નરમ દિલ માણસ હતો અને દરેક હાલતમાં અમારી તરફ 
વળતો હતો. (છેવટે અમારા ફરિશ્તાઓએ તેને કહ્યું) “હે ઈબ્રાહીમ, આ વાત છોડી દો, 
તમારા માલિકનો હુકમ થઈ ગયેલો છે અને હવે એ લોકો ઉપર એ આપત્તિ આવીને રહેશે જે 
કોઈના ટાળ્યે ટળી શકે તેમ નથી.” 


(૮૧) બાઇબલ ઉપરથી જણાય છે કે હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ.ની ઉમર એ વખતે ૧૦૦ વર્ષ અને 
હઝરત સારાહ અ.સ.ની ઉમર ૯૦ વર્ષની હતી. 

(૮ર) આનો અર્થ આ છે કે સામાન્ય રીતે આ ઉંમરમાં માણસને સંતાન થતી નથી પરંતુ અલ્લાહની 
કુદરત દ્વારા આ થવું અશકય નથી અને જયારે શુભ સમાચાર તમને અલ્લાહ તરફથી જ અપાઈ રહયાં છે ત્યારે 
કોઈ કારણ નથી કે તમારા જેવી એક મોમિન સ્ત્રી આના માટે આશ્ચર્યપામે. 

(૮૩) “ઝઘડો” શબ્દ આ પ્રસંગે એ અત્યંત પ્રેમ અને ગૌરવના સંબંધને વ્યકત કરે છે જે હઝરત 
ઇબ્રાહીમ અ.સ. પોતાના ખુદાની સાથે ધરાવતા હતાં. આ શબ્દ વડે આંખોની સામે આ ચિત્ર ઉપસી આવે છે કે 
બંદા અને ખુદાની વચ્ચે લાંબા સમય સુધી ચર્ચા ચાલુ રહે છે. બંદો આગ્રહ કરી રહયો છે કે કોઈ પણ રીતે લૂતની 
કોમ ઉપરથી આફતને ટાળી દેવામાં આવે. જવાબમાં ખુદા કહી રહયો છે કે હવે આ કોમમાં કોઈ સારૂં તત્ત્વ બાકી 
રહયું નથી અને તેના અપરાધો એ હદ વટાવી ગયાં છે કે તેની સાથે હવે કોઈ છૂટછાટ કરી શકાય પરંતુ બંદો 
આના પછી પણ કહ્યે જ રાખે છે કે “પરવરદિગાર, જો થોડીઘણી પણ ભલાઈ તેની અંદર બાકી રહી હોય તો તેને 


થોડી વધારે મહેતલ આપી દે, કદાચ એ ભલાઈ ફળદાયી નીવડે.” બાઇબલમાં આ ઝઘડાની થોડીક સમજૂતી 


સૂરઃ હૂદ ૧૧ તફહીમુલકુઅનિ ર 
4 2૮ 2 «૬ (૪ -્જ (£3 61% 44 4૮2 
ક્ર 
4૬-25 ગક ઉડ ગ ક કા “હ્દાક્%5 
અને જ્યારે અમારા ફરિશ્તા લૂતની પાસે પહોચ્યાં“ ત્યારે તેમના આગમનથી તે ઘણો 
ગભરાયો અને ગમગીન થયો અને 


પણ આપવામાં આવી છે પરંતુ કુર્ઓાનનું ટૂંકું વર્ણન પોતે તેના કરતાં વધારે બહોળો અર્થ ધરાવે છે. (સરખામણી 
માટેજુઓ, પુસ્તક “ઉત્પત્તિ” પ્રકરણ ૧૮, આયત ૨૩ ૩ર). 

(૮૪) આ પ્રવચન દરમ્યાન હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ.નો આ કિસ્સો, ખાસ કરીને લૂતની કોમના 
કિસ્સાની પ્રસ્‍તાવનાના રૂપમાં, દેખીતી રીતે અસંબદ્ધ લાગે છે. પરંતુ વાસ્તવમાં આ એ ઉદેેશ્યની દષ્ટિએ ખૂબ જ 
યોગ્ય છે જેના માટે પ્રાચીન ઈતિહાસના આ કિસ્સાઓ અત્રે વર્ણવવામાં આવી રહયાં છે. આની યથાર્થતાને 
સમજવા માટે નીચેની બે વાતો નજરસમક્ષ રાખોઃ 

(૧) જેમને સંબોધન કરવામાં આવ્યું છે તે કુરેશ છે જે હઝરત ઈબ્રાહીમ અ.સ.ના વંશજો હોવાના 
કારણે જસમગ્ર અરબસ્તાનના પીરઝાદા, કા'બતુલ્લાહના મુજાવર અને ધાર્મિક તથા નૈતિક તેમજ રાજકીય તથા 
સાંસ્કૃતિક નેતૃત્વના માલિક બનેલાં છે અને આ અભિમાન ધરાવે છે કે અમારી ઉપર ખુદાની આફત કેવી રીતે 
ઊતરી શકે કે જયારે અમે ખુદાના એ વહાલા બંદાની સંતાન છીએ અને તે ખુદાના દરબારમાં અમારી ભલામણ 
કરવા માટે હાજર છે. આ ખોટા અભિમાનને તોડવા માટે પહેલાં તો તેમને આ દશ્ય દેખાડવામાં આવ્યું કે હઝરત 
નૂહ અ.સ. જેવા ઉચ્ચ દરજ્જાના પયગમ્બર પોતાની સગી આંખે તેમના કાળજાના કટકાંને ડૂબતો જોઈ રહયાં છે 
અને વ્યાકુળ બનીને ખુદાની સમક્ષ દુઆ કરે છે કે તેના પુત્રને બચાવી લેવામાં આવે, પરંતુ તેમની પુત્ર માટેની 
ભલામણ કોઈ કામ આવતી નથી બલકે આવી ભલામણ કરવા માટે પિતાને સામેથી ઠપકો સાંભળવો પડે છે. 
આના પછી હવે આ બીજું દશ્ય ખુદ હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ .ને દેખાડવામાં આવે છે કે એક તરફ તો તેમની ઉપર 
અસીમ મહેરબાનીઓ છે અને ખૂબ જ પ્રેમપૂર્વક તેનો ઉલ્લેખ થઈ રહયો છે, પરંતુ બીજી તરફ જયારે એ જ 
ઇબ્રાહીમ અ.સ., ખુદાનો મિત્ર, ન્યાયની બાબતમાં હસ્તક્ષેપ કરે છે ત્યારે તેમના આગ્રહ અને આજીજી છતાં 
અલ્લાહતઆલાહ અપરાધી કોમની બાબતમાં તેમની ભલામણને રદ કરી દે છે. 

(ર) આ પ્રવચનમાં આ વાત પણ કુરૈશને સમજાવવાનો ઉદેશ્ય છે કે અલ્લાહતઆલાનો દંડ અને 
સજાનો કાનૂન, જેનાથી લોકો સાવ બેખોફ અને સલામત બની બેઠા હતાં, તે કેવી રીતે ઈતિહાસ દરમ્યાન 
સાતત્યપૂર્વક અને નિયમિત રીતે જાહેર થતો રહયો છે અને ખુદ તેમની આસપાસ તેની કેવી ખુલ્લી નિશાનીઓ 
મોજૂદ છે. એક તરફ હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ. છે જે સત્ય કાજે ઘરબાર છોડીને એક અજાણ્યા દેશમાં રહે છે અને 
દેખીતી રીતે કોઈ તાકાત તેમની પાસે નથી પરંતુ અલ્લાહતઆલા તેમના ઉમદા કાર્યનું આ ફળ તેમને આપે છે કે 
વાંઝણી પત્નીના પેટે ઘડપણમાં ઇસ્ડાક અ.સ. જન્મે છે. પછી તેમને ત્યાં યાકૂબ અ.સ.નો જન્મ થાય છે અને 
તેમના દ્વારા બનીઇસ્રાઈલનો એ શાનદાર વંશવેલો ચાલે છે જેની મહાનતાના ડંકા સદીઓ સુધી એ જ 
ફિલિસ્તીન અને સીરિયામાં વાગતા રહ્યાં જયાં હઝરત ઈબ્રાહીમ અ.સ. એક બેઘર હિજરતી તરીકે આવીને 
વસ્યા હતાં. બીજી તરફ લૂતની કોમ છે જે આ જ ભૂમિના એક ભાગમાં તેની સમૃદ્ધિમાં મગ્ન તથા દુરાચારોમાં 
મદમસ્ત છે. દૂર દૂર સુધી કયાંય તેમના વિનાશના ચિહ્ષો દેખાતાં નથી અને લૂત અ.સ.ની શિખામણોને તેઓ 
તરત જ રદ કરીદે છે. પરંતુજે તારીખે ઇબ્રાહીમ અ.સ.ના વંશમાંથી એક ખૂબ જ સદભાગી કોમના ઊઠાવવાનો 


સૂરઃ હૂદ ૧૧ તફહીમુલકુઅનિ ર 


ક 7 ૭27 «1 6 
*-% [પ૭ 
દ *#.-ક કક 
સઝ 


“કહવ 

કક 5 હ 
“24;25ત્ત મ 

55૪06૦: 8 


કહેવા લાગ્યો કે આજે મોટી મુસીબતનો દિવસ છે.“ (જેવા આ મહેમાનો આવ્યાં કે) તેની કોમના 
લોકો બેકાબૂ બનીને તેના ઘરની તરફ દોડી પડ્યાં. પહેલાંથી તેઓ આવા જ કૂકર્મોની ટેવો ધરાવતા 
હતાં. લૂતે તેમને કહ્યું “ભાઈઓ, આ મારી પુત્રીઓ હાજર છે, આ તમારા માટે વધારે પાક છે.“ 
થોડો અલ્લાહનો ડર રાખો અને મારા મહેમાનોના મામલામાં મને ફજેત ન કરો. શું તમારામાં કોઈ 
ભલો માણસ નથી?”” તેમણે જવાબ આપ્યો “તને તો ખબર જ છે કે તારી પુત્રીઓમાં અમારો કોઈ 
હિસ્સો નથી” 


ફેસલો કરવામાં આવે છે બરાબર તે જ તારીખે આ દુરાચારી કોમને દુનિયામાંથી નેસ્ત-નાબૂદ કરવાનો હુકમ 


લાગુ કરવામાં આવે છે અને તેને એવા બોધપાઠ આપતી રીતે નષ્ટ કરવામાં આવે છે કે આજે એ વસ્તીઓનું 
નામ-નિશાન કયાંય શોધ્યે જડતું નથી. 

(૮૫) સૂરઃ આ'રાફના ૧૦મા રુકૂઅની નોંધો નજર સમક્ષ રાખવી. 

(૮૬) આ કિસ્સાની જે વિગતો કુર્બાનમજીદમાં વર્ણવવામાં આવી છે તેના સંદર્ભો ઉપરથી આ વાત 
સ્પષ્ટપણે સમજાય છે કે આ ફરિશ્તા સુંદર કિશોરોના રૂપમાં હઝરત લૂત અ.સ.ને ત્યાં પહોંચ્યા હતાં અને હઝરત 
લૂત અ.સ. આ વાત જાણતા ન હતાં કે તે ફરિશ્તા છે. આ જ કારણ છે કે આ મહેમાનોના આગમનથી તેમને ભારે 
પરેશાની અને દુખ થયું કારણ કે તેઓ તેમની કોમને જાણતા હતાં કે તે કેવી દુરાચારી અને કેટલી નિર્લજ્જ બની 
ગયેલી છે. 

(૮૭) શકય છે કે હઝરત લૂત અ.સ.નો ઇશારો તેમની કોમની કન્યાઓ તરફ હોય કેમ કે નબી 
પોતાની કોમ માટે બાપનો દરજજો ધરાવે છે અને કોમની કન્યાઓ તેની નજરમાં તેની પુત્રીઓ સમાન હોય છે. 
અને આ પણ હોઈ શકે કે તેમનો ઇશારો ખુદ તેમની પોતાની દીકરીઓ તરફ પણ હોય. જે હોય તે પણ બક્ઞે 
સ્થિતિઓમાં આ અનુમાન કરવા માટે કોઈ કારણ નથી કે હઝરત લૂત અ.સ.એ તેમની સાથે વ્યભિચાર કરવાનું 
કહ્યું હશે. “આ તમારા માટે વધારે પાક છે.” કથન આવા ખોટા અર્થઘટન માટે કોઈ ગુંજાશ રહેવા દેતું નથી. 
હઝરત લૂત અ.સ.નો આશય સ્પષ્ટપણે આ હતો કે તમારી કામવાસનાને એ પ્રાકૃતિક અને કાયદેસર રીતે પૂરી 
કરો જે અલ્લાહતઆલાએ ઠરાવેલી છે અને આના માટે ત્રીઓની અછત નથી. 


(૮૮) આ કથન આ લોકોના મનનું પૂર્ણ ચિત્ર રજૂ કરી દે છે કે તેઓ ગંદકીમાં કેટલી હદે ડૂબી ગયેલા 


સૂરઃ હૂદ ૧૧ તફહીમુલકુઅનિ ર 


ન દ્ધ 2 ક 27 


55 “૭૦૦૯ ઝક 


અને તું આ પણ જાણે છે કે અમે શું ઈચ્છીએ છીએ.''લૂતે કહ્યું “કદાચ મારી પાસે એટલી તાકાત 
હોત કે તમને સીધા કરી દેત, અથવા કોઈ મજબૂત સહારો જ હોત કે તેનો આશરો મેળવી લેત.” 
ત્યારે ફરિશ્તાઓએ તેને કહ્યું કે “હે લૂત, અમે તારા માલિકના મોકલેલાં ફરિશ્તા છીએ, આ લોકો 
તારૂં કંઈ બગાડી નહી શકે. બસ તું થોડી રાત બાકી હોય ત્યારે તારા કુટુંબકબીલાને લઈને નીકળી 
જા. અને જુઓ, તમારામાંથી કોઈ માણસ પાછળ વળીને ન જુએ.“ પરંતુ તારી પત્ની (સાથે નહીં 


જાય), કેમ કે તેની ઉપર પણ એ જ વીતવાનું છે જે આ લોકો ઉપર વીતવાનું છે.“ તેમના વિનાશ 
માટે સવારનો સમય નક્કી છે. 


જ ફ્જ 


હતાં. વાત એટલે સુધી જ મર્યાદિત રહી ન હતી કે તેઓ પ્રકૃતિ અને પાકીના માર્ગથી ચલિત થઈને એક ગંદા 
અકુદરતી માર્ગ ઉપર ચાલી નીકળ્યા હતાં, બલકે નોબત એટલે સુધી પહોંચી ગઈ હતી કે તેમનો સંપૂર્ણ ઝોક અને 
અભિરૂચિ હવે માત્ર આ ગંદા માર્ગમાં જ હતી. તેમના મનમાં આ ગંદકીની જ ચાહત બાકી રહી હતી અને તેઓ 
પ્રકૃતિ અને પાકીના માર્ગ વિષે આ બોલવામાં સહેજ પણ શરમ અનુભવતા ન હતાં કે આ રસ્તો તો અમારા માટે 
બન્યો જ નથી. આ નૈતિકતાના પતન અને મનની વિકુતિની પરાકાષ્ઠા છે જેના કરતા નીચા કોઈ દરજજાની 
કલ્પના કરી શકાય તેમ નથી. એ માણસનો મામલો તો બહુ હળવો છે જે માત્ર તેના મનની નબળાઈના કારણે 
હરામ કામમાં પડી જાય છે પરંતુ હલાલને પસંદગીપાત્ર અને હરામને દૂર રહેવાને પાત્ર વસ્તુ માનતો હોય. આવો 
માણસ કયારેક સુધરી પણ શકે છે અને ન સુધરે તો પણ બહુ બહુ તો આ જ કહી શકાય કે તે એક બગડેલો માણસ 
છે. પરંતુ જયારેકોઈ માણસની સઘળી અભિરૂચિ હરામ જ હોય અને તે એમ સમજે કે હલાલ તેના માટે છે જ નહીં 
તો તેની ગણના મનુષ્યોમાં કરી શકાય નહીં. તે ખરેખર એક ગંદું જીવડું છે જે ગંદકીમાં જ ઉછરે છે અને પાકી સાથે 
તેની પ્રકૃતિ સહેજ પણ મેળ ખાતી નથી. આવા જીવડાં જો કોઈ ચોખ્ખાઈપ્રિય માણસના ઘરમાં પેદા થઈ જાય તો તે 
સૌથી પહેલાં જંતુનાશક દવા નાખીને તેમના અસ્તિત્વથી તેનું ઘર પાક કરી દે છે. તો પછી ખુદા તેની ધરતી ઉપર 
આવા ગંદા જીવડાંના સમુદાયને કયાં સુધી સહન કરી શકે તેમ હતો? 

(૮૯) આનો અર્થ આ છે કે હવે તમને માત્ર આ ચિંતા હોવી જોઈએ કે કેવી રીતે ઝડપીમાં ઝડપી રીતે 
આ વિસ્તારમાંથી નીકળી જાઓ. કયાંક આવું ન થાય કે પાછળ થતી હોહા અને ધડાકાં સાંભળીને રસ્તામાં થોભી 
જાઓ અને જે ક્ષેત્રને આફત માટે નિર્ધારિત કરી દેવામાં આવ્યું છે તેમાં આફતનો સમય આવી ગયા પછી પણ 


હદપ્ત-ઇડદદછઈઉઇ૦ડગકક્ાડ 
ભવન ટિ 4662 
ક્ત્ઝન્‍ 5 ૪ *૯ઉ*હાઈઇડ૬૬ડક 
ઇન (8-5 55 વિવ ઈક 4 
હા૬ઝડહઇળી કાતરા 
૦ક્ઝટ્ડાદઝદડહાઠાડક ક. 


!%5૭5 ક્રઝઝંધુ હાક્ઝાકડ 4૪504 


---સવાર થવામાં હવે વાર જ કેટલી છે !” 
પછી જ્યારે અમારા ફેંસલાનો સમય આવી ગયો ત્યારે અમે એ વસ્તીને ઊંધીચત્તી કરી 
દીધી અને તેની ઉપર પાકેલી માટીના પથ્થર સતત વરશસાવ્યાં“ જેમાંનો દરેક પથ્થર તારા માલિકને 


ત્યાંનિશાની કરેલો“ હતો. અને જુલમીઓથી આ આપત્તિ જરાય દૂર નથી.“ (રુકૂઅ ૭) 

અને મદ્યનવાળાઓની તરફ અમે તેમના ભાઈ શુએબને મોકલ્યો.“ તેણે કહ્યુ “હે મારી 
કોમના લોકો, અલ્લાહની બંદગી કરો, તેના સિવાય તમારો કોઈ ખુદા નથી. અને તોલમાપમાં 
ઓછું ન કરો. આજે હું તમને સારી હાલતમાં જોઈ રહ્યો છું, પરંતુ મને ડર છે કે કાલે તમારી ઉપર 


એવો દિવસ આવશે જેની આપત્તિ સૌને ઘેરી વળશે. અને હે મારી કોમના ભાઈઓ, સાચી રીતે 
ન્યાયપૂર્વક પૂરું માપો અને તોલો અને લોકોને તેમની વસ્તુઓમાં 


તમારામાંથી કોઈ રોકાયેલો રહી જાય. 

(૯૦) આ ત્રીજો પદાર્થપાઠ આપતો કિસ્સો છે જે આ સૂરઃમાં લોકોને આ પાઠ શિખવવા માટે 
વર્ણવવામાં આવ્યો છે કે તમને કોઈ મહાત્મા સાથેનો સંબંધ અથવા કોઈ સંતની ભલામણ તમારા ગુનાઓના 
બદલાથી બચાવી શકતાં નથી. 

(૯૧) લગભગ આ આફત એક ભારે ભૂકંપ અને જવાળામુખીના વિસ્ફોટના રૂપમાં આવી હતી. 
ભૂકંપે તેમની વસ્તીઓને ઊલટપુલટ કરી દીધી અને આગ ઓકતા પદાર્થોના વિસ્ફોટથી તેમની ઉપર ભારે 
રો વરસ્યાં. પાકેલી માટીના પથ્થરોનો અર્થ કદાચ તે પથ્થર બની ગયેલી માટી છે જે જ્વાળામુખીના 


પથ્થ 


સૂરઃ હૂદ ૧૧ તફહીમુલકુઅનિ ર 


પનક 


હસ 9 ૦૯ વહુ પા” કદા હ્શ્હ 


શક - “ન 
ત પુ ક નત્ર છ «૮૬ 7૭ સ 222% 46 ઉત 
જાન 59568855 છ 8-5 


અજિત કહ જ ડી 
| તજે 


કકે પિ 
5૫૬ હ). 
ઓછું ન આપો અને ધરતીમાં બગાડ ફેલાવતા ન પ અલ્લાહની આપેલી બચત તમારા માટે 
વધારે સારી છે જો તમે મોમિન છો. અને દરેક હાલતમાં હું તમારી ઉપર કોઈ દેખરેખ રાખનાર 
નથી 99૯૫ 

તેમણે જવાબ આપ્યો “હે શુએબ, શું તારી નમાઝ તને આ શીખવાડે છે“ કે અમે આ બધાં 
જ ખુદાઓને છોડી દઈએ જેમની પૂજા અમારા બાપદાદા કરતા હતાં ? અથવા આ કે અમને 
અમારા માલમાં અમારી 


વિસ્તારમાં ધરતીના પેટાળની ગરમી અને લાવારસની અસરથી પથ્થરનું રૂપ ધારણ કરી લે છે. આજ સુધી લૂત 
સમુદ્રના દક્ષિણ અને પૂર્વના વિસ્તારોમાં ધરતીના વિસ્ફોટના ચિહ્નો ચારે તરફ દેખાય છે. 

(૯૨) એટલે કે દરેકેદરેક પથ્થર ખુદા તરફથી નિશાન કરેલો હતો કે તેણે વિનાશનું શું કામ કરવાનું છે 
તથા કયા પથ્થરે કયા અપરાધી ઉપરપડવાનું છે. 

(૯૩) એટલે કે આજે જે લોકો જુલમના માર્ગે ચાલી રહયાં છે તે લોકો પણ આ આફતને પોતાનાથી દૂર 
ન માને. આફત જો લૂતની કોમ ઉપર આવી શકતી હતી તો આ લોકોની ઉપર પણ આવી શકે છે. ખુદાને લૂતની 
કોમ વિવશ કરી શકી ન હતી, ન તો આ લોકો જ કરી શકે છે. 

(૯૪) સૂરઃ આ'રાફના રુકૂઅ ૧૧ ની નોંધો નજરસમક્ષ રહે. 

(૯૫) એટલે કે મારું કોઈ જોર તમારી ઉપર ચાલતું નથી. હું તો બસ એક શુભેચ્છક ઉપદેશક આપનાર 
છું. બહુ બહુ તો આટલું જ કરી શકું કેતમને સમજાવી દઉ. આગળ તમારી મરજી, ચાહો તો માનો, ચાહો તો ન 
માનો સવાલ મારી પૂછપરછથી ડરવાનો કે નહીં ડરવાનો નથી, અસલ વસ્તુ ખુદાની પૂછપરછ છે જેનો જો તમને 
થોડો પણ ડર હોય તો તમારી આ હરકતોથી અટકી જાઓ. 

(૯૬) હકીકતમાં આ એક કટાક્ષમય વાકય છે જેનો હાર્દ આજે પણ તમે એ દરેક સમાજમાં જોશો જે 
ખુદાથી ગાફેલ અને ગુનાખોરીમાં ડૂબેલો હોય. નમાઝ દીનદારીની સૌથી પહેલી અને સૌથી વધુ દેખીતી વસ્તુ છે, 
અને દીનદારીને ગુનાખોર લોકો એક ખતરનાક, બલકે સૌથી વધુ ખતરનાક, રોગ માને છે, એટલા માટે નમાઝ 
આવા લોકોના સમાજમાં ઇબાદતના બદલે રોગનું ચિહ્ન ગણાય છે. કોઈ માણસને તેમની વચ્ચે નમાઝ પઢતો 
જોઈને તેમને તરત જ એવું લાગે છે કે આ માણસ ઉપર “દીનદારીના રોગ”નો હુમલો થઈ ગયો છે. પછી આ 
લોકો દીનદારીના આ વિશિષ્ટ ગુણને પણ ઓળખે છે કે આ વસ્તુ જે કોઈ માણસમાં પેદા થઈ જાય છે તે ફક્ત તેના 
સારા કર્મો ઉપર સંતોષ માનતો નથી બલકે બીજાંને સુધારવાનો પ્રયાસ કરે છે, અને અધર્મ અને અનેતિકતાની 
ટીકા કર્યા વિના તે રહી શકતો નથી, એટલા માટે નમાઝ માટે તેમની બેચેની ફકત આ રીતે જ હોતી નથી કે તેમના 


સરઃ હદ ૧૧ તકહીમલકઅનિ ર 
વ દ ૧૭૩ ૧૦૩ 


2૮49 ર૮ _ 22 .૪4) 2217? 2277206 2.217 [7278 
૭૮8૦ ઝાડ ક્ક્નઉ 
477-229: ૬% 2કૂ77%૪ 


#.2 (ટૂં? 2? ?૪4 2 કુક ૮ દ 22%? 
“ર5૧૭ કઉ્ડે? કિ યાડી કી 


ઇચ્છા પ્રમાણે વપરાશનો અધિકાર ન હોય ?“બસ તું જ તો એક સહિષ્ણું અને સત્યવાન માણસ 
રહી ગયો છે!” 


ન 


શુએબે કહ્યું, “ભાઈઓ, તમે પોતે જ વિચારો કે જો હું મારા માલિક તરફથી એક ખુલ્લી 


ગવાહી ઉપર હતો અને પછી તેણે પોતાના ત્યાંથી મને ઉત્તમ રોજી પણ એનાયત કરી“ (ત્યારે 
આનાપછીહું તમારી ગુમરાહીઓ અને હરામખોરીઓમાં તમારો 


એક ભાઈ દીનદારીના રોગમાં સપડાઈ ગયાં છે બલકે તેની સાથે તેમને આ ખટકો પણ લાગી જાય છે કે હવે ટૂંક 
સમયમાં જ નેતિક મૂલ્યો અને પ્રમાણિકતાનો ઉપદેશ શરૂ થવાનો છે અને સામાજિક જીવનના દરેક પાસામાં 
ખામીઓ શોધવાનો એક અવિરત સિલસિલો શરૂ થવાની તેયારીમાં છે. આ જ કારણસર આવા સમાજમાં નમાઝ 
સૌથી વધારે મ્હેણાંટોણાંનું લક્ષ્ય બને છે. અને જો કયાંક નમાઝી માણસ બરાબર તેમની આશંકાઓ પ્રમાણે, જે 
તેની નમાઝ પહેલાં જ તેમની અંદર પેદા થઈ ગઇ હતી, બૂરાઈઓની ટીકા અને ભલાઈઓ માટે અનુરોધ કરવાનું 
પણ શરૂ કરી દે ત્યારે તો નમાઝને એવી રીતે ભાંડવામાં આવે છે કે જાણે આ બધી જ મુસીબત તેની આણેલી છે. 

(૯૭) આ ઇસ્લામની સરખામણીમાં જહાલતની વિચારસરણીની સંપૂર્ણ સમજૂતી છે. ઇસ્લામની 
વિચારસરણી આ છે કે અલ્લાહની બંદગી સિવાયની જે કોઈ રીત હોય તે ખોટી છે અને તેનું અનુસરણ કરવું 
જોઈએ નહીં કારણ કે બીજી કોઈ રીત માટે બુદ્ધિ, જ્ઞાન અને આકાશી ગંથ્રોમાં કોઈ દલીલ નથી. આ ઉપરાંત 
અલ્લાહની બંદગી ફક્ત એક મર્યદિત ધાર્મિક ક્ષેત્રમાં જ થવી જોઈએ નહીં બલકે સાંસ્કૃતિક બાબતો, સામાજિક 
જીવન, અર્થવ્યવસ્થા, રાજકારણ, એટલે કે જીવનના તમામ ક્ષેત્રોમાં થવી જોઈએ, એટલા માટે કે દુનિયામાં 
માણસની પાસે જે કંઈ પણ છે તે અલ્લાહનું જ છે અને માણસ કોઈ પણ વસ્તુ ઉપર અલ્લાહની મરજીથી મુકત 
બનીને સ્વાયત્ત બનીને ભોગવટો કરવાનો કોઈ અધિકાર ધરાવતો નથી. તેની સરખામણીમાં જહાલતની 
વિચારસરણી આ છે કે બાપદાદાના જમાનાથી જે પરંપરા ચાલતી આવી હોય તેનું અનુસરણ માણસે કરવું જોઈએ 
અને તેનું અનુસરણ કરવા માટે આના સિવાય કોઈ વધારાની દલીલની કોઈ જરૂર નથી કે તે બાપદાદાની રીત છે. 
બીજું, ધર્મનો સંબંધ માત્ર પૂજાપાઠ સુધી જ મર્યાદિત છે, અને આપણા જીવનના અન્ય સામાન્ય સાંસારિક 
મામલાઓની વાત કરીએ તો તેમાં જેમ ઇચ્છીએ તેમ કરવાની આપણને સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા હોવી જોઈએ. 

આના ઉપરથી આ પણ સમજી શકાય છે કે જીવનને ધાર્મિક અને સાંસારિક ક્ષેત્રોમાં અલગ અલગ વહેંચી 
દેવાનો ખ્યાલ આજે કોઈ નવો ખ્યાલ નથી બલકે આજથી ત્રણ-સાડા ત્રણ હજાર વર્ષ પહેલાં હઝરત શુએબ 
અ.સ.ની કોમને પણ આ વહેંચણી માટે આવો જ આગ્રહ હતો જેવો આજે પશ્ચિમના વિદ્ઘાનો અને તેમના પૂર્વના 
સાગરીતોને છે. વાસ્તવમાં આ કોઈ નવી “રોશની” નથી જે માનવીને આજે “માનસિક ઉત્ક્રાંતિ” ના લીધે મળી 
ગઈ છે, બલકે આ એ જ જૂનવાણી અંધકારમય વિચારસરણી છે જે હજારો વર્ષ પહેલાંની જહાલતની હાલતમાં 
પણ આવી જ રીતે જોવા મળતી હતી. અને તેની સામે ઇસ્લામનો સંઘર્ષપણ આજનો નથી, ઘણો પ્રાચીન છે. 


સૂરઃ હૂદ ૧૧ તફહીમુલકુઅન ર 


ક 
£ 27% [૮ ૦ 
થી 
હી 2 7 5 2 
ઉજ 42 *છુ2-%82%2 ટ્રેક 


દ કઈ રીતે થઈ શકું ?). અને ન કદાપિ આ ઇચ્છતો નથી કે જે વાતોથી હું તમને રોકું છું તેનું 


આચરણ હું પોતે જ કરું.“મારાથી બને ત્યાં સુધી હું તો સુધારણા કરવા માગુ છું. અને હું જે કરવા 
માગુ છું તેનો બધો જ આધાર અલ્લાહની અનુકૂળતા ઉપર છે, તેની જ ઉપર મેં ભરોસો કર્યો અને 
દરેક મામલામાં તેની જ તરફ વળું છું. અને હે કોમના ભાઈઓ, મારી વિરુદ્ધ તમારો હઠાગ્રહ 
તમને ક્યાંક એ હાલતે ન પહોંચાડી દે કે છેવટે તમારી ઉપર પણ એ જ આપત્તિ આવીને રહે જે નૂહ 
અથવા હૂદ અથવા સાલેહની કોમ ઉપર આવી હતી. અને લૂતની કોમ તો તમારાથી બહુ દૂર પણ 


નથી.“ 


(૯૮) 'રિઝક' શબ્દ અત્રે બમણો અર્થ આપે છે. તેનો એક અર્થ તો સત્યજ્ઞાન છે જે અલ્લાહતઆલા 
તરફથી એનાયત કરવામાં આવ્યું હોય. અને બીજો અર્થ એ જ છે જે સામાન્ય રીતે માનવામાં આવે છે, એટલે કે 
જીવનનિર્વાહના એ સાધનો જે અલ્લાહતઆલા તેના બંદાઓને આપે છે. પહેલા અર્થની દષ્ટિએ આ આયત એ 


જ વિષયનું વર્ણન કરી રહી છે જે આ સૂરઃ માં મુહમ્મદ અ.સ.વ., નૂહ અ.સ. અને સાલેહ અ.સ.ના મુખેથી 
વર્ણવવામાં આવ્યું છે કે નબૂવ્વતની પહેલાં પણ હું મારા માલિક તરફથી સત્યની ખુલ્લી ગવાહી મારા મનમાં 
તેમજ સૃષ્ટિના ચિહ્નોમાં જોઈ રહયો હતો, અને ત્યારપછી મારા માલિકે સીધેસીધું સત્યજ્ઞાન પણ મને આપી દીધું. 
હવે મારા માટે આ કેવી રીતે શકય છે કે ઇરાદાપૂર્વક એ ગુમરાહીઓ અને અનેતિક કામોમાં તમારો સાથ આપું 
જેમાં તમે પડેલાં છો. અને બીજા અર્થની રીતે આ આયત એ કટાક્ષનો જવાબ છે જે એ લોકોએ હઝરત શુએબ 
અ.સ. સામે કર્યો હતો કે “બસ તમે જ તો એક હોશિયાર અને સાચા માણસ બાકી રહી ગયાં છો” આ તીવ્ર અને 
કડવા હુમલાનો આ ઠંડો જવાબ આપવામાં આવ્યો છે કે ભાઈઓ, જો મારા માલિકે મને સત્ય ઓળખનાર બુદ્ધિ 
પણ આપી હોય અને હલાલ રોજી પણ આપી હોય તો તમારા મ્હેણાં મારવાથી આ કૃપા અકૃપા કેવી રીતે બની 
જશે. અને આ મારા માટે કેવી રીતે યોગ્ય હોઈ શકે કે જયારે ખુદાએ મારી ઉપર આ મહેરબાની કરી છે ત્યારે હું 
તમારી ગુમરાહીઓ અને હરામખોરીઓને સત્ય અને હલાલ કહીને તેના પ્રત્યે અપકાર વ્યકત કરૂં. 

(૯૯) એટલે કે મારી સચ્ચાઈનો તમે આ વાત ઉપરથી ખ્યાલ કરી શકો છો કે જે કંઈ હું બીજા માટે કહું છું 
તેની ઉપર જાતે અમલ કરું છું. જો હું તમને ગૈરૂલ્લાહના સ્થાનકોથી રોકતો હોઉં અને પોતે કોઈ સ્થાનકનો મહંત 
બનીને બેસી ગયો હોઉ તો તમે નિઃશંકપણે એમ કહી શકતા હતાં કે મારી મહંતાઈ ચમકાવવા માટે બીજી દુકાનોની 
શાખ બગાડવા માગું છું. જો હું તમને હરામનો માલ ખાવાથી રોકતો હોત અને પોતે મારા ધંધામાં અપ્રમાણિકતા 


સરઃ હદ ૧૧ તકહીમલકઅનિ ર 
વ ૬૫ ૧૭૩ ૧૭૩ 


૪ 274 99 4.2૫2 20 ત;722 ત્રક શિત (હ: 2૮2,24 
ક્ર 


ધય અ આ 2 


“કક 
જુઓ, તમારા માલિક સમક્ષ માફી માગો અને તેની તરફ પાછા વળો, નિઃશંક મારો માલિક દયાળુ 
છે અને તેના બંદાઓપ્રત્યેપ્રેમ ધરાવે છે.” 


આચરી રહ્યો હોત તો ચોકકસ તમે આ શંકા કરી શકતા હતાં કે હું મારી શાખ જમાવવા માટે પ્રમાણિકતાના ઢોલ 
વગાડી રહ્યો છું. પરંતુ તમે જુઓ છો કે હું પોતે એ બૂરાઈઓથી બચું છું જેનાથી હું તમને રોકું છું. મારું પોતાનું જીવન 
એ ડાઘોથી મુક્ત છે જેનાથી તમને મુકત જોવા માગુ છું, મે મારા માટે પણ એ જ રીત પસંદ કરી છે જેની તરફ હું 
તમને બોલાવી રહ્યો છું. આ વસ્તુ આ વાતની સાક્ષી માટે પૂરતી છે કે હું મારા સંદેશમાં સાચો છું. 

(૧૦૦) એટલે કે લૂતની કોમની ઘટના તો હમણાં તાજેતરની જ છે અને તમારી નજીકની જ વસ્તીમાં 
બની ગયેલી છે. લગભગ એ વખતે લૂતની કોમના નાશને છસ્સો કે સાતસો વર્ષથી વધારે સમય પસાર થયો ન 
હતો અને ભૌગોલિક દષ્ટિએ પણ શુએબની કોમનો પ્રદેશ આ વિસ્તારની તદ્દન લગોલગ આવેલો હતો જયાં 
લૂતની કોમ રહેતી હતી. 

(૧૦૧) એટલે કે અલ્લાહતઆલા કઠોર દિલનો અને નિર્દયી નથી. તેને તેની મખ્લૂક સાથે કોઈ 
દુશ્મનાવટ નથી કે અમસ્તાં જ સજા આપવા માટે તેનું મન થાય અને તેના બંદાઓને મારી મારીને જ તે ખુશ 
થાય. તમે લોકો તમારા વિદ્રોહમાં હદથી આગળ નીકળી જાઓ છો અને કોઈ પણ રીતે બગાડ ફેલાવવાથી 
અટકતાં નથી ત્યારે તે તમને કમને સજા આપે છે નહીં તો તેનો સ્વભાવ તો આ છે કે તમે ગમે તેટલા ગુના કરેલાં 
હોય પણ જયારે તમે તમારા કર્મો બદલ પસ્તાવો કરીને તેની તરફ પાછા ફરશો ત્યારે તેની કૃપાનું પાલવ તમારા 
માટેખૂબ વિશાળ જોશો કેમ કે પોતાની જ સર્જેલી મખ્લૂક સાથે તે અસીમ પ્રેમ રાખે છે. 

આ વિષયને નબી અ.સ.વ. એ બે ખૂબ જ નાજુક ઉદાહરણો વડે સ્પષ્ટ કર્યો છે. એક ઉદાહરણ તો આપે 
આપ્યું છે કે જો તમારામાંથી કોઈ માણસનું ઊંટ કોઈ ઉજ્જડ વેરાન રણમાં ખોવાઈ ગયું હોય અને તેના ખાધા- 
ખોરાકીનો સામાન પણ તે જ ઊંટ ઉપર હોય તથા તે માણસ તેને શોધી શોધીને નિરાશ થઈ ગયો હોય, એટલે 
સુધી કે જીવનની આશા ગુમાવીને એક ઝાડની નીચે સૂઈ ગયો હોય, અને બરાબર એવી જ હાલતમાં એકાએક તે 
જુએ કે તેનો ઊંટ સામે ઊભો છે, ત્યારે તે વખતે જે આનંદ તેને થશે તેનાથી ઘણો વધારે આનંદ અલ્લાહને તેના 
ભટકી ગયેલા બંદાના પાછા આવી જવાથી થાય છે. બીજું ઉદાહરણ આનાથી પણ વધારે પ્રભાવશાળી છે. 
હઝરત ઉમર રદિ. કહે છે કે એક વખતે નબી સ.અ.વ. સમક્ષ કેટલાક યુદ્ધ કેદીઓ કેદ પકડાઈને આવ્યાં. તેમાં 
એક મહિલા પણ હતી જેનું ધાવણું બાળક વિખૂટું પડી ગયું હતું અને તે મમતાની મારી એવી વ્યાકુળ થઈ ગઈ 
હતી કે જે બાળકને જોતી તેને છાતીએ વળગાડીને ધવડાવવા માંડતી હતી. નબી સ.અ.વ.એ તેની આવી હાલત 
જોઈને અમને પૂછયું, શું તમે લોકો આ અપેક્ષા રાખી શકો છો કે આ મા તેના બાળકને ખુદ પોતાના હાથે 
આગમાં ફેફી દેશે? અમે કહયું, કદાપિ નહીં, પોતે ફેંકવાની વાત તો દૂર રહી, તે જાતે પડતો હોય તો તે તેનાથી 
બનતો બધો પ્રયાસ કરીને તેને બચાવવામાં કોઈ કસર બાકી નહીં રાખે. નબી સ.અ.વ. એ કહયું 
52%5/કહ૨પ£-શં “અલ્લાહની દયા તેના બંદાઓ ઉપર આના કરતાં ઘણી વધારે છે જે આ મહિલા 
પોતાના બાળક માટે ધરાવે છે.” 

અને આમેય વિચાર કરવાથી આ વાત સારી રીતે સમજમાં આવી શકે છે. તે અલ્લાહ જ તો છે 


સૂરઃ હૂદ ૧૧ તફહીમુલકુઅનિ ર 


શર્ફક નં ત 
ડમ 105845 દ્વા ક જહે 1545 
6૪૦5૫ ડઉડ'હઝઝ 21 
ટર 5% જ 7272 ?:૮દ2 શક્ક લિ ક 
ક દી.2 ૪%.ડ૪12* 40167 5૬54 હ 29 52 


72272 દૂધી દ્વ 


$। કુદ તી છી 


તેમણે જવાબ આપ્યો “હે શુએબ, તારી ઘણી વાતો તો અમારી સમજમાં જ આવતી 
નથી. ““ અને અમે જોઈએ છીએ કે તું અમારી વચ્ચે એક જોર વગરનો માણસ છે, તારી બિરાદરી 
ન હોત તો અમે ક્યારનોય તને પથ્થરો મારીને મારી નાખ્યો હોત, તારી તાકાત એટલી તો નથી કે 
અમને ભારે પડે.” 

શુએબે કહ્યું “ભાઈઓ, શું મારો કબીલો તમારા માટે અલ્લાહ કરતાં વધારે ભારે છે કે તમે 
(બિરાદરીથી તો ડર્યા અને) અલ્લાહને સાવ પીઠ પાછળ નાખી દીધો ? જાણી રાખો કે તમે જે કંઈ 
કરી રહ્યાં છો તે અલ્લાહની પકડ બહાર નથી. હે મારી કોમના લોકો, તમે તમારી રીતે કામ કર્યે 


જાઓ અનેહું મારી રીતે 


બાળકોના ઊછેર માટે મા-બાપના દિલોમાં પ્રેમ પેદા કર્યો છે. નહીં તો હકીકત તો આ છે કે જો ખુદા આ પ્રેમને 
પેદા ન કરત તો મા અને બાપથી વધારે બાળકોનો કોઈ દુશ્મન ન હોત કેમ કે સૌથી વધારે તે જ તેમના માટે 
તકલીફ આપનારાં હોય છે. હવે દરેક માણસ જાતે સમજી શકે છે કે જે ખુદા માતાના પ્રેમ અને પિતાના 
વાત્સલ્યને પેદા કરનાર છે તેની અંદર પોતાની મખ્લૂક માટે કેટલો બધો પ્રેમ હશે. 

(૧૦૨) આ સમજમાં ન આવવું આ કારણે ન હતું કે હઝરત શુએબ અ.સ. કોઈ પારકી ભાષામાં વાત 
કરી રહ્યા હતાં, અથવા તેમની વાતો ખૂબ મોઘમ અને ગુંચવણભરી હતી. વાતો તો બધી સ્પષ્ટ અને સીધી જ 
હતી તથા એ જ ભાષામાં કરવામાં આવતી હતી જે આ લોકો બોલતા હતાં, પરંતુ તેમના મગજનું બીબું એટલી 
હદે વક્ર થઈ ગયેલું હતું કે હઝરત શુએબ અ.સ.ની સીધી વાતો કોઈ રીતે તેમાં ઊતરી શક્તી ન હતી. સામાન્ય 
શિયમ છે કે જે લોકો પૂર્વગ્રહો અને મનની ઇચ્છાઓની ગુલામીમાં કટ્ટર રીતે પડેલાં હોય છે તથા કોઈ ખાસ 
પ્રકારની વિચારસરણી ઉપર જડ થઈ ગયેલાં હોય છે , તેઓ પહેલાં તો કોઈ આવી વાત સાંભળતાં જ નથી જે 
તેમના વિચારો કરતાં અલગ હોય, અને જો સાંભળી પણ લે તો તેમની સમજમાં આવતું નથી કે આ કઈ 
દુનિયાની વાતો કરવામાં આવી રહી છે. 

(૧૦૩) આ વાત નજર સામે રહે કે બરાબર આ જ પરિસ્થિતિ આ આયતોના ઊતરાણ વખતે મક્કામાં 
પ્રવર્તતી હતી. એ વખતે કુરેશના લોકો પણ આવી જ રીતે મુહમ્મદ સ.અ.વ.ના લોહીના તરસ્યા બની રહ્યા 
હતાં અને ઇચ્છતા હતાં કે તેમના જીવનનો અંત લાવી દે. પરંતુ માત્ર આ જ કારણસર તેમની ઉપર હાથ 


સૂરઃ હૂદ ૧૧ તફહીમુલકુઅન ર 


દ્ર હી પ 
૭% હ/* 9 ક દદ 
«ત્ર ૧ -/7 દ્ર તત 
ડ્ દ 4૦૫૩૭5 5-૦)! કા પ 
કકક ક ક ગ હે. 
કુક “૭-7 -7 22૮2722 


કિન 
હિ ડઇઠહાક- 96 5) 


ક જ ઝ્ દ: જ છ “7927૫ 
દાઝ ડડ ઈઝ ઝી 
તડકે) નકી 


79276 72૬ 2 2527 ક7 /7927ક98 ક હ 72798 
2 


૦% ૦૭૦ ૫૭% ૦% ડેઝ ઈઝ (ક 


કરતો રહીશ, ટૂંક સમયમાં જ તમને જણાઈ જશે કે કોની ઉપર અપમાનની આપત્તિ આવે છે અને 
કોણ જૂટ્ઠો છે. તમેપણ રાહ જુઓ અને હું પણ તમારી સાથે રાહ જોઉ છું.”' 

છેવટે જ્યારે અમારા ફેંસલાનો સમય આવી ગયો ત્યારે અમે અમારી કૃપાથી શુએબ અને 
તેના સાથીદાર મોમિનોને બચાવી લીધાં અને જે લોકોએ જુલમ કર્યો હતો તેમને એક ભારે 
ધડાકાએ એવા પકડયાં કે તેઓ તેમની વસ્તીઓમાં નિશ્ચેતન અવસ્થામાં પડેલા જ રહી ગયાં જાણે 
કે તેઓ ત્યાં કયારેય વસ્યા જ ન હતાં. 

સાંભળો, મદ્યનવાળાં પણ દૂર ફેંકી દેવામાં આવ્યાં જેવી રીતે સમૂદ ફેંકી દેવામાં આવ્યા 
હતાં. (રુકૂઅ ૮) 

અને મૂસાને અમે અમારી ખુલ્લી નિશાનીઓ અને નિમણૂંકના સ્પષ્ટ પ્રમાણ સાથે 
ફિરઓઔન અને તેના રાજદરબારીઓ તરફ મોકલ્યો, પરંતુ તેમણે ફિરઔનના હુકમનું પાલન કર્યું 
જો કેફિરઓનનો હુકમ સચ્ચાઈ ઉપર ન હતો. કયામતના દિવસે તે તેની 


ઉગામતા બીતા હતાં કે બનીહાશિમ તેમની હિમાયતમાં હતાં. પછી હઝરત શુએબ અ.સ. અને તેમની કોમનો 
આ કિસ્સો બરાબર કુરૈશ અને મુહમ્મદ સ.અ.વ.ના મામલા ઉપર બેસાડીને વર્ણવવામાં આવી રહ્યો છે, અને 
આગળ હઝરત શુએબ અ.સ .નો જે અત્યંત બોધદાયક જવાબ નોંધવામાં આવ્યો છે તેમાં આ અર્થ છૂપાયેલો છે કે 
હે કુરેશના લોકો, તમને પણ મુહમ્મદ સ.અ.વ. તરફથી આ જ જવાબ છે. 


સરઃ હદ ૧૧ તકહીમલકઅનિ ર 
જોયે ૬૫ ૧૭૩ ૧૦૩ 


2* ,22 27.2 22227?,2? ?, 22 ૮): 27:2૯ 
છે 99 ઝક ગાજ મી જજઇટછતાં 
722227? ૮27૮ સ ત્ઝ 


છ#ડ)39-»»0 ડડ ઈના કક ર૭ 
[5૦૫55 ઇડ ઝના] કી 
ડડ - 6 54 221 27 
કય મદાઈદઈહઝ0હુકહ#લઝડ 


કોમની આગળ આગળ હશે અને તેની આગેવાની હેઠળ તેમને દોજખની તરફ લઈ જશે.“ કેવી 
ખરાબ છે આ પહોંચવાની જગ્યા કે જ્યાં કોઈ પહોચે ! અને તે લોકો ઉપર દુનિયામાં પણ ફિટકાર 
પડી અને કયામતના દિવસે પણ પડશે. કેવો ખરાબ બદલો છે આ જે કોઈને મળે! 

આ કેટલીક વસ્તીઓનો અહેવાલ છે જે અમે તમને સંભળાવી રહ્યાં છીએ. આમાંથી 
કેટલીક હજી પણ ઊભી છે અને કેટલીકની તેયાર ખેતી લણાઈ ગઈ છે. અમે તેમની ઉપર જુલમ 


કર્યો નથી, તેમણે જાતે જ તેમની ઉપર જુલમ કર્યો. અને જ્યારે અલ્લાહનો હુકમ આવી ગયો ત્યારે 
તેમના એ  ખુદાઓ જેમને તેઓ અલ્લાહને છોડીને પોકારતા હતાં તેમના કોઈ કામમાં આવી ન 
શક્યાં અને તેમણે વિનાશ અને 


(૧૦૪) આ આયત ઉપરથી તેમજ કુઓનિમજીદની કેટલીક બીજી સ્પષ્ટતાઓ ઉપરથી જણાય છે કે જે 
લોકો દુનિયામાં કોઈ એક કોમ અથવા સમુદાયના આગેવાન હોય છે તે જ કયામતના દિવસે પણ તેમના 
આગેવાન હશે. જો તેઓ દુનિયામાં નેકી અને સચ્ચાઈ તથા સત્ય તરફથી માર્ગદર્શન આપે છે તો જે લોકોએ 
અહીં તેમનું અનુસરણ કર્યું છે તેઓ કયામતના દિવસે પણ તેમના જ ઝંડા નીચે એકત્ર થશે અને તેમની 

આગેવાની હેઠળ જશ્નતની તરફ જશે. અને જો તેઓ દુનિયામાં કોઈ અજ્ઞાન, કોઈ અનૈતિકતા અથવા કોઈ એવા 
માર્ગની તરફ લોકોને બોલાવે છે જે સત્યદીનનો માર્ગ નથી, તો જે લોકો અહીં તેમની પાછળ ચાલી રહ્યાં છે તેઓ 
ત્યાં પણ તેમની પાછળ હશે અને તેમની આગેવાની હેઠળ જ જહન્નમની દિશામાં જશે. આ જ વિષયની સમજૂતી 
નબી સ.અ.વ.ના આ કથનમાં જોવા મળે છે ”1હાશ્ક#!,1 શકાઈ ક 8.4 એટલે કે “કયામતના 
દિવસે અજ્ઞાનની કવિતાનો ઝંડો અમ્રઉલકેસના હાથમાં હશે અને જટાલતકાળના તમામ આરબ કવિઓ તેની 
આગેવાની હેઠળ દોજખને રસ્તે જશે.” હવે આ દશ્ય દરેક માણસ પોતાની કલ્પનાની આંખોની સામે ઊભું કરી 
શકે છે કે આ બે પ્રકારના સરઘસો કેવી શાન સાથે તેમનાં લક્ષ્ય તરફ જશે. દેખીતું છે કેજે આગેવાનોએ દુનિયામાં 


મ ક જા 


લોકોને ઊંધા રસ્તે ચઢાવ્યાં અને સત્યની વિરૂદ્ધ માર્ગો ઉપર ચલાવ્યાં છે તેમનાં અનુયાયીઓ જયારે તેમની સગી 


બ વા છ” દે! યો આ” 


આંખોએ જોઈ લેશે કેઆ જુલમીઓ અમને કેવા ભયાનક અંજામ તરફ ખેચી લાવ્યાં છે ત્યારે તેઓ તેમની તમામ 


સૂરઃ હૂદ ૧૧ તફહીમુલકુઅનિ ર 


બરબાદી સિવાય તેમને કોઈ ફાયદો ન આપ્યો. 

અને જ્યારે તારો માલિક કોઈ જુલમી વસ્તીને પકડે છે ત્યારે તેની પકડ આવી જ હોય છે, 
હકીકતમાં તેની પકડ ઘણી સખત અને પીડાજનક હોય છે. હકીકતમાં આમાં એક નિશાની છે એ 
દરેક માણસ માટે જે આખિરતની યાતનાથી ડરે.“ તે એક દિવસ હશે જેમાં તમામ લોકો ભેગાં 
થશે અને પછી જે કંઈ એ દિવસે થશે સૌની 


મુસીબતો માટે તેમને જ જવાબદાર માનશે અને તેમનું સરઘસ એવી રીતે દોજખ તરફ આગળ વધશે કે આગળ 
આગળ તે હશે અને પાછળ પાછળ તેમનાં અનુયાયીઓનું ટોળું તેમને ગાળો ભાંડતું અને તેમની ઉપર ફિટકાર 
વરસાવતું જઈ રહયું હશે. આનાથી વિરૂદ્ધ જે લોકોની આગેવાનીએ લોકોને નિયામતભરી જક્નતોના હક્કદાર 
બનાવ્યાં હશે તેમનાં અનુયાયીઓ તેમનો આ સુંદર અંજામ જોઈને તેમનાં આગેવાનોને દુઆઓ આપતાં અને 


તેમના ગુણગાન ગાતાં અને ઉપકારની પુષ્પવર્ષા કરતાં ચાલશે. 

(૧૦૫) એટલે કે ઇતિહાસના આ કિસ્સાઓમાં એક એવી નિશાની છે જેની ઉપર જો માનવી વિચાર 
કરે તો તેને વિશ્વાસ થઈ જશે કે આખિરતની સજા ચોક્કસ થવાની છે અને તેના વિષે પયગમ્બરોએ આપેલી 
ખબર સાચી છે. બીજું, આ જ નિશાની વડે તે આ પણ જાણી શકે છે કે આખિરતની સજા કેવી સખત હશે અને આ 
જાણકારી તેના દિલની અંદર ભય જન્માવીને તેને સીધો કરી દેશે. 

હવે રહી આ વાત કે ઇતિહાસમાં એ કઈ વસ્તુ છે જેને આખિરત અને તેની સજાની નિશાની ગણી શકાય, 
તો તેને એ દરેક માણસ સહેલાઈથી સમજી શકે છે જે ઇતિહાસને ફકત કિસ્સાઓનો સંગ્રહ જ માનતો ન હોય 
બલકે એ કિસ્સાઓના તર્ક ઉપર પણ વિચાર કરતો હોય અને તેના ઉપરથી તારણો પણ કાઢવાની ટેવ ધરાવતો 
હોય. હજારો વર્ષના માનવ ઇતિહાસમાં કોમો તથા સમુદાયોની ચડતી અને પડતી જે સાતત્ય અને નિયમિતતા 
સાથે થતી રહી છે અને આ ચડતી અને પડતીમાં જેવી રીતે સ્પષ્ટપણે કેટલાક નૈતિક કારણો કાર્યરત્‌ રહ્યાં છે, અને 
પતન પામનારી કોમો જે જે પદાર્થપાઠ આપનારી રીતો દ્વારા પડી છે, આ બધું જ એ હકીકતની તરફ ખુલ્લો 
ઇશારો છે કે માનવી આ સૃષ્ટિમાં એક એવી રાજસત્તાના શાસન હેઠળ છે જે માત્ર આંધળાં ભૌતિક કાયદાઓ 
પ્રમાણે રાજ કરી રહી નથી પરંતુ પોતાનો એક તર્કસંગત નૈતિક કાનૂન પણ ધરાવે છે જે પ્રમાણે તે નીતિમત્તાની 
એક નિશ્ચિત સીમાથી ઉપર રહેનારા લોકોને બદલો આપે છે , તેનાથી નીચે ઊતરી જનારા લોકોને કેટલાક સમય 
સુધી મહેતલ આપતી રહે છે , અને જયારે તેઓ આના કરતાં ઘણાં જ નીચા જતાં રહે છે ત્યારે તેમને પાડીને એવી 
રીતે ફેંકે છે કે તેઓ એક પદાર્થપાઠ આપનાર કિસ્સો બનીને રહી જાય છે. આ કિસ્સાઓનું હંમેશાં એક ક્રમમાં 
ઘટતા રહેવું આ વાતમાં સહેજ પણ શંકાની ગુંજાશ બાકી રહેવા દેતું નથી કે બદલો અને દંડ આ સૃષ્ટિના 


સૂરઃ હૂદ ૧૧ તફહીમુલકુઅનિ ર 


1 ગું કક ન 


ક 


કર્જ ત 5 
**-- (ક્ત્જ 
યઃ 


આંખોની સામે થશે. અમે તેને લાવવામાં કંઈ બહુ વધારે મોડું કરી રહ્યાં નથી, બસ એક ગણતરીની 
જ 


મુદ્દત તેના માટે નક્કી છે. જ્યારે તે આવશે ત્યારે કોઈને બોલવાની હિમ્મત નહીં હોય, સિવાય કે 
અલ્લાહની પરવાનગીથી કંઈક કહે.“ પછી કેટલાક લોકો તે દિવસે અભાગાં હશે અને કેટલાક 
સદભાગી. જે અભાગાં હશે તેઓ દોજખમાં જશે (જ્યાં ગરમી અને તરસની તીવ્રતાથી) તેઓ 
હૉંફશે અને ફૂંકારા મારશે અને એ જ હાલતમાં 

સામ્રાજયનો એક સ્થાયી કાનૂન છે. 

પછી જે આફતો અલગ અલગ કોમો ઉપર આવી છે તેમની ઉપર વધુ વિચાર કરવાથી આ પણ ખ્યાલ 
આવે છે કે બદલા અને દંડના કાનૂની ન્યાયના સિદ્ધાંતની રૂએ જે નૈતિક તકાદાઓ છે તે અમુક હદ સુધી તો આ 
આફતો દ્વારા ચોક્કસ પૂરા થયાં છે પરંતુ મોટાભાગે હજુ અધૂરાં છે. કેમ કે દુનિયામાં જે આફત આવી તેણે માત્ર 
એ પેઢીને ઝપટમાં લીધી જે તે આફતના સમયે હયાત હતી. હવે એ પેઢીઓ કે જે દૂષણોના બીજ વાવીને જુલમ 
અને દુરાચારના પાક તૈયાર કરીને કાપણી પહેલાં જ દુનિયામાંથી વિદાય થઈ ગઈ હતી તથા જેમનાં કરતૂકોનું 
પરિણામ પાછળની પેઢીઓને ભોગવવું પડયું, તો જાણે કે બદલા અને દંડના કાનૂનના અમલમાંથી એ લોકો 
બચી નીકળ્યાં છે. હવે જ્યારે આપણે ઇતિહાસનો અભ્યાસ કરીને સૃષ્ટિના સામ્રાજયના સ્વભાવને બરાબર 
સમજી ગયાં છીએ ત્યારે આપણો આ અભ્યાસ જ આ વાતની ગવાહી આપવા માટે પૂરતો છે કે બુદ્ધિ અને 
ન્યાયની રૂએ બદલા અને દંડના કાનૂનના જે નૈતિક તકાદા હજુ અધૂરાં છે તેમને પૂરાં કરવા માટે આ ન્યાયી 
સામ્રાજય ચોક્કસ ફરીથી એક બીજી દુનિયા ઊભી કરશે અને ત્યાં બધાં જ જુલમીઓને તેમની કરણીનો પૂરેપૂરો 
બદલો આપવામાં આવશે અને તે બદલો દુનિયાની આ સજાઓ કરતાં પણ વધારે સખત હશે. (જુઓ સૂરઃ 
આ'રાફ, નોંધ ક્રમાંક ૩૦, સૂરઃયૂનુસ, નોંધ ક્રમાંક ૧૦) 

(૧૦૬) એટલે કે આ મૂર્ખાઓ પોતાની જાતે આ ભરોસે છે કેફલાણા સંત-બુઝુર્ગ અમારી ભલામણ કરીને 
અમને બચાવી લેશે, ફલાણા બુઝુર્ગ જીદ કરીને બેસી જશે અને પોતાના એકેએક સંગીને માફી અપાવડાવ્યા વિના 
માનશે નહીં, ફલાણા સાહેબ કે જે અલ્લાહના બહુ વહાલાં છે જન્ઞતના રસ્તામાં રિસાઈને બેસી જશે અને તેમના 
આશ્રિતોની માફીનો પરવાનો લઈને જ હટશે. જો કે હઠ પકડવી અને રિસાવવું એ તો દૂરની વાત છે, એ 
દબદબાભરી અદાલતમાં કોઈ મોટામાં મોટા માણસ અને કોઈ મોટામાં મોટા પ્રતિષ્ઠિત ફરિશ્તાને પણ બોલવાની 
હિંમત સુદ્ધાં નહીં હોય અને જો કોઈ કંઈ કહી પણ શકશે તો ત્યારે જ કે જયારે હાકેમોનો હાકેમ પોતે તેને કંઈ 
કહેવાની પરવાનગી આપી દે. તેથી જે લોકો એમ માનીને ગૈરૂલ્લાહના સ્થાનકો ઉપર ભેટો અને ચઢાવા લઈને જઇ 
રહ્યાં છે કે તેઓ અલ્લાહને ત્યાં મોટી વગ અને પહોંચ ધરાવે છે અને તેમની ભલામણના ભરોસે તેમના કર્મના 


સૂરઃ હૂદ ૧૧ તફહીમુલકુઅનિ ર 


ણ *29ત 2 ૫ .્ક્ક્દં 


૭૯૪-૭58 


તેઓ હંમેશાં રહેશે ત્યાં સુધી કે આકાશો અને ધરતી કાયમ છે, “” આ સિવાય કે તારો માલિક બીજું 
કંઈ ઇચ્છે. નિઃશંક તારો માલિક પૂરો અધિકાર ધરાવે છે કે જે ઈચ્છે કરે.“ રહ્યાં એ લોકો કે જે 
સદભાગી નીવડશે, તો તેઓ જજ્ઞતમાં જશે અને ત્યાં હંમેશાં રહેશે ત્યાં સુધી કે આકાશો અને ધરતી 
ક્રાયમ છે, આ સિવાય કે તારો માલિક બીજું કંઈ ઇચ્છે.“”“ આવી બક્ષિશ તેમને મળશે જેનો 
સિલસિલો ક્યારેય કપાશે નહીં. 


તો હે નબી, તું એ ખુદાઓની બાબતમાં કોઈ શંકામાં ન રહે કે જેમની આ લોકો પૂજા કરી 
રહ્યાં છે. આ તો (માત્ર પરંપરાઓનું આંધળું અનુકરણ કરીને) એવી જ રીતે પૂજાપાઠ કરી રહ્યાં છે 


જેવી રીતે પહેલાં તેમના બાપદાદા કરતા હતાં,” 
ચોપડાં કાળા કર્યેજાય છે ત્યાં તેમને ભારે નિરાશાનો સામનો કરવો પડશે. 


(૧૦૭) આ શબ્દોનો અર્થ કાં તો આખિરતની દુનિયાના ધરતી અને આકાશ છે, અથવા તો ફક્ત એક 
રૂઢિપ્રયોગ તરીકે તેમને શાશ્વતતાના અર્થમાં વાપરવામાં આવ્યાં છે. જે પણ હોય, આજના ધરતી અને આકાશ 
તો હોઈ શકતાં નથી કેમ કે કુરાનના નિવેદનની રૂએ કયામતના દિવસે આમને બદલી નાખવામાં આવશે અને 
જે ઘટનાઓનો ઉલ્લેખ થઈ રહ્યો છે તે ઘટનાઓ કયામત પછી ઘટવાની છે. 

(૧૦૮) એટલે કે બીજી કોઈ તાકાત પણ એવી નથી જે આ લોકોને એ કાયમી સજામાંથી બચાવી 
શકે. અલબત્ત, જો અલ્લાહતઆલા પોતે જ કોઈ પરિણામને બદલવા માગે અથવા કોઈને કાયમી સજા 
આપવાને બદલે નિશ્ચિત મુદ્ત સુધી સજા આપીને માફ કરી દેવાનો ફેસલો કરે તો તેને આ કરવાનો પૂરો 
અધિકાર છે કારણ કે તેના કાનૂનનો તે પોતે જ વિધાતા છે, કોઈ વધારે ઊંચો કાનૂન એવો નથી જે તેની 
સત્તાઓને સીમિત કરતો હોય. 

(૧૦૯) એટલે કે તેમનું જન્નતમાં રોકાવું પણ કોઈ એવા વધારે ઊંચા કાનૂન ઉપર આધારિત નથી જેણે 


ક કે 


અલ્લાહને એવું કરવા માટે મજબૂર કરી રાખ્યો હોય. બલકે આ પૂર્ણ રીતે અલ્લાહની મહેરબાની હશે કે તે તેમને 


શ ક 


ત્યાં રાખશે. જો તે તેમનું ભાગ્ય પણ બદલવા માગે તો તેને બદલવાની પૂરી સત્તા તેની પાસે છે. 


સૂરઃ હૂદ ૧૧ તફહીમુલકુઅનિ ર 


228::229૮ 2 તત્ર ૮5 કગ્કઉડ 
2 


જનન 


૭ «ત શ _ ક 27 - દ્વા 7૮4 ક 6 ૮૪6 

0 ક કહ) ટ ૪) શબે ક તિ 
અને અમે તેમનો હિસ્સો ભરપૂર આપીશું તેમાં કોઈ પણ જાતની કાપકસર કર્યા વિના. (રુફૂઅ ૯) 

અમે આની પહેલાં મૂસાને પણ ગ્રંથ આપી ચુક્યાં છીએ અને તેના વિષે પણ મતભેદ 
કરવામાં આવ્યો હતો (જેવી રીતે આજે આ ગ્રંથ વિષે કરવામાં આવી રહ્યો છે જે તમને આપવામાં 
આવ્યો છે.'““') જો તારા માલિક તરફથી પહેલાંથી જ એક વાત નક્કી કરી દેવાઈ ન હોત તો આ 
મતભેદ કરનારાઓ વચ્ચે ક્યારનોય ફેસલો કરી દેવામાં આવ્યો હોત. આ હકીકત છે કે આ 
લોકો આના વિષે શંકા અને અવઢવમાં પડેલાં છે અને આ પણ હકીકત છે કે તારો માલિક તેમને 
તેમના કર્મોનો પૂરેપૂરો બદલો આપીને રહેશે, નિઃશંક તે આમનાં બધા જ કસ્તૂકોથી માહિતગાર છે. 


(૧૧૦) આનો અર્થઆ નથી કે નબી સ.અ.વ. ખરેખર આ ખુદાઓ તરફથી કોઈ શંકામાં હતાં બલકે 
હકીકતમાં આ વાતો નબી સ.અ.વ.ને સંબોધન કરીને સામાન્ય લોકોને સંભળાવવામાં આવી રહી છે. એટલે કે 
કોઈ પણ સમજદાર માણસે આ શંકા રાખવી જોઈએ નહીં કે આ લોકો કે જે આ ખુદાઓની પૂજા કરવામાં અને 
તેમની સમક્ષ પ્રાર્થનાઓ કરવામાં લાગેલાં છે છેવટે તેમણે કંઈક તો જોયું હશે કે જેના કારણે આ લોકો તેમની 
પાસેથી ફાયદાની આશાઓ રાખે છે. વાસ્તવિક્તા આ છે કે આ પૂજા-અર્ચના , ભેટ-સોગાદો અને ચઢાવા તેમજ 
પ્રાર્થનાઓ કોઈ જ્ઞાન, કોઈ અનુભવ અને કોઈ દાર્શનિક પુરાવાને આધારે નથી, બલકે આ બધું નર્યા આંધળાં 
અનુકરણના કારણે થઈ રહયું છે. આ જ સ્થાનકો પુરોગામી કોમોને ત્યાં પણ હતાં જ અને આવી જ તેમની 
કરામતો તેમને ત્યાં પણ પ્રચલિત હતી. પરંતુ જયારે ખુદાની આફત આવી ત્યારે તેઓ નાશ પામ્યાં અને આ 
સ્થાનકો આમને આમ નકામા પડેલા રહી ગયાં. 

(૧૧૧) એટલે કે આ કોઈ નવી વાત નથી કે આજે આ કુર્અાન વિષે અલગ અલગ લોકો અલગ અલગ 
પ્રકારની નુક્તેચીનીઓ કરી રહ્યાં છે બલકે આની પહેલાં જયારે મૂસા અ.સ.ને ગ્રંથ આપવામાં આવ્યો હતો 
ત્યારે તેના વિષે પણ આવા જ અલગ અલગ મતમતાંતરો ઊભા કરવામાં આવ્યા હતાં એટલા માટે હે મુહમ્મદ 
સ.અ.વ., તમે આ બધું જોઈને દુખી અને હતાશ ન થાઓ કે આવી સીધી અને સ્પષ્ટ વાતો કુઅનિમાં રજૂ 
કરવામાં આવી રહી છે અને છતાં લોકો તેને સ્વીકારતાં નથી. 

(૧૧૨) આ કથન પણ નબી સ.અ.વ. તથા ઈમાનવાળા લોકોને સાંત્વના આપવા માટે અને ધીરજ 


અપાવવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે. આનો અર્થ આ છે કે તમે આ વાત માટે બેચેન ન બનો કે જે લોકો આ 


સૂરઃ હૂદ ૧૧ તફહીમુલકુઅનિ ર 


થઈ ગ %ઈઝડયડડ હઉઈડ૭ઝઉઝ-ઇ 
“ 4૭2૭249૮ 


227. ૮.2૭» વૂ ૧૫ છક 

જ ઝઇટટતી1 323300 8. ઈક“ 
“792 752 ર પી ક કપ કક [55 

છહ&22:5 કદા [52 5 52 વાઇન ધી 

619. 615119 


તત્ર 1, 


હકડકાહ( કરડ વડી” કળા 


તો હે મુહમ્મદ, તમે, અને તમારા એ સાથીદારો કે જે (કુફ્ર અને વિદ્રોહથી ઈમાન અને આજ્ઞાપાલન 
તરફ) પાછા આવી ગયાં છે, સાચી રીતે સીધા માર્ગ ઉપર મક્કમ રહો જેમ કે તમને હુકમ આપવામાં 
આવ્યો છે. અને બંદગીની હદને ઓળંગો નહી. જે કંઈ તમે કરી રહ્યાં છો તેની ઉપર તમારો માલિક 
નજર રાખે છે. આ જુલમીઓ તરફ સહેજ પણ ઝુકતાં નહીં નહીં તો જહજ્ઞમની લપેટમાં આવી જશો 
અને તમને કોઈ એવો હિમાયતી અને વાલી નહી મળે જે અલ્લાહથી તમને બચાવી શકે અને ક્યાંયથી 


તમને મદદ પહોંચશે નહીં. અને જુઓ, નમાઝ કાયમ કરો દિવસના બજ્ઞે છેડાં ઉપર અને થોડી રાત 
વીતે.” હકીકતમાં નેકીઓ બૂરાઈઓને દૂર કરી દે છે, આ એક યાદ દેવડાવવું છે એ લોકો માટે જે 


૧૧૪ 


અલ્લાહને યાદ રાખનારાં છે. અને ધીરજ રાખ, અલ્લાહ નેકી 


કુઅનિની બાબતમાં મતભેદ કરી રહ્યાં છે તેમનો ફેસલો ટૂંક સમયમાં જ કરી દેવામાં આવે. અલ્લાહતઆલા 
પહેલાંથી જ આ નકકી કરી ચુકયો છે કે ફેંસલો નિર્ધારિત સમય પહેલાં કરવામાં નહીં આવે, અને આ કે દુનિયાના 
લોકો ફેસલો માગવામાં જેવી ઉતાવળ કરે છે , અલ્લાહ ફેસલો કરી દેવામાં એવી ઉતાવળ નહીં કરે. 

(૧૧૩) દિવસના બશ્ને છેડાં ઉપરનો અર્થ પરોઢ અને સંધ્યા છે, અને થોડીક રાત પસાર થવાનો 
અર્થ ઇશાનો સમય છે . આના ઉપરથી જણાયું કે આ આયત એ જમાનામાં ઊતરી છે જયારે નમાઝ માટે હજુ 
પાંચ સમય નકકી કરવામાં આવ્યા ન હતાં. મે'”રાજની ઘટના આના પછી બની જેમાં પાંચ વખતની નમાઝ 
ફરજિયાત થઈ. (સમજૂતી માટે જુઓ, સૂરઃ બનીઇસ્ાઈલ, નોંધ ક્રમાંક ૯૫, સૂરઃ તાહા, નોંધ ક્રમાંક 
૧૧૧, સૂરઃ રૂમ, નોંધ ક્રમાંક ૧૨૪). 

(૧૧૪) એટલે કે દુનિયામાં જે બૂરાઈઓ ફેલાયેલી છે અને જે બૂરાઈઓ તમારી સાથે આ સત્ય 
સંદેશની દુશ્મનીમાં કરવામાં આવી રહી છે, એ તમામને દૂર કરવાની સાચી રીત આ છે કે તમે પોતે વધારેમાં 
વધારે સદાચારી બનો અને તમારા સદાચાર વડે આ દુરાચારને મ્હાત આપો , અને તમને સદાચારી બનાવવાનું 
ઉત્તમ સાધન આ નમાઝ છે જે ખુદાની યાદને તાજી કરતી રહેશે અને તેની તાકાત વડે તમે દુરાચારના આ 
વ્યવસ્થિત ઉપદ્રવનો માત્ર મુકાબલો જ નહીં કરી શકો બલકે તેને ખતમ કરીને દુનિયામાં ભલાઈ અને 


સરઃ હદ ૧૧ તકહીમલકઅનિ ર 
વ ૬૫ ૧૭૩ ૧૦૩ 


ક2 2 કક ક 22.82 “7 ,,7.7 7 “75 ક22 297 
ફ્ફ ક ફર ક ફર 
921 ઉ. છ&છુ#કશાઝહઈ% ક 09 હક ઝર! 
“9/“27 97 47 7/7 ક72 ક» 4 ૮-4 4૮ દ્ર 5442 # 5 દ્ર ત્ર 
ફર ધ ફર્શ ધ્ર ક્ર ફ્રે ૨ ધધ ફક પ; ૦૨ 
સ્ટ “5850૦૪26 ડૃયાઈહમ્લ્રકડે 
2 89 9૭24/7. .».|જ કત, ”ત0૮22 4૪૪ દ 22? 
9૯૪,૦85 94૭ લડ? ગ 
22 ક 2૭-7- * ૭૭ તિત 
છ ઠીના કજાળી ક ઝા હાની ખાળકીતરાઈવ 
ન 2 ત્ર 2 7 અ ૦૨,” ટુ [ઉ 2 
કરનારાઓનું વળતર ક્યારેય વ્યર્થ કરતો નથી. 
પછી શા માટે એ કોમોમાં જે તમારી અગાઉ થઈ ગઈ છે આવા ભલા માણસો ન રહ્યાં જે 
લોકોને ધરતીમાં બગાડ પેદા કરવાથી અટકાવતાં ? આવા લોકો નીકળ્યાં તો પણ ઘણાં ઓછાં, 
જેમને અમે એ કોમોમાંથી બચાવી લીધાં, નહીં તો જુલમી લોકો તો એ જ મોજમજાની પાછળ 
પડેલા રહ્યાં જેમનાં સાધનો તેમને વિપુલ પ્રમાણમાં આપવામાં આવેલા હતાં અને તેઓ ગુનેગાર 
બનીને રહ્યાં. તારો માલિક આવો નથી કે વસ્તીઓને નાહક નષ્ટ કરી દે જો કે તેના રહેવાસીઓ 


૧૧૫ 


સુધારણા કરનારાં હોય.” 
સદાચારની વ્યવસ્થાને અમલી બનાવી શકશો. (સમજૂતી માટેજુઓ સૂરઃ અન્કબૂત, નોંધ ક્રમાંક ૭૭ થી ૭૯). 
(૧૧૫) આ આયતોમાં ખૂબ જ બોધદાયક રીતે આ કોમોના વિનાશના મૂળ કારણ ઉપર પ્રકાશ 
પાડવામાં આવ્યો છે જેમનો ઇતિહાસ અગાઉના છ રુકૂઓમાં વર્ણવવામાં આવ્યો છે. આ ઇતિહાસની સમીક્ષા 
કરતાં કહેવામાં આવે છે કે માત્ર આ જ કોમોને નહીં બલકે અગાઉના માનવ ઇતિહાસમાં જેટલી પણ કોમો નાશ 
પામી છે એ તમામને જે વસ્તુઓએ પાડી તે આ હતી કે જયારે અલ્લાહતઆલાએ તેમને તેની [નિયામતો વડે 
નવાજ્યાં ત્યારે તેઓ સમૃદ્ધિના નશામાં મદમસ્ત બનીને ધરતીમાં બગાડ પેદા કરવા લાગી અને તેમનું સામાજિક 
માળખું એટલી હદે બગડી ગયું કે કાં તો તેમની અંદર એવા સદાચારી લોકો રહ્યાં જ નહીં જે તેમને દુરાચારોથી 
રોકતે, અથવા જો થોડાક લોકો આવા નીકળ્યાં પણ ત્યારે તે એટલા ઓછા પ્રમાણમાં હતાં, અને તેમનો અવાજ 
એટલો નબળો હતો કે તેમના રોકવાથી બગાડ રોકાઈ શકયો નહીં. આ જ વસ્તુ છે જેના કારણે છેવટે આ કોમો 
અલ્લાહતઆલાના પ્રકોપને પાત્ર બની, નહીં તો અલ્લાહને તેના બંદાઓ સાથે કોઈ દુશ્મનાવટ નથી કે તે તો 
સારા કામ કરી રહ્યાં હોય તો પણ અલ્લાહ તેમને અમસ્તાં જ મુસીબતમાં નાખી દે. આ આયત વડે અહીં ત્રણ 
વાતો સમજાવવાનો આશય છેઃ 
એક આ કે દરેક સામાજિક વ્યવસ્થામાં એવા સદાચારી લોકોનું હોવું જરૂરી છે જે ભલાઈની તરફ 
બોલાવનારા હોય તેમજ બૂરાઈથી રોકનારા હોય કારણ કે ભલાઈ જ એક એવી વસ્તુ છે જે વાસ્તવમાં અલ્લાહને 
જોઈએ છે, અને લોકોની બૂરાઈને જો અલ્લાહ સહન કરે પણ છે તો એ ભલાઈની ખાતર કરે છે જે તેમની અંદર 
હોય, અને ત્યાં સુધી જ સહન કરે છે જયાં સુધી તેમની અંદર ભલાઈની થોડી પણ શકયતા બાકી હોય. પરંતુ 
જયારે કોઈ માનવ સમુદાયમાં એક પણ ભલો માણસ બાકી જ ન રહે અને તેની અંદર માત્ર બૂરા લોકો જ બાકી 


સરઃ હદ ૧૧ તકહીમલક્અનિ ર 
જોયે ૬૫ ૧૭૩ ૧૦૩ 


(ક્ર ન્ન કડ 
27 ક 
2“. ડ્કહ૭9 


પડ તારો માલિક જો ઈચ્છતો હોત તો સર્વ પ એક જ જૂથ બનાવી શકતો હતો, પરંતુ હવે 
તો તેઓ અલગ અલગ રીતો ઉપર જ ચાલતાં રહેશે અને ભટકી જવાથી માત્ર એ લોકો બચ 


દ્ર 


નજ 


જેમની ઉપર તારા માલિકની કૃપા છે. આ જ (પસંદગીની સ્વતંત્રતા અને અખત્યાર) માટે તો તે 


જ. 


તેમનેપેદા કર્યાહતાં.' “ અને તારા માલિકની એ વાત પૂરી થઈ ગઈ જે તેણે કહી 


રહયાં હોય, અથવા સારા માણસો હોય પણ તેમનું કોઈ સાંભળતું ન હોય અને સમગ્ર કોમ નૈતિક બગાડના માર્ગે 
આગળ વધતી રહે ત્યારે ખુદાનો પ્રકોપ તેમના માથે એવી રીતે ઘેરાવા માંડે છે કે જાણે પૂરા દિવસની સગર્ભા કે 
કંઈ કહી શકાય નહીં કે કયારે તેની પ્રસૂતિ થઈ જાય. 

બીજું આ કે, જે કોમ તેની અંદર બધું જ ચલાવી લેતી હોય પરંતુ ફક્ત એ ગણ્યાગાંઠયા લોકોને સહન 


દ જિ 


કરવા માટે તૈયાર ન હોય જે તેને બૂરાઈઓથી રોકતાં હોય અને ભલાઈઓ તરફ બોલાવતાં હોય ત્યારે સમજી લો 
કે તેના દિવસો ભરાઈ ગયાં છે કારણ કે હવે તે પોતે જ તેના જીવની દુશ્મન બની ગઈ છે. તેને હવે એવી બધી જ 
વસ્તુઓ પ્રિય છે જે તેની બરબાદીનું કારણ છે અને માત્ર એ જ એક વસ્તુ પસંદ નથી જે તેના જીવનની જામીન છે. 

ત્રીજુંઆ કે, કોઈ પણ કોમ આફતમાં સપડાશે કે નહીં સપડાય તેનો છેવટનો ફેસલો જે વસ્તુ ઉપર હોય છે તે 
આ છે કે તેમાં ભલાઈનો સાદ સાંભળીને હકારમાં જવાબ આપનાર કેટલા અંશો છે. જો તેની અંદર આવા લોકોની 
સંખ્યા એટલા પ્રમાણમાં નીકળી આવે જે બગાડને દૂર કરવા માટે તેમજ સદાચારી વ્યવસ્થાને સ્થાપવા માટે પૂરતી 
હોય ત્યારે તેની ઉપર સર્વવ્યાપી આફત મોકલવામાં આવતી નથી બલકે તેના સદાચારી તત્ત્વોને પરિસ્થિતિની 
સુધારણા કરવા માટે તક આપવામાં આવે છે. પરંતુ જો સતત પ્રયાસો છતાં પણ તેમાંથી એટલા માણસો ન નીકળે જે 
સુધારણાના કામ માટે પૂરતાં હોય અને તે કોમ તેના ખોળામાંથી થોડાક હીરા ફેંકી દીધા પછી તેના વર્તન વડે સાબિત 
કરી દે કે હવે તેની પાસે માત્ર કોલસા જ બાકી રહી ગયાં છે ત્યાર પછી બહુ વાર લાગતી નથી કે એ ભટ્ટી પેટાવી 
દેવામાં આવે છે જે એ કોલસાને બાળી મૂકે. (સમજૂતી માટેજુઓ,, સૂરઃ ઝારિયાત, નોંધ ક્રમાંક ૩૪) 

(૧૧૪) આ એ શંકાનો જવાબ છે જે સામાન્ય રીતે આવા પ્રસંગોએ તકદીરના નામે રજૂ કરવામાં આવે 
છે. ઉપર પુરોગામી કોમોના વિનાશનું જે કારણ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે તેની સામે એવો વાંધો ઊઠાવી શકાયો હોત 
કે તેની અંદર સારા માણસોનું ન હોવું અથવા ખૂબ જૂજ સંખ્યામાં હોવું પણ આમ તો અલ્લાહની મરજી જ હતી, 
તો પછી તેનો આરોપ એ કોમો ઉપર શા માટે મૂકવો જોઈએ શા માટે અલ્લાહે તેમની અંદર મોટા પ્રમાણમાં સારા 
માણસો પેદા ન કરી દીધાં? આના જવાબમાં આ હકીકત સ્પષ્ટપણે જણાવી દેવામાં આવી છે કે અલ્લાહની મરજી 
માનવી વિષે આ છે જ નહીં કે પશુઓ અને વનસ્પતિ તેમજ આવી જ મખ્લૂકોની જેમ તેને પણ પ્રાકૃતિક રીતે એક 
નક્કી કરેલા રસ્તાનો પાબંદ બનાવી દેવામાં આવે જેનાથી હટીને તે ચાલી જ ન શકે. જો તેની મરજી આ જ હોત તો 
પછી ઈમાનનો સંદેશ, નબીઓનું ઊઠવું અને ગ્રંથો ઊતારવાની જરૂર જ કયાં હતી. બધાં જ મનુષ્યો મુસલમાન જ 
પેદા થાત અને કુફ્ર અને ગુનાની મૂળમાંથી કોઈ શકયતા જ ન હોત. પરંતુ અલ્લાહે મનુષ્યની બાબતમાં જે મરજી 


સરઃ હદ ૧૧ તકહીમલકઅનિ ર 
જોયે ૬૫ ૧૭૩ ૧૭૩ 


ક્ર 


5505 જા. ધાજટા ક. જવ 

જિવન. દન્ત-ડા કોર હડ 
૦5 9554 

9-૪6 2૯456506 


હતી કે હું જહજ્ઞમને જિનજ્ઞાતો અને મનુષ્યો, બધાંથી ભરી દઈશ. 

અને હે મુહમ્મદ, આ પયગમ્બરોના કિસ્સા જે અમે તમને સંભળાવીએ છીએ, એ 
વસ્તુઓ છે જેનાં વડે અમે તમારા દિલને મજબૂત કરીએ છીએ. તેમની અંદર તમને હકીકતનું 
જ્ઞાન મળ્યું અને ઈમાન લાવનારાઓને શિખામણ અને જાગૃતિ પ્રાપ્ત થઈ. રહ્યાં એ લોકો કે જે 
ઈમાન લાવતાં નથી, તો તેમને કહી દો કે તમે તમારી રીતે કામ કરતાં રહો અને અમે અમારી રીતે 
કર્યેજઈએ છીએ, 
વ્યક્ત કરી છે તે હકીકતમાં આ છે કે તેને પસંદગી અને અધિકારની આઝાદી આપવામાં આવે, તેને પોતાની પસંદ 
પ્રમાણે અલગ અલગ રસ્તાઓ ઉપર ચાલવાની શકિત આપવામાં આવે, તેની સામે સ્વર્ગ અને નર્કબન્નેના રસ્તા 
ખોલી દેવામાં આવે અને પછી દરેક મનુષ્ય અને માનવ સમુદાયને તક આપવામાં આવે કે તે આમાંથી જે રસ્તાને 
પણ તેના માટે પસંદ કરે તેની ઉપર ચાલી શકે કે જેથી દરેક જે કંઈ પણ મેળવે તેના પ્રયાસો અને કમાણીના 
પરિણામે મેળવે. તેથી જયારે આ યોજના કે જેની નીચે માનવીને પેદા કરવામાં આવ્યો છે, પસંદગીની સ્વતંત્રતા 
અને સ્વૈચ્છિક કુકર અને ઈમાનના નિયમ ઉપર આધારિત છે ત્યારે આ કેવી રીતે થઈ શકે કે કોઈ કોમ પોતે તો 
બૂરાઈના રસ્તા ઉપર આગળ વધવા માગે અને અલ્લાહ બળજબરીથી તેને ભલાઈના રસ્તા તરફ વાળી દે. કોઈ 
કોમ પોતે પોતાની પસંદગી દ્વારા માનવ ઘડતરના એ કારખાનાં ઊભાં કરે જે એક એકથી ચઢિયાતા દુરાચારી, 
અત્યાચારી અને ગુનાખોર મનુષ્ય ઢાળી ઢાળીને બહાર કાઢે, અને અલ્લાહ તેના સીધા હસ્તક્ષેપ દ્રારા તેને એ 
જન્મજાત સદાચારી મનુષ્યો પૂરાં પાડી દે જે તેના બગડેલા માળખાંને સુધારી દે. આ પ્રકારનો હસ્તક્ષેપ ખુદાના 
કાનૂનમાં નથી. સદાચારી હોય કે દુરાચારી, બશ્ને પ્રકારના માણસો દરેક કોમે પોતે જ પૂરા પાડવાના રહેશે. જે 
કોમ સામૂહિક રીતે દુરાચારનો માર્ગ પસંદ કરશે, જેમાંથી કોઈ ગણનાપાત્ર જૂથ ઊભું નહીં થાય જે સદાચારનો 
ધ્વજ બુલંદ કરે, અને જેણે તેની સામાજિક વ્યવસ્થામાં આ વાતની ગુંજાશ જ ન રહેવા દીધી હોય કે સુધારણાના 
પ્રયાસો તેની અંદર વિકસી શકે ત્યારે ખુદાને શું પડી છે કેબળજબરીપૂર્વક તેમને સદાચારી બનાવે. તે તો તેનેએ જ 
અંજામની તરફ ધકેલી દેશે જે તેણે પોતે તેના માટે પસંદ કર્યો છે. અલબત્ત, ખુદાની કૃપાની હક્કદાર જો કોઈ કોમ 
હોઇ શકે તો તે માત્ર એ જ છે જેમાં એવા ઘણાં માણસો નીકળી આવે જે પોતે ભલાઈના સંદેશનો સ્વીકાર કરનારાં 
હોય અને જેણે તેની સામાજિક વ્યવસ્થામાં એ લાયકાત બાકી રહેવા દીધી હોય કે સુધારણાનો પ્રયાસ કરનારા 
લોકો તેની અંદર કામ કરી શકે. (વધુ સમજૂતી માટે જુઓ, સૂરઃ અન્‌આમ, નોંધ ક્રમાંક ર૪) 


સરઃ હદ ૧૧ તકહીમલકઅનિ ર 
જોયે ૬૫ ૧૭૩ ૧૦૩ 


“કડક 4૦62-ક*::ઉ૬8 કી 


2૭ક5-૭ 7૪.-ક 


[24* જાઇ” ૫૦૪૦ હદ 
6 હર્શ્રક્ઝહ૬ ઇડ 


પરિણામની તમે પણ રાહ જુઓ અને અમે પણ રાહ જોઈ રહ્યાં છીએ. આકાશો અને ધરતીમાં જે 
કંઈ છૂપાયેલું છે બધું અલ્લાહના અધિકારમાં છે અને સમગ્ર મામલો તેની જ સમક્ષ રજૂ કરવામાં 
આવે છે. તો હે નબી, તું તેની બંદગી કર અને તેની જ ઉપર ભરોસો રાખ, જે કંઈ તમે લોકો કરી 
(રુકૂઅ ૧૦) 


૧૧૭ 


રહ્યાં છો તારો માલિક તેનાથી બેખબર નથી. 


(૧૧૪૭) એટલે કે કુક્ર અને ઇસ્લામના સંઘર્ષના આ બશ્ને પક્ષકારો જે કંઈ કરી રહ્યાં છે તે અલ્લાહની 
નજરમાં છે. અલ્લાહનું સામ્રાજય અંધેર નગરી અને ગંડુ રાજા જેવું નથી કે તેમાં કોઈ ગમે તે કરતો રહે તો પણ 
બેખબર રાજાને તેની કંઈ પડી ન હોય. અહીં ડહાપણ અને સહનશીલતાને કારણે વાર તો લાગે જ છે પરંતુ અંધેર 
નથી. જે લોકો સુધારણાનો પ્રયાસ કરી રહ્યાં છે તેઓ વિશ્વાસ રાખે કે તેમના પ્રયત્નો નિષ્ફળ નહીં જાય અને એ 
લોકો પણ કે જે બગાડ ફેલાવવામાં અને તેને ઉત્પન્ન કરવામાં લાગેલાં છે , જે સુધારણાના પ્રયાસ કરનારા લોકો 
ઉપર જુલમ કરી રહ્યાં છે, અને જેમણે તેમની તમામ શક્તિ એ પ્રયાસ પાછળ લગાવી દીધી છે કે સુધારણાનું આ 


કામ કોઈપણ રીતે ચાલી ન શકે, તેમને પણ ચેતવી દેવાં જોઈએ કે તેમનાં આ તમામ કરતૂકો અલ્લાહની જાણમાં 
છે અને તેમની સજા તેમણે જરૂર ભોગવવી પડશે. 


તક ટીમુલક્‌ આન 


૧૨. સૂરઃ યૂસુફ 


૧ર. સરઃ યસક તકહીમલક્અનિ ર 
૬૫ દષ્ષ્ઝ ૧» ૧૨૦૩ 


સૂરઃ યૂસુર 
ઊતરાણકાળ અને તેનું કારણઃ- 


આ સૂરઃના વિષય ઉપરથી સમજાય છે કે આ પણ મક્કામાં રોકાણના જમાનાના અંતિમ તબક્કામાં 
ઊતરેલી સૂરઃ હશે કે જયારે કૂરેશના લોકો આ સમસ્યા ઉપર વિચાર કરી રહ્યા હતાં કે નબી સ.અ.વ.ની હત્યા 
કરી નાખે કે પછી દેશનિકાલ કરી દે અથવા કેદ કરી દે. એ જમાનામાં મક્કાના કેટલાક કાફિરોએ (લગભગ 
યહૂદીઓની ચઢવણીથી) નબી સ.અ.વ.ની કસોટી કરવા માટે આપને પ્રશ્ન પૂછયો કે બનીઇસ્રાઈલના મિસ્ન 
જવા પાછળ શું કારણ હતું. અરબસ્તાનના લોકો કેમકે આનાથી અજાણ હતાં, તેમને ત્યાંની રિવાયતોમાં કયાંય 
પણ આ વાત જોવા મળતી ન હતી, અને નબી સ.અ.વ.ના પોતાના મુખેથી પણ આના વિષે અગાઉ કયારેય 
કોઈ ઉલ્લેખ સાંભળવામાં આવ્યો ન હતો , એટલા માટે તેમને અપેક્ષા હતી કે આપ કાં તો તેનો વિગતવારજવાબ 
આપી નહીં શકે અથવા આ વખતે જવાબ આપવાનું ટાળીને પાછળથી કોઈ યહૂદીને પૂછવાનો પ્રયાસ કરશે, 
અને આવી રીતે આપનો ભ્રમ ખુલ્લો પડી જશે. પરંતુ આ કસોટીમાં તેમણે ઊલટાની હાર ખાવી પડી. 
અલ્લાહતઆલાએ તરત જ એ જ સમયે યૂસુફ અ.સ.નો સંપૂર્ણ કિસ્સો આપના મુખે વહેતો કરી દીધો એટલું જ 
નહીં બલકે આ કિસ્સાને કુરેશના વ્યવહાર ઉપર લાગુ પણ કરી દીધો જે તેઓ યૂસુફના ભાઈઓની જેમ નબી 
સ.અ.વ.ની સાથે કરી રહ્યા હતાં. 


ઊતરાણનાં ઉદ્દેશ્યોઃ- 

આ કિસ્સો બે મહત્ત્વના ઉદ્દેશ્યો માટે ઊતારવામાં આવ્યો હતોઃ 

એક આ કે મુહમ્મદ સ.અ.વ.ની પયગમ્બરીનો પુરાવો અને તે પણ વિરોધીઓ દ્વારા માગવામાં 
આવેલ પુરાવો પુરો પાડવામાં આવે, અને તેમણે પોતે નક્કી કરેલી કસોટીમાં આ પુરવાર કરી દેવામાં આવે કે 
નબી સ.અ.વ.સાંભળેલી વાતો કહેતાં નથી બલકે વાસ્તવમાં તેમને વહી દ્વારા જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. આ હેતુને 
ત્રીજી અને સાતમી આયતમાં પણ સ્પષ્ટ કરી દેવામાં આવ્યો છે તેમજ આયતો ૧૦૨ અને ૧૦૩ માં પણ 
વિગતવાર રીતે આની સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે. 

બીજો આ કે કુરેશના આગેવાનો તથા મુહમ્મદ સ.અ.વ. વચ્ચે જે મામલો ચાલી રહ્યો હતો તેની ઉપર 
યૂસુફના ભાઈઓ તથા યૂસુફ અ.સ.ના કિસ્સાને લાગુ કરીને કુરેશના લોકોને જણાવવામાં આવે કે આજે તમે 
તમારા ભાઈની સાથે એ જ વ્યવહાર કરી રહ્યાં છો જે યૂસુકના ભાઈઓએ તેમની સાથે કર્યો હતો. પરંતુ જેવી 
રીતે એ લોકો ખુદાની મરજીની સામે લડવામાં સફળ થયા નહીં અને છેવટે એ જ ભાઈના પગમાં પડવું પડયું જેને 
તેમણે એક વખતે અત્યંત નિદયતાપૂર્વક કૂવામાં ફેકી દીધો હતો , આવી જ રીતે તમારું આ શકિત-પ્રદર્શન પણ 
ખુદાઈ ચાલની સામે સફળ થઈ શકશે નહીં અને એક દિવસે તમારે પણ તમારા આ જ ભાઈ પાસે દયાની ભીખ 
માગવી પડશે જેને આજે તમે ખતમ કરી દેવા માટે પાછળ પડેલાં છો. આ હેતુ પણ સૂરઃના આરંભમાં સ્પષ્ટપણે 
જણાવી દેવામાં આવ્યો છે એટલા માટે આયતમાં કહેવામાં આવ્યું કે હાય; કુકક।ક-ધડ#હંહઇઝઈ”યૂસુફ 
અને તેના ભાઈઓના કિસ્સામાં પૂછનારાઓ માટે મોટી નિશાનીઓ છે.” 

હકીકતમાં યૂસુક અ.સ.ના કિસ્સાને મુહમ્મદ સ.અ.વ. અને કુરૈશના કિસ્સા ઉપર લાગુ કરીને 


૧ર. સરઃ યસક તકહીમલક્અનિ ર 
જે દષ્ષ્ઝ ૧૩ ૧૨૦૩ 


કુર્ઓાનિમજીદે જાણે કે એક સ્પષ્ટ આગાહી કરી દીધી હતી જેને આગામી દસ વર્ષની ઘટનાઓએ અક્ષરશઃ સાબિત 
કરીને દેખાડી. આ સૂરઃ ના ઊતરાણને દોઢ-બે વર્ષજ પસાર થયાં હશે ત્યાં કુરેશના લોકોએ યૂસુફના ભાઈઓની 
જેમ મુહમ્મદ સ.અ.વ.ની હત્યાનું કાવતરું ઘડયું અને તેમને લાચાર થઈ જીવ બચાવવા માટે મક્કામાંથી 
નીકળવું પડયું. પછી તેમની અપેક્ષાઓની સાવ વિરૂદ્ધ આપને પણ દેશનિકાલની હાલતમાં પણ એવી જ ઉન્નતિ 
અને સત્તા મળી જેવી રીતે યૂસુફ અ.સ.ને મળી હતી. ત્યાર પછી મક્કાવિજય સમયે બરાબર એવું જ બન્યું જે 
મિસ્નના પાટનગરમાં યૂસુફ અ.સ.ની સામે તેમના ભાઈઓની છેલ્લી હાજરી વખતે બન્યું હતું. ત્યાં જયારે 
યૂસુફના ભાઈઓ અત્યંત આજીજી અને લાચારીની હાલતમાં તેમની સામે હાથ ફેલાવીને ઊભા હતાં અને કહી 
રહ્યા હતાં કે હક: ડ્વાહ)ાદહંગ્ડ “અમને દાન આપો, અલ્લાહ દાન કરનારઓને બદલો આપે 
છે.” ત્યારે યૂસુફ અ.સ.એ બદલો લેવાની તાકાત ધરાવતા હોવા છતાં તેમને ક્ષમા આપી દીધી અને કહ્યું કે 
હટ ડક. ડદડડાઝઉઈઝ “આજે તમારી ઉપર કોઈ પકડ નથી, અલ્લાહ તમને માફ 
કરે, તે સૌથી મોટો દયા કરનાર છે.” આવી રીતે અહીં જયારે મુહમ્મદ સ.અ.વ.ની સામે પરાજિત થયેલા 
કુરેશીઓ નજરો નીચી કરીને ઊભા હતાં અને નબી સ.અ.વ.તેમના એકએક અત્યાચારનો બદલો લેવા માટે 
સક્ષમ હતાં ત્યારે આપે તેમને પૂછયું “તમે શું માનો છો કે હું તમારી સાથે કેવો વ્વવહાર કરીશ?” તેમણે કહયું કે 
ક્#દ!છ#/ટદ! “આપ એક ખૂબ જ ઉદાર ભાઈ છો, અને એક ખૂબ જ ઉદાર ભાઈના પુત્ર છો.” આ 
સાંભળીને આપે કહ્યું દ) ડાક, 51, % 1. વહ 9%49%ક% ૦% ક .૦%6,કાહઉ “હું તમને 
એ જ જવાબ આપું છું જે યૂસુફે તેના ભાઈઓને આપ્યો હતો કે આજે તમારી ઉપર કોઈ પકડ નથી, જાઓ તમને 
માફ કર્યા.” 


ચર્ચાના વિષયો અનેપ્રશ્નોઃ- 

આ બક્ષે પાસાં આ સૂરઃમાં ઉદેશ્યની હેસિયત ધરાવે છે પરંતુ આ કિસ્સાને પણ કુર્બાનિમજીદ માત્ર 
કથાપાઠ અને ઈતિહાસની જાણકારીની રૂપમાં રજૂકરતું નથી બલકે પોતાના નિયમ મુજબ તે આને પોતાના મૂળ 
સંદેશને ફેલાવવા માટે ઉપયોગ કરે છે. 

તે આ સમગ્ર કિસ્સામાં આ વાત સ્પષ્ટ કરીને દેખાડે છે કે હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ. , હઝરત ઇસહાક 
અ.સ. , હઝરત યાકુબ અ.સ. અને હઝરત યૂસુફ અ.સ.નો દીન એ જ હતો જે મુહમ્મદ સ.અ.વ.નો છે અને જે 
સંદેશ તેઓ આપતા હતાં તે જ સંદેશ આજે મુહમ્મદ સ.અ.વ. આપી રહ્યાં છે. 

પછી, તેઓ એક તરફ હઝરત યાકૂબ અ.સ. અને હઝરત યૂસુફ અ.સ.ના ચારિત્ર્યો અને બીજી તરફ 
યૂસુફ અ.સ.ના ભાઈઓ, વેપારીઓનો કાફલો, મિગ્નનો અમલદાર, તેની પત્ની, મિસ કુલની સ્રીઓ અને 
મિસ્નના અધિકારીઓના ચારિત્ર્યોને એકબીજાની સામે રાખી દે છે અને ફકત પોતાની વર્ણનશેલી દ્વારા શ્રોતાઓ 
અને દર્શકોની સામે આ મુક પ્રશ્ન મુકી કરી દે છે કેજુઓ, એક નમૂનાના ચારિત્ર્યો તો એ છે જે ઇસ્લામ , એટલે કે 
ખુદાની બંદગી તથા આખિરતના હિસાબકિતાબ ઉપર વિશ્વાસ દ્વારા જન્મે છે , અને બીજા નમૂનાના ચારિત્ર્યો એ 


પ ઝે 


છે જે કુકર અને અંધશ્રદ્ધા તથા ભૌતિકવાદ, ખુદા અને આખિરત તરફ લાપરવાઈના બીબાંમાં ઢળીને તેયાર થાય 


ક 


છે. હવે તમે પોતે તમારા અંતરાત્માને પૂછો કે તે આમાંથી કયા નમૂનાને પસંદ કરે છે. 


૧ર. સરઃ યસક તકહીમલક્અનિ ર 
જે દષ્ષ્ઝ ૧» ૧૨૦૩ 


પછી, આ કિસ્સા વડે કુનિહકીમ એક બીજું ગૂઢ સત્ય પણ માનવીને સમજાવે છે. અને તે આ છે કે 
અલ્લાહતઆલા જે કામ કરવા માગે છે તે કોઈ પણ સંજોગોમાં પૂરું થઈને રહે છે. માનવી તેની યુકિતઓ વડે 
તેની યોજનાઓને અટકાવવા અને બદલવામાં કયારેય સફળ થઈ શકતો નથી બલકે મોટાભાગે માનવી એક 
કામ પોતાની યોજના પૂરી કરવા માટે કરે છે અને માને છે કે મેંબરાબર નિશાન ઉપર તીર માર્યું પરંતુ પરિણામ 
આવતાં સાબિત થાય છે કે અલ્લાહે તેના જ હાથો વડે એ જ કામ લીધું જે તેની યોજનાની વિરૂદ્ધ અને અલ્લાહની 
યોજનાને બિલકુલ અનુરૂપ હતું. યૂસુક અ.સ.ના ભાઈ જયારે તેમને કૂવામાં ફેંકી રહ્યા હતાં ત્યારે તેમનું 
અનુમાન હતું કે આપણે આપણા રસ્તાના કાંટાને હંમેશ માટે દૂર કરી દીધો. પરંતુ હકીકતમાં તેમણે યૂસુફ 
અ.સ.ને ઉન્નતિના શિખરના પહેલા પગથિયા ઉપર તેમના હાથે લાવી ઊભા કર્યા જેની ઉપર અલ્લાહ તેમને 
પહોંચાડવા માગતો હતો તથા તેમની આ હરકત વડે તેમણે પોતે પોતાના માટે જો કમાણી કરી કંઈ તો માત્ર આ કે 
યૂસુફ અ.સ.ને ઉન્નતિના શિખરે પહોચ્યા પછી તેઓ માનપૂર્વક પોતાના ભાઈની મુલાકાત માટે જતાં તેના બદલે 
તેમને શરમ અને પસ્તાવા સાથે એ જ ભાઈની સામે નજરો નીચી કરવી પડી. મિસ્નના અમલદારની પત્ની યૂસુફ 
અ.સ.ને જેલમાં મોકલાવીને તેમની સામે બદલો લઈ રહી હતી પરંતુ વાસ્તવમાં તેણે તેમના માટે 
રાજ્યસિંહાસન ઉપર પહોંચવાનો માર્ગ મોકળો કરી દીધો અને પોતાની આ યુક્તિ વડે ખુદ તેણે આના સિવાય 
કોઈ કમાણી કરી નહીં કે જયારે સમય આવ્યો ત્યારે દેશના શાસકની મુરબ્બી ખાતૂન કહેવડાવવાને બદલે તેને 
જાહેરમાં પોતાની અપ્રમાણિકતાની કબૂલાત કરવાનું અપમાન સહન કરવું પડયું. આ માત્ર બે-ચાર અપવાદરૂપ 
કિસ્સા નથી બલકે ઇતિહાસ આવા અસંખ્ય ઉદાહરણોથી ભરેલું છે જે આ હકીકતની સાક્ષી આપે છે કે અલ્લાહ 
જેની ઉન્નતિ કરવા માગે છે તેને આખું જગત ભેગું મળીને પણ પાડી શકતું નથી બલકે દુનિયા જે યુક્તિ તેને 
પાડવા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી અને વિશ્વસનીય માનીને અપનાવે છે, અલ્લાહ એ જ યુક્તિમાંથી તેના ઉન્નતિના 
રસ્તાપેદા કરીદે છે, અને એ લોકોના હિસ્સામાં બદનામી સિવાય કંઈ નથી આવતું જેમણે તેને પાડવાની યોજના 
ઘડી હતી. અને આનાથી ઊલટું આવી જ રીતે ખુદા જેને પાડવા માગે છે તેને કોઈ યુક્તિ પડવાથી બચાવી શકતી 
નથી બલકે બચાવની તમામ યુક્તિઓ નિષ્ફળ નીવડે છે અને આવી યુક્તિઓ કરનારાઓને અપમાનજનક 
પરાજય સહન કરવો પડે છે. 

આ હકીકતને જો કોઈ સમજી લે તો પહેલો બોધ તેને આ મળશે કે માનવીએ તેના હેતુઓ અને 
યુક્તિઓ, બશ્ષેમાં એ હદોનું ઉલ્લંઘન કરવું જોઈએ નહીં જે ખુદાઈ કાનૂનમાં તેના માટે નક્કી કરી દેવામાં આવી 
છે. સફળતા અને નિષ્ફળતા તો અલ્લાહના હાથમાં છે. પરંતુ જે માણસ પાક હેતુ માટે સીધી સરળ કાયદેસર 
યુક્તિ અપનાવશે તે જો નિષ્ફળ કયારેય જાય તો પણ અપમાન અને બદનામીનો ભોગ નહીં બને. અને જે 
માણસ નાપાક હેતુ માટે અવળી યુક્તિઓ અપનાવશે તે આખિરતમાં તો ચોક્કસપણે બદનામ થશે જ પરંતુ 
દુનિયામાં પણ તેના માટે અપમાનિત થવાનું જોખમ કંઈ ઓછું નથી. બીજો મહત્ત્વનો બોધ આમાંથી અલ્લાહ 
ઉપર ભરોસો કરવાનો તથા અલ્લાહને હવાલે થઈ જવાનો મળે છે. જે લોકો સચ્ચાઈ અને સત્ય માટે સક્રિય હોય 
અને દુનિયા તેમને ખતમ કરી નાખવા તત્પર હોય તે જો આ હકીકતને નજર સમક્ષ રાખે તો તેમને આમાંથી 
અસાધારણ શાંતિ મળશે અને વિરોધી શકિતઓની દેખીતી ખૂબ જ ભયાનક યુક્તિઓ જોઈને તે સહેજ પણ 
બેચેન નહીં થાય, બલકે પરિણામને અલ્લાહ ઉપર છોડી દઈને પોતાની નૈતિક જવાબદારી નિભાવતાં રહેશે. 


૧ર. સરઃ યસક તકહીમલક્અનિ ર 
૬૫ દષ્ષ્ઝ ૧૩ ૧૨૦૩ 


પરંતુ સૌથી મોટો બોધ જે આ કિસ્સામાંથી મળે છે તે આ છે કે કોઈ મુસલમાન જો સાચું ઇસ્લામી ચારિત્ર્ય 
ધરાવતો હોય અને ડહાપણ પણ ધરાવતો હોય, તો તે માત્ર પોતાની નૈતિકતાના જોરે એક આખા દેશને જીતી શકે 
છે. યૂસુક અ.સ.ને જુઓ. ૧૭ વર્ષની ઉમર, સાવ એકલાં, તદન સાધન-વિહોણાં, અજાણ્યો દેશ અને 
કમજોરીની પરાકાષ્ઠા તો આ કે ગુલામ બનાવીને વેચી દેવામાં આવ્યાં છે. ઇતિહાસના એ સમયગાળામાં 
ગુલામોની જે સ્થિતિ હતી તે કોઈનાથી છૂપી નથી. આની ઉપર વળી એક અત્યંત ગંભીર નૈતિક આરોપ મૂકીને 
તેમને જેલમાં ધકેલી દેવામાં આવ્યાં જેની સજાની મુદ્ત પણ કોઈ ન હતી. આટલી હદ સુધી પાડી દેવાય પછી પણ 
તેઓ માત્ર ઈમાન અને નૈતિક બળના આધારે ઊઠે છે અને છેવટે સમગ્ર દેશને પોતાને આધીન બનાવી લે છે. 


એતિહાસિક અને ભોગોલિક પરિસ્થિતિઃ- 

આ કિસ્સાને સમજવા માટે જરૂરી છે કે ટૂંકમાં તેના વિષે કેટલીક એતિહાસિક અને ભૌગોલિક માહિતી 
પણ વાચકોની નજરસમક્ષ રહેઃ 

હઝરત યૂસુફ અ.સ., હઝરત યાકૂબ અ.સ.ના પુત્ર, હઝરત ઇસહાક અ.સ.ના પૌત્ર અને હઝરત 
ઇબ્રાહીમ અ.સ.ના પ્રપૌત્ર હતાં. બાઇબલના નિવેદન મુજબ (જેનું સમર્થન કુર્બાનના ઇશારાઓ ઉપરથી પણ 
થાય છે) હઝરત યાકૂબ અ.સ.ના ૧૨પુત્રો ૪ પત્નીઓથી હતાં. હઝરત યૂસુફ અ.સ. અને તેમનો નાનો ભાઈ 
બિનયમીન એક પત્નીથી હતાં જયારે બાકીના ૧૦ બીજી પત્નીઓથી હતાં . 

ફિલિસ્તીનમાં હઝરત યાકૂબ અ.સ.નું રહેઠાણ હિબ્રૂન (આજનું અલખેલ)ની તળેટીમાં હતું જયાં 
હઝરત ઇસહાક અ.સ. અને તેમની પહેલાં હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ. રહેતા હતાં. આ ઉપરાંત હઝરત યાકૂબ 
અ.સ.ની થોડી જમીન સિકિમ્મ(આજનું નાબલુસ)માં પણ હતી. 

બાઇબલના વિદ્ધાનોના સંશોધનને જો સાચું માનવામાં આવે તો હઝરત યૂસુફ અ.સ.નો જન્મ ઈ.પૂ. 
૧૯૦૬ની આસપાસ થયો અને ઈ.પૂ.૧૮૯૦ ની આસપાસ એ ઘટના બની જેનાથી આ કિસ્સાની શરૂઆત થાય 
છે, એટલે કે સ્વપ્ન જોવું તથા ત્યાર પછી કૂવામાં ફેંકી દેવું. એ વખતે હઝરત યૂસુફ અ.સ.ની ઉંમર ૧૭ વર્ષ હતી. 
જે કૂવામાં તેમને ફેક્વામાં આવ્યાં તે બાઇબલ અને તલમૂદની રિવાયતો પ્રમાણે સિકિમ્મની ઉત્તરમાં દૂતન 
(આજનું દુસાન) ની નજીક આવેલું હતું, અને જે કાફલાએ તેમને કૂવામાંથી કાઢયાં તે જિલઆદ (પૂર્વ જોર્ડન) 
તરફથી આવી રહયું હતું અને મિસ્ન તરફ જવાનું હતું. (જિલઆદના ખંડિયેરો આજે પણ જોર્ડન નદીની પૂર્વમાં 
ઇલ્યાબિસના મેદાનોના કિનારે આવેલાં છે.) 

મિન્ન ઉપર એ જમાનામાં પનદરહવીં વંશનું રાજ હતું જે મિન્નના ઇતિહાસમાં ચારણ રાજાઓ 
(1111૯505 16165)ના નામે ઓળખાય છે. આ લોકો આરબવંશના હતાં અને તેમણે ફિલિસ્તીન અને 
સીરિયામાંથી મિન્ન જઈને ઈ.પૂ. ૨૦૦૦ વર્ષની આસપાસના જમાનામાં મિસ્નના રાજય ઉપર કબજો મેળવી 
લીધો હતો. આરબ ઇતિહાસકારો અને કુર્ઓાનના તફસીરકર્તાઓએ તેમના માટે “અમાલીક” નામનો ઉપયોગ 
કર્યો છે જે મિન્ન અંગેના વર્તમાન સંશોધનો સાથે પૂરી રીતે મેળ ખાય છે. મિસ્નમાં આ લોકો અજાણ્યા 
આક્રમણખોરોની હેસિયત ધરાવતા હતાં તથા દેશના આંતરિક ઝઘડાંના કારણે મિસ્નમાં તેમનું રાજય સ્થાપવાની 
તક તેમને મળી ગઈ હતી. આ જ કારણ હતું કે તેમના રાજયમાં હઝરત યૂસુફ અ.સ.ને પ્રગતિ કરવાની તક મળી 


૧ર. સરઃ યસક તકહીમલક્અનિ ર 
૬૫ દષ્ષ્ઝ ૧૭૩ ૧૨૦૩ 


અને પછી બનીઇસ્નાઈલ ત્યાં આવકાર પામ્યાં, દેશના ઉત્તમ ફળટ્ટુપ વિસ્તારોમાં વસાવવામાં આવ્યાં અને તેમને 
ત્યાં ખૂબ પ્રભાવ અને પહોંચ મળ્યાં, કારણ કે તેઓ એ વિદેશી શાસકોની સમજાતિના હતાં. ૧૫ મી સદી 
ઈ.પૂ.ના અંત સુધી આ લોકો મિસ્ન ઉપર રાજ કરતા રહ્યાં અને તેમના જમાનામાં દેશની તમામ સત્તા 
બનીઇસ્રાઈલના હાથમાં રહી. એ જ જમાના તરફ સૂરઃ માઇદહની ર૦ મી આયતમાં ઇશારો કરવામાં આવ્યો કે 
ર્દર કંઠ ડક 5 ઈક્્ડ) આના પછી દેશમાં એક પ્રચંડ રાષ્ટ્રવાદી ચળવળ ઉદ્ભવી જેણે હિકસૂસ સત્તાને 
ઉથલાવી પાડી. અઢી લાખ જેટલા અમાલિકોને દેશમાંથી હાંકી કાઢવામાં આવ્યાં. એક ખૂબ જ પૂર્વગ્રહયુક્ત 
કુબ્તી વંશનું કુટુંબ સત્તામાં આવી ગયું અને તેણે અમાલિકાના સમયની વીણી વીણીને નષ્ટ કરી દીધાં અને 
બનીઇસ્નાઈલ ઉપર એ જુલમોનો દોર શરૂ કર્યોજેનો ઉલ્લેખ હઝરત મૂસા અ.સ.ના કિસ્સામાં આવે છે. 

મિન્નના ઇતિહાસ ઉપરમાંથી આ પણ જાણવા મળે છે કે આ ચારણ રાજાઓએ મિસ્નના દેવી- 
દેવતાઓને સ્વીકાર્યા ન હતાં બલકે પોતાના દેવ સીરિયાથી તેમની સાથે લાવ્યા હતાં અને તેમનો આ પ્રયાસ હતો 
કે મિસ્નમાં તેમનો ધર્મ પ્રચલિત બને. આ જ કારણ છે કે કુરઓનિમજીદ હઝરત યૂસુફ અ.સ.ના સમકાલીન રાજાને 
“ફિરઔન” ના નામે ઉલ્લેખ કરતો નથી કારણ કે “ફેરઔન” મિસ્નનો ધાર્મિક રૂઢિપ્રયોગ હતો અને આ લોકો 
મિસ્નના ધર્મમાં માનતા ન હતાં પરંતુ બાઇબલમાં ભૂલથી તેને પણ “ફિરઔન”'નું જ નામ આપી દેવામાં આવ્યું 
છે. કદાચ તેમના સંપાદકો એમ માનતાં હશે કે મિન્નના બધાં જ રાજાઓ “ફિરઔની”” જ હતાં. 

પ્રવર્તમાન સમયના સંશોધનક્તાઓ, જેમણે બાઇબલ અને મિસ્નના ઈતિહાસની તુલના કરી છે, તેઓ 
સામાન્ય અભિપ્રાય ધરાવે છે કે ચારણ રાજાઓમાંથી જે રાજાનું નામ મિન્નના ઈતિહાસમાં એપોફીસ 
(0000115) જોવા મળે છે , એ જ હઝરત યૂસુફ અ.સ.નો સમકાલીન હતો. 


મિસ્નું પાટનગર એ જમાનામાં મેમફિસ (મીન્ફ)હતું જેના ખંડિયેરો કેરો શહેરના દક્ષિણમાં ૧૪ 
માઈલના અંતરે જોવા મળે છે. હઝરત યૂસુફ અ.સ.૧૭-૧ ૮ વર્ષની ઉંમરે ત્યાં પહોંચ્યાં. ૨-૩ વર્ષ મિસરના 
અમલદારના ઘરમાં રહ્યાં. ૮-૯ વર્ષ જેલમાં પસાર કર્યા અને ૩૦ વર્ષની ઉમરે દેશના શાસક બન્યાં તથા ૮૦ 


વર્ષ સુધી કોઈની પણ ભાગીદારી વિના સમગ્ર મિસ્ર રાજ્ય ઉપર શાસન કરતા રહ્યાં. તેમના રાજયકાળના 
૯મા અથવા ૧૦મા વર્ષે તેમણે હઝરત યાકૂબ અ.સ.ને તેમના સમસ્ત પરિવાર સાથે ફિલિસ્તીનમાંથી મિસ્ન 
બોલાવી લીધાં અને એ પ્રદેશમાં વસાવ્યાં જે દિમયાત અને કેરો વચ્ચે આવેલું છે. બાઇબલમાં આ પ્રદેશનું 
નામ જુશન અથવા ગૂશન જણાવવામાં આવ્યું છે. હઝરત મૂસા અ.સ.ના સમય સુધી આ લોકો આ જ 
પ્રદેશમાં વસવાટ કરતા રહ્યાં. બાઇબલમાં આવે છે કે હઝરત યૂસુક અ.સ.નું ૧૧૦ વર્ષની ઉમરે અવસાન 
થયું અને અવસાન વખતે બનીઇસ્રાઈલને વસીયત કરી કે જયારે તમે આ દેશમાંથી નીકળો ત્યારે મારા હાડકાં 
તમારી સાથે લઈને જજો. 

યૂસુફ અ.સ.ના કિસ્સાની જે વિગતો બાઇબલ અને તલમૂદમાં આપવામાં આવી છે તેના કરતાં કુર્અાનનું 
વર્ણન ઘણું ભિન્ન છે, પરંતુ કિસ્સાના મહત્ત્વના ભાગો વિષે ત્રણેય સહમત છે. અમે અમારી નોંધોમાં જરૂર 


પ્રમાણે આ મતભેદોની સ્પષ્ટતા કરતા રહીશું. 


૧ર. સરઃ યસક તકહીમલક્અનિ ર 
૬૫ દષ્ષ્ઝ ૧» ૧૨૦૩ 


પ ૩૮૩ રી રિ 
યૂસુફ અ.સ.ના કિસ્સાનો નકશો 


સિક્કિમ / 
બૈતઈલ# . બૈતુલ્લટંમ 


જિષ્રૂત 
“ખૈર શબા? 
પ ણણ88 ય સુક લત સાગર 


: એ સ્થળ જ્યાં બાઇબલ અનુસાર યૂસુફના ભાઈઓએ હ. યૂસુફ અ.સ.ને ફૂવામાં ફેંકયાં. 
એ સ્થળ જ્યાં હ. યાકૂબ અ.સ.ની પૈતૃક મિલ્કત હતી. હવે આ સ્થળનું નામ નાબિદાસ છે. 
: એ સ્થળ જ્યાં હ. યાકૂબ અ.સ. રહેતા હતાં અને બલખલીલ પણ કહે છે. 
મિસ્નનું પુરાતન પાટનગર. હવે મિસ્રીઓ આને મિમ્ફ કહે છે. 
: એ પ્રદેશ જ્યાં હ. યૂસુક અ.સ.એ મિસ્તમાં બનીઇસ્ાઈલને વસાવ્યાં. 


૧ર. સરઃ યસક તકહીમલક્અનિ ર 
જે દષ્ષ્ઝ ૧» ૧૨૦૩ 


સૂરઃ યૂસુફ મક્કી આયતો : ૧૧૧ 


કહ હુન્કાડ્ા 5 
55055 કડા ઇઠહઇડજીટહાદ-ઝ 
ઇલાહ ઈહ5૦હ૩૯ઝઝ 
હકદડહ૯4હ જડઝષડક 


અલિફ, લામ, રા. આ એ ગ્રંથની આયતો છે જે પોતાનો હેતુ સ્પષ્ટપણે વર્ણવે છે. અમે 
આને ઊતાર્યો છે કુઆંન' બનાવીને અરબી ભાષામાં કે જેથી તમે (આરબો) આને સારી રીતે 
સમજી શકો.' હે મુહમ્મદ, અમે આ કુઓંનને તમારી તરફ વહી કરીને શ્રેષ્ઠ શૈલીમાં કિસ્સાઓ 
અને હકીકતો તમને વર્ણવીએ છીએ, નહીં તો આ પહેલાં તો (આ વસ્તુઓથી) 


(૧) કુર્અાન શબ્દ 1, ક્રિયાપદમાંથી બનેલું છે . તેનો મૂળ અર્થ “વાંચવું” છે. ક્રિયાપદને જ્યારે 
કોઈ વસ્તુ માટે નામના રૂપમાં વાપરવામાં આવે છે ત્યારે તેનો આ મતલબ થાય છે કે આ વસ્તુમાં ક્રિયાપદનો 
અર્થ પૂર્ણપણે રહેલો છે. દા.ત. જયારે કોઈ માણસને આપણે વીર કહેવાને બદલે “વીરતા” કહે તો તેનો અર્થ 
આ થશે કે તેની અંદર બહાદુરી એટલી પૂર્ણકક્ષામાં રહેલી છે જાણે કે તે અને બહાદુરી એક જ વસ્તુ છે. તેથી આ 
પુસ્તકનું નામ કુઅનિ (વાંચવું) રાખવાનો અર્થ આ થયો કે આ પુસ્તક સામાન્યજન તથા વિશિષ્ઠ વ્યક્તિઓ , 
તમામના વાંચવા માટે છે અને પુષ્કળ પ્રમાણમાં વંચાતું પુસ્તક છે . 

(ર) આનો અર્થ આ નથી કે આ પુસ્તક વિશેષરૂપે આરબો માટે જે ઊતારવામાં આવ્યું છે પરંતુ આ 
કથનનો અસલ હેતુ આ કહેવાનો છે કે “હે આરબો, તમને આ વાતો કોઈ ગ્રીક અથવા ઈરાની ભાષામાં તો 
સંભળાવવામાં આવી રહી નથી, તમારી પોતાની ભાષામાં છે , એટલા માટે તમે ન તો આ બહાનું કરી શકો છો કે 
આ વાતો તો અમારી સમજમાં જ આવતી નથી અને ન તો આ જ શકય છે કે આ પુસ્તકમાં ચમત્કારના જે પાસાં 
છે, જે આના ખુદાઈ કલામ હોવાની ગવાહી આપે છે, તે તમારી નજરોથી છુપાં રહી જાય.”” 

કેટલાક લોકો કુર્ઓાનિમજીદમાં આ પ્રકારના કથનો જોઈને એવા વાંધા કાઢે છે કે આ પુસ્તક તો આરબો 
માટે છે, બિનઆરબો માટે ઊતારવામાં આવ્યું જ નથી, તો પછી તેને તમામ મનુષ્યો માટે માર્ગદર્શન કેવી રીતે 
કહી શકાય. પરંતુ આ માત્ર ઉપલક વાંધો છે જે હકીકતને સમજવાનો પ્રયાસ કર્યા વિના ઊઠાવી દેવામાં આવ્યો 
છે. મનુષ્યોના સાર્વજનિક માર્ગદર્શન માટે જે કોઈ વસ્તુ પણ પ્રસ્‍તુત કરવામાં આવશે તે કોઈ પણ સંજોગોમાં 
માનવીય ભાષાઓમાંથી કોઈ એક ભાષામાં પ્રસ્‍તુત કરવામાં આવશે, અને તેના પ્રસ્‍તુતકતનો પ્રયાસ આ જ 


૧ર. સરઃ યસક તકહીમલકઅનિ ર 
જે દષ્ષ્ઝ ૧૩ ૧૨૦૩ 


૭5-૦-૭૭ દ્ર 


““:!) ક શત ઝુ ૯૦૦% 


૦૨૭2 ક્મ્--.- 


નનન માક «૦ ઉ] મનન ક જા 
હી ઝડ ઉદડઇઇ ક્કઈ 


જ૨/ન” કક 


૮ 
નજ ““#“9.૦૭ 


તમે સાવ અજાણ* હતાં. 

આ એ સમયની વાત છે જ્યારે યૂસુફે પોતાના પિતાને કહ્યું “પિતાજી, મે સ્વપ્ન જોયું છે કે 
અગિયાર તારા છે અને સૂર્ય તથા ચંદ્ર છે અને તેઓ મને સિજદો કરી રહ્યાં છે.'' જવાબમાં તેના 
પિતાએ કહ્યું “દીકરા, તારૂં આ સ્વપ્ન તારા ભાઈઓને ન સંભળાવતો નહી તો તેઓ તને સતાવવા 
અને હાનિ પહોંચાડવા માટે તારી તાકમાં રહેશે,” હકીકતમાં શેતાન મનુષ્યનો ખુલ્લો દુશ્મન છે. 
અને આવું જ થશે (જેવું તે સ્વપ્નમાં જોયું છે કે) 


હશે કે પહેલાં તે એ કોમને પોતાના શિક્ષણ વડે પૂરી રીતે પ્રભાવિત કરે જેમની ભાષામાં તે તેની સામે પ્રસ્‍તુત કરી 
રહ્યો છે, પછી એ જ કોમ બીજી કોમો સુધી આ શિક્ષણને પહોંચાડવાનું માધ્યમ બને. આ જ એક સ્વાભાવિક રીત 
છે કોઈપણ સંદેશ અને આંદોલનને આંતરષ્ટ્રિય સ્તરેફેલાવવાની. 

(૩) સૂરઃની પ્રસ્‍તાવનામાં અમને જણાવી ગયાં છીએ કે મક્કાના કાફિરોમાંથી કેટલાક લોકોએ નબી 
સ.અ.વ.ની કસોટી કરવા માટે, બલકે તેમના મતે આપનો ભરમ ખુલ્લો પાડવા માટે, લગભગ તો યહૂદીઓના 
ઇશારે, આપની સામે અચાનક આ પ્રશ્ન રજૂ કર્યો હતો કે બનીઇસ્નાઈલનું મિસ્ન પહોંચવાનું કારણ શું હતું. 
આના જ આધારે તેના જવાબ રૂપ બનીઇસ્રાઈલના ઈતિહાસનું આ પ્રકરણ રજૂ કરતા પહેલાં પ્રસ્‍તાવનાના 
રૂપમાં આ વાકય કહેવામાં આવ્યું છે કે હે મુહમ્મદ સ.અ.વ. , તમે આ કિસ્સાઓથી અજાણ હતાં, હકીકતમાં આ 
અમે જ છીએ જે વહી દ્વારા તમને તેમના વિષે જણાવી રહ્યાં છીએ. બહારથી જોતાં આ વાકયમાં સંબોધન નબી 
સ.અ.વ. ને કરવામાં આવ્યું છે પરંતુ વાસ્તવમાં સંબોધનની દિશા એ વિરોધીઓ તરફ છે જેમને વિશ્વાસ ન હતો 
કે આપને વહીદ્ઠારા જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. 

(૪) આનો અર્થ યૂસુક અ.સ.ના દસ ભાઈઓ છે જે બીજી માતાઓની કૃખે જન્મેલા હતાં. હઝરત 
યાકૂબ અ.સ.ને ખબર હતી કે આ ઓરમાન ભાઈઓ યૂસુફ અ.સ.પ્રત્યે ઈર્ષ્યા ધરાવે છે અને નેતિકતાની 
દૃષ્ટિએ પણ એવા સદાચારી નથી કે તેમનો હિત સાધવા માટે કોઈ પણ અયોગ્ય કામ કરવામાં તેમને જરા પણ 
સંકોચ થાય એટલા માટે તેમણે તેમના નેક પુત્રને ચેતવી દીધો કે આ લોકોથી સાવચેત રહેજે. સ્વપ્નનો સ્પષ્ટ અર્થ 
આ હતો કે સૂર્ય એટલે હઝરત યાકૂબ અ.સ. , ચંદ્ર એટલે તેમની પત્ની (હઝરત યૂસુફની ઓરમાન માતા) અને 
૧૧ તારાએટલે ૧૧ ભાઈઓ છે. 


૧ર. સરઃ યસક તકહીમલકઅનિ ર 
૬૫ દષ્ષ્ઝ ૧» ૧૨૦૩ 


નિ 2૫-૦- (દ્ધ 72૭ 4ક૭- 
ઝાઝી ર2 પય 

હીટ ત દ્વિ ત 4 ડડ) ક 
હરક દતી ન ક વજ્ર 
તટ રહ થ2ત્્ૃ .૬૮૬$?12772 *્્ 
હિ ઉ 5 5 છી ૧51759; લિ 


ઝુ ઝમ “જક 


તારો માલિક તને (તેના કામ માટે) પસંદ” કરશે અને તને વાતોના મૂળ અર્થ સુધી પહોંચવાનું 
શીખવાડશે” અને તારી ઉપર તથા યાકૂબની સંતાન ઉપર પોતાની નિયામત આવી જ રીતે પૂરી 
કરશે જેવી રીતે આની પહેલાં તે તારા વડવાં, ઈબ્રાહીમ અને ઇસ્હાક ઉપર કરી ચુક્યો છે, નિઃશંક 
તારો માલિક સર્વજ્ઞ અને ડહાપણવાળો* છે.” (રુકૂઅ ૧) 

હકીકતમાં યૂસુક અને તેના ભાઈઓના કિસ્સામાં આ પૂછનારા લોકો માટે મોટી 
નિશાનીઓ છે. આ કિસ્સો આવી રીતે શરૂ થાય છે કે તેના ભાઈઓએ એકબીજાને કહ્યું “આ યૂસુફ 


(૫) એટલે કેપયગમ્બરી એનાયત કરશે. 

(૬) “છૂાંક5 %8”” નો અર્થ માત્ર સ્વપ્નફળ જાણવાની વિદ્યા નથી જેમ કે અનુમાન કરવામાં આવ્યું 
છે, બલકે આનો અર્થ આ છે કે અલ્લાહતઆલા તને બાબતોને સમજવાનું તથા હકીકત સુધી પહોંચવાનું શિક્ષણ 
આપશે તથા એવી બુદ્ધિ તને આપશે જેનાથી તું કોઈ પણ બાબતના ઊંડાણ સુધી પહોંચવા માટે તથા તેના અસલ 
અર્થને પામી લેવાને લાયક બની જશે. 

(૭) બાઇબલ અને તલમૂદનું વર્ણન કુઅનિના આ વર્ણન કરતાં ભિન્ન છે. તેઓ જણાવે છે કે હઝરત 
યાકૂબ અ.સ.એ સ્વપ્ન સાંભળીને પુત્રને ઠપકો આપ્યો અને કહયું, “સારૂં, હવે તું આ સ્વપ્ન જોવા લાગ્યો છે કે 
હું અને તારી મા અને તારા બધા ભાઈઓ તારી સામે સિજદો કરીશું.” પરંતુ થોડુંક વિચાર કરવાથી આ વાત 
સહેલાઈથી સમજાય છે કે હઝરત યાકૂબ અ.સ.ના પયગમ્બરી ચારિત્ર્ય સાથે ફુઅનિનું વર્ણન વધુ મેળ ખાય છે, 
નહીં કે બાઇબલ અને તલમૂદનું. હઝરત યાકૂબ અ.સ.એ સ્વપ્નનું વર્ણન કર્યું હતું, નહીં કે પોતાની ઇચ્છા અને 
તમજન્ઞા દર્શાવી હતી. સ્વપ્ન જો સાચું હતું, અને દેખીતું છે કે હઝરત યાકૂબ અ.સ.એ તેનું જે સ્વપ્રફળ દશવ્યું તે 
સાચું સ્વપ્ન માનીને જ દશવ્યું હતું, તો તેનો ચોખ્ખો અર્થ આ હતો કે આ યૂસુક અ.સ.ની ઇચ્છા ન હતી બલકે 
ખુદાઈ તકદીરનો ફેસલો હતો કે કોઈ વખતે તેમને આવી ઉન્નતિ પ્રાપ્ત થાય. બીજું, એક પયગમ્બરની વાત તો દૂર 
રહી, કોઈ સામાન્ય સમજદાર માણસ પણ આવું કરી શકે કે આ વાત માટે ખોટું લગાડે અને સ્વપ્ન જોનાર 
માણસને સામેથી ઠપકો આપે? અને શું કોઈ સજ્જન પિતા આવો પણ હોઈ શકે કે જે પોતાના જ પુત્રની ભાવિ 
ઉન્નતિની ખુશખબર સાંભળીને આનંદિત થવાને બદલે ઊલટાનો નારાજ થઈ જાય? 


૧ર. સરઃ યસક તકહીમલકઅનિ ર 
૬૫ દષ્ષ્ઝ ૧૩ ૧૨૦૩ 


જ 
ઝડાડાડકઝડઈલાડન 

“તત -7ક ક હિ ક - 5% કન 
ઈિજ્લક્ક૦૫૦ રઝ ઈં#%%54 કડ 


2? 2૮2: 222 ત ક ક#ક૭ ન 
ડડ ૩૭ ડડફાઇડ ઇં ક હ 


દિ 


અને તેનો ભાઈ,“બજ્ઞે આપણા પિતાને આપણા સૌના કરતાં વધારે વહાલાં છે જો કે આપણે એક 
આખું જૂથ € છીએ, સાચી વાત આ છે કે આપણા પિતા સાવ ગુમરાહ થઈ ગયાં છે.“ચાલો યૂસુફને 
મારી નાખો અથવા તેને ક્યાંક ફેંકી દો જેથી તમારા પિતાનું ધ્યાન તમારી જ તરફ થઈ જાય. 
આ કામ કરી લીધા પછી ફરી નેક બનીને રહેજો“”'. આ સાંભળીને તેમનામાંથી એક બોલ્યો 
“યૂસુફની હત્યા ન કરો, જો કંઈ કરવું જ હોય તો તેને કોઈ ઊંડા અવાવરું કૂવામાં નાખી દો. 


(૮) આનો આશય હઝરત યૂસુક અ.સ.ના સગા ભાઈ બિનયમીન છે જે તેમના કરતાં ઘણાં વર્ષ નાના 
હતાં. તેમના જન્મ વખતે તેમની માતાનું અવસાન થઈ ગયું હતું. આ જ કારણ હતું કે હઝરત યાકૂબ અ.સ. આ 
બશ્ને મા વિનાના બાળકોની વધારે કાળજી લેતા હતાં. આ ઉપરાંત આ પ્રેમનું કારણ આ પણ હતું કે તેમની બધી 
સંતાનમાં માત્ર એક હઝરત યૂસુફ અ.સ. જ એવા હતાં જેમની અંદર તેમને સચ્ચાઈ અને સદ્ભાગ્યના ચિહ્ષો 
દેખાતા હતાં. ઉપર હઝરત યૂસુફ અ.સ.નું સ્વપ્ન સાંભળીને તેમણે જે કંઈ કહ્યું તેના ઉપરથી સ્પષ્ટપણે જણાય છે 
કેતેઓ તેમના આ પુત્રની અસાધારણ લાયકાતોથી સારી રીતે વાકેફ હતાં. બીજી તરફ એ દસ મોટા દીકરાઓના 
ચારિત્ર્યની હાલત જે હતી તેનો ખ્યાલ પણ હવે પછીની ઘટનાઓ ઉપરથી આવી જાય છે. પછી કેવી રીતે અપેક્ષા 
રાખી શકાય કે એક નેક માણસ પોતાની આવી સંતાનથી ખુશ રહી શકે? પરંતુ વિચિત્ર વાત આ છે કે બાઇબલમાં 
યૂસુફના ભાઈઓની ઇષ્યાનું એક આ કારણ દર્શાવિવામાં આવ્યું છે કે જેનાથી ઊલટાનો આરોપ હઝરત યૂસુફ 
અ.સ. ઉપર આવી જાય છે. તે કહે છે કે હઝરત યૂસુફ અ.સ. ભાઈઓની ચાડી-ચુગલી બાપની સમક્ષ કરતા 
રહેતા હતાં એટલા માટે ભાઈઓ તેમનાથી નારાજ હતાં. 

(૯) આ કથનના હાઇને સમજવા માટે ગામઠી કબીલા-જીવનની પરિસ્થિતિને નજર સમક્ષ રાખવી 
જોઈએ. જયાં કોઈ રાજ્ય હોતું નથી અને સ્વતંત્ર કબીલાઓ એક બીજાની બાજુમાં વસવાટ કરતાં હોય છે ત્યાં 
કોઈ પણ માણસની તાકાતનો સમગ્ર આધાર આની ઉપર હોય છે કે તેના પોતાના પુત્રો, પૌત્રો, ભાઈ, ભત્રીજા 
વગેરે મોટી સંખ્યામાં હોય જે સમય આવે ત્યારે તેના જાનમાલ અને આબરૂૃનું રક્ષણ કરવા માટે તેનો સાથ આપી 
શકે. આવી પરિસ્થિતિમાં મહિલાઓ અને બાળકોની સરખામણીમાં સ્વાભાવિક રીતે માણસને એ યુવાન પુત્રો 
વધુ વહાલાં હોય છે જે દુશ્મનનો મુકાબલો કરવામાં ઉપયોગી થઈ શકતાં હોય. એટલા જ માટેઆ ભાઈઓએ 
કહ્યું કે અમારા પિતા ઘડપણમાં બુદ્ધિ ગુમાવી બેઠાં છે. આપણો યુવાન પુત્રોનો જથ્થો કે જે મુસીબતના સમયે 


૧ર. સૂરઃ યૂસુફ તફહીમુલકુઅનિ ર 
2#ત્ત્ _ 72) 35 227૪2 ,..7.7]); ૨.272 ,9,.૮?7 

ક ધ! [0 ૨૦ ફફ 
199 ૦૯%. કૅ“ વર્ડડ 

દદ ક 

2૮7 ૮22 ક - ૮299 14(જ2747૪ 47 ક 

2 ઊબા ઝડ 9૬૨૯ £:૭5% 
ત્ત્ત -2,2.1! 777૭૮ 5 22:2452%4.૮, 4ર 
«18 ૦ ૯-ચ્કક્ નધાછ જાઇ કટ ક 


1૭ 
92૪ 2.297 227 2» --424%4 22 ?.227#*?2? 
કજ ધ ક કફ ઈ ફર 
હ 46 ૬હા૫૭5ક2%૬!95 હાવ 
િ 7૭24 2, ક» 2 722૮૮47 ૮291 7227 2257 
કક ૧૮કે 2 ક દ્ર 
ક્ર ફર ક્્જ ફર ફ્જ્ફ 
ત કકંકહ્ય)45 હન્ટ 8 9 ૯%ડબ4% ૭2 ઝિ 
કોઈ જતો-આવતો કાફલો તેને કાઢી લઈ જશે.'' આ નિર્ણય થયે તેમણે જઈને તેમના પિતાને કહ્યું 
“પિતાજી, શું વાત છે કે આપ યૂસુફના મામલામાં અમારી ઉપર વિશ્વાસ કરતાં નથી જો કે અમે 
તેના સાચા શુભેચ્છકો છીએ ? આવતી કાલે તેને અમારી સાથે મોકલી દો, ખૂબ મજેથી ખાઈપી 
લેશે અને ખેલકૂદ દ્વારા આનંદ પણ મેળવશે. અમે તેના રક્ષણ માટે હાજર છીએ '. પિતાએ કહ્યું 
“તમારું તેને લઈ જવું મને ગમતું નથી અને મને ડર છે કે ક્યાંક તેને વરુ કાડી ન ખાય જ્યારે કે તમે 
તેના તરફથી બેધ્યાન હોવ.”' તે 


દ્વિ 


નિ 
ક 
દ્વિ ત્ર 
જ 


તેમણે જવાબ આપ્યો “જો અમારી હાજરી છતાં તેને વરુએ ખાઈ 
લીધો, જો કે અમે એક જૂથ છીએ, 

તેમના કામમાં આવી શકે છે , તેમને એટલો વહાલો નથી જેટલાં આ નાના-નાના બાળકો જે તેમના કોઈ કામમાં 
આવી શકે તેમ નથી બલકે પોતે જ રક્ષણના મોહતાજ છે . 

(૧૦) આ કથન એ લોકોની માનસિકતાને ખૂબ સુંદર રીતે વ્યકત છે જે પોતાની જાતને મનની 
ઇચ્છાઓને હવાલે મૂકવાની સાથે ઈમાન અને નેકી સાથે પણ થોડોક સંબંધ જાળવી રાખે છે. આવા લોકોનો 
સિયમ આ હોય છે કે જયારે પણ મન તેમની પાસે કોઈ ખરાબ કામનો તકાદો કરે છે ત્યારે તેઓ ઈમાનના 
તકાદાઓને મુલતવી રાખીને પહેલાં મનના તકાદાઓ પૂરા કરવામાં લાગી જાય છે અને જયારે અંતરાત્મા 
અંદરથી ડંખે ત્યારે તેને આ કહીને સાંત્વન આપવાનો પ્રયાસ કરે છે કે જરા ધીરજ રાખ, આ અનિવાર્ય ગુનો, 
જેનાથી અમારૂં કામ અટકેલું છે, કરી નાખવા દે પછી ઇન્શાઅલ્લાહ, અમે તોબા કરીને એવાં જ સદાચારી બની 
જઈશું જેવા તું અમને જોવા માગે છે. 

(૧૧) આ વર્ણન પણ બાઇબલ અને તલમૂદના વર્ણન કરતાં જુદું છે. તેમની રિવાયત પ્રમાણે યૂસુફના 
ભાઈઓ તેમના ઢોર ચારવા માટે સિકિમ્મ તરફ ગયેલા હતાં અને તેમની પાછળ હઝરત યાકૂબ અ.સ.એ પોતે 
તેમની શોધમાં હઝરત યૂસુફ અ.સ.ને મોકલ્યા હતાં. પરંતુ આ વાત કલ્પના બહારની છે કે હઝરત યાકૂબ 
અ.સ.એ યૂસુફ અ.સ.ની સાથે તેમની ઇષ્યની હાલત જાણવા છતાં તેમને પોતાના હાથે મોતના મોમાં મોકલ્યાં 
હોય, એટલા માટે કુર્અાનનું વર્ણન જ સ્થિતિને અનુરૂપ જણાય છે. 


૧ર. સરઃ યસક તકહીમલક્અનિ ર 
૬૫ દષ્ષ્ઝ ૧» ૧૨૦૩ 


7224207 225722૮ કક- જ “752 દ જ 
ઠક્્ઝ્ટ (:)| |ક૦ 2 4. નાભના | 


ક?ળ«ન લાજી 


| હક નકન ૪ ૯% દ્ર કશક 
૯% ઝત 35૦૭ ઝડ 522 
જહઝ્ટ-ઇઉડહડગડઇ્‌ડડઉ દાડ 


“ન્ન 


૦ ૯-85%4ઈ ડડ ક ડકઉદ 42૯540 


ત્યારે તો અમે સાવ જ નક્કામા હોઈશું.'' આવી રીતે આગ્રહ કરીને જ્યારે તેઓ તેને લઈ ગયાં અને 
તેમણે નક્કી કરી લીધું કે તેને એક ઊંડા અવાવરું કૂવામાં ત્યજી દઈએ, ત્યારે અમે યુસૂફને વહી 
મોકલી કે “એક સમય આવશે જ્યારે તું આ લોકોને તેમની આ હરકત યાદ દેવડાવશે, આ લોકો 
તેમના કૃત્યનાપરિણામોથી બેખબર છે''.'' સાંજે તેઓ વિલાપ કરતાં તેમના પિતાની પાસે આવ્યાં 
અને કહ્યું “પિતાજી, અમે દોડસ્પધમાં લાગી ગયેલાં હતાં અને યુસૂકને અમે અમારા સામાનપાસે 


છોડી દીધો હતો કે એવામાં વરુ આવીને તેને ખાઈ ગયો. આપ અમારી વાતનો વિશ્વાસ નહીં કરો 
ભલે અમે સાચા જ હોઈએ.” 


(૧ર) આયતમાં હઠ#*ઝડક્ક ના શબ્દો એવી શૈલીમાં આવેલાં છે કે આમાંથી ત્રણ અર્થ નીકળે છે 
અને ત્રણેય સુસંગત જણાય છે. એક આ કે અમે યૂસુફ અ.સ.ને આ સાંત્વન આપી રહ્યા હતાં અને તેના 
ભાઈઓને કંઈ ખબર ન હતી કે તેની ઉપર વહી કરવામાં આવી રહી છે. બીજો આ કે તું એવા સંજોગોમાં તેમની 
આ હરકત વિષે તેમને જણાવશે કે જયાં તારા હોવા અંગે તેમને કલ્પના સુદ્ધાં નહીં હોય. ત્રીજો આ કે આજે આ 
લોકો સમજયા વિના એક કૃત્ય આચરી રહ્યાં છે અને જાણતાં નથી કે ભવિષ્યમાં તેના પરિણામો શું આવવાનાં છે. 

બાઇબલ અને તલમૂદમાં આ અંગે કોઈ ઉલ્લેખ નથી કે એ વખતે અલ્લાહતઆલા તરફથી યૂસુફ 
અ.સ.ને કોઈ સાંત્વન પણ આપવામાં આવ્યું હતું. આની જગ્યાએ તલમૂદમાં જે રિવાયત વર્ણવવામાં આવી છે 
તે આ છે કે જયારે હઝરત યૂસુફ અ.સ.ને કૂવામાં નાખવામાં આવ્યાં ત્યારે તેઓ રડારોળ કરી અને બૂમો પાડી 
પાડીને તેમણે ભાઈઓને ફરિયાદ કરી. કુર્અાનનું વર્ણન વાંચો તો લાગશે કે એક એવા યુવાનનું વર્ણન થઈ રહ્યું 
છે જે આગળ જતાં માનવ ઇતિહાસના મહાન હસ્તીઓમાં ગણાવાનો છે. તલમૂદને વાંચો તો તમારી સમક્ષ આ 
ચિત્ર સામે આવશે કે રણમાં કેટલાક ગામઠી લોકો એક છોકરાને કૂવામાં ફેકી રહ્યાં છે અને તે એ જ કરી રહ્યો છે જે 
કોઈ પણ છોકરો આવા સંજોગોમાં કરશે. 


દેર 


૧ર. સરઃ યસક તકહીમલકઅનિ ર 
૬૫ દષ્ષ્ઝ ૧૩ ૧૨૦૩ 


ને 6016 964 5 25% ક (2205 
૦્હ#ન્ઝડટઝડા; કક 
છ 6ઇશકડહ-૪ 52/59 ઉશજદડહ દક 


“22/૭2 


દ2,7201 ટત ટટ 
૦૯% ક£02*8£૬,58મ્ગ*હડાડક 


અને તેઓ યૂસુફના ખમીસ ઉપર દેખાવનું લોહી લગાડીને આવ્યા હતાં. આ સાંભળીને તેમના 
પિતાએ કહ્યુ “બલકે તમારા મને તમારા માટે એક મોટા કામને આસાન બનાવી દીધું. સારું, ધીરજ 
રાખીશ એને ખૂબ સારી રીતે રાખીશ,” જે વાત તમે બનાવી રહ્યાં છો તેના માટે તો અલ્લાહની 
પાસેજ મદદ માગી શકાય છે. ”” 

એ તરફ એક કાફલો આવ્યો અને તેણે તેના ભિસ્તીને પાણી લાવવા માટે મોકલ્યો. 
ભિસ્તીએ જેવી કૂવામાં ડોલ નાખી તો (યૂસુફને જોઈને) બોલી ઊઠયો “મુબારક ! અહીં તો એક 
છોકરો છે.” એ લોકોએ તેને વેપારનો માલ માનીને સંતાડી દીધો જો કે જે કંઈ તેઓ કરી રહ્યા હતાં 
અલ્લાહ તેનાથી માહિતગાર હતો. 


ઘ્દૈ્‌ ર્ય” 


થઈ શકે છે. આમ કહેવાનો અર્થ 


(૧૩) આયતમાં “«*ઝ- શબ્દો છે જેનો શાબ્દિક અર્થ “સારૂં ધૈર્ય 


ન્‌ 


જેમાં કોઈ ફરિયાદ ન હોય, આજીજીઓ ન હોય, ઠંડા કલેજે એ મુસીબતોને સહન કરવામાં આવે જે 
ખૂબ જ ઉદારદિલ માણસ ઉપર આવી પડી હોય. 


હ 


ન 


(૧૪) બાઇબલ અને તલમૂદ અહીં હઝરત યાકુબ અ.સ.ના પ્રતિભાવનું ચિત્ર પણ આવું દોરે છે જે 
કોઈ સાધારણ પિતાના પ્રતિભાવ કરતાં જરા પણ અલગ નથી. બાઇબલ વર્ણવે છે કે “ત્યારે યાકૂબે પોતાનું 
પહેરણ ફાડયું અને કંતાન પોતાની કમ્મર ઉપર વીંટયું અને ઘણાં દિવસ સુધી પોતાના પુત્ર માટે માતમ કરતો 
રહ્યો.” અને તલમૂદનું વર્ણન છે કે “યાકુબ પુત્રનું ખમીસ ઓળખતાં જ ઊંધા મોઢે ભોંય ઉપર પડી ગયો અને 
ઘણાં સમય સુધી બેભાન હાલતમાં પડ્યો રહ્યો. ત્યાર પછી ઊભા થઈને ખૂબ જોરથી ચીસ પાડી કે હા, આ મારા 
પુત્રનુંજ ખમીસ છે. . .. . અને તે વર્ષો સુધી યૂસુફનો માતમ કરતો રહ્યો.” આ ચિત્રમાં હઝરત યાકૂબ અ.સ. એ 
જ બધું કરતાં દેખાય છે જે કોઈ પણ પિતા આવા પ્રસંગે કરશે. પરંતુ કુઅનિ જે ચિત્ર પ્રસ્‍તુત કરી રહ્યું છે તેનાથી 
આપણી સામે એક અસાધારણ માનવીનું ચિત્ર ઉપસે છે, જે પૂર્ણ દરજ્જાનો સહનશીલ અને આદરણીય છે, 
આવડા મોટા દુખદ સમાચાર સાંભળીને પણ તેનું માનસિક સંતુલન ગુમાવતો નથી, પોતાની સમજદારીથી 
મામલાની સાચી કેફિયતને સમજી જાય છે કે આ એક બનાવટી વાત છે જે આ ઇષ્યળુ પુત્રોએ ઘડીને રજૂ કરી છે, 


અને પછી સમજદાર વ્યકિતઓની જેમ ધીરજ રાખે છે અને ખુદા ઉપર ભરોસો કરે છે. 


૧ર. સરઃ યસક તકહીમલકઅનિ ર 
૬૫ દષ્ષ્ઝ ૧૩ ૧૨૦૩ 


**2૭»92--ક “જ 22: 


જ 


હકક» 5 લ્કંડકડઝ 555 હકર લ્્ન્ક 59255 


2 2.779 726૭ ક સ ર ક ત્રિ હિ 
જજછજક્કબઝશવ્ઝડહ્ઝવ# જં) 


છેવટે તેમણે તેને નજીવી કીંમતમાં થોડાક દિર્હમના અવેજમાં વેચી નાખ્યો“ અને તેઓ તેની 
કીંમતના મામલામાં કોઈ વધારે અપેક્ષા રાખતા ન હતાં. (રુફૂઅ ૨) 


દ ૪૧ 6 


મિસરના જે માણસે તેને ખરીદયો “ તેણે તેની પત્નીને કહ્યું” 


આને સારીરીતે 


(૧૫) આ મામલાનું સાદું રૃપ આ જણાય છે કે યૂસુકના ભાઈઓ હઝરત યૂસુફ અ.સ.ને કૂવામાં 
નાખીને જતા રહ્યા હતાં. પાછળથી કાફલાના લોકોએ આવીને તેમને ત્યાંથી કાઢયાં અને મિસ્ન લઈ જઈને વેચી 
દીધાં. પરંતુ બાઇબલમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે યૂસુફના ભાઈઓએ પાછળથી ઇસ્માઈલી લોકોના એક 
કાફલાને જોયો અને ઇચ્છયું કે યૂસુફને કૂવામાંથી કાઢીને તેમને વેચી દઈએ. પરંતુ એ પહેલાં જ મદ્યનના 
વેપારીઓ તેમને કૂવામાંથી કાઢી ચુકયા હતાં. આ વેપારીઓએ હઝરત યૂસુફ અ.સ.ને ૨૦ રૂપિયામાં ઇસ્માઈલી 
લોકોને વેચી દીધાં. પછી આગળ જતાં બાઇબલના લેખકો આ વાત ભૂલી જાય છે કે ઉપર તેઓ હઝરત યૂસુફ 
અ.સ.ને ઇસ્માઈલીઓને વેચી ચુક્યાં છે. પછી તેઓ ઇસ્માઈલીઓની જગ્યાએ ફરીવાર મદ્યનના જ 
વેપારીઓ પાસે મિસ્માં તેમને બીજી વખત વેચાવડાવે છે. (જુઓ, પુસ્તક-ઉત્પત્તિ, પ્રકરણ ૩૭, આયત રપ થી 
ર૮ અને ૩૬) આનાથી વિરૂદ્ધ તલમૂદ વર્ણવે છે કે મદ્યનના વેપારીઓએ યૂસુફ અ.સ.ને કૂવામાંથી કાઢીને 
પોતાના ગુલામ બનાવી લીધાં . પછી યૂસુફના ભાઈઓએ હઝરત યૂસુફ અ.સ.ને તેમના કબજામાં જોઈને તેમની 
સાથે ઝઘડો કર્યો. છેવટે તેમણે ૨૦ દિર્હમ કિંમત ચૂકવીને યૂસુફના ભાઈઓને રાજી કર્યા પછી તેમણે ર૦ જ 
દિર્હમમાં યૂસુક અ.સ.ને ઈસ્માઈલીઓને વેચી દીધાં અને ઇસ્માઈલીઓએ મિસ્ન લઈ જઈને તેમને વેચી દીધાં. 
અહીંથી મુસલમાનોમાં એ રિવાયત મશહૂર થઈ કે યૂસુફકના ભાઈઓએ હઝરત યૂસુફને વેચી દીધા હતાં. પરંતુ 
કુઓનિ આ રિવાયતને ટેકો આપતો નથી એ ધ્યાનમાં રહેવું જોઈએ. 

(૧૬) બાઇબલમાં આ માણસનું નામ ફૌતીફાર લખેલું છે. કુર્ઓાનેમજીદ આગળ જઈને તેને 
“અઝીઝ”ના ઇલ્કાબથી યાદ કરે છે અને પછી એક બીજી જગ્યાએ આ જ ઇલ્કાબનો હઝરત યૂસુફ અ.સ. માટે 
પણ ઉપયોગ કરે છે. આના ઉપરથી જણાય છે કે આ માણસ મિસ્નમાં કોઈ મોટો અમલદાર અથવા પદાધિકારી 
હશે કારણ કે અઝીઝનો અર્થ એવો સત્તા ધરાવતો માણસ થાય છે જેનો વિરોધ કરી શકાતો ન હોય. બાઇબલ 
અને તલમૂદ જણાવે છે કે તે શાહી અંગરક્ષકોનો વડો અધિકારી હતો અને ઇબ્નેજરીર હઝરત અબ્દુલ્લાહ રદિ. 
બિન અબ્બાસ રદિ. પાસેથી નોંધે છે કે તે શાહી ખજાનાનો અધિકારી હતો. 

(૧૭) તલમૂદમાં આ મહિલાનું નામ ઝલીખા (701ાદ્વ) લખ્યું છે. અને અહીંથી આ નામ 
મુસલમાનોની રિવાયતોમાં પ્રચલિત થયું. પરંતુ આપણે ત્યાં સામાન્ય રીતે પ્રચલિત છે તે પ્રમાણે પાછળથી આ 
મહિલાના હઝરત યૂસુફ અ.સ.ની સાથે લગ્ન થયાં તેનો કોઈ આધાર નથી, ન તો કુર્અાનમાં ન તો ઈસ્રાઈલી 
ઈતિહાસમાં. હકીકત આ છે કે, કોઈપણ નબીના દરજ્જા કરતાં આ વાત ખૂબ જ ઉતરતી કક્ષાની છે કે તે કોઈ 


એવી મહિલા સાથે લગ્ન કરે જેના ખરાબ ચારિત્ર્યનો તેને વ્યકિતગત અનુભવ થઈ ગયો હોય. કુર્બાનિમજીદમાં 


૧ર. સરઃ યસક તકહીમલક્અનિ ર 
૬૫ દષ્ષ્ઝ ૧૩ ૧૨૦૩ 


1 


ી 4૫125255 કં 


“ કશ 


રાખજે, દૂર નથી કે આ આપણા માટે ફાયદાકારક સાબિત થાય અથવા આપણે આને પુત્ર બનાવી 
લઈએ.*”” આવી રીતે અમે યૂસુક માટે એ ભૂમિમાં કાયમ થવાનો રસ્તો કાઢ્યો અને તેને 


મામલાઓના અર્થ સમજવાની તાલીમ આપવાની વ્યવસ્થા કરી. “અલ્લાહ પોતાનું કાર્ય 


રમા સામાન્ય નિયમ આપણને બતાવવામાં આવ્યો છે કે હાડટરઈઇડડઝાઇકડડવહકદટીડહાકકઇડડ 
હ્હટૂઈઇહકટાઇ।૬ “ખરાબ સ્ત્રીઓ ખરાબ પુરુષો માટે છે અને ખરાબ પુરૂષો ખરાબ સ્ત્રીઓ માટે છે. અને શુદ્ધ 
રીઓ શુદ્ધપુરૂષો માટે છે અને શુદ્ધપુરૂષો શુદ્ધ સ્રીઓ માટે.” 

(૧૮) તલમૂદમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કેએ વખતે હઝરત યૂસુફ અ.સ.ની ઉંમર ૧૮ વર્ષ હતી અને 
કૌતીફાર તેમના પ્રભાવશાળી વ્યકિતત્વને જોઈને જ સમજી ગયો હતો કે છોકરો ગુલામ નથી બલકે કોઈ મોટા 
કુળનો છોકરો છે જેને સંજોગો અહીં ખેંચી લાવ્યાં છે. એટલા માટે જયારે તે તેમને ખરીદી રહ્યો હતો તે જ વખતે 
તેણે વેપારીઓને કહી દીધું હતું કે, આ ગુલામ તો દેખાતો નથી, મને શંકા છે કે કદાચ તમે આને કયાંકથી ચોરી 
લાવ્યાં છો. એટલા જ માટે ફૌતીફારે તેમની સાથે ગુલામો જેવો વ્યવહાર કર્યો નહીં પરંતુ તેમને પોતાના ઘર 
અને પોતાની તમામ શમિલકતોનો વહીવટદાર બનાવી દીધો.બાઇબલમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે “તેણે 
પોતાનું બધું જ યૂસુફના હાથમાં છોડી દીધું અને રોટલી સિવાય કે જેને તે ખાઈ લેતો હતો, તેને પોતાની કોઈ 
વસ્તુનું ભાન ન હતું”. (જન્મઃ ૩૯-૬). 

(૧૯) હઝરત યૂસુફ અ.સ.ની તાલીમ ત્યાં સુધી રણમાં અર્ધ-ભટકતા જીવન તથા પશુપાલનના 
વાતાવરણમાં થઈ હતી. કિનઆન અને ઉત્તર અરબસ્તાનના પ્રદેશમાં એ વખતે કોઈ વ્યવસ્થિત રાજસત્તા હતી 
નહીં અને સંસ્કૃતિ અને સભ્યતાએ કોઈ વિકાસ પણ કર્યો ન હતો. કેટલાક સ્વતંત્ર કબીલાઓ હતાં જે 
અવારનવાર એક પ્રદેશમાંથી બીજા પ્રદેશમાં હિજરત કરતા રહેતા હતાં અને કેટલાક કબીલાઓએ અલગ 
અલગ વિસ્તારોમાં કાયમી રહેઠાણ બનાવીને નાના રાજયો બનાવી લીધા હતાં. એ લોકોની હાલત મિસ્નની 
પાડોશમાં લગભગ એવી જ હતી જેવી ઉત્તર-પશ્ચિમ સીમા ઉપર સ્વતંત્ર પઠાણ કબીલાઓની છે. અહીં હઝરત 
યૂસુફ અ.સ.ને જે તાલીમ મળી હતી તેમાં રણ-જીવનની સુંદર ટેવો તેમજ ઇબ્રાહીમી વંશની ખુદાપરસ્તી અને 
દીનદારીના મૂળતત્ત્વો તો ચોક્કસ સામેલ હતાં પરંતુ અલ્લાહતઆલા એ સમયના સૌથી વધુ સુસંસ્કૃત અને 
વિકસિત દેશ એટલે કે મિસ્નમાં તેમની પાસેથી જે કામ લેવા માગતો હતો, અને તેના માટે જે જાણકારી, જે 
અનુભવ અને જે બુદ્ધિશકિતની જરૂર હતી, તેના વિકાસની કોઈ તક રણપ્રદેશના જીવનમાં ન હતી એટલા માટે 
અલ્લાહે પોતાની સર્વોપરી સત્તા વડે એવી વ્યવસ્થા કરી કે તેમને મિસ્ન સાપ્રાજયના એક મોટા પદાધિકારીને ત્યાં 
પહોંચાડી દીધાં અને તેણે તેમની અસાધારણ લાયકાતો જોઈને તેમને તેના ઘર અને તેની તમામ જાગીરના 
વહીવટદાર બનાવી દીધાં. આવી રીતે એ તક ઊભી થઈ ગઈ કે જેથી તેમની એ તમામ લાયકાતો પૂરી રીતે 
વિકસી શકે જે અત્યાર સુધી કામમાં આવી ન હતી અને તેમને એક નાની જાગીરની વ્યવસ્થામાંથી એ અનુભવ 


૧ર. સરઃ યસક તકહીમલકઅનિ ર 
૬૫ દષ્ષ્ઝ ૧» ૧૨૦૩ 


“8 -- 


હ્ન્છન 
ડાડા 0 -' ૬0550 છા 


નનન દ ઉડા નિ 


નક્કી દિ ની 4150 હ કહ “5૭-64 


ક-ત 2ડત્ૂજઝ કક» ઠર ૭“|272[4.જ - ન્ટુ- 
2૬4૯5583296 છુક: કડ] “દક 


જા જ. જુ સ. દ ઝક ક જ. મ ફી. જી. ક વ 


કરીને રહે છે, પરંતુ મોટાભાગના લોકો જાણતાં નથી. અને જ્યારે તે તેની યુવાનીએ પહોચ્યો ત્યારે 


અમે તેને નિર્ણયશક્તિ અને જ્ઞાન એનાયત કર્યા, ” આવી રીતે અમે સદાચારીઓને બદલો 
આપીએ છીએ. 

જે સ્રીના ઘરમાં તે હતો તે તેની ઉપર પ્રેમજાળ નાખવા લાગી અને એક દિવસે દરવાજાં બંધ 
કરીને બોલી “આવી જા.” યૂસુફે કહ્યું “અલ્લાહ મારૂં રક્ષણ કરે ! મારા માલિકે તો મને સારો 
મરતબો આપ્યો (અને હું આ કામ કરું !) આવા જુલમીઓ ક્યારેય સફળતા પામતાં નથી.” તે 
તેની તરફ આગળ વધી અને યૂસુક પણ 
મળી જાય જે ભવિષ્યમાં એક મોટા રાજયની વ્યવસ્થાનું સંચાલન કરવા માટે જરૂરી હતો. આ જ વિષય તરફ આ 
આયતમાં ઇશારો કરવામાં આવ્યો છે. 

(૨૦) કુર્ઓાનની ભાષામાં આ શબ્દોનો અર્થ સામાન્ય રીતે “નબૂવ્વત આપવી” એવો થાય છે. 
“હુકમ” નો અર્થ નિર્ણયશકિત પણ છે અને સત્તા પણ છે. તેથી અલ્લાહ તરફથી કોઈ બંદાને હુકમ એનાયત 
કરવાનો અર્થ આ થયો કે અલ્લાહતઆલાએ તેને માનવજીવનના મામલાઓમાં ફેંસલા કરવાની લાયકાત પણ 
આપી તથા સત્તાઓ પણ સોપી. હવે “ઈલ્મ” રહ્યું, તો આનો અર્થ એ હકીકતનું ખાસ જ્ઞાન છે જે નબીઓને વહી 
મારફતે સીધેસીધું આપવામાં આવે છે. 

(૨૧) સામાન્ય રીતે તફસીરકર્તાઓ અને ભાષાંતર કરનારાઓએ આ માન્યું છે કે અહીં “મારા રબ” 
શબ્દ હઝરત યૂસુફ અ.સ.એ એ વ્યકિત માટે વાપર્યો છે જેને ત્યાંતેઓ એ વખતે નોકરીમાં હતાં અને તેમના આ 
જવાબનો અર્થ આ હતો કે મારા માલિકે તો મને આવી સારી રીતે રાખ્યો છે તો પછી હું આવી બેવફાઈ કેવી રીતે 
કરી શકું કે તેની પત્ની સાથે વ્યભિચાર કરૂં. પરંતુ મને આ અનુવાદ અને તફસીર સામે ભારે વિરોધ છે. જો કે 
અરબી ભાષાની દૃષ્ટિએ આ અર્થ કરવાની પણ ગુંજાશ છે કેમ કે અરબીમાં “રબ' શબ્દ “માલિક'”'ના અર્થમાં 
વપરાય છે. પરંતુ આ વાત એક નબીના દરજ્જાથી ઘણી ઊતરતી છે કે તે એક ગુનાથી દૂર રહેવા માટે 
અલ્લાહતઆલાની જગ્યાએ બીજા કોઈનો વિચાર કરે. અને કુર્અાનમાં આનું કોઈ ઉદાહરણ પણ જડતું નથી કે 


૧ર. સૂરઃ યૂસુફ તફહીમુલકુઅનિ ર 
7૪-૦૭ હ -દ્ક 4 ક ૦૬ ક/.2 તત્ર 
#ૃ-&4૪ડ,.કવાડ#૯૯ ર ટ5#ઉ; કક 
ત ૨૨ ફક ક્‌ જઃ ક તિ ક રા જ 

હઉ -2૦ ૯5થી દાડ! 

તેની તરફ આગળ વધ્યો હોત જો તેના માલિકની દલીલ ન જોઈ લેત.“ આવું બન્યું, કે જેથી અમે 


તેની અંદરથી બૂરાઈ અને નિર્લજ્જતા દૂર કરી દઈએ, હકીકતમાં તે અમારા ચુનંદા 
બંદાઓમાંથી હતો. છેવટે યૂસુફ અને તેઆગળ પાછળ દરવાજાની તરફ દોડ્યાં 


કોઈ નબીએ ખુદા સિવાય બીજા કોઈને પોતાનો માલિક કહ્યો હોય. આગળ જતાં આયત નં.૪૧,૪ર અને૫૦માં 
આપણે જોઈએ છીએ કે યૂસુફ અ.સ. પોતાના અને મિસ્ની લોકોના ધર્મનો આ ફરક વારંવાર સ્પષ્ટ કરે છે કે તેમનો 
માલિક તો અલ્લાહ છે અને મિન્ની લોકોએ બંદાઓને તેમના માલિક બનાવી લીધેલાં છે . બીજું, જયારે આયતના 
શબ્દોમાં આ અર્થ કરવાની પણ ગુંજાશ છે કે હઝરત યૂસુક અ.સ.એ હૈં5 શબ્દ અલ્લાહના અર્થમાં કહ્યો હોય તો 
શા માટેઆપણે એક એવો અર્થ અપનાવીએ જેમાં દેખીતી રીતે બૂરાઈનું પાસું દેખાતું હોય. 

(રર) બુર્હાન શબ્દનો અર્થ દલીલ છે. રબની બુર્હાનનો અર્થ ખુદાની દેખાડેલી એ દલીલ છે જેના લીધે 
હઝરત યૂસુફ અ.સ.ના અંતરાત્માએ તેમના મનને આ વાત મનાવી કે આ સ્તીનું ભોગવિલાસનું નિમંત્રણ 
સ્વીકારવું તને શોભતું નથી. અને એ દલીલ શું હતી? તેને અગાઉના કથનમાં વર્ણવી દેવામાં આવી છે, એટલે કે 
“મારા રબે તો મને આ ઊંચો મરતબો આપ્યો અને હું આવું ખરાબ કામ કરૂં |! આવા જુલમીઓને કયારેય સફળતા 
મળતી નથી” આ જ એ બુર્હાનિહક્ક હતી જેણે યૂસુક અ.સ.ને નવયુવાનીની સ્થિતિમાં આવા નાજુક પ્રસંગે 
ગુનાથી દૂર રાખ્યાં. એ પછી જે કહેવામાં આવ્યું કે “યૂસુફ પણ તેની તરફ આગળ વધ્યો હોત જો તેના માલિકની 
દલીલ જોઈ ન લેત” તો આના ઉપરથી નબીઓના નિર્દોષ હોવાની હકીકત ઉપર પણ પ્રકાશ પડી જાય છે. 
નબીની નિર્દોષતાનો અર્થ આ નથી કે તેની પાસેથી ગુનો અથવા ભૂલ કરવાની શકિત લઈ લેવામાં આવી છે એટલે 
સુધી કે ગુનો કરવાની કોઈ શકયતા તેની અંદર ન રહી, પરંતુ આનો અર્થ આ છે કે નબી જો કે ગુનો કરવા માટેની 
શકિત ધરાવે છે પરંતુ મનુષ્યના તમામ ગુણો ધરાવવા છતાં, અને બધી જ માનવીય લાગણીઓ, ભાવનાઓ તથા 
ઇચ્છાઓ ધરાવવા છતાં તે એવો નેકદિલ અને ખુદાથી ડરનાર હોય છે કે જાણીબૂઝીને કયારેય ગુનાનો ઇરાદો 
કરતો નથી. તે તેના અંતરમાં તેના રબની એવી એવી પ્રચંડ દલીલો ધરાવે છે જેની સામે મનની ઇચ્છા કયારેય 
સફળ થઈ શકતી નથી. અને જો અજાણતાં તેનાથી કોઈ ચૂક થઈ જાય છે ત્યારે અલ્લાહતઆલા તરત જ સ્પષ્ટ 
વહી વડે તેને સુધારી દે છે કારણ કે તેની ચૂક માત્ર એક વ્યકિતની ચૂક નથી બલકે એક સમસ્ત કોમની ચૂક છે, તે 
સીધા માર્ગેથી જો લેશમાત્ર પણ ચલિત થઈ જાય તો દુનિયા ગુમરાહીમાં માઇલો દૂર નીકળી જાય. 

(૨૩) આ આયતના બે અર્થ થઈ શકે છે. એક આ કે તેનું “માલિકની દલીલ જોઈ લેવી તથા ગુનાથી 
બચી જવું અમારી અનૂકુળતા તથા માર્ગદર્શન દ્વારા થયું કારણ કે અમે અમારા આ ચુનંદા બંદા ઉપરથી બૂરાઈ 
અને નિર્લજ્જતા દૂર કરવા માગતા હતાં. બીજો અર્થ આ કરી શકાય, અને આ વધારે ઊંડો અર્થ છે કે યૂસુફ 
અ.સ.ની સામે જે મામલો આવ્યો તે પણ વાસ્તવમાં તેમની તાલીમના અનુસંધાનમાં એક જરૂરી તબક્કો હતો. 
તેમને દુરાચાર અને નિર્લજજતાથી પાક કરવા માટે અને તેમના અંતઃકરણની શુદ્ધિને પૂર્ણ કક્ષાએ પહોંચાડવા 


૧ર. સરઃ યસક તકહીમલકઅનિ ર 
જે દષ્ષ્ઝ ૧» ૧૨૦૩ 


દી (1646464112: 
દ્વિ? 


1 77 દ્ધ ત્વં ક્ષ ક શુ «1. હ 
9-હ્ાન્ાાઈ્ઝ%ીદઇઇડી-%40૯ દાડ 
નાઝ કાઈ 


અને તેણે પાછળથી યૂસુફનું ખમીસ (ખેચીને) ફાડી નાખ્યું. દરવાજા ઉપર બજ્ઞેએ તેના પતિને 
હાજર જોયો. તેને જોતાં જ સ્ત્રી કહેવા લાગી, “શું સજા છે એ માણસની જે તારી ઘરવાળી ઉપર 
દાનત બગાડે ? આના સિવાય બીજી કઈ સજા હોઈ શકે છે કે તેને કેદ કરવામાં આવે અથવા તેને 
સખત સજા આપવામાં આવે ?” યૂસુફે કહ્યું “આ જ મને ફંસાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહી હતી.” તે 
સ્્રીનાપોતાના જ કુટુંબીઓમાંથી એક માણસ (સાંયોગિક) સાક્ષી આપી,” 

માટે ખુદાઈ વ્યૂહ માટે આ જરૂરી હતું કે તેમની સામે ગુનાની એક એવી નાજુક તક આવે અને અજમાયશના 
સમયે તેઓ તેમના ઇરાદાની સંપૂર્ણ શકિત સંયમ અને ખુદાના ડરના પલ્લામાં નાખીને પોતાના મનના બૂરાં 
વલણોને હંમેશના માટે સંપૂર્ણપણે પરાજય આપી દે. ખાસ કરીને આ વિશિષ્ટ તાલીમની રીત અપનાવવા 
પાછળના વ્યૂહ અને મહત્ત્વ એ નૈતિક વાતાવરણને નજર સમક્ષ રાખવાથી સહેલાઈથી સમજમાં આવી શકે છે જે 


એ વખતના મિસ્નના સમાજમાં પ્રવર્તતું હતું. આગળ ચોથા સુકૂઅમાં જે એક નાનકડી ઝલક દેખાડવામાં આવી છે 
તેના ઉપરથી ખ્યાલ આવે છે કે એ વખતના “સભ્ય મિસ્નમાં” સામાન્ય રીતે, તથા તેના ઉચ્ચ વર્ગમાં વિશેષ રૂપે, 
જાતીય સ્વચ્છંદતા લગભગ આ જપ્રમાણમાં હતી જેની ઉપર આપણે આપણા જમાનાના પશ્ચિમના લોકોને તથા 


પશ્ચિમ-પીડિત વર્ગોને “બિરાજેલાં'' જોઈએ છીએ. હઝરત યૂસુફ અ.સ.ને આ બગડેલા લોકોની વચ્ચે રહીને 
કામ કરવાનું હતું, અને કામ પણ એક સામાન્ય માણસની જેમ નહીં પરંતુ દેશના શાસકની હેસિયતથી કરવાનું 
હતું. હવે આ દેખીતું છે કે જે મોટા કુળની મહિલાઓ એડક રૂપાળા ગુલામના પ્રેમમાં પાગલ થઈ રહી હતી તેઓ 
એક નવયુવાન અને રૂપાળા શાસકને ફસાવવા માટે તથા બગાડવા માટે શું ન કરત ? આની જ આગોતરી 
અટકાયત માટે અલ્લાહતઆલાએ આ રસ્તો અપનાવ્યો કે એક તરફ તો આરંભમાં જ આ અજમાયશમાંથી 
પસાર કરીને હઝરત યૂસુફ અ.સ.ને પરિપકવ બનાવી દીધાં અને બીજી તરફ મિસ્નની મહિલાઓને પણ તેમના 
તરફથી નિરાશ કરીને તેમના બધાં જ ફિત્નાઓનો દરવાજો બંધ કરી દીધો . 

(૨૪) આ સમગ્ર મામલાની કેફિયત આવી સમજાય છે કે ઘરના માલિકની સાથે ખુદ એ સ્ત્રીના 
મિત્રોમાંથી પણ કોઈ માણસ આવી રહ્યો હશે અને તેણે આ ઝઘડો સાંભળીને કહ્યું હશે કે જયારે આ બક્ઞે 
એકબીજા ઉપર આક્ષેપ મૂકે છે અને સ્થળ ઉપરનો કોઈ સાક્ષી છે નહીં ત્યારે પરિસ્થિતિને જોતાં આ મામલાની 
તપાસ આવી રીતે કરી શકાય છે. કેટલીક રિવાયતોમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે આ સાક્ષી આપનાર માણસ કોઈ 
દૂધ પીતું બાળક હતું જે ત્યાં પારણામાં સૂઈ રહ્યું હતું અને ખુદાએ તેને વાચાશકિત આપીને તેની પાસેથી સાક્ષી 
અપાવડાવી. પરંતુ આ રિવાયત માટે કોઈ સબૂત નથી તથા આ મામલામાં બિનજરૂરી રીતે મો'જિઝાની મદદ 
લેવાની કોઈ જરૂર પણ જણાતી નથી. સાક્ષીએ સાંયોગિક ગવાહી તરફ ધ્યાન દેવડાવ્યું છે તે ખૂબ જ તાર્કિક 


૧ર. સરઃ યસક તકહીમલકઅનિ ર 
૬૫ દષ્ષ્ઝ ૧» ૧૨૦૩ 


ત્ર 


ડકયડડ્ડઉંહંકડ;#હઇટ) 
2 કહ્ડ5ડ 5૭૩5 ક ૭૦4૦૦ 
નિ] ૭6 હ ઉક્ડઝીઇઈઈ૦તાક,૭ હ 
5 27 :*૭222 ત્ર દ્વા 76 4૮% 
ઈવ 9 કહ ઝ૭ઃ હઝ હટ 
6 હષાવ્ડદ્ાઇહ્રડકંડડ કડ નડી 


કે “જો યૂસુફનું ખમીસ આગળથી ફાટેલું હોય તો સ્ત્રી સાચી છે અને આ જુઠ્દો, અને જો તેનું ખમીસ 
પાછળથી ફાટેલું હોય તો સ્ત્રી જુઠ્ઠી છે અને આ સાચો.” જ્યારે પતિએ જોયું કે યૂસુકનું ખમીસ 
પાછળથી ફાટેલું છે તો તેણે કહ્યું “આ તમે સ્રીઓની ચાલાકીઓ છે, ખરેખર ઘણી ગજબની હોય 
છે તમારી ચાલો. યૂસુફ, આ મામલાથી દરગુજર કર. અને હે સ્ત્રી, તું તારા કસૂરની માફી માગ, તું 
જ હકીકતમાં કસૂરવાર હતી.” ' (રુકૂઅ ૩) 


ગવાહી છે અને તેને જોવાથી એક જ નજરમાં ખબર પડી જાય છે કે આ માણસ ઘણો સમજદાર અને અનુભવી 
માણસ હતો જે મામલાની વિગતો સામે આવતાં જ તેની ઊંડાણમાં પહોચી ગયો. શકય છે કે તે કોઈ ન્યાયાધીશ 
પણ હોય. (તફસીરકર્તાઓને ત્યાં દૂધ પીતા બાળકની ગવાહીનો કિસ્સો હકીકતમાં યહૂદી રિવાયતોમાંથી 
આવ્યો છે. જુઓ તલમૂદના ઉતારા-લેખકઃ-પોલ ઇસહાક હરશૌન, લંડન ઈ.સ.૧૮૮૦પ૫ાનું-૨૫૬). 

(રપ) આનો અર્થ આ છે કે જો યૂસુક અ.સ.નું ખમીસ આગળથી ફાટેલું હોત તો આ વાત દર્શાવે છે કે 
યૂસુફ અ.સ. તરફથી પહેલ કરવામાં આવી હતી અને સ્ત્રી પોતાને બચાવવા માટે પ્રયાસ કરી રહી હતી. પરંતુ 
જ્યારે યૂસુફ અ.સ.નું ખમીસ પાછળથી ફાટેલું છે ત્યારે આના ઉપરથી સ્પષ્ટપણે સાબિત થાય છે કે સ્રી તેમની 
પાછળ પડેલી હતી અને યૂસુફ અ.સ. તેનાથી બચીને નીકળી જવા માગતા હતાં. આ ઉપરાંત સંજોગો ઉપરથી 
એક બીજી ગવાહી પણ આ ગવાહીમાં છુપાયેલી હતી, તે આ કે એ સાક્ષીએ ધ્યાન માત્ર યૂસુફ અ.સ.ના ખમીસ 
તરફ દોર્યું. તેના ઉપરથી સ્પષ્ટ થઈ ગયું કે ત્રીના શરીર અથવા તેના કપડાં ઉપર બળજબરીનું કોઈ ચિહ્ન હતું જ 
નહીં. જો આ મુકદ્દમો બળાત્કાર માટેના પ્રયાસનો હોત તો સ્ત્રી ઉપર તેના સ્પષ્ટ ચિહ્નો જોવાં મળત. 

(ર૫) (અ) બાઇબલમાં આ કિસ્સાને જે ગંદી રીતે વર્ણવવામાં આવ્યો છે તે જુઓઃ 

“ત્યારે એ સ્રીએ તેનું પહેરણ પકડીને કહ્યું કેમારી સાથે સહવાસ કર. તે પોતાનું પહેરણ તેના 

હાથમાં છોડીને ભાગ્યો અને બહાર નીકળી ગયો . જયારે તેણીએ જોયું કે તે તેનું પહેરણ તેના 

હાથમાં છોડીને ભાગી ગયો ત્યારે તેણીએ તેના ઘરના માણસોને બોલાવીને કહ્યું કે જુઓ, તે 

એક ઇબ્રીને અમારી સાથે મજાક કરવા માટે અમારી પાસે લઈ આવ્યો છે. આ મારી સાથે 


૧ર. સરઃ યસક તકહીમલકઅનિ ર 
૬૫ દષ્ષ્ઝ ૧» ૧૨૦૩ 


હડ દ્યા હુ નિ દ 
ક દ્રિ જન, શ્ર જદ ઇં છડ જવા 5 
ડ્ડઈદઇહઇડ્ઝકતહ#ઝડ્ઝાહ 


શહેરની મહિલાઓ અંદરોઅંદર ચર્ચા કરવા લાગી કે “અમલદારની પત્ની તેના 
નવયુવાન ગુલામની પાછળ પડેલી છે, પ્રેમે તેને બેકાબૂ કરી દીધેલી છે, અમારી દષ્ટિએ તો તે સ્પષ્ટ 
ભૂલ કરી રહી છે.” તેણે જ્યારે તેમની આ લુચ્ચાઈ ભરેલી વાતો સાંભળી ત્યારે તેમને નિમંત્રણ 
મોકલી આપ્યું, અને તેમના માટે ગાવતકિયા સાથેની મહેફિલ સજાવી અને મિજબાનીમાં 

સહવાસ કરવાના ઇરાદે અંદર ઘૂસી આવ્યો અને હું જોર-જોરથી ચીસો પાડવા લાગી. જયારે 

તેણે જોયું કે હું જોર-જોરથી ચીસો પાડી રહી છું ત્યારે તે તેનું પહેરણ મારા હાથમાં છોડીને 

નાઠો અને બહાર નીકળી ગયો. અને તેણીએ તેનું પહેરણ તેના માલિકના ઘરે પાછા આવતાં 

સુધી પોતાની પાસે રાખી મૂકયું જયારે તેના માલિકે તેની પત્નીની આ વાતો જે 


તેણીએ તેને કહી સાંભળી લીધી કે તારા ગુલામે મારી સાથે આવું-આવું વર્તન કર્યું તો તેનો 


55% 


ગુસ્સો ફાટયો અને યૂસુફના માલિકે તેને પકડીને જેલમાં કે જયાં બાદશાહના કેદીઓ કેદ હતાં 


નાખી દીધો. (ઉત્પત્તિ ૩૯:૧૨થી ૨૦) 

આ ચિત્ર-વિચિત્ર રિવાયતનો ટૂંકસાર આ છે કે હઝરત યૂસુફ અ.સ.ના શરીર ઉપર કોઈ એવા પ્રકારનો 
પોશાક હતો કે જેવો ઝુલેખાએ તેની ઉપર હાથ નાખ્યો કે તરત જ તે આખોને આખો પોશાક આપોઆપ ઊતરીને 
તેના હાથમાં આવી ગયો! બીજી મજાની વાત આ છે કે હઝરત યૂસુફ અ.સ.એ પોશાકને પોતાની પાસે છોડીને 
એવાને એવા નગ્ન અવસ્થામાં ભાગી નીકળ્યાં અને તેમનો પોશાક (એટલે કે તેમના ગુનાનો ઇનકાર ન કરી 
શકાય તેવો પુરાવો) તે સ્રીની પાસે જ રહી ગયો. ત્યાર પછી હઝરત યૂસુફ અ.સ.ના અપરાધી હોવામાં છેવટે 
કીણ શંકા કરી શકત. 

આ તો છે બાઇબલની રિવાયત.પરંતુ તલમૂદમાં તો આ પ્રમાણે જણાવવામાં આવ્યું છે કે ફૌતીફારે તેની 
પત્નીની આ ફરિયાદ સાંભળી ત્યારે તેણે યૂસુક અ.સ.ની ખૂબ મારઝૂડ કરાવી, પછી તેમની સામે અદાલતમાં 
મુકદ્દમો દાખલ કર્યો અને ન્યાયાધીશે હઝરત યૂસુફ અ.સ.ના ખમીસનું નિરીક્ષણ કરીને ફેંસલો કર્યો કે કસૂર 
સ્ત્રીનો છે કેમ કે ખમીસ પાછળથી ફાટેલું છે આગળથી નહીં. પરંતુ આ વાત કોઈ પણ બુદ્ધિશાળી માણસ થોડો 
વિચાર કરીને સહેલાઈથી સમજી શકે છે કે કુરઆનની રિવાયત તલમૂદની રિવાયતની વધુ નજીક જણાય છે. આવું 
તો કેવી રીતે માની લેવાય કે આવડો મોટો અમલદાર પોતાની પત્ની ઉપર પોતાના ગુલામ દ્વારા હાથ નાખવાનો 
મામલો પોતે જ અદાલતમાં લઈ ગયો હશે. 

કુરબાન અને ઇગ્નાઈલી રિવાયતો વચ્ચેના તફાવતનું આ એક ખૂબ જ ખુલ્લું ઉદાહરણ છે જેનાથી પશ્ચિમી 
વિદ્દાનોના આ આક્ષેપના ખોટા હોવાની વાત બિલકુલ સ્પષ્ટ થઈ જાય છે કે મુહમ્મદ સ.અ.વ. એ આ કિસ્સા 


૧ર. સરઃ યસક તકહીમલકઅનિ ર 
૬૫ દષ્ષ્ઝ ૧» ૧૨૦૩ 


દ્વિઈ 
દહ 


ડા ન કઝ હડક 5૬5% 
કા 2? 2 ૭ઝાઠડ ઉ છ. ૧2 7 રફ 


હઝ 
ક્નુ 
ક ક 


79247 કળ 745 દ્વ તિન 25984... 4 હ (229272૮2. કે 
ક ૯74-591 પ5 9 દડ 


ક્જ્” 


4 જજ હકઉ 


તી આગળ એક એક છરી રાખી દીધી. (પછી બરાબર એ જ સમયે કે જ્યારે તેઓ ફળો કાપી 
કાપીને ખાઈ રહી હતી) તેણે યૂસુફને ઇશારો કર્યો કે તેમની સામે નીકળી આવ. જ્યારે તે સ્રીઓની 
નજર તેની ઉપર પડી ત્યારે તેઓ દંગ રહી ગઈ અને તેમનાં હાથ કાપી બેઠી અને અનાયાસે બોલી ઊઠી 
“હાશાલિલાહ ! (ખુદાની પનાહ !) આ માણસ મનુષ્ય નથી, આ તો કોઈ મોટો ફરિશ્તો છે.” 
અમલદારની પત્નીએ કહ્યું “જોઈ લીધું ! આ છે એ માણસ જેના મામલામાં તમે મારા માટે જેમ તેમ 
બોલતાં હતાં. નિઃશંક મે આને રીઝવવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો પણ આ બચી નીકળી ગયો. જો આ મારું 
કહ્યું નહીં માને તો કેદ કરવામાં આવશે અને ભારે અપમાનિત થશે.” યૂસુફે કહ્યું “હે મારા માલિક ! 


(જે. જ જા 


બનીઇશ્નાઈલ પાસેથી નોધેલાં છે. સાચું આ છે કે કુર્બાને તો તેમને સુધાર્યા છે અને અસલ કિસ્સા દુનિયાને દેખાડયાં છે. 
(ર૬) એટલે કે આવી સભા કે જેમાં મહેમાનો માટે ગાવ-તકિયા ગોઠવવામાં આવેલા હતાં. મિસરના 
પુરાતત્્તનતા અવશેષો ઉપરથી પણ આને સમર્થન મળે છે કે તેમની બેઠકોમાં ગાવ-તકિયાનો ઉપયોગ થતો હતો. 
બાઇબલમાં આવો મિજબાનીનો કોઈ ઉલ્લેખ નથી. જો કે તલમૂદમાં આ કિસ્સાનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું 
છે, પરંતુ તે કુઅનિ કરતાં સાવ ભિન્ન છે. કુઅનિના વર્ણનમાં જે જીવંતપણું , જે આત્મા, જે સ્વભાવિકતા તથા જે 
નૈતિકતા જોવા મળે છે તેનાથી તલમૂદનું વર્ણન ખાલી છે. 
(૨૭) આના ઉપરથી ખ્યાલ આવે છે કે એ વખતે મિસ્નના ઉચ્ચ વર્ગની નૈતિક હાલત કેવી હતી. દેખાય 
જ છે કે અમલદારની પત્નીએ જે મહિલાઓને બોલાવી હશે તેઓ પણ અમીર-ઉમરાવો અને મોટા અમલદારની 
બેગમો જ હશે. આ ઉચ્ચ વર્ગની મહિલાઓની સામે તે તેના પ્રિય નવયુવાનને પ્રસ્‍તુત કરે છે તથા તેનું યૌવનરૂપ 
દેખાડીને તેમને મનાવવાનો પ્રયાસ કરે છે કે આવા રૂપાળા યુવાન ઉપર મોહી ન પડત તો શું કરત. બીજું, આ 
મોટા ઘરની વહુ-દીકરીઓ પોતે પણ તેમના કૃત્ય વડે જાણે કે આ વાતને સમર્થન આપે છે કે હકીકતમાં આમાંથી 
દરેક આવી પરિસ્થિતિમાં આ જ કરત જે અમલદારની પત્નીએ કર્યું હતું. બીજું, આ ઉચ્ચ ખાનદાની 
મહિલાઓની આ સભામાં માનનીય યજમાનને જાહેરમાં પોતાનો મક્કમ ઇરાદો જાહેર કરવામાં સહેજ પણ 
સંકોચ અને શરમ આવતી નથી કે જો તેનો રૂપાળો ગુલામ તેની જાતીય ઇચ્છાનું રમક્ડું બનવા માટે રાજી નહીં 


૧ર. સૂરઃ યૂસુફ તફહીમુલકુઅન ર 
ગ્ર «ર જિની વ્થ્ઝી ૦૨42» “હ. ક “7»%82 
6 252 શ£%“:૯%9*૫% ન :5્:ઝા( 
હક ઉત્ત «4 2૮ 0૮% 72 1? ૮૫૭25૮2૯ 57 ૭ 

હું એ કામ કરૂં જે આ લોકો મારી પાસે કરાવવા માગે છે તેના કરતાં કારવાસ મને મંજૂર છે. અને જો 
તેં તેમની ચાલોને મારાથી દૂર ન કરી તો હું તેમની જાળમાં ફંસાઈ જઈશ અને અજ્ઞાન લોકોમાં 
સામેલ થઈ જઈશ.”---તતેનામાલિકે 
થાય તો તે તેને જેલમાં ધકેલી દેશે. આ બધું દર્શાવિ છે કે યુરોપ અને અમેરિકા તથા તેના પૂર્વીય સાગરીતો જે આજે 
સ્રી સ્વાતંત્ર્ય અને સ્વચ્છંદતાને ૨૦મી સદીની પ્રગતિનો ચમત્કાર માની રહ્યાં છે, આ કોઈ નવી વસ્તુ નથી, ખૂબ 
જૂની વસ્તુ છે. રોમન રાજાથી દકયાનૂસ સદીઓ પહેલાં મિસ્નમાં આ વસ્તુ એવા જ ભવ્ય સ્વરૂપે મોજૂદ હતી જેવી 
રીતે આજે આ “આધુનિક યુગમાં” જોવા મળે છે. 

(૨૮) આ આયતો આપણી સમક્ષ એ સ્થિતિનું એક અજીબ ચિત્ર રજૂ કરે છે જેમાં એ વખતે યૂસુફ 
અ.સ. મૂકાયેલા હતાં. ૧૯-૨૦ વર્ષનો રૂપાળો યુવક છે જે ગામઠી જીવનમાંથી શ્રેઠ સ્વાસ્થ્ય અને ભરપૂરયૌવન 
લઈને આવ્યો છે. ગરીબી, દેશ-નિકાલ અને બળજબરીપૂર્વકની ગુલામીના તબક્કાઓમાંથી પસાર થયા પછી 
નસીબ તેને દુનિયાના સૌથી મોટા સુસંસ્કૃત સાષ્રાજયના પાટનગરમાં એક મોટા ઉમરાવને ત્યાં લઈ આવ્યું છે. 
અહીં પહેલાં તો એ ઘરની બેગમ જ તેની પાછળ પડી જાય છે જેની સાથે તેને રાત-દિવસનો પનારો પડેલો છે. 
પછી તેના રૂપની ચર્ચા આખા પાટનગરમાં ફેલાઈ જાય છે અને આખાય નગરના અમીર ઘરાનાની મહિલાઓ 
તેની ઉપર આશક થઈ જાય છે. હવે એક તરફ તે છે અને બીજી તરફ સેકડો સુંદર જાળો પથરાયેલી છે જે દરેક 
ક્ષણે, દરેક જગ્યાએ, તેને ફંસાવવા માટે ગોઠવાયેલી છે. દરેક પ્રકારની યુકિતઓ તેની લાગણીઓને ઉશ્કેરવા 
માટે અને તેના સંયમને તોડવા માટે અપનાવવામાં આવી રહી છે. તે જયાં જાય છે ત્યાં આ જ જુએ છે કે ગુનો 
તેના તમામ આકર્ષણો તથા પ્રલોભનો સાથે દ્વાર ઉઘાડીને તેની રાહ જોઈ રહ્યો છે. કોઈ એવો હોય છે જે ગુનાની 
તક શોધતો હોય છે, જયારે અહીં ખુદ તકો તેને શોધી રહી છે અને ટાંપીને બેઠી છે કે જયારે પણ તેના દિલમાં 
બૂરાઈની તરફ સહેજ પણ વલણ પેદા થાય ત્યારે તરત જ તેઓ પોતાની જાતને તેની સામે રજૂ કરી દે. રાત- 
દિવસ, ર૪ કલાક, તે આવા જોખમમાં વિતાવી રહ્યો છે કે કયારેય જો એક ક્ષણ માટે પણ તેના મક્કમ ઇરાદામાં 
ઢીલ આવી જાય તો તે ગુનાના એ અસંખ્ય દરવાજાઓમાંથી કોઈમાં પણ દાખલ થઈ શકે છે જે તેની પ્રતીક્ષામાં 
ખુલ્લાં છે. આવી હાલતમાં આ ખુદાપરસ્ત નવયુવાન જે સફળતા સાથે આ શેતાની ઉશ્કેરણીઓનો મુકાબલો કરે 
છે તે પોતે કંઈ ઓછા વખાણને લાયક નથી. પરંતુ મન ઉપર અંકુશની આ આશ્ચર્યજનક પરાકાષ્ઠા ઉપર મનની 
ઓળખ તથા વિચારોની શુદ્ધતાની વધારાની પરાકાષ્ઠા આ છે કે તેના દિલમાં કયારેય આ અભિમાની વિચાર 
આવતો નથી કે વાહ! હું કેવો છું, મારું ચારિત્ર્ય કેવું મજબૂત છે કે આવી આવી રૂપાળી અને યુવાન સ્રીઓ મારી 
આશક છે અને છતાં મારા પગ લપસતાં નથી. આના બદલે તે પોતાની માનવસહજ નબળાઈઓનો વિચાર 
કરીનેધ્રુજી ઊઠે છે અને ખૂબ જ આજીજીપૂર્વક ખુદાની પાસે પ્રાર્થના કરે છે કે હે માલિક, હું એક કમજોર માણસ 
છું, મારી એટલી શકિત કયાં કે આ અમયરદ ઉશ્કેરણીઓનો મુકાબલો કરી શકું, તું મને સહારો આપ અને મને 
બચાવી લે, હું ડરું છું કે કયાંક મારો પગ લપસી ન પડે! હકીકતમાં આ હઝરત યૂસુક અ.સ.ની નૈતિક તાલીમનો 


૧ર. સરઃ યસક તકહીમલકઅનિ ર 
જે દષ્ષ્ઝ ૧૩ ૧૨૦૩ 


2172 £2 જા 7. દ 7641 
9 કાઉ કી હ ૭ 54548 


ટુ 22 કક તરત રિ ક 27 ક ક 
%્ક્હ્ક 10 94૪ ઈ#-ગ્ક!પ: ક 


ક્ત 


તેની દુઆ કબૂલ કરી અને તે સ્રીઓની ચાલો તેનાથી દૂર કરી દીધી,“ નિઃશંક તે જ છે જે સૌનું 
સાંભળે છે અને બધું જ જાણે છે. 

પછી એ લોકોને આ વિચાર આવ્યો કે એક મુદ્દત સુધી તેને કેદ કરી દે જો કે તેઓ (તેના 
ચારિત્ર્યવાન હોવાની અને ખુદ તેમની સ્રીઓની ખરાબ ચાલચલગતની) સ્પષ્ટ નિશાનીઓ જોઈ 
ગયેલા હતાં. (રુકૂઅ ૪) 


સૌથી મહત્ત્વનો અને સૌથી નાજુક તબક્કો હતો. પ્રમાણિકતા, અમાનતદારી, ચારિત્ર્યશીલતા, સત્યની 
ઓળખ, સાચું આચરણ, શિસ્ત અને માનસિક સંતુલનના અસાધારણ ગુણો જે તેમની અંદર છુપાયેલા હતાં, 
અને જેનાથી પોતે પણ અજાણ હતાં , એ બધાં જ આ ભારે અજમાયશના સમયમાં ઉપસી આવ્યાં, પૂરી તાકાતની 
સાથે કામ કરવા લાગ્યાં અને તેમને પોતાને પણ ખબર પડી ગઈ કે તેમની અંદર કયા કયા ગુણો રહેલાં છે અને 
તેઓ તેમની પાસેથી શું કામ લઈ શકે છે. 

(૨૯) દૂર કરવો આ અર્થમાં છે કે યૂસુફ અ.સ.ના સદાચારી ચારિત્ર્યને એવી મજબૂતાઈ આપી દેવામાં 
આવી કે જેની સામે એ સ્રીઓની બધી જ યુક્તિઓ નિષ્ફળ થઈ ગઈ. આ ઉપરાંત, આમાં આ અર્થ પણ છે કે 
ખુદાની મરજીએ જેલનો દરવાજો તેમના માટે ખોલાવી દીધો . 

(૩૦) આવી રીતે હઝરત યૂસુફ અ.સ.નું જેલમાં જવું હકીકતમાં તેમના નૈતિક વિજયનો તથા મિસરના 
સમસ્ત અમીર-ઉમરાવો વર્ગની નૈતિક હારની પૂર્ણતા તથા જાહેરાત હતી. હવે હઝરત યૂસુક અ.સ. કોઈ 
અજાણ્યાં અને ગુમનામ માણસ રહ્યા ન હતાં. સમગ્ર દેશમાં અને ઓછામાં ઓછું પાટનગરમાં તો દરેક જણ, 
પછી તે સામાન્ય માણસ હોય કે વિશિષ્ટ, બધાં જ તેમનાથી વાકેફ થઈ ગયેલા હતાં. જે માણસના મોહક 
વ્યકિતત્ત્વ ઉપર એક-બે નહીં પરંતુ મોટાભાગના ઉચ્ચ ઘરાનાની મહિલાઓ મોહિત હોય અને જેના રૂપના 
આકર્ષણથી તેમને તેમના ઘરબાર બગડતાં જોઈને મિન્નના અમલદારોએ તેમની સલામતી આમાં જ જોઈ કે તેને 
જેલમાં નાખી દે, દેખીતું છે કે આવો માણસ છૂપો રહી શકે નહીં. ચોક્કસ ઘરેઘર તેના નામની ચર્ચા ફેલાઈ ગઈ 
હશે અને સામાન્ય રીતે લોકો એ પણ જાણી ગયાં હશે કે આ માણસ કેવી ઉચ્ચ, મક્કમ અને પવિત્ર નૈતિકતા 
ધરાવતો માણસ છે અને આ પણ જાણી ગયાં હશે કે આ માણસને જેલમાં તેના કોઈ અપરાધના કારણે 
મોકલવામાં આવેલો નથી પરંતુ એટલા માટે મોકલવામાં આવ્યો છે કે ઉમરાવોને પોતાની પત્નીઓને કાબૂમાં 
રાખવા કરતાં આ નિર્દોષ માણસને જેલમાં મોકલી દેવાનું વધુ સહેલું લાગતું હતું. 

આના ઉપરથી આ પણ જણાયું કે કોઈ પણ માણસને ન્યાયની શરતો પ્રમાણે અદાલતમાં અપરાધી 
પુરવાર કર્યા વિના આમ જ પકડીને જેલમાં મોકલી દેવો , બેઇમાન શાસકોની જૂની પ્રણાલિકા છે. આ મામલામાં 
પણ આજના શેતાનો ચાર હજાર વર્ષપહેલાંના શેતાનો કરતાં વધારે અલગ નથી, ફરક જો છે તો માત્ર આટલો જ 
કે તેઓ “લોકશાહી”'નું નામ લેતા ન હતાં અને આ લોકો તેમના આ કરતૂકોની સાથે આ નામ પણ લે છે. તેઓ 


૧ર. સરઃ યસક તકહીમલક્અનિ ર 
જે દષ્ષ્ઝ ૧» ૧૨૦૩ 


બહક્ક્નાહ્ટડ-ઝ જ 


17 


કેદખાનામાં'બે બેગુલામ, બીજાં પણ તેની સાથે દાખલ થયાં.” એક દિવસે તેમનામાંથી એકે 
તેને કહ્યું “મેં સ્વપ્નમાં જોયું છે કે હું દારૂ ગાળી રહ્યો છું.'”' બીજાએ કહ્યું “મે જાયું કે મારા માથા 
ઉપર રોટલાં રાખ્યાં છે અને પક્ષીઓ તેને ખાઈ રહ્યાં છે.” બન્નેએ કહ્યું “અમને આનો ફલાદેશ 
જણાવો, અમે જોઈ રહ્યાં છીએ કે તમે એક નેક માણસ છો.''”યૂસુફે કહ્યું: 
કાનૂન વિના તેમની ગેરકાનૂની હરકતો કરતા હતાં, અને આ લોકો કોઈ પણ અનુચિત જુલમ માટે પહેલાં એક 
“કાનૂન” બનાવી લે છે. તેઓ ખુલ્લંખુલ્લા તેમના સ્વાર્થ માટે લોકો ઉપર જુલમ કરતા હતાં, અને આ જેની 
ઉપર જુલમ કરે છે તેના વિષે દુનિયાને આ વિશ્વાસ અપાવવાનો પ્રયાસ કરે છે કે તેનાથી તેમને જ નહીં બલકે 
સમગ્ર દેશ અને કોમને ખતરો હતો. બીજા શબ્દોમાં તેઓ તો ફકત જુલમી હતાં. આ આની સાથે જુટ્ઠાં અને 
બેશરમ પણ છે. 

(૩૧) લગભગ એ વખતે કે જયારે હઝરત યૂસુફ અ.સ.ને કેદ કરવામાં આવ્યા હતાં ત્યારે તેમની ઉમર 
૨૧ વર્ષથી વધારે નહીં હોય. તલમૂદમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે જેલમાંથી છૂટીને જયારે તેઓ મિગ્નના શાસક 
થયાં ત્યારે તેમની ઉમર ૩૦ વર્ષ હતી અને કુઅનિ કહે છે કે કેદખાનામાં તેઓ હહ એટલે કે ઘણાં વર્ષ 
રહ્યાં. હ: શબ્દ ક ભાષામાં ૧૦ સુધીના આંકડા માટે વપરાય છે . 

(૩ર) આ બે ગુલામો જે કેદખાનામાં હઝરત યૂસુક અ.સ.ની સાથે દાખલ થયા હતાં તેમના વિષે 
બાઇબલમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે તેમાંથી એક મિસ્નના રાજાને દારૂ પીરસનારાઓનો વડો હતો અને બીજો શાહી 
ભઠિયારાઓનો વડો હતો. તલમૂદ જણાવે છે કે આ બશ્નેને મિન્નના રાજાએ એ કસૂર બદલ જેલમાં મોકલ્યા હતાં કે 
એક મિજબાનીના અવસરે રોટલીઓમાં કાંકરી મળી હતી અને દારૂના એકપ્યાલામાં માખી નીકળી હતી. 

(૩૩) આના ઉપરથી અનુમાન કરી શકાય છે કે કેદખાનામાં હઝરત યૂસુફ અ.સ.ને કઈ દષ્ટિથી 
જોવામાં આવતા હતાં. ઉપર જે ઘટનાઓનો ઉલ્લેખ આવી ગયો છે તેમને નજર સમક્ષ રાખવાથી આ વાત 
નવાઈ જનક રહેતી નથી કે આ બન્ને કેદીઓએ શા માટે હઝરત યૂસુફ અ.સ.ને જ પોતાના સ્વપ્નાઓનો ફલાદેશ 
પૂછયો અને તેમની સેવામાં શ્રદ્ધાંજલી શા માટે પ્રસ્‍તુત કરી કે હડક હ્કડાઝઉી જેલની અંદર તેમજ બહાર 
બધાં જ લોકો જાણતા હતાં કે આ માણસ કોઈ અપરાધી નથી પરંતુ એક ખૂબ જ નેકદિલ ઈન્સાન છે, ભારે 
અજમાયશોમાં પોતાના સંયમનો પુરાવો આપી ચુકયો છે, આજે સમગ્ર દેશમાં આના કરતાં વધારે નેક માણસ 
કોઈ નથી, એટલે સુધી કે દેશના ધાર્મિક આગેવાનોમાં પણ તેનો દાખલો જોવા મળતો નથી. આ જ કારણ હતું કે 
માત્ર કેદીઓ જ નહીં બલકે જેલના જેલર અને કર્મચારીઓ સુદ્ધાં તેમની ઉપર શ્રદ્ધા ધરાવતા હતાં. એટલા માટે 


૧ર. સરઃ યસક તકહીમલકઅનિ ર 
૬૫ દષ્ષ્ઝ ૧» ૧૨૦૩ 


મી મિ ન ઈન 
જ 7” ફક 


જ 


શળ્છ દ્વિ ટુક 42287૮742૬! 
ન હહ ધ્ન ર્ર 


ડરી “4ઇડફાઠ ક 
પ મન 


2» 72522૮4 


493 જં છ ઈાઈ 
હ; | ચાઇ 2૪ ના” નન 7 22%2 ટક જ, 
શી ન [ 9 ૭-- 9૦-૦૦ શ્ર જ 
“અહી જે ભોજન તમને મળતું હોય છે તેના આવતા પહેલાં હું તમને આ સ્વપ્નાઓનો 
ફલાદેશ જણાવી દઈશ. આ વિદ્યા એ વિધ્યાઓમાંથી છે જે મારા માલિકે મને એનાયત કરેલી છે. 
હકીકતમાં મેં એ લોકોનો માર્ગ છોડીને જે અલ્લાહ ઉપર ઈમાન લાવતાં નથી અને આખિરતનો 
ઇનકાર કરે છે, મારા વડવાઓ ઇબ્રાહીમ, ઈસહાક અને યાકૂબનો માર્ગ અપનાવ્યો છે. આપણું 
આ કામ નથી કે અલ્લાહની સાથે કોઈને ભાગીદાર ઠેરવીએ. હકીકતમાં આ અલ્લાહની 
મહેરબાની છે આપણી ઉપર અને તમામ મનુષ્યો ઉપર (કે તેણે આપણને તેના સિવાય કોઈના 
બંદા બનાવ્યાં નથી) પરંતુ મોટાભાગના લોકો આભાર માનતાં નથી. હે કેદખાનાના સાથીઓ, તમે 
પોતે જ વિચારો કે અનેક અલગ અલગ માલિકો સારાં છે કે તે એક અલ્લાહ જે સૌની ઉપર વર્ચસ્વ 
ધરાવે છે ? તેને છોડીને તમે જેમની બંદગી કરી રહ્યાં છો તે આના સિવાય કંઈ નથી કે ફકત કેટલાક 
નામો છે જે તમે અને તમારા બાપદાદાઓએ રાખી લીધેલાં છે, અલ્લાહે તેમના માટે કોઈ સનંદ 


બાઇબલમાં છે કે “જેલના જેલરે કેદ પકડાયેલા તમામ કેદીઓને યૂસુફને સોંપી દીધાં અને તેઓ જે કરતાં તેના જ 


હુકમથી કરતા હતાં, અને જેલનો જેલર બધાં જ કામોને જે તેના હાથમાં હતાં, છોડીને નિશ્ચિંત થઈ ગયો હતો.” 
(ઉત્પત્તિ ૩૯ઃરર અને ૨૩) 


૧ર. સરઃ યસક તકહીમલકઅનિ ર 
જે દષ્ષ્ઝ ૧» ૧૨૦૩ 


ડાકક $ કતહ'હ૭ 


દ્વ ત્ર 


“7272797 - «૮642૬ 7 પ ન? દિ 
હ્૦૯ક્ઝઝઅઝઊ હક કાહ 
5 277૮2૮7? કાડ ૬૪7 22* દ રઇ છ , ક ડમ 


નઈ 


ને ઈ ડા. *- 227? દિ 2૮ 2 22૮ *ટ્્ત્ 
ઇહ 56) 559 4 હ ઝાઇાવ૬પ૩ 


ઊતારી નથી. શાસન કરવાની સત્તા અલ્લાહ સિવાય કોઈના માટે નથી. તેનો હુકમ છે કે ખુદ તેના 
સિવાય તમે કોઈની બંદગી ન કરો. આ જ બિલકુલ સીધી જીવન પદ્ધતિ છે, પરંતુ મોટાભાગના લોકો 
જાણતાં નથી. હે જેલના સાથીઓ, તમારા સ્વપ્રનો ફલાદેશ આ છે કે તમારામાંથી એક તો તેના 
માલિક (મિસ્ના રાજા)ને શરાબ પીરસશે, રહ્યો બીજો તો તેને શૂળીએ ચઢાવવામાં આવશે અને 
પક્ષીઓ તેનું માથું ચાંચો મારી મારીને ખાશે. ફેંસલો થઈ ગયો એ વાતનો જે તમે પૂછી રહ્યા હતાં. 


99૩૪ 


(૩૪) આ પ્રવચન જે આ સમગ્ર કિસ્સાનું હાર્દ છે, અને ખુદ કુઅનિમાં પણ તૌહીદના ઉત્તમ 
પ્રવચનોમાંથી એક છે, બાઇબલ અને તલમૂદમાં કયાંય આની તરફ કોઈ ઇશારો જોવા મળતો નથી. તેઓ 
હઝરત યૂસુફ અ.સ.ને માત્ર એક બુદ્ધિશાળી અને સંયમી માણસની હેસિયતથી રજૂ કરે છે, પરંતુ કુઓનિ તેમના 
ચારિત્ર્યના આ પાસાંને પણ બાઇબલ અને તલમૂદની સરખામણીમાં ખૂબ સારી રીતે રજૂ કરે છે. એટલું જ નહીં 
બલકે વધુમાં આ પણ જણાવે છે કે હઝરત યૂસુફ અ.સ. તેમનું એક પયગમ્બરીનું મિશન પણ ધરાવતા હતાં અને 
તેના ફેલાવવાનું કામ તેમણે જેલમાં જ શરૂ કરી દીધું હતું. 

આ પ્રવચન કોઈ સામાન્ય પ્રવચન નથી જેને વાંચીને આગળ નીકળી જવાય. આના અનેક એવા પાસાં 
છે કેજેની ઉપર ધ્યાન આપવાની તથા વિચાર કરવાની જરૂર છેઃ 

(૧) આ પહેલો પ્રસંગ છે જયારે હઝરત યૂસુક અ.સ. આપણને સત્યદીનનો પ્રસાર કરતાં દેખાય છે 
આની પહેલાં તેમના જીવનવૃતાંતના જે પ્રકરણ કુઅનિ રજૂ કર્યા છે તેમાં માત્ર ઉત્તમ નીતિમત્તાના વિવિધ ગુણો 
અલગ અલગ તબક્કાએ ઉપસતા રહ્યાં છે પરંતુ દીન ફેલાવવાનો કોઈ ઇશારો ત્યાં જોવા મળતો નથી. આના 
ઉપરથી સાબિત થાય છે કે અગાઉના તબક્કાઓ માત્ર તૈયારી અને તાલીમ ના હતાં. નબૂવ્વતનું કામ અલમી 
રીતે આ કેદખાનાના તબક્કામાં તેમને સોપવામાં આવ્યું છે અને નબીની હેસિયતથી આ તેમનું પહેલું સંદેશ 
આપતું પ્રવચન છે. 

(ર) આ પણ પહેલો જ પ્રસંગ છે કે તેમણે લોકોની સામે પોતાનું અસલ રૂપ જાહેર કર્યું. આની પહેલાં 
આપણે જોઈ ગયાં છીએ કે તેઓ ખૂબ જ ધૈર્ય સાથે એ દરેક સ્થિતિને સ્વીકારતા રહ્યાં જે તેમની સામે આવી. 
જયારે કાફલાના લોકોએ તેમને પકડીને ગુલામ બનાવ્યાં, જયારે તેમને મિન્ન લાવવામાં આવ્યાં , જયારે તેમને 
મિસ્નના અમલદારને વેચી દેવામાં આવ્યાં , જયારે તેમને જેલમાં નાખવામાં આવ્યાં, આમાંથી કોઈ પણ પ્રસંગે 


૧ર. સરઃ યસક તકહીમલકઅનિ ર 
જે દષ્ષ્ઝ ૧» ૧૨૦૩ 


તેમણે આ જતાવ્યું નહીં કે હું ઇબ્રાહીમ અને ઇસહાક અ.સ.નો પૌત્ર તથા યાકૂબ અ.સ.નો પુત્ર છું. તેમના 
બાપદાદા કોઈ અજાણ્યા માણસો ન હતાં. કાફલાના લોકો મદ્યનવાળા હોય કે ઇસ્માઈલી, બન્ને તેમના કુટુંબો 
સાથે સંબંધ ધરાવનારા જ હતાં. મિસ્રવાસીઓ કમસેકમ હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ.થી અજાણ ન હતાં (બલકે 
હઝરત યૂસુફ અ.સ. જે રીતે તેમનો અને હઝરત યાકૂબ અ.સ. અને ઇસહાક અ.સ.નો ઉલ્લેખ કરી રહ્યાં છે તેના 
ઉપરથી ખ્યાલ આવે છે કે આ ત્રણેય મહાનુભાવોની ખ્યાતિ મિસ્નમાં પહોંચેલી હતી.) પરંતુ હઝરત યૂસુફ 
અ.સ.એ કયારેય બાપદાદાનું નામ લઈને એ પરિસ્થિતિમાંથી પોતાની જાતને બહાર કાઢવાનો પ્રયત્ન ન કર્યો 
જેમાં તેઓ પાછલા ચાર-પાંચ વર્ષથી ઘેરાયેલા હતાં. કદાચ તેઓ પોતે પણ સારી રીતે સમજતા હતાં કે 
અલ્લાહતઆલા જે કંઈ તેમને બનાવવા માગે છે , તેમના માટે આ સંજોગોમાંથી પસાર થવાનું જરૂરી છે. પરંતુ 
હવે તેમણે ફક્ત પોતાના સંદેશ અને પ્રસાર માટે આ હકીકત ઉપરથી પડદો હટાવી દીધો કે હું કોઈ અનોખો અને 
નિરાળો દીન રજૂ નથી કરી રહ્યો પરંતુ મારો સંબંધ તૌહીદના સંદેશના એ વિશ્વવ્યાપી આંદોલન સાથે છે જેના 
આગેવાનો ઇબ્રાહીમ, ઇસ્ડાક અને યાકૂબ અ.સ. છે. આ કરવું એટલા માટે જરૂરી હતું કે સત્ય નિમંત્રક કયારેય 
આ દાવા સાથે આવતો નથી કે તે એક નવી વસ્તુ રજૂ કરી રહ્યો છે જે તેની પહેલાં કોઈને દેખાઈ ન હતી બલકે 
પહેલા જ પગલે આ વાત ખોલી નાખે છે કે હું એ આદિ અને શાશ્ચત સત્યની તરફ બોલાવી રહ્યો છું જે હંમેશથી 
બધાં જ સત્યવાદીઓ રજૂ કરતા આવ્યાં છે. 

(૩) બીજું, હઝરત યૂસુક અ.સ.એ જેવી રીતે પોતાના સંદેશના પ્રસાર માટે તક શોધી કાઢી આમાં 
આપણને સંદેશ પ્રસારના વ્યૂહ અંગે એક મહત્ત્વનો પાઠ શીખવા મળે છે. બે માણસો પોતાના સ્વપ્નાં વણવે છે 
અને પોતાની શ્રદ્ધા દશવીને તેનો ફલાદેશ પૂછે છે. જવાબમાં તેઓ કહે છે કે ફલાદેશ તો હું તમને જરૂર 
જણાવીશ પરંતુ પહેલાં આટલું સાંભળી લો કે આ જ્ઞાનનો મૂળ સ્ત્રોત શું છે જેના આધારે હું તમને ફલાદેશ બતાવું 
છું. આમ, તેમની વાતમાંથી પોતાની વાત કહેવાની તક શોધી કાઢીને તેઓ તેમની સામે તેમનો દીન રજૂ કરવાનું 
શરૂ કરી દે છે. આમાંથી એ શીખવા મળે છે કે હકીકતમાં જે કોઈ માણસના દિલમાં સત્ય ફેલાવવાની લગન 
લાગેલી હોય, અને તે ડહાપણ પણ ધરાવતો હોય, તો કેવી સુંદર રીતે તે વાતચીતની દિશા પોતાના સંદેશની 
તરફ વાળી શકે છે. જેને સંદેશ ફેલાવવાની લગન લાગી ન હોય તેની સામે એક પછી એક તકો આવે ત્યારે તેને 
કયારેય એવું લાગતું નથી કે પોતાની વાત કહેવાની આ એક સુંદર તક છે. પરંતુ એ માણસ કે જેને આની લગન 
લાગેલી હોય છે તે તક શોધતો રહે છે અને તક મળતાં જ પોતાનું કામ શરૃ કરી દે છે. અલબત્ત, ઘણો ફરક છે એક 
ડહાપણ ધરાવતા માણસ દ્વારા તક ઝડપવામાં અને એક મૂર્ખ પ્રચારકના બેહૂદા પ્રચારમાં જે સંજોગોને ધ્યાનમાં 
લીધા વિના લોકોના કાનમાં બળજબરીપૂર્વક પોતાનો સંદેશ ઠસાવવાનો પ્રયાસ કરે છે અને પછી પોતાના 
અવ્યવહારૂપણા અને ઝઘડાખોરવૃત્તિ વડે ઊલટાના તેમને નફરત કરનારાં બનાવી દે છે. 

(૪) આના ઉપરથી આ પણ જાણી શકાય છે કે લોકોની સામે દીનનો સંદેશ રજૂ કરવાની સાચી પદ્ધતિ 
કઈ છે. હઝરત યૂસુફ અ.સ.એ વાત શરૂ કરતાં જ દીનના વિગતવાર સિદ્ધાંતો અને નિયમો રજૂ કરવા માંડ્યાં 
નહીં પરંતુ તેમની સામે દીનના એ પ્રારંભિક બિંદુને તેઓ રજૂ કરે છે જયાંથી સત્યવાદીનો માર્ગ અસત્યવાદીના 
માર્ગથી અલગ થાય છે, એટલે કે તૌહીદ અને શિર્ક વચ્ચેનો ભેદ. ત્યાર પછી તેઓ આ ભેદને ખૂબ તાર્કિક રીતે 
સ્પષ્ટ કરે છે કે જેથી સામાન્ય સમજ ધરાવનાર કોઈ પણ માણસ તેને અનુભવ્યા વગર રહી શકતો નથી. ખાસ 
કરીને જે લોકો તે વખતે તેમની વાત સાંભળી રહ્યા હતાં તેમના દિલ અને દિમાગમાં તો તીરની જેમ આ વાત 


નૂ 


ઊતરી ગઈ હશે કેમ કે તેઓ નોકરી કરતા સેવકો હતાં અને તેમના દિલના ઊંડાણોમાં આ વાતને ખૂબ જ સારી 


૧ર. સૂરઃ યૂસુફ તફહીમુલકુઅનિ ર 

ત ૮4-દત્રા૮ 4 ઉત “2:2૫ દરક કઈ * ૬, 4૮૮7૮2 

દ્ર. -.હ”હા ઝટ બઇઈશઈ૯ ૫૯ 
2 ન” 

દ ટ ન્ન 

ક 4% ક 5.1૬૧ ૮ «૯ 41574586 

બ્લ્ઝ્ન્ટ્કહ્્્ક હડક” ચ્ર્બ્સ્ક્ા 


ખૂ 


ખ્‌ 


તેને યૂસુકે કહ્યું “તારા માલિક 
શો ગફલતમાં નાખ્યો કે તે તેના 


પછી તેમનામાંથી જેના વિષે અનુમાન હતું કે છૂટી જ 


શે 
(મિસરના રાજા) સમક્ષ મારો ઉલ્લેખ કરજે.”” પરંતુ શેતાને તેને એ 


માલિક (મિસરના રાજા) સમક્ષ તેનો ઉલ્લેખ કરવાનું ભૂલી ગયો અને યૂસુફ ઘણાં વરસ સુધી 
જેલમાં પડ્યો રહ્યો.” (રુફૂઅ ૫) 


રીતે સમજી શકતા હતાં કે એક માલિકનો નોકર હોવું સારૂં છે કે અનેક માલિકોના, તેમજ આખા જગતના 
માલિકની બંદગી સારી છે કે બંદાઓની બંદગી. બીજું, તેઓ આ પણ નથી કહેતાં કે તમે તમારો ધર્મ છોડી દો 
અને મારા ધર્મમાં આવી જાઓ, પરંતુ એક અનોખી શૈલીમાં તેમને કહે છે કે જુઓ , અલ્લાહની કેટલી મોટી કૃપા 
છે કે તેણે આપણને તેના સિવાય કોઈના બંદા બનાવ્યાં નથી પરંતુ લોકો તેનો આભાર માનતાં નથી અને 
બિનજરૂરી રીતે જાતે જ પોતાના રબ (માલિકો) ઉપજાવી કાઢે છે અને તેમની બંદગી કરે છે. બીજું, તેઓ તેમના 
શ્રોતાઓના ધર્મ ઉપર ટિપ્પણી પણ કરે છે પરંતુ ખૂબ જ તાર્કિક રીતે અને લેશમાત્ર લાગણી દુભાવ્યા વિના માત્ર 
એટલું જ કહીને સંતોષ માને છે કે આ આરાધ્ય દેવો કે જેમાંથી કોઈને તમે અન્નદાતા, કોઈને કૃપાઓનો માલિક, 
કોઈને ધરતીનો સ્વામી અને કોઈને લક્ષ્મીનો સ્વામી અથવા કોઈને સ્વાસ્થ્ય અને રોગોનો અખત્યાર ધરાવનાર 
દેવ કહો છો, આ બધાં અમસ્તાં નામો જ છે. આ નામોની પાછળ કોઈ વાસ્તવિક અન્નદાતાપણું અને ખુદાઈ, 
સ્વામિત્વ અને માલિકીપણું નથી. સાચો માલિક અલ્લાહતઆલા છે જેને તમે પણ સૃષ્ટિનો સર્જનહાર અને 
માલિક માનો છો, તથા તેણે આંમાંથી કોઈના માટે પણ ખુદાઈ અને પૂજનીયતાની કોઈ સનંદ ઊતારી નથી. તેણે 
તો શાસનના તમામ અધિકાર અને સત્તાઓ પોતાના માટે જ અનામત રાખ્યાં છે અને તેનો આદેશ છે કે તમે તેના 
સિવાય બીજા કોઈની પૂજા ન કરો. 

(૫) આના ઉપરથી આ પણ અનુમાન કરી શકાય છે કે હઝરત યૂસુક અ.સ.એ કેદખાનાના જીવનના 
આ ૮-૧૦ વર્ષ કેવી રીતે પસાર કર્યા હશે. લોકો માને છે કે કુરાનમાં માત્ર એક જ જગ્યાએ ઉપદેશ આપવાનો 
ઉલ્લેખ આવતો હોવાથી તેમણે ફકત એક જ વખત દીનના સંદેશની વાત ઉચ્ચારી હતી. પરંતુ પહેલાં તો એક 
પયગમ્બર માટે આ અનુમાન કરવું તે જ એક ભારે ખોટું અનુમાન છે કે તે પોતાના મૂળ કામથી ગાફેલ હશે. 
બીજું, જે માણસ સંદેશ ફેલાવવાની ધુનમાં એટલો બધો રચ્યો-પચ્યો હતો કે જયારે બે માણસો ફલાદેશ જાણવા 
માટે આવે છે ત્યારે તે એ તકનો લાભ લઈને દીનનો પ્રસાર શરૂ કરી દે છે તેના માટે આ અનુમાન કેવી રીતે કરી 
શકાય કે તેણે કેદખાનાના આ થોડા વર્ષો મૌન રહીને જ પસાર કરી દીધાં હશે. 

(૩૫) કેટલાક તફસીરકર્તાઓએ આ જગ્યાની આવી તફસીર કરી છે કે “શેતાને હઝરત યૂસુફ 
અ.સ.ને તેમના રબ (એટલે કે અલ્લાહતઆલા) ની યાદથી ગાફેલ કરી દીધાં અને તેમણે એક મનુષ્ય પાસેથી 
એવું ઇચ્છયું કે તે તેના રબ (એટલે કે મિગ્નના રાજા) પાસે તેમનો ઉલ્લેખ કરીને તેમની મુક્તિ માટે પ્રયત્ન કરે, 
એટલા માટે અલ્લાહતઆલાએ તેમને આ સજા આપી કે તેઓ ઘણાં વર્ષો સુધી જેલમાં પડ્યા રહ્યાં'' હકીકતમાં 


૧ર. સરઃ યસક તકહીમલક્અનિ ર 
૬૫ દષ્ષ્ઝ ૧» ૧૨૦૩ 


હાથી ગાઈડ 


ઝ્ડુ- નુ 

ત્ઝત્ત 72 ઉ 2252 2 

ન્ડ ડટ છ જ ર 
7272 ક દ વ 

૦૯ નક જ ઝી ૭૫5 ડડ 


છ, :કઝળડ્રકાડક દ્વિ «66 4% ક 


એક દિવસે રાજાએ કહ્યું “મે સ્વપ્નમાં જોયું છે કે સાત જાડી ગાયો છે જેમને સાત દુબળી 
ગાયો ખાઈ રહી છે અને અનાજના સાત ડૂંડા લીલાં છે અને બીજા સાત સૂકાં. હે દરબારીઓ, મને 
આ સ્વપ્નનો ફલાદેશ જણાવો જો તમે સ્વપ્નોનો અર્થ સમજતાં હોવ.”'” લોકોએ કહ્યું “આ તો 
વિખરાયેલા સ્વપ્રાંની વાતો છે અને અમે આપ્રકારના સ્વપ્નાંનો અથ જાણતાં નથી.” 


એ બે કેદીઓમાંથી જે બચી ગયો હતો અને તેને ઘણા લાંબા સમય પછી હવે વાત યાદ 


હ્85િ 


આવી, તેણે કહ્યુ “હું આપ લોકોને આનો ફલાદેશ જણાવું છું, મને જરા (કેદખાનામાં યૂસુફ પાસે) 


99૩૮ 


મોકલી આપો. 
આ તફસીર સાવ ખોટી છે. સાચું આ જ છે કે જે અલ્લામા ઇબ્નેકસીર અને આરંભકાળના વિદ્ઠાનોમાંથી મુજાહિદ 
અને મુહમ્મદ બિન ઇસહાક વગેરે એ કહ્યુંછે જુકઈડઠપછૂડાઢાડંઈ નો કર્તા એ માણસ તરફ ફરે છે જેના વિષે 
હઝરત યૂસુફ અ.સ.ની ધારણા હતી કે તે છૂટી જવાનો છે, અને આ આયતનો અર્થ આ છે કે “શેતાને તેને તેના 
માલિક સમક્ષ હઝરત યૂસુફ અ.સ.નો ઉલ્લેખ કરવાનું ભુલાવી દીધું .'”' આના અનુસંધાન એક હદીસ પણ રજૂ 
કરવામાં આવે છે કે નબી સ.અ.વ. એ કહ્યું કે “યૂસુફ અ.સ.એ એ વાત ન કહી હોત જે તેમણે કહી તો તેઓ 
કેદમાં ઘણાં વર્ષો સુધી પડયાં ન રહેત.” પરંતુ અલ્લામા ઇબ્નેક્સીર કહે છે કે “આ હદીસ જેટલાં માધ્યમો દ્વારા 
વર્ણવવામાં આવી છે તે તમામ ઝઈફ છે. અમુક રીતે આ રિવાયત મર્ફઅ રીતે કરવામાં આવી છે અને તેમાં 
સુફયાન બિન વકીઅ તથા ઇબ્રાહીમ બિન યઝીદ રિવાયતકર્તા છે જે બન્ને અવિશ્ચસનીય છે. અને અમુક માધ્યમો 
આ રિવાયત મુર્સલ રીતે કરવામાં આવી છે અને આવા મામલાઓમાં મુર્સલાતનો વિશ્વાસ કરી શકાતો નથી.” 
આ ઉપરાંત, રિવાયતને તાર્કિક રીતે ચકાસતાં પણ આ વાત ભરોસાપાત્ર નથી કે એક જુલમનો ભોગ બનેલા 
માણસ દ્વારા તેની મુક્તિ માટે દુનિયાનો ઉપાય કરવાને ખુદા પ્રત્યે ગફલત તથા ખુદા ઉપરના ભરોસાનો અભાવ 
ઠરાવવામાં આવ્યો હશે. 

(૩૬) વચ્ચેના ઘણાં વર્ષના કેદના સમયગાળાનો ઉલ્લેખ કર્યા વિના હવે વાતનો દોર એ જગ્યા સાથે 
જોડવામાં આવે છે જયાંથી હઝરત યૂસુફ અ.સ.ની દુનિયાની ઉન્નતિ શરૂ થઈ. 


૧ર. સરઃ યસક તકહીમલક્અનિ ર 
૬૫ દષ્ષ્ઝ ૧૩ ૧૨૦૩ 


ત્ર 2/7૭ 


ટ ન હઝ્કાણા “ક 
પ ઝા -” સ ત્ર 


તિ ૬47૮7 છ 27 ણ 2 ૭27 
વ ન્ટ ખ્હઠીછ 


0 ક ૬ હ જ્દ્ધ્ત દા 
49% -#*ગઉંછ%-ઝડડ-કઉ“છાડ 


“1-૨ 


જ 
દં ક ન્ન 


ન દ! ન 22૮૪ ક. ક [૮ (૪. 
ઈશ્ક કઇડટડા/ડ હડ હ0ડ્ષ્રકઇઉ૫* 


કે 


ડી હડ હઉ 5૦૯% કઉકડાદડી 


પહત 


તેણે જઈને કહ્યું “યૂસુફ, હે સત્યનિષ્ઠ, “ મને આ સ્વપ્નો અર્થ જણાવ કે સાત જાડી ગાયો 
છે જેમને સાત દુબળી ગાયો ખાઈ રહી છે અને સાત ડૂંડા લીલાં છે અને સાત સૂકાં. કદાચ હું એ 
લોકો પાસે પાછો જાઊં અને કદાચ તેઓ જાણી લે.'”” યૂસુફે કહ્યું “સાત વરસ સુધી સતત તમે 
ખેતી કરતાં રહેશો. આ સમયગાળામાં જે પાકો તમે લણો તેમાંથી ફકત થોડોક ભાગ, જે તમારા 
ખોરાકના કામ લાગે, કાઢો અને બાકીને તેના ડૂંડાંમાં જ રહેવા દો. પછી સાત વરસ ઘણાં સખત 
આવશે. એ સમયગાળામાં એ બધું અનાજ ખાઈ નાખવામાં આવશે જે તમે એ સમય માટે સંગ્રહ 
કરશો. જો થોડું બચશે તો બસ એ જ જે તમે સુરક્ષિત રાખ્યું હોય. આના પછી ફરી એક વરસ એવું 


આવશેજેમાં 


(૩૭) બાઇબલ અને તલમૂદ જણાવે છે કે આ સ્વપ્નથી રાજા ખૂબ વ્યથિત બની ગયો હતો અને તેણે 
જાહેર એલાન દ્વારા તેના દેશના તમામ બુદ્ધિશાળીઓ , જયોતિષીઓ, ધાર્મિક વડાઓ અને જાદુગરોને એકત્ર 
કરીને તેમની સામે આ સવાલ રજૂ કર્યો હતો. 

(૩૮) કુઅનિ અહીં સંક્ષિપ્ત ઉલ્લેખ કર્યો છે. બાઇબલ અને તલમૂદ ઉપરથી આની વિગતો જાણવા 
મળે છે. (અને અનુમાન આમ જ કહે છે કે જરૂર આવું બન્યું હશે) કે દારૂ પીરસનારાઓના વડાએ યૂસુફ 
અ.સ.નો અહેવાલ બાદશાહને કહ્યો અને જેલમાં તેના સ્વપ્ન તથા તેના સાથીના સ્વપ્નનો જે સાચો ફલાદેશ 
તેમણે જણાવ્યો હતો તેનો ઉલ્લેખ પણ કર્યો અને કહ્યું કે હું તેમને આનો ફલાદેશ પૂછીને આવું છું, મને 
કેદખાનામાં તેમને મળવાની પરવાનગી આપવામાં આવે. 

(૩૯) આયતમાં “રઝ” શબ્દનો ઉપયોગ થયો છે જે અરબી ભાષામાં સચ્ચાઈ અને પ્રમાણિકતાના 


ક. ર 


ઉચ્ચતમ સ્તર માટે વપરાય છે. આના ઉપરથી અનુમાન કરી શકાય છે કે કેદખાનાના રોકાણ સમય દરમ્યાન તે 


૧ર. સૂરઃ યૂસુફ તફહીમુલકુઅનિ ર 
ધ દના 5055૬ 5 કાપા ઝા 
હપઇડકડવડાટટાતઇડઝન્દઇઉ 


99૪૧ 


લાભદાયક વરસાદ વડે લોકોની મુશ્કેલી દૂર કરવામાં આવશે અને તેઓ રસ નિચોવશે.'””' (રુકૂઅ ૬) 
રાજાએ કહ્યું૪ તેને મારી પાસે લાવો. પરંતુ જ્યારે રાજાનો દૂત યૂસુફ પાસે પહોચ્યો ત્યારે 
તેણે કહ્યું” “તારામાલિકપાસે પાછો જા અને તેને પૂછ કે એ સ્રીઓનો મામલો શું 


માણસે યૂસુક અ.સ.ના પવિત્ર ચારિત્ર્યની કેવી ઊંડી અસર ગ્રહણ કરી હતી અને આ અસર લાંબો સમય વીતી 
ગયો હોવા છતાં પણ પાકી હતી. (૭% ની વધુ સમજૂતી માટેજુઓ ભાગ-૧ , સૂરઃ નિસા, નોંધ ક્રમાંક, ૯૯) 

(૪૦) એટલે કે તેમનો માનમરતબો જાણી લે અને તેમને સમજાય કે કેવા ઉચ્ચ કક્ષાના માણસને તેમણે 
કયાં કેદમાં રાખેલો છે , અને આવી રીતે મને મારા એ વાયદાને પૂરો કરવાની તક મળી જાય જે મેં તમારી સાથે 
જેલવાસ દરમ્યાન કર્યો હતો. 

(૪૧) આયતમાં “હ૭-ઝશ્્ટ ” નો ઉપયોગ થયો છે જેનો શાબ્દિક અર્થ “નિચોવવા” થાય છે. આનો 
આશય અહીંઅઢળક પાક અને સમૃદ્ધિની એ પરિસ્થિતિનું વર્ણન કરવાનું છે જે દુષ્કાળ પછી પુષ્કળ વરસાદ અને 
નાઇલ નદીમાં ભરપૂર પાણી આવવાથી ઊભી થવાની હતી. જયારે ધરતી સંતૃપ્ત થઈ જાય છે ત્યારે તૈલી 
બિયારણ અને રસાળ ફળો તથા અન્ય ફળો પુષ્કળ પ્રમાણમાં ઉત્પન્ન થાય છે અને ઢોર પણ પુષ્કળ ચારો મળવાને 
કારણે અઢળક દૂધ આપવા માંડે છે. 

હઝરત યૂસુફ અ.સ.એ આના ફલાદેશમાં ફકત રાજાના સ્વપ્નનું અર્થઘટન જ જણાવ્યું નહીં બલકે સાથે 
સાથે એ પણ જણાવી દીધું કે સમૃદ્ધિના શરૂઆતના ૭ વર્ષોમાં ભાવિ દુષ્કાળ માટે આગોતરૂં આયોજન કરવામાં 
આવે અને અનાજને સંગ્રહ કરવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે. બીજું, તેમણે દુષ્કાળ પછી સારા દિવસોના 
આગમનની ખુશખબર પણ આપી જેનો ઉલ્લેખ રાજાના સ્વપ્નમાં ન હતો. 

(૪ર) અહીંથી હવે રાજાની મુલાકાત સુધી કુર્ઓાન જે કંઈ વર્ણવે છે --જે આ કિસ્સાનો એક મહત્ત્વનો 
ભાગ છે--તેનો કોઈ ઉલ્લે ને | ળો નથી. । જણાવવામાં આવ્યું છે કે 
રાજાના બોલાવવાથી હઝરત યૂસુફ અ.સ. તરત જ જવા માટે તૈયાર થઈ ગયાં. વાળ કપાવ્યાં, કપડાં બદલ્યાં 
અને દરબારમાં હાજર થયાં. તલમૂદ આનાથી પણ વધારે ખરાબ રીતે આ ઘટનાને રજૂ કરે છે. તે જણાવે છે કે 
“રાજાએ તેના નોકરોને હુકમ આપ્યો કે યૂસુફ અ.સ.ને મારી સામે રજૂ કરો, અને આ પણ હુકમ આપ્યો કે જુઓ 
એવું કોઈ કામ ન કરતાં કે છોકરો ગભરાઈ જાય અને સાચો ફલાદેશ આપી શકે નહીં. એટલે શાહી નોકરોએ 
યૂસુફ અ.સ.ને કેદખાનામાંથી બહાર કાઢ્યાં , વાળ કપાવડાવ્યાં, કપડાં બદલાવડાવ્યાં અને દરબારમાં લાવીને 
રજૂકરી દીધાં. રાજા પોતાના સિંહાસન ઉપર બેઠો હતો . ત્યાં જરઝવેરાતની ચમકદમક અને દરબારની ભવ્યતા 
જોઈને યૂસુફ અવાક્‌ રહી ગયાં અને તેમની આંખો ભીની થઈ ગઈ. શાહી સિંહાસનના સાત પગથિયાં હતાં. 
નિયમ આ હતો કે જયારે કોઈ સન્માનનીય માણસ રાજાને કંઈ કહેવા માગતો હોય ત્યારે તે છ પગથિયાં ચઢીને 
ઉપર જતો અને રાજા સાથે વાત કરતો હતો અને જયારે નીચલા વર્ગના કોઈ માણસને રાજા સાથે વાત કરવા માટે 


૧ર. સરઃ યસક તકહીમલક્અનિ ર 
જે દષ્ષ્ઝ ૧૩ ૧૨૦૩ 


2૯૪ 554 2ક»22:4%ુ ત તન 
ક કક 2 જ પ; ફક કન હિ 
4 “૯વ5૨-%૯-૦-૭ 
છે જેમણે તેમના હાથ કાપી નાખ્યા હતાં ? મારો માલિક તો તેમના કપટથી વાકેફ જ છે.” તો 
રાજાએ તે સ્રીઓને પૂછયું” “તમારો શો અનુભવ છે એ વખતનો કે જ્યારે તમે યૂસુકને 
રીઝવવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો ?”” 


૪૩ 


બોલાવવામાં આવતો ત્યારે તે નીચે ઊભો રહેતો અને રાજા ત્રીજા પગથિયા સુધી ઊતરીને તેની સાથે વાત કરતો. 
આ નિયમ પ્રમાણે યૂસુફ નીચે ઊભો રહ્યો અને જમીનને ચુંબન કરીને તેણે રાજાને સલામી આપી અને રાજાએ 
ત્રીજા પગથિયા સુધી ઊતરીને તેની સાથે વાત કરી.” આ ચિત્રણમાં બનીઇમસ્નાઈલે તેમના ખૂબ જ ઉચ્ચ દરજ્જાના 
પયગમ્બરને જે હદે નીચા પાડીને રજૂ કર્યા છે તેને નજર સમક્ષ રાખો અને પછી જુઓ કે કુરબાન તેમના કેદમાંથી 
બહાર નીકળવાના અને રાજા સાથે મળવાના કિસ્સાને કેવી શાનદાર રીતે અને કેવી ભવ્યતા સાથે રજૂ કરે છે. હવે 
એ નિર્ણય કરવાનું કામ દરેક દૃષ્ટિવાન માણસનું છે કે આ બશ્ને ચિત્રોમાંથી કયું ચિત્ર પયગમ્બરીના દરજ્જા સાથે 
વધુ સુસંગત છે. આ ઉપરાંત, આ વાત પણ સામાન્ય બુદ્ધિને ખટકે છે કે જો રાજાની મુલાકાત થતાં સુધી હઝરત 
યૂસુફ અ.સ.ની હેસિયત એટલી જ નીચી હતી જેટલી તલમૂદમાં જણાવવામાં આવી છે તો સ્વપ્નનો ફલાદેશ 
સાંભળતાં જ તરત જ તેમને સમગ્ર રાજ્યના સર્વ સત્તાધિકારી કેવી રીતે બનાવી દેવાયાં. કોઈ પણ સભ્ય અને 
સુસંસ્કૃત દેશમાં આવડો મોટો હોદ્દો તો ફકત એ માણસને ત્યારે જ મળતો હોય છે જયારે તેણે તેની નૈતિક તથા 
બૌદ્ધિક સર્વોપરિતાનો સિક્કો લોકોની ઉપર બેસાડી દીધેલો હોય. તેથી બુદ્ધિની દષ્ટિએ પણ બાઇબલ અને 
તલમૂદની સરખામણીમાં કુઅનિનું વર્ણન જ હકીકત સાથે વધારે સુસંગત જણાય છે. 

(૪૩) જયાં સુધી મારા માલિકનો સવાલ છે, તેને તો પહેલાંથી જ મારી નિર્દોષતાની ખબર છે. 
પરંતુ તમારા માલિકે પણ મારી મુક્તિ પહેલાં એ મામલાની પૂરી તપાસ કરી લેવી જોઈએ કે જેના કારણે મને 
જેલમાં નાખવામાં આવ્યો હતો કારણ કે હું કોઈ પણ જાતની શંકા કે ગેરસમજનું કલંક લઈને લોકોની સામે 
જવા માગતો નથી. મને છોડવો જ હોય તો પહેલાં જાહેરમાં એ સાબિત થઈ જવું જોઈએ કે હું નિર્દોષ હતો , 
ખરેખર કસૂરવાર તમારા રાજયના અધિકારીઓ અને તેના અમલદારો હતાં જેમણે તેમની બેગમોની 
ચારિત્ર્યડીનતાનો દોષ મારી ઉપર ઢોળ્યો . 

આ માગણીને હઝરત યૂસુફ અ.સ. જે શબ્દોમાં રજૂ કરે છે તેના ઉપરથી જાહેર થાય છે કે મિસ્નનો રાજા 
એ સમગ્ર કિસ્સાથી પહેલાંથી જ વાકેફ હતો જે અમલદારની પત્નીએ આપેલી મિજબાની વખતે બન્યો હતો, 
બલકે એવો મશહૂર કિસ્સો હતો કે તેની તરફ માત્ર એક ઈશારો જ પૂરતો હતો. 

બીજું, આ માગણીમાં હઝરત યૂસુફ અ.સ. અમલદારની પત્નીને છોડીને માત્ર આંગળીઓ કાપનારી 
સ્રીઓનો જ ઉલ્લેખ કરે છે. આ તેમના મનમાં રહેલી ઉચ્ચ દરજ્જાની સજ્જનતાનો બીજો એક પુરાવો છે. એ 
સ્રીએ તેમની સાથે ભલે ગમે તેટલું ખરાબ વર્તન કર્યું હોય તેમ છતાં તેનો પતિ તેમની ઉપર ઉપકાર કરનાર હતો 
તેથી તેમણે તેના નામ ઉપર કોઈ કલંક ન લાગે તેની કાળજી રાખી. 


૧ર. સરઃ યસક તકહીમલકઅનિ ર 
૬૫ દષ્ષ્ઝ ૧» ૧૨૦૩ 


નિઇ ત્વં દ્રિઈ ત# (તે 
૭ ર દ્ર દાઈ હડ કે 
જ ક્” 2227 “7 કક 12 ક 28 


દઈશ ?ઊ “કઇ; 
દ.ાકઠાડકડપક્છવકકચડ્ક્ 


સૌએ એકી અવાજે કહ્યું “હાશાલિલ્લાહ (અલ્લાહની પનાહ) ! અમે તો તેનામાં બૂરાઈની શંકા 
સુદ્ધા ન જોઈ.” અમલદારની પત્ની બોલી ઊઠી “હવે સત્ય ખુલી ગયું છે, એ હું જ હતી જેણે તેને 
ફોસલાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. નિઃશંક તે બિલકુલ સાચો” છે. પ 

(યૂસુકે કહ્યું)“ “આનાથી મારો આશય આ હતો કે (અમલદાર) આ જાણી લે કે મે 
છૂપાઈને અપ્રમાણિકતા આચરી ન હતી, અને 


(૪૪) શક્ય છે કે શાહી મહેલમાં એ તમામ મહિલાઓને એકત્ર કરીને તેમની પાસેથી સાક્ષી લેવામાં આવી 
હોય અને આ પણ શકય છે કે રાજાએ કોઈ ખાસ ભરોસાપાત્ર માણસને મોકલીને એક-એકની પૂછપરછ કરાવી હોય. 

(૪૫) અનુમાન કરી શકાય છે કે આ ગવાહીઓએ કેવી રીતે ૮-૯ વર્ષ જૂની ઘટનાઓને તાજી કરી 
દીધી હશે અને કેવી રીતે હઝરત યૂસુફ અ.સ.નું વ્યકિતત્વ ગુમનામીના લાંબા જેલવાસમાંથી નીકળીને અચાનક 
ફરીથી સપાટી ઉપર આવી ગયું હશે અને કેવી રીતે મિસ્નના બધાં શ્રેષ્ઠીઓ , આબરૂદાર લોકો, મધ્યમ વર્ગના 
લોકો અને સામાન્ય જનતામાં આપનું નૈતિક સમ્માન સ્થપાઈ ગયું હશે. ઉપર બાઇબલ તથા તલમૂદના સંદર્ભ 
સાથે જે વાત કહેવામાં આવી છે કે રાજાએ જાહેરનામું બહાર પાડીને દેશના તમામ બુદ્ધિજીવીઓ અને વિઠ્ઠાનો 
તથા ધાર્મિક વડાઓને ભેગા કર્યા હતાં અને તે બધાંએ તેના સ્વપ્નનો ફલાદેશ કહેવા માટે અશક્તિ દર્શાવી હતી 
ત્યાર પછી હઝરત યૂસુફ અ.સ.એ તેનો ફલાદેશ જણાવ્યો. આ ઘટનાના લીધે પહેલાંથી જ સમગ્ર દેશની નજરો 
તેમની ઉપર કૅદ્રિત થઈ ગઈ હશે. પછી જયારે રાજા તરફથી બોલાવવામાં આવ્યાં અને તેમને બહાર આવવાનો 
ઇનકાર કરી દીધો હશે ત્યારે તમામ લોકોને ખૂબ નવાઈ લાગી હશે કે આ ગજબનો હિંમતવાળો માણસ છે જેને 
૮-૯ વર્ષની કેદ પછી રાજા મહેરબાન બનીને બોલાવી રહ્યો છે અને છતાં તે ઉતાવળો થઈને દોડી પડતો નથી. 
પછી જયારે લોકોને ખબર પડી હશે કે યૂસુફ અ.સ.એ પોતાની મુક્તિનો સ્વીકાર કરવા માટે અને રાજાની 
મુલાકાત માટે આવવાની શી શરત મૂકી છે ત્યારે બધાંની નજરો એ તપાસના પરિણામ ઉપર ચોંટી ગઈ હશે અને 
જયારે લોકોએ તેનું પરિણામ સાંભળ્યું હશે ત્યારે દેશનો એક-એક બાળક વાહ વાહ બોલતો હશે કે કેવો શુદ્ધ 
ચરિત્રનો આ માણસ છે જેના મનની શુદ્ધતા માટે આજે એ જ લોકો સાક્ષી આપી રહ્યાં છે જેમણે ભેગાં મળીને કાલે 
તેને જેલમાં નાખ્યો હતો. આ સમગ્ર પરિસ્થિતિ ઉપર જો વિચાર કરવામાં આવે તો સારી રીતે સમજાઈ જાય છે કે 
એ વખતે હઝરત યૂસુફ અ.સ. માટે ટોચની કક્ષાએ પહોચવા માટે કેવી રીતે વાતાવરણ સાનુકૂળ બની ગયું હતું. 
ત્યાર પછી એ વાત જરા પણ નવાઈજનક રહેતી નથી કે હઝરત યૂસુફ અ.સ.ને રાજા સાથે મુલાકાતના સમયે 
ધરતીના ભંડારોની સોપણીની માગણી કેવી રીતે સીધેસીધી મૂકી દીધી અને રાજાએ શા માટે તેને તરત જ 
સ્વીકારી લીધી. જો વાત માત્ર આટલી જ હોત કે જેલના એક કેદીએ રાજાના સ્વપ્નનો ફલાદેશ જાહેર કર્યો હતો 


દ્ર 


૧ર. સરઃ યસક તકહીમલકઅનિ ર 
૬૫ દષ્ષ્ઝ ૧૩ ૧૨૦૩ 


૭7.47! 


ડિ 


ન” 


2 


ફ 2 ૬% દ (ઉ 


૦ જા શ્્ક્ષ્ છી 


આ કે જે અપ્રમાણિકતા આચરે છે તેમની ચાલોને અલ્લાહ સફળતાનો રાહ દેખાડતો નથી. હું કંઈ 
મારા મનનો બચાવ કરી રહ્યો નથી, મન તો બૂરાઈ માટે ઉશ્કેરે જ છે સિવાય કે કોઈની ઉપર મારા 
માલિકની કૃપા હોય, નિઃશંક મારો માલિક મોટો માફ કરનાર અને દયાળુ છે.” 

રાજાએ કહ્યું “તેમને મારી પાસે લાવો કે જેથી હું તેમને મારા માટે ખાસ કરી લઊં.'” 


તો તેના માટે બહુ બહુ તો કોઈ ઈનામ અથવા મુક્તિ માટે કોઈ હક્ક બનતો હોત . ફક્ત આટલી વાત આના માટે 
તો પૂરતી હોઈ શકત નહીં કે તે રાજાને કહે “ધરતીના ભંડારો મારા હવાલે કરી દો” અને રાજા કહી દે “લો, બધું 
જ હાજર છે.” 

(૪૬) આ વાત હઝરત યૂસુફ અ.સ.એ લગભગ એ વખતે કહી હશે જયારે જેલમાં આપને તપાસના 
પરિણામના સમાચાર આપવામાં આવ્યાં હશે. કેટલાક તફસીરકર્તાઓ જેમાં ઇબ્નેતેમિયા અને ઇબ્નેકસીર જેવા 
વિદ્ધાનો પણ સામેલ છે, આ કથનને હઝરત યૂસુફ અ.સ.નો નહીં બલકે અમલદારની પત્નીની વાતનો એક 
ભાગ ગણાવે છે. તેમની દલીલ આ છે કે આ કથન અમલદારની પત્નીની વાતની જોડે આવ્યું છે અને વચ્ચે કોઈ 
શબ્દ એવો નથી જેના લીધે આ માની શકાય “ દ્3250 હુક) '' ઉપર અમલદારની પત્નીની વાત સમાપ્ત થઈ 
ગઈ અને પછીનું વાકય હઝરત યૂસુફ અ.સ. દ્વારા બોલવામાં આવ્યું. તેઓ કહે છે કે જો બે માણસોના વાકયો 
એકબીજાની જોડે જોડે આવતાં હોય અને એવી સ્પષ્ટતા ન હોય કે આ વાકય ફ્લાણાનું છે અને આ ફલાણાનું 
ત્યારે એવી સ્થિતિમાં જરૂર એવો કોઈ સંદર્ભ હોવો જોઈએ જેનાથી બન્નેના વાક્યોમાં ભેદ પાડી શકાય અને અહીં 
આવો કોઈ સંદર્ભનથી. એટલા માટે આમ જ માનવું પડશે કે (હુદી (કક્ક્કહ થી લઈને કડટકદહંડઠી) સુધી 
સમગ્ર શબ્દો અમલદારની પત્નીના જ છે. પરંતુ મને નવાઈ લાગે છે કે ઇબ્નેતેમિયા જેવા ઊંડી દષ્ટિ ધરાવતા 
માણસની નજરમાંથી આ વાત કેવી રીતે બાકાત રહી ગઈ કે વાતની શૈલી પોતે એક મોટો સંદર્ભ છે જેના પછી 
બીજા કોઈ સંદર્ભની જરૂર રહેતી નથી. પહેલું કથન તો નિ:શંકપણે અમલદારની પત્નીના મોઢે યોગ્ય લાગે છે 
પરંતુ શું બીજું કથન પણ તેની હેસિયતને અનુરૂપ દેખાય છે? અહીં તો વાતના સંજોગો સ્પષ્ટપણે જણાવી રહ્યાં 
છે કે તેના વકતા તો હઝરત યૂસુફ અ.સ. છે નહીં કે મિસ્નના અમલદારની પત્ની. આ કથનમાં જે ભલાઈ, જે 
ઉચ્ચ સમજદારી, જે વિનમ્રતા અને જે ક ડર વ્યકત થઈ રહ્યો છે તે પોતે સાક્ષી છે કે આ કથન એ મુખેથી 
નીકળેલું હોઈ શકે નહીં જેમાંથી હઈડ ટક નીકળ્યું હતું. જેમાંથી ટ્ર કડડાયકીડાડહ#ા કાંડ નીકળ્યું હતું, અને 
જેમાંથી ભરસભામાં આટલે સુધી નીકળી શકતું હતું. હહ્ડડકડડાપંદઈ ઝક આવું પવિત્ર કથન તો એ જ 
મુખમાંથી અદા થઈ શકે તેમ હતું, જેમાંથી આની પહેલાં કહા ક શબ્દો નીકળ્યા હતાં, જે 
શ) ઝછઠીડડછુક૭ શબ્દો અદા થયા હતાં, જે ડક ઈ ડ,કર્ઝી અદા કરી ચૂકી હતી. 


૧ર. સરઃ યસક તકહીમલકઅનિ ર 
૬૫ દષ્ષ્ઝ ૧» ૧૨૦૩ 


95.1 ક.દ૬વઇ ૪૪ કજ કીઝ કપ 


૦૦ 


9 કટક“ હ્ડાકહદબંક્કાહહ 


“ન્ન 


યૂસુફે જ્યારે તેની સાથે વાતચીત કરી ત્યારે તેણે કહ્યું “હવે આપ અમારે ત્યાં માનમરતબો 
ધરાવો છો અને આપની પ્રમાણિકતા ઉપર પૂરો વિશ્વાસ છે.” ” યૂસુફે કહ્યું “દેશના ભંડારો મને 
સોપી દો. હું સંરક્ષક પણ છું અને જ્ઞાન પણ ધરાવું છું. 


9?97૪૭અ 


આવા પવિત્ર કથનને સત્યવાન યૂસુફ અ.સ.ને બદલે અધિકારીની પત્નીનું કથન માનવું ત્યાં સુધી શકય નથી જયાં 
સુધી કોઈ સંદર્ભ આના માટે દલીલ પૂરી ન પાડે કે આ તબક્કાએ પહોંચીને તેને તોબા, ઈમાન અને અંતઃકરણની 
શુદ્ધિકરવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થઈ ગયું હતું, અને અફસોસ છે કે આવો કોઈ સંદર્ભ અત્રે મોજૂદ નથી. 

(૪૭) બીજા શબ્દોમાં, રાજા તરફથી આ એક ખુલ્લો સંકેત હતો કે તમને કોઈ પણ જવાબદારીનો 
હોદ્દો સોંપી શકાય તેમ છે. 

(૪૭) (અ) આ અગાઉ જે સ્પષ્ટતાઓ આવી ગઈ છે તેમના સંદર્ભમાં રાખીને જોઈએ તો જણાય છે કે આ 
કોઈ નોકરી માટેની અરજી ન હતી જે કોઈ પદની માગણી કરનારે રાજાનો ઇશારો મળતાં જ તરત જ રજૂ કરી દીધી 
હોય. હકીકતમાં આ એ ક્રાંતિનો દ્વાર ખોલવા માટેનો છેલ્લો પ્રહાર હતો જે હઝરત યૂસુફ અ.સ.ના નેતિકબળદ્વારા 
પાછલા ૧૦-૧૨ વર્ષના સમયગાળામાં વિકાસ પામીને પ્રગટ થવા માટે તત્પર હતો અને હવે જેના ખુલવા માટે 
માત્ર એક ધક્કાની જરૂર હતી. હઝરત યૂસુફ અ.સ. અજમાયશોના એક લાંબા કાળમાંથી પસાર થઈને આવી રહ્યા 
હતાં અને આ અજમાયશો કોઈ ગુમનામીભર્યા ખૂણામાં આવી ન હતી બલકે રાજાથી માંડીને સામાન્ય નાગરિક 
સુધીની એકેએક વ્યકિત તેમનાથી વાકેફ હતી. આ અજમાયશોમાં તેમણે પુરવાર કરી દીધું હતું કે તેઓ 
અમાનતદારી, પ્રમાણિકતા, સત્યનિષ્ઠા, વિનમ્રતા, આત્મ મંથન, હિંમત અને સાહસ, બુદ્ધિ અને ચતુરાઈ તથા 
વાતના મૂળ સુધી પહોચવાની ક્ષમતામાં કમસેકમ તેમના જમાનાના લોકો વચ્ચે તો પોતાનું કોઈ ઉદાહરણ ધરાવતા 
ન હતાં. તેમના વ્યકિતત્વના આ લક્ષણો એવી રીતે ખુલીને લોકોની સામે આવી ગયા હતાં કે કોઈની હિંમત ન હતી 
કે તેમનો ઇનકાર કરી શકે. લોકોએ તેમની સાક્ષી આપી દીધી હતી, દિલો તેમના તાબે થઈ ગયેલા હતાં, રાજા પોતે 
તેમની સામે હાર માની ચૂકયો હતો. તેમનું “કહ” (રક્ષક) અને “હ ” વિદ્ધાન હોવું હવે ફકત એક દાવોજ ન 
હતો પરંતુ એક પુરવાર થયેલી ઘટના હતી જેને સૌ માની ગયેલાં હતાં. હવે જો થોડીઘણી રહી હતી તો તે માત્ર આ 
જ હતી કે હઝરત યૂસુફ અ.સ.પોતે રાજયની સત્તાની ધુરા પોતાના હાથમાં લેવા માટે રાજી થઈ જાય જેના માટે 
રાજા અને તેના રાજદરબારીઓ બધાં જ પોતે સારી રીતે જાણી ગયા હતાં કે આમના કરતાં વધારે યોગ્ય માણસ 
બીજો કોઈ નથી. એટલા માટે આ જ કસર રહી હતી જે તેમણે પોતાના આ કથન વડે પૂરી કરી દીધી. તેમના મોઢેથી 
આ માગણીઓ નીકળતાં જ રાજા અને તેના પ્રધાનમંડળે જેવી રીતે તેને દિલથી સ્વીકારી લીધી તે પોતે આ વાતને 
પુરવાર કરે છે કે આ ફળ એટલું પાકી ગયું હતું કે હવે તૂટવા માટે એક ઇશારાની જ રાહ જોતું હતું. (તલમૂદમાં 
જણાવવામાં આવ્યું છે કેહઝરત યૂસુફ અ.સ.ને રાજયની સત્તાની સોંપણીનો નિર્ણય એકલા રાજાએ જ કર્યોન હતો 
બલકે તમામ પ્રધાનમંડળે સવનિમતે તેની તરફેણમાં મત આપ્યો હતો.) 


૧ર. સરઃ યસક તકહીમલક્અનિ ર 
૬૫ દષ્ષ્ઝ ૧૩ ૧૨૦૩ 


આ સત્તાઓ જે હઝરત યૂસુફ અ.સ.એ માગી અને તેમને સોપવામાં આવી, તે કયા પ્રકારની હતી? 
જેમને ખબર નથી એવા લોકો “ધરતીના ભંડારો' શબ્દો અને આગળ આવતા અનાજની વહેંચણીનો ઉલ્લેખ 
જોઈને એવું અનુમાન કરે છે કે કદાચ આ પુરવઠા અધિકારી અથવા નાણાં અધિકારી અથવા દુષ્કાળ કમિશનર 
અથવા નાણાંમંત્રી અથવા ખાદ્યાન્ન મંત્રી પ્રકારનો કોઈ હોદ્દો હશે. પરંતુ કુરઆન, બાઇબલ અને તલમૂદ 
સવનિમતે ગવાહી આપે છે કે હકીકતમાં હઝરત યૂસુફ અ.સ. મિસ્ન રાજયના સર્વસત્તાધીશ (રોમન રૂઢિપ્રયોગ 
પ્રમાણે સરમુખત્યાર) બનાવવામાં આવ્યા હતાં અને દેશના સર્વ અધિકારો તેમની સત્તામાં આપી દેવામાં આવ્યા 
હતાં. કુઅનિ કહે છે કે જયારે હઝરત યાકૂબ અ.સ.મિસ્ન પહોંચ્યાં તે વખતે હઝરત યૂસુફ અ.સ. સિંહાસન ઉપર 
બિરાજમાન હતાં (હઝ; ઈદનકીટક5ક ). હઝરત યૂસુક અ.સ.ના મુખેથી અદા થયેલું આ કથન કુર્અાનમાં 
નોંધાયેલું છે કે “હે મારા માલિક, તેં મને રાજપાટ આપ્યું (હાંડીહ#હઉડડ!પ્કડટુડ ) . માપિયાની ચોરી વખતે 
સરકારી કર્મચારીઓ હઝરત યૂસુફ અ.સ.ના માપિયાને રાજાનું માપિયું કહે છે (હદ! દકઈાઈઈ) . અને 
અલ્લાહતઆલા મિસ્ન ઉપર તેમની સત્તાની કેફિયત આવી રીતે વર્ણવે છે કે સમગ્ર મિસ્નની ભૂમિ તેમની હતી 
(થશડફપછાં,ઈ) . આવી જ રીતે બાઇબલ પણ ગવાહી આપે છે કે ફિરઔને યૂસુફ અ.સ.ને કહ્યું: 

“તો હવે તું મારા ઘરનો કુલમુખત્યાર હશે અને મારી સમગ્ર પ્રજા તારા હુકમ ઉપર 

ચાલશે. ફકત સિંહાસનનો માલિક હોવાના કારણે હું તારા કરતાં મોટો છું 

સમગ્ર મિસ્ન દેશનો શાસક બનાવું છું અને તારા આદેશ વિના કોઈ પણ માણસ આ 

સમગ્ર મિસ્ટર દેશમાં પોતાનો હાથ કે પગ હલાવી શકશે નહીં અને ફિરઓને યૂસુફનું નામ 

ઝફિનાત ફઈહ (જગતનો મુક્તિદાતા) રાખ્યું.” (ઉત્પત્તિ ૪૧:૩૯ થી ૪૫) 

અને તલમૂદ કહે છે કે યૂસુફકના ભાઈઓએ મિસ્નથી પાછા જઈને તેમના પિતા સમક્ષ મિસ્નના રાજા 
(યૂસુફ અ.સ.) ના વખાણ કરતાં કહ્યું: 

“તેના દેશના નાગરિકો ઉપર તેની સત્તા સર્વોપરી છે . તેના હુકમ પ્રમાણે તેઓ નીકળે છે તથા તેના જ 
હુકમ પ્રમાણે તેઓ દાખલ થાય છે. તેનો બોલ સમગ્ર દેશ ઉપર રાજ કરે છે. કોઈ બાબતમાં ફિરઔનની 
પરવાનગીની જરૃરપડતી નથી.” 

બીજો સવાલ આ છે કે હઝરત યૂસુફ અ.સ.એ આ સત્તાઓ કયા હેતુસર માગી હતી ? તેમણે તેમની 
સેવાઓ એટલા માટે પ્રસ્‍તુત કરી હતી કે એક કાફિર રાજયની વ્યવસ્થાને તેના કુફ્રયુકત નિયમો અને કાયદાઓ 
પ્રમાણે જ ચલાવે કે પછી તેમની નજર સમક્ષ આ હતું કે રાજયની સત્તા પોતાના હાથમાં લઈને દેશની સાંસ્કૃતિક, 
નૈતિક અને રાજકીય વ્યવસ્થાને ઇસ્લામ અનુસાર ઢાળી દે? આ સવાલનો ઉત્તમ જવાબ આ છે જે અલ્લામા 
ઝમખશરીએ તેમની તફસીર “કશ્શાફ” માં આપ્યો છે. તેઓ લખે છેઃ 

“હઝરત યૂસુફ અ.સ.એ ૭259. 55ક્ાંશ્ઠ) શબ્દો કહ્યાં ત્યારે તેમના દ્વારા 

તેમનો આશય માત્ર એટલો જ હતો કે તેમને અલ્લાહતઆલાના હુકમો લાગુ કરવાની તથા 

સત્યની સ્થાપના કરવાની તેમજ ન્યાય ફેલાવવાની તક મળી જાય અને તેઓ એ કામ 

કરવાની શકિત મેળવી લે જેના માટે નબીઓને મોકલવામાં આવે છે. તેમણે રાજપાટનો મોહ 

તથા દુનિયાની લાલચમાં આ માગણી કરી ન હતી બલકે આ જાણવા સાથે કરી હતી કે કોઈ 

બીજો માણસ તેમના સિવાય એવો નથી જે આ કામ કરી શકે.” 


અને સાચું આ છે કે આ સવાલ હકીકતમાં એક બીજો પણ સવાલ ઊભો કરે છે જે આના કરતાં પણ 


૧ર. સરઃ યસક તકહીમલકઅનિ ર 
૬૫ દષ્ષ્ઝ ૧» ૧૨૦૩ 


શ-્ટ્છ નિ 9 0 કેતન નિ 


ફ્ક 


22 છક 2ક કડ નિ ક ૭૭ જિ 
હી 
પ દ પ્સ્કં 


આવી રીતે અમે એ ભૂમિમાં યૂસુફ માટે સત્તાનો માર્ગ અનુકૂળ મી તેને અખત્યાર 
હતો કે ચાહે ત્યાં પોતાનું સ્થાન બનાવે. અમે અમારી કૃપાથી ઈચ્છીએ તેને નવાજીએ છીએ, નેક 
લોકોનુંવળતર અમારે ત્યાં અકારત જતું નથી, 


વધારે મહત્ત્વનો તથા પાયાનો છે અને તે આ છે કે હઝરત યૂસુફ અ.સ. શું પયગમ્બર પણ હતાં કે નહીં? જો 
પયગમ્બર હતાં તો શું કુઓનિમાં આપણને પયગમ્બરીનો આ જ ખ્યાલ મળે છે કે ઇસ્લામનો સંદેશવાહક પોતે જ 
કુકની વ્યવસ્થાને કુફ્રયુકત નિયમો પ્રમાણે ચલાવવા માટે પોતાની સેવાઓ પ્રસ્‍તુત કરે? બલકે આ સવાલ અહીં 
પણ પૂરો થતો નથી, આનાથી પણ વધારે નાજુક અને ભારે એક બીજો સવાલ આગળ જઈને ઉદ્ભવે છે, એટલે કે 
હઝરત યૂસુફ અ.સ. એક સત્યવાન માણસ પણ હતાં કે નહીં? જો સત્યવાન હતાં તો શું એક સત્યવાન માણસનું 
આ જ કામ છે કે કેદખાનામાં તો તે તેના પયગમ્બરીના સંદેશનો પ્રારંભ આ સવાલ સાથે કરે કે “અનેક માલિક 
સારાં છે કે તે એક અલ્લાહ જે સર્વોપરી છે” અને વારંવાર મિસ્નના લોકો સામે પણ સ્પષ્ટ કરી દે કે તમારા આ 
અનેક જુદા જુદા ઉપજાવી કાઢેલાં ખુદાઓમાંથી આ એક મિસ્નનો રાજા પણ છે, અને સ્પષ્ટપણે પોતાના 
મિશનની પાયાની માન્યતા આ જણાવે કે “શાસન કરવાની સત્તા એક ખુદા સિવાય કોઈના માટે નથી”, પરંતુ 
જયારે અમલ કરતી વખતે અજમાયશનો સમય આવે ત્યારે એ જ માણસ પોતે તે રાજયવ્યવસ્થાનો સેવક, બલકે 
વહીવટદાર, સંરક્ષક અને હિમાયતી બની જાય જે મિસ્રના રાજાના સ્વામિત્વ હેઠળ ચાલી રહી હતી અને જેની 
પાયાની વિચારસરણી “શાસન કરવાની સત્તાઓ ખુદા માટે નથી બલકે રાજા માટે” હતી? 

સાચી વાત આ છે કે અત્રે તફસીરમાં અધોગતિના યુગના મુસલમાનોએ લગભગ એ જ માનસિકતાનું 
પ્રદર્શન કર્યું છે જે કોઈ જમાનામાં યહૂદીઓની લક્ષણ હતું. યહ્દીઓની હાલત આ હતી કે જયારે તેઓ માનસિક 
અને નૈતિક પતનમાં પડી ગયાં ત્યારે અગાઉના ઇતિહાસમાં જે જે મહાનુભાવોના ચારિત્ર્યો તેમને ઊંચાઈ તરફ 
જવા માટેનો બોધ આપતા હતાં એ બધાને નીચાં પાડીને પોતાની કક્ષાએ ઊતારી લાવ્યાં કે જેથી તેમના માટે વધુ 
નીચે જતા રહેવાનું બહાનું ઊભું કરે. અફસોસની વાત છે કે આવું જ મુસલમાનોએ કર્યું. તેમને કાફિર રાજયોની 
નોકરી કરવી હતી. પરંતુ આ પતન તરફ જઈ રહેલા ઈસ્લામ અને તેના આગેવાનોની ઉચ્ચતા જોઈને તેમને 
શરમ આવી, એટલા માટે આ શરમને દૂર કરવા અને પોતાના મનને રાજી કરવા માટે આ લોકો પોતાની સાથે 
આ ઉચ્ચ દરજ્જાના પયગમ્બરને પણ કુફ્ની સેવાની ખાઈમાં લઈને પડયાં જેમનું જીવન હકીકતમાં તેમને આ 
શિખવાડી રહ્યું હતું કે જો કોઈ દેશમાં એક અને એકમાત્ર મુસલમાન માણસ પણ શુદ્ધ ઇસ્લામી નીતિમત્તા અને 
ઈમાનની સમજ અને ડહાપણ ધરાવતો હોય તો તે એકલો પોતાની નીતિમત્તા તથા પોતાના ડહાપણના જોરે 
ઇસ્લામી ક્રાંતિ સર્જી શકે છે અને મુસલમાનની નૈતિક શકિત (એ શરતે કે તે તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તે 
જાણતો હોય તથા તેનો ઉપયોગ કરવાનો ઇરાદો પણ ધરાવતો હોય) લશ્કર અને હથિયાર તેમજ સાધનસામગ્રી 
વિના પણ દેશ જીતી શકે છે અને સામ્રાજયોને તાબે કરી લે છે. 


૧ર. સરઃ યસક તકહીમલક્અનિ ર 
૬૫ દષ્ષ્ઝ ૧» ૧૨૦૩ 


2૭9-7-7- 


722૬4722 92/70 98 4 2૮ ૨૪૮ 
ભૃડડ#કકઈડા#વહ)ાઝકક્ક્ક 
છટઝકડડ 272 દ્ઈ્્ક; કિડ. :ડ યનું 

જા ટકઠઃ *ાહઈ ગડુ ફર્કાઈ4 


અને ૌ વળતર એ લોકો માટે વધારે સારું છે જે ઈમાન લઈ આવ્યાં અને અલ્લાહનો ડર 
રાખીને કામ કરતા રહ્યાં.” (રુકૂઅ ૭) 

યૂસુફના ભાઈઓ મિસ્ન આવ્યાં અને તેને ત્યાં હાજર થયાં. તેણે તેમને ઓળખી લીધાં 
પરંતુ તેઓ તેનાથી અજાણ હતાં.” પછી જ્યારે તેણે તેમનો સામાન તેયાર કરાવી દીધો ત્યારે જતી 


કા 


વખતે તેમને કહ્યું “તમારા ઓરમાન ભાઈને મારી પાસે લાવજો. 


જ 


(૪૮) એટલે કે હવે સમગ્ર મિસરની ભૂમિ તેની હતી. તેની દરેક જગ્યાને તે પોતાની જગ્યા કહી શકતો 
હતો. ત્યાં એક ખૂણો પણ એવો રહ્યો ન હતો જયાં જવાથી તેને અટકાવી શકાતો હતો. બીજા શબ્દોમાં આ તેના 
સંપૂર્ણ કબજા અને સર્વવ્યાપી સત્તાનું વર્ણન છે જે હઝરત યૂસુક અ.સ.ને એ દેશ ઉપર પ્રાપ્ત હતાં. પુરાતન 
તફસીરક્તાઓ પણ આ આયતનું અર્થઘટન આવું જ કરે છે. એટલા માટે ઇબ્નેઝેદના હવાલા સાથે ઇબ્નેજરીર 
તબરીએ તેમની તફસીરમાં આનો અર્થ આ પ્રમાણે કર્યો છે “અમે યૂસુફ અ.સ.ને એ તમામ વસ્તુઓનો માલિક 
બનાવી દીધો જે મિસ્નમાં હતી. દુનિયાના આ ભાગમાં તે જયાં પણ જે કરવા માગતો હતો કરી શકતો હતો, એ 
ભૂમિ તેના હવાલે મૂકી દેવામાં આવી હતી, એટલે સુધી કે જો તે ઇચ્છતો હોત કે ફિરઓનને પોતાનો તાબેદાર 
બનાવી લે અને પોતે તેના કરતાં ઉચ્ચ થઈ જાય તો આ પણ કરી શકતો હતો.”' બીજું કથન તેમણે મુજાહિદનું 
નોંધ્યું છે જે વિખ્યાત તફસીરના આલિમોમાંથી છે. તેમનો ખ્યાલ છે કે મિસ્નના રાજાએ યૂસુફ અ.સ.ના હાથે 
ઇસ્લામ કબૂલ કરી લીધો હતો. 

(૪૯) અત્રે એ વાતની ચેતવણી આપવામાં આવી છે કે કોઈ માણસ દુનિયાના રાજય અને સત્તાને 
સદાચાર તથા સદાચરણનો અસલ બદલો અને ઇચ્છિત સાચું વળતર માની ન લે બલકે યાદ રાખે કે ઉત્તમ વળતર, 
અને જે વળતરની ચાહના મોમિનની અંદર હોવી જોઈએ, તે છે જે અલ્લાહતઆલા આખિરતમાં એનાયત કરશે. 

(૫૦) અહીં ફરીથી ૭-૮ વર્ષની ઘટનાઓને અધવચ્ચે છોડી દઈને વાતનું અનુસંધાન એ સ્થળ સાથે 
જોડી દેવામાં આવ્યું છે જયાંથી બનીઇન્નાઈલના મિસ્નમાં સ્થળાંતર અને હઝરત યાકૂબ અ.સ.ને પોતાના 
ખોવાયેલા પુત્રના સમાચાર મળવાની શરૂઆત થાય છે. વચ્ચે જે જે ઘટનાઓને છોડી દેવામાં આવી છે તેમનો 
ટૂંકસાર આ પ્રમાણે છે કે સ્વપ્નવાળી આગાહી અનુસાર હઝરત યૂસુફ અ.સ.ના રાજયશાસનના પહેલાં ૭ વર્ષ 
મિસ્નમાં અત્યંત સુખાકારીના પસાર થયાં અને આ વર્ષો દરમ્યાન તેમણે આગામી દુષ્કાળ માટે એ તમામ 
આગોતરા પગલાં લઈ લીધાં જેમની સલાહ રાજાનું ફળ જણાવતી વખતે તેઓ આપી ચુકયા હતાં. આના પછી 
દુષ્કાળનો જમાનો શરૂ થયો અને આ દુષ્કાળ મિસ્ન સુધી જ મર્યાદિત ન હતો બલકે આસપાસના દેશો પણ તેની 
લપેટમાં આવી ગયા હતાં. સીરિયા, ફિલિસ્તીન, પૂર્વ જોર્ડન, ઉત્તર અરબસ્તાન, બધે જ દુષ્કાળ વ્યાપેલો હતો. 


૧ર. સરઃ યસક તકહીમલકઅનિ ર 
જે દષ્ષ્ઝ ૧» ૧૨૦૩ 


રઝ ક 22 ક 314 * 92. ૪697- દ્ર ૮ 
હ8૦૯ડ્રઝ ક વિ ઉક હશ 
7€ 7 22:5૮.7 24 2૨૬ 222૮4 


બાજના “ 59%; બે ૭ 
2-5૮ શિલા ક “72 4 2 £46# 2 ડત દ્વા 
તદ * ગ્ર ૦૬4૦૯42 


કડક કાઉ ક ગ્યઈગ્ટક્હું 
કની ઝીવઇ જદ ઉ ગવા કચ 055 


જિર્ક 


જોતાં નથી કે હું કેવી રીતે માપિયું ભરીને આપું છું અને કેવો સારો મહેમાનદારી કરનાર છું. જો તમે 
તેને લાવશો નહીં તો મારી પાસે તમારા માટે કોઈ અનાજ નથી બલકે તમે મારી નજીક પણ 
ફરકશો નહી.” તેમણે કહ્યું “અમે પ્રયત્ન કરીશું કે પિતાજી તેને મોકલવા માટે રાજી થઈ જાય, 
અને અમે આવું જરૂર કરીશું.” યૂસુફે તેના સેવકોને ઈશારો કર્યો કે “આ લોકોએ અનાજના બદલે 


જે માલ આપ્યો છે છાનામાના તેમના સામાનમાં જ મૂકી દો.”' આવું યૂસુફે આ અપેક્ષાએ કર્યું કે 


ઘરે પહોંચીને તેઓ તેમનો પાછો મળેલો માલ ઓળખી જશે (અથવા આ ઉદારતા બદલ આભારી 
થશે) અને કોઈ નવાઈની વાત નથી કે તેઓ ફરી પાછા આવે. 

જ્યારે તેઓ તેમના પિતાની પાસે ગયાં ત્યારે બોલ્યાં “પિતાજી, ભવિષ્યમાં અમને અનાજ 
આપવાનો ઇનકાર કરી દેવામાં આવ્યો છે, 


આવી પરિસ્થિતિમાં હઝરત યૂસુફ અ.સ.ની કુનેહભરી વ્યવસ્થાના કારણે ફકત મિન્ન જ એક એવો દેશ હતો જયાં 
દુષ્કાળ છતાં અનાજ પુષ્કળ પ્રમાણમાં હતું. એટલા માટેપાડોશી દેશના લોકો અનાજ મેળવવા માટે મિસ્નમાં જવા 
માટે મજબૂર બન્યાં. આ જ એ તક હતી જયારે ફિલિસ્તીનમાંથી હઝરત યૂસુફ અ.સ.ના ભાઈ અનાજ ખરીદવા 
માટે મિસ્ન પહોંચ્યાં. એવું લાગે છે કે હઝરત યૂસુફ અ.સ.એ અનાજ વિતરણની વ્યવસ્થા એવી રીતે કરી હશે કે 
વિદેશોમાં વિશેષ પરવાનાઓ વિના અને વિશેષ જથ્થા કરતાં વધારે અનાજ આપી શકાતું નહીં હોય. આ કારણે 
જયારે યૂસુફ અ.સ.ના ભાઈઓએ વિદેશમાંથી આવીને અનાજ માટે માગણી કરી હશે ત્યારે તેમને વિશેષ 
પરવાનો મેળવવાની જરૂરત પડી હશે અને આવી રીતે હઝરત યૂસુફ અ.સ.ની સામે તેમને હાજર થવું પડ્યું હશે. 

(૫૧) યૂસુફ અ.સ.ના ભાઈઓનું તેમને ન ઓળખવું એ કલ્પના બહારની વાત નથી કારણ કે જે વખતે 
તેમણે યૂસુક અ.સ.ને કૂવામાં નાખ્યા હતાં ત્યારે તેઓ માત્ર ૧૭ વર્ષના કિશોર હતાં અને હવે તેમની ઉમર ૩૮ 
વર્ષની આસપાસ હતી. આટલો લાંબો ગાળો માણસને ઘણો બદલી નાખે છે. બીજું, આ વાત તો તેમની 
કલ્પનામાં પણ ન હતી કે જે ભાઈને તેઓ કૂવામાં ફેકી ગયા હતાં તે આજે મિસ્નનો સર્વસત્તાધીશ હશે . 

(પર) સંક્ષિપ્તમાં વાત કહેવાના કારણે કદાચ કોઈને આ સમજવામાં મુશ્કેલી થાય કે હઝરત યૂસુફ 


૧ર. સરઃ યસક તકહીમલકઅનિ ર 
જે દષ્ષ્ઝ ૧» ૧૨૦૩ 


“566₹૦૭ડકઇતડહડઉઉછાઇક ૬ 
કહ કઝ ઝજઝઇડી,#ક# 
ઝડ ડક ૦6546 
કા “ઝા. %ઉ* કડક 

ન ૩3546 કડાણા ઝડ વઇઝડઇ 
વ #ઝઝઝ# ઝૂંડ 
કકઉ્‌ઉવ ડડ કર્ધ્કડાજી જ ૭ડ5ઉડડ્ાહક 


તેથી આપ અમારા ભાઈને અમારી સાથે મોકલી દો કે જેથી અમે અનાજ લઈ આવીએ. અને તેના 
રક્ષણ માટે અમે જવાબદાર છીએ.”” પિતાએ જવાબ આપ્યો “શું હું તેના મામલામાં તમારી ઉપર 
એવો જ વિશ્વાસ કરું જેવો આની પહેલાં તેના ભાઈના મામલામાં કરી ચુક્યો છું ? અલ્લાહ જ સારો 
રક્ષક છે અને તે સૌથી મોટો દયા કરનાર છે.'”' પછી જ્યારે તેમણે તેમનો સામાન ખોલ્યો ત્યારે જોયું 
કે તેમનો માલ પણ તેમને પાછો આપી દેવામાં આવ્યો છે. આ જોઈને તેઓ બોલી ઊઠયાં 
“પિતાજી, આપણને બીજું શું જોઈએ, જુઓ આ આપણો માલ પણ આપણને પરત આપી દેવામાં 
આવ્યો છે. બસ હવે અમે જઈશું અને અમારા બાળબચ્ચાં માટે અનાજ લઈ આવીશું, અમારા 
ભાઈનું રક્ષણ પણ કરીશું અને એક ઊંટભાર બીજું વધારે પણ લઈ આવીશું, આટલા અનાજનો 
વધારો સહેલાઈથી થઈ જશે.” તેમના પિતાએ કહ્યું “હું કદાપિ તેને તમારી સાથે નહી મોકલું જ્યાં 
સુધી તમે અલ્લાહના નામે મને વચન ન આપી દો કે તેને મારી પાસે ચોક્કસ પાછો લઈ આવશો 


સ. 


સિવાય કે કયાંક તમને ઘેરી જ લેવામાં આવે.” જ્યારે તેમણે તેને 


અ.સ. જયારે પોતાની જાતને તેમની સામે જાહેર કરવા માગતા ન હતાં ત્યારે તેમના ઓરમાયા ભાઈનો ઉલ્લેખ 
કેવી રીતે આવી ગયો અને તેમને લાવવા માટે આટલી હદે આગ્રહ કરવાનો અર્થ શો હતો કેમ કે આવી રીતે તો 
ભેદ ખુલી જતો હતો. પરંતુ થોડો વિચાર કરવાથી આ વાત સ્પષ્ટપણે સમજાઈ જાય છે કે ત્યાં અનાજની માપબંધી 
હતી અને દરેક માણસ અમુક નિયત પ્રમાણમાં જ અનાજ લઈ શકતો હતો. અનાજ લેવા માટે ૧૦ ભાઈઓ 
આવ્યા હતાં પરંતુ તેઓ તેમના પિતા અને ૧૧મા ભાઈ માટે પણ અનાજનો હિસ્સો માગતા હશે. એટલા માટે 


૧ર. સરઃ યસક તકહીમલકઅનિ ર 
જે દષ્ષ્ઝ ૧૭૩ ૧૨૦૩ 


292» 24 "જજ 7૮77 222૮ દ્વિ 

હિ 6456 કહી 146240 1 ગ 
5646 5255 કડ હટઝડડાઈપ 
શ્રડડ# 5 48165 5552 


ક2 ૭257 922-ળ 22/77 77૭97 


“5% :્ક્ઝ્ઃ હ-૭ામ્ક્ડ 99૯6 કા હક 


પોતપોતાના વચન આપી દીધાં ત્યારે તેણે કહ્યું “જુઓ, આપણા આ વચન ઉપર અલ્લાહ નિરીક્ષક 
છે.” પછી તેણે કહ્યું “મારા પુત્રો, મિસ્નના પાટનગરમાં એક દરવાજામાંથી દાખલ ન થતાં બલકે 
અલગ અલગ દરવાજામાંથી જજો. પરંતુ હું અલ્લાહની મરજીથી તમને બચાવી શકતો નથી, 
હુકમ તેના સિવાય કોઈનો ચાલતો નથી, તેની જ ઉપર મેં ભરોસો કર્યો, અને જેને પણ ભરોસો 
કરવો હોય તેની જ ઉપર કરે.” અને બન્યું પણ એમજ કે જ્યારે તેઓ તેમના પિતાની સૂચના 
પ્રમાણે નગરમાં (અલગ અલગ દરવાજાંમાંથી) દાખલ થયાં ત્યારે તેનો આ 


હઝરત યૂસુફ અ.સ.એ કહ્યું હશે કે તમારા પિતાના નહીં આવવા માટે તો આ બહાનું સમજી શકાય છે કે તેઓ 
ઘણાં વૃદ્ધ છે અને જોઈ શકતાં નથી, પરંતુ ભાઈના ન આવવાનું તાર્કિક કારણ શું હોઈ શકે ? તમે એક બનાવટી 
નામ વાપરીને વધારે અનાજ મેળવી ગેરકાયદેસર વેપાર કરવાનો પ્રયત્ન તો નથી કરી રહ્યાં ને? તેમણે જવાબમાં 
તેમના ઘરની પરિસ્થિતિનું થોડું વર્ણન કર્યું હશે અને જણાવ્યું હશે કે તે અમારો ભાઈ ઓરમાયો છે અને કેટલાક 
કારણોસર અમારા પિતા તેને અમારી સાથે મોકલવામાં આનાકાની કરે છે. ત્યારે હઝરત યૂસુક અ.સ.એ કહ્યું 
હશે કે ઠીક છે, અત્યારે તો અમે તમારી વાત ઉપર વિશ્વાસ કરીને તમને પૂરેપૂરૂં અનાજ આપીએ છીએ પરંતુ 
હવેથી જો તમે તેને સાથે નહીં લાવો તો તમારા ઉપરથી ભરોસો ઊઠી જશે અને તમને અહીંથી કોઈ અનાજ મળી 
શકશે નહીં. આ સરકારી ધમકીની સાથે તેમણે તેમને પોતાના ઉપકાર તથા પોતાની મહેમાનદારી વડે રાજી 
કરવાની કોશિશ કરી હશે કેમ કે તેમનું દિલ તેમના નાના ભાઈને જોવા માટે તથા તેમના ઘરની પરિસ્થિતિને 
જાણવા માટે બેચેન હતું. આ છે સમગ્ર મામલાનું સાદું ચિત્ર જે થોડોક વિચાર કરવાથી આપોઆપ સમજમાં 
આવી જાય છે. આ પરિસ્થિતિમાં બાઇબલની એ અતિશયોકિતભરેલી વાર્તા ઉપર વિશ્વાસ કરવાની કોઈ જરૃર 
રહેતી નથી જે ઉત્પત્તિના પુસ્તકના પ્રકરણ ૪ર-૪૩માં ખૂબ રંગીન રૂપમાં પ્રસ્‍તુત કરવામાં આવી છે. 

(૫૩) આના ઉપરથી ખ્યાલ આવે છે કે યૂસુક અ.સ. પછી તેમના ભાઈને મોકલતી વખતે હઝરત યાકૂબ 
અ.સ.ના દિલ ઉપર શું વીતી રહ્યું હશે, જો કે તેમને ખુદા ઉપર ભરોસો હતો અને ધીરજ તથા અલ્લાહની મરજી ઉપર 
રાજી રહેવામાં તેમનું સ્થાન અત્યંત ઊંચું હતું. આમ છતાં છેવટે હતાં તો માણસ જ ! જાત જાતની આશંકાઓ દિલમાં 
આવતી હશે અને થોડી થોડી વારે આ વિચારથી ્યુજી ઊઠતાં હશે કે ખુદા જ જાણે છે કે હવે આ છોકરાનું મોઢુ જોઈ પણ 
શકીશ કે નહીં? એટલા જ માટે તેઓ ઈચ્છતાં હશે કે પોતાનાથી બનતી તકેદારી લેવામાં કોઈ કચાશ બાકી ન રખાય. 


૧ર. સરઃ યસક તકહીમલકઅનિ ર 
૬૫ દષ્ષ્ઝ ૧» ૧૨૦૩ 


૮૪ »ક»ક.-9૪7?27 હ 
5. 16 ૬54 
164 22827 


નનન ક ફ્જ 


હ 52 ।ત ૬ “7.-દ 2977974 
ર ક 


જ 2 છ ૯૭% કજ (ઝારી 
જા કપ હ%#*ઝ%ડ,&ઇઇ4ઇગડા 


સાવચેતીનો ઉપાય અલ્લાહની મરજીની સામે કંઈ પણ કામ આવી શક્યો નહીં. હા, બસ યાકૂબના 
દિલમાં જે એક આશંકા હતી તેને દૂર કરવા માટે તેણે તેનાથી બનતો પ્રયાસ કરી લીધો. નિઃશંક તે 
અમારા આપેલા જ્ઞાનના લીધે જ્ઞાની હતો પરંતુ મોટાભાગના લોકો મામલાની હકીકતને જાણતાં 
નથી. (રુકૂઅ ૮) 

આલોકો યૂસુફની સમક્ષપહોંચ્યાં ત્યારે તેણે તેના ભાઈને તેની પાસે અલગ બોલાવી લીધો 
અને તેને બતાવી દીધું કે કે “હું તારો એ જ ભાઈ છું (જે ખોવાઈ ગયો હતો). હવે તું એ વાતોનું દુઃખ 
ન કરજે આલોકો કરતા રહ્યાં છે.” 


મિસરના પાટનગરમાં બધાં ભાઈઓ એક જ દરવાજામાંથી દાખલ ન થાય એવી સાવચેતી રાખવાની 
સલાહ આપવાની વાત એ સમયે પ્રવર્તતી રાજકીય પરિસ્થિતિ ઉપર વિચાર કરવાથી સ્પષ્ટપણે સમજાઈ જાય છે . 
આ લોકો મિસ્ન રાજયની સરહદે આવેલા સ્વાયત્ત કબીલાના પ્રદેશના રહેવાસી હતાં. મિસ્નના લોકો આ 


મ. 


વિસ્તારના લોકોને શંકાની નજરથી જોતાં હશે જે નજરથી ભારતનું અંગ્રેજી શાસન સ્વાયત્ત સરહદી વિસ્તારના 
લોકોને જોતું આવ્યું છે. હઝરત યાકૂબ અ.સ.ને એવો ડર લાગ્યો હશે કે આ દુષ્કાળના જમાનામાં જો આ લોકો 
એક જૂથ બનાવીને ત્યાં દાખલ થશે તો કદાચ તેમની ઉપર શંકા કરવામાં આવશે અને એવું અનુમાન કરવામાં 
આવશે કે આ લોકો લૂંટફાટના ઇરાદે અહીં આવ્યાં છે. ગત આયતમાં હઝરત યાકૂબ અ.સ. એ કહ્યું છે કે 
“સિવાય કે તમને ઘેરી જ લેવામાં આવે.” આ વિષયની તરફ પોતે જ ઇશારો કરી રહ્યો છે કેઆ સલાહ રાજકીય 
કારણસર આપવામાં આવી હતી. 

(૫૪) આનો અર્થ આ છે કે પ્રયત્ન અને ખુદા ઉપર ભરોસા વચ્ચે આ યોગ્ય સંતુલન જે તમે હઝરત 
યાકૂબ અ.સ.ના ઉપરોકત કથનોમાં જુઓ છો તે હકીકતમાં સત્યજ્ઞાનની એ મોટી બક્ષિસનું પરિણામ હતું જે 
અલ્લાહતઆલાની કૃપાથી તેમની ઉપર ઊતરી હતી. એક તરફ તેઓ દુનિયાના પ્રચલિત નિયમો અનુસાર એ 
બધાં જ ઉપાયો કરે છે જે અક્કલ-હોંશિયારી અને અનુભવના આધારે કરી શકાય તેમ હતાં. પુત્રોને તેમનો પહેલો 
ગુનો યાદ દેવડાવીને ઠપકો આપે છે કે જેથી તેઓ બીજીવાર એવો જ ગુનો કરવાની હિંમત ન કરે. તેમની પાસેથી 
ખુદાના નામે વચન લે છે કે ઓરમાયા ભાઈનું રક્ષણ કરશે અને એ વખતના રાજકીય વાતાવરણને જોતાં જે 
તકેદારીના પગલાંની જરૂર જણાય છે તેમનો પણ ઉપયોગ કરવાનો હુકમ આપે છે કે જેથી પોતાનાથી શકય હોય 
ત્યાં સુધી કોઈ બાહ્ય કારણ પણ એવું બાકી રાખવામાં ન આવે જે આ લોકોના ઘેરાઈ જવા માટેનું કારણ બને. 


૧ર. સરઃ યસક તકહીમલકઅનિ ર 
૬૫ દષ્ષ્ઝ ૧» ૧૨૦૩ 


9૭5૮7 “.““ 2 ક તત 
શ્ર્ત્કાઈકછું ર હઝાહ હ*5-૭25૫8 હસ 
ક્પ્ત્કં જ 


5 


ઉહ. ગ કાણડ 
[2 24 4૮2 ક5»,.2૮ 
હકહાનાદક્2 ૦૦૭51*25ઇ૯૯*ઝ્ડ્રઈ।5 


જ્યારે યૂસુફ એ ભાઈઓનો સામાન ચઢાવવા માંડયો ત્યારે તેણે તેના ભાઈના સામાનમાં 
તેનો પ્યાલો મૂ _“ દીધો. પછી એક પોકારનારે પોકારીને કહ્યું “હે કાફલાવાળા, તમે લોકો ચોર 


છો.” તેમણે સામેથી પૂછ્યું “તમારી કઈ વસ્તુ ખોવાઈ ગઈ ?” સરકારી સેવકોએ કહ્યું 
“રાજાનો પ્યાલો અમને જડતો નથી.'' (અને તેમના ઉપરીએ 


પરંતુ બીજી તરફ હંમેશાં આ વાત તેમની નજર સમક્ષ છે , અને તેને વારંવાર જાહેર પણ કરે છે , કે કોઈ માનવીય 
ઉપાય અલ્લાહની મરજીને અમલી બનવાથી અટકાવી શકતો નથી અને સાચું રક્ષણ તો અલ્લાહનું જ રક્ષણ છે, 
તથા ભરોસો પોતાના ઉપાયો ઉપર નહીં બલકે અલ્લાહની કૃપા ઉપર જ હોવો જોઈએ. આ સાચું સંતુલન પોતાની 
વાતોમાં તથા પોતાના કામોમાં માત્ર એ જ માણસ જાળવી શકે છે જે સત્યનું જ્ઞાન ધરાવતો હોય તેમજ જે આ પણ 
જાણતો હોય કે દુનિયાના જીવનના બાહ્ય પાસામાં અલ્લાહની બનાવેલી પ્રકૃતિ માનવી પાસે કેવા પ્રયાસોનો 
તકાદો કરે છે, તથા આનાથી પણ વાકેફ હોય કે આ બાહ્યની પાછળ જે સત્ય હકીકત છૂપાયેલી છે તેના આધારે 


સાચી સંચાલક શકિત કઈ છે અને તેની હાજરીમાં પોતાના પ્રયાસો ઉપર માનવીનો ભરોસો કેવો પાયા વિનાનો 
છે. આ જ એ વાત છે જેને મોટા ભાગના લોકો જાણતાં નથી. આમાંથી જેના મગજમાં બાહ્યનું વર્ચસ્વ હોય છે તે 
ખુદા ઉપર ભરોસાથી ગાફેલ બનીને ઉપાયને જ સર્વસ્વ માની બેસે છે, અને જેના દિલ ઉપર અંતર છવાયેલું હોય 
છે તે ઉપાયોથી બેપરવા બનીને તદન ખુદા પર ભરોસાના જોરે જ જીવનની ગાડી ચલાવવા માગે છે. 

(૫૫) આ કથનમાં એ સમગ્ર દાસ્તાનને સમેટી લેવામાં આવી છે જે ૨૧-રર વર્ષ પછી બન્ને સગા 
ભાઈઓના મિલન વખતે સામે આવી હશે. હઝરત યૂસુફ અ.સ.એ જણાવ્યું હશે કે તેઓ કેવી પરિસ્થિતિમાંથી 
પસાર થઈને આ દરજ્જાએ પહોચ્યાં . બિનયમીને સંભળાવ્યું હશે કે તેમની ગેરહાજરીમાં ઓરમાયા ભાઈઓએ 
તેમની સાથે કેવો-કેવો દુર્વ્વવહાર કર્યો. પછી હઝરત યૂસુફ અ.સ.એ ભાઈને સાંત્વન આપ્યું હશે કે હવે તમે 
મારી પાસે જ રહેશો, આ જાલિમોના પંજામાં તમને બીજીવાર જવા નહીં દઊં. અશક્ય નથી કે આ જ પ્રસંગે બન્ને 
ભાઈઓ વચ્ચે આ પણ નક્કી થઈ ગયું હોય કે બિનયમીનને મિસ્નમાં રોકી લેવા માટે શું યુક્તિ કરવામાં આવે 
જેનાથી એ પડદો પણ પડેલો રહે જે હઝરત યૂસુફ અ.સ. કોઈ કારણસર હજુ નાખેલો રાખવા માગતા હતાં. 

(૫૬) માપિયું મૂકી દેવાનું કૃત્ત લગભગ તો હઝરત યૂસુફ અ.સ.એ પોતાના ભાઈની સંમતિ સાથે 
અને તેની જાણકારીમાં કર્યું હતું જેમ કે આના પહેલાંની આયત ઇશારો કરી રહી છે. હઝરત યૂસુફ અ.સ. 
લાંબાગાળાથી વિખૂટા પડેલા પોતાના ભાઈને આ જુલમી ઓરમાયા ભાઈઓના પંજામાંથી છોડાવવા માગતાં 
હશે. ભાઈ પોતે પણ આ જુલમીઓની સાથે પાછો જવા માગતો નહીં હોય પરંતુ ખુલ્લંખુલ્લા તેને રોકી લેવો 
અને તેનું રોકાઈ જવું આના વિના શકય ન હતું કે હઝરત યૂસુફ અ.સ. પોતાના વ્યકિતત્વને જાહેર કરી દે અને 
આ જાહેરાત કરવી એ તબક્કે ડહાપણની વિરૂદ્ધ હતી. એટલા માટે બન્ને ભાઈઓમાં આ સલાહ થઈ હશે કે તેને 


૧ર. સરઃ યસક તકહીમલકઅનિ ર 
૬૫ દષ્ષ્ઝ ૧૩ ૧૨૦૩ 


ન 
છ 42 રો 2222 ક મિ 
9૯૭% 55 ૯૩85 
હત તરઈ ૮૪ ૮ 


્ટ્ટ ક ન 2 
“કઝર *હટેનાક: 


$-્ક 
જ 


ડન ણુ 774 2 


ન “ ક7 
ક્ટ, 
શાદ? ્ડટક#પ 


64 90 
ફર્ક” [ ક્્ક્7 દ્રિ દ 

કહ્યું) “જે માણસ લાવી આપશે તેના માટે એક ઊંટભાર ઈનામ છે, તેની જવાબદારી હું લઊં છું.” 
એ ભાઈઓએ કહ્યું “ખુદાના સોગંદ, તમે લોકો સારી પેઠે જાણો છો કે અમે આ દેશમાં ઉપદ્રવ 
કરવા આવ્યાં નથી અને અમે ચોરીઓ કરનારા લોકો નથી.” તેમણે કહ્યું “સારું, જો તમારી 
વાત ખોટી નીકળી તો ચોરની સજા છે ?” તેમણે કહ્યું, “તેની સજા ? જેના સામાનમાંથી વસ્તુ 
નીકળે તે પોતે જ તેની સજામાં રાખી લેવામાં આવે, અમારે ત્યાં તો આવા જુલમીઓને સજા 
આપવાની આ જ રીત છે.” ત્યારે યૂસુફે તેના ભાઈ પહેલાં તેમનાં થેલાંની જડતી લેવી શરૂ 
કરી, પછી પોતાના ભાઈના થેલામાંથી ખોવાયેલી વસ્તુ શોધી કાઢી --આવી રીતે અમે યૂસુફની 
મદદ અમારી યુક્તિ વડે કરી.“ તેનું આ કામ ન હતું કે રાજાના દીન (અથાંત્‌ મિસરના શાહી 
કરાનૂન)માં તેના ભાઈનેપકડતો 
રોકવા માટે આ યુક્તિ અજમાવવામાં આવે. જો કે થોડા સમય માટે આમાં ભાઈનું ખરાબ દેખાતું હતું કે તેની 
ઉપર ચોરીનું કલંક લાગતું હતું પરંતુ પાછળથી આ કલંક આ રીતે સહેલાઈથી ધોઈ શકાય તેમ હતું કે બન્ને 
ભાઈઓ સાચી હકીકતને દુનિયાની સમક્ષ જાહેર કરી દે. 

(૫૭) આ આયતમાં અને આના પછીની આયતોમાં પણ કયાંય આવો કોઈ ઇશારો નથી કે જેના 
ઉપરથી આ અનુમાન કરી શકાય કે હઝરત યૂસુક અ.સ.એ તેમના નોકરોને આ રહસ્યમાં સામેલ કર્યા હતાં અને 
તેમણે પોતે જ શીખવાડ્યું હતું કે કાફલાના લોકો ઉપર ખોટો આક્ષેપ મૂકો. ઘટનાનું સાદું સ્વરૂપ જે સમજાય છે તે 
આ છે કે માપિયું ચુપચાપ રાખી દેવામાં આવ્યું હશે અને પાછળથી જયારે સરકારી નોકરોને એ મળ્યું નહીં હોય 
ત્યારે તેમણે ધારી લીધું હશે કે આ કામ આ કાફલાવાળાઓમાંથી જ કોઈનું છે જે અહીં રોકાયેલા હતાં . 

(૫૮) અત્રે યાદ રહે કેઆ ભાઈઓ ઇબ્રાહીમી વંશના સભ્યો હતાં એટલા માટે ચોરીના મામલામાં જે 
કાનૂન જણાવ્યો તે ઇબ્રાહીમી શરીઅતનો કાનૂન હતો એટલે કે ચોરને એ માણસની ગુલામીમાં આપી દેવામાં 


૧ર. સરઃ યસક તકહીમલકઅનિ ર 
૬૫ દષ્ષ્ઝ ૧૩ ૧૨૦૩ 


હબ હ#-દાઈડડુઝડકઝદાશહજી 


સિવાય કે અલ્લાહ જ આવું ઈચ્છે.” અમે જેના દરજ્જા ઈચ્છીએ વધારી દઈએ છીએ, અને એક 
જ્ઞાન ધરાવનાર આવો છે, 


દ 


આવે જેનો માલ તેણે ચોર્યો હોય. 

(૫૯) અત્રે આ વાત ધ્યાન આપવા યોગ્ય છે કે આ સમગ્ર ઘટનાક્રમમાં એ કઈ યુક્તિ છે જે હઝરત 
યૂસુફ અ.સ.ની હિમાયતમાં સીધેસીધી ખુદા તરફથી કરવામાં આવી? દેખીતું જ છે કે માપિયું રાખી દેવાની 
યુક્તિ તો હઝરત યૂસુફ અ.સ. એ પોતે જ કરી હતી અને એ પણ દેખાય જ છે કે સરકારી નોકરો દ્વારા ચોરીની 
શંકામાં કાફલાવાળાંને રોકી લેવું પણ રાબેતા મુજબનું એક કામ હતું જે આવા સમયે બધાં જ સરકારી નોકરો 
કરતાં હોય છે. તો પછી એ વિશિષ્ટ ખુદાઈ યુક્તિ શું છે! ઉપરની આયતો શોધતા આના સિવાય બીજી કોઈ 
વસ્તુને આના માટે યોગ્ય ગણી શકાય તેમ નથી કે સરકારી નોકરોએ નિયમની બહાર જઈને જાતે શંકાસ્પદ 
આરોપીઓને ચોરીની સજા પૂછી, અને તેમણે એ સજા બતાવી જે ઇબ્રાહીમી શરીઅતના કાનૂનની રૂએ ચોરને 
આપવામાં આવતી હતી. આના બે લાભ થયાં, એક આ કે હઝરત યૂસુફ અ.સ.ને ઈબ્રાહીમી શરીઅતના કાનૂન 
ઉપર અમલ કરવાની તક મળી ગઈ અને બીજું આ કે, ભાઈને જેલમાં મોકલવાને બદલે હવે તેઓ તેને પોતાની 
પાસે રાખી શકતા હતાં. 

(૬૦) એટલે કે આ વાત હઝરત યૂસુફ અ.સ.ની પયગમ્બરીની શાનને અનુરૂપ ન હતી કે તેઓ પોતાના 
એક વ્યકિતગત મામલામાં મિસ્નના રાજાના કાનૂન ઉપર અમલ કરે. પોતાના ભાઈને રોકી રાખવા માટે તેમણે 
જાતે જ યુક્તિ કરી હતી. તેમાં એક ખામી આ રહી ગઈ હતી કે ભાઈને રોકી શકાય તેમ તો હતું પરંતુ મિસ્નના 
રાજાના ફોજદારી કાનૂનનો અમલ કરવો પડે તેમ હતું, અને આ વાત તેમની પયગમ્બરીની શાનને અનુરૂપ ન 
હતી. જેણે રાજયની સત્તાઓ બિનઇસ્લામી કાયદાઓની જગ્યાએ ઇસ્લામી કાયદો લાગુ કરવા માટે પોતાના 
હાથમાં લીધી હતી. જો અલ્લાહે ઈચ્છયું હોત તો પોતાના નબીને આ અશોભનીય ભૂલમાં પડવા દેત, પરંતુ તેણે 
પસંદ ન કર્યું કે આ કલંક તેમની ઉપર લાગેલો રહે એટલા માટે તેણે સીધેસીધા પોતાની યુક્તિ વડે આ રસ્તો કાઢી 
દીધો કે અચાનક યૂસુફ અ.સ.ના ભાઈઓને ચોરની સજા અંગે પૂછવામાં આવ્યું અને તેમણે તેના માટે ઇબ્રાહીમી 
શરીઅત હેઠળનો કાનૂન જણાવી દીધો. આ વસ્તુ તદન સહજ હતી કેમ કે યૂસુક અ.સ.ના ભાઈઓ મિસ્નની પ્રજા 
ન હતાં, અલગ સ્વતંત્ર પ્રદેશમાંથી આવેલા લોકો હતાં, એટલા માટે જ્યારે તેઓ પોતે તેમના કાનૂન પ્રમાણે 
પોતાના માણસને એ માણસની ગુલામી માટે આપી દેવા તેયાર હતાં જેનો માલ તેણે ચોર્યો હતો તો પછી મિગ્નના 
ફોજદારી કાનૂન પાસેથી આ મામલામાં મદદ લેવાની કોઈ જરૂરજ ન હતી. આ જ એ વસ્તુ છે જેને હવે પછીની બે 
આયતોમાં અલ્લાહતઆલાએ પોતાનો ઉપકાર તથા સર્વોપરી જાણકારી કહી છે. કોઈ પણ બંદા માટે આનાથી 
વધારે ઊંચો દરજ્જો બીજો શું હોઈ શકે કે તે કયારેક માનવીય નબળાઈના કારણે પોતે કોઈ ભૂલ કરી રહ્યો હોય 
ત્યારે અલ્લાહતઆલા ગેબી મદદ વડે તેને બચાવવાની વ્યવસ્થા કરી દે. આવો ઉચ્ચ દરજ્જો માત્ર એ જ લોકોને 
મળતો હોય છે જે લોકો તેમના કાર્યો દ્રારા મોટીમોટી અજમાયશોમાં “મુહસિન” હોવાનું સાબિત કરી ચુક્યાં 
હોય. જો કે હઝરત યૂસુફ અ.સ. જ્ઞાની હતાં, પોતે ખૂબ જ બુદ્ધિપૂર્વક કામ કરતા હતાં, તેમ છતાં આ પ્રસંગે 
તેમના જ્ઞાનમાં એક કચાશ રહી ગઈ અને તેને એ હસ્તીએ પૂરી કરી દીધી જે કોઈ પણ જ્ઞાની કરતાં ઉચ્ચતર છે. 

અહીં કેટલીક વાતોની વધુ સ્પષ્ટતા કરવાની જરૂર છે જે અંગે અમે સંક્ષિપ્તમાં વાત કરીશું: 


૧ર. સરઃ યસક તકહીમલકઅનિ ર 
૬૫ દષ્ષ્ઝ ૧૭૩ ૧૨૦૩ 


(૧) સામાન્ય રીતે આ આયતનો અનુવાદ આવો કરવામાં આવે છે કે “યૂસુફ રાજાના કાનૂનની રૂએ 
પોતાના ભાઈને પકડી શકતો ન હતો” . એટલે કે હર્કંપુ/ડટીક ને અનુવાદકો તથા તફસીરકર્તાઓ અસમર્થતાના 
અર્થમાં લે છે, નહીં કે બિનતંદુરસ્ત અથવા અયોગ્યતાના અર્થમાં. પરંતુ પહેલાં તો આ અનુવાદ અને તફસીર 
અરબી રૂઢિપ્રયોગ તથા કુરઆનના ઉપયોગો બન્ને રીતે યોગ્ય નથી. કેમ કે અરબીમાં 4હુછીડ સામાન્ય રીતે 
ક ડાકક. વગેરે અર્થ આવે છે, અને કુર્બાનમાં પણ મોટાભાગે આ જ અર્થમાં આવે છે. 
દા.ત હ્ટશઇહછાદ ઝગ્ાઇ4હણપ ડી હા [ઈહછ્ીડ પ #ડક્કહાકાહટીડ 
પહ ઘહઈપ-ડદ ડાઈ દળકઞકઝડઇશાહટઇ. ડડકઝાઇહઇટઈ ડટ) 
બીજું, જો આનો એ અર્થ કરવામાં આવે જે અનુવાદકો અને તફસીરકર્તાઓ સામાન્ય રીતે કરે છે તો વાત સાવ 
નિરર્થક બની જાય છે. રાજાના કાનૂનમાં ચોરને નહીં પકડી શકવાનું આખરે શું કારણ હોઈ શકે? શું દુનિયામાં 
કયારેય કોઈ એવું રાજય પણ રહ્યું છે જેનો કાનૂન ચૌરની ધરપકડ કરવાની પરવાનગી આપતો ન હોય? 

(ર) અલ્લાહતઆલાએ રાજાના કાનૂન માટે “ડા હ્ટ-” ના શબ્દોનો ઉપયોગ કરીને પોતે એ અર્થની 
તરફ ઇશારો કરી દીધો છે જેડકીંડહર્ટ્ટીડ#- માંથી લેવાવો જોઈએ. દેખીતું છે કે અલ્લાહનો પયગમ્બર ધરતી ઉપર 
“હડ ” (અલ્લાહનો દીન) લાગુ કરવા માટે નિમાયો હતો નહીં કે “યા, હ્ટ-'' (રાજાનો દીન) લાગુ કરવા 
માટે. જો સંજોગોની લાચારીના કારણે તેના રાજયમાં એ વખતે પૂરી રીતે રાજાના દીનની જગ્યાએ અલ્લાહનો દીન 
લાગુ કરી શકાયો ન હતો તો પણ ઓછામાં ઓછું પયગમ્બરનું પોતાનું કામ તો આ ન હતું કે પોતે એક વ્યકિતગત 
મામલામાં રાજાના દીન ઉપર અમલ કરે. એટલા માટે હઝરત યૂસુફ અ.સ. દ્વારા રાજાના દીન અનુસાર પોતાના 
ભાઈની ધરપકડ ન કરવી આ કારણે ન હતું કે રાજાના દીનમાં આવું કરવા માટે ગુંજાશ ન હતી બલકે આનું 
એકમાત્ર કારણ આ હતું કે પયગમ્બર હોવાની હેસિયતથી પોતાના વ્યકિતગત મામલામાં અલ્લાહના દીન ઉપર 
અમલ કરવાની તેમની ફરજ હતી અને રાજાના દીન ઉપર અમલ કરવાનું તેમના માટે તદ્દન અયોગ્ય હતું. 

(૩) દેશનો કાનૂન ([-0/ ૦/110 1-10) માટે “દીન” શબ્દનો ઉપયોગ કરીને અલ્લાહતઆલાએ 
દીનના અર્થનું ક્ષેત્ર પૂરી રીતે સ્પષ્ટ કરી દીધુ છે. આનાથી એ લોકોના દીનના ખ્યાલનું મૂળ કપાઈ જાય છે જે 
લોકો નબીઓ અ.સ.ના સંદેશને માત્ર સામાન્ય ધાર્મિક અર્થમાં એક અલ્લાહની પૃજા કરાવવા તેમજ ફકત થોડી 
ધાર્મિક વિધિઓ અને આસ્થાઓનું પાલન કરાવી લેવા સુધી મર્યાદિત માને છે, અને એમ માને છે કે માનવીય 
સંસ્કૃતિ, રાજનીતિ, અર્થવ્યવસ્થા, અદાલત, કાયદો તથા આવાં જ બીજા દુનિયાના કામોનો કોઈ સંબંધ 
દીન સાથે નથી, અથવા જો હોય તો પણ આ કામો વિષે દીનના આદેશો ફકત સ્વૈચિછક ભલામણો છે જેમની 
ઉપર જો અમલ કરવામાં આવે તો સારૂં છે નહીં તો મનુષ્ય માટે પોતાના બનાવેલા કાયદા-કાનૂન સ્વીકારી 
લેવામાં પણ કોઈ વાંધો નથી. આ તદ્ન ગુમરાહી ભરેલો દીનનો ખ્યાલ છે જે અંગે ઘણાં લાંબા સમયથી 
મુસલમાનોમાં ચર્ચા ચાલી રહી છે જે મોટાભાગે મુસલમાનોને ઇસ્લામી જીવનવ્યવસ્થાની સ્થાપના માટે પ્રયત્ન 
કરવા તરફથી ગફલતમાં મૂકી રાખવા માટે જવાબદાર છે, જેના કારણે મુસલમાનો કુફ્ર અને અજ્ઞાનની 
જીવનવ્યવસ્થા ઉપર રાજી જ નથી બલકે એક નબીની સુન્નત માનીને આ વ્યવસ્થાના હાથા બનવા માટે અને તેને 
પોતે ચલાવવા માટે પણ તેયાર થઈ ગયાં આ આયતની રૂએ તદ્દન ખોટું પૂરવાર થાય છે. અહીં અલ્લાહતઆલા 
સ્પષ્ટ રીતે જણાવી રહ્યો છે કે જેવી રીતે નમાઝ, રોઝા અને હજ્જ દીન છે એવી જ રીતે એ કાનૂન પણ દીન છે 
જેની ઉપર સમાજની વ્યવસ્થા તથા દેશની વ્યવસ્થા ચલાવવામાં આવે છે. એટલા માટે &%૭%દ્રાહજહટ)હી 
અને કહ 5 ડઝદ્રદહૃરફ૭ વગેરે આયતોમાં જે દીનના અનુસરણની માગણી કરવામાં આવી 
છે તેનો આશય ફક્ત નમાઝ, રોઝા જ નથી બલકે ઇસ્લામની સામાજિક વ્યવસ્થા પણ છે જેનાથી દૂર જઈને અન્ય 


૧ર. સરઃ યસક તકહીમલકઅનિ ર 
૬૫ દષ્ષ્ઝ ૧» ૧૨૦૩ 


૬૬-૮૮ 7#તડૂ૮ 2 ?% તુરત? 


ઝા ઝક છ કર 
હઈછઈઉડ્ઝક્કહડ-ટહક- 


જે દરેક જ્ઞાની કરતાં ચઢિયાતો છે. 

એ ભાઈઓએ કહ્યું “આ ચોરી કરે તો કોઈ આશ્ચર્યની વાત પણ નથી, આની પહેલાં આનો 
ભાઈ (યૂસુફ) પણ ચોરી કરી ચુક્યો છે.””*' યૂસુક તેમની આ વાત સાંભળીને ગળી ગયો, હકીકત 
તેમની સમક્ષ ખોલી નહીં બસ (મનોમન) આટલું કહીને અટકી ગયો 


વ્યવસ્થાનું અનુસરણ ખુદાને ત્યાં કદાપિ સ્વીકાર્યબની શકતું નથી. 

(૪) આ સવાલ કરી શકાય કે આનાથી ઓછામાં ઓછું એટલું તો પુરવાર થાય છે કે એ વખત સુધી 
મિસ્નના રાજયમાં “રાજાનો કાયદો” જ અમલમાં હતો. હવે જયારે આ રાજયના સર્વોચ્ચ સત્તાધારી હઝરત 
યૂસુફ અ.સ.જ હતાં, જેમ કે તમે પોતે અગાઉ સાબિત કરી ગયાં છો, તો આના ઉપરથી ફરજિયાત રીતે માનવું 
પડે કે હઝરત યૂસુફ અ.સ. , ખુદાના પયગમ્બર, ખુદ પોતાના હાથે દેશમાં “રાજાનો કાયદો” અમલી બનાવી 
રહ્યા હતાં. આના પછી જો પોતાના વ્યકિતગત મામલામાં હઝરત યૂસુક અ.સ.એ “રાજાના કાયદા”ની 
જગ્યાએ ઇબ્રાહીમી શરીઅતના કાનૂન ઉપર અમલ કર્યો તો પણ તેનાથી શું ફક પડી ગયો? આનો જવાબ આ છે 
કે, હઝરત યૂસુક અ.સ. અલ્લાહના કાનૂનને અમલી બનાવવા માટે જ નીમવામાં આવ્યા હતાં અને આ જ 
તેમની પયગમ્બરીનું મુખ્ય કાર્ય તથા તેમના રાજયનો ઉદ્દેશ્ય હતો, પરંતુ કોઈ પણ દેશનું તંત્ર વ્વવહારમાં એક 
દિવસમાં બદલાઈ જતું નથી. આજે જો કોઈ દેશ સંપૂર્ણપણે આપણા તાબા હેઠળ હોય અને આપણે તેમાં ઇસ્લામી 
વ્યવસ્થા કાયમ કરવા માટે શુદ્ધ દાનતથી જ તેનો વહીવટ આપણા હાથમાં લઈ લઈએ તો પણ તેની સાંસ્કૃતિક 
વ્યવસ્થા, આર્થિક વ્યવસ્થા, રાજકીય વ્યવસ્થા તેમજ અદાલતી અને કાનૂની વ્યવસ્થાને વ્યવહારમાં બદલતાં 
બદલતાં વર્ષો લાગી જશે અને અમુક સમયગાળા સુધી આપણને આપણી વ્યવસ્થામાં પણ ભૂતપૂર્વ કાયદાઓને 
જાળવી રાખવાં પડશે. શું ઇતિહાસ આના માટે સાક્ષી નથી કે ખુદ નબી સ.અ.વ.ને પણ અરબસ્તાનની 
જીવનવ્યવસ્થામાં સંપૂર્ણ ઇસ્લામી ક્રાંતિ લાવવા માટે ૯-૧૦ વર્ષ લાગ્યા હતાં ? આ સમય દરમ્યાન અંતિમ 
નબીના પોતાના રાજયમાં થોડાક વર્ષો સુધી દારૂ ગળાતો રહ્યો, વ્યાજની લેવડ-દેવડ થતી રહી, વારસાનો 
અજ્ઞાનકાળનો કાયદો ચાલુ રહ્યો, લગ્ન અને છૂટાછેડાના જૂનાં કાયદા ચાલુ રહ્યાં, ખોટા સોદાઓના ઘણાં 
સ્વરૂપો અમલમાં રહ્યાં, અને ઇસ્લામી દીવાની અને ફોજદારી કાયદાઓ પણ પહેલા દિવસથી જ સંપૂર્ણપણે 
અમલી ન બન્યાં. તેથી જો હઝરત યૂસુફ અ.સ.ના રાજયમાં શરૂઆતના ૯-૧૦ વર્ષ સુધી અગાઉના મિસ્ની 
રાજાના અમુક કાયદાઓ ચાલતા રહ્યાં હોય તો તેમાં આશ્ચર્યની વાત કયાં છે અને આમાંથી આ દલીલ કેવી રીતે 
નીકળે છે કે ખુદાનો પયગમ્બર મિસ્નમાં ખુદાના કાનૂનને નહીં બલકે રાજાના કાનૂનને અમલી બનાવવા માટે 
નિમાયેલો હતો અને જયારે દેશમાં રાજાનો કાનૂન ચાલી જ રહ્યો હતો ત્યારે હઝરત યૂસુફ અ.સ.ની પોતાની 
જાત માટે તેની ઉપર અમલ કરવો કેમ શોભનીય ન હતું. તો આ સવાલ પણ નબી સ.અ.વ. ની પદ્ધતિ ઉપર 
વિચાર કરવાથી સહેલાઈથી ઉકલી જાય છે. નબી સ.અ.વ.ના રાજયના શરૂઆતના ગાળામાં જયાં સુધી 
ઇસ્લામી કાયદાઓ લાગુ થયા ન હતાં, લોકો જૂની રીતો પ્રમાણે દારૂ પીતા રહ્યાં. પરંતુ શું નબી સ.અ.વ.એ પણ 


૧ર. સરઃ યસક તકહીમલકઅનિ ર 
૬૫ દષ્ષ્ઝ ૧૩ ૧૨૦૩ 


દદ ઈ્કપ;ડટ શ નઈ નિ૪૧ કદી 
ત્ય જ ₹£ ૮229 ઉ ન ન 
વ્દ્ર્ જડી હહ ડઝ પાઈ દઈ કડ 


૭૦ જ 


72 ર« કન 
ફ્રે મિ 


૮% ૮૮ ત ૭522 7 17 

જ ધઇ॥કજ જ્‌ 

હાઇ સ. 

1ન વ્ન્ર તિ વિત/ 7 « દ્ર 

ક કક ક્ર 

& ઠપ તડ છક “2૯72 

કે “ઘણાં જ દુષ્ટ છો તમે લોકો, (મારા મોઢામોઢ મારી ઉપર) જે આક્ષેપ તમે કરી રહ્યાં છો તેની 
હકીકત અલ્લાહ સારી રીતે જાણે છે.” 

તેમણે કહ્યું “હે સત્તાધારી અમલદાર (અઝીઝ “), આનો બાપ ઘણો વૃદ્ધ માણસ છે, આની 

જગ્યાએ આપ અમારામાંથી કોઈને રાખી લો, અમે આપને ઘણો ભલો માણસ જોઈએ છીએ.” 

યૂસુર્ફ કહ્યું “અલ્લાહની પનાહ, બીજા કોઈ માણસને અમે કેવી રીતે રાખી શકીએ. જેની પાસેથી 

અમને અમારો માલ જડયો છે“ તેને છોડીને બીજાને રાખીશું તો અમે જાલિમ હોઈશું.” (રુકૂઅ ૯) 


દ્વ 


દારૂ પીધો? લોકો વ્યાજની આપ-લે કરતા હતાં, પરંતુ શું નબી સ.અ.વ.એ પણ વ્યાજુકી લેવડ-દેવડ કરી? લોકો 
કરાર આધારિત લગ્નો કરતા રહ્યાં અને બે બહેનોને એક જ સાથે લગ્નબંધનમાં રાખતા રહ્યાં, પરંતુ શું નબી 
સ.અ.વ.એ પણ આવું કર્યું? આના ઉપરથી જણાય છે કે ઇસ્લામનો સંદેશ આપનારની વ્યાવહારિક 
મજબૂરીઓના કારણે ઇસ્લામી કાયદાઓને અમલમાં મૂકવામાં તબક્કાવાર અમલ કરવો બીજી વસ્તુ છે અને 
તેના પોતાના દ્વારા આ તબક્કાઓ દરમ્યાન અજ્ઞાનતાની પદ્ધતિઓ ઉપર અમલ કરવો બીજી વસ્તુ. 
તબક્કાવારની છૂટછાટો બીજા લોકો માટે છે. ઇસ્લામી સંદેશ તરફ બોલાવનારનું આ કામ નથી કે પોતે એ 
પદ્ધતિઓમાંથી કોઈની ઉપર અમલ કરે જેને નાબૂદ કરવા માટે તે નિમાયો છે. 

(૬૧) આ તેમણે પોતાનો ડર દૂર કરવા માટે કહ્યું. પહેલાં બોલી ગયા હતાં કે અમે લોકો ચોર નથી. હવે 
જયારે જોયું કે માલ તેમના ભાઈના કોથળામાંથી મળી આવ્યો છે ત્યારે તરત જ એક ખોટી વાત ઉપજાવી કાઢીને 
તેમની જાતને એ ભાઈથી અલગ કરી લીધાં અને તેની સાથે તેના પહેલા ભાઈને પણ સંડોવી દીધો. આના ઉપરથી 
ખ્યાલ આવે છે કે હઝરત યૂસુફ અ.સ.ની ગેરહાજરીમાં બિનયમીનની સાથે આ ભાઈઓનો કેવો વ્યવહાર રહ્યો 
હશે અને કયા કારણસર તેની અને હઝરત યૂસુફ અ.સ.ની આ ઇચ્છા હશે કે તે તેમની સાથે ન જાય. 

(૬૨) અહીં શબ્દ (અઝીઝ) %ક5 જે હઝરત યૂસુફ અ.સ. માટે વાપરવામાં આવ્યો છે માત્ર તેના 
કારણે જ તફસીરક્તાઓએ અનુમાન કરી લીધું કે હઝરત યૂસુફ અ.સ.ને એ જ હોદ્દા ઉપર નીમવામાં આવ્યા 
હતાં જેની ઉપર આ પહેલાં ઝુલેખાનો પતિ નિમાયેલો હતો . બીજું, આના ઉપર આગળ કલ્પનાની ઇમારત રચી 
દેવામાં આવી કે અગાઉનો અઝીઝ મરી ગયો હતો, હઝરત યૂસુફ અ.સ.ને તેની જગ્યાએ નીમવામાં આવ્યાં, 
સુલેખા ચમત્કારી રીતે ફરીથી યુવાન થઈ ગઈ, અને મિન્નના રાજાએ તેની સાથે હઝરત યૂસુફ અ.સ.ના લગ્ન 


દ. 


કરાવી દીધાં. હદ તો આ છે કે મિલનની રાત્રે હઝરત યૂસુફ અ.સ. અને ઝુલેખા વચ્ચે જે વાતો થઈ તે પણ કોઈ 


૧ર. સરઃ યસક તકહીમલકઅનિ ર 
જે દષ્ષ્ઝ ૧» ૧૨૦૩ 


ત779૬6:?જ ?229 « ર્‌ત્.(# 7૬977૮29 .97€૮2),[(૮7 
ક્ન્જઝા.“ઝ્ઝઈઈક્કઇ્ડવગાડડ 


ન 
7 »8544 7 |.7૫0#:&*2% 9%7/#.727 7૮27૮282 [1 
ફ્ક ક ધ્ર ફ્્જફ્જ ક ફર ફ્જ ધ 
ઇડ વિઈ 5 16 59% ઊન ધ છા 
, 
2#જ્‌7ઝુજળ સ૮?2 27 42૮?, 4:97? «2 
30૬ૃડકફહ્ક૦%દ-રહ્ક 
2222૮ 92971 ૪2 ? 7/9? ત?₹29૮ ૪2 
9955 5 હ ્ડ)૦૯ઝ ઝૂ 
«42 દિવિ ૪1 કિ 2 35૬44 હદ્રર 0 £ ૬૮6% 
ક ક શ 45૨૬ શિ ક 1 
૭146595 -શ44“ઉત્ઝ્ડક્ાહ ૬ 
જ્યારે તેઓ યૂસુફથી નિરાશ થઈ ગયાં ત્યારે એક ખૂણામાં જઈને અંદરોઅંદર સલાહ 
કરવા માંડયાં. તેમનામાં જે સોથી મોટો હતો તે બોલ્યો “તમે જાણતાં નથી કે તમારા પિતા તમારી 
પાસેથી અલ્લાહના નામે શું વચન લઈ ચુક્યાં છે અને આ પહેલાં યૂસુફના મામલામાં જે જુલમ તમે 
કરી ચૂક્યાં છો તે પણ તમને ખબર છે. હવે હું તો અહીંથી કદાપિ જઈશ નહીં જ્યાં સુધી મારા પિતા 


મનેપરવાનગી ન આપે, અથવા પછી અલ્લાહ જ મારા માટે કોઈ ફેંસલો કરી દે કેમકે તે સૌથી સારો 


ઉ ૬” 


ફેંસલો કરનાર છે. તમે જઈને તમારા પિતાને કહો કે “પિતાજી, આપના પુત્રે ચોરી કરી છે. અમે તેને 
ચોરી કરતાં જોયો નથી, અમને જે કંઈ ખબર પડી છે બસ એ જ અમે કહી રહ્યાં છીએ, અને ગેબની 


માધ્યમ વડે આપણા તફસીરકત ઓ સુધી પહોંચી ગઈ. જો કે આ તમામ વાતો નર્યી અંધશ્રદ્ધા છે. “અઝીઝ' શબ્દ 
વિષે અમે અગાઉ જણાવી ગયાં છીએ કે મિસ્નમાં આ કોઈ ખાસ હોદ્દાનું નામ ન હતું પરંતુ ફકત “સત્તા 
ધરાવનાર”ના અર્થમાં ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. લગભગ મિસ્નમાં મોટા લોકો માટે આ પ્રકારનો કોઈ શબ્દ 
ખાસ રીતે બોલવામાં આવતો હતો જેવી રીતે આપણા દેશમાં “સરકાર” શબ્દ બોલવામાં આવે છે. આનો જ 
અનુવાદ કુર્અાનમાં “અઝીઝ” કરવામાં આવ્યો છે. હવે ઝુલેખા અને હઝરત યૂસુફના લગ્નની વાત કરીએ તો 
વાતનો આધાર ફક્ત આટલો જ છે કે બાઇબલ અને તલમૂદમાં ફૌતીફરઅની પુત્રી આસનાથની સાથે તેમના 
લગ્નની રિવાયત વર્ણવવામાં આવી છે અને ઝુલેખાના પતિનું નામ કૌતીફાર હતું. આ વસ્તુઓ ઇસ્નાઈલી 
રિવાયતોમાંથી નકલ થતી થતી આપણા તફસીરકત ઓ સુધી પહોંચી જેમ કે મૌખિક અફવાઓનો નિયમ છે, 
કૌતીફરઅ સહેલાઈથી ફૌતીફાર બની ગયો, પુત્રીની જગ્યા પત્નીને મળી ગઈ અને પત્ની કોઈ પણ સંજોગોમાં 
ઝુલેખા જ હતી. એટલા માટે તેની સાથે હઝરત યૂસુફ અ.સ.ના લગ્ન કરાવવા માટે ફૌતીફારને મારી નાખવામાં 
આવ્યો, અને આવી રીતે “યૂસુફ સુલેખા” ની વાર્તાપૂર્ણથઈ ગઈ. 

(€૩) અત્રે જે સાવચેતી રાખવામાં આવી છે તે જુઓ કે તેઓ “ચોર” કહેતાં નથી પરંતુ ફકત આટલું જ 
કહે છે કે “જેની પાસેથી અમે અમારો માલ મેળવ્યો છે” આને જ શરીઅતની પરિભાષામાં “તૌરિયા” કહે છે 
એટલે કે “હકીકત ઉપર પડદો નાખવો” અથવા “સાચી ઘટનાને છૂપાવવી .”' જયારે કોઈ જુલમનો ભોગ બનેલા 


માણસને અત્યાચારીથી બચાવવા અથવા કોઈ મોટા જાલિમને નાબૂદ કરવાનો રસ્તો આના સિવાય કંઈ ન હોય કે 


તકક 55૦૯કડુ્ડ્ક 
44૦%૮૪૦૯ ઉડ ક 
કડડડાતક- ડઝન કૉ 
હઉ ૬૭5૬૦ ઝદ ડાકક 
કાણા ૪ સઝા પિ 
લ તન્તકમડ ૭26%ક 


દેખરેખ તો અમે કરી શકતા ન હતાં. આપ એ વસ્તીના લોકોને પૂછી લો જ્યાં અમે હતાં. એ 
કાફલાનેપૂછી લો જેની સાથે અમે આવ્યાં છીએ. અમે અમારી વાતમાં તદ્દન સાચા છીએ.” 

પિતાએ આ વાત સાંભળીને કહ્યું “હકીકતમાં તમારા મને તમારા માટે એક બીજી મોટી 
વાતને સહેલી બનાવી દીધી.“ સારું, આના માટે પણ ધીરજ રાખીશ અને સારી રીતે રાખીશ. દૂર 
નથી કે અલ્લાહ એ સૌને મારી સાથે મેળવી આપે, તે બધું જ જાણે છે અને તેના બધાં કામ ડહાપણ 
ઉપર આધારિત છે.”' પછી તે તેમના તરફથી મોઢું ફેરવીને બેસી ગયો અને કહેવા લાગ્યો કે “હાય 
યૂસુફ!''---તેમનોમન દુઃખથી ઓગળી રહ્યો હતો અને તેની આંખો સફેદપડી ગઈ હતી--- 
પુત્રોએ કહ્યું “અલ્લાહના સોગંદ ! આપ તો બસ યૂસુફને જ યાદ કર્યે જાઓ છો, સ્થિતિ આ આવી 
ગઈ છે કે તેના દુઃખમાં તમે તમારી જાતને ઓગાળી નાખશો અથવા તમારો જીવ લઈ લેશો.” તેણે 
કહ્યું “હું મારીપરેશાની અને મારા દુઃખની 


થોડુંક સચ્ચાઈ વિરૂદ્ધ બોલવામાં આવે અથવા ઢકીક્તની વિરૂદ્ધ કોઈ બહાનું કરવામાં આવે, તો આવી 
પરિસ્થિતિમાં એક સંયમી માણસ સાવ જુઠ્ઠું બોલવાથી દૂર રહીને આવી વાત કહેવાનો અથવા આવી યુકિત 
કરવાનો પ્રયાસ કરશે જેનાથી સચ્ચાઈને છૂપાવીને બૂરાઈને નાબૂદ કરી શકાય. આવું કરવું શરીઅત તથા 
નીતિમત્તામાં કાયદેસર છે, શરત માત્ર આટલી છે કે કામ કાઢવા માટે આવું કરવામાં ન આવે પરંતુ કોઈ મોટા 
દૂષણને દૂર કરવા માટેનો આશય હોય. હવે જુઓ કે આ સમગ્ર મામલામાં હઝરત યૂસુફ અ.સ.એ કેવી રીતે 
કાયદેસર રીતે તૌરિયાની શરતો પૂરી કરી છે. ભાઈની સંમતિથી તેના સામાનમાં માપિયું મૂકી દીધું પરંતુ નોકરોને 


૧ર. સરઃ યસક તકહીમલકઅનિ ર 
૬૫ દષ્ષ્ઝ ૧૩ ૧૨૦૩ 


27242,જ6મ271 -97792૮4.747[(7 ઈ 7 »727%4 % 
925316૦9 ૯૪#ઝ »૫૦%હ ઝકડ્રઇહા 

ન કઝ પદ્ધવત 7-7 2,772 ૮7252 - ક» «47૮% 
“છટ ઈડડડ્કાક-૭મ્ન્ક્ 


કન 


તત્ત 27,'”;, 22૮2?,૪ હ કે «“2-7.7/% 
૧45૦૯૭૩૭ 815) છડ ૬૫% 
“2 &- રટ 97.૮. .--»292 27 £7, 2 તુ 272,૨૮2 
પડ ડાઉદડઇડડ ડાણ કઉડડઝદાડડ 


૨૨ ફક ફ્જ 


5 “જ કક 
ફર 
૯-૫4૫-22 “2૭%. 
2£?,7 


«292 222૮7? 2૮ રદ _ 79,97૮? * 2771 
ઈ“ ગ. ક૯-૭૯૬૦૯૭૭ાઈક્વ્મ 
1 £શ% ૮% રઇ: ઉ. ૮%. 27% 2.7 
“#-““*હડડદ*₹૦૯૭-ક-.૭2%-્કા2 


ફરિયાદ અલ્લાહ સિવાય કોઈને કરતો નથી, અને અલ્લાહથી જેવો હું વાકેફ છું તમે નથી. મારા 
પુત્રો, જઈને યૂસુફ અને તેના ભાઈની શોધખોળ કરો, અલ્લાહની કૃપાથી નિરાશ ન થાઓ, તેની 
કુપાથી તો માત્ર કાફિરો જ નિરાશ થતાં હોય છે.” 

જ્યારે આ લોકો મિસ્ર જઈને યૂસુફના હજૂરમાં દાખલ થયાં ત્યારે તેમણે અરજ કરી કે “હે 
સત્તાધારી સરદાર ! અમે અને અમારા બાળબચ્ચાં સખત મુસીબતમાં મૂકાયેલાં છીએ, અને અમે 
મામુલી મૂડી લઈને આવ્યાં છીએ, આપ અમને પૂરેપૂરું અનાજ આપો અને અમને દાન આપો,” 
અલ્લાહ દાન કરનારાઓને બદલો આપે છે.”' (આ સાંભળીને યૂસુફથી રહેવાયું નહીં) તેણે કહ્યું 
“તમને કંઈ આની પણ ખબર છે કે તમે યૂસુક અને તેના ભાઈની સાથે શું શું કર્યું હતું જ્યારે તમે 


દ 


અણસમજ હતાં?” તેઓ ચોકીને બોલ્યાં “હેં! શું તમે યૂસુફ છો ?”” તેણે કહ્યું “હા, 


ક ક. 


કહ્યું નહીં કે તેની ઉપર ચોરીનો આરોપ મૂકો. પછી જયારે સરકારી નોકરો ચોરીના આરોપ હેઠળ આ લોકોને 
પકડીને લાવ્યાં ત્યારે ચુપચાપ ઊભા થઈને જડતી લીધી. પછી જયારે આ ભાઈઓએ કહ્યું કે બિનયમીનની જગ્યાએ 
અમારામાંથી કોઈને રાખી લો તો તેના જવાબમાં પણ તેમની જ વાત તેમને પાછી વાળી દીધી કે તમારો પોતાનો 


હુકમ આ હતો કે જેના સામાનમાંથી તમારો માલ નીકળે તેને જ રાખી લેવામાં આવે તેથી હવે જ્યારે તમારી સામે જ 


ધ ક કા 


બિનયમીનના સામાનમાંથી અમારો માલ નીકળ્યો છે અને તેને જ અમે રાખી લઈએ છીએ, બીજાને તેની જગ્યાએ 
કેવી રીતે રાખી શકીએ? આ પ્રકારના તૌરિયાના ઉદાહરણો ખુદ નબી સ.અ.વ.ની લડાઈઓમાં પણ મળે છે અને 


દિ ઝી 


કોઈ દલીલ વડે આને નેતિક રીતે ખરાબ કહી શકાય તેમ નથી. 


હડ જ ત (61556૪ 

ક હઝઉન્યા &ાદકંઝડહા દ 
લાન ઝા 28 હી 
કડ) ૦ ક 58402 ક* 
0954042380 ઝે) 


હ ક 2 227 7.૬ ૮9 ૮29722 
હરા શ્ર ઝક ડકેવ્રન | ઝડ 
”7 1 ૮2 2૮7 (22૦22 *# 9 -- 
ધ *૬- 


છી) દ્ર ।&૩૦છ૭પ્ડ* ઝં 65 ટ) પ્રક 


હું યૂસુક છું અને આ મારો ભાઈ છે. અલ્લાહે અમારી ઉપર ઉપકાર કર્યો. હકીકત આ છે કે જો કોઈ 
સંયમ અને ધીરજ રાખે તો અલ્લાહને ત્યાં આવા સદાચારી લોકોનું વળતર એળે જતું નથી.” 
તેમણે કહ્યું, “અલ્લાહના સોગંદ, અલ્લાહે તમને અમારી ઉપર શ્રેષ્ઠતા આપી અને ખરેખર અમે 
કસૂરવાર હતાં.'' તેણે જવાબ આપ્યો “આજે તમારી ઉપર કોઈ પકડ નથી, અલ્લાહ તમને માફ 
કરે, તે સૌથી મોટો દયા કરનાર છે. જાઓ, મારું આ ખમીસ લઈ જાઓ અને મારા પિતાના મો 
ઉપર નાખી દો, તેમની દષ્ટિ પાછી આવી જશે, અને તમારા બધાં બાળબચ્ચાંને મારી પાસે લઈ 
આવો.” (રુકૂઅ ૧૦) 
જ્યારે આ કાફલો (મિસથી) રવાના થયો ત્યારે તેમના પિતાએ (કિન્‌આનમાં) કહયું “હું 
યૂસુફની મહેક અનુભવી રહ્યો છું,““ તમે લોકો ક્યાંક આ કહેવા ન લાગો કે ઘડપણમાં મારી બુદ્ધિ 
મારી ગઈ છે.” ઘરના લોકો બોલ્યાં, “અલ્લાહના સોગંદ ! હજી પણ આપ 


(૬૪) એટલે કે તમારા મતે આ માની લેવાનું ખૂબ જ સહેલું છે કે મારો પુત્ર, જેના સારા ચારિત્ર્યથી હું 
સારી પેઠે વાકેફ છું, એક માપિયાની ચોરી કરી શકે છે. અગાઉ તમારા માટે તમારા એક ભાઈને જાણીજોઈને ગુમ 
કરી દેવો અને તેના ખમીસ ઉપર બનાવટી લોહી લગાડીને આવવું ખૂબ સહેલું બની ગયું હતું. હવે એક બીજા 
ભાઈને ખરેખર ચોર માની લેવો અને આવીને મને તેના સમાચાર આપવાનું પણ એવી જ રીતે સહેલું બની ગયું. 

(૬૫) એટલે કે અમારી આ વિનંતીને ધ્યાનમાં લઈને જે કંઈ આપ અમને આપશો તે એક રીતે આપના 
તરફથી દાન હશે. આ અનાજની કિંમત પેટે જે મૂડી અમે આપી રહ્યાં છીએ તે તો નિઃશંકપણે પૂરતી નથી કે 


૧ર. સરઃ યસક તકહીમલકઅનિ ર 
જે દષ્ષ્ઝ ૧» ૧૨૦૩ 


તિન કાઇઈ ળતા ડી 
કકે #/“ત 7-/- 429 2 જ 
હક 5 કાહદવક્કગ્ઈઉશ્ઝ્ટક 
7૪, 25ેત્ત 792778 હ 
6 %ઉ૦ ૭% 
ક ડુ ધ 
ક્વબવટ- 5 
227-તત 


હ #520 ડઝ) 


99૬૭ 


આપની એ જ જૂની ઘેલછામાં પડેલાં છો. 


ન 


પછી જ્યારે ખુશખબર લાવનાર આવ્યો ત્યારે તેણે યૂસુફનું ખમીસ યાકૂબના મો ઉપર 
નાખી દીધું અને એકાએક તેની દષ્ટિ પાછી આવી ગઈ. ત્યારે તેણે કહ્યું “હું તમને કહેતો ન હતો રહું 
અલ્લાહ તરફથી એ બધું જાણું છું જે તમે નથી જાણતાં.'' બધાં બોલી ઊઠયાં “પિતાજી, આપ 
આમારા ગુનાઓની માફી માટે દુઆ કરો, ખરેખર અમે કસૂરવાર હતાં.”' તેણે કહ્યું “હું મારા 


માલિકને તમારા માટે માફીની વિનંતી કરીશ, તે મોટો માફ કરનાર અને દયાળુ છે.” 
પછી જ્યારે આ લોકો યૂસુકની પાસે પહોંચ્યાં“ ત્યારે તેણે તેના માતાપિતાને પોતાની સાથે 


બેસાડી લીધાં“અને (તેના 
એટલા પ્રમાણમાં અનાજ અમને આપવામાં આવે જે અમારી જરૂરિયાત માટે પૂરતું હોય. 

(૬૬) આના ઉપરથી નબીઓ અ.સ.ની અસાધારણ શકિતઓનો ખ્યાલ આવે છે કે હજુ કાફલો હઝરત 
યૂસુફ અ.સ.નું ખમીસ લઈને મિસ્નથી રવાના થયો છે ત્યાં તો સેંકડો માઇલ દૂર હઝરત યાકૂબ અ.સ.તેની મહેક 
પામી જાય છે. પરંતુ આના જ ઉપરથી આ પણ જણાય છે કે નબીઓ અ.સ.ની આ શકિતઓ તેમની કોઈ 
આગવી શકિતઓ ન હતી બલકે અલ્લાહની બક્ષીસ દ્વારા તેમને મળેલી હતી અને અલ્લાહ જયારે અને જેટલા 
પ્રમાણમાં ઈચ્છતો હતો તેમને ઉપયોગ કરવાની તક આપતો હતો. હઝરત યૂસુફ અ.સ. વર્ષો સુધી મિસ્નમાં રહ્યાં 
અને ક્યારેય હઝરત યાકુબ અ.સ.ને તેમની મહેક ન આવી પરંતુ હવે અચાનક જ તેમની સમજશ કેત એટલી 
તીત્રબની ગઈ કે હજુતેમનું ખમીસ મિસ્નથી નીકળ્યું છે અને ત્યાં તેમની મહેક આવવાની શરૂ થઈ ગઈ. 

અહીં આ ઉલ્લેખ કરવો પણ રસપ્રદ રહેશે કે એક તરફ કુર્અાન હઝરત યાકૂબ અ.સ.ને આવી પયગમ્બરી 
શાનમાં રજૂ કરી રહ્યો છે અને બીજી તરફ બનીઇસ્નાઈલ તેમને એવા રંગમાં દેખાડે છે કે જાણે તે અરબસ્તાનનો 
કોઈ સામાન્ય ગામઠી માણસ હોય. બાઇબલ જણાવે છે કે જયારે પુત્રોએ આવીને સમાચાર આપ્યાં કે “યૂસુફ 
અત્યાર સુધી જીવતો છે અને તે જ સમગ્ર મિસ્નના દેશનો શાસક છે ત્યારે યાકૂબના દિલને ધક્કો લાગ્યો કેમ કે તેણે 
તેનો વિશ્વાસ ન કર્યો. . ... અને જયારે તેમના પિતા યાકૂબે એ ગાડીઓ જોઈ લીધી જે યૂસુફે તેમને લાવવા માટે 
મોકલી હતી ત્યારે તેના જીવને હાશ થઈ. (ઉત્પત્તિ,૪૫ઃર૬-૨૪૭) 


૧ર. સરઃ યસક તકહીમલક્અનિ ર 
૬૫ દષ્ષ્ઝ ૧૩ ૧૨૦૩ 


(૬૭) આના ઉપરથી જણાય છે કે સમગ્ર પરિવારમાં હઝરત યૂસુક અ.સ. સિવાય કોઈ પણ તેમના 
પિતાની કદર કરતો ન હતો અને હઝરત યૂસુફ અ.સ.પોતે પણ આ લોકોના માનસિક અને નૈતિક પતનથી ખૂબ 
જ નિરાશ હતાં. ઘરના દીપકનો પ્રકાશ બહાર ફેલાઈ રહ્યો હતો પરંતુ ખુદ ઘરના લોકો અંધારામાં હતાં અને 
તેમની નજરમાં તે એક ઠીકરા કરતાં વધારે ન હતો. કુદરતના આ ઉપહાસનો ઇતિહાસનો મોટાભાગના 
મહાનુભાવોએ સામનો કર્યો છે. 

(૬૮) બાઇબલમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે કુટુંબના બધાં જ માણસો જે એ વખતે મિસ્ન ગયા હતાં, કુલ 
૬૭ હતાં. આ સંખ્યામાં બીજા કુટુંબોની એ છોકરીઓને ગણવામાં આવી નથી જે હઝરત યાકુબ અ.સ.ને ત્યાં 
પરણીને આવેલી હતી. એ વખતે હઝરત યાકૂબ અ.સ.ની ઉંમર ૧૩૦ વર્ષ હતી અને ત્યાર પછી તેઓ મિસ્નમાં 
૧૭ વર્ષસુધી જીવતા રહ્યાં. 

અત્રે એક અભ્યાસુના મગજમાં આ સવાલ ઉત્પન્ન થાય છે કે બનીઇસ્નાઈલ જયારે મિસ્નમાં પ્રવેશ્યાં ત્યારે 
હઝરત યૂસુફ અ.સ. સહિત તેમની સંખ્યા ૬૮ હતી. અને જયારે લગભગ ૫૦૦ વર્ષ પછી તેઓ મિસ્નમાંથી 
નીકળ્યાં ત્યારે તેઓ લાખોની સંખ્યામાં હતાં. બાઇબલમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે નિર્ગમન પછી બીજા વર્ષે 
સીનાના જંગલમાં હઝરત મૂસા અ.સ.એ તેમની જે વસ્તી ગણતરી કરાવી હતી તેમાં ફક્ત યુદ્ધને લાયક 
પુરૂષોની સંખ્યા ૬,૦૩,૫૫૦ હતી. આનો અર્થ આ થયો કે સ્રીઓ, પુરૂષો, બાળકો, બધાં મળીને ઓછામાં 
ઓછા ૨૦ લાખ હશે. શું કોઈ પણ હિસાબે ૫૦૦ વર્ષમાં ૬૮ માણસોની આટલી સંતાન હોઈ શકે? મિસ્નની કુલ 
વસ્તીને એ જમાનામાં ર કરોડ ધારી લઈએ (જે ખરેખર ખૂબ જ અતિશયોકિતભર્યો અંદાજ હશે) તો આનો અર્થ 
આ છે કે માત્ર બનીઇસ્નાઈલ ત્યાં ૧૦ ટકા હતાં. શું એક કુટુંબ ફકત સંતતિ દ્રારા આટલી હદે વધી શકે? આ પ્રશ્ન 
ઉપર વિચાર કરવાથી એક મહત્ત્વની સચ્ચાઈ ખુલે છે. દેખીતું છે કેપ૦૦ વર્ષના ગાળામાં એક કુટુંબ આટલી હદે 
વધી તો ન શકે. પરંતુ બનીઈસ્સાઈલ પયગમ્બરોની સંતાન હતાં. તેમના સરદાર હઝરત યૂસુફ અ.સ., જેમના 
કારણે મિસ્નમાં તેમને સ્થિરતા મળી , પોતે પયગમ્બર હતાં. તેમના પછી ૪-૫ સૈકાઓ સુધી દેશની સત્તા આ જ 
લોકોના હાથમાં રહી. આ સમયગાળામાં જરૂર તેમણે મિસ્તમાં ઇસ્લામનો ભારે પ્રચાર-પ્રસાર કર્યો હશે. 
મિસ્નવાસીઓમાંથી જે લોકોએ ઇસ્લામ અંગીકાર કર્યો હશે તેમનો ધર્મ જ નહીં બલકે તેમની સંસ્કૃતિ અને 
જીવનની સમગ્ર પદ્ધતિ બિનમુસ્લિમ મિસ્ની લોકો કરતાં અલગ અને બનીઇસ્નાઈલ જેવી બની ગઈ હશે. મિસ્ની 
લોકોએ આ તમામને એવી જ રીતે અલગ ગણ્યાં હશે જેવી રીતે ભારતમાં હિંદુઓએ ભારતીય મુસલમાનોને 
અલગ ગણ્યાં. તેમની ઉપર ઇસ્નાઈલી શબ્દ એવી જ રીતે ચોડી દેવામાં આવ્યો હશે જેવી રીતે બિનઆરબ 
મુસલમાનો ઉપર “મોહમેડન” શબ્દ આજે ચોડી દેવામાં આવે છે. અને તેઓ પોતે પણ ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક 
સંબંધો તથા બેટી વ્યવહારના સંબંધોના કારણે બિનમુસ્લિમ મિન્ની લોકોથી અલગ અને બનીઇસ્નાઈલ સાથે 
જોડાઈ ગયાં હશે. આ જ કારણ છે કે જયારે મિસ્નમાં રાષ્ટ્રવાદનું તોફાન ઉદ્ભવ્યું ત્યારે જુલમ માત્ર બનીઇસ્ાાઈલ 
ઉપર જ કરવામાં આવ્યાં નહીં બલકે મિસ્નના મુસલમાનોને પણ તેમની સાથે સરખી રીતે લપેટી લેવામાં આવ્યાં 
અને જયારે બનીઇસ્નાઈલે દેશ છોડ્યો ત્યારે મિન્નના મુસલમાનો પણ તેમની સાથે જ નીકળી ગયાં અને આ 
તમામની ગણના ઇસ્નાઈલી લોકોમાં જ થવા માંડી. 

અમારા આ અનુમાનને સમર્થન બાઇબલના અનેક સંકેતો ઉપરથી મળે છે. દા.ત. “નિર્ગમન” માં જયાં 
બનીઇસ્રાઈલના મિસરમાંથી નીકળવાનો અહેવાલ આપવામાં આવ્યો છે ત્યાં બાઇબલનો લેખક કહે છે કે 
“તેમની સાથે એક મિશ્ર જૂથ પણ ગયું” (૧૨:૩૮) . આવી જ રીતે “ગણતરી” માં તે ફરીથી કહે છે કે “જે મિશ્ર 
જૂથ એ લોકોમાં હતું તે જાતજાતની ઇચ્છાઓ કરવા લાગ્યું” (૧૧:૪) . ત્યાર પછી ધીમે ધીમે આ બિનઇસ્નાઈલી 
મુસલમાનો માટે “અજૂનબી અને પરદેશી” ના શબ્દપ્રયોગોનો ઉપયોગ થવા માંડયો. એટલા માટે તૌરાતમાં 


૧ર. સરઃ યસક તકહીમલકઅનિ ર 
૬૫ દષ્ષ્ઝ ૧» ૧૨૦૩ 


શ વ 
“(229 ક 2 નિ -.-.ત્રક દ! 22૮2 77? 
ઈવ ડર હત ્ફ-કકડ 


તિ 


સૌ પરિવારજનોને) કહ્યું “ચાલો, હવે શહેરમાં ચાલો, અલ્લાહે ઇચ્છયું તો સુખશાંતિથી રહેશો.” 

(શહેરમાં દાખલ થયા પછી) તેણે તેના માતાપિતાને ઊઠાવીને પોતાની પાસે સિંહાસન 
ઉપર બેસાડ્યાં અને બધાં જ અનાયાસે તેની સમક્ષ સિજદામાં ઝૂકી ગયાં.“ યૂસુફે કહ્યું “પિતાજી, 
આ ફલાદેશ છે મારા એ સ્વપ્રનો 
હઝરત મૂસા અ.સ. ને જે હુકમો આપવામાં આવ્યાં તેમાં આપણને આ સ્પષ્ટતા મળે છેઃ 

“તમારા માટે અને એ પરદેશી માટે જે તમારી વચ્ચે રહે છે પેઢી દર પેઢી હંમેશાં એક 

જ કાયદો રહેશે. માલિકની સામે પરદેશીઓ પણ એવાં જ હશે જેવાં તમે છો. તમારા માટે 

અને પરદેશીઓ માટે જે તમારી સાથે રહે છે એક જ કાનૂન અને એક જ કાયદો રહે”. 

(ગણના, ૧૫:૧૫-૧૬) 

“જે માણસ નિર્ભય બનીને ગુના કરે પછી તે દેશી હોય કે પરદેશી તે ખુદાનું અપમાન 

કરે છે. તે માણસને તેના લોકોમાંથી કાપી નાખવામાં આવશે” (ગણના, ૧૫:૩૦). 

“ચાહે ભાઈ-ભાઈનો મામલો હોય કે પરદેશીનો તમે તેમનો ફેસલો ન્યાયપૂર્વક 

કરજો.” (પુનર્નિયમ, ૧:૧૬) 

હવે આ શોધવું ઘણું મુશ્કેલ છે કે ખુદાઈ કિતાબમાં બિનઇસ્નસાઈલીઓ માટે એ મૂળ શબ્દ કયો 
વાપરવામાં આવ્યો હતો જેને અનુવાદકોએ “પરદેશી” બનાવી દીધો . 

(૬૯) તલમૂદમાં લખ્યું છે કે જયારે હઝરત યાકૂબ અ.સ.ના આગમનના સમાચાર પાટનગરમાં 
પહોચ્યાં ત્યારે હઝરત યૂસુફ અ.સ. સરકારના મોટામોટા અમીર-ઉમરાવો અને પદાધિકારીઓ તથા લાવલશ્કર 
લઈને તેમના સ્વાગત માટે નીકળ્યાં અને ભવ્ય સ્વાગત સાથે તેમને શહેરમાં લાવ્યાં. એ દિવસ ત્યાં ઉત્સવનો 
દિવસ હતો. સ્ત્રીઓ , પુરૂષો, બાળકો , બધાં જ આ સરઘસને જોવા માટે એકત્ર થઈ ગયા હતાં અને સમગ્ર દેશમાં 
આનંદની લહેર છવાઈ ગઈ હતી. 

(૭૦) આ શબ્દ ૨૦૭ (સિજદહ)ના કારણે ઘણાં લોકોને ગેરસમજ થઈ છે. એટલે સુધી કે એક જૂથે તો 
આના ઉપરથી દલીલ મેળવીને રાજાઓ અને પીરો માટે “સિજદએ તહેયહ” અને “સિજદએ તાઝીમી”ની 
કાનૂની છૂટ લઈ લીધી છે. બીજાં લોકોને આ બૂરાઈથી બચવા માટે આના માટે આ બહાનું કાઢવું પડયું કે અગાઉની 
શરીઅતોના કાયદાઓમાં ફક્ત અલ્લાહ સિવાયના બીજાંની ઇબાદત માટે સિજદો કરવાની મનાઈ હતી, બાકી 
એ સિજદો કે જેમાં ઇબાદતની ભાવના ન હોય તો તે ખુદા સિવાય બીજાંને પણ કરી શકાતો હતો, અલબત્ત, 
શરીઅતેમુહમ્મદીમાં દરેક પ્રકારના ગૈરુલ્લાહ માટેનો સિજદો હરામ કરી દેવામાં આવ્યો. પરંતુ તમામ જ 
ગેરસમજો હકીકતમાં આ કારણે પેદા થઈ છે કે “સિજદા” શબ્દને પ્રવર્તમાન ઇસ્લામી શબ્દપ્રયોગનો સમાનાર્થી 
માની લેવામાં આવ્યો, એટલે કે હાથ, ઘૂંટણ અને કપાળ જમીન પર ટેકવાં. જો કે સિજદાનો મૂળ અર્થફક્ત નમન 
કરવાનો છે અને અહીં આ શબ્દ આ જ અર્થમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવ્યો છે. પ્રાચીન સભ્યતામાં આ પદ્ધતિ 


૧ર. સરઃ યસક તકહીમલકઅનિ ર 
૬૫ દષ્ષ્ઝ ૧» ૧૨૦૩ 


ક -”-ક-ન ત્ર ધત છ 
તડ *તડ્ડઝ. દ્ર ત્રિ ઉ ત્ર ૮16 ત્ર ત #ડ,& જક ક 
હે 


ઝબ્ૃડ્કઝ્કક “8૮૯ 


જ ક કે. 


જે મેં અગાઉ જોયું હતું, મારા માલિકે તેને હકીકત બનાવી દીધો. તેનો ઉપકાર છે કે તેણે મને 


સામાન્ય હતી (અને આજે પણ કેટલાક દેશોમાં આનો રિવાજ છે) કે કોઈનો આભાર વ્યકત કરવા માટે, અથવા 
કોઈનું સ્વાગત કરવા માટે અથવા માત્ર સલામ કરવા માટે છાતી ઉપર હાથ રાખીને થોડુંક આગળની તરફ નમતા 
હતાં. આ જ નમન માટે અરબીમાં “સુજૃદ”' અને અંગ્રેજીમાં (3૦0/) શબ્દોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. 
બાઇબલમાં આના ઘણાં દાખલા આપણને મળે છે કે પ્રાચીન સમયમાં આ રીત સભ્યતાના નિયમોમાં સામેલ 
હતી. એટલા માટે હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ. વિષે એક જગ્યાએ લખ્યું છે કે તેમણે ત્રણ માણસોને તેમના તંબુ તરફ 
આવતા જોયાં તો તેઓ તેમના સ્વાગત માટે દોડયાં અને જમીન સુધી નમ્યાં. અરબી બાઇબલમાં આ જગ્યાએ જે 
શબ્દોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે તે આ પ્રમાણે છે “7 ઝહખ્##**પ્ટ૫.%05-88 (ઉત્પત્તિઃ 
૩-૧૮). બીજું, જે જગ્યાએ આનો ઉલ્લેખ આવે છે કે બની હિત્તે હઝરત સારાહને દફન કરવા માટે કબરની 
જમીન મફતમાં આપી ત્યાં ઉદૂ બાઇબલના શબ્દો આ પ્રમાણે છે “અબ્રહામે ઊભા થઈને અને બની હિત્તની 
સમક્ષ, જે આ દેશના લોકો છે, નમ્રતાપૂર્વક સલામ કરીને તેમની સાથે આ પ્રમાણે વાતચીત કરી”. અને જયારે એ 
લોકોએ કબર માટેની જમીન જ નહીં બલકે એક આખું ખેતર અને એક ગુફા ભેટમાં આપી દીધી ત્યારે “અબ્રહામ 
તે દેશના લોકોની સામે ઝુકયો” પરંતુ અરબી અનુવાદમાં આ બક્ષે જગ્યાએ આદાબ અને ઝૂકવા માટે “સિજદો 
કરવો” શબ્દોનો જ ઉપયોગ થયો છેઃ ૫2-9૫૪-9»: (ઉત્પત્તિ: ૩૩-૭)- ઝડપ 
«29 ડર (૩૩-૧૨) અંગ્રેજી બાઇબલમાં આ જગ્યાએ જે શબ્દો આવે છે તે આ પ્રમાણે છેઃ 

300/૦૧[111501(100/દ'વ 110 6૦૫1૧૯. 

300/૦૦ 1115061110 110 [2૦૦૦1૦ ૦01116 1106 દ્વા વ/01દદ્1 00૫/૦૧ 


આ વિષયના ઉદાહરણો મોટા પ્રમાણમાં બાઇબલમાં જોવા મળે છે અને તેમના ઉપરથી સ્પષ્ટપણે જણાય 
છે કે આ સિજદાનો અર્થએ છે જ નહીં જે આજે ઇસ્લામી રૂઢિપ્રયોગમાં “સિજદહ” શબ્દ વડે માનવામાં આવે છે. 

જે લોકોએ મામલાની આ હકીકતને જાણ્યા વિના તેના અર્થઘટનમાં ઉપલક રીતે આમ લખી દીધું છે કે 
અગાઉની શરીઅતોમાં ગૈરુલ્લાહને તાઝીમી સિજદો કરવાનું અથવા સિજદએ તહેયા કરવાનું કાયદેસર હતું 
તેમણે માત્ર એક નિરાધાર વાત કહી છે. જો સિજદાનો અર્થ એ વસ્તુ હોય જેને ઇસ્લામી રૂઢિપ્રયોગમાં સિજદહ 
કહેવામાં આવે છે તો તે ખુદાની મોકલેલી કોઈ પણ શરીઅતમાં કયારેય કોઈ પણ ગૈરુલ્લાહ માટે કાયદેસર રહી 
નથી. બાઇબલમાં ઉલ્લેખ છે કે બેબીલોનના જેલવાસમાં જયારે અખસોયરસ રાજાએ હામાનને પોતાનો 
મુખ્યમંત્રી બનાવ્યો અને હુકમ કર્યો કે તમામ લોકો તેની સામે સન્માનપૂર્વક નમે ત્યારે મુદકીએ, જે 
બનીઇસ્રાઈલના હિમાયતીઓ હતાં, તેમણે આ હુકમને માનવાનો ઇનકાર કરી દીધો. (એસ્તર ૩ઃ૧-ર). 
તલમૂદમાં આ ઘટનાની સમજૂતી આપતાં જે વિગતો આપવામાં આવી છે તે વાંચવા લાયક છેઃ 

“રાજાના નોકરોએ કહ્યું, છેવટે તું શા માટે ઢામાનને સિજદો કરવાની ના પાડે છે? અમે 

પણ માણસો છીએ પરંતુ શાહી હુકમનું પાલન કરીએ છીએ. તેણે જવાબ આપ્યો, તમે લોકો મૂર્ખ 

છો. શું એક નશ્વર માનવી, જે કાલે માટીમાં ભળી જવાનો છે, આને લાયક હોઈ શકે કે તેની 

મોટાઈ માનવામાં આવે? શું હું તેને સિજદો કરું જે એક સ્ત્રીના પેટમાંથી જન્મ્યો, કાલે બાળક 

હતો, આજે યુવાન છે, કાલે ઘરડો થશે અને પરમ દિવસે મરી જશે? ના, હું તો એ સદાકાળ અને 

શાશ્વત ખુદાની આગળ ઝૂકીશ જે હંમેશાં હયાત અને કાયમી છે તે જે સૃષ્ટિજગતનો 


૧ર. સરઃ યસક તકહીમલકઅનિ ર 
૬૫ દષ્ષ્ઝ ૧૩ ૧૨૦૩ 


ક. 5 ક/,9ક ૫૫ ક2 2૪૮2 
ન વિક 15 ક ડી 
62૭ હ 12522 4૮. ૮4 ૮# %  જ્ત કદ્ર “4 27 

છ કી ડાડડઝકડકકાડેઇડ 


લટર 


ગ્રહ ઝાડ 2 ભાલના કરવા 16% 
કઝા ઝકઝડઇડ 


277. 


યરમાં “હ 5છકુીડઇહંઠડ 


જેલમાંથી કાઢયો અને આપ લોકોને રણપ્રદેશમાંથી લાવી મારી સાથે મેળવ્યાં જો કે શેતાન મારી 
અને મારા ભાઈઓની વચ્ચે ઝઘડો પેદા કરી ચુકયો હતો. હકીકત આ છે કે મારો માલિક અનુભવી 


નજ 


ન શકાય તેવાં ઉપાયો વડે તેનો ઈરાદો પૂરો કરે છે, નિઃશંક તે સર્વજ્ઞ અને ડહાપણવાળો છે. હે મારા 
માલિક, તેં મને રાજ્ય આપ્યું અને મને વાતોનું મૂળ અર્થઘટન કરવાનું શીખવાડ્યું. આકાશો અને 
ધરતીના સર્જક, તું જ દુનિયા અને આખિરતમાં મારો વાલી છે, મારો અંત ઇસ્લામ ઉપર લાવ અને 


99:2૧ 


છેવટે મને સાલેહીન (સદાચારીઓ) સાથે મેળવજે. 
સર્જનહાર અને હાકેમ છે, હું તો બસ તેનો જ આદર કરીશ, અને બીજા કોઈનો નહીં”. 

આ પ્રવચન કુર્બાનના ઊતરાણથી લગભગ ૧૦૦૦ વર્ષ પહેલાં એક મોમિન ઇસ્નાઈલીના મુખેથી 
બોલાયેલું છે અને આમાં આ કલ્પનાનો એક અંશ પણ જોવા મળતો નથી કે ગૈરુલ્લાહને કોઈ પણ અર્થમાં 
“સિજદો'” કરવો કાયદેસર છે. 

(૭૧) આ થોડાંક કથનો જે આ પ્રસંગે હઝરત યૂસુક અ.સ.ના મુખેથી નીકળ્યાં છે, આપણી સમક્ષ એક 
સાચા મોમિનના ચારિત્ર્યનું નવાઈજનક અને આકર્ષક ચિત્ર રજૂ કરે છે. જંગલવાસી પશુપાલકોના કબીલાનો 
એક માણસ કે જેને ખુદ તેના ભાઈઓએ ઇર્ષ્યાના કારણે મારી નાખવા ઇચછયું હતું , જીવનની ચડતી-પડતી જોતો 
જોતો છેવટે દુનિયાની ઊંચાઈના અંતિમ શિખર ઉપર પહોંચી ગયો છે. તેના દુષ્કાળપીડિત પરિવારજનો હવે તેની 
સામે મોહતાજ બનીને તેની સમક્ષ આવ્યાં છે અને એ ઇર્ષ્યાળુ ભાઈઓ પણ જે તેને મારી નાખવા માગતા હતાં, 
તેના શાહી સિંહાસનની સામે નજરો નીચી કરીને ઊભાં છે. આ તક દુનિયાના સામાન્ય નિયમ પ્રમાણે ગર્વ 
દર્શાવવાનો, બડાશો મારવાનો, દોષારોપણ કરવાનો , અને મ્હેંણાં અને કટાક્ષના તીર વરસાવવાની હતી. પરંતુ 
એક સત્યવાન ખુદાપરસ્ત માનવી આ પ્રસંગે બીજી જ નૈતિકતા જાહેર કરે છે. તે પોતાની આ ઉન્નતિ બદલ ગર્વ 
વ્યક્ત કરવાને બદલે એ ખુદાના અહેસાનનો એકરાર કરે છે જેણે તેને આ દરજ્જો એનાયત કર્યો. તે કુટુંબીજનોને 
એ જોરજુલમ બદલ કોઈ ઠપકો આપતો નથી જે ઉંમરની શરૂઆતના ગાળામાં તેમણે તેની ઉપર કર્યા હતાં. 
ઊલટાનો તે આ વાત બદલ આભાર વ્યકત કરે છે કેખુદાએ આટલા દિવસોની જુદાઈ પછી આ લોકોને તેની સાથે 
મિલાવી દીધાં. તે ઇષ્યળુ ભાઈઓની વિરૂદ્ધ ફરિયાદનો એક શબ્દ પણ ઉચ્ચારતો નથી, એટલે સુધી કે આ પણ 


૧ર. સરઃ યસક તકહીમલકઅનિ ર 
૬૫ દષ્ષ્ઝ ૧» ૧૨૦૩ 


ગ્કુઃ કક ડઝ 201 5 % પન દા જ 505 


ન શ દ્ર્ઝ9- 


“57% ૦- દિ શિલા 
દા ઝજદ [429૪%ૂઝ.5*9 ડર્ગાક્ચ્સ્ટ 
દ્વિ 7 *##-” કડ 7-7 7729 સ “ કન 
શ ઈ ૦૭7 
હે મુહમ્મદ, આ કિસ્સો ગેબની ખબરોમાંથી છે કે જે અમે તમારી ઉપર વહી કરી રહ્યાં 
છીએ નહીં તો તમે એ વખતે હાજર ન હતાં જ્યારે યૂસુફના ભાઈઓએ અંદરોઅંદર પ 


કાવતરું કર્યુ હતું. . પરંતુ તમે ગમે તેટલું ઈચ્છો આમાંથી મોટાભાગના લોકો માનવાના નથી.“ જો 
તમે આ સેવા માટે તેમની પાસેથી કોઈ વળતર પણ માગતા નથી. આતો 


નથી કહેતો કે તેમણે મારી સાથે બૂરાઈ કરી હતી. બલકે તેમનો ખુલાસો પોતે જ આવી રીતે રજૂ કરે છે કે શેતાને 
મારી અને તેમની વચ્ચે બૂરાઈ નાખી દીધી હતી. અને પછી આ બૂરાઈના પણ ખરાબ પાસાને છોડીને તેનુંઆ એક 
સારૂં પાસું રજૂ કરે છે કે ખુદા જે દરજ્જા ઉપર મને પહોચાડવા માગતો હતો તેના માટે આ નાજુક ઉપાય તેણે 
યોજ્યો. એટલે કે ભાઈઓ પાસે શેતાને જે કંઈ કરાવ્યું તેમાં ખુદાની હિકમત પ્રમાણે મારા માટે ભલાઈ હતી. 
થોડાક શબ્દોમાં આ બધું કહી દીધા પછી તે સહજ રીતે પોતાના ખુદાની સામે ઝુકી જાય છે, તેનો આભાર માને છે કે 
તેં મને રાજ આપ્યું અને એ ખૂબીઓ આપી જેના કારણે હું જેલમાં સબડવાને બદલે આજે દુનિયાના સૌથી મોટા 


સામ્રાજય ઉપર રાજ કરી રહ્યો છું. અને અંતમાં ખુદા પાસે જે માગે છે તો આ છે કે દુનિયામાં જયાં સુધી જીવતો રહું 
તારી બંદગી અને ગુલામી ઉપર અડીખમ રહું, અને જયારે આ દુનિયામાંથી વિદાય થાઉ ત્યારે મને સદાચારી 
બંદાઓની સાથે મેળવી દેવામાં આવે. કેટલો ઉચ્ચ અને કેટલો પવિત્ર છે આ ચારિત્ર્યનો નમૂનો! 

હઝરત યૂસુફ અ.સ.ના આ મૂલ્યવાન પ્રવચને પણ બાઇબલ અને તલમૂદમાં કોઈ સ્થાન મેળવ્યું નથી. 
નવાઈ લાગે છે કે આ પુસ્તકો કિસ્સાઓની બિનજરૂરી વિગતોથી તો ભરેલાં છે પરંતુ જે વસ્તુઓ જરા પણ નેતિક 
મૂલ્ય ધરાવે છે અને જેનાથી નબીઓનું મૂળ શિક્ષણ તથા તેમનું સાચું મિશન તેમજ તેમના ચારિત્ર્યોના બોધદાયક 
પાસાં ઉપર પ્રકાશ પડે છે , તે તમામ આ પુસ્તકોમાં નથી. 

અહીં આ કિસ્સો સમાપ્ત થઈ રહ્યો છે એટલા માટે વાચકોને ફરીથી આ હકીકત સામે ચેતવી દેવાનું જરૂરી છે 
કેયૂસુફ અ.સ.ના કિસ્સા વિષે કુર્બાનની આ રિવાયત પોતાની જગ્યાએ એક મજબૂત રિવાયત છે, બાઇબલ અથવા 
તલમૂદની નકલ નથી. ત્રણેય પુસ્તકોનો તુલનાત્મક અભ્યાસ કરવાથી આ વાત સ્પષ્ટ થઈ જાય છે કે કિસ્સાના 
અનેક મહત્ત્વના ભાગોમાં કુઅનિની રિવાયત આ બશ્ને કરતાં ભિન્ન છે. કેટલીક વસ્તુઓ કુર્અાન તેમના કરતાં વધારે 
વર્ણવે છે, અમુક તેમનાથી ઓછી, અને અમુકમાં તેમનું ખંડન કરે છે. એટલા માટે કોઈની પાસે પણ આ કહેવાની 
ગુંજાશ નથી કે મુહમ્મદ સ.અ.વ.એ જે કિસ્સો સંભળાવ્યો તે બનીઇસ્નાઈલ પાસેથી સાંભળી લીધો હશે. 

(૭ર) એટલે કે આ લોકોનો હઠાગ્રહ આશ્ચર્યકારક છે. તમારી નબૂવ્વતની અજમાયશ માટે ખૂબ જ 
સમજી વિચારીને અને સલાહ-મસલત કર્યા પછી તેમણે જે માગણી કરી હતી તેને તમે ભરસભામાં એ જ ઘડીએ 
પૂરી કરી દીધી, હવે કદાચ તમે આશા રાખતા હશો કે આના પછી તો તેમને એ સ્વીકારી લેવામાં કોઈ ખચકાટ 
રહેશે નહીં કે તમે આ કુર્અાન જાતે લખતાં નથી બલકે ખરેખર તમારી ઉપર વહી આવે છે. પરંતુ વિશ્વાસ રાખો કે 


૧ર. સરઃ યસક તકહીમલકઅનિ ર 
જે દષ્ષ્ઝ ૧» ૧૨૦૩ 


“હહ ક કેની પ લા 359 
બ ર2 “ક? ક ૦૮ ક દવ ૮22227 
કા ૦૭) ઈક્મ્સ 


એક શિખામણ છે જે તમામ દુનિયાના લોકો માટે સાર્વજનિક છે.” ન ૧ સ 
ધરતી” અને આકાશોમાં કેટલીયે નિશાનીઓ છે જ્યાંથી આ લોકો પસાર થતાં રહે છે 
અને થોડું ધ્યાન આપતાં નથી.” આ માંથી મોટાભાગના લોકો અલ્લાહને માને છે પરંતુ આવી રીતે 


આ લોકો હજુ પણ માનશે નહીં અને તેમના ઇનકાર ઉપર અડગ રહેવા માટે બીજું કોઈ બહાનું શોધી કાઢશે કેમ કે 
તેમના નહીં માનવાનું મૂળ કારણ આ નથી કે તમારી સચ્ચાઈ અંગે સંતોષ મેળવવા માટે તેઓ ખુલ્લા મનથી કોઈ 
તાર્કિક દલીલ માગતા હતાં અને તે હજુ સુધી તેમને મળી નથી. પરંતુ આનું કારણ માત્ર આ જ છે કે તમારી વાત 
આ લોકો માનવા જ માગતા નથી, એટલા માટે હકીકતમાં તેઓ માનવા માટેની કોઈ દલીલ નહીં બલકે ન માનવા 
માટેનું કોઈ બહાનું શોધી રહ્યાં છે. આ આયતોનો હેતુ નબી સ.અ.વ.ની કોઈ ગેરસમજ દૂર કરવાનો નથી. જો કે 
દેખીતી રીતે તો સંબોધન આપને જ કરવામાં આવેલું છે, પરંતુ તેનો અસલ હેતુ ખૂબ જ નાજૂકાઈ અને 
સમજાવટભરી રીતે એ સાંભળનાર જૂથ કે જેની સામે આ પ્રવચન કરવામાં આવી રહ્યું હતું, તેને તેના હઠાગ્રહ 
સામે ચેતવવાનો છે. એ લોકોએ તેમની સભામાં આપની કસોટી કરવા માટે આપને બોલાવેલા હતાં અને 
એકાએક આ માગણી કરી હતી કે તમે નબી છો તો બતાવો કે બનીઇન્નાઈલના મિસ્ન જવાનો કિસ્સો શું છે. આના 
જવાબમાં તેમને ત્યાં જ અને તે જ વખતે સંપૂર્ણ કિસ્સો સંભળાવી દેવામાં આવ્યો અને અંતમાં એક નાનક્ડું વાકય 
કહીને તેમની સામે અરીસો પણ ધરી દેવામાં આવ્યો કે હે હઠઠીલાઓ , આમાં તમારો ચહેરો જોઈ લો , તમે કયા મોઢે 
કસોટી કરવા બેઠા હતાં? સમજદાર માણસ જયારે કસોટી કરે છે ત્યારે એટલા માટે કરે છે કે જો સત્ય સાબિત થઈ 
જાય તો તેને માની લે પરંતુ તમે એ લોકો છો જે પોતાની માગેલી સાબિતી મળી ગયા પછી પણ માનતાં નથી. 

(૭૩) ઉપરની ચેતવણી પછી આ બીજી નાજુક ચેતવણી છે જેમાં ઠપકાનું પાસું ઓછું તથા સમજાવટનું 
પાસું વધારે છે. આ સંબોધન પણ દેખીતી રીતે નબી સ.અ.વ.ને કરવામાં આવી રહ્યું છે, પરંતુ અસલ સંબોધકો 
કાફિરોનો સમૂહ છે , અને તેમને આ સમજાવવાનો આશય છે કે હે અલ્લાહના બંદાઓ , વિચાર કરો, તમારો આ 
હઠાગ્રહ કેટલો અસ્થાને છે. જો પયગમ્બરે તેના અંગત હિત માટે સંદેશ અને પ્રસારનું આ કામ શરૂ કર્યું હોત, 
અથવા તેણે પોતાની જાત માટે કંઈ પણ ઇચઇ્યું હોત તો ચોક્કસ તમારા માટે આ કહેવાની તક હોત કે અમે આ 
સ્વાર્થીમાણસની વાત શા માટે માનીએ. પરંતુ તમે જોઈ રહ્યાં છો કે આ માણસ નિઃસ્વાર્થ છે, તમારી અને સમગ્ર 
દુનિયાની ભલાઈ માટે શિખામણ આપી રહ્યો છે અને તેમાં તેનું પોતાનું કોઈ હિત છૂપાયેલું નથી. તો પછી તેનો 
સામનો આવા હઠાગ્રહ સાથે કરવાનું કેટલે અંશે બુદ્ધિગમ્ય છે? જે માણસ સૌના ભલા માટે કોઈ વાત 
નિસ્વાર્થપણે રજૂ કરે તેની સાથે કોઈને શા માટે બિનજરૂરી જીદ હોય ? ખુલ્લા મનથી આની વાત સાંભળો, 
દિલને સ્પર્શે તો માનો અને નસ્પર્શેતો ન માનો. 

(૭૪) ઉપર ૧૧ રુકૂઓમાં હઝરત યૂસુફ અ.સ.નો કિસ્સો પૂર્ણ થઈ ગયો. જો અલ્લાહની વહીનો હેતુ 
માત્ર કથાવાર્તા કરવાનો જ હોત તો આ જ જગ્યાએ પ્રવચન પૂરું થઈ જવું જોઈતું હતું. પરંતુ અહીં તો કિસ્સો એક 
ખાસ હેતુ માટે વર્ણવવામાં આવી રહ્યો છે અને આ હેતુના પ્રસાર માટે જે કોઈ તક મળે તેનો લાભ લેવામાં સંકોચ 
રાખવામાં આવતો નથી. હવે કેમ કે લોકોએ ખુદ નબીને બોલાવ્યા હતાં અને કિસ્સો સાંભળવા માટે કાન માંડેલા 


૧ર. સરઃ યસક તકહીમલકઅનિ ર 
૬૫ દષ્ષ્ઝ ૧૩ ૧૨૦૩ 


ઝડ “ઉ 29109 64 ક 5 
4૭7227 (44૮4 72542 1. 
ક્7 ટ છી 


“8૦96૪ %ડક૬ ડડ દાડ! ગલ 4 


કે તેની સાથે બીજાંને ભાગીદાર ઠરાવે છે.“ શું તેઓ નિશ્ચિત છે કે અલ્લાહની આફતની કોઈ 
મુસીબત તેમને ઝડપી નહી લે અથવા ગફલતની હાલતમાં કયામતની ઘડી ઓચિંતાની તેમની 
ઉપર આવી નહીંપડે ?'”**તમે આમને સ્પષ્ટપણે કહી દો કે 
હતાં, તેથી તેમના મતલબની વાત પૂરી કરીને તરત જ થોડાક વાકયો પોતાના હેતુ માટે પણ કહી દેવામાં આવ્યાં 
અને ખૂબ જ સંક્ષિપ્તમાં આ થોડાક વાક્યોમાં જ શિખામણ અને સંદેશના સમગ્ર વિષયને આવરી લેવામાં આવ્યો. 

(૭૫) આનો હેતુ લોકોને તેમની ગફલત સામે સાવચેત કરવાનો છે. ધરતી અને આકાશની દરેક વસ્તુ 
પોતપોતાની જગ્યાએ ફકત એક વસ્તુ જ નથી બલકે એક નિશાની પણ છે જે હકીકતની તરફ ઇશારો કરી રહી 
છે. જે લોકો આ વસ્તુઓને માત્ર એક વસ્તુની હેસિયતથી જ જુએ છે તેઓ મનુષ્યની જેમ નહીં બલકે પશુની જેમ 
જુએ છે. વૃક્ષને વૃક્ષ, પર્વતને પર્વત અને પાણીને પાણી તો પશુ પણ જુએ છે, અને પોતપોતાની જરૂરિયાત 
પ્રમાણે દરેક પશુ આ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવાનું પણ જાણે છે. પરંતુ જે હેતુ માટે માનવીને જ્ઞાનેન્દ્રિયોની સાથે 
વિચાર કરનાર મગજ પણ આપવામાં આવ્યું છે , તે ફકત એટલા માટે જ નથી કે માણસ આ વસ્તુઓને જુએ અને 
તેનો ઉપયોગ કરે, બલકે મૂળ આશય આ છે કે માણસ હકીકતની ખોજ કરે અને આ નિશાનીઓ વડે તેની જાણ 
મેળવે. આ જ મામલામાં મોટાભાગના લોકો બેદરકારી દાખવી રહ્યાં છે અને આ જ ગફલત છે જેણે તેમને 
ગુમરાહીમાં નાખી દીધેલાં છે. જો દિલો ઉપર આ તાળાં મારેલાં ન હોત તો નબીઓની વાતને સમજવાનું અને 
તેમના માર્ગદર્શનમાંથી ફાયદો મેળવવાનું લોકો માટે આટલું મુશ્કેલ બન્યું ન હોત. 

(૭૬) આ સ્વાભાવિક પરિણામ છે એ ગફલતનું જેની તરફ ઉપરના કથનમાં ઇશારો કરવામાં આવ્યો 
છે. જયારે લોકોએ માર્ગદર્શક ચિહ્નો તરફથી આંખો મીંચી લીધી ત્યારે તેઓ સીધા માર્ગથી ચલિત થઈ ગયાં અને 
આસપાસના ઝાડી ઝાંખરામાં અટવાઈને રહી ગયાં. આમ છતાં થોડા માણસો આવાં છે જે લક્ષિત સ્થળને સાવ 
ખોઈ બેઠાં હોય અને જેમને આ વાતનો સદંતર ઈનકાર હોય કે ખુદા તેમનો સર્જનહાર અને પાલનહાર છે. 
મોટાભાગના માણસો જે ગુમરાહીમાં પડેલાં છે, તે ખુદાના ઇનકારની ગુમરાહી નથી બલકે શિક (ખુદાની સાથે 
બીજાંને સામેલ કરવા)ની ગુમરાહી છે. એટલે કે તેઓ આ નથી કહેતાં કે ખુદા નથી બલકે આ ગેરસમજ ધરાવે છે 
કે ખુદાની હસ્તી અને તેના ગુણો, તેની સત્તાઓ અને હક્કોમાં બીજા લોકો પણ કોઈને કોઈ રીતે ભાગીદાર છે. 
આ ગેરસમજ કદાપિ પેદા થઈ ન હોત જો ધરતી અને આકાશની નિશાનીઓને પદાર્થપાઠ મેળવવાની નજરે 
જોવામાં આવી હોત જે દરેક જગ્યાએ અને દરેક ક્ષણે ખુદાઈના એક હોવાની-તૌહીદની ગવાહી આપી રહી છે. 

(૭૭) આનો હેતુ લોકોને ચોંકાવવાનો છે કે જીવનની મહેતલને લાંબી સમજીને અને હાલમાં પ્રાપ્ત 
શાંતિને કાયમી માનીને અંજામની ચિંતાને કોઈ ભાવિ સમય ઉપર મુલતવી ન રાખો. કોઈ પણ માણસની પાસે 
આ વાતની કોઈ ખાતરી નથી કે તેના જીવનની મહેતલ અમુક ચોક્કસ સમય સુધી બાકી રહેશે. કોઈ જાણતું નથી 
કે કયારે એકાએક તેની ધરપકડ થઈ જાય છે અને કયાંથી કઈ હાલતમાં તેને પકડી લેવામાં આવે છે. તમારો રાત- 
દિવસનો અનુભવ છે કે ભવિષ્યનો પડદો એક ક્ષણ પહેલાં પણ ખબર આપતો નથી કે તેની અંદર તમારા માટે શું 
છૂપાયેલું છે. તેથી જો કંઈ વિચાર કરવો હોય તો અત્યારે કરી લો. જીવનના જે માર્ગ ઉપર તમે ચાલી રહ્યાં છો 


૧ર. સરઃ યસક તકહીમલકઅનિ ર 
જે દષ્ષ્ઝ ૧» ૧૨૦૩ 


*:ર્‌ મ્ક”2 


હટ ડું:“ર્ક હ 

હઝ નનબ દિ 
0 નનન 

* તકા હ૦૯ 53 
નટહ કક્કડ 


“મારો માર્ગ તો આ છે, હું અલ્લાહની તરફ બોલાવું છું, હું પોતે પણ પૂર્ણ પ્રકાશમાં મારો માર્ગ 
જોઈ રહ્યો છું અને મારા સાથીદારો પણ, અને અલ્લાહ પાક છે” અને શિક કરનારાઓની સાથે 
મારો કોઈ સંબંધ નથી.” 

હે મુહમ્મદ, તમારી પહેલાં અમે જે પયગમ્બર મોકલ્યા હતાં તે બધાં પણ મનુષ્ય જ હતાં, 
અને આ જ વસ્તીઓના રહેવાસીઓમાંથી હતાં, અને તેમની જ તરફ અમે વહી મોકલતા રહ્યાં 
છીએ. પછી શું આ લોકો જમીનમાં હય[ફર્યા નથી કે એ કોમોનો અંજામ આમને દેખાયો નહી જે 
તેમની પહેલાં થઈ ગઈ છે ? નિઃશંક આખિરતનું ઘર એ લોકો માટે હજી વધારે સારું છે જેમણે 
(પયગમ્બરોની વાત માનીને) સંયમનો માર્ગ અપનાવ્યો. શું હવે પણ તમે લોકો સમજશો નહી?” 
તેમાં આગળ વધતાં પહેલાં થોડુંક થોભીને વિચારી લો કે શું આ માર્ગ બરાબર છે? તેના સાચા હોવા માટે કોઈ 
સાચી દલીલ રહેલી છે? આના સાચા હોવા અંગેની કોઈ દલીલ સૃષ્ટિના ચિહ્નોમાંથી મળી રહી છે? આની ઉપર 
ચાલવાના જે પરિણામો માનવજાતિએ પહેલાં જોયેલાં છે , અને જે પરિણામો હવે તમારી સભ્યતામાં દેખાઈ રહ્યાં 
છે, તેઆ જ વાતને સમર્થન આપે છે કે તમે સાચા રસ્તે જઈ રહ્યાં છો? 

(૭૮) એટલે કે એ વાતોથી મુક્ત જે તેના નામે કહેવામાં આવી રહી છે, એ ખામીઓ અને ઉણપોથી 
મુકત જે દરેક શિર્કયુકત માન્યતાના આધારે અનિવાર્યપણે તેની સાથે જોડવામાં આવે છે. એ કલંકો, ભૂલો તથા 
બૂરાઈઓથી મુકત જેમનું તેની સાથે જોડવું શિકનું તાર્કિક પરિણામ છે . 

(૭૯) અહીં એક મોટા વિષયને ૨-૩ વાક્યોમાં આવરી લેવામાં આવ્યો છે. આને જો કોઈ ખુલાસાવાર 
લેખમાં વર્ણવવામાં આવે તો આવી રીતે કરી શકાયઃ “આ લોકો તમારી વાતની તરફ એટલા માટે ધ્યાન આપતાં 
નથી કે જે માણસ ગઈકાલે તેમના શહેરમાં જન્મ્યો અને તેમની જ વચ્ચે બાળપણથી યુવાન અને યુવાનથી ઘરડો 
થયો તેના વિષે આ લોકો કેવી રીતે માની લે કે અચાનક એક દિવસે ખુદાએ તેને પોતાનો એલચી 4નિયુક્ત કરી 
દીધો. પરંતુ આ કોઈ નવાઈની વાત નથી જે આજે દુનિયામાં પહેલી વખત તેમની સામે આવી હોય. આની 
પહેલાં પણ ખુદાએ તેના નબી મોકલેલાં છે અને તે બધાં પણ મનુષ્યો જ હતાં. બીજું, આવું તો કયારેય થયું નથી 
કે અચાનક એક અજાણ્યો માણસ કોઈ શહેરમાં પ્રગટ થઈ ગયો હોય અને તેણે કહ્યું હોય કે હું પયગમ્બર 


૧ર. સરઃ યસક તકહીમલકઅનિ ર 
૬૫ દષ્ષ્ઝ ૧» ૧૨૦૩ 


“2-5 ક 2્દ્ર દાઈ 5% કક 215) હૂક 
બા ઝે. કા ઉ્ડઇક 


051 12446566035 
ક હટીડ*ડઉ 852૭17 ૬ ઉદકીકત 
“હ 5 દિ ઝાડ 


72# ટટ 24૮૬૪ 222 


બઇમ્નર્ક ૭* શ ૪૭૭ ત 


(અગાઉના પયગમ્બરો સાથે પણ આમ જ થતું રહ્યું છે કે તેઓ મુદ્દો સુધી શિખામણ આપતા રહ્યાં 
અને લોકોએ માની નહી.) એટલે સુધી કે જ્યારે પયગમ્બરો લોકોથી નિરાશ થઈ ગયાં અને લોકોએ 
પણ સમજી લીધું કે તેમની સાથે જૂઠ બોલવામાં આવ્યું હતું, ત્યારે અચાનક અમારી મદદ 
પયગમ્બરોનેપહોંચી ગઈ. પછી જ્યારે આવો સમય આવી જાય છે ત્યારે અમારો આ નિયમ છે કે જેને 
અમે ઇચ્છીએ બચાવી લઈએ છીએ અને ગુનેગારો ઉપરથી તો અમારી આફત ટાળી જ શકાતી નથી. 


૯૬ 


પુરોગામીઓના આ કિસ્સાઓમાં બુદ્ધિશાળી લોકો માટે પદાર્થપાઠ છે. આ જે કંઈ 
કુર્ઓાનમાં વર્ણવવામાં આવી રહ્યું છે આ ઉપજાવી કાઢેલી વાતો નથી બલકે જે ગ્રંથો આની પહેલાં 


આવેલાં છે તેમનું જ સમર્થન છે અને દરેક વસ્તુની વિગતો અને ઈમાન લાવનારાઓ માટે 
માર્ગદર્શન અને કૃપા. (રુકૂઅ ૧ ર) 


બનાવીને મોકલવામાં આવેલો છું. પરંતુ જે લોકો પણ લોકોની સુધારણા માટે ઊઠાવવામાં આવ્યાં તે તમામ 
તેમની પોતાની જ વસ્તીઓના રહેવાસી હતાં. મસીહ અ.સ. , મૂસા અ.સ. , ઈબ્રાહીમ અ.સ. દે અ.સ., 
છેવટે કોણ હતાં? હવે તમે જ જોઈ લો કે જે કોમોએ લોકોની સુધારણાના સંદેશનો સ્વીકાર ન કર્યો અને તેમની 
પાયાવિહોણી કલ્પનાઓ તથા નિરંકુશ ઇચ્છાઓની પાછળ ચાલતી રહી તેમનું પરિણામ શું આવ્યું. તમે પોતે 
તમારા વેપારી પ્રવાસોમાં આદ, સમૂદ, મદ્યન અને લૂતની કોમ વગેરેના નાશ પામેલાં પ્રદેશોમાંથી પસાર થતા 
રહ્યાં છો. શું ત્યાં તમને કોઈ પદાર્થપાઠ શીખવા ન મળ્યો? આ પરિણામ જે તેમણે દુનિયામાં જોયું તે આ જ તો 
જણાવી રહ્યું છે કે આખિરતમાં તેઓ આના કરતાં પણ વધારે ખરાબ પરિણામ જોશે. અને આ કે જે લોકોએ 
દુનિયામાં પોતાની સુધારણા કરી લીધી તેઓ ફકત દુનિયામાં જ સારા ન રહ્યાં બલકે આખિરતમાં તેમનું 
પરિણામ આના કરતાં પણ સારું હશે”. 

(૮૦) એટલે કે એ દરેક વસ્તુની વિગતો જે માનવીના માર્ગદર્શન માટે જરૂરી છે. કેટલાક લોકો “દરેક 
વસ્તુની વિગતો” નો અર્થ બિનજરૂરી રીતે આખા જગતની વસ્તુઓની વિગતો કરે છે અને પછી તેમને આ 
પરેશાની થાય છે કે કુઅનિમાં જંગલો, તબીબીવિદ્યા, ગણિતવિજ્ઞાન અને બીજી વિદ્યાઓ અને કળાઓ વિષે 
કોઈ વિગત મળતી નથી. 


તક ટીમુલક્‌ આન 


૧૩. સૂરઃ રઅદ 


સરઃ રઅદ ૧૩ તકહીમલકઅઓન ર 
જે કટ ૧૭» ૧૭૩ 


સૂરઃ રઅદ 


નામકરણ :-આયત નંબર ૧૩ ના કથન હકટર ડઈીડયકતટઇાટ્ડડંઠ માં આવતા શબ્દ ખ્ટ#1 રઅદને 
આ સૂરઃ નું નામ આપવામાં આવ્યું છે. આ નામનો અર્થ આ નથી કે આ સૂરઃમાં વાદળોની ગર્જના વિષે ચર્ચા 
કરવામાં આવી છે, બલકે આ ફકત ચિહ્નના રૂપમાં આ દર્શાવે છે કે આ એ સૂરઃ છે જેમાં રઅદ શબ્દ આવ્યો છે 


અથવા જેમાં રઅદનો ઉલ્લેખ આવ્યો છે. 


ઊતરાણકાળ :- ૪થા અને દહ રુકૂઅના વિષયો ગવાહી આપે છે કે આ સૂરઃ પણ એ જ સમયગાળાની છે જેમાં 
સૂરઃ યૂનુસ, હૂદ અને આ'રાફ ઊતરી છે , એટલે કે મક્કા રોકાણના અંતિમ સમયગાળામાં. વર્ણનશૈલી ઉપરથી 
જાહેર થઈ રહ્યું છે કે નબી સ.અ.વ.ને ઇસ્લામનો સંદેશ આપતાં એક લાંબો ગાળો પસાર થઈ ગયો છે, 
વિરોધીઓ આપને નબળા પાડવા માટે અને આપના મિશનને કમજોર બનાવવા માટે જાતજાતની ચાલો ચાલી 
રહ્યાં છે, મુસલમાનો વારંવાર એવી તમન્નાઓ કરી રહ્યાં છે કે કદાચ કોઈ ચમત્કાર દેખાડીને જ આ લોકોને સીધા 
રસ્તે લાવવામાં આવે, અને અલ્લાહતઆલા મુસલમાનોને સમજાવી રહ્યો છે કે ઈમાનનો રસ્તો દેખાડવાની આ 
રીત અમારે ત્યાં પ્રચલિત નથી અને જો સત્યના દુશ્મનોને ઢીલ આપવામાં આવી રહી છે તો આ વાત એવી નથી 
કે જેનાથી તમે ગભરાઈ જાઓ. પછી ૩૧મી આયત ઉપરથી આ પણ જણાય છે કે વારંવાર કાફિરોના હઠાગ્રહનું 
પ્રદર્શન થઈ ગયેલું છે જેના પછી આ કહેવું તદ્દન યોગ્ય જણાય છે કે જો કબરોમાંથી મડદાં પણ ઊભા થઈને આવી 
જાય તો આ લોકો માનશે નહીં બલકે આ ઘટનાનું પણ કોઈને કોઈ અર્થઘટન કરી કાઢશે. આ તમામ વાતો 
ઉપરથી આ જ અનુમાન થાય છે કે આ સૂરઃ મક્કાના અંતિમ સમયગાળામાં ઊતરી હશે. 


મુખ્ય વિષયઃ- સૂરઃનો હેતુ પહેલી જ આયતમાં રજૂ કરી દેવામાં આવ્યો છે એટલે કે જે કંઈ મુહમ્મદ સ.અ.વ. 
રજૂકરી રહ્યાં છે તે જ સત્ય છે , પરંતુ આ લોકોની ભૂલ છે કે તેઓ તેને માનતાં નથી. સમગ્ર સંબોધન આ જ મુખ્ય 


વિષયની આસપાસ ફરે છે. આના અનુસંધાનમાં વારંવાર વિવિધ રીતે તૌહીદ, આખિરત અને રિસાલતની 
સચ્ચાઈ સાબિત કરવામાં આવી છે, તેમની ઉપર ઈમાન લાવવાના નેતિક અને આધ્યાત્મિક ફાયદાઓ 


સમજાવવામાં આવ્યાં છે , અને નહીં માનવાના નુકસાન જણાવવામાં આવ્યાં છે, અને આ સમજાવવામાં આવ્યું 
છે કે કુફ્ર તદ્ન એક મૂર્ખતા અને અજ્ઞાન છે. પછી કેમ કે આ સમગ્ર વર્ણનનો હેતુ ફક્ત દિમાગોને સંતોષ 
આપવાનો જ નથી બલકે દિલોને ઈમાનની તરફ આકર્ષવાનો પણ છે, એટલા માટે માત્ર તાર્કિક દલીલોનો જ 
ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો નથી પરંતુ એક એક દલીલ અને એક એક પુરાવો રજૂ કર્યા પછી, થોભીને વિવિધ રીતે 
ડર, પ્રોત્સાહન, ઉત્તેજન અને સહાનુભૂતિ ભરી શિખામણ આપવામાં આવી છે કે જેથી ભોળા લોકો પોતાના 
ગુમરાહીયુક્ત હઠાગ્રહને છોડી દે. 

સંબોધન દરમ્યાન ઠેર ઠેર વિરોધીઓના વાંધાઓનો ઉલ્લેખ કર્યા સિવાય તેમના જવાબ આપવામાં 
આવ્યાં છે, અને એ આશંકાઓ દૂર કરવામાં આવી છે જે મુહમ્મદ સ.અ.વ.ના સંદેશ વિષે લોકોના દિલોમાં 
રહેલી હતી અથવા વિરોધીઓ તરફથી નાખવામાં આવતી હતી. આની સાથે ઈમાનવાળાઓને પણ, જે ઘણાં 
વર્ષના લાંબા અને સખત પરિશ્રમના કારણે થાકી રહ્યા હતાં અને બેચેનીપૂર્વક ગેબી મદદની રાહ જોઈ રહ્યા 
હતાં, સાંત્વન આપવામાં આવ્યું છે. 


સરઃ રઅદ ૧૩ તકહીમલકઓન ર 
જે ર ૧૭» ૧૭૩ 


આયત : ૪૩ 


ક? ક્ર 
ન્‍ ૦્હા૬5 હાવ હક 
1/9, 


જ બી 


અલિફ. લામ. મીમ. રા. આ ખુદાઈ ગ્રંથની આયતો છે, અને જે કંઈ તમારા માલિક 
તરફથી તમારી ઉપર ઊતારવામાં આવ્યું છે તે તદ્ન સત્ય છે, પરંતુ (તમારી કોમના) મોટાભાગના 
લોકો માની રહ્યાં નથી.' 

તે અલ્લાહ જ છે જેણે આકાશોને એવા ટેકા વિના ઊભા કર્યા જે તમને દેખાતાં હોય,” 


પછી તે તેના રાજ્ય સિંહાસન ઉપર પ્રગટ થયો, અને તેણે સૂર્ય અને ચંદ્રને એક કાનૂનને 


(૧) આ સૂરઃની પ્રસ્‍તાવના છે જેમાં વાતના હેતુને થોડાક શબ્દોમાં વર્ણવી દેવામાં આવ્યો છે. 
સંબોધનની દિશા નબી સ.અ.વ. તરફ છે અને આપને સંબોધન કરતાં અલ્લાહતઆલા કહે છે કે હે નબી, 
તમારી કોમના મોટાભાગના લોકો આ શિક્ષણને સ્વીકારવાની ના પાડી રહ્યાં છે પરંતુ હકીકત આ છે કે આને 
અમે તમારી ઉપર ઊતાર્યું છે અને આ જ સત્ય છે, ચાહે લોકો માને કે ન માને. આ ટૂંકી પ્રસ્‍તાવના પછી અસલ 
પ્રવચન શરૂ થઈ જાય છે જેમાં ઇનકાર કરનારાઓને સમજાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે કે આ શિક્ષણ શા 
માટે સત્ય છે અને આના વિષે તેમનું વલણ કેટલું ખોટું છે. આ પ્રવચનને સમજવા માટે શરૂઆતથી જ આ વાત 
ધ્યાનમાં રાખવી જરૂરી છે કે નબી સ.અ.વ. તે વખતે લોકોને જે વસ્તુની તરફ બોલાવી રહ્યા હતાં તેમાં ત્રણ 
વાતો સામેલ હતી. એક આ કે ખુદાઈ સંપૂર્ણપણે અલ્લાહની છે એટલા માટે તેના સિવાય બીજો કોઈ પૂજા કે 
બંદગીનો હક્ક ધરાવતો નથી. બીજું આ કે આ જીવન પછી એક બીજું જીવન છે જેમાં તમારે તમારા કર્મોનો 
જવાબ આપવાનો રહેશે. ત્રીજું આ કે હું અલ્લાહનો રસૂલ છું અને જે કંઈ રજૂ કરી રહ્યો છું, મારા તરફથી નહીં 
બલકે ખુદા તરફથી રજૂકરી રહ્યો છું. આ જ ત્રણ વસ્તુઓ છે જેને માનવાનો લોકો ઈનકાર કરી રહ્યા હતાં. આજ 
વાતો ને લોકોને આ જ પ્રવચનમાં વારંવાર અલગ અલગ રીતે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે અને 
તેના જ વિષેની લોકોની આશંકાઓ અને વાંધાઓને દૂર કરવામાં આવ્યાં છે. 


(ર) બીજા શબ્દોમાં આકાશોને અનુભવી ન શકાય તેવા તેમજ જોઈ ન શકાય તેવા ટેકાઓ ઉપર કાયમ 


સરઃ રઅદ ૧૩ તકહીમલકઓન ર 
જે ક ૧૭» ૧૭ 


તિ --.ત# 


હહ-ક ઝડ હ“ 45૭ ના 


આધીન બનાવ્યાં.” આ સમગ્ર તંત્રની પ્રત્યેક વસ્તુ એક નિશ્ચિત સમય સુધી ચાલી રહી છે' અને 
અલ્લાહ જ આ સમગ્ર કાર્યનું સંચાલન કરી રહ્યો છે. તે નિશાનીઓ ખોલી ખોલીને વણવે છે 


કર્યા. દેખીતી રીતે વિશાળ વાતાવરણમાં કોઈ વસ્તુ એવી નથી જે આ અસંખ્ય અને અસીમિત અવકાશી 
પદાર્થોનિ ટકાવી રહી છે. પરંતુ એક ન અનુભવી શકાય એવી શકિત છે જે દરેકને તેના સ્થાન અને ધરી ઉપર 
રોકાયેલી રાખી રહી છે અને આ મહાકાય પદાર્થોને પૃથ્વી ઉપર અથવા એકબીજા ઉપર પડવા દેતી નથી. 

(૩) આની સમજૂતી માટે સૂરઃ આ'રાફ નોંધ ક્રમાંક-૪૧ જુઓ . ટૂંકમાં, અહીં એટલો જ ઇશારો કાફી 
છે કે અર્શ (એટલે કે સૃષ્ટિના સામ્રાજયનું કૅદ્રીય મથક) ઉપર અલ્લાહતઆલાનું પ્રગટ થવું કુઅનિમાં ઘણી 
જગ્યાએ જે હેતુસર વર્ણવવામાં આવ્યું છે તે આ છે કે અલ્લાહે આ સૃષ્ટિને ફકત ઉત્પન્ન જ કરી દીધી નથી બલકે તે 
પોતે જ આ સામ્રાજય ઉપર શાસન કરી રહ્યો છે. આ દુનિયા કોઈ સ્વસંચાલિત કારખાનું નથી જેમ કે ઘણાં 
અજ્ઞાનીઓ માને છે, તેમજ જુદા જુદા ખુદાઓનું લક્ષ્ય સ્થાન છે જેમ કે બીજા ઘણાં અજ્ઞાનીઓ માની રહ્યાં છે, 
બલકે આ એકસુવ્યવસ્થિત તંત્ર છે જેને તેનો ઉત્પન્ન કરનાર પોતે ચલાવી રહ્યો છે. 

(૪) અહીં આ વાત ધ્યાનમાં રહેવી જોઈએ કે અહીં એ કોમને સંબોધન કરવામાં આવ્યું છે જે 
અલ્લાહની હસ્તીનો ઈનકાર કરનાર ન હતી, ન તો તેના સર્જનહાર હોવાનો ઇનકાર કરતી હતી, તેમજ ન તો 
આ અનુમાન ધરાવતી હતી કે આ તમામ કામો કે જે અહીં જણાવવામાં આવી રહ્યાં છે અલ્લાહ સિવાય બીજા 
કોઈનાં છે. એટલા માટે આ વાત માટે કોઈ દલીલ રજૂ કરવાની જરૂર લાગી નહીં કે ખરેખર અલ્લાહે જ 
આકાશોને સ્થાપ્યાં છે અને તેણે જ સૂર્ય અને ચંદ્રને એક નિયમને આધીન બનાવ્યાં છે. બલકે આ ઘટનાઓને કે 
જેને સાંભળનારા પોતે માની રહ્યા હતાં, એક બીજી વાત માટે દલીલ ઠરાવવામાં આવી છે, અને તે આ છે કે, 
અલ્લાહ સિવાય બીજો કોઈ આ સૃષ્ટિતંત્રમાં સત્તાધારી નથી જે પૂજનીય ઠરાવવાને પાત્ર હોય. હવે સવાલ આ છે 
કે જેમાણસ ધરમૂળથી જ અલ્લાહની હસ્તી તેમજ તેના સર્જનહાર અને સંચાલક હોવાને માનતો જ ન હોય તેની 
સામે આ દલીલ કેવી રીતે લાભદાયી થઈ શકે છે? તો આનો જવાબ આ છે કે અલ્લાહતઆલા મુશ્રિકોની સામે 
તૌહીદને સાબિત કરવા માટે જે દલીલો આપે છે તે જ દલીલો નાસ્તિકોની સામે ખુદાની હસ્તીને સાબિત કરવા 
માટેપૂરતી છે. તૌહીદની સમગ્ર દલીલ આ પાયા ઉપર રચાયેલી છે કે પૃથ્વીથી માંડીને આકાશો સુધી સમગ્ર સૃષ્ટિ 
એક સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા છે અને આ સમગ્ર વ્યવસ્થા એક પ્રચંડ કાયદા હેઠળ ચાલી રહી છે જેમાં ચારેય તરફ એક 
સર્વવ્યાપી સત્તા, એક ખામીરહિત ડહાપણ , અને એક ભૂલ વિનાના જ્ઞાનના ચિહ્મો દેખાઈ રહ્યાં છે. આ ચિહ્નો 
જેવી રીતે આ વાત માટે દલીલ આપે છે કે આ વ્યવસ્થાના અનેક હાકેમો નથી, એવી જ રીતે આ વાત માટે પણ 
દલીલ આપે છે કે આ વ્યવસ્થાનો એક જ હાકેમ છે. વ્યવસ્થાની કલ્પના એક વ્યવસ્થાપક વિના, કાયદાની 
કલ્પના એક હાકેમ વિના, ડહાપણની કલ્પના એક ડહાપણ ધરાવતી હસ્તી વિના, જ્ઞાનની કલ્પના એક જ્ઞાની 
વિના અને સૌથી છેલ્લે આ કે, સર્જનની કલ્પના એક સર્જનહાર વિના ફકત એ જ માણસ કરી શકે છે જે કાં તો 
હઠાગ્રહી હોય અથવા જેની બુદ્ધિબહેર મારી ગઈ હોય. 


સરઃ રઅદ ૧૩ તકહીમલકઅઓન ર 
જે છ ૧૭» ૧૭ 


72, 7: (979 6727-.*6 27724 ૮22.92 2/2 ન્ટ શ્શ્્જ્ક્ુ 
હવ 5હપ£૦૯%૩# 2 ડડ 
2792૮ 


જ 72) 4-8 ન્ન ધાક ક કક તન 
હટ: હ્હ્સ્ઝહડેલન્સ્ડુનઈહ#2*#12૯9) 


ફક 
દ્વ 


જુ પી) 1-7 ક 7 “77. 4724 & 22 
દ્વ ત્ત્ળ૧ દિ સ દ્વિ ન 1, હ મિ હ 9 
૦૯૭૪ *5ંડુ#ઝડયાક્ુંઝ-ગ્રન્‍વ્ઝહક 
કદાચ તમે તમારા માલિકની મુલાકાતનો વિશ્વાસ કરો.” 
અને એ જ છે જેણે આ ધરતીને ફેલાઈ રાખેલી છે, આમાં પર્વતોના ખૂંટાં ખોડી દીધેલાં છે 
અને નદીઓ વહેવડાવી દીધી છે. તેણે જ દરેક પ્રકારના ફળોની જોડીઓ પેદા કરી છે, અને તે જ 


દિવસ ઉપર રાતને છવાઈ દે છે.. આ તમામ વસ્તુઓમાં મોટી નિશાનીઓ છે એ લોકો માટે જે 
વિચાર-મંથનનો ઉપયોગ કરે છે. 


(૫) એટલે કે આ વ્યવસ્થાતંત્ર આ જ વાતની ગવાહી આપી રહ્યું નથી કે એક સર્વવ્યાપી સત્તા તેની ઉપર 
હકૂમત કરી રહી છે, અને એક પ્રચંડ ડહાપણ આમાં કામ કરી રહ્યું છે, બલકે તેના તમામ વિભાગો તથા તેમાં 
કામ કરનારી તમામ શકિતઓ આ વાત માટે પણ સાક્ષી છે કે આ વ્યવસ્થાની કોઈ વસ્તુ શાશ્વત નથી. દરેક વસ્તુ 
માટે એક સમય નિયત થયેલો છે જેના અંત થતાં સુધી તે ચાલે છે અને જયારે તેનો સમય આવી રહે છે ત્યારે તે 
નાશ પામે છે. આ હકીકત જેવી રીતે આ વ્યવસ્થાના એક એક વિભાગના મામલામાં સાચી છે એવી જ રીતે આ 
સમગ્ર વ્યવસ્થા વિષે પણ સાચી છે. આ ભૌતિક જગતનું સંપૂર્ણ બંધારણ આ દશ વી રહ્યું છે કે આ અનંત અને 
શાશ્વત નથી, તેના માટેપણ એક સમય જરૂર મુકરર છે જયારે આ સમાપ્ત થઈ જશે અને તેની જગ્યાએ બીજી 
કોઈ દુનિયા પ્રગટ થશે. એટલા માટે કયામત જેના આવવાના સમાચાર આપવામાં આવ્યાં છે, તેનું આગમન 
કલ્પના બહારનું નથી બલકે ન આવવું કલ્પના બહારનું છે. 

(૬) એટલે કે આ વાતની શિશાનીઓ કે ખુદાનો પયગમ્બર જે હકીકતોની ખબર આપી રહ્યો છે તે 
વાસ્તવમાં સાચી હકીકતો છે. સૃષ્ટિમાં ચારેય તરફ સાક્ષી આપતાં ચિહ્નો જોવા મળે છે. જો લોકો આંખો ખોલીને 
જુએ તો તેમને દેખાઈ જાય કે કુરાનમાં જે જે વાતો ઉપર ઈમાન લાવવાનું નિમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે તેનું 
સમર્થન પૃથ્વી અને આકાશમાં ફેલાયેલાં અસંખ્ય ચિહ્નો કરી રહ્યાં છે. 

(૭) ઉપર સૃષ્ટિના જે ચિહ્ોને સાક્ષીના રૂપમાં રજૂ કરવામાં આવ્યાં છે તેમની આ સાક્ષી તો તદન જાહેર 
અને ખુલ્લી છે કે આ દુનિયાનો સર્જનહાર અને સંચાલક એક જ છે, પરંતુ મૃત્યુ પછીના બીજા જીવનની વાત 
તથા ખુદાઈ અદાલતમાં મનુષ્યની હાજરી અને સજા અને ઇનામ વિષે અલ્લાહના પયગમ્બરે જે જે આગાહીઓ 
કરી છે, તેમના સાચા હોવા માટે પણ આ જ ચિહ્નો સાક્ષી આપે છે , સહેજ ગુપ્ત છે પણ જરા વધુ વિચાર કરવાથી 
સમજમાં આવી જાય છે. એટલા માટે પહેલી સચ્ચાઈ માટે ચેતવવાની આવશ્યકતા લાગી નહીં કેમ કે 
સાંભળનાર ફકત દલીલો સાંભળીને જ સમજી શકતો હતો તેના ઉપરથી શું સાબિત થાય છે. અલબત્ત, બીજી 
હકીકત માટે વિશેષરૂપે ચેતવણી આપવામાં આવી છે કે તમારા માલિકની મુલાકાત ઉપર વિશ્વાસ પણ તમને આ 


સરઃ રઅદ ૧૩ તકહીમલકઅઓન ર 
જે છ ૧૭» ૧૭૩ 


જ નિશાનીઓ ઉપર વિચાર કરવાથી મળી શકે છે. 

ઉપરોકત તિશાનીઓમાંથી આખિરતનો પુરાવો બે રીતે મળે છેઃ 

એક આ કે, જયારે આપણે આકાશોનું બંધારણ તથા સૂર્ય અને ચંદ્રની નિયમબદ્ધ ચાલ ઉપર વિચાર 
કરીએ છીએ ત્યારે આપણું મન આ ગવાહી આપે છે કે જે ખુદાએ આ મહાકાય આકાશીય પદાર્થો પેદા કર્યા છે 
અને જેની કુદરત આવા મહાકાય આકાશીય પદાર્થોને અવકાશમાં ચલાવી રહી છે તેના માટે માનવજાતિને મૃત્યુ 
પછી બીજીવાર પેદા કરી દેવું સહેજ પણ મુશ્કેલ નથી. 

બીજું આ કે આ જ આકાશી તંત્ર ઉપરથી આપણને આ ગવાહી પણ મળે છે કે તેનો સર્જક પૂર્ણ કક્ષાનો 
ડહાપણવાળો છે, અને તેના ડહાપણ સાથે આ વાત તદન અજૃગતી લાગે છે કે તે માનવજાતિને એક બુદ્ધિશાળી 
અને સભાન તથા અધિકાર અને ઇરાદો ધરાવતી પ્રજાતિ બનાવ્યા પછી અને પોતાની ધરતીની અસંખ્ય વસ્તુઓ 
ઉપર ભોગવટાની શકિત આપ્યા પછી તેના જીવનની કારકિર્દીનો હિસાબ ન લે, તેના અત્યાચારીઓને પૂછે નહીં 
તથા અત્યાચારનો ભોગ બનેલાઓની ફરિયાદ ન સાંભળે, તેના સદાચારીઓને ઈનામ ન આપે અને તેના 
દુરાચારીઓને સજા ન આપે , અને તેને કયારેય આ પૂછે નહીં કે જે બહુમૂલ્ય અમાનતો મેં તને સોંપી હતી તેની 
સાથે તે શું વ્વવહાર કર્યો. એક આંધળો રાજા તો નિઃશંક તેના રાજયના મામલાઓ તેના મંત્રીઓને હવાલે કરીને 
બેફિકર બની ઊંઘી શકે છે પરંતુ એક ડહાપણવાળા અને બુદ્ધિશાળી પાસેથી આવી ખોટી વહેંચણી અને 
બેદરકારીની અપેક્ષા રાખી શકીએ નહીં. 

આવી રીતે આકાશદર્શન આપણને ફક્ત આખિરતની શકયતાનો સ્વીકાર કરવા પ્રેરે છે એટલું જ નહીં 
બલકે તેના ઘટવાનો વિશ્વાસ પણ અપાવે છે. 

(૮) આકાશી પદાર્થો પછી હવે ધરતી ઉપરના જગતની તરફ ધ્યાન દોરવામાં આવે છે અને અહીં પણ 
ખુદાની કુદરત અને ડહાપણની નિશાનીઓ વડે એ જ બન્ને હકીકતો (તૌહીદ અને આખિરત) ઉપર સાક્ષી 
આપવામાં આવી છે જેમની ઉપર આગળની આયતોમાં આકાશની દુનિયાની (નિશાનીઓ વડે સાક્ષી આપવામાં 
આવી હતી. આ દલીલોનો ટૂંકસાર આ પ્રમાણે છેઃ 

(૧) આકાશી પદાર્થોની સાથે પૃથ્વીનો સંબંધ, પૃથ્વીની સાથે સૂર્ય અને ચંદ્રનો સંબંધ, પૃથ્વીની અસંખ્ય 
પ્રજાતિઓની જરૂરિયાતો સાથે પર્વતો અને નદીઓનો સંબંધ , આ તમામ વસ્તુઓ આ વાત માટે ખુલ્લી ગવાહી 
આપે છે કે તેમને ન તો જુદા જુદા ખુદાઓએ બનાવી છે, ન તો જુદા જુદા સત્તાધારી ખુદાઓ તેમને ચલાવી રહ્યાં 
છે. જો આવું હોત તો આ તમામ વસ્તુઓમાં એકબીજા સાથે આટલી હદે સંબંધો અને સમન્વય તથા 
અનુકૂળતાઓ ઊભી થઈ શકી ન હોત, ન તો અવિરત રીતે ચાલુ રહી શકી હોત. જુદા જુદા ખુદાઓ માટે આ 
કેવી રીતે શકય હતું કે તેઓ ભેગાં મળીને સમગ્ર સૃષ્ટિજગત માટે સર્જન અને સંચાલનની એવી યોજના બનાવી 
લેત જેની દરેક વસ્તુ, પૃથ્વીથી માંડીને આકાશો સુધી, મેળ ખાતી રહે અને કયારેય તેમના વ્યૂહો અને નીતિઓની 
વચ્ચે ઘર્ષણ ઊભું થવા પામે નહીં. 

(ર) પૃથ્વીના આ મહાકાય ગોળાનું વિશાળ અવકાશમાં લટકતું રહેવું, તેની સપાટી ઉપર આવડા 
મોટા-મોટા પર્વતોનું ઊપસી આવવું, તેની છાતી ઉપર આવી પ્રચંડ નદીઓનું વહેવું, તેના ખોળામાં ભાત- 
ભાતના બેહિસાબ વૃક્ષોનું ઉછરવું, અને સતત રીતે ખૂબ જ નિયમિતતાપૂર્વક રાત અને દિવસની આશ્ચર્યજનક 


ક 


નિશાનીઓનું છવાઈ જવું, આ તમામ વસ્તુઓ એ ખુદાની કુદરત માટે સાક્ષી છે જેણે તેમને પેદા કરી છે. આવી 


સરઃ રઅદ ૧૩ તકહીમલકઅઓન ર 
જે ફક ૧૭» ૧૭ 


૭ કત72 ક્ર 


૯૪ ૯ 
“9 22727972 


કડા #5ઝ5 
૦હ#્કઝઝમ*ઇંડ્ઝેડ સ યા ક દ 


અને જુઓ, ધરતીમાં અલગ અલગ પ્રદેશો જોવા મળે છે જે એકબીજાની લગોલગ 
આવેલાં છે.“દ્રાક્ષના બગીચાં છે, ખેતરો છે, ખજૂરના વૃક્ષો છે જેમાંથી કેટલાંક એકથડિયા છે અને 
બીજા કેટલાક બેથડિયા. “ બધાંને એક જ પાણી તૃપ્ત કરે છે પરંતુ સ્વાદમાં અમે કોઈને વધારે સારો 
બનાવીએ છીએ તો કોઈને ઊતરતો. આ તમામ વસ્તુઓમાં અનેક નિશાનીઓ છે એ લોકો માટે જે 
બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરે છે.'' 
સર્વશકિતશાળી હસ્તી વિષે આ અનુમાન કરવું કે તે માનવીને મૃત્યુ પછી બીજીવાર જીવન આપી શકતો નથી તે 
બુદ્ધિ અને સમજદારીની નહીં બલકે મૂર્ખામી અને મંદ બુદ્ધિની દલીલ છે . 

(૩) પૃથ્વીના બંધારણમાં, તેની ઉપર પર્વતોનાં ઉત્પત્તિમાં, પર્વતોમાંથી નદીઓના વહેવાની વ્યવસ્થા 
કરવામાં, ફળોની દરેક જાતમાં બબ્બે પ્રકારના ફળ પેદા કરવામાં, અને રાત પછી દિવસ અને દિવસ પછી રાતને 


4% 
કક 


નિયમિતતાપૂર્વક લાવવામાં જે અસંખ્ય નીતિઓ અને વ્યૂહો રહેલા છે તે પોકારી પોકારીને ગવાહી આપી રહ્યાં 
છે કે જે ખુદાએ સર્જનનો આ નકશો બનાવ્યો છે તે પૂર્ણ કક્ષાનો ડહાપણવાળો છે. આ તમામ વસ્તુઓ ખબર 
આપે છે કે આ ન તો કોઈ ઇરાદા વિનાની કોઈ શકિતની કામગીરી છે અને ન તો કોઈ રમતિયાળનું રમકડું. 
આમાંથી પ્રત્યેક વસ્તુમાં એક ડહાપણવાળાનું ડહાપણ તથા અત્યંત શ્રેષ્ઠ ડહાપણ કામ કરતું દેખાય છે. આ બધું 
જોયા પછી ફકત એક મૂર્ખજ હોઈ શકે જે આ માને કે પૃથ્વી ઉપર માનવીને પેદા કરીને તેમજ તેને આવા ઉપદ્રવી 


જ જિ 


કૃત્યો કરવાની તકો આપીને તેને ફક્ત માટીમાં નષ્ટ કરી દે. 


(૯) એટલે કે સમગ્ર ધરતીને તેણે એકસમાન બનાવેલી નથી પરંતુ તેમાં અસંખ્ય પ્રદેશો બનાવેલાં છે જે 
એકબીજાથી જોડાયેલાં હોવા છતાં આકાર, રંગ, દવ્યોના સંમિશ્રણ, ગુણધર્મો, શકિતઓ અને કૌશલ્યો, પેદાશો 
અને રાસાયણિક અથવા ખનીજ ભંડારોમાં એકબીજા કરતાં તદન ભિન્ન છે. આ વિવિધ પ્રદેશોની ઉત્પત્તિ અને 
તેમની અંદર રહેલી ભાતભાતની ભિન્ઞતાઓનું અસ્તિત્વ તેની અંદર અનેક વ્યૂહો અને નીતિઓ ધરાવે છે જેમની 
ગણતરી કરી શકાય તેમ નથી. અન્ય પ્રજાતિઓને બાજુએ રાખીએ અને ફક્ત એક માનવીના હિતને જ સામે 
રાખીને જોઈએ તો અંદાજો કરી શકાય છે કે માનવીના વિવિધ હિતો-લાભાલાભ તથા પૃથ્વીના આ પ્રદેશોની 
વિવિધતા વચ્ચે જે આંતરસંબંધો અને સમન્વયો જોવા મળે છે અને તેના કારણે માનવસભ્યતાને વિકસવાની જે 
તકો પ્રાપ્ત થાય છે તે ખરેખર એક ડહાપણવાળાના ચિંતન તથા તેની સુનિયોજીત યોજના અને તેના તાર્કિક 
ઇરાદાનું પરિણામ છે. આને માત્ર એક આકસ્મિક ઘટના ઠરાવવા માટે ભારે હઠાગ્રહની જરૂર છે. 

(૧૦) ખજુૃરના વૃક્ષોમાં કેટલાક એવાં હોય છે જેમનાં મૂળમાંથી એક જ થડ નીકળે છે અને કેટલાકમાં 


સરઃ રઅદ ૧૩ તકહીમલકઓન ર 
જે ક ૧૭» ૧૭૩ 


ક્હડકઈદઇ છા “ન્ક્ઝડ્સ્ડ 
ક ક નીદાક જ 545 
ક શરડ 555,50૭ હગ 

ટ કહ#હદ 55565446ઞ5ક્રડ;5, 


હવે જો તમારે આશ્ચર્ય કરવો હોય તો આશ્ચયને લાયક લોકોનું આ કથન છે કે “જ્યારે અમે 
મરીને માટી થઈ જઈશું ત્યારે શું અમે નવેસરથી પેદા કરવામાં આવીશું ?'' આ એ લોકો છે જેમણે 
તેમના માલિક સાથે કુફ્ર કર્યું છે.“ આ એ લોકો છે જેમનાં ગળાઓમાં તોક પડેલાં છે.” 
જહનજ્ઞમી છે અને જહન્ઞમમાં હંમેશાં રહેશે. 

આ લોકો ભલાઈ પહેલાં બૂરાઈ માટે ઉતાવળા થઈ રહ્યાં છે” જો કે આમની પહેલાં (જે 
લોકો આ રસ્તે ચાલ્યાં છે તેમની ઉપર અલ્લાહની આફતના) પદાર્થપાઠ આપતા દાખલા બની 
ગયેલાં છે. હકીકત આ છે કે 
એક મૂળમાંથી બે અથવા વધારે થડ નીકળે છે. 

(૧૧) આ આયતમાં અલ્લાહની તૌહીદ તથા તેની કુદરત અને ડહાપણની શિશાનીઓ દેખાડવા ઉપરાંત 
બીજી એક હકીકતની તરફ પણ સુક્ષ્મ ઇશારો કરવામાં આવ્યો છે કે અલ્લાહે આ સૃષ્ટિજગતમાં કયાંય પણ 
એક્સરખાપણું રાખ્યું નથી. એક જ ભૂમિ છે પરંતુ તેના પ્રદેશો પોતપોતાના રંગો, આકારો અને ગુણધર્મોમાં અલગ 
અલગ છે. એક જ ભૂમિ અને એક જ પાણી છે પરંતુ તેમાંથી જાતજાતનાં અનાજ અને ફળ ઉત્પન્ન થઈ રહ્યાં છે. એક 
જ વૃક્ષ છે અને તેનું દરેક ફળ બીજા ફળ કરતાં પ્રકારની દષ્ટિએ એક જ હોવા છતાં, આકાર અને કદ તથા બીજા 
ગુણોમાં ભિન્ન છે. એક જ મૂળ છે અને તેમાંથી બે અલગ થડ નીકળે છે જેમાંથી દરેક પોતાના અલગ આગવાં 
ગુણધર્મો ધરાવે છે. આ વાતો ઉપર જો કોઈ માણસ વિચાર કરશે તે કયારેય આ જોઈને આશ્ચર્યચક્તિ નહીં થાય કે 
માનવીય સ્વભાવમાં તેમજ તેના વલણો અને મિજાજોમાં આટલા મોટા પ્રમાણમાં વિરોધાભાસ છે જેમ કે આગળ 
જતાં આ જ સૂરઃ માં કહેવામાં આવ્યું છે. જો અલ્લાહે ઈચ્છયું હોત તો તમામ મનુષ્યોને એક સરખા બનાવી શકતો 
હતો પરંતુ જે નીતિ ઉપર અલ્લાહે આ સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું છે તે એકસરખાપણું નહીં બલકે વૈવિધ્ય અને વિવિધરંગતા 
ચાહે છે. તમામને એકસરખાં બનાવી દીધા પછી તો આ સમગ્ર જગતનું અસ્તિત્વ જ નિરર્થક બની જાત. 

(૧૨) એટલે કે આખિરતનો ઇનકાર હકીકતમાં ખુદાનો તથા તેની કુદરત અને ડહાપણનો ઇનકાર છે. 
આ લોકો ફકત આટલું જ કહેતાં નથી કે માટીમાં ભળી ગયા પછી અમારું બીજીવાર પેદા થવાનું અશકય છે પરંતુ 
તેમના આ જ કથનમાં આ વિચાર પણ છુપાયેલો છે કે મખઆઝલ્લાહ તે ખુદા લાચાર અને વિવશ તેમજ મૂર્ખ અને 


કામ 


અક્કલ વગરનો છે જેણે તેમને પેદા કર્યાં છે. 


સરઃ રઅદ ૧૩ તકહીમલકઓન ર 
જે છ ૧૭» ૧૭૩ 


તારો માલિક લોકોના જુલમો છતાં તેમના પ્રત્યે આંખ આડા કાન કરે છે, અને આ પણ હકીકત છે કે 
તારો માલિક સખત સજા આપનાર છે. 


ન્‌ 


આ લોકો જેમણે તમારી વાત માનવાનો ઈનકાર કરી દીધો છે, કહે છે કે “આ માણસ ઉપર 
મે તો માત્ર ચેતવનાર છો, અને 


મજ 


તેના માલિક તરફથી કોઈ નિશાની કેમ ન ઊતરી ?”'“----તમેતો 
દરેક કોમ માટે એક માર્ગદર્શક છે.“ (રુકૂઅ ૧) 


અલ્લાહ એકેએક ગભવતીના ગર્ભથી વાકેફ છે, જે કંઈ તેમાં બને છે તેને પણ તે જાણે છે 

(૧૩) ગળાની હાંસડી કેદી હોવાની નિશાની છે. આ લોકોના ગળામાં હાંસડીઓ હોવાનો અર્થ આ છે 
કે આ લોકો તેમના અજ્ઞાન, તેમના હઠાગ્રહ, તેમની મનની ઈચ્છાઓ તથા તેમના બાપદાદાના આંધળા 
અનુકરણના બંદી બનેલાં છે. આ લોકો સ્વતંત્ર રીતે વિચારી શકતાં નથી, તેમને તેમના પૂર્વગ્રહોએ એવા જકડી 
લીધેલાં છે કે આ લોકો આખિરતને માની શકતાં નથી, જો કે તેમનું માનવું તદન તક્સંગત છે અને તેઓ 
આખિરતના ઇનકાર ઉપર અડગ છે, જો કે તે તદ્ન અતાર્કિક છે. 

(૧૪) મક્કાના કાફિરો નબી સ.અ.વ.ને કહેતા હતાં કે જો તમે ખરેખર નબી છો અને તમે જોઈ રહ્યાં 
છો કે અમે તમને ખોટાં ઠરાવી દીધાં છે તો પછી હવે અમારી ઉપર એ આપત્તિ કેમ આવતી નથી જેની તમે અમને 
ધમકીઓ આપો છો? તેના આવવામાં બિનજરૂરી રીતે વિલંબ કેમ થઈ રહ્યો છે? કોઈ વખતે તેઓ પડકાર 
આપતા કહેતાં કે ડટ! ક#ઈઈપાકઈટાઈઈ (હે ખુદા અમારો હિસાબ તું હમાણાં જ કરી નાખ, કયામત માટે 
બાકી ન રાખ) . અને કયારેક કહેતાં કે ૦ ડક, દવા હાકપદ કડા, છહીકાઈડહઈહ) કહાં 
(હે ખુદા, જો આ વાતો જે મુહમ્મદ રજૂ કરી રહ્યાં છે, સાચી છે અને તારા જ તરફથી છે તો અમારી ઉપર 
આકાશમાંથી પથ્થરો વરસાવ અથવા બીજી કોઈ પીડાજનક આફત ઊતારી દે) . આ આયતમાં કાફિરોની આ જ 
વાતોનો જવાબ આપવામાં આવ્યો છે કે આ મૂર્ખાઓ ભલાઈ પહેલાં બૂરાઈની માગણી કરે છે, અલ્લાહ તરફથી 
તેમને સુધરી જવા માટે જે મહેતલ આપવામાં આવી રહી છે તેનો લાભ ઉઠાવવાને બદલે માગ કરે છે કે આ 
મહેતલને જલ્દી ખતમ કરી દેવામાં આવે અને તેમના વિદ્રોહી વર્તન માટે તરત જ પકડી લેવામાં આવે. 

(૧૫) નિશાની વડે તેમનો આશય એવી નિશાની હતી જેને જોઈને તેમને વિશ્વાસ થઈ જાય કે મુહમ્મદ 
સ.અ.વ. અલ્લાહના પયગમ્બર છે. તેઓ આપની વાતને તેની સચ્ચાઈની દલીલો દ્વારા સમજવા માટે તેૈયારન 
હતાં. તેઓ આપના પવિત્ર ચારિત્ર્યમાંથી બોધ ગ્રહણ કરવા માટે તૈયાર ન હતાં. એ ભારે નૈતિક ક્રાંતિમાંથી પણ 


દ ઝો 


કોઈ નિષ્કર્ષ કાઢવા માટે તૈયાર ન હતાં જે આપના શિક્ષણના પ્રભાવથી આપના સાથીદારોના જીવનોમાં દેખાઈ 


સરઃ રઅદ ૧૩ તકહીમલકઅઓન ર 
જે કટ ૧» ૧૭૩ 


દ્વ છ 


હ્તા %2૦ ૫% તિ ડિ ઉઈકટંદ” 5)” કપા 
ઝા 8 જી શિન વિ 
૦૬ %હ્૯૬ક્ક 


પાઉડડ # 5 (“55 


અને જે કંઈ તેમાં વધધટ થાય છે તેનાથી પણ તે વાકેફ રહે છે.” દરેક વસ્તુ માટે તેને ત્યાં એક પ્રમાણ 
નિયત છે. તે છૂપી અને જાહેર, દરેક વસ્તુનો જાણનાર છે. તે મહાન છે અને દરેક સંજોગોમાં સર્વોપરી 
રહેનાર છે. તમારામાંથી કોઈ માણસ ચાહે મોટેથી વાત કરે કે ધીમેથી, અને કોઈ રાતના અંધારામાં 
છુપાયેલો હોય કે દિવસના પ્રકાશમાં ચાલી રહ્યો હોય, તેના માટે સો સમાન છે. દરેક માણસની 
આગળ અને પાછળ તેના નિમેલાં નિરીક્ષકો લાગેલાં છે જે અલ્લાહના હુકમ હેઠળ તેની દેખરેખ 


રહ્યો હતો. તેઓ એ તાર્કિક દલીલો ઉપર પણ વિચાર કરવા માટે તૈયાર ન હતાં જે તેમના શિર્કયુકત ધર્મ અને 
તેમની જહાલતકાળની અંધશ્રદ્ધાઓની ભૂલો સ્પષ્ટ કરવા માટે કુઅનિમાં રજૂ કરવામાં આવી રહી હતી. આ 
તમામ વસ્તુઓને છોડીને તેઓ ઈચ્છતા હતાં કે તેમને કોઈ ચમત્કાર દેખાડવામાં આવે જેના માપદંડના આધારે 
તેઓ મુહમ્મદસ.અ.વ.ની પયગમ્બરીને ચકાસી શકે. 

(૧૬) આ તેમની માગણીનો ટૂંકો જવાબ છે જે સીધેસીધો તેમને આપવાને બદલે અલ્લાહતઆલાએ 
પોતાના પયગમ્બર સ.અ.વ.ને સંબોધીને આપ્યો છે. આનો અર્થ આ છે કે હે નબી તમે આ ચિંતા ન કરો કે આ 


ક ક 


લોકોને સંતોષ આપવા માટે કેવો ચમત્કાર દેખાડવામાં આવે. તમારું કામ દરેકને સંતોષ આપવાનું નથી. તમારું 
કામ તો ફકત આટલું જ છે કે ગફલતની ઊંઘમાં પડેલાં લોકોને જાગૃત કરી દો અને તેમને ખોટા રસ્તે જવાના 
ખરાબ પરિણામથી ચેતવી દો. આ સેવા અમે દરેક યુગમાં, દરેક કોમમાં , કોઈને કોઈ માર્ગદર્શક નિમીને લીધી 
છે. હવે તમારી પાસેથી આ જ સેવા લઈ રહ્યાં છીએ. આના પછી જેનું મન કરે, આંખો ખોલે અને જેનું મન ચાહે 
ગફલતમાં પડયો રહે. આ ટૂંકો જવાબ આપીને અલ્લાહતઆલા તેમની માગણી તરફથી મોઢું ફેરવી લે છે અને 
તેમને ચેતવે છે કે તમે કોઈ અંધેરનગરીમાં નથી રહેતાં કે જયાં કોઈ ચોપટ રાજાનું રાજ હોય. તમારો સામનો એક 
એવા ખુદાની સાથે છે જે તમારામાંથી દરેકજણને એ સમયથી ઓળખે છે જયારે તમે તમારી માતાઓના ગર્ભમાં 
ઉછરી રહ્યા હતાં , અને જીવનભર તમારી એકએક હરકત ઉપર નજર રાખે છે. તેને ત્યાં તમારા ભાગ્યનો ફેસલો 
શુદ્ધ ન્યાયપૂર્વક તમારા ગુણો અનુસાર થાય છે અને ધરતી અને આકાશમાં કોઈ શકિત એવી નથી જે તેના 
ફેસલાઓ ઉપર પ્રભાવ પાડી શકે. 


(૧૭) આનો અર્થ આ છે કે માતાઓના ગર્ભમાં બાળકના અંગો, તેની શકિતઓ અને કૌશલ્યો, અને 


સરઃ રઅદ ૧૩ તકહીમલકઓન ર 
જે ક્ટ ૧૭» ૧૭ 


%£/ £4;૬22 ૪ ડા 
કપ પશ્ઝકહ“ઝક્ય 


શ્ર 
ક#27 


ક. 8 [55251 જ કન 


દ્વિક 
2૭4 2૮ દના 2 2૭2,429 ૬. 

255 ન કક 05 
છ કે [| યદ દ્ર 29ન ₹૫/૭-૯ જૂહી 
૭255 જ 0 પછાડ ગ્- 
રાખી રહ્યાં છે. “હકીકત આ છે કે અલ્લાહ કોઈ કોમની સ્થિતિને બદલતો નથી જ્યાં સુધી તે પોતે 
તેના લક્ષણોને બદલી નાખતી નથી. અને જ્યારે અલ્લાહ કોઈ કોમની દુદશા કરવાનો ફેંસલો કરી 
લે ત્યાર પછી તે કોઈના ટાળ્યે ટળી શકતી નથી, ન તો અલ્લાહની સામે આવી કોમનો કોઈ 
મદદગાર અને હિમાયતી થઈ શકે છે.“ 

તે જ છે જે તમારી સામે વીજળીઓ ચમકાવે છે જેને જોઈને તમને આશંકાઓ પણ થાય છે 
અને આશાઓ પણ બંધાય છે. તે જ છે જે પાણીથી લદાયેલાં વાદળો ઊઠાવે છે. વાદળોની ગર્જના 
તેની પ્રશંસાની સાથે તેની પાકીનું વર્ણન કરે છે” અને ફરિશ્તા તેના ડરથી ધુજતાં ધુજતાં તેની 
તેની લાયકાતો તથા ક્ષમતાઓમાં જે કંઈ વધારો કે ઘટાડો હોય છે, અલ્લાહની સીધી દેખરેખ નીચે હોય છે. 

(૧૮) એટલે કે વાત ફકત આટલી જ નથી કે અલ્લાહતઆલા દરેક માણસને દરેક સંજોગોમાં સીધો જાતે 
જ જોઈ રહ્યો છે અને તેની તમામ ગતિવિધિઓથી વાકેફ છે બલકે વધુમાં અલ્લાહના નિમેલાં નિરીક્ષકો પણ દરેક 
માણસની સાથે લાગેલાં છે અને તેના સંપૂર્ણ જીવનની કારર્કેદીનો રેકર્ડ નોંધતાં જાય છે. આ હકીકત જણાવવા 
પાછળનો આશય આ છે કે આવા ખુદાની ખુદાઈમાં જે લોકો આ માનીને જીવન ગુજારે છે કે તેમને નિરંકુશ ઊંટની 
જેમ ભૂમિમાં છોડી દેવામાં આવ્યાં છે અને કોઈ નથી જેની સામે તેઓ તેમના કર્મો માટે જવાબદાર હોય, તેઓ 
હકીકતમાં પોતાના વિનાશને નોતરે છે. 

(૧૯) એટલે કે આ ગેરસમજમાં પણ ન રહો કે અલ્લાહને ત્યાં કોઈ પીર કે ફકીર અથવા ભૂતપૂર્વ કે 
પછીનો મહાપુરૂષ, અથવા કોઈ જિન્ઞાત અથવા ફરિશ્તો એવો શકિતશાળી છે કે તમે ગમે તે કરતાં રહો તમારી 
ભેટસોગાદો અને પધરામણીઓની લાંચ લઈને તમને તમારા બૂરાં કર્મોની સજામાંથી બચાવી લેશે . 

(૨૦) એટલે કે વાદળોની ગર્જના આ જાહેર કરે છે કે જે ખુદાએ આ પવનો ચલાવ્યાં, આ વરાળો 
ઊઠાવી, આ ધટ્ટ વાદળો એકત્ર કર્યા, આ વીજળીને વરસાદનું માધ્યમ બનાવી અને આવી રીતે ધરતીના જીવો 
માટે પાણી પૂરું પાડવાની વ્યવસ્થા કરી, તેની પાકીનું વર્ણન કરવામાં આવે છે અને તે પવિત્ર છે, તેના ડહાપણ 
અને શકિતમાં પરિપૂર્ણ છે, તેના ગુણોમાં ખામીરહિત છે અને તેની ખુદાઈમાં તેનો કોઈ ભાગીદાર નથી. 
પશુઓની જેમ સાંભળનારા લોકો તો માત્ર ગર્જનાનો અવાજ જ સાંભળે છે પરંતુ જે લોકો સતર્ક કાન ધરાવે છે 
તેઓ વાદળોની ભાષામાંથી તૌહીદની આ ધોષણા સાંભળે છે. 


સરઃ રઅદ ૧૩ તકહીમલકઓન ર 
જે કટ ૧૭» ૧૭૩ 


અઈ્કહક્કઉટક્કાઠર ક 
કક ફક ૧-૦ 1- ૨**7” 
પ્ર.72 *47/6ત દ્વિ ક 
ડૂાઈડઈકપ/ડડ#ડાહડ૪ 
જ 2 દ્વિ «ત «4 


શહય ડ્ઈઈ્ઝ્ગ5૬#-ડ૦૯૦કઝ ૯ 
44% કટા હઠી ક 
છુક્નારજહ ગ “ઝ્ૂ44૦૯હ૬૭કદડ 


પાકીનું વર્ણન કરે છે.” તે ગર્જન કરતી વીજળીઓને મોકલે છે અને (ઘણી વખત) તેમને જેની 
ઉપર ઇચ્છે છે બરાબર એ જ હાલતમાં પાડી દે છે કે જ્યારે લોકો અલ્લાહ વિષે ઝઘડી રહ્યાં હોય 
છે. હકીકતમાં તેની ચાલ ઘણી જબરજસ્ત છે.“ 


ક ક 


તેને જ પોકારવો સાચું છે.” રહી એ બીજી હસ્તીઓ જેમને આને છોડીને આ લોકો પોકારે 


છે, તે તેમની દુઆઓનો કોઈ જવાબ આપી શકતી નથી. તેમને પોકારવું તો આવું છે જાણે કે એક 


માણસ પાણી તરફ હાથ ફેલાવીને તેને વિનંતી કરે કે તું મારા મોઢા સુધી પહોંચી જા, જો કે પાણી 
તેના સુધી પહોચવાનું નથી. બસ આવી જ રીતે કાફિરોની દુઆઓ પણ કંઈ નથી બલકે લક્ષ્ય 
વિનાનું તીર !એ તો અલ્લાહ જ છે જેને ધરતી અને 


(૨૧) ફરિશ્તાઓનું ખુદાઈ પ્રતાપથી ક્રુજવાનો તેમજ તેની પાકીનું વર્ણન કરવાનો ઉલ્લેખ વિશેષરૂપે 
અહીં એટલા માટે કરવામાં આવ્યો છે કે મુશ્રિકો દરેક જમાનામાં ફરિશ્તાઓને દેવતા અને ઉપાસ્ય માનતા રહ્યાં 
છે અને તેમની આ ધારણા રહી છે કે તે અલ્લાહતઆલાની સાથે ખુદાઈમાં તેમની ભાગીદાર છે. આ મિથ્યા 
ખ્યાલનું ખંડન કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું કે તેઓ સર્વોચ્ચ સત્તામાં ખુદાના ભાગીદાર નથી બલકે આજ્ઞાંકિત 
સેવકો છે અને તેમના માલિકના પ્રતાપથી ક્વુજતાં ક્રુજતાં તેની પાકીનું વર્ણન કરી રહ્યાં છે. 

(રર) એટલે કે તેની પાસે અસંખ્ય હથિયારો છે અને જે વખતે જેની સામે જે હથિયાર વડે ઇચ્છે તેવી રીતે 
કામ લઈ શકે છે કે પ્રહારની એક ક્ષણ પહેલાં પણ તેને ખબર હોતી નથી કે કઈ બાજુથી કયારે પ્રહાર થવાનો છે . 
આવી સંપૂર્ણ શકિતશાળી હસ્તી વિષે આવી રીતે સમજ્યા વિના જે લોકો ઊંધી-સીધી વાતો કરે છે તેમને કોણ 
બુદ્ધિશાળી કહી શકે? 

(૨૩) પોકારવાનો અર્થ પોતાની જરૂરિયાતો માટે મદદ માટે પોકારવું છે. એટલે કે જરૂરિયાતો પૂરી 
પાડવાની તેમજ સંકટ દૂર કરવાની તમામ સત્તાઓ તેના જ હાથમાં છે તેથી માત્ર તેની પાસે જ દુઆઓ માગવી યોગ્ય 


ન 


છ. 


સરઃ રઅદ ૧૩ તકહીમલકઓન ર 
જે છ ૧૭» ૧૭૩ 


2521 42 24 * 272 
ર ીડઈઝઇદ% 


ક]. (14 9 નત 


54 161 ક «િ 
9 '“529149૭#»*૫:2૯ 


1 268. 
«૩17298૫ ગ્કુહ્કંબ્રહક્ક્ટિઝિશ્ક જશ 


2122 ૮27 2 


૮42૮4 2: 27૮43529? 277. 12472 દ્ર ત્રિ 
કેં ફર નિ 

હઝઈટ્ 5-૨*ઝૂ-2-ક૯્ક્ૂેઈન્ર-2૯5 
આકાશની પ્રત્યેક વસ્તુ ઈચ્છાથી કે અનિચ્છાએ સિજદો કરી રહી છે” અને તમામ વસ્તુઓના 

પડછાયાં સવારે અને સાંજે તેની આગળ ઝુંકે છે.” 
આમને પૂછો, આકાશ અને ધરતીનો માલિક કોણ છે ? કહો, અલ્લાહ.“ 
પછી આમને કહો કે જયારે હકીકત આ છે ત્યારે શું તમે તેને છોડીને આવા દેવી-દેવતાઓને 
તમારા કાર્યસાધક ઠરાવી લીધાં જે ખુદ તેમના માટે પણ કોઈ નફા અને નુકસાનનો અધિકાર 
ધરાવતાં નથી ? કહો, શું આંધળો અને આંખોવાળો સમાન હોય છે ?* શું પ્રકાશ અને અંધારાં 


(ર૪) સિજદાનો અર્થ આજ્ઞાપાલનમાં ઝુંકવું, હુકમનો અમલ કરવો અને આજ્ઞાપાલનમાં માથું 
રુકાવવું છે. ધરતી અને આકાશની દરેક મખ્લૂક આ અર્થમાં અલ્લાહને સિજદો કરી રહી છે કે તે તેના કાનૂનને 
આધીન છે અને તેની મરજી સામે લેશમાત્ર પણ વિદ્રોહ કરી શકતી નથી. મુસલમાન તેની સામે રાજીખુશીથી 
ઝૂકે છે, જયારે કાફિરને લાચારીપૂર્વક ઝૂકવું પડે છે, કેમ કે ખુદાના પ્રાકૃતિક કાનૂનથી દૂર રહેવું તેની 
તાકાતની બહાર છે. 

(ર૫) પડછાયાં દ્વારા સિજદાનો અર્થ આ છે કે વસ્તુઓના પડછાયાં સવાર-સાંજ પશ્ચિમ અને પૂર્વ તરફ 
પડે છે તે આની નિશાની છે કે આ તમામ વસ્તુઓ કોઈના હુકમને આધીન છે તેમજ કોઈના કાનૂન હેઠળ કામ કરી 
રહીછે. 

(ર૬) ધ્યાનમાં રહેકે એ લોકો પોતે આ વાત માનતા હતાં કે ધરતી અને આકાશનો માલિક અલ્લાહ છે. 
તેઓ આ સવાલનો જવાબ નકારમાં આપી શકે તેમ ન હતાં કેમ કે આ નકાર પોતે તેમની પોતાની માન્યતાની 
વિરૂદ્ધ હતો. પરંતુ નબી સ.અ.વ. દ્વારા પૂછવામાં આવતાં તેઓ હકારમાં પણ આનો જવાબ આપવાથી દૂર 
રહેતા હતાં, કેમ કે એકરાર પછી તૌહીદનું માનવું ફરજિયાત બની જતું હતું તથા શિક માટે કોઈ તક્સંગત 
આધાર બાકી રહેતો ન હતો. એટલા માટે પોતાના પક્ષે રહેલી નબળાઈને અનુભવીને તેઓ આ પ્રશ્નના 
જવાબમાં ચૂપ થઈ જતા હતાં. આ જ કારણ છે કે ફુઅનિમાં ઠેર ઠેર અલ્લાહતઆલા નબી સ.અ.વ.ને કહે છે કે 
આ લોકોને પૂછો કે ધરતી અને આકાશનો સર્જક કોણ છે? સૃષ્ટિનો માલિક કોણ છે? તમને રોજી આપનાર કોણ 
છે? પછી હુકમ આપે છે કે તમે પોતે કહો કે અલ્લાહ. અને ત્યાર પછી આવી રીતે દલીલ કરે છે કે જયારે આ 


ઝુ 


| 


સરઃ રઅદ ૧૩ તકહીમલકઓન ર 
જે ફક ૧૭» ૧૭૩ 


5?૮?,૮2-૮૮૮ ..?૮7₹€ 22:77 નર્ક 1 2222 27૮૬ 222,,4 
હાડ તહા, ઉઝર ૭૬)%405 


નર્ક 


42 - ત 2-4-% “૪ કહ 2/4 * | ક 9702 
૦ હડક કઇટવ્ટહડદડાહ- 


ના 


સરખાં હોય છે ? “અને જો આવું નથી તો શું આમના ઠરાવેલાં ભાગીદારોએ પણ અલ્લાહની જેમ 
કંઈ પેદા કર્યું છે કે તેના કારણે તેમના માટે સર્જનનો મામલો શંકાસ્પદ બની ગયો? “---કઢહો, 
દરેક વસ્તુનો સર્જક માત્ર અલ્લાહ છે અને તે અઠ્દિતીય છે, સોની ઉપર વર્ચસ્વ ધરાવનાર!” 


તમામ કામ અલ્લાહનાં છે તો આ બીજા બધાં કોણ છે જેમની તમે બંદગી કરી રહ્યાં છો? 

(૨૭) આંધળાનો મતલબ એ માણસ છે જેની સામે સૃષ્ટિમાં ચારેય તરફ અલ્લાહની એકતાની 
નિશાનીઓ અને પુરાવા ફેલાયેલાં છે પરંતુ તે તેમાંથી કોઈ પણ વસ્તુને જોતો નથી. અને આંખોવાળાનો અર્થએ 
લોકો છે જેમના માટે સૃષ્ટિના કણેકણમાં તેમજ એકએક પાંદડામાં સર્જકની ઓળખના તુમાર ખુલ્લા પડેલાં છે. 
અલ્લાહતઆલાના આ સવાલનો અર્થ આ છે કે અક્કલના આંધળાં ! જો તમને કંઈ જ ન દેખાતું હોય તો 
દૃષ્ટિવાન લોકો શા માટે તેમની આંખો ફોડી નાખે? જે માણસ સત્યને પ્રગટ રીતે જોઈ રહ્યો છે તેના માટે આ કેવી 
રીતે શકય છે કે તે તમારા જેવા આંધળા માણસોની જેમ ઠોકરો ખાતો રહે? 

(૨૮) પ્રકાશનો અર્થ સત્યજ્ઞાનનો એ પ્રકાશ છે જે નબી સ.અ.વ. તથા તેમના અનુયાયીઓની પાસે 
હતો અને અંધારાનો અર્થ અજ્ઞાનના એ અંધારાં છે જેમાં ઇનકાર કરનારા લોકો ભટકી રહ્યા હતાં. સવાલનો 
આશય આ છે કે જેને પ્રકાશ મળી ગયો છે તે કેવી રીતે પોતાનો દીવો ઓલવીને અંધારાંમાં ઠોકરો ખાવાનું 
સ્વીકારી શકે? તમે જો પ્રકાશની કદર ન સમજતાં હોવ તો ભલે પરંતુ જેણે તે મેળવી લીધો છે, જે પ્રકાશ અને 
અંધારા વચ્ચેનો ભેદ ઓળખી ગયો છે, જે દિવસના અજવાળામાં સીધો રસ્તો સ્પષ્ટપણે જોઈ રહ્યો છે, તે 
પ્રકાશને છોડીને અંધારાંમાં ભટકવા માટે કેવી રીતે તૈયાર થઈ શકે છે? 

(૨૯) આ સવાલનો અર્થ આ છે કે જો દુનિયામાં કેટલીક વસ્તુઓ અલ્લાહતઆલાએ સર્જી હોત અને 
કેટલીક વસ્તુઓ બીજાંએ , અને એ જાણવાનું મુશ્કેલ હોત કે ખુદાની સર્જકતાનું કામ કયું છે અને બીજાંનું કયું, તો 
તો ખરેખર શિક માટે કોઈ વ્યાજબી આધાર હોઈ શકત. પરંતુ જયારે આ મુશ્રિક લોકો પોતે જ માને છે કે તેમના 
દેવ-દેવીઓમાંથી કોઈએ એક તણખલું અને એક વાળ સુદ્ધાં સર્જયું નથી, અને જયારે તેમણે પોતે માની લીધું છે 
કે સર્જનમાં આ બનાવટી ખુદાઓનો લેશમાત્ર પણ હિસ્સો નથી ત્યારે આ બનાવટી દેવી-દેવતાઓને સર્જકના 
અધિકારો અને સત્તાઓમાં કયા આધારે ભાગીદાર બનાવી દેવામાં આવ્યાં? 

(૩૦) આયતમાં -હૅક શબ્દનો ઉપયોગ થયો છે જેનો અર્થ “એ હસ્તી જે સ્વબળે બધાંની ઉપર શાસન 
કરે અને બધાંને તાબે બનાવીને રાખે” છે. આ વાત કે “અલ્લાહ જ દરેક વસ્તુનો સર્જક છે” મુશ્રિકોએ પોતે 
કબૂલેલી એ હકીકત છે જેનાથી તેમને કયારેય ઈનકાર ન હતો. અને આ વાત કે “તે એકલો અને જબરદસ્ત 
શકિતશાળી છે” આ સ્વીકારાયેલી હકીકતનું અનિવાર્ય પરિણામ છે જેનો ઇનકાર કરવો, પહેલી હકીકતને 
માની લીધા પછી, કોઈ પણ બુદ્ધિશાળી માણસ માટે શકય નથી. એટલા માટે કે જે દરેક વસ્તુનો સર્જક છે તે 


સરઃ રઅદ ૧૩ તકહીમલકઅઓન ર 
જે ક ૧૭» ૧૭ 


ડઝ ક હટહદ્રઝડાહરઠક 
મુ કાઝી 
“ક કષ કઝ 
રી 
ક ણા. ૬ ઠડ 


અલ્લાહે આકાશમાંથી પાણી વરસાવ્યું અને દરેક નદી-નાળું તેની ગુંજાશ પ્રમાણે તેને 
લઈને ચાલી નીકળ્યું. પછી જ્યારે પૂર આવ્યું ત્યારે સપાટી ઉપર ફીણ પણ આવી ગયાં.” અને 
આવાં જ ફીણ એ ધાતુઓમાં પણ ઊભરાય છે જેમને ઘરેણાં અને વાસણ વગેરે બનાવવા માટે 
લોકો ઓગાળતાં હોય છે.“ આ જ ઉદાહરણ વડે અલ્લાહ સત્ય અને અસત્યના મામલાને સ્પષ્ટ 
કરે છે. જે ફીણ છે તે ઊડી જતું હોય છે અને જે લોકો માટે ફાયદાકારક છે તે ધરતી ઉપર રોકાઈ 


જાય છે. આવી રીતે અલ્લાહ ઉદાહરણો હ્વારાપોતાની વાત સમજાવે છે. 


અનિવાર્ય રીતે એકલો અને એકાકી છે કારણ કે બીજી જે કોઈ વસ્તુ પણ છે તે તેનું જ સર્જન છે . તો પછી આ કેવી 
રીતે શકય હોય કે કોઈ સર્જન પોતાના સર્જકની હસ્તી અથવા ગુણો અથવા અધિકારો અથવા સત્તાઓમાં તેનો 
ભાગીદાર હોય? આવી જ રીતે તે અનિવાર્યપણે જબરદસ્ત શકિતશાળી પણ છે કારણ કે સર્જનનું પોતાના 
સર્જકને તાબે થઈને રહેવું એ સર્જકતાની કલ્પનાને તદન અનુરૂપ છે. સંપૂર્ણ વર્ચસ્વ જો સર્જક પાસે ન હોય તો તે 
સર્જન જ કેવી રીતે કરી શકે? તેથી જે માણસ અલ્લાહને સર્જક માને છે તેના માટે આ બે ખાસ બુદ્ધિગમ્ય અને 
તકસંગત પરિણામોનો ઇનકાર કરવાનું શકય રહેતું નથી, અને આના પછી આ વાત સાવ અતાર્કિક ઠરે છે કે એક 
માણસ સર્જકને છોડીને સર્જનની બંદગી કરે અને વર્ચસ્વશાળીને છોડીને તાબેદારને સંકટ દૂર કરવા માટે પોકારે. 

(૩૧) આ ઉદાહરણમાં એ જ્ઞાનને કે જે નબી સ.અ.વ. ઉપર વહી દ્વારા ઊતારવામાં આવ્યું હતું, 
આકાશના વરસાદ સાથે સરખાવવામાં આવ્યું છે અને ઈમાનનો સ્વીકાર કરનારા નરમ દિલના લોકોને એ નદી- 
નાળાં જેવા ગણાવવામાં આવ્યાં છે જે પોતપોતાની ક્ષમતા પ્રમાણે વરસાદથી તૃપ્ત થઈને વહેવા માંડે છે. અને એ 
હોહા અને વિદ્રોહને જે ઇસ્લામી આંદોલનની સામે ઇનકાર કરનારા તથા વિરોધીઓએ ઊભો કરેલો હતો, તેને 
ફીણ અને કચરા સાથે સરખાવવામાં આવ્યાં છે જે હંમેશાં પૂર આવતાં જ સપાટી ઉપર ઉછળવા અને કુદવા માંડે છે. 

(૩ર) એટલે કે ભટ્ટી જે કામ માટે પેટાવવામાં આવે છે તે છે શુદ્ધ ધાતુને તપાવીને ઉપયોગી બનાવવી. 
પરંતુ જયારે પણ આ કામ કરવામાં આવે છે ત્યારે કચરો અચૂક ઉપર ઉભરાઈ આવે તેમજ એવી રીતે ફર્યા કરે છે 


સરઃ રઅદ ૧૩ તકહીમલકઓન ર 
જે ફ્ ૧૭» ૧૭ 


જ કા જ “ડી “બહ 
ઝી 


શમ - 


વત્#ત#૬ ૫૮૮4 «7/૮ 4 ડિ ત્રિ ક શ] ક 27 
“૭૭૭% ૫. હદ ગ્રહી 
ડડ, શક્ક ઝડ મ શ્ક્ગ્ગ્ઈહ્ 


જે લોકોએ તેમના માલિકનો સંદેશ સ્વીકારી લીધો તેમના માટે ભલાઈ છે, અને જેમણે 
તેને સ્વીકાર્યો નહીં તેઓ જો ધરતીની બધી જ દોલતના પણ માલિક હોય અને એટલી જ બીજી 
ભેગી કરી લે તો તેઓ અલ્લાહની પકડમાંથી બચવા માટે આ તમામને મુક્તિદંડ પેટે આપી દેવા 
માટે તેયાર જઈ જશે.” આ એ લોકો છે જેમની પાસેથી ખરાબ રીતે હિસાબ લેવામાં આવશે” 


અને તેમનું ઠેકાણું જહન્નમછે, ઘણું જ ખરાબ ઠેકાણું. (રુકૂઅ ૨) 


કે થોડાસમય સુધી તો સપાટી ઉપર તે જ એકલો દેખાતો રહે છે . 

(૩૩) એટલે કે એ વખતે તેમની ઉપર એવી આફત આવશે કે તેઓ તેમનો જીવ છોડાવવા માટે દુનિયા 
અને દુનિયાની અંદરની તમામ દોલત આપી દેતાં પણ ખચકાશે નહીં. 

(૩૪) ખરાબ હિસાબ-કેતાબ અથવા કડક હિસાબ-કિતાબનો અર્થ આ છે કે માણસની કોઈ પણ ભૂલ 


અથવા ચૂક માફ કરવામાં ન આવે, કોઈ કસૂર જે તેણે કર્યો હોય, તે પૂછયા વિના છોડાય નહીં. 

કુર્ઓ7ન આપણને જણાવે છે કે અલ્લાહતઆલા આવી જાતનો હિસાબ-કિતાબ તેના એ બંદાઓ સાથે 
કરશે જે તેના વિદ્રોહી બનીને જીવ્યાં છે. આનાથી ઊલટું, જેમણે તેમની ખુદા સાથે વફાદારી નિભાવી છે તેમજ 
આજ્ઞાંકિત બનીને જીવ્યાં છે તેમનો “હિસાબેયસીર” એટલે કે હળવો હિસાબ લેવામાં આવશે, તેમની 
સેવાઓની સામે તેમની ભૂલોને દરગુજર કરવામાં આવશે અને તેમની સમગ્ર કાર્યશૈલીની ભલાઈને ધ્યાનમાં 
રાખીને તેમની ઘણી ખામીઓની અવગણના કરવામાં આવશે. આની વધુ સ્પષ્ટતા આ હદીસ દ્વારા થાય છે જે 
હઝરત આઈઇશા રદિ. પાસેથી અબુદાઊદમાં નોંધવામાં આવી છે. તેઓ કહે છે કે મે કહ્યું, હે ડા મારા 
મતે અલ્લાહની કિતાબની સૌથી વધુ ડરામણી આયત એ છે જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે હ &#દેડશ્શહ્# “જે 
માણસ કોઈ બૂરાઈ આચરશે તે તેની સજા પામશે.” તો નબી સ.અ.વ.એ કહ્યું ળા. ર તમને ખબર નથી 
કે ખુદાના આજ્ઞાંકિત બંદાને દુનિયામાં જે કંઈ તકલીફ પહોંચે છે, એટલે સુધી કે જો એક કાંટો પણ તેને વાગે છે 
ત્યારે અલ્લાહ તેને તેના કોઈને કોઈ કસૂરની સજા ગણીને તેનો હિસાબ ચોખ્ખો કરી દે છે? આખિરતમાં તો જેનો 
પણ હિસાબ લેવામાં આવશે તે સજા ક રહેશે. હઝરત આઇશા રદિ.એ કહ્યું “તો અલ્લાહતઆલાના આ 
વચનનો અર્થ શું છે કે ૬।&.ઇડૃડ-#ડડબ્બક૪શ*૪ઈઇંકાઠ્રઉ “જેની કર્મનોંધ તેના જમણા હાથમાં 
આપવામાં આવશે તેની પાસેથી હળવો પ લેવામાં આવશે.” નબી સ.અ.વ. એ જવાબ દીધો “આનો 
અર્થ છે હાજર થવું (એટલે કે તેમની ભલાઈઓની સાથે તેમની બૂરાઈઓ પણ અલ્લાહતઆલાની સામે જરૂર 
રજૂથશે) પરંતુ જેની પૂછપરછ થઈ તો સમજી લો કે તે માર્યો ગયો.” 


સરઃ રઅદ ૧૩ તકહીમલકઓન ર 
જે છ ૧૭» ૧૭ 


12:77 કતન્ન્ર જ] 4૬ 
“છ હ ટ 


૮2૨27472 


ડડ ખ્્લ્ક ૯% ૯5 જન ૫૦ ઝે! 
ર “૯2:47 2.72.4273 ૮17? ક 
ક. 9% | દ 4 4% #ઝડંહઇ,/ ડડ 


“ન 


આ તો કઈ રીતે થઈ શકે કે એ માણસ જે તમારા માલિકના આ ગ્રંથને જે તેણે તમારી ઉપર 

ઊતાર્યો છે સાચો માને છે, અને એ માણસ જે આ હકીકત તરફથી આંધળો છે, બજે સમાન થઈ 

જાય ?”“' શિખામણ તો બુદ્ધિશાળી, લોકો જ સ્વીકારે છે.“ અને આ લોકોનું વર્તન આ હોય છે કે 
જફ 


અલ્લાહ સાથેનો તેમનો વાયદો પૂરો કરે છે, તેને મજબૂત બાંધ્યા પછી તોડી નાખતાં નથી. તમું 
વર્તન આ હોય છે કે અલ્લાહે જે જે સંબંધો કાયમ રાખવાનો હુકમ આપ્યો છે“ તેમને કાયમ રાખે છે, 


આનું ઉદાહરણ આવું છે જેમ કે કોઈ માણસ તેના વફાદાર અને આજ્ઞાંકિત નોકરની નાની નાની ભૂલો 
માટે કયારેય સખતાઈ કરતો નથી બલકે તેના મોટા મોટા કસૂર પણ તેની સેવાઓને ધ્યાનમાં રાખીને માફ કરી દે 
છે. પરંતુ જો કોઈ નોકરની ગદ્દારી અને બેઈમાની સાબિત થઈ જાય તો તેની કોઈ સેવા ગણતરીમાં લેવાને લાયક 
રહેતી નથી અને તેના નાના-મોટાં બધાં જ ગુના ગણતરીમાં આવી જાય છે. 


(૩૫) એટલે કે ન તો દુનિયામાં આ બશ્નેનું વલણ સમાન હોઈ શકે છે ન તો આખિરતમાં તેમનું 
પરિણામ એકસમાન. 


દરદ ક 


(૩૬) એટલે કે ખુદાના મોકલેલા આ શિક્ષણ અને ખુદાના પયગમ્બરના આ સંદેશને જે લોકો સ્વીકારી 
લે છે તેઓ અક્કલના આંધળાં નથી બલકે સતર્ક અને જાગૃત લોકો જ હોય છે. અને પછી દુનિયામાં તેમના 
ચારિત્ર્યનો એ રંગ તેમજ આખિરતમાં તેમનું એ પરિણામ આવે છે જે હવે પછીની આયતોમાં જણાવવામાં 
આવેલું છે. 

(૩૭) આનો અર્થ એ અનાદિકાળનો વાયદો છે જે અલ્લાહતઆલાએ સર્જનની શરૃઆતમાં તમામ 
મનુષ્યો પાસેથી લીધો હતો કે તેઓ માત્ર તેની જ બંદગી કરશે. (સમજૂતી માટે જુઓ , સૂરઃ આ'રાફ નોંધ ક્રમાંક- 
૧૩૪,૧૩૫). આ વાયદો દરેક માણસ પાસેથી લેવામાં આવ્યો છે, તે દરેકની પ્રકૃતિમાં અંકિત છે , અને એ જ 
વખતે પાકો થઈ જાય છે જયારે માણસ અલ્લાહતઆલાની સર્જનશક્તિ વડે અસ્તિત્વમાં આવે છે અને તેની 
દેખરેખ હેઠળ ઉછેર પામે છે. ખુદાની આપેલી રોજી વડે ઉછરવું , તેણે પેદા કરેલી વસ્તુઓને ઉપયોગમાં લેવી 
અને તેણે એનાયત કરેલી શકિતઓનો ઉપયોગ કરવો આપોઆપ માનવીને ખુદાની સાથે બંદગીના એક પાકા 
વાયદામાં બાંધી દે છે જેને તોડવાની હિંમત કોઈ સજાગ અને વફાદાર માણસ કરી શકતો નથી, સિવાય કે 
અજાણતાં કયારેયક અચાનક તેનાથી કોઈ ચૂક થઈ જાય. 

(૩૮) એટલે કે એ બધાં જ સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક સંબંધો જેમની સ્વસ્થતા ઉપર માનવીની 
સામાજિક જીવનનું કલ્યાણ અને સફળતા આધારિત છે . 


સરઃ રઅદ ૧૩ તકહીમલકઓન ર 
જે ક ૧૭» ૧૭૩ 


દવતા ત ૮% (૮-2 “ 2» -રૂ/(9૪ /792૨[7 22427 22૬?2 
સ્ટ ડઉંઝ્ટાડગીઈ-વઈ ક? ન્‍૯ ઈક 
ટ ક 1-ક- તજિ “દ્ર! ળા 2 “7 ક ૬. જ 

|“ ૩૯354 41944. તામા 


રુ 72૭» ૭૭૭4 હાન કક કક દ્વ % 44 (ઉ 
છ ડહ્ક હહ ડછાદકડાટ્રહઝદહઈઉઈથ ઝક 


ત 


તેમના માલિકથી ડરે છે અને એ વાતનો ભય રાખે છે કે ક્યાંક તેમની પાસેથી ખરાબ રીતે હિસાબ 
લેવામાં ન આવે. તેમની હાલત આ હોય છે કે તેમના માલિકની પ્રસન્નતા માટે ધીરજપૂર્વક વર્તે 
છે, “નમાઝ કાયમ કરે છે, અમારી આપેલી રોજીમાંથી જાહેરમાં અને છૂપી રીતે ખર્ચ કરે છે, અને 
બૂરાઈને ભલાઈ વડે દૂર કરે છે.” આખિરતનું ઘર આ જ લોકો માટે છે, 


(૩૯) એટલે કે તેમની ઈચ્છાઓને અંકુશમાં રાખે છે, તેમની લાગણીઓ અને વલણોને શરીઅતના 
કાનૂનને આધીન બનાવે છે , ખુદાની અવજ્ઞામાં જે જે ફાયદા અને લિજ્જતોની લાલચ દેખાય છે તેમને જોઈને 
લપસી પડતાં નથી, અને ખુદાના આજ્ઞાપાલનમાં જે જે નુકસાન અને તકલીફોની સંભાવનાઓ છે તેમને સહન 
કરતાં જાય છે. આ દષ્ટિએ મુસલમાનનું સમગ્ર જીવન વાસ્તવમાં ધીરજનું જીવન છે કારણ કે તે ખુદાની 
પ્રસશ્નતાની આશાએ તથા આખિરતના કાયમી પરિણામોની અપેક્ષા રાખીને આ દુનિયામાં મન ઉપર કાબૂ રાખે 
છે અને ગુના તરફ લઈ જતાં મનના દરેક વલણનો ધૈયપૂર્વક મુકાબલો કરે છે. 

(૪૦) એટલે કે તેઓ બદીના બદલામાં બદી નહીં બલકે નેકી કરે છે. તેઓ બૂરાઈનો મુકાબલો 
બૂરાઈથી નહીં બલકે ભલાઈથી જ કરે છે. ભલે કોઈ તેમની ઉપર ગમે તેટલો જુલમ કરે પરંતુ તેઓ જવાબમાં 
જુલમ નહીં બલકે ન્યાય જ કરે છે. ભલે કોઈ તેમની વિરૂદ્ધ ગમે તેટલું જૂઠ બોલે, તેઓ જવાબમાં સાચું જ બોલે 
છે. ભલે કોઈ તેમની સાથે ગમે તેટલી અપ્રમાણિકતા આચરે, તેઓ જવાબમાં પ્રમાણિકતા જ દેખાડે છે. આ જ 
અર્થમાં છે એ હદીસ જેમાં નબી સ.અ. .વ.એ કહ્યું છેઃ 


“તમે તમારા વર્તનને લોકોના વર્તનને તાબે છાછકક વગમાં કક 
બનાવીને ન રાખો. આ કહેવું ખોટું છે કે જો લોકો ક હ. બા 
ભલાઈ કરશે તો અમે ભલાઈ કરીશું અને લોકો 1#*89 0» -પ્ક ઉ, 
લ કા મા. મ ર લ |. ક, 

જુલમ ક તો ર પણ જુલમ કરીશું મે રાશિ શી 
મનને એક નિયમને આધીન બનાવો, જો લોકો નેકી પી 
કરે તો તમે નેકી કરો અને જો લોકો તમારી સાથે 
દુર્વવવહાર કરે તો તમે જુલમ ન કરો.” 


%ક 18૫. છ19 19૫ હ 
19/37 


આ જ અર્થમાં છે એ હદીસ જેમાં નબી સ.અ.વ. એ કહ્યું કે “મારા માલિકે મને નવ વાતોનો હુકમ 
આપ્યો છે અને આમાંથી ચાર વાતો આ કહી કે, હું ભલે કોઈનાથી ખુશ હોઉં અથવા નારાજ, દરેક સ્થિતિમાં 


સરઃ રઅદ ૧૩ તકહીમલકઅઓન ર 
જે છ ૧૭» ૧૭૩ 


દ્વિ .. *#-- 22% 2૮૪ વ્ત્વ ત્ર!દ્ધ 

95૧ ધી ૯450 ઝુ 

ત્રિ 44 «હ #:2૮ દિ ડર 

ઠવ્ટઈબઈ૭ 2 શહ વિજ ન 934 
“ક મ ડન ચ ત્રકત ત્ય ન ક - 

લન્ડ નાઈ દા હ, ૬55 


સત્ર/ રઈ ત્વિઈ 2 ત્રઈ 92-૪2 


કી 4274 2 
જ કટપ્રજઈટડ હક્ક 


ધ 26 ન 


નલ હા” રીક પક 2652 વટ વપ 
દજઈડહાં,ાધડા૦.પછ.ડડર્શ્ડઝ 


એટલે કે એવાં બાગો જે તેમનું કાયમી રહેઠાણ હશે. તેઓ પોતે પણ તેમાં દાખલ થશે અને તેમનાં 
બાપદાદા અને તેમની પત્નીઓ અને તેમની સંતાનમાંથી જે જે સદાચારી છે તે પણ તેમની સાથે 
ત્યાં જશે. ફરિશ્તા દરેક બાજુથી તેમના સ્વાગત માટે આવશે અને તેમને કહેશે કે “તમારી 


ઉપર સલામતી છે,” તમે દુનિયામાં જે રીતે ધીરજપૂર્વક વર્ત્યા તેના કારણે આજે તમે આના 
હક્કદાર થયાં છો'”---તો કેવું સુંદર છે આ આખિરતનું ઘર ! રહ્યાં એ લોકો જે અલ્લાહ સાથેના 
વાયદાને મજબૂત બાંધ્યા પછી તોડી નાખે છે, જે એ સંબંધોને કાપે છે જેને અલ્લાહે જોડવાનો હુકમ 
આપ્યો છે, અને જે ધરતી ઉપર બગાડ ફેલાવે છે, તેઓ ધિક્કારને પાત્ર છે અને તેમના માટે 
આખિરતમાં ઘણું જ ખરાબ ઠેકાણું છે. 

અલ્લાહ જેને ઇચ્છે રોજીમાં વિપુલતા આપે છે અને જેને ઇચ્છે બાંધેલી રોજી 


ન્યાયની વાત કહું, જે મારો હક્ક ઝૂંટવી લે તેનો હક્ક ચૂકવી આપું , જે મને વંચિત કરે હું તેને આપું, અને જે મારી 
ઉપર જુલમ કરે હું તેને માફ કરી દઊં. અને આ જ અર્થમાં છે એ હદીસ જેમાં નબી સ.અ.વ.એ કહ્યું કે 
હાર્ગક્હનહઈ% “જે તારી સાથે અપ્રમાણિકતા આચરે, તું તેની સાથે અપ્રમાણિકતા ન કર.” અને આ જ અર્થમાં 
છે હઝરત ઉમર રદિ. નું આ કથન કે “જે માણસ તારી સાથે મામલો કરવામાં ખુદાથી ડરતો નથી તેને સજા 
આપવાની ઉત્તમ રીત આ છે કે તું તેની સાથે ખુદાથી ડરીને મામલો કર.” 

(૪૧) આનો અર્થ માત્ર આ જ નથી કે ફરિશ્તાઓ ચારેય બાજુથી આવી આવીને સલામ કરશે, બલકે 
આ પણ છે કે ફરિશ્તાઓ તેમને આ વાતની ખુશખબર આપશે કે હવે તમે એવી જગ્યાએ આવી ગયાં છો જયાં 
તમારા માટે સલામતી જ સલામતી છે. હવે અહીં તમે દરેક આફતથી, દરેક તકલીફથી, દરેક પરિશ્રમથી અને 
દરેકજોખમ અને ભયથી સલામત છો. (વધુ વિગતો માટેજુઓ, સૂરઃ હિજ, નોંધ ક્રમાંકઃ ૨૯) 


સરઃ રઅદ ૧૩ તકહીમલકઓન ર 
જે ક ૧૭» ૧૭૩ 


7 £24 ક જ 2.22 દ્ર ન 
15%9 5 હઝાવ#કઉદઇ5) 
€ઝ ક” તા ક્ત 


નિ રટ 270 દ્ર સ પ્રઈ 
ખ્હ#2ટજહ“કવ્મહ «7 


2 


આપે છે.” આ લોકો દુનિયાના જીવનમાં મગ્ન છે, જો કે દુનિયાનું જીવન આખિરતની 
સરખામણીમાં નજીવી મૂડી સિવાય કંઈ નથી. (રુકૂઅ ૩) 

આ લોકો કે જેમણે (મુહમ્મદ સ.અ.વ.ની પયગમ્બરીને માનવાનો) ઈનકાર કરી દીધો છે 
કહે છે “આ માણસ ઉપર તેના માલિક તરફથી કોઈ નિશાની કેમ ન ઊતરી.''“---કહો, અલ્લાહ 
જેને ઇચ્છે ભટકાવી દે છે અને તે તેની તરફ આવવાનો માર્ગ તેને જ દેખાડે છે જે તેની તરફ વળે“. 


(૪ર) આ આયતની પશ્ચાદ્ભૂમિ આ છે કે સામાન્ય અજ્ઞાની લોકોની જેમ મક્કાના કાફિરો પણ શ્રદ્ધા 
અને અમલના સારા કે ખરાબ ને જોવાને બદલે અમીરી અને ગરીબીની દૃષ્ટિએ લોકોનું મૂલ્ય આંકતા હતાં. તેમણે 
એમ ધારી લીધું હતું કે જેને દુનિયામાં પુષ્કળ પ્રમાણમાં એશઆરામના સાધનો મળી રહ્યાં છે તે ખુદાનો પ્રિયપાત્ર 
છે ભલે પછી તે ગમે તેવો ગુમરાહ કે દુરાચારી હોય. અને જે ગરીબ છે તે ખુદાનો શ્રાપિત છે ભલે તે ગમે તેટલો 
સદાચારી હોય. આ જ આધાર ઉપર તેઓ કુરેશના સરદારોને નબી સ.અ.વ.ના ગરીબ સાથીદારો ઉપર શ્રેષ્ઠતા 
આપતા હતાં અને કહેતા હતાં કે જોઈ લો, અલ્લાહ કોની સાથે છે. આની સામે ચેતવણી આપવામાં આવી રહી છે 
કે રોજીનું વધારે કે ઓછું હોવાનો મામલો અલ્લાહના એક બીજા જ કાયદા સાથે સંબંધ ધરાવે છે જેમાં અસંખ્ય 
બીજી નીતિઓની દષ્ટિએ કોઈને વધારે આપવામાં આવે છે અને કોઈને ઓછું. આ કોઈ ધોરણ નથી જેના આધારે 
લોકોની નૈતિક અને આંતરિક સારપ તથા બૂરાઈનો ફેંસલો કરવામાં આવે. મનુષ્યો વચ્ચે દરજ્જાઓના 
તફાવતનો અસલ આધાર અને તેમના સદભાગી અથવા દુર્ભાગી હોવાની અસલ કસોટી આ છે કે કોણે વિચાર 
અને આચારનો સાચો માર્ગ અપનાવ્યો અને કોણે ઉમદા ગુણોની કમાણી કરી અને કોણે ખરાબ ગુણોની. પરંતુ 
મૂર્ખલોકો આની જગ્યાએ આ જુએ છે કે કોને વધુ ધન મળ્યું અને કોને ઓછું. 

(૪૩) આ અગાઉ આયત નં.૭ માં આ પ્રશ્નનો જે જવાબ આપવામાં આવ્યો છે તેને સામે રાખવામાં 
આવે. હવે ફરીથી તેમના એ જ વાંધાને નોંધીને એક બીજી રીતે તેનો જવાબ આપવામાં આવી રહ્યો છે. 

(૪૪) એટલે કે જે અલ્લાહની તરફ પોતે વળતો નથી અને તેનાથી વિમુખ બની જાય છે તેને 
બળજબરીપૂર્વક સીધો રસ્તો દેખાડવાની રીત અલ્લાહને ત્યાં અમલમાં નથી. તે આવા માણસને એ જ 
રસ્તાઓમાં ભટકવાની અનુકૂળતા કરી આપે છે જેમાં તે પોતે ભટકવા માગે છે. એ જ તમામ વસ્તુઓ જે એક 
માર્ગદર્શન ઇચ્છતા માણસ માટે માર્ગદર્શનનું કારણ બને છે, એક ગુમરાહી ઇચ્છતા માણસ માટે ગુમરાહીના 
કારણ બનાવી દેવામાં આવે છે. પ્રકાશિત દીપક પણ તેની સામે આવે છે ત્યારે રસ્તો દેખાડવાને બદલે તેની 


સરઃ રઅદ ૧૩ તકહીમલકઓન ર 
જે ફક ૧» ૧૭૩ 


દ્વિ ૬૮ કક»! ૮2 


ઝાંઝ કકક 
હેઈહ્બાશ્ર%ારશ્રવવરઝ કટાઇ 
દિ હ-હાડ5૦ ન્ડ “બડ ત્ર 
ક 4 દ્ર 
45)5)5્ઠુકડં-હ-દડકકઉડ્કડ 


આવાં જ લોકો છે તે જેમણે (આ નબીના સંદેશને) સ્વીકારી લીધો છે અને તેમનાં દિલોને 
અલ્લાહના સ્મરણથી સંતોષ મળતો હોય છે. જાણી લો, અલ્લાહની યાદ જ એ વસ્તુ છે જેનાથી 
દિલોને સંતોષ પ્રાપ્ત થતું હોય છે. પછી જે લોકોએ સત્યના સંદેશને માન્યો અને સદ્કાર્યો કર્યા તેઓ 
સદભાગી છે અને તેમના માટે સારુંપરિણામ છે. 

હે મુહમ્મદ, આ જ રૂપમાં અમે તમને પયગમ્બર બનાવીને મોકલ્યાં છે,” એક એવી 


કોમમાં જેની પહેલાં અનેક કોમો થઈ ગઈ છે, જેથી તમે આ લોકોને એ સંદેશ સંભળાવી દો જે 
અમે તમારી ઉપર ઊતાર્યો છે, આ સ્થિતિમાં કે જ્યારે આ લોકો તેમના અત્યંત મહેરબાન 
ખુદાના ઈનકારી બનેલાં છે.“ આમને કહો કે તે જ મારો માલિક છે, તેના સિવાય કોઈ ખુદા નથી, 


આંખો અંજાઈ જવાનું કામ જ કરે છે. આ જ અર્થ છે અલ્લાહ દ્વારા કોઈ માણસને ગુમરાહ કરવાનો. 

શિશાનીની માગણીનો આ જવાબ તેની અર્થસભરતામાં અનુપમ છે. તેઓ કહે છે કે કોઈ નિશાની 
દેખાડો તો અમને તમારી સચ્ચાઈ ઉપર વિશ્વાસ આવે. જવાબમાં કહેવામાં આવ્યું કે મૂર્ખાઓ , તમને સીધો રસ્તો 
નહીં મળવાનું મૂળ કારણ નિશાનીઓનો અભાવ નથી બલકે માર્ગદર્શન માટે તમારી ઇચ્છાનો અભાવ છે. 
નિશાનીઓ તો ચારેય તરફ પુષ્કળ પ્રમાણમાં ફેલાયેલી છે પરંતુ તેમાંથી કોઈ પણ તમારા માટે રસ્તો દેખાડનાર 
બનતી નથી કારણ કે તમે ખુદાના રસ્તા પર જવાની ઇચ્છા જ નથી ધરાવતાં. હવે જો કોઈ બીજી નિશાની આવે 
તો તે તમારા માટે કેવી રીતે લાભદાયી હોઈ શકે? તમે ફરિયાદ કરો છો કે કોઈ નિશાની દેખાડવામાં નથી આવી 
પરંતુ જે ખુદાના માર્ગની ઇચ્છા ધરાવે છે તેમને નિશાનીઓ દેખાઈ રહી છે અને તેઓ તેમને જોઈ જોઈને સીધો 
માર્ગમેળવી રહ્યાં છે. 

(૪૫) એટલે કે કોઈ એવી નિશાની વિના જેની આ લોકો માગણી કરે છે. 


(૪૬) એટલે કે તેની બંદગીથી વિમુખ બનેલાં છે, તેના ગુણો અને સત્તાઓ અને અધિકારોમાં બીજાંને 
તેના ભાગીદાર બનાવી રહ્યાં છે અને તેની નિયામતો બદલ આભાર બીજાનો માની રહ્યાં છે. 


સરઃ રઅદ ૧૩ તકહીમલકઓન ર 
જે છ ૧૭» ૧૭૩ 


“2 ટજ *- 
કજ 


“ ફક 


હા 42] 


ફ્ક_%૧ 


ન 


તેની ઉપર જ મેં ભરોસો કર્યો અને તે જ મારું આશ્રયસ્થાન છે. 

અને શું થઈ જાત જો એક એવું કુર્બાન ઊતારી દેવામાં આવ્યું હોત જેના જોરેથી 
પર્વતો ચાલવા માંડત, અથવા ધરતી ફાટી જાત અથવા મડદાં કબરોમાંથી બહાર નીકળીને 
બોલવા માંડત ?“ (આ પ્રકારની નિશાનીઓ દેખાડી દેવાનું જરાય મુશ્કેલ નથી) બલકે તમામ 
સત્તા જ અલ્લાહના હાથમાં છે.“ પછી શું ઈમાનવાળાં (હજી પણ કાફિરોની માગણીના 
જવાબમાં કોઈ નિશાની પ્રગટ થવાની આશા રાખીને બેઠાં છે અને તેઓ આ જાણીને) નિરાશ 
નથી થઈ ગયાં કે જો અલ્લાહ ઇચ્છતો હોત તો 


(૪૭) આ આયતને સમજવા માટે આ વાત નજર સમક્ષ રહેવી જરૂરી છે કે આમાં સંબોધન કાફિરોને 
નહીં બલકે મુસલમાનોને કરવામાં આવ્યું છે. મુસલમાનો જયારે કાફિરો તરફથી વારંવાર નિશાનીની માગણી 


વિષે સાંભળતા હતાં ત્યારે તેમના દિલોમાં બેચેની પેદા થતી હતી કે કદાચ આ લોકોને કોઈ એવી નિશાની 
દેખાડી દેવામાં આવે જેનાથી આ લોકો માની જાય. પછી જયારે તેમને એવું લાગતું હતું કે આ પ્રકારની કોઈ 
નિશાની નહીં આવવાના કારણે કાફિરોને નબી સ.અ.વ.ની પયગમ્બરી વિષે લોકોના દિલોમાં શંકાઓ ઊભી 
કરવાની તક મળી રહી છે ત્યારે તેમની આ બેચેનીમાં ઓર વધારો થઈ જતો હતો. આ અંગે મુસલમાનોને 
કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે જો કુરાનની કોઈ સૂરઃ સાથે અમુક પ્રકારની નિશાનીઓ અચાનક દેખાડી દેવામાં 
આવી હોત તો શું ખરેખર તમે એમ માનો છો કે આ લોકો ઈમાન લઈ આવ્યાં હોત? શું તમે આ લોકો માટે આવો 
સારો અનુમાન ધરાવો છો કે આ લોકો સત્યને કબૂલ કરવા માટે એકદમ તૈયાર બેઠાં છે, માત્ર એક નિશાનીના 
પ્રગટ થવાની કચાશ રહી ગઈ છે? જે લોકોને કુર્બાનના શિક્ષણમાં, સૃષ્ટિની નિશાનીઓમાં, નબીના પવિત્ર 
જીવનમાં, સહાબીઓના જીવનમાં આવેલી ક્રાંતિમાં સત્યપ્રકાશ દેખાયો નહીં તો શું તમે એમ માનો છો કે તેઓ 
પર્વતોના ચાલવા, ધરતીના ફાટવા, તથા મડદાંના કંબરોમાંથી નીકળી આવવામાં કોઈ પ્રકાશ મેળવી લેશે? 

(૪૮) એટલે કે નિશાનીઓ નહીં દેખાડવાનું મૂળ કારણ આ નથી કે અલ્લાહતઆલા તેમને દેખાડવા 
માટે સક્ષમ નથી બલકે અસલ કારણ આ છે કે આવી રીતોનો ઉપયોગ કરવો અલ્લાહની નીતિ વિરૂદ્ધ છે, એટલા 
માટે કેઅસલ આશય તો માર્ગદર્શન છે નહીં કે એક નબીની પયગમ્બરીનો સ્વીકાર કરાવી લેવો અને માર્ગદર્શન 
એ વિના શકય જ નથી કે લોકોના વિચારો અને દૃષ્ટિમાં સુધારો થાય. 


સરઃ રઅદ ૧૩ તકહીમલકઓન ર 
જે કટ ૧» ૧૭ 


7ન્ન 


હિના ગન 


ફ્ક્_%* 


ટ પા! તનુ થ્‌ટકશ્ક્ડાક, 


9% ૭2 


બડ ૪ છી 


ક 
દ્વિ સ 


જ ક૦-ન-- 


29૭27 દૂ તાઇતા 4 


“ડક ઈહઝડઝઇવાઉજવઝ 
5૮4 ૦ હડક 


ક ર /ત્ 22 452 6 પી સત્તત ક ક --્ર 
નનન (3 દ્વિ ક દ્ર, | દ ક 


ક 


નજ 


તમામ ર સીધો માર્ગ દેખાડી દેત ?“ જે લોકોએ અલ્લાહની સાથે કુફ્રનું વલણ અપનાવેલું 
છે તેમની ઉપર તેમના કરતૂકોના કારણે કોઈને કોઈ આફત આવતી જ રહે છે, અથવા તેમના 
ઘરની નજીક ક્યાંક ઊતરે છે. આ કામ ચાલુ રહેશે એટલે સુધી કે અલ્લાહનો વાયદો આવીને પૂરો 
થાય. નિઃશંક અલ્લાહ તેના વાયદાનો ભંગ કરતો નથી. (રુકૂઅ ૪) તમારી પહેલાં પણ અનેક 
પયગમ્બરોની મજાક ઊડાવવામાં આવેલી છે, પરંતુ મેં હંમેશાં ઈનકાર કરનારાઓને ઢીલ આપી 
અને છેવટે તેમને ઝડપી લીધાં, પછી જોઈ લો કે મારી સજા કેવી સખત હતી. 
પછી શું તે જે એકેએક માણસની કમાણી ઉપર નજર રાખે છે” (તેની સામે આવી 
હિંમતો બતાવવામાં આવી રહી છે“ કે) લોકોએ તેના કેટલાક ભાગીદારો ઠરાવી રાખેલાં છે ? હે 
નબી, આમને કહો, (જો હકીકતમાં તેઓ અલ્લાહના પોતાના બનાવેલાં ભાગીદાર છે તો) જરા 
તેમના નામ બોલો કે તે કોણ છે ? શું તમે અલ્લાહને એક નવી વાતની ખબર આપી રહ્યાં છો 


(૪૯) એટલે કે જો સમજણ વિના ફક્ત જાગૃતિ વિનાનું ઈમાન જોઈતું હોત તો તેના માટે નિશાનીઓ 
દેખાડવાની તકલીફ લેવાની શું જરૂર હતી. આ કામ તો આવી રીતે પણ થઈ શક્યું હોત કે અલ્લાહ તમામ 
મનુષ્યોને મુસલમાન જ પેદા કરી દેત. 

(૫૦) એટલે કે જે દરેકેદરેક માણસની સ્થિતિથી વ્યકિતગત રીતે વાકેફ છે અને જેની નજરમાંથી ન તો 
કોઈ નેકમાણસની નેકી છૂપાયેલી છે ન તો કોઈ દુરાચારીનો દુરાચાર. 


દે ક યાઃ 


(૫૧) હિંમતો એટલી છે કે તેના સમકક્ષ અને હરીફ સૂચવવામાં આવી રહ્યાં છે, તેની હસ્તી અને ગુણો 


જ. ક. 


તથા અધિકારોમાં તેના સર્જનોને ભાગીદાર બનાવવામાં આવી રહ્યાં છે અને તેની ખુદાઈમાં રહીને લોકો આ 
માની રહ્યાં છે કે અમે ઇચ્છીએ તે કરીએ, અમારી પાસેથી જવાબ માગનાર કોઈ નથી. 


સરઃ રઅદ ૧૩ તકહીમલકઓન ર 
જે ક્ટ ૧૭» ૧૭૩ 


શ#્ક્ઉ ૭ 27 242, 7૮૭ # 27 ,2૮ 5 2727.77 
ઝવ કનકક:ઝંઠંડઝક્ડડ 


દ્વિ 


૮2 #₹2તટ ક 41? €2:4222222તતર 
ઉડા ક*૯રકહ્ટક ૭૦55552 


જેને તે તેની ધરતીમાં જાણતો નથી ? કે પછી તમે લોકો બસ આમ જ જેમ મોમાં આવે છે તેમ બોલી 
નાખો છો ?“*હકીકંત આ છે કે જે લોકોએ સત્યના સંદેશને માનવાનો ઇનકાર કર્યો છે તેમના માટે 
નૂ પ૩ 


તેમની ચાલાકીઓને_' આકર્ષક બનાવી દેવામાં આવી છે અને તેમને સીધા માર્ગથી રોકી દેવામાં 
આવ્યાં છે, “પછી જેને અલ્લાહ ગુમરાહીમાં નાખી દે તેને કોઈ 


(પર) એટલે કે તેના ભાગીદારો જે તમે ઉપજાવી કાઢેલાં છે તેમના મામલામાં ત્રણ જ રસ્તા શકય છેઃ 

એક આ કે તમારી પાસે કોઈ પ્રમાણિત ખબર આવી હોય કે અલ્લાહે અમુક અમુક હસ્તીઓને તેના 
ગુણો અથવા અધિકારો અથવા સત્તાઓમાં ભાગીદાર ઠરાવી દીધી છે. જો સ્થિતિ આ હોય તો મહેરબાની કરીને 
અમને પણ દેખાડો કે એ કયા લોકો છે અને તેમને ખુદાના ભાગીદાર નીમવા માટેની ખબર આપ લોકોની પાસે 
કયા માધ્યમથી પહોંચી છે . 

બીજી શકયતા આ છે કે અલ્લાહને પોતાને ખબર નથી કે ધરતીમાં કેટલાક મહાનુભાવો તેના ભાગીદાર 
બની બેઠાં છે અને હવે તમે તેને આ ખબર આપી રહ્યાં છો. જો વાત આમ જ છે તો સ્પષ્ટતાપૂર્વક તમારી આ 
સ્થિતિનો સ્વીકાર કરો, પછી અમે પણ જોઈ લઈશું કે દુનિયામાં કેટલા એવા મૂર્ખ નીકળે છે જે તમારા આ સાવ 
ખોટા ધર્મના અનુસરણ ઉપર કાયમ રહે છે. 

પરંતુ આ બશ્ને વાતો ન હોય ત્યારે ત્રીજી વાત આ બાકી રહી જાય છે કે તમે કોઈ પણ સબૂત વિના તેમજ 
કોઈ પણ દલીલ વિના અમસ્તાં જ જેમને ચાહો ખુદાના સગાં ઠરાવી લો છો, ચાહો છો તેને દાતા અને ફરિયાદ 
સાંભળનાર બનાવી દો છો અને જેના વિષે ચાહો છો દાવો કરી દો છો કે ફલાણા પ્રદેશનો સુલતાન ફલાણા હસ્તી 
છે અને ફલાણા કામો અમુક સંતની મદદ અને સહાયતાથી પાર પડી જાય છે. 

(૫૩) આ શિકને ચાલાકી કહેવાનું એક કારણ આ છે કે હકીકતમાં જે ગ્રહો અને નક્ષત્રો અથવા 
ફરિશ્તાઓ અથવા આત્માઓ અથવા બુઝુર્ગોને ખુદાઈ ગુણો અને અધિકારો ધરાવનાર ઠરાવવામાં આવ્યાં છે 
અને જેમને ખુદાના વિશિષ્ટ હક્કોમાં ભાગીદાર બનાવી લેવામાં આવ્યાં છે, આમાંથી કોઈએ પણ કયારેય ન તો 
આ ગુણો અને અધિકારોનો દાવો કર્યો, ન તો આ હક્કોની માગણી કરી, તેમજ ન તો લોકોને આ શિખવાયડયું કે 
તમે અમારી આગળ પૂજાની વિધિઓ કરો, અમે તમારા કામ પાર પાડીશું. આ તો ચાલાક માણસોનું કામ છે કે 
તેમણે લોકો ઉપર પોતાની ખુદાઈનો સિક્કો જમાવવા માટે અને તેમની કમાણીઓમાંથી ભાગ પડાવી લેવા માટે 
કેટલાક બનાવટી ખુદા ઘડી કાઢયાં , લોકોને તેમની અંદર આસ્થા ધરાવનાર બનાવી દીધાં અને પોતાની જાતને 
કોઈને કોઈ રીતે તેમના પ્રતિનિધિ ઠરાવીને પોતાનો ઉલ્લુ સીધો કરવાનું શરૂ કરી દીધું. 

બીજું કારણ શિર્કને ચાલાકી સાથે સરખાવવાનું આ છે કે હકીકતમાં આ એક મનનો ભ્રમ છે અને એક 
ચોર દરવાજો છે જેની મારફતે માનવી ભૌતિક સુખોની પ્રાપ્તિ માટે, નૈતિક બંધનોમાંથી બચવા માટે તથા 


સરઃ રઅદ ૧૩ તકહીમલકઓઆન ર 
જે છ ૧૭» ૧૭૩ 


2, «તત 2. ફક ક ક 6૪9 ૮7 227 ર 41 
હપંઝ 2પ 8ંક્વ્યાહ ડગ ૦રકહ#ક 
“૪7? ૬૮ _ ..૬2 _ 6,754 2272: રજ... ર? 
કરડ્ડા૯5:૦૭કહડ્ાઈટ-ગ્હ૫૦2હ૩ઝક્કા 


22૯2? ત 


ન્વ ક #/“ 7 દ્વ 

64 ક ક 2 * _- સ ૦૨ ક 
પ૦1“ક%ણ્ક્હ્ઝ્ટ૦%*ઝઝકકહ્ 
દિ ૮% 4૨2 ૮૭,2૮૬ 22૭5૬6 ત્રિત ર ત્ર? ૬6: 7 દ્ધ.જ-૮2 
હાહ શ. 1૯: હ્ક્્ક્હપટ નિ 


222૮૯4 292227૨4 ક. 27 2194! સિદ્ધ શ્ત્જ 
હઝાઉઇવ૯ક્કડ્ક્ઝહટ)ઝઝક૦- છા 
“7ક-નક 


પ5 4કથડક ઝક હડઃડઈકહ્તવાજ 


રસ્તો દેખાડનાર નથી. આવા લોકો માટે દુનિયાના જીવનમાં જ સજા છે, અને આખિરતની સજા 
આના કરતાં પણ વધારે સખત છે. કોઈ એવો નથી જે તેમને અલ્લાહથી બચાવનાર હોય. 
અલ્લાહથી ડરતા લોકો માટે જે જજ્ઞતનો વાયદો કરવામાં આવ્યો છે તેની ભવ્યતા આ છે કે તેની 
નીચે નદીઓ વહી રહી છે, તેના ફળો કાયમી છે અને તેનો છાંયડો પણ અવિનાશી. આ પરિણામ 
છે સંયમી લોકોનો. અને સત્યનો ઈનકાર કરનારાઓનું પરિણામ આ છે કે તેમના માટે દોજખની 
આગ છે. 

હે નબી, જે લોકોને અમે અગાઉ ગ્રંથ આપ્યો હતો તેઓ આ ગ્રંથથી જે અમે તમારી ઉપર 
ઊતાર્યો છે, ખુશ છે અને જુદા જુદા જૂથોમાં કેટલાક લોકો એવાં પણ છે જે તેની કેટલીક વાતોને 


હ 


માનતાં નથી. તમે સ્પષ્ટ રીતે કહી દો કે 


જવાબદારી વિનાનું જીવન જીવવા માટેપલાયનનો માર્ગ કાઢે છે. 
ત્રીજું કારણ જેના આધારે મુશ્રિકોની રીતને ચાલાકી સાથે સરખાવવામાં આવી છે તે હવે પછી આવે છે. 
(૫૪) આ માનવ સ્વભાવ છે કે જયારે માણસ એક વસ્તુની સરખામણીમાં બીજી વસ્તુને અપનાવે છે 


જ ક 


ત્યારે તેપોતાના મનને સંતોષ આપવા માટે તથા લોકોને તેના સાચા માર્ગ ઉપર હોવાનો વિશ્વાસ દેવડાવવા માટે 


આ. ક 


તેણે અપનાવેલી વસ્તુને દરેક રીતની દલીલ કરીને સાચી સાબિત કરવાનો પ્રયાસ કરે છે અને તેણે ઠુકરાવેલી એ 
વસ્તુની વિરૂદ્ધમાં દરેક પ્રકારની વાતો બોલવાનું શરૂ કરી દે છે. એટલા જ માટે કહેવામાં આવ્યું છે કે જયારે તેમણે 
સત્યના સંદેશને માનવાનો ઇનકાર કરી દીધો ત્યારે પ્રકૃતિના નિયમ પ્રમાણે તેમના માટે તેમની ગુમરાહી અને 
ગુમરાહી ઉપર ચાલુ રહેવા માટે તેમની ચાલાકીને આર્કષક બનાવી દેવામાં આવી અને આ જ પ્રાકૃતિક નિયમ 


શ છ કે 


પ્રમાણે આ લોકોને સીધા રસ્તા ઉપર આવવાથી રોકી દેવામાં આવ્યાં. 


સૂરઃ રઅદ ૧૩ તફહીમુલકુઓઆન ર 
ક? ૦-7 15445 “7૭9૭5 
બનન “જયે | ઝ%24૫#કહા હ૭-2 


7 ત્ર જ 1% હ દ્ર 
હડછુકઉડડા 


ન્હિ 
*# ત 


ડ#હટરઝ ૭-૯2 કદ કા 
#27 ક્ત 
ન વાઇઝ જાત 
7*્મ ન 5૮ ્રક ૮484 44 
દ્ષ્ટે દિ છી 15600) 
“મને તો માત્ર અલ્લાહની બંદગીનો, હુકમ આપવામાં આવ્યો છે અને આનાથી મનાઈ કરવામાં 


આવી છે કે કોઈને તેની સાથે ભાગીદાર ઠરાવું એટલા માટે હું તેની તરફ જ બોલાવું છું અને તેની જ 
તરફ મારી પાછા ફરવાની જગ્યા છે.”””” આ જ હુકમ સાથે અમે આ અરબી ફરમાન તમારી ઉપર 


ઊતાર્યું છે. હવે જો તમે આ જ્ઞાન છતાં જે તમારી પાસે આવી ગયેલું છે લોકોની ઈચ્છાઓનું 
અનુસરણ કર્યું તો અલ્લાહની સામે ન તો કોઈ તમારો મદદગાર અને હિમાયતી છે અને ન તો કોઈ 


તેની પકડથી તમને બચાવી શકે છે. (રુકૂઅ ૫) 

તમારી પહેલાં પણ અમે અનેક પયગમ્બરો મોકલી ગયાં છીએ અને તેમને અમે પત્નીઓ 
અને સંતાનવાળા જ બનાવ્યા હતાં.“ અને કોઈ પણ પયગમ્બરની આ તાકાત ન હતી કે અલ્લાહના 
હુકમ વિના કોઈ નિશાની જાતે લાવીને દેખાડી દેત.“ દરેકજમાના માટે 


(૫૫) આ એક ખાસ વાતનો જવાબ છે જે એ વખતે વિરોધીઓ તરફથી કહેવામાં આવી રહી હતી. તેઓ 
કહેતા હતાં કે જો આ સાહેબ ખરેખર એ જ શિક્ષણ લઈને આવ્યાં છે જે અગાઉના નબીઓ લાવ્યા હતાં, જેવો 
આમનો દાવો છે, તો પછી શા માટે યહૂદીઓ અને ખ્રિસ્તીઓ કે જેઓ અગાઉના નબીઓના અનુયાયીઓ છે 
આગળ વધીને આમનું સ્વાગત કરતાં નથી ? આના જવાબમાં કહેવામાં આવી રહ્યું છે કેએ લોકોમાંથી અમુક લોકો 
આના માટેખુશ છે અને અમુક લોકો નારાજ છે, પરંતુ હે નબી, ચાહે કોઈ ખુશ થાય કે નારાજ, તમે સ્પષ્ટપણે કહી 
દો કે મને ખુદા તરફથી આ શિક્ષણ આપવામાં આવ્યું છે અને હું કોઈપણ સંજોગોમાં આનું અનુસરણ કરીશ. 

(૫૬) આ એક બીજા વાંધાનો જવાબ છે જે નબી સ.અ.વ. સામે ઉઠાવવામાં આવતો હતો. તેઓ 
કહેતા હતાં કે ખરો છે આ નબી જે પત્ની અને બાળકો ધરાવે છે ! શું પપગમ્બરોને પણ જાતીય ઇચ્છાઓ સાથે 
કોઈ સંબંધ હોઈ શકે? 

(૫૭) આ પણ એક વાંધાનો જવાબ છે. વિરોધીઓ કહેતા હતાં કે મૂસા અ.સ. ચળકતો હાથ અને લાઠી 
લાવ્યા હતાં. ઈસા મસીહ અ.સ. આંધળાંને દેખતો અને રક્તપિત્તના દર્દીને સાજો કરી દેતા હતાં. સાલેહ 
અ.સ.એ ઊંટણીની 4િશાની દેખાડી હતી. તમે કઈ નિશાની લઈને આવ્યાં છો? આનો જવાબ આવી રીતે 


સરઃ રઅદ ૧૩ તકહીમલકઓન ર 
જે ક ૧૭» ૧૭ 


*/ 222 -9-76૪2 કા “2,2 
ઝડ 

(હ 2 ૮44 72-77 કા દ્વિ 4 

ક શ 2૦9 ડ્રાઈ્‌ઇડ દહન 
વ્હેન મ દ દ્વિ ્કારહ#ણડાઇ 


ન” 


એક ગ્રંથ છે. અલ્લાહ જે ઈચ્છે છે મિટાવી દે છે અને જે વસ્તુને ઇચ્છે છે કાયમ રાખે છે. 
ઉમ્મુલકિતાબ તેની જ પાસે છે.” 

અને હે નબી, જે બૂરા પરિણામની ધમકી અમે આ લોકોને આપી રહ્યાં છીએ તેનો કોઈ 
ભાગ ચાહે તમારા જીવતાં દેખાડી દઈએ અથવા તેના પ્રગટ થતાં પહેલાં અમે તમને ઊઠાવી 
લઈએ, દરેક સંજોગોમાં તમારું કામ માત્ર સંદેશ પહોચાડી દેવાનું છે અને હિસાબ લેવાનું કામ 
અમારું છે.“શું આ લોકો જોતાં નથી કે અમે આ ભૂમિ ઉપર આવી રહયાં છીએ અને આનો ઘેરાવો 
દરેક બાજુથી તંગ કરતા જઈ રહયાં છીએ ?“અલ્લાહ રાજ ચલાવી રહ્યો છે, કોઈ તેના કેંસલાઓ 
ઉપર પુનરાવલોકન કરનાર નથી, 


શ છેકે કશ 


આપવામાં આવ્યો છે કે જે નબીએ જે કોઈ વસ્તુ પણ દેખાડી છે , પોતાના અખત્યાર અને શકિતથી દેખાડી નથી. 
અલ્લાહે જે વખતે જેના દ્વારા જે કંઈ પ્રગટ કરવાનું યોગ્ય માન્યું તે પ્રગટ થયું. હવે જો અલ્લાહની ઇચ્છા હશે તો 
જે કંઈ તે ઇચ્છશે તે દેખાડશે. પયગમ્બર પોતે કોઈ પણ ખુદાઈ અખત્યારનો દાવેદાર નથી કે તમે તેની પાસે 
નિશાની દેખાડવાની માગણી કરી રહ્યાં છો. 

(૫૮) આ પણ વિરોધીઓના એક વાંધાનો જવાબ છે. તેઓ કહેતા હતાં કે અગાઉ આવેલાં પુસ્તકો 
જયારે મોજૂદ હતાં ત્યારે આ નવા પુસ્તકની કયાં જરૂર હતી? તમે કહો છો કે એ પુસ્તકોમાં ફેરફાર થઈ ગયાં છે, 
હવે તે રદ થઈ ગયાં છે અને આ નવા પુસ્તકના અનુસરણનો હુકમ આપવામાં આવ્યો છે. પરંતુ ખુદાની 
કિતાબમાં ફેરફાર કઈ રીતે થઈ શકે? ખુદાએ તેનું રક્ષણ કેમ ન કર્યું? અને કોઈ ખુદાઈ કિતાબ રદ કેવી રીતે થઈ 
શકે? તમે કહો છો કે આ એ જ ખુદાનું પુસ્તક છે જેણે તૌરાત અને ઇંજીલ ઊતારી હતી. પરંતુ આ કેવી વાત છે કે 
તમારી રીત તૌરાતના કેટલાક આદેશોની વિરૂદ્ધ છે? દા.ત. અમુક વસ્તુઓ જેને તૌરાતમાં માનનારા લોકો 
હરામ કહે છે, તમે તેમને હલાલ માનીને ખાઓ છો. આ વાંધાઓના જવાબો હવે પછીની સૂરઃમાં વધુ વિગતે 
આપવામાં આવ્યાં છે. અહીં તેમનો ફક્ત એક ટૂંકો અર્થસભર જવાબ આપીને વાત પૂરી કરી દેવામાં આવી છે . 

“ઉમ્મુલ કિતાબ” નો અર્થ છે “મૂળ પુસ્તક” એટલે કે એ અસલ સ્ત્રોત જેમાંથી તમામ આકાશી પુસ્તકો 
નીકળ્યાં છે. 

(૫૯) આનો અર્થ આ છે કે તમે આ ચિંતા ન કરો કે જે લોકોએ તમારા સત્યસંદેશને ખોટો કહી દીધો છે 


સરઃ રઅદ ૧૩ તકહીમલકઅઓન ર 
જે ટ ૧૭» ૧૭૩ 


ત 2૮ 6 2૮૭2 2 2:2#ટ&ટ 
ક કાયા ૬4 


નઈ 


2 પ ઉ. ૭ ક જક 
૦ 
કઝ ષ્ડ 2 ૬ 222274 દિન 
23553 ૩૪૪૯ હશ5૦ હડ હ્્ટર 
782 * 4/73 2522249225 227 ક ત ક્ર 

છડી ગચ 55:5 બ્રકાજક્ડડ્રપ, ક 
અને તેને હિસાબ લેતાં જરા પણ વાર લાગતી નથી. આમની પહેલાં જે લોકો થઈ ગયાં છે તે પણ 
મોટી મોટી ચાલો ચાલેલાં છે, પરંતુ મૂળ નિર્ણાયક ચાલ તો પૂરી રીતે અલ્લાહના જ હાથમાં છે. તે 
જાણે છે કે કોણ શું કમાણી કરી રહ્યો છે, અને ટૂંક સમયમાં આ સત્યનો ઇનકાર કરનારા લોકો જોઈ 
લેશે કેપરિણામ કોનું સલામત આવે છે. 

આ ઇનકાર કરનારા લોકો કહે છે કે તમે અલ્લાહના મોકલેલાં નથી. કહો “મારી અને 
તમારી વચ્ચે અલ્લાહની સાક્ષી પૂરતી છે અને પછી એ દરેક માણસની સાક્ષી જે આકાશના ગ્રંથનું 
જ્ઞાન ધરાવે છે.””“* (રુકૂઅ ૬) 
તેમનું પરિણામ કેવું આવે છે અને કયારે તે પ્રગટ થશે. તમને જે કામ સોપવામાં આવ્યું છે તેને સંપૂર્ણ એકાગ્રતા સાથે 
કરતાં જાઓ અને ફેંસલો અમારી ઉપર છોડી દો. અહીં બાહ્ય રીતે સંબોધન નબી સ.અ.વ.ને કરવામાં આવ્યું છે 
પરંતુ હકીકતમાં વાત વિરોધીઓને સંભળાવવાનો આશય છે. જે લોકો પડકારના રૂપમાં વારંવાર નબી સ.અ.વ.ને 
કહેતા હતાં કે અમારા વિનાશની જે ધમકીઓ તમે અમને આપ્યાં કરો છો તે શા માટેઆવી જતો નથી? 

(૬૦) એટલે કે શું તમારા વિરોધીઓને દેખાતું નથી કે ઇસ્લામનો પ્રભાવ અરબસ્તાનની ભૂમિમાં 
ખૂણેખૂણામાં ફેલાઈ રહ્યો છે અને ચારેય તરફથી તેમની ઉપર ઘેરો તંગ થઈ રહ્યો છે? આ તેમના વિનાશની 
નિશાનીઓ નથી તો શું છે? 

અલ્લાહતઆલાનું આ કહેવું કે “અમે આ ભૂમિ ઉપર આવી રહ્યાં છીએ” એક ખૂબ જ સુંદર વર્ણનશેલી છે 
કેમ કે સત્યસંદેશ અલ્લાહ તરફથી હોય છે અને અલ્લાહ તેને પ્રસ્‍તુત કરનારાઓની સાથે હોય છે. એટલા માટે કોઈ 
ભૂમિમાં આ સંદેશના ફેલાવાને અલ્લાહતઆલા આ શબ્દોમાં વર્ણવે છે કે અમે પોતે આ ભૂમિમાં આગળ વધતાં 
જઈએ છીએ. 

(૬૧) એટલે કે આજે આ વાત કોઈ નવી વાત નથી કે સત્યના અવાજને દબાવવા માટે જૂઠ, ફરેબ અને 
જોરજુલમના હથિયાર વાપરવામાં આવી રહ્યાં છે. અગાઉ ઇતિહાસમાં વારંવાર આવી જ ચાલો વડે સત્યના 
સંદેશને પરાજિત કરવા માટે પ્રયત્નો કરવામાં આવેલાં છે. 

(૬૨) એટલે કે એ દરેક માણસ કે જે ખરેખર આકાશી ગ્રંથોનું જ્ઞાન ધરાવે છે તે આ વાત માટે ગવાહી 
આપશે કે જે કંઈ હું પ્રસ્‍તુત કરી રહ્યો છું તે એ જ શિક્ષણ છે જે અગાઉના નબીઓ લઈને આવ્યા હતાં. 


તક ટીમુલક્‌ આન 


૧૪. સૂરઃ ઇબ્રાહીમ 


સરઃ ઇબ્રાહીમ ૧૪ તકહીમલકઆઓન ર 
જે ૧૭» ૧૭૩ 


સૂરઃ ઈબ્રાહીમ 


નામકરણઃ- 

આયત ૩પના કથન [ઝડી ઈડા ડક કડુ ઉપરથી સૂરઃ નું નામ રાખવામાં આવ્યું છે. 
આ નામનો અર્થઆ નથી કે આ સૂરઃ માં હઝરત ઈબ્રાહીમ અ.સ.ની જીવનગાથા વર્ણવવામાં આવી છે પરંતુ આ 
પણ ઘણી સૂરઃઓના નામોની જેમ પ્રતીક રૂપે છે. એટલે કે એ સૂરઃ જેમાં ઇબ્રાહીમ અ.સ.નો ઉલ્લેખ કરવામાં 


આવ્યો છે. 


ઊતરાણકાળ 
સામાન્ય વર્ણનશૈલી મક્કાની અંતિમકાળની સૂરઃઓ જેવી છે. સૂર: રઆઅદના નજીકના સમયની જ ઊતરેલી 
જણાય છે. ખાસ કરીને ૧૩મી આયતનાશબ્દો -[#ઠુડ#ઈકાઉહક ડડ ડઈડસાટઝાકઈઇહટાીઈઉદ 
(ઇનકાર કરનારાઓએ તેમના રસૂલોને કહ્યું કે કાં તો તમારે અમારી કોમમાં પાછા આવવું પડશે નહીં તો અમે 
તમને દેશવટો આપીશું)નો સ્પષ્ટ સંકેત આ તરફ છે કે એ વખતે મક્કામાં મુસલમાનો ઉપર જોરજુલમ છેલ્લી 
કક્ષાએ પહોંચી ગયો હતો અને મક્કાના લોકો અગાઉની કૌમોની જેમ તેમને ત્યાં વસતા ઈમાનવાળાઓને દેશવટો 
આપવા ઉપર આવી ગયા હતાં. એટલા જ માટે તેમને એ ધમકી સંભળાવવામાં આવી જે તેમના આવા વલણ ઉપર 
ચાલનારી અગાઉની કોમોને આપવામાં આવી હતી કે હઝ ડ&#ઈ(અમે જાલિમોને નષ્ટ કરીને રહીશું) અને 
ઈમાનવાળાઓને એ જ સાંત્વના આપવામાં આવ્યું જે તેમના પુરોગામીઓને આપવામાં આવતું હતી કે 
કક 2395૪ (અમે આ જુલમીઓને નષ્ટ કરીને તમને જ આ ભૂમિમાં આબાદ કરીશું) . 
આવી જ રીતે છેલ્લા રુકૂઅના શબ્દોની શૈલી પણ આ જ દશવિ છે કે આ સૂરઃ મક્કાના અંતિમકાળ સાથે 
સંબંધ ધરાવે છે. 
મુખ્ય વિષય અને હેતુઃ- 
જે લોકો નબી સ.અ.વ.ની પયગમ્બરીને માનવાનો ઇનકાર કરી રહ્યા હતાં અને આપના સંદેશને 
નિષ્ફળ બનાવવા માટે દરેક પ્રકારની ગંદામાં ગંદી ચાલો ચાલી રહ્યા હતાં તેમને સમજાવવા અને ચેતવવાનો હેતુ 
છે પરંતુ સમજાવટની સરખામણીમાં આ સૂરઃમાં ચેતવણી અને ઠપકાની શેલી વધુ ધારદાર છે. આનું કારણ આ 
છે કે સમજાવવાની ફરજ આ પહેલાંની સૂરઃ માં સારી રીતે અદા કરી દેવામાં આવી હતી અને છતાં મક્કાના 
કુરેશી કાફિરોનો હઠાગ્રહ, દુશ્મનાવટ, અવરોધ, ફિત્નાખોરી તથા જોરજુલમમાં દિવસે દિવસે વધારો થતો 
જતો હતો. 


સરઃ ઇબ્રાહીમ ૧૪ તકહીમલકઓન ર 
જે ૧૭» ૧૭૩ 


સૂરઃ ઇાહીમ મક્કી 


015 0 %૭ઝ-ઝ 
બખ્ઝયાઝક્કાડવા કછ કહી 


નથ 
કહ 


“અ હૈપકવડ્કાહ [5595 


ર્ક્ 


અલિફ. લામ. રા. હે મુહમ્મદ, આ એક ગ્રંથ છે જેને અમે તમારી ઉપર ઊતાયો છે જેથી 
તમે લોકોને અંધારામાંથી કાઢીને પ્રકાશમાં લાવો, તેમના માલિકની મહેરબાનીથી, એ ખુદાના 
માર્ગે* જે જોરાવર અને પોતાની જાતે જ પોતે પ્રશંસાવાળો છે* અને આકાશો અને ધરતીની તમામ 


વસ્તુઓનો માલિક છે. 


(૧) એટલે કે અંધારામાંથી કાઢીને પ્રકાશમાં લાવવાનો અર્થ શેતાની માર્ગોથી હટાવીને ખુદાના માર્ગ 
ઉપર લાવવાનો છે. બીજા શબ્દોમાં એ દરેક માણસ કે જે ખુદાના માર્ગ ઉપર નથી તે હકીકતમાં અજ્ઞાનના 
અંધારામાં ભટકી રહ્યો છે , ભલે પછી તે પોતાની જાતને ગમે તેટલો બુદ્ધિમાન માનતો હોય અને પોતાના મનથી 
ગમે તેટલો જ્ઞાનપ્રકાશથી ઉજ્જવલિત માનતો હોય. આની વિરૂદ્ધ જેણે ખુદાનો માર્ગ પામી લીધો તે જ્ઞાનના 
પ્રકાશમાં આવી ગયો, ભલે પછી તે એક અભણ ગામઠી માણસ જ કેમ ન હોય. 

બીજું જે કહેવામાં આવ્યું કેતમે આમને તમારા માલિકના હુકમ અથવા તેની મહેરબાનીઓ વડે ખુદાના 
માર્ગે લાવો, ત્યારે આમાં વાસ્તવમાં આ હકીકત તરફ ઇશારો કરવામાં આવ્યો છે કે કોઈ પ્રચારક, પછી તે નબી 
જ કેમ ન હોય, સીધો રસ્તો રજૂ કરવા કરતાં વધારે કંઈ કરી શકતો નથી. કોઈને એ રસ્તા ઉપર લઈ આવવો તેની 
શકિતની વાત નથી. આનો આધાર સંપૂર્ણપણે અલ્લાહની પૂરી પાડેલી મહેરબાની અને તેના હુકમ ઉપર છે. 
અલ્લાહ કોઈને મહેરબાનીથી અનુકુળતાઓ પૂરી પાડે તો તે માર્ગદર્શન મેળવી શકે છે, નહીં તો પયગમ્બર જેવો 
પૂર્ણ કક્ષાનો પ્રચારક પોતાની પૂરી શકિત લગાવીને પણ તેને માર્ગદર્શન આપી શકતો નથી. રહી વાત અલ્લાહ 
તરફથી અનુકૂળતાઓ પૂરી પાડવાની, તો તેનો કાનૂન તદ્દન ભિન્ન છે જેને કુરાનમાં જુદી જુદી જગ્યાએ 
સ્પષ્ટતાપૂર્વક વર્ણવી દેવામાં આવ્યો છે. આના ઉપરથી સ્પષ્ટપણે જણાય છે કે ખુદા તરફથી માર્ગદર્શનની 
અનુકૂળતાઓ તેને જ મળે છે જે પોતે માર્ગદર્શન ઇચ્છતો હોય, હઠાગ્રહ અને જિદ તથા પૂર્વગ્રહથી મુકત હોય, 
પોતાના મનનો દાસ અને ઇચ્છાઓનો ગુલામ ન હોય, આંખો ખુલ્લી રાખીને જુએ, કાન ઉઘાડાં રાખીને 


સરઃ ઇબ્રાહીમ ૧૪ તકહીમલકઓન ર 
જે ૧૭» ૧૭૩ 


2 


«4 તનાવ હ્ર# (“૭ ૭૪ ક૭..- 
955. 854% 
હ દિ દ્રિ “-2 દ્વ દ્વ પ ક] 
હઝડડડડડઝડડાક ઝા 

494764 ર ૮ ક 

ક્ત વિવ ઇઝ 


ત્ર હ દ્ર્2 
દ્વા ડિ પ૯ «દ્વ ક 
401૮ ગ્ઈવ્જઈટહપ%૬૭ 
અને ભારે વિનાશકારી સજા છે સત્યનો ઈનકાર કરનારાઓ માટે જે દુનિયાના જીવનને 
આખિરત ઉપર પસંદગી આપે છે,” જે અલ્લાહના માર્ગથી લોકોને રોકી રહ્યાં છે અને ઇચ્છે છે કેઆ 
માર્ગ (તેમની ઈચ્છાઓ અનુસાર) વાંકો થઈ જાય.” આ લોકો ગુમરાહીમાં બહુ દૂર નીકળી ગયાં છે. 
અમે અમારો સંદેશ આપવા માટે જ્યારે પણ કોઈ પયગમ્બર મોકલ્યો છે, તેણે તેની 


કોમની ભાષામાં જ સંદેશ આપ્યો છે કે જેથી તે તેમને સારી રીતે સ્પષ્ટતાપૂર્વક વાત સમજાવે. પછી 
અલ્લાહ જેને ઈચ્છે છે ભટકાવી દે 


સાંભળે, ચોખ્ખું મગજ રાખીને વિચારે અને તર્કસંગત વાતને નિષ્પક્ષ રીતે માની લે. 

(૨) ૫2 શબ્દ જો કે મહમૂદનો જ સમાનાર્થી છે, પરંતુ બંને શબ્દોમાં એક સૂક્ષ્મ તફાવત છે. મહમૂદ 
કોઈ માણસને ત્યારે જ કહીશું જયારે તેની પ્રશંસા કરવામાં આવી હોય અથવા કરાઈ રહી હોય. પરંતુ હમીદ 
આપ મેળે જ પ્રશંસાનો હક્કદાર છે, ભલે પછી કોઈ તેની પ્રસંશા કરે કે ન કરે. આ શબ્દનો પૂરો અર્થ પ્રશંસાપાત્ર 
ગુણો, પ્રશંસાને લાયક અને વખાણને પાત્ર જેવા શબ્દોથી અદા થઈ શકતો નથી એટલા જ માટે અમે તેનો 
અનુવાદ પોતાની જાતે જ પોતે પ્રશંસાવાળો કર્યો છે. 

(૩) અથવા બીજા શબ્દોમાં , જેમને બધી ચિંતા જ માત્ર દુનિયાની જ છે અને આખિરતની કોઈ પરવા 
નથી. જે માણસ દુનિયાના ફાયદાઓ અને આનંદ તથા એશઆરામ માટે આખિરતનું નુકસાન વહોરી શકે છે, 
પરંતુ આખિરતની સફળતાઓ અને સુખાકારી માટે દુનિયાનું કોઈ નુકસાન, કોઈ તકલીફ અને જોખમ બલકે 
કોઈ આનંદથી વંચિત રહેવા સુદ્ધાંને સહન કરી નથી શકતાં. જેમણે દુનિયા અને આખિરત બંનેની તુલના કરીને 
ઠંડા કલેજે દુનિયાને પસંદ કરી લીધી છે અને આખિરત વિષે ફેંસલો કરી લીધો છે કે જયાં જયાં તેનો હિત 
દુનિયાના હિત સાથે ટકરાશે ત્યાં તેને કુરબાન કરતાં જશે. 

(૪) એટલે કે તેઓ અલ્લાહની મરજીને તાબે થઈને રહેવા નથી માગતા બલકે એમ ઇચ્છે છે કે 
અલ્લાહનો દીન તેમની મરજીને તાબે થઈને રહે. તેમની દરેક માન્યતા દરેક વિચારસરણી અને દરેક કલ્પનાને 
તેના અકીદામાં દાખલ કરે અને એવા કોઈ અકીદાને તેની વિચારવ્યવસ્થામાં રહેવા ન દે જે તેમની સમજમાં ન 


આવતો હોય. તેમનો દરેક રીત-રિવાજ, દરેક ટેવ અને દરેક ખાસિયતને કાયદેસરતા આપે તથા કોઈ એવી 


સરઃ ઇબ્રાહીમ ૧૪ તકહીમલકઓન ર 
જે ૧૭» ૧૭૩ 


22-29 ૨2 “727 42 દ્ર. તત ક ક 22% કત 
બિ શાદ્યા 164 દઈ૯%સ22૫5 ૯ 
દ્વિ -1 4-૭-22. ?: 2245? કક ક્તત 
બવ **છઝ્હાપ્ઝપવ્ઝઉપા-ડ-ક 

ત | જાડ 


4[[$ 28 “|. છ 18 કજ 28 4 ક 
૭05૯૯ --.્રષ --*2-52 2*5હાડ્ઝચ 


દ્વિ 


છે અને જેને ઇચ્છે છે સીધો માર્ગ દેખાડે છે, તે વર્ચસ્વશાળી અને ડહાપણવાળો છે.” 

અમે આ અગાઉ મૂસાને પણ અમારી નિશાનીઓ સાથે મોકલી ચુક્યાં છીએ. તેને પણ 
અમે આદેશ આપ્યો હતો કે તેની કોમને અંધારામાંથી કાઢીને પ્રકાશમાં લાવ અને તેમને ખુદાઈ 
ઇતિહાસના“બોધપ્રદ કિસ્સાઓ સંભળાવીને શિખામણ આપ. આ કિસ્સાઓમાં 
રીતના અનુસરણ માટે તેમની પાસે માગણી ન કરે જે તેમને પસંદ ન હોય. તે તેમનો આજ્ઞાંકિત ગુલામ હોય કે જે 
જે દિશા તરફ તેઓ તેમના મનના શેતાનના અનુસરણમાં વળે તે તરફ તે પણ વળી જાય, અને કયાંય ન તો 
તેમને ટોકે અને ન તો કોઈ જગ્યાએ તેમને પોતાના રસ્તા તરફ વાળવાનો પ્રયાસ કરે. તેઓ અલ્લાહની વાત 
માત્ર એ જ સંજોગોમાં માની શકે છે કે જયારે તે આ પ્રકારનો દીન તેમના માટે મોકલે. 

(૫) આના બે અર્થ છે. એક આ કે અલ્લાહતઆલાએ જે નબી જે કોમમાં મોકલ્યો તેની ઉપર તે જ 
કોમની ભાષામાં પોતાની વાણી ઊતારી કે જેથી તે કોમ સારી રીતે તેને સમજી શકે અને તેને એવું બહાનું 
કાઢવાની કોઈ તક ન મળે કે તમારું મોકલેલું શિક્ષણ તો અમારી સમજમાં જ આવતું ન હતું તો પછી અમે તેની 
ઉપર ઈમાન કેવી રીતે લાવત. બીજો અર્થ આ છે કે અલ્લાહતઆલાએ માત્ર ચમત્કાર દેખાડવા માટે કયારેય 
આવું કર્યું નથી કે પયગમ્બર તો મોકલ્યાં અરબસ્તાનમાં અને તે વાત સંભળાવે ચીની કે જાપાનની ભાષામાં. આ 
પ્રકારના કરિશ્મા દેખાડવા તથા લોકોની ચમત્કારપ્રિયતાને સંતોષવાની તુલનામાં અલ્લાહતઆલાની નજરમાં 
શિક્ષણ અને શિખામણ તથા સમજાવટ અને સ્પષ્ટતાનું મહત્ત્વ વધારે રહ્યું છે જેના માટે જરૂરી હતું કે જે તે કોમને 
એ જ ભાષામાં પયગામ પહોંચાડવામાં આવે જેને તે સમજતી હોય. 

(૬) એટલે કે પયગમ્બર તમામ પ્રચાર અને શિખામણ એ જ ભાષામાં કરે છે જેને સમગ્ર કોમ સમજે છે 
તેમ છતાં બધાંને માર્ગદર્શન મળી જતું નથી, કેમ કે કોઈ વાણી માત્ર લોકોને સમજાય તેવી હોવાથી આ અનિવાર્ય 
બની જતું નથી કે સાંભળનારા તમામ તેને માની લે. માર્ગદર્શન અને ગુમરાહીની લગામ દરેક સંજોગોમાં 
અલ્લાહના હાથમાં છે. તે જ જેને ઇચછે છે પોતાની આ વાણી વડે માર્ગદર્શન એનાયત કરે છે અને જેના માટે 
ઇચ્છે છે તેના માટે આ જ વાણીને ગુમરાહીનું કારણ બનાવી દે છે . 

(૭) એટલે કે લોકોનું પોતાની મેળે માર્ગદર્શન મેળવી લેવું અથવા ભટકી જવું તે આના કારણે શકય નથી 
કે તેઓ પૂરી રીતે સ્વાયત્ત નથી, બલકે અલ્લાહની સર્વોપરિતાને આધીન છે. પરંતુ અલ્લાહ પોતાની આ 
સર્વોપરિતાને આડેધડ વાપરતો નથી કે અમસ્તાં જ કોઈપણ તાર્કિક કારણ વિના જેને ચાહે માર્ગદર્શન આપી દે અને 
જેને ચાહે વિના કારણે ભટકાવી દે. તે સર્વોપરી હોવાની સાથે ડહાપણવાળો અને સર્વજ્ઞ પણ છે. તેના તરફથી જેને 


સરઃ ઇબ્રાહીમ ૧૪ તકહીમલકઆઓન ર 
જે ૧૭» ૧૭૩ 


6 


સલા શ્ર ધા %, ધ" 
દ્ર. 26૬ 292: નકો 
ત ક 
-5 


હાક ઝદ ઝાડા 


5% કદાજાડક 65 દ્વ 7 292227૮ 


૯૭૯૦ 9 ઝદ ઈશ કહ્ટાર્ડીદકે- 809૦, 


ખત 

2 જલ5%. "૪2 2221 23 2]. 2શ૬5" 
ત્ર ક 
2 ક વ્ઝિઈ શી 6% ક્ત 

ક ક 5% 2” (64 6 (રં 
કક જ્જ 

ક અક ડે ડઝ 5955. ક) હઝ 

મોટી નિશાનીઓ છે“એ દરેક માણસ માટે જે ધૈ્યવાન અને આભાર માનનારો હોય.” 

યાદ કરો જ્યારે મૂસાએ તેની કોમને કહ્યું “અલ્લાહના એ ઉપકારને યાદ રાખો જે તેણે 
તમારી ઉપર કર્યો છે. તેણે તમને ફિરઔનવાળાથી છોડાવ્યા જે તમને ભારે યાતનાઓ આપતા 


હતાં, તમારા પુત્રોને કતલ કરી નાખતા હતાં અને તમારી સ્ત્રીઓને જીવતી રહેવા દેતા હતાં. આમાં 
તમારા માલિક તરફથી તમારી મોટી અજમાયશ હતી (રુકૂઅ ૧). અને યાદ રાખો, તમારા 


માલિકે ચેતવી દીધા હતાં કે જો આભારી બનશો તો હું તમને હજી વધારે નવાજીશ અને જો 
નિયામતો પ્રત્યે અપકાર 


માર્ગદર્શન મળે છે યોગ્ય કારણસર મળે છે અને જેને સીધા રસ્તેથી વંચિત રાખીને ભટકવા માટે છોડી દેવામાં આવે 
છે તે પોતે તેના ભટકવાની રૃચિના કારણે આ વ્યવહારને પાત્ર હોય છે. 

(૮) “એયામ”-4ૂ! શબ્દ અરબી ભાષામાં રૂઢિપ્રયોગમાં યાદગાર એતિહાસિક ઘટનાઓ માટે 
બોલવામાં આવે છે. “8! “એયામુલ્લાહ”નો અર્થ માનવ ઇતિહાસના એ મહત્ત્વના પ્રકરણો છે જેમાં 
અલ્લાહતઆલાએ વીતેલા જમાનાની કોમો તથા મોટી હસ્તીઓને તેમના કર્મોને અનુરૂપ બદલો અથવા સજા 
આપ્યાં છે. 

(૯) એટલે કે આ એતિહાસિક ઘટનાઓમાં એવી નિશાનીઓ રહેલી છે જેમાંથી કોઈ પણ માણસ 
અલ્લાહની તૌહીદની સચ્ચાઈનો સબૂત પણ મેળવી શકે છે તેમજ આ હકીકતના પણ અસંખ્ય પુરાવાઓ મેળવી 
શકે છે કે ગુનાની સજાનો કાયદો વિશ્વવ્યાપી કાનૂન છે, અને તે તદન સત્ય અને અસત્યના શાસ્ત્રીય અને નેતિક 
વિવેક ઉપર કાયમ છે, અને તેના તકાદાઓ પૂરા કરવા માટે એક બીજી દુનિયા એટલે કે આખિરતની દુનિયા 
અનિવાર્ય છે. આ ઉપરાંત, આ ઘટનાઓમાં એ નિશાનીઓ પણ રહેલી છે જેમાંથી કોઈ પણ માણસ ખોટી 
માન્યતાઓ અને વિચારસરણીઓ ઉપર જીવનની ઇમારત રચવાના ખરાબ પરિણામો અંગે જાણી શકે છે તથા 


તેમાંથી પદાર્થપાઠ ગ્રહણ કરી શકે છે. 


સરઃ ઇબ્રાહીમ ૧૪ તકહીમલકઓન ર 
જે ૧૭» ૧૭ 


ક / 27૭*/7:-:7224 2» ક 7 ક» -72,,77૬જ 
ઈ ઉ. ઝછીહ%વઈ#૦ઝઝકહપ્ક્છ 


નિ 


દાખવશો તો મારી સજા ઘણી સખત છે.” અને મૂસાએ કહ્યું કે “જો તમે કુફ્ર કરો અને ધરતીના 
બધાં જ રહેવાસીઓ 


(૧૦) એટલે કે આ નિશાનીઓ તો તેમની જગ્યાએ રહેલી જ છે પરંતુ તેમનો ફાયદો ઉઠાવવો માત્ર એ 
જ લોકોનું કામ છે જે અલ્લાહની અજમાયશોમાંથી ધૈર્ય અને મક્કમતા સાથે પસાર થનાર અને અલ્લાહની 
નિયામતોને સાચી રીતે અનુભવીને તેમનો સાચો આભાર માનનાર હોય. હલકટ અને અણસમજ તથા 
અપકારી લોકો આ નિશાનીઓને જો સમજી લે તો પણ તેમની આ નેતિક નબળાઈઓ તેમને આ સમજનો લાભ 
ઉઠાવવા દેતી નથી. 

(૧૧) એટલે કે જો અમારી નિયામતોના તકાદા ઓળખીને તેમનો સાચો ઉપયોગ કરશો, અને અમારા 
આદેશોની સામે વિદ્રોહ અને ઘમંડ નહીં કરો, તથા અમારો આભાર માનીને અમારા આજ્ઞાંકિત બનીને રહેશો. 

(૧૨) આ વિષય અંગેનું પ્રવચન બાઇબલના પુસ્તક પુનર્નિયમમાં ખૂબ ખુલાસાવાર નોંધવામાં આવ્યું 
છે. આ પ્રવચનમાં હઝરત મૂસા અ.સ. તેમના અવસાનના થોડા દિવસ પહેલાં બનીઇસ્રાઈલને તેમના 
ઇતિહાસની મહત્ત્વની ઘટનાઓ યાદ દેવડાવે છે. પછી તૌરાતના એ બધાં જ આદેશો ફરીથી દોહરાવે છે જે 
અલ્લાહતઆલાએ તેમની મારફતે બનીઇસ્નાઈલને મોકલ્યા હતાં. પછી એક લાંબુ સંબોધન કરે છે જેમાં જણાવે 
છે કે જો તેમણે તેમના માલિકનું આજ્ઞાપાલન કર્યું તો કેવા કેવા ઇનામો વડે નવાજવામાં આવશે અને જો 
નાફરમાનીનો માર્ગ અપનાવ્યો તો તેની કેવી સખત સજા આપવામાં આવશે. આ પ્રવચન પુનર્નિયમ પુસ્તકના 
પ્રકરણો-૪,૬,૮,૧૦,૧૧ તથા ૨૮ થી ૩૦ માં વિસ્તરેલું છે અને તેની કેટલીક જગ્યાઓ ઉચ્ચ કક્ષાના 
પ્રભાવશાળી તથા બોધ આપનાર છે. ઉદાહરણના રૂપમાં તેમાંથી કેટલાક ઊતારા અમે અહીં નોંધીએ છીએ 
જેમના ઉપરથી સમગ્ર પ્રવચનનો ખ્યાલ આવી શકે છેઃ 

“સાંભળ હે ઇસ્રાઈલ! આપણો માલિક ખુદા એક જ માલિક છે. તું તારા સંપૂર્ણ દિલ 

અને સંપૂર્ણ પ્રાણ તથા સંપૂર્ણ શકિત સાથે તારા માલિક ખુદાની સાથે પ્રેમ રાખ. અને આ 

વાતો કે જેમનો હુકમ આજે હું તને આપું છું તારા દિલ ઉપર અંકિત રહે. અને તું તેમને તારી 

સંતાનને બરાબર રીતે સમજાવજે તેમજ ઘરે બેઠાં, રસ્તે ચાલતાં તથા સૂતાં અને જાગતાં તેનું 

સ્મરણ કરજે.” (પ્રકરણ દ આયતો ૪ થી ૭) 

“તો હે ઈસ્નાઈલ ! તારો માલિક ખુદા તારી પાસેથી આના સિવાય બીજું શું માગે છે કે 

તું તારા માલિક ખુદાનો ડર રાખે અને તેના તમામ રસ્તાઓ ઉપર ચાલે અને તેની સાથે પ્રેમ 

રાખે અને તારા સમગ્ર દિલ અને પ્રાણ સાથે તારા માલિક ખુદાની બંદગી કરે અને માલિકના 

જે હુકમો અને કાયદા હું તને આજે જણાવું છું તેમની ઉપર અમલ કરે કે જેથી તારું ભલું થાય. 

જો, આકાશ અને ધરતી તથા જે કંઈ ધરતીમાં છે તે બધું તારા માલિક ખુદાનું જ છે.” (પ્રકરણ 

૧૦, આયતો ૧૨થી ૧૪) 


સરઃ ઇબ્રાહીમ ૧૪ તકહીમલકઓન ર 
જે ૧૭» ૧૭ 


૬ ક -: #-ત-/ ઇઈઇ(૮ગડ -#ક - ક 2: 2, શ 
૦૫્ડ્ક્-વ્કક* વ્પ્પાહાક ક્ક્ૂ્લ્ઝઝાહ 


પણ કાફિર થઈ જાય તો અલ્લાહ બેપરવા અને પોતાની જાતે જ પોતે પ્રશંસાવાળો છે.” 


“અને જો તું તારા માલિક ખુદાની વાતને દિલથી માનીને તેના એ તમામ આદેશો 
ઉપર કે જે આજના દિવસે હું તને આપું છું કાળજીપૂર્વક અમલ કરશે તો તારો માલિક ખુદા 
દુનિયાની તમામ કોમો કરતાં વધારે તને આદર-માન આપશે. અને જો તું તારા માલિક 
ખુદાની વાત સાંભળે તો આ તમામ બરકતો તારી ઉપર ઊતરશે અને તને મળશે. નગરમાં 
પણ તું બરકતવંતો હશે અને ખેતરમાં પણ બરકતવંતો માલિક તારા દુશ્મનોને કે જે 
તારી ઉપર હુમલો કરે, તારી સામે જ પરાજય અપાવશે તારો માલિક તારા 
ભંડારોમાં અને તમામ કામોમાં કે જેમાં તું હાથ નાખે બરકતનો હુકમ આપશે 
તને તેની પવિત્ર કોમ બનાવીને રાખશે અને દુનિયાની તમામ કોમો આ જોઈને કે તું 
માલિકના નામથી ઓળખાય છે તારાથી ડરી જશે. તું ઘણી કોમોને કરજ આપશે પણ પોતે 
કરજ લેશે નહીં અને માલિક તને પૂંછડી નહીં પણ માથું ઠરાવશે અને તું પીઠ નહીં બલકે 
માનનીય જ રહેશે. (પ્રકરણ ૨૮, આયતો ૧ થી ૧૩) 

“પરંતુજો તું આવું ન કરે કે તારા માલિક ખુદાની વાત સાંભળીને તેના તમામ હુકમો 
અને નિયમો ઉપર, જે હું આજના દિવસે તને આપું છું, કાળજીપૂર્વક અમલ કરે તો આ તમામ 
લાનતો તારી ઉપર ઊતરશે અને તને વળગી પડશે. શહેરમાં પણ તું ધુત્કારેલો હશે અને 
ખેતરમાં પણ ધુત્કારેલો..... માલિક એ તમામ કામોમાં કે જેને તું હાથ લગાવશે લાનત અને 
ફિટકાર તથા બેચેની તારી ઉપર ઊતારશે મુસીબત તને વળગેલી રહેશે 
આકાશમાં જે તારા માથા ઉપર છે તે પિત્તળનું અને ધરતી ઉપર જે તારી નીચે છે તે લોખંડનું 
થઈ જશે..... માલિક તને તારા દુશ્મનોની સામે પરાજય અપાવશે. તું તેમનો સામનો કરવા 
માટે તો એક જ રસ્તેથી જશે પરંતુ તેમની સામે સાત સાત રસ્તાથી ભાગશે સ્રી સાથે 
સગાઈ તું કરશે પરંતુ બીજો તેની સાથે સંભોગ કરશે. તું ઘર બનાવશે પરંતુ તેમાં વસવાટ 
નહીં કરી શકે. તું ફળોની વાડી લગાવશે પણ તેના ફળ ખાઈ નહીં શકે, તારા બળદને તારી 
આંખોની સામે કાપી નાખવામાં આવશે..... ભૂખ્યો અને તરસ્યો અને નગ્ન તથા તમામ 
વસ્તુઓ માટે મોહતાજ બનીને તું તારા એ શત્રુઓની સેવા કરશે જેમને માલિક તારી વિરૂદ્ધ 
મોકલશે અને શત્તુ તારી ડોક ઉપર લોખંડની ધૂંસરી જોતરશે જયાં સુધી તે તારો નાશ ન કરી 

માલિક તને ધરતીના એક છેડાથી બીજા છેડા સુધી તમામ કોમોમાં વેરવિખેર કરી 
દેશે.” (પ્રકરણ ૨૮, આયતો ૧૫ થી ૬૪) 

(૧૩) અત્રે હઝરત મૂસા અ.સ. અને તેમની કોમના કિસ્સા તરફ આ ટૂંકો ઇશારો કરવા પાછળનો 
આશય મક્કાના લોકોને એ દેખાડવાનો છે કે અલ્લાહ જયારે કોઈ કોમ ઉપર ઉપકાર કરે છે અને જવાબમાં તે 


સરઃ ઇબ્રાહીમ ૧૪ તકહીમલકઅઓન ર 
જે ૧૭» ૧૭૩ 


ક. તત્ર 6 


ય તન- 5 જખમ” 


શું તમારા સુધી” એ કોમોના અહેવાલ નથી પહોંચ્યા જે તમારી અગાઉ થઈ ગયેલી છે ? 
નૂહની કોમ, આદ, સમૂદ અને તેમના પછી આવનારી અનેક કોમો જેમની સંખ્યા અલ્લાહને જ 
ખબર છે ? તેમના પયગમ્બરો જ્યારે તેમની પાસે સ્પષ્ટ વાતો અને ખુલ્લી નિશાનીઓ લઈને 
આવ્યાં ત્યારે તેમણે તેમના મોમાં હાથ દબાવી લીધાં અને કહ્યું કે કે “જે સંદેશ સાથે તમે 
મોકલવામાં આવ્યાં છો અમે તેને નથી માનતાં અને જે વસ્તુ તરફ તમે અમને બોલાવો છો તેના 


વિષે અમે ભારે બેચેનીભરી શંકામાં પડેલાં છીએ.'''' તેમના પયગમ્બરોએ 


કોમ બેવફાઈ અને વિદ્રોહ કરે છે ત્યારે આવી કોમે પદાર્થપાઠ આપનાર પરિણામ ભોગવવું પડે છે જે તમારી 


આંખોની સામે બનીઇસ્નાઈલ જોઈ રહ્યાં છે. હવે શુ તમે પણ ખુદાની નિયામત અને તેના ઉપકારનો જવાબ 
નિયામતો બદલ અપકાર વડે આપીને આ જ અંજામ જોવા માગો છો? 

અહીં આ વાત પણ સ્પષ્ટ રહે કે અલ્લાહતઆલા તેની જે નિયામતની કદર કરવા માટે અત્રે કુરેશની પાસે 
માગણી કરી રહ્યો છે તે ખાસ એ નિયામત છે કે તેણે અરબના મુહમ્મદ સ.અ.વ.ને તેમની અંદર પેદા કર્યા અને 
તેમના માધ્યમથી તેમની પાસે એ શાનદાર શિક્ષણ મોકલ્યું જેના વિષે નબી સ.અ.વ.અનેક વખતે કુરેશને કહેતા 
હતાં કે --ૂપાપ્ઃ 55૫ પસ્ડપ2૭% કેક “મારી એક વાત માની લો, અરબસ્તાન અને 
અજમ (બિનઅરબ) તમામ તમારે તાબે થઈ જશે .” 

(૧૪) હઝરત મૂસા અ.સ.નું પ્રવચન ઉપર સમાપ્ત થઈ ગયું, હવે મક્કાના કાફિરોને સીધી રીતે 
સંબોધન કરવામાં આવી રહ્યું છે. 

(૧૫) આ શબ્દોના અર્થ અંગે તફસીરકર્તાઓ વચ્ચે ઘણો મતભેદ જોવા મળે છે અને જુદા જુદા લોકોએ 
જુદા જુદા અર્થ વણવ્યાં છે. અમારા મતે આનો સૌથી નજીકનો અર્થ આ છે જેને આપણે ઊદ્‌ ભાષામાં કાન પર 
હાથ રાખે અથવા દાંતોમે ઉગલી દબાઈ કહીએ છીએ. એટલા માટે કે પછીનું વાક્ય સ્પષ્ટ ઇનકાર અને આશ્ચર્ય 
બંને વિષયો ધરાવે છે તથા તેમાં થોડી ગુસ્સાની શૈલી પણ છે. 

(૧૬) એટલે કે આવી શંકા કે જેના કારણે બેચેની ઊભી થઈ ગઈ છે. આ સત્યના સંદેશની ખાસિયત છે 
કે જયારે તે ઉદ્ભવે છે ત્યારે તેના કારણે એક હલચલ પેદા થઈ જાય છે અને ઇનકાર અને વિરોધ કરનારા લોકો 


સિ 


સરઃ ઇબ્રાહીમ ૧૪ તકહીમલકઅઓન ર 
જે ૧૭» ૧૭ 


2% 22] “ક ટુ # 2.2 22 


ક ઝેશ્્નાઝા ગડા ૦ 


કું 2£.»# 2૫૫ 


ત્ઝૃત્ત # 2 નત *%4527*227 

ઉ“હ-હ્કહા કક્કડ ઇડ) 
વ તપ જ 272૭2 1 42૮% 

કીગાલવઈઉ જાકી ષ્્ઝ્ઝ કજ 

ન ૧% 12 યં ઈધ્ાઉ મ નળી ને ઝુ 


કહ્યું “શું અલ્લાહ વિષે શંકા છે જે આકાશો અને ધરતીનો સર્જક છે ?“તે તમને બોલાવી રહ્યો છે કે 


99૧૮ ક 


જેથી તમારા કસૂર માફ કરે અને તમને એક નિશ્ચિત સમય સુધી મહેતલ આપે.” “તેમણે જવાબ 
આપ્યો “તમે કંઈ નથી બલકે એવા જ મનુષ્ય છો જેવાં અમે છીએ.“ તમે અમને એ હસ્તીઓની 
પૂજા કરતાં રોકવા માગો છો જેમની પૂજા બાપદાદાના સમયથી ચાલતી આવી છે. સારું, તો લાવો 


99૨૦ 5 


કોઈ સ્પષ્ટ સનંદ.'' “તેમના પયગમ્બરોએ તેમને કહ્યું 


પણ વિશ્વાસપૂર્વક ન તો તેનો ઇનકાર કરી શકે ન તો તેનો વિરોધ. તેઓ ગમે તેટલા ઉગ્ર સ્વરૂપમાં તેને રદિયો 
આપે, અને ગમે તેટલી તાકાત તેના વિરોધમાં લગાવે તો પણ સંદેશની સચ્ચાઈ, તેની તાર્કિક દલીલો અને તેની 
નિષ્પક્ષ સચોટ વાતો, તેની મન મોહી લેનારી ભાષા, તેના સંદેશ આપનારનું નિષ્કલંક ચારિત્ર્ય, તેની ઉપર 
ઈમાન લાવનારા લોકોના જીવનમાં આવેલો ક્રાંતિકારી બદલાવ અને વચનને અનુરૂપ તેમનાં પવિત્ર કર્મ, આ 
તમામ વસ્તુઓ ભેગી મળીને કટ્ટરમાં કટ્ટર વિરોધીના દિલમાં પણ એક બેચેની ઊભી કરી દે છે. સત્ય તરફ 
બોલાવનારાઓને સતાવનાર માણસ પોતે પણ સુખ-શાંતિથી વંચિત થઈ જાય છે. 

(૧૭) પયગમ્બરોએ આ વાત એટલા માટે કહી કે દરેક જમાનાના મુશ્રિકો ખુદાની હસ્તીને માનતા 
હતાં અને આ પણ માનતા હતાં કે ધરતી અને આકાશોનો નિર્માતા એ જ છે. આ જ આધારે પયગમ્બરોએ કહ્યું કે 
તમને શંકા કઈ વાતમાં છે? અમે જે વસ્તુની તરફ તમને બોલાવીએ છીએ તે આના સિવાય બીજું શું છે કે 
અલ્લાહ, આકાશો અને ધરતીનો નિર્માતા, તમારી બંદગીનો સાચો હક્કદાર છે. પછી શું અલ્લાહ વિષે તમને 
શંકા છે? 

(૧૮) નક્કી સમયમર્યાદાનો અર્થ લોકોનો મોતનો સમય પણ હોઈ શકે છે અને કયામત પણ. જયાં 
સુધી કોમોને લાગેવળગે છે, તેમની ચડતી અને પડતી માટે અલ્લાહને ત્યાં મુદ્તનું નિર્ધારણ તેમના ગુણોની 
શરત સાથે જોડાયેલું હોય છે. એક સારી કોમ જો તેની અંદર બગાડ પેદા કરી લે તો તેની કામ કરવાની મહેતલ 
ઘટાડી દેવામાં આવે છે અને તેને નષ્ટ કરી દેવામાં આવે છે અને જો કોઈ બગડેલી કોમ તેના દુર્ગુણોને સારા ગુણો 
વડે બદલી નાખે તો તેની કાર્ય કરવાની મહેતલ વધારી દેવામાં આવે છે એટલે સુધી કે તે કયામત સુધી લાંબી હોઈ 
શકે છે. આ જ વિષય તરફ સૂરઃ રઅદની ૧૧મી આયત ઇશારો કરે છે કે, અલ્લાહતઆલા કોઈ કોમની હાલતને 


સરઃ ઇબ્રાહીમ ૧૪ તકહીમલકઅઓન ર 
જે ૧૭» ૧૭ 


જત ન 7 તષ ત કના, । 
ફર દ્વિ 
2 બગ 450 ધી દ્વિ તટ [455 
ક દત દ્વિજ વિ દિ હાન 2 
દિ નનયત ક હાઈ 
જત કડ ઈ ન પ 
હ્ઝ સિ 5૫૭2૮ 
જ તત 
તિત 5 દ્વ િ -22૪૭22૭ દ્વિ 
તડ મલ છક 
હક્ક શ 2 
ત્ન્ન્ન 
“ખરેખર અમે કશું નથી બલકે તમારા જ જેવા મનુષ્યો. પરંતુ અલ્લાહ તેના બંદાઓમાંથી જેને 
ઇચ્છે છે નવાજે છે*' અને આ વાત અમારા અખત્યારમાં નથી કે તમને કોઈ સનંદ લાવી આપીએ. 
સનંદ તો અલ્લાહના જ હુકમથી આવી શકે છે અને અલ્લાહ ઉપર જ ઈમાનવાળાઓએ ભરોસો 
કરવો જોઈએ. અને અમે શા માટે અલ્લાહ ઉપર ભરોસો ન કરીએ કે જ્યારે અમારા જીવનના 
માર્ગોમાં તેણે અમારું માર્ગદશન કર્યું છે ? જે તકલીફો તમે અમને આપી રહ્યાં છો તેના માટે અમે 
ધીરજ રાખીશું અને ભરોસો કરનારાઓનો ભરોસો અલ્લાહ ઉપર જ હોવો જોઈએ”' - સ્ફૂઅ ૨) 


છેવટે ઈનકાર કરનારાઓએ તેમના પયગમ્બરોને કહી દીધું કે “કાં તો તમારે અમારી 
કોમમાં પાછા આવવું પડશે,” નહીં તો અમે તમને 


ત્યાં સુધી બદલતો નથી જયાં સુધી તે પોતાના ગુણોને બદલી ન નાખે. 

(૧૯) તેમનો આશય આ હતો કે તમે દરેક રીતે બિલકુલ અમારા જેવા માણસ દેખાઓ છો. ખાઓ 
છો. પીઓ છો. સૂઈ જાઓ છો. બાળ-બચ્ચાં ધરાવો છો. ભૂખ, તરસ, બીમારી, દુઃખ, ઠંડી-ગરમી, દરેક વસ્તુ 
અનુભવવામાં તથા દરેક માનવસહજ કમજોરીમાં અમારા જેવાં છો. તમારી અંદર કોઈ અસાધારણ વસ્તુ અમને 
દેખાતી નથી કે જેના કારણે અમે આ માની લઈએ કે તમે કોઈ પહોચેલી હસ્તી છો અને ખુદા તમારી સાથે 
વાતચીત કરે છે અને ફરિશ્તા તમારી પાસે આવે છે. 

(૨૦) એટલે કે કોઈ એવી સનંદ કે જેને અમે સગી આંખે જોઈએ અને હાથો વડે સ્પર્શ કરીએ તથા 
જેનાથી અમને વિશ્વાસ થઈ જાય કે ખરેખર ખુદાએ તમને મોકલ્યાં છે અને આ સંદેશ જે તમે લાવ્યાં છો તે 
ખુદાનો જ સંદેશ છે. 

(૨૧) એટલે કે આમાં શંકા નથી કે અમે છીએ તો મનુષ્ય જ, પરંતુ અલ્લાહે તમારી વચ્ચે અમને જ 


જફ 
૯ 


જુ 


ફ્કેફ 


ઝહઈ 


૫-૭૫ 
ડક 
ષી 


ખને 


દદન કતર 


સરઃ ઇબ્રાહીમ ૧૪ તકહીમલકઓન ર 
જે ૧૭» ૧૭ 


નન્ટન્-કક ક. કક 327. 
ઈ 2 ક ૯ઉ-૫ 
71). ક ક 7 272 2ક્ઝ્ટ 2૬૮2 
ડડઝકડડ-ઝ.ઝડનડઈ જ 


4 1 દ 955% [54 દિ 


0 ૨૦ ફફ 


હડ કર્ન્સ્0ઝક્2વ્ 


29 2 2 ન્વ દ્વ4 


૭2 ક્ન્‍*%ા5૯ 


અમારા દેશમાંથી કાઢી મૂકીશું. ”' ત્યારે તેમના માલિકે તેમની ઉપર વહી મોકલી “અમે આ 
જાલિમોને નષ્ટ કરી દઈશું અને તેમના પછી તમને ધરતીમાં આબાદ કરીશું.“ આ ઈનામ છે તેનો 
જે મારી સમક્ષ જવાબ આપવાનો ડર રાખતો હોય અને જે મારી ધમકીથી ડરતો હોય.” તેમણે 
ફેંસલો માગ્યો હતો (તો આવી રીતે તેમનો ફેંસલો થયો) અને દરેક જુલમી સત્યના શત્નુએ હાર 
ખાધી.“ આના પછી આગળ તેના માટે જહન્નમ છે. ત્યાં તેને જખ્મોના ધોવાણ જેવું પાણી પીવા 
માટે આપવામાં આવશે જેને તે જબરજસ્તી ગળામાંથી ઊતારવાનો પ્રયત્ન કરશે અને 


સત્યજ્ઞાન તથા પૂર્ણ બુદ્ધિશક્તિ એનાયત કરવા માટે પસંદ કર્યા છે. આમાં અમારા હાથની કોઈ વાત નથી. આ 


તો અલ્લાહના અધિકારનો મામલો છે. તે પોતાના બંદાઓમાંથી જેને જે કંઈ ઇચ્છે આપે. અમે ન તો આ કરી 
શકીએ છીએ કે જે કંઈ અમારી પાસે આવ્યું છે તે તમારી પાસે મોકલાવી દઈએ અને ન તો આ જ કરી શકીએ 
છીએ કે જે હકીકતો અમારી સામે ખુલી છે તેમના તરફથી સામે આંખો મીંચી લઈએ. 

(રર) આનો અર્થ આ નથી કે નબીઓ અ.સ. નબૃવ્વતના પદ ઉપર 1નિમાતાં પહેલાં તેમની માર્ગ 
ભૂલેલી કોમોની મિલ્લતમાં સામેલ થઈ જતાં હતાં. બલકે આનો અર્થ આ છે કે નબૂવ્વત પહેલાં કેમ કે તેઓ એક 
પ્રકારનું શાંત જીવન જીવતા હતાં , કોઈ દીનનો પ્રસાર અને પ્રચાર તથા પ્રચલિત કોઈ પણ દીનનું ખંડન કરતાં ન 
હતાં, તેથી તેમની કોમ એમ માનતી હતી કે તેઓ અમારી જ મિલ્લતમાં છે અને નબૂવ્વતનું કામ શરૂ કરી દીધા 
પછી તેમની ઉપર આ આક્ષેપ મૂકવામાં આવતો હતો કે તેઓ બાપદાદાની મિલ્લતમાંથી નીકળી ગયાં છે. જો કે 
તેઓ નબૃવ્વત પહેલાં કયારેય મુશ્રિકોની મિલ્લતમાં સામેલ થયા ન હતાં કે તેમાંથી નીકળી જવાનો આક્ષેપ 
તેમની ઉપર લાગી શકત. 

(૨૩) એટલે કે ગભરાઓ નહીં, આ લોકો કહે છે કે તમે આ દેશમાં રહી નથી શકતાં, પરંતુ અમે કહીએ 
છીએ કે હવે આ લોકો આ ભૂમિમાં રહેવા નહીંપામે. હવે તો જે તમને માનશે તે જ અહીં રહેશે. 

(૨૪) અત્રે એ ધ્યાનમાં રહે કે આ એતિહાસિક વર્ણનના સંદર્ભમાં હકીકતમાં મક્કાના કાફિરોને એ 
વાતોનો જવાબ આપવામાં આવી રહ્યો છે જે તેઓ નબી સ.અ.વ.સાથે કરતા રહેતા હતાં. ઉલ્લેખ બાહ્ય રીતે 
અગાઉના નબીઓ અને તેમની કોમોના કિસ્સાઓનો છે પરંતુ તે લાગુ પડી રહ્યો છે એ પરિસ્થિતિ ઉપર જ આ 


સરઃ ઇબ્રાહીમ ૧૪ તકહીમલકઓન ર 
જે ૧૭» ૧૭૩ 


શ્રત્ડાફ ડક 585 


૭-- 


ક 


#જાગ્જકહ#2 જ 


ફે ન 


ર ડડ વઝન ન ક 8 
ક ઝડ ક 


65% તત 2૮૮ 


ભાગ્યેજ ઊતારી શકશે. મૃત્યુ ચારેબાજુથી તેની ઉપર ર રહેશે પરંતુ તે મરવા પામશે નહીં 
અને આગળ એક સખત યાતના તેના જીવની દુશ્મન રહેશે. 

જે લોકોએ તેમના માલિક સાથે કુફ્ર કર્યું છે તેમના કર્મોનું ઉદાહરણ એ રાખ જેવું છે જેને 
એક તોફાની દિવસના વાવાઝોડાએ ઊડાવી દીધી હોય. તેઓ તેમના કરેલાં કમોનું કોઈ ફળ 
મેળવી શકશે નહીં.“ આ જ છેલ્લી કક્ષાની ગુમરાહી છે. શું તમે જોતાં નથી કે અલ્લાહે આકાશો 


અને ધરતીના સર્જનને સત્ય ઉપર કાયમ કર્યા છે ?“ તે ઇચ્છે તો 


સૂરઃ ના ઊતરાણના સમયે ત્યાં પ્રવર્તતી હતી. આ જગ્યાએ મક્કાના કાફિરોને, બલકે અરબસ્તાનના મુશ્રિકોને, 
જાણે કે સ્પષ્ટપણે ચેતવી દેવામાં આવ્યાં કે તમારૂં ભાવિ હવે એ વલણ ઉપર આધારિત છે જે તમે મુહમ્મદી 
સંદેશની સામે અપનાવશો. જો આ કબૂલ કરી લેશો તો આરબભૂમિમાં તમે રહી શકશો અને જો તેને રદ કરી દેશો 
તો અહીંથી તમારું નામ-નિશાન સુદ્ધાં ભૂંસી નાખવામાં આવશે. આમ, આ વાતને એતિહાસિક ઘટનાઓએ 
એક પુરવાર થયેલી હકીકત બનાવી દીધી. આ ભવિષ્યવાણીને હજુ પૂરા ૧૫ વર્ષ પણ થયા ન હતાં ત્યાં 
અરબસ્તાનની ભૂમિમાં એક પણ મુશ્રિક બાકી ન રહ્યો. 

(ર૫) એટલે કે જે લોકોએ તેમના માલિકની સાથે નમકહરામી, બેવફાઈ, સ્વાયત્તતા, નાફરમાની 
અને વિદ્રોહનું વલણ અપનાવ્યું, તથા અનુસરણ અને બંદગીની એ રીતને અપનાવવાનો ઇનકાર કરી દીધો 
જેનો સંદેશ નબીઓ અ.સ. લઈને આવ્યાં છે તેમનું સમગ્ર જીવનવૃતાંત તથા જીવનભરની તમામ કારકિર્દીની 
મૂડી છેવટે એવી નકામી અને નિરર્થક પુરવાર થશે કે જાણે એક રાખનો ઢગલો હોય જે ભેગું થતું થતું લાંબા સમયે 
એક મોટી ટેકરી જેવો બની ગયો પરંતુ ફકત એક જ દિવસની તોફાની હવાએ તેને એવી ઊડાવી દીધો કે તેનો 
એકેએક કણ વિખરાઈ ગયો. તેમની ભ્રામક સભ્યતા, તેમની વૈભવી સંસ્કૃતિ, તેમના આશ્ચર્યજનક ઉદ્યોગો, 
તેમના જબરજસ્ત સામ્રાજયો , તેમની આલીશાન વિદ્યાપીઠો , તેમની લલિત કળાઓ અને ઉમદા અને અશ્લીલ 
સાહિત્યના અખૂટ ભંડારો, એટલે સુધી કે તેમની પૂજા વિધિઓ તથા તેમના આંડબરયુક્ત સદકાર્યો અને તેમના 


સરઃ ઇબ્રાહીમ ૧૪ તકહીમલકઓન ર 
જે ૧૭» ૧૭ 


તમને ખસેડી લઈ જાય અ તમારી જગ્યાએ લઈ આવે. આવું કરવું તેના માટે 
જરાયમુશ્કેલનથી.“ 


મોટા મોટા દાન-ધર્માદા અને કલ્યાણ કાર્યો પણ , જેમની ઉપર તેઓ દુનિયામાં ખૂબ ગૌરવ લે છે, તમામેતમામ 
અંતે રાખનો એક ઢગલો જ પુરવાર થશે જેને કયામતના દિવસની આંધી સફાચટ કરી દેશે અને આખિરતની 
દુનિયામાં તેનું એક કણ પણ તેમની પાસે એ લાયક રહેશે નહીં કે તેને ખુદાની તુલામાં મૂકીને જરા પણ વજન 
મેળવી શકે. 

(ર૬) ઉપર જે દાવો કરવામાં આવ્યો હતો તેની આ દલીલ છે . આનો અર્થ આ છે કે આ વાત સાંભળીને 
તમને નવાઈ શા માટે લાગે છે? શું તમે જોતાં નથી કે આ ધરતી અને આકાશનું શાનદાર સૃષ્ટિજગત સત્ય ઉપર 
કાયમ છે અને નહીં કે અસત્ય ઉપર ? અહીં જે વસ્તુ હકીકત અને વાસ્તવિકતા ઉપર આધારિત ન હોય, બલકે 
માત્ર એક પાયા વિનાના અનુમાન તથા કલ્પના ઉપર જેનો આધાર રાખી દેવામાં આવ્યો હોય તેને કોઈ 
મજબૂતાઈ પ્રાપ્ત થઈ શકતી નથી. તેના માટે સ્થિરતા મેળવવાની કોઈ શકયતા નથી. તેના ભરોસે કામ કરનાર 
માણસ કયારેય પોતાના ભરોસામાં સફળ થઈ શકતો નથી. જે માણસ પાણી ઉપર આકુંતિ દોરે અને રેતી ઉપર 
મહેલ બનાવે તે જો આ આશા રાખે કે આ આકૃતિ કાયમ રહેશે અને તેનો મહેલ ઊભો રહેશે તો તેની આ આશા 
કયારેય પૂરી થઈ શકતી નથી. કેમ કે પાણીનો આ ગુણ નથી કે તે આકૃતિનો સ્વીકાર કરે અને રેતીમાં એ ગુણ 
નથી કે તે ઇમારતો માટે મજબૂત પાયો બની શકે. એટલા માટે સચ્ચાઈ અને વાસ્તવિકતાને અવગણીને જે 
માણસ ખોટી આશાઓ ઉપર પોતાના કર્મનો પાયો મૂકે તેને નિષ્ફળ જ જવું જોઈએ. આ વાત જો તમારી 
સમજમાં આવતી હોય તો પછી આ સાંભળીને તમને નવાઈ શા માટે થાય છે કે ખુદાની આ સૃષ્ટિમાં જે માણસ 
પોતાની જાતને ખુદાની બંદગી અને અનુસરણમાંથી મુકત માનીને કામ કરશે અથવા ખુદા સિવાય અન્ય કોઈની 
ખુદાઈનો સ્વીકાર કરીને (હકીકતમાં જેની ખુદાઈ છે જ નહીં) જીવન જીવશે તેના જીવનની સમગ્ર કારર્કિદી 
નિરર્થક જશે? જયારે હકીકત આ નથી કે મનુષ્ય અહીં સ્વાયત્ત હોય અથવા ખુદા સિવાય અન્ય કોઈનો બંદો 
હોય, ત્યારે આ જૂઠ માટે, આ હકીકત વિરૂદ્ધની ધારણા માટે, પોતાના સમગ્ર આચારણ અને વિચારધારાની 
વ્યવસ્થાનો પાયો મૂકનાર માનવી તમારા મત પ્રમાણે પાણી ઉપર આકૃતિ દોરનાર મૂર્ખ જેવો અંજામ નહીં જુએ 
તો તેના માટે બીજા કયા અંજામની અપેક્ષા તમે રાખો છો? 

(૨૭) દાવા સામે દલીલ રજૂ કર્યા પછી તરત જ આ વાક્ય શિખામણના રૂપમાં કહેવામાં આવ્યું છે અને 
આની સાથે જ આમાં એક શંકા પણ દૂર કરી દેવામાં આવી છે જે ઉપરોકત સચોટ વાત સાંભળીને કોઈ માણસના 
મનમાં ઊભી થઈ શકે છે . કોઈ માણસ આ પૂછી શકે કે જો વાત આ જ છે જેમકે આ આયતોમાં કહેવામાં આવી છે 
તો અહીં દરેક જુઠ્ઠા અને ખોટું કરનાર માણસ નાશ કેમ પામતો નથી? આનો જવાબ આ છે કે મુરખ, શું તું એમ 
સમજે છે કે તેને નાશ કરી દેવાનું અલ્લાહ માટે કોઈ મુશ્કેલ કામ છે? અથવા અલ્લાહ સાથે તેનો કોઈ સંબંધ છે કે 
તેના ખોટાં કામો છતાં અલ્લાહે માત્ર સગાવાદના કારણે તેને લાચાર થઈ ને છૂટ આપેલી હોય? જો વાત આ 


સરઃ ઇબ્રાહીમ ૧૪ તકહીમલકઅઓન ર 
જે ૧૭» ૧૭૩ 


ક _જ૯ળ૯ "ઝુ ન 
છા જિનિલ ઈન) નજક 2 
દત “222૪ યા ધી 5531 સ્ક હ 'શ્રુ 
ક12 7720 કડ નનન ૮. 
ત્ર 
ત 0 
હઝ 2 
ડ##*ઝશઇઇઉજઇડહુા#૬ઝઇઇડહી 


રટ 


અને આ લોકો જ્યારે એકીસાથે અલ્લાહની સમક્ષ ઉઘાડાં પડશે“ ત્યારે એ વખતે 
આમાંથી જે દુનિયામાં નબળા હતાં તે તેમને જે મોટા બનેલા હતાં, કહેશે “દુનિયામાં અમે 
તમારી પાછળ ચાલતા હતાં, હવે શું તમે અલ્લાહની સજાથી અમને બચાવવા માટે પણ કંઈ કરી 
શકો છો ?'”' તેઓ જવાબ આપશે “જો અલ્લાહે અમને છુટકારાનો કોઈ માર્ગ દેખાડ્યો હોત તો 
અમે ચોક્કસ તમને પણ દેખાડી દેત. હવે તો સરખું છે, ચાહે આપણે કલ્પાંત કરીએ કે ધીરજ 


99૨૯ 


રાખીએ, કોઈ પણ સંજોગોમાં આપણા બચવાનો કોઈ માર્ગનથી.''“ (રુકૂઅ ૩) 
અને જ્યારે ચુકાદો આપી દેવામાં આવશે ત્યારે શેતાન કહેશે “હકીકત આ છે કે અલ્લાહે 
જે વાયદા તમારી સાથે કર્યા હતાં તે બધા જ સાચા હતાં અને મે જેટલા વાયદા કર્યા તેમાંથી કોઈ પણ 


૪ ૩૦ 


પૂરો ન કર્યો.“ મારૂં તમારી ઉપર કોઈ 


નથી, અને તું પોતે જાણે છે કે નથી, તો પછી તારે સમજવું જોઈએ કે કોઈ પણ જુટ્ટી અને ખોટું કરનારી કોમ 
હંમેશાં એ ખતરામાં હોય છે કે તેને ખસેડી દેવામાં આવે અને તેની જગ્યાએ બીજી કોઈ કોમને કામ કરવાની તક 
આપી દેવામાં આવે. આ ખતરાને વ્યવહારમાં ઉદ્ભવવામાં જો વિલંબ થઈ રહ્યો હોય તો આ ગેરસમજના 
નશામાં મદમસ્ત ન થઈજા કે કોઈ પણ જાતનું જોખમ છે જ નહીં. મહેતલની એક એક ક્ષણને ઉપયોગી જાણ અને 
તારી જુઠ્ઠી વિચારસરણી અને અમલની વ્યવસ્થાની પોકળતાને સમજીને તેને જેમ બને તેમ જલ્દી મજબૂત 
આધારો ઉપર કાયમ કરીલે. 

(૨૮) 5 નો અર્થમાત્ર નીકળીને સામે આવવાનો તથા રજૂ થવાનો જ નથી બલકે તેમાં જાહેર થવાનો 
અને ઉઘાડા પડવાનો અર્થ પણ સામેલ છે. એટલા જ માટે અમે આનો અનુવાદ ઉઘાડા થઈને સામે આવવું કર્યો 
છે. હકીકતની દષ્ટિએ તો માનવી હંમેશાં તેના માલિકની સામે બેનકાબ જ છે પરંતુ આખિરતમાં હાજરીના 
દિવસે જયારે એ તમામ લોકો અલ્લાહની અદાલતમાં હાજર થશે ત્યારે તેમને પોતાને પણ ખબર હશે કે અમે આ 
સૌથી મોટા હાકેમ અને કયામતના દિવસના માલિકની સામે સાવ ઉઘાડા છીએ, અમારું કોઈ કામ, બલકે કોઈ 


સૂરઃ ઇબ્રાહીમ ૧૪ તફહીમુલકુઓઆન ર 

“ફન દવ 5%. 92/77 ક શુ 4544 ૮44 દ્વ 

હ કે. હજ 5૬૮ 

સિ ત ઝ્વ્ક્ ર 
કક “:722.9* 9222૮4 

8 ૭૦ હર 277૨₹«12 પતાના 

ઉડ વ 665 59016 


0- 


ડકલ ન દઇ કઝ 


જોર તો હતું નહી, મેં આના સિવાય કંઈ ન કર્યુ કે મારા રસ્તા તરફ તમને બોલાવ્યાં અને તમે મારું 
આમંત્રણ સ્વીકાર્યું,” હવે મને દોષ ન આપો. તમારી જાતને જ ઠપકો આપો. અહીંન તો હું તમારી 
મુશ્કેલી દૂર કરી શકું છું અને ન તો તમે મારી. આની પહેલાં જે તમે મને ખુદાઈમાં ભાગીદાર 


બનાવી રાખેલો હતોઃ તેની જવાબદારીથી હું મુકત 


પણ વિચાર અને દિલના ખૂણામાં છુપાયેલો કોઈ ઇરાદો સુદ્ધાં, તેનાથી છુપાયેલો નથી. 

(૨૯) આ એક ચેતવણી છે એ તમામ લોકો માટે કે જે દુનિયામાં આંખો મીંચીને બીજાંની પાછળ ચાલે 
છે અથવા પોતાની કમજોરીને દલીલ બનાવીને બળવાન જાલિમોનું આજ્ઞાપાલન કરે છે. તેમને જણાવવામાં 
આવી રહ્યું છે કે આજે જે તમારા લીડરો અને નેતાઓ તેમજ સત્તાધારી અને શાસકો બનેલાં છે કાલે આમાંથી કોઈ 
પણ તમને ખુદાની સજામાંથી જરા પણ બચાવી શકશે નહીં. એટલા માટે આજે જ વિચારી લો કે તમે જેની પાછળ 


ચાલી રહ્યાં છો અથવા જેના આદેશોને માની રહ્યાં છો તેઓ પોતે કયાં જઈ રહ્યાં છે અને તમને કયાં પહોચાડશે . 
(૩૦) એટલે કે તમારી ફરિયાદ એટલે સુધી તો બિલકુલ સાચી છે કે અલ્લાહ સાચો હતો અને હું જુઠ્દો 
હતો. આ હકીકતનો હું કદાપિ ઇનકાર કરતો નથી. અલ્લાહના વાયદા અને તેની ધમકીઓ , તમે જોઈ જ રહ્યાં 
છો કે આમાંથી દરેક વાત અક્ષરશઃ સાચી નીકળી અને હું પોતે માનું છું કે જે ભરોસા મે તમને આપ્યાં, જે 
લાભોની લાલચમાં તમને આપી, જે આકર્ષક અપેક્ષાઓની જાળમાં મેં તમને ફસાવ્યાં, અને સૌથી વધુ આ કે 
તમને આ વિશ્વાસ આપ્યો કે પહેલાં તો આખિરત-બાખિરત કંઈ છે જ નહીં, બધું ઉપજાવી કાઢેલું છે , અને જો 
હોય તો પણ ફલાણા મહાન માણસના સદકામાં તમે ચોખ્ખા બચી નીકળશો, બસ તેની સેવામાં ભેટ અને 
ચઢાવાની લાંચ રજૂ કરતાં રહો અને પછી મન ફાવે તેમ કરતાં ફરો, મોક્ષની જવાબદારી તેમની. આ તમામ 
વાતો જે હું તમને કહેતો રહ્યો તેમજ મારા એજન્ટોની મારફતે કહેવડાવતો રહ્યો, આ તમામ માત્ર ફરેબ હતો. 
(૩૧) એટલે કે જો તમારી પાસે આવી કોઈ સાબિતી છે કે તમે પોતે તો સીધા રસ્તા ઉપર ચાલવા 
માગતા હતાં અને મેં બળજબરીપૂર્વક તમારો હાથ પકડીને તમને ખોટા રસ્તે ખેચી લીધાં તો જરૂર તેને રજૂ કરો, 
જે ચોરની સજા એ મારી. પરંતુ તમે પોતે માનશો કે હકીકત આ નથી. મેં આનાથી વધારે કંઈ કર્યું નહીં કે સત્યના 
સંદેશની સામે મારો જૂઠનો સંદેશ તમારી સામે રજૂ કર્યો, સચ્ચાઈના મુકાબલે જૂઠની તરફ તમને બોલાવ્યાં, 
સદ્કાર્યની સામે દુરાચારની તરફ તમને સાદ આપ્યો. માનવા અને નહીં માનવાના તમામ અધિકારો તમારી જ 
પાસે હતાં. મારી પાસે તમને મજબૂર કરવાની કોઈ તાકાત ન હતી. હવે મારા આ બોલાવવાની જવાબદારી તો 
નિઃશંકપણે મારી જ છે અને તેની સજા પણ મેળવી રહ્યો છું. પરંતુ તમે આ સાંભળીને હા પાડી તેની જવાબદારી 


સૂરઃ ઇબ્રાહીમ ૧૪ તફહીમુલકુઓઆન ર 
42,220 22 કકક ક -”- ૭7.» 
કષ્ટ,” ઉ. રાહ ઈ--૩ ડી ડી 
ન સ »5ણકકહ૦ડુકડ્ડા#-# 
દ્વ 27૯ 11 (72% 272૮4 ૮1 2 .7 ર૨2 
હ કડુ 5૦ 4-08 ર્કે 


છું, આવા જુલમીઓ માટે તો પીડાકારી સજા નક્કી જ છે.” 

આનાથી વિરુદ્ધ જે લોકો દુનિયામાં ઈમાન લાવ્યાં છે અને જેમણે સત્કર્મો કર્યા છે તેમને 
એવા બાગોમાં દાખલ કરવામાં આવશે જેની નીચે નદીઓ વહેતી હશે. ત્યાં તેઓ તેમના માલિકના 
હુકમથી હંમેશાં રહેશે અને ત્યાં તેમનું સ્વાગત સલામતીની મુબારકબાદી વડે થશે.” શું તમે જોતાં 
નથી કે અલ્લાહે 
તમે મારી ઉપર કયાં નાખવા માગો છો, તમારી ખોટી પસંદગી અને તમારા અધિકારના ખોટા ઉપયોગની 
જવાબદારી તો તમારે જાતે જ ઊઠાવવી જોઈએ. 

(૩ર) અહીં ફરીથી શ્રદ્ધામાં શિર્ક (શિર્કેએ'તિકાદી)ની સામે શિર્કનો એક મજબૂત પ્રકાર એટલે કે 


જ કે 


આચરણમાં શિ્ક (શિર્કેઅમલી)ના વજૃદનો એક પુરાવો મળે છે. આ તો સ્પષ્ટ છે કે શેતાનને શ્રદ્ધાની દષ્ટિએ તો 


ન્‌ 


કોઈ પણ ન તો ખુદાઈમાં ભાગીદાર ઠરાવે છે ન તો તેની પૂજા કરે છે. બધાં જ તેની ઉપર ધિક્કાર જ વરસાવે છે. 
અલબત્ત, તેનું આજ્ઞાપાલન અને ગુલામી તથા તેની પદ્ધતિનું આંધળું અથવા નજરે જોયા પછીનું અનુસરણ 
ચોક્કસ થઈ રહ્યું છે અને તેને જ અહીં શિર્ક શબ્દ વડે વ્યકત કરવામાં આવ્યો છે. શક્ય છે કે કોઈ માણસ જવાબમાં 
આ કહે કે આ તો શેતાનનું કથન છે જેને અલ્લાહતઆલાએ અત્રે નોંધ્યું છે. પરંતુ અમે કહીશું કે પહેલાં તો તેના 
કથનનું ખંડન અલ્લાહતઆલા પોતે કરી દેત જો તે ખોટો હોત. બીજું, આચરણમાં શિર્કનો આ જ એક માત્ર 
પુરાવો કુર્બાનમાં નથી બલકે તેના અનેક પુરાવા અગાઉની સૂરઃઓમાં આવી ગયાં છે અને આગળ આવી રહ્યાં 
છે. દા.ત. યહૂદીઓ અને ખ્રિસ્તીઓ ઉપરનો આરોપ કે તેઓ તેમના વિદ્દાનો અને સંન્યાસીઓને અલ્લાહ 
સિવાયના માલિકો બનાવી બેઠાં છે (સૂરઃ તૌબા, આયત ૩૧) . અજ્ઞાનતાના રિવાજો ઉપજાવી કાઢનારા લોકો 
વિષે આ કહેવું કે તેમના અનુયાયીઓએ તેમને ખુદાના ભાગીદાર બનાવી દીધાં છે (સૂરઃ અન્‌આમ, આયત 
૧૩૪૭). મનની ઇચ્છાઓની ગુલામી કરનારા લોકો વિષે આ કહેવું કે તેમણે તેમની મનની ઇચ્છાઓને ખુદા 
બનાવી લીધી છે (સૂરઃ ફુર્કાન, આયત ૪૩) . નાફરમાન લોકો વિષે આ કહેવું કે તેઓ શેતાનની ઇબાદત કરી 
રહ્યાં છે સૂરઃ યાસીન, આયત ૬૦). માનવરચિત કાયદાઓ ઉપર ચાલનારા લોકોને આ શબ્દોમાં ઠપકો 
આપવો કે ખુદાની પરવાનગી વિના જે લોકોએ તમારા માટે કાયદો બનાવ્યો છે તેઓ તમારા “શરીક” 
(ભાગીદાર) છે (સૂરઃ શૂરા, આયત ૨૧) . આ બધાં શું આ જ શિર્કેઅમલીના ઉદાહરણો નથી જેનો અહીં ઉલ્લેખ 
થઈ રહ્યો છે? આ ઉદાહરણો ઉપરથી સ્પષ્ટપણે જણાય છે કે શિર્કનો માત્ર આ જ એક પ્રકાર નથી કે કોઈ માણસ 
શ્રદ્ધાપૂર્વક અલ્લાહ સિવાયની કોઈ હસ્તીને ખુદાઈમાં ભાગીદાર ઠરાવે. તેનો બીજો પ્રકાર આ પણ છે કે તે 


સરઃ ઇબ્રાહીમ ૧૪ તકહીમલકઓન ર 
જે ૧૭» ૧૭૩ 


[્ક્ક £5૬હ છા 3 વડા 7017 વદ 
ફક 
7 ૨ મ ક ન્% વઝુ કઈડ૬ડ 


4**2ૃ ટાઇ 


દ કપ હ્ય દષ્ટાંત ૦ના 
દરક વ4૦૯ (71 જ 1 ૭15 


ક 


ન્ડ 


પપ કઈ વસ્તુ વડે ઉદાહરણ આપ્યું છે? આનું ઉદાહરણ આવું છે કે એક ઊંચી 
જાતનું વૃક્ષ, જેનું મૂળ જમીનમાં ઊંડે સુધી જામેલું છે અને ડાળો આકાશ સુધી પહોચેલી છે,” દરેક 
પળે તે તેના માલિકના હુકમથી તેના ફળ આપી રહ્યું છે.“ આ ઉદાહરણો અલ્લાહ એટલા માટે 
આપે છે કે લોકો આમાંથી બોધ ગ્રહણ કરે. અને કલ્મએખબીસાનું “ ઉદાહરણ 


ખુદાઈ પ્રમાણ વિના અથવા ખુદાઈ આદેશોની વિરૂદ્ધ, તેનું અનુસરણ અને આજ્ઞાપાલન કરતો રહે. આવો 
અનુસરણ કરનાર અને આજ્ઞાપાલક જો તેના આગેવાન તથા આજ્ઞા આપનાર ઉપર લાનત મોકલીને પણ 
અમલી રીતે આ વલણ અપનાવી રહ્યો હોય તો કુર્અાનની રૂએ તે તેને ખુદાઈમાં ભાગીદાર બનાવી રહ્યો છે , ભલે 
કાનૂનમાં તેનો હુકમ બિલકુલ એ જ ન હોય જે શ્રદ્ધામાં શિર્ક કરનારાઓનો છે. (વધુ વિગતો માટે જુઓ, સૂરઃ 
અન્‌આમ, નોંધ ક્રમાંક ૮૭ અને ૧૦૭, સૂરઃ કહફ, નોધ ક્રમાંકપ૦) 

(૩૩) છૂટ નો શબ્દકોશીય અર્થલાંબી ઉંમર માટેની દુઆ છે . પરંતુ રૂઢિપ્રયોગમાં અરબી ભાષામાં આ 
શબ્દ સ્વાગતના બોલ અથવા આવકાર આપવા માટે બોલવામાં આવે છે જે લોકો એકબીજાની સામે આવતાં 
સૌથી પહેલાં એકબીજાને કહે છે. ઉર્દૂ ભાષામાં આનો સમાનાર્થી શબ્દ કાં તો “સલામ” છે અથવા પછી અલેક 
સલૈક. પરંતુ પહેલો શબ્દ વાપરવાથી યોગ્ય ભાષાંતર થતું નથી અને બીજો શબ્દ હલકી કક્ષાનો છે તેથી અમે 


3 9. 


આનો અનુવાદ “સ્વાગત” કર્યો છે. 

કૂ# નો અર્થઆ પણ થઈ શકે છે કે તેમની વચ્ચે એકબીજાના સ્વાગતની રીત આ હશે, અને આ અર્થ 
પણ થઈ શકે છે કે તેમનું સ્વાગત આ રીતે કરવામાં આવશે. બીજું 5%: સલામુનમાં સલામતી માટેની દુઆનો 
અર્થ પણ છે અને સલામતીના અભિનંદનનો પણ. અમે સંદભને ધ્યાનમાં રાખીને એ અર્થ અપનાવ્યો છે જે, 
ભાષાંતરમાં નોધ્યો છે. 

(૩૪) “કલ્મએતૈયિબહ” નો શાબ્દિક અર્થ તો પાક વાત છે, પરંતુ આનો મતલબ એ સત્યવચન અને 
સ્વસ્થ અકીદો છે જે સંપૂર્ણપણે હકીકત અને સચ્ચાઈ ઉપર આધારિત હોય. આ કથન અને અકીદો 
કુઓનિમજીદની રૂએ અનિવાર્યપણે એ જ હોઈ શકે છે જેમાં તૌહીદનો એકરાર, નબીઓ અને આકાશી ગ્રંથોનો 
એકરાર અને આખિરતનો એકરાર હોય કેમ કેફુઅનિ આ જ વાતોને પાયાની સચ્ચાઈઓના રૂપમાં રજૂકરે છે. 

(૩૫) બીજા શબ્દોમાં આનો અર્થ આ છે કે ધરતીથી માંડીને આકાશ સુધી કેમ કે સમસ્ત સૃષ્ટિતંત્ર એ જ 


હકીકત ઉપર આધારિત છે જેનો એકરાર એક મોમિન પોતાના કલ્મએતૈયિબહમાં કરે છે, એટલા માટે કોઈ પણ 


સરઃ ઇબ્રાહીમ ૧૪ તકહીમલકઓઆન ર 
જે ૧» ૧૭૩ 


22 
ક્જ 


કહણછઇડઝ ડવ ક્ક્ટક્ક 


એ નીચી જાતના વૃક્ષ જેવું છે જે જમીનની સપાટી ઉપરથી ઉખેડીને ફેંકી દેવામાં આવે છે, તેના માટે 
કોઈ સ્થિરતા નથી.“ 


ઠેકાણે તે પ્રકૃતિના નિયમ સાથે ટકરાતો નથી, કોઈ પણ વસ્તુનું મૂળ અને પ્રકૃતિ તેનો ઇનકાર કરતી નથી, કયાંય 
કોઈ હકીકત અને સચ્ચાઈ તેની સામે ટકરાતાં નથી. એટલા જ માટે ધરતી અને તેની સમગ્ર વ્યવસ્થા તેની સાથે 
સહયોગ કરે છે, અને આકાશ અને તેની સમસ્ત દુનિયા તેનું સ્વાગત કરે છે. 

(૩૬) એટલે કે તે એક એવો ફળદાયી અને પરિણામદાયક કલમો છે કે જે માણસ અથવા કોમ આને 
આધાર બનાવીને પોતાના જીવનની વ્યવસ્થા તેની ઉપર રચે, તેને હરપળે તેના ફાયદાકારક પરિણામો મળતાં 
રહે છે. તે વિચારમાં અસંદિગ્ધતા, પ્રકૃતિમાં સલામતી, સ્વભાવમાં સતુંલન, ચારિત્ર્યમાં દ્રઢતા, સૈતિકતામાં 
શુદ્ધતા, આત્મામાં સૌંદર્ય, શરીરમાં ચોખ્ખાઈ અને સ્વચ્છતા, વર્તનમાં મિલનસારી, વ્યવહારમાં સચ્ચાઈ, 
વાતચીતમાં સત્યનિષ્ઠા, વાયદા અને વચનમાં પાકાપણું, સામાજિક જીવનમાં સદ્વ્યવહાર, સભ્યતામાં 
શ્રેષતા, સંસ્કૃતિમાં સતુંલન, આર્થિક જીવનમાં ન્યાય અને સમાનતા, રાજનીતિમાં કા લધિ યુદ્ધમાં 
સજ્જનતા, સુલેહ-સંધિમાં નિખાલસતા અને વચનપાલનમાં વિશ્વસનીયતા પેદા કરે છે. તે એક એવું 
પારસમણિ છે કે કોઈ જો તેની અસર સાચી રીતે ગ્રહણ કરે તો તે કુંદન બની જાય. 

(૩૭) આ શબ્દ કલ્મએતૈયિબહનો વિરૂદ્ધાર્થી છે જેનો ઉપયોગ કોઈ પણ સત્યથી વિરૂદ્ધ અને જૂઠ ઉપર 
આધારિત કોઈ પણ કથન માટે થઈ શકે છે. પરંતુ અહીં તેનો અર્થ એ દરેક જુટ્ટી માન્યતા છે જેને માનવી તેની 
જીવનની વ્યવસ્થાનો આધાર બનાવે, ભલે પછી તે ભૌતિકવાદ હોય, નાસ્તિકતા હોય, શિક અને મૂર્તિપૂજા હોય 
અથવા બીજો કોઈ એવો ખ્યાલ હોય જે નબીઓના માધ્યમ મારફતે આવ્યો ન હોય. 

(૩૮) બીજા શબ્દોમાં આનો અર્થ આ થયો કે ખોટી માન્યતા હકીકતની વિરૂદ્ધ હોઈ પ્રકૃતિનો કાનૂન 
કોઈપણ જગ્યાએ તેની સાથે મેળ ખાતો નથી. સૃષ્ટિનું દરેક કણ તેને ખોટી ઠરાવે છે. ધરતી અને આકાશની દરેક 
વસ્તુ તેનું ખંડન કરે છે. ધરતીમાં તેનું બીજ વાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે તો હંમેશાં તે તેને બહાર ફેકી દેવા 
માટે તત્પર રહે છે. આકાશની તરફ તેની ડાળીઓ વધવા માગે તો તે તેમને નીચે ધકેલી દે છે. માનવીને જો 
પરીક્ષા લેવા માટે પસંદગીની સ્વતંત્રતા અને અમલ કરવાની મહેતલ આપવામાં આવી ન હોત તો આ નીચી 
જાતનું વૃક્ષ કયાંય ઊગવા પામત નહીં પરંતુ કેમ કે અલ્લાહતઆલાએ માનવીને પોતાના વલણો પ્રમાણે કામ 
કરવાની તક આપી છે તેથી જે મૂર્ખ લોકો પ્રકૃતિના નિયમ સાથે લડાઈ વહોરીને આ વૃક્ષ ઊગાડવાનો પ્રયાસ કરે 
છે તેમના જોર મારવાથી ધરતી તેને થોડી ઘણી જગ્યા આપી દે છે , હવા-પાણી દ્વારા થોડો ઘણો ખોરાક પણ તેને 
મળી જાય છે, અને વાતાવરણ પણ તેની ડાળીઓને ફેલાવવા માટે કમને થોડીક જગ્યા આપવા માટે તેયાર થઈ 
જાય છે પરંતુ જયાં સુધી આ વૃક્ષ ટકે છે ત્યાં સુધી કડવા, સ્વાદ વિનાના અને ઝેરીલા ફળ આપતું રહે છે, અને 
સંજોગો બદલાતાં જ ઘટનાઓનો એક ઝાટકો તેને મૂળમાંથી ઊખાડી ફેંકે છે. 

કલ્મએતૈયિબહ અને કલ્માતેખબીસહના તફાવતને એ દરેક માણસ સહેલાઈથી સમજી શકે છે જે 
દુનિયાનાધાર્મિક, નૈતિક, વૈચારિક અને સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસનો અભ્યાસ કરે. તે જોશે કે ઇતિહાસના આરંભથી 


સરઃ ઇબ્રાહીમ ૧૪ તકહીમલકઓન ર 
જે ૧૭» ૧૭૩ 


ઈમાન લાવનારાઓને અલ્લાહ એક મજબૂત વચનના આધારે દુનિયા અને આખિરત, બશ્ઞેમાં 
મક્કમતા આપે છે,“ અને જુલમીઓને અલ્લાહ ભટકાવી દે છે.” અલ્લાહને અધિકાર છે કે જે 
ઇચ્છે કરે. (રુકુઅ ૪) 


ન 


આજ સુધી કલ્મએતેયિબહ તો એક જ રહ્યો છે, પરંતુ કલ્માતેખબીસહ અસંખ્ય પેદા થઈ ગયાં છે. 
કલ્મએતેયિબહને કયારેય મૂળમાંથી ઉખેડી ન શકાયો પરંતુ કલ્માતેખબીસહની યાદી હજારો મૃત કલ્માઓના 
નામોથી ભરેલી પડી છે. એટલે સુધી કે એમાંના મોટા ભાગની હાલત આ છે કે આજે ઇતિહાસના પાના સિવાય 
કયાંય તેમનું નામ-નિશાન જોવા મળતું નથી, તેમના વખતમાં જે કલમાઓનું ખૂબ જોર રહ્યું હતું, આજે તેમનો 
ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે ત્યારે લોકો નવાઈ પામે છે કે શું માનવી કોઈ વખત આવી આવી મૂર્ખામીઓમાં પણ 
માનનાર રહ્યો છે. 

પછી કલ્મએતૈયિબહને જયારે, જયાં જે માણસ અથવા તો કોમે પણ સાચા અર્થમાં અપનાવ્યો ત્યારે ત્યાં 
તેની સુગંધથી તેનું વાતાવરણ મઘમઘી ઊઠયું અને તેના ફાયદાઓથી માત્ર એ જ માણસ અથવા કોમે લાભ 
ઊઠાવ્યો નહીં બલકે તેની આસપાસની દુનિયા પણ તેનાથી માલામાલ થઈ ગઈ પરંતુ કોઈ કલ્મએખબીસાએ 
જયાં કોઈના વ્યકિતગત અથવા તો સામાજિક જીવનમાં પણ મૂળિયાં નાખી દીધાં ત્યાં તેની દુર્ગંધથી સમગ્ર 
વાતાવરણ ગંધાઈ ઊઠયું અને તેના કાંટાના શૂળથી ન તો તેનો માનનારો સલામત રહ્યો ન તો બીજો કોઈ માણસ 
જેને તેનો પનારો પડયો હોય. 

આ વિષયના અનુસંધાનમાં આ પણ સમજી લેવું જોઈએ કે અહીં ઉદાહરણના રૂપમાં એ જ વિષયને 
સમજાવવામાં આવ્યો છે જે ઉપરની ૧૮મી આયતમાં આવી રીતે વર્ણવવામાં આવ્યો હતો “પોતાના માલિક 
સાથે કુક કરનારાઓના કર્માનું ઉદાહરણ એ રાખ જેવું છે જેને એક તોફાની દિવસની આંધીએ ઊડાવી દીધી 
હોય.” અને આ જ વિષય આની પહેલાં સૂરઃ રઆૂદની ૧૭મી આયતમાં એક બીજી રીતે પૂર અને ઓગાળૈલી 
ધાતુઓના ઉદાહરણના રૂપમાં વર્ણવવામાં આવેલો છે. 

(૩૯) એટલે કે દુનિયામાં તેમને આ કલમાના કારણે એક મજબૂત દષ્ટિબિંદુ, એક સર્વગ્રાહી 
વિચારસરણી, અને સર્વગ્રાહી દષ્ટિ મળે છે જે કોઈ પણ મડાગાંઠને ઉકેલવા માટે તથા કોઈ પણ ગૂંચને ખોલવા 
માટે ગુરૂચાવી તરીકે કામ આપે છે, ચારિત્ર્યની દ્રઢતા અને નૈતિકતાની મજબૂતી પ્રાપ્ત થાય છે જેને દુનિયાની 
મુસીબતો ડગાવી શકતી નથી. જીવનના એવાં નક્કર સિદ્ધાંતો મળે છે જે એક તરફ તેના હૃદયને શાંતિ તથા 
મગજને સંતોષ આપે છે અને બીજી તરફ આ જ પ્રવૃત્તિઓના માર્ગમાં ભટકવાથી, ઠોકરો ખાવાથી અને 
અસ્થિરથવાથી બચાવે છે . પછી જયારે તે મોતની સીમા ઓળંગીને આખિરતની દુનિયાની સરહદમાં પગ મૂકે છે 


ત્યારે ત્યાં કોઈ પણ પ્રકારની પરેશાની કે વ્યાકુળતા તેમને થતી નથી કેમ કે ત્યાં બધું જ તેમની અપેક્ષાને અનુરૂપ 


સૂરઃ ઇબ્રાહીમ ૧૪ તફહીમુલકુઓઆન ર 
727 2222૮422.:7:7;ર2 -.-૦2». 7242 
3282952 કા છે 9૫ 
135 બ્5*40 21 કા 

ક્ક્ર્ન ઝુ ક” 2-2. ૫ 
૦રાહી કક ૬5552 ય “હદ 


2૮2 દ 5 27172 ક દ 
જ 5557 ગા 14.22 


77.»ત્ર 


હાક 5૪% દિધા કઝા 
ઉાહટાડઈડડ/ડાહઈ ૭2 


નઈ 


ર ક” 


તમે જોયાં એ લોકોને જેમણે અલ્લાહની નિયામત મેળવી અતે તેને નિયામતના અપકારમાં 
બદલી નાખી અને તેમની સાથે) તેમની કોમને પણ વિનાશના ઘરમાં ઝોકી દીધી -- અર્થાત 
જહન્ઞમ, જેમાં તેઓ દઝાડવામાં આવશે અને તે સૌથી ખરાબ આરામગુહ છે --અને અલ્લાહના 


કેટલાંક સમકક્ષ નક્કી કરી લીધાં કે જેથી તે તેમને અલ્લાહના માર્ગથી ભટકાવી દે. આમને કહો, 
સારૂં, કરી લો મઝા, છેવટે તમારે પાછા ફરીને જવાનું તો દોજખમાં જ છે. 

હે નબી, મારા જે બંદા ઈમાન લાવ્યાં છે તેમને કહી દો કે નમાઝ કાયમ કરે અને જે કંઈ 
અમે તેમને આપેલું છે તેમાંથી જાહેરમાં અને છૂપી રીતે (ભલાઈના રસ્તામાં) ખર્ચ કરે“ એ પહેલાં 
કે એ દિવસ આવેજેમાં ન તો ખરીદ-વેચાણ થશે અને ન તો દોસ્તદારી નિભાવી શકાશે.” 

અલ્લાહ તે જ તો છે* જેણે ધરતી અને આકાશોને સર્જયાં અને આકાશમાંથી પાણી 


વરસાવ્યું, પછી 
હોય છે. તેઓ એ દુનિયામાં એવી રીતે પ્રવેશ કરે છે જાણે તેની રીતરસમથી તેઓ પહેલાંથી વાકેફ હતાં. ત્યાં 
કોઈ તબક્કો એવો સામે આવતો નથી જેની તેમને પહેલાંથી ખબર આપી દેવામાં આવી ન હોય અને જેના માટે 
તેમણે આગોતરી તેયારી કરેલી ન હોય. એટલા માટે ત્યાં દરેક મજલમાંથી તેઓ દ્રઢતાપૂર્વક પસાર થાય છે. 
તેમની હાલત ત્યાં એ કાફિર કરતાં તદ્દન ભિજ્ન હોય છે જેને મરતાંની સાથે જ તેની અપેક્ષાઓથી સાવ વિરૂદ્ધ એક 
બીજી જ પરિસ્થિતિનો અચાનક ભેટો થાય છે. 

(૪૦) એટલે કે જે દુષ્ટ લોકો કલ્મએતેયિબહને છોડીને કોઈ કલ્મએખબીસાનું અનુસરણ કરે છે, 
અલ્લાહતઆલા તેમના મગજને વેરવિખેર અને તેમની મહેનતોને નકામી બનાવી દે છે. તે કોઈ પણ રીતે 
આચરણ કે વિચારનો સાચો માર્ગ મેળવી શકતાં નથી. તેમનું કોઈ તીર પણ લક્ષ્ય ને સાધતું નથી. 


“1 કા 56%. 4 15 ૯ 
ઇક #5,%,*ાહ 
ઇડ ૬152 કી જજના 
એ કકઝાડડઝા,- ક ઝહ)* જન 
ાઝાઇતક્ઝકંકઝતઇઇડઠં.ઈ કઇ 


તેના વડે તમારી રોજી પહોંચાડવા માટે વિવિધ પ્રકારના ફળ પેદા કર્યા. જેણે હોડીને તમારા માટે કામે 
લગાડી કે સમુદ્રમાં તેના હુકમથી ચાલે અને નદીઓને તમારી સેવા માટે કામે લગાડી. જેણે સૂર્ય અને 
ચંદ્રને તમારા માટે કામે લગાડ્યાં કે સતત ચાલી રહ્યાં છે અને રાત અને દિવસને તમારા માટે કામે 
લગાડ્યાં.” જેણે તમને એ બધું જ આપ્યું જે તમે માગ્યું. * જો તમે અલ્લાહની નિયામતોની ગણતરી 
કરવા માગો તો કરી શકતાં નથી. હકીકતમાં મનુષ્ય ઘણો જ અન્યાયી અને અપકારી છે. (રુકૂઅ ૫) 


ક ૪ 


યાદ કરો એ સમય જ્યારે ઈબ્રાહીમે દુઆ કરી હતી” કે “પાલનહાર, આ શહેરને” 
શાંતિનુંશહેર બનાવ અને 


(૪૧) આનો અર્થઆ છે કે ઈમાન ધરાવનારા લોકોનો વ્યવહાર કાફિરોના વ્યવહાર કરતાં ભિન્ન હોવો 
જોઈએ. એ લોકો નિયામતો બદલ અપકાર કરનારાં છે. તેમણે આભારી બનવું જોઈએ. અને આ આભાર 
વ્યકત કરવાનું અમલી રૂપ આ છે કે તેઓ નમાઝની સ્થાપના કરે અને ખુદાના માર્ગમાં તેમનો માલ ખર્ચે. 

(૪ર) એટલે કે ન તો ત્યાં કંઈ આપ-લે કરીને મોક્ષ ખરીદી શકાશે ન તો કોઈની મિત્રતા જ કામ આવશે 
કે તે તમને ખુદાની પકડમાંથી બચાવી લે. 

(૪૩) એટલે કે એ અલ્લાહ કે જેની નિયામતોનો ઇનકાર કરવામાં આવી રહ્યો છે , જેની બંદગી અને 
આજ્ઞાપાલનથી મોઢું ફેરવવામાં આવી રહ્યું છે, જેની સાથે જબરજસ્તીના ભાગીદારો ઠરાવવામાં આવી રહ્યાં છે, 
તેએ જ તો છે જેનાઆવાં આવાં ઉપકારો છે. 

(૪૪) “તમારા માટે કામે લગાડયાં” ને સામાન્ય રીતે લોકો ભૂલથી “તમારા તાબે કરી દીધાં” ના 
અર્થમાં લે છે, અને પછી આ વિષય અંગેની આયતોમાંથી જાત જાતના અર્થ કાઢવા માંડે છે. એટલે સુધી કે 
કેટલાક લોકો તો એમ પણ માની બેઠાં છે કે આ આયતની રૂએ માનવીનો અંતિમ ધ્યેય આકાશો અને ધરતીને 
પોતાના તાબા હેઠળ લાવવાનો છે. જો કે માનવી માટે આ વસ્તુઓને કામે લગાડવાનો અર્થ આના સિવાય કંઈ 
નથી કે અલ્લાહતઆલાએ તેમને એવા નિયમોથી બાંધી રાખ્યાં છે કે જેના કારણે તેઓ માનવી માટે ફાયદાકારક 


સરઃ ઇબ્રાહીમ ૧૪ તકહીમલકઅઓન ર 
જે ૧૭» ૧૭૩ 


૭2 ૬૭૩-2૨૮ 7૬૮ 
૪2 9 ક 29૨ હક 


મને તથા મારી સંતાનને મૂર્તિપૂજાથી બચાવ. પાલનહાર, આ મૂર્તિઓએ અનેકોને ગુમરાહીમાં 
નાખ્યાં છે” (શક્ય છે કે મારી સંતાનને પણ આ ગુમરાહ કરી દે, એટલા માટે તેમનામાંથી) જે 
મારી રીત ઉપર ચાલે તે મારો છે અને જે મારી વિરુદ્ધ રીત અપનાવે તો નિઃશંક તું માફ કરનાર 
મહેરબાન છે.“પાલનહાર, મેં એક નિર્જળ અને સૂકા ખીણ પ્રદેશમાં 


થઈ ગયાં છે. હોડી જો પ્રકુતિના કેટલાક ખાસ નિયમોથી બંધાયેલી ન હોત તો માનવી કયારેય દરિયાઈ સફર 
ખેડી ન શકત. નદીઓ જો ખાસ નિયમોથી બંધાયેલી ન હોત તો કયારેય તેમાંથી નહેરો કાઢી શકાઈ ન હોત. 
સૂર્ય-ચંદ્ર અને રાત-દિવસ જો નિયમોમાં કસાયેલાં ન હોત તો અહીં જીવન જ શક્ય ન હોત, આ વાત તો દૂર રહી 
કે વિકસતી માનવ સંસ્કૃતિ અસ્તિત્વમાં આવી શકત. 

(૪૫) એટલે કે તમારી પ્રકૃતિની દરેક માગણી પૂરી કરી, તમારા જીવન માટે જે જે જરૂરી હતું તે પૂરુ 


પાડયું , તમને ટકાવી રાખવા અને વિકસાવવા માટે જે જે સાધનોની જરૂરિયાત હતી તે તમામ પૂરાં પાડી દીધાં . 

(૪૬) સાર્વજનિક ઉપકારોનો ઉલ્લેખ કર્યા પછી હવે એ વિશિષ્ટ ઉપકારોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવી 
રહ્યો છે જે અલ્લાહતઆલાએ કુરૈશ ઉપર કર્યા હતાં. અને આની સાથે એ પણ જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે 
તમારા પિતા ઇબ્રાહીમ અ.સ.એ તમને અહીં લાવીને કઈ આશાઓ સાથે વસાવ્યા હતાં, તેની દુઆઓના 
જવાબમાં અમે કેવાં કેવાં ઉપકારો તમારી ઉપર કર્યા અને હવે તમે તમારા બાપની આશાઓ અને તમારા 
માલિકના ઉપકારોનો જવાબ કઈ ગુમરાહીઓ અને દુષ્કર્મો વડે આપી રહ્યાં છો. 

(૪૭) એટલે કે મક્કા. 

(૪૮) એટલે કે ખુદાથી ફેરવીને પોતાના મોહિત કરી દીધાં છે. આ ઉદાહરણરૂપ વર્ણન છે. મૂર્તિઓ 
કેમ કે પુષ્કળ લોકો માટે ગુમરાહીનું કારણ બની છે એટલા માટે ગુમરાહ કરવાના આ કૃત્યને તેમના નામે ચઢાવી 
દેવામાં આવ્યું છે. 

(૪૯) આ હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ.ની પૂર્ણકક્ષાની નરમદિલી અને માનવજાતની હાલત પ્રત્યેની 
અત્યંત દયાળુતા છે કે તેઓ કોઈ પણ સંજોગોમાં મનુષ્યને ખુદાના પ્રકોપમાં સપડાતો જોઈ શકતાં નથી બલકે 
છેલ્લી ઘડી સુધી માફી અને દરગુજર માટે પ્રાર્થના કરતાં રહે છે. રોજીની બાબતમાં તો તેમણે આટલે સુધી 
કહેવામાં પણ સંકોચ ન કર્યો કે ક કક કઇડ્થહજ શહ્કાકાહં1ાઈ (સૂરઃ બકરહ, આયત ૧૨૬) . 
પરંતુ જયાં આખિરતની પકડનો સવાલ આવ્યો ત્યાં તેમના મોઢેથી આ ન નીકળ્યું કે જે મારી રીતથી વિરૂદ્ધ ચાલે 
તેને સજા આપી દેજો , બલકે બોલ્યાં તો આ જ બોલ્યાં કે “તેમની બાબતમાં હું શું કહું, તું તો માફ કરનાર અને 


સરઃ ઇબ્રાહીમ ૧૪ તકહીમલકઅઓન ર 
જે ૧૭» ૧૭ 


“-%2 


ક 04 ૦ 5૪૪ હડ 
ક 14 શક્ક ઇહ જા 
'હારઇતઃ ઝી ઇન્ડઝક ઇડ 

“હડ ઉંશ્રત કાઈ જ 


72૭-7૭7 રાઈ 


“ઝડ ઊ શનની 

2૭» ૪ક"ખ્ઝ« દ્ર! “272 * 7 42) 22% ળરુ 
હ-છ%ડહ્ઝશ્વક્ઝઝનવડ્કહ 
ઝડ 5 ડકગ્વક્ક સહ ૭૭૩। 


ી 
દ્ર, 


દ્વ! શ 


મારી સંતાનના એક ભાગને તારા આદરણીય ઘર પાસે લાવીને વસાવ્યો છે. પાલનહાર, આ મે 
એટલા માટે કર્યું છે કે આ લોકો અહીં નમાઝ કાયમ કરે, તેથી તું લોકોના દિલોને આમના ચાહનારા 


બનાવ અને આમને ખાવા માટે ફળ આપ, “ કદાચ આ લોકો આભારી બને. પાલનહાર, તું જાણે 
છે જે કંઈ અમે છુપાવીએ છીએ અને જે કંઈ જાહેર કરીએ છીએ.'””” અને“ હકીકતમાં 
અલ્લાહથી કંઈ પણ છુપાયેલું નથી, ન તો ધરતીમાં ન તો શમા --- “આભાર એ 
અલ્લાહનો જેણે મને આ ઘડપણમાં ઈસ્માઈલ અને ઇસહાક જેવાં પુત્રો આપ્યાં, હકીકત આ છે કે 
મારો માલિક ચોક્કસપણે દુઆ સાંભળે છે. હે મારા પાલનહાર, મને નમાઝ કાયમ કરનાર બનાવ 
અને મારી સંતાનમાંથી પણ (એવા લોકો પેદા કર જે આ કામ કરે). હેપાલનહાર, 


દયાળુ છે.” અને આ માત્ર તેમની જ સંતાનની સાથે આવી દયા અને મહેરબાનીની મૂર્તિ સમા માનવીનું ખાસ 
વર્તન નથી, બલકે જયારે ફરિશ્તાઓ લૂતની કોમ જેવી બદચલન કોમનો નાશ કરવા માટે જઈ રહ્યા હતાં ત્યારે 
પણ અલ્લાહતઆલા ખૂબ જ પ્રેમભરી શૈલીમાં કહે છે કે “ઇબ્રાહીમ અમારી સાથે ઝઘડવા લાગ્યો.” (સૂરઃ હૂદ, 
આયત ૭૪). આ જ હાલત હઝરત ઈસા અ.સ.ની છે જયારે અલ્લાહતઆલા તેમની સામે જ ખ્રિસ્તીઓની 
માર્ગ ભ્રષ્ટતા પુરવાર કરી દે છે ત્યારે તેઓ કહે છે “જો આપ આમને સજા આપો તો આ લોકો આપના બંદા છે 
અને જો માફ કરી દો તો આપ સર્વોચ્ચ અને ડહાપણવાળા છો.” (સૂર: માઇદહ, આયત ૧૧૮) 

(૫૦) આ એ જ દુઆની બરકત છે કે પહેલાં સમસ્ત અરબસ્તાન મક્કા તરફ હજજ અને ઉમરહ કરવા 
માટે ખેચાઈને આવતું હતું અને હવે દુનિયાભરમાંથી લોકો ખેંચાઈને ત્યાં જાય છે. અને આ પણ એ જ દુઆની 
બરકત છે કે દરેક જમાનામાં દરેક જાતના ફળ , અનાજ અને બીજી ખાવા-પીવાની વસ્તુઓ ત્યાં પહોંચતી રહે 
છે, જો કે આ સૂકા પ્રદેશમાં પશુઓ માટે ધાસચારો પણ પેદા થતો નથી. 


સરઃ ઇબ્રાહીમ ૧૪ તકહીમલકઓઆન ર 
જે ૧૭» ૧૭ 


«6૮2 2૮0૮7 દ્ર ડિ ક 
ન 


“જઝકકવઝ 
#72 722 # ૫૮૮71 

'હકપડ્ફાફડડદડ | 
2 6 ક ક? લે ર 


520646 ક *ટટ કે 


ત્ર તિ 
ઇડ 559 4 


ઈ 


“2૪ 


“હાકૃડહઇટડઝ'ડડકવરાહા ઇક્ાઇજ 


તિ 


ઇહ ઝઇતજક દ 


મારી દુઆ કબૂલ કર. હે પાલનહાર, મને અને મારા માતા-પિતાને અને તમામ ઈમાન 


99૫૩ 


લાવનારાઓને એ દિવસે માફ કરી દેજે જ્યારે હિસાબ કાયમ થશે.” (રુકૂઅ £) 

હવે આ જુલમીઓ જે કંઈ કરી રહ્યાં છે, અલ્લાહને તમે તેનાથી બેખબર ન માનો. અલ્લાહ 
તો તેમને ટાળી રહ્યો છે એ દિવસ માટે કે જ્યારે હાલત આ હશે કે આંખો ફાટેલી રહી ગઈ છે, માથું 
ઊંચું રાખીને દોડતા જઈ રહ્યાં છે, નજરો ઉપર ચોટેલી છે“ અને દિલ ઊડી રહ્યાં છે. હે મુહમ્મદ, 
એ દિવસથી તમે આમને ડરાવો કે જ્યારે આફત તેમને ઝડપી લેશે. એ વખતે આ જુલમીઓ કહેશે 
કે “હે અમારા માલિક, અમને થોડીક મહેતલ વધારે આપી દે, અમે તારા સંદેશને સ્વીકારીશું અને 
પયગમ્બરોનું અનુસરણ કરીશું.”' (પરંતુ તેમને ચોખ્ખો જવાબ આપી દેવામાં આવશે કે) “શું તમે 
એ જ લોકો નથી જે આની પહેલાં સોગંદો ખાઈ ખાઈને કહેતા હતાં કે અમારી ઉપર તો ક્યારેય 
પડતી આવવાની જ નથી? 

(૫૧) એટલે કે, હે ખુદા, જે કંઈ હું મારા મોઢેથી કહી રહ્યો છું તે પણ તું સાંભળી રહ્યો છે અને જે કંઈ 
લાગણીઓ મારા હૃદયમાં છૂપાયેલી છે તેનાથી પણ તું વાકેફ છે. 

(પર) આ વિષય આડવાક્ય છે જે અલ્લાહતઆલાએ હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ.ના કથનના સમર્થનમાં 
કહ્યું છે. 

(૫૩) હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ.એ માફીની આ દુઆમાં તેમના પિતાને એ વાયદાના કારણે સામેલ કરી 
લીધા હતાં જે તેમણે દેશમાંથી નીકળતી વખતે કર્યો હતો કે ઠુંઠ્ડઈ;્ડાડ (સૂરઃ મર્યમ, આયત ૪૭). પરંતુ 


સરઃ ઇબ્રાહીમ ૧૪ તકહીમલકઓન ર 
જે ૧૭» ૧૭ 


૮ ૮74૮ ૪ દ્વ ૮4૨4૮6 જુ ક ન 7 
હડ દઇ ૧6501 હ હનુ 9 
4554494447૦ 665 ઇક ઉઝ 

9૦ 9 2222 “હર્ટ ુ)4* 9૦44155 


ન દ્ધા! ૬772૮6.7૮ 


ક 7 #7 [ક ત 
ઠંડાઈ 955૦4065 


ક2./#7 ક» (૮ર ત્વતત્ર 


નાથા 90 /ડ)-94 455464 ન 


જો કે તમે એ કોમોની વસ્તીઓમાં વસવાટ કરેલો હતો જેમણે પોતાની ઉપર પોતે જ જુલમ કર્યો 
હતો અને જોઈ ગયેલા હતાં કે અમે તેમની સાથે કેવો વ્યવહાર કર્યો અને તેમનાં ઉદાહરણો આપી 
આપીને અમે તમને સમજાવી પણ ગયા હતાં. તેમણે તેમની બધી જ ચાલો ચાલી જોઈ, પરંતુ તેમની 
દરેક ચાલનો તોડ અલ્લાહ પાસે હતો જો કે તેમની ચાલો એવી ગજબનાક હતી કે પર્વતો તેમનાંથી 


ખસી જાય.” 


તો હે નબી, તમે કદાપિ આ અનુમાન ન કરો કે અલ્લાહ ક્યારેય તેના પયગમ્બરો સાથે 


( પ પછ 


કરેલા વાયદાઓની વિરુદ્ધ વ્તશે. “ અલ્લાહ જોરાવર છે અને બદલો લેનાર છે. ડરાવો આમને એ 


ન પ૭ 


દિવસથી કે જ્યારે ધરતી અને આકાશોને બદલીને કંઈના કંઈ બનાવી દેવામાં આવશે અને બધાં 
જ એક અને જોરાવર અલ્લાહ સામે ઉઘાડાં થઈ 


પાછળથી જયારે તેમને લાગ્યું કે તે તો અલ્લાહનો દુશ્મન હતો તો તેમણે સ્પષ્ટપણે તેની સાથેના સંબંધનો 
ઇનકાર કરી દીધો. (સૂરઃ તૌબા આયત ૧૧૪) 

(૫૪) એટલે કે કયામતનું જે ભયાનક દશ્ય તેમની સામે હશે તેને તેઓ એવી રીતે જોઈ રહ્યાં હશે કે 
જાણે તેમની આંખો પથ્થર થઈ ગઈ છે, ન તો મટકું મારશે, ન તો નજર હટશે. 

(૫૫) એટલે કે તમે આ પણ જોઈ ગયેલા હતાં કે તમારી પુરોગામી કોમોએ ખુદાઈ કાનૂનનો ભંગ કરવાના 
પરિણામોથી બચવા માટે અને નબીઓના સંદેશને નિષ્ફળ બનાવવા માટે કેવી ભારે ચાલો ચાલી હતી, અને આ 
પણ જોઈ ગયેલા હતાં કે અલ્લાહની એક જ ચાલ વડે તેઓ કેવી રીતે પરાસ્ત થઈ ગયાં. તેમ છતાં, તમે સત્યની 
વિરૂદ્ધ ચાલબાજીઓ કરવાથી અટકયા નહીં અને એમ જ માનતા રહ્યાં કે તમારી ચાલો ચોક્કસ સફળ નીવડશે. 

(૫૬) આ વાક્યમાં સંબોધનની દિશા બાહ્ય રીતે નબી સ.અ.વ.ની તરફ દેખાય છે પરંતુ હકીકતમાં 
આશય આપના વિરોધીઓને સંભળાવવાનો છે. તેમને જણાવવામાં આવી રહ્યું છે અલ્લાહે પહેલાં પણ તેના 
પયગમ્બર સાથે જે વાયદા કર્યા હતાં તે પૂરા કર્યા અને તેમના વિરોધીઓને પરાસ્ત કર્યા, અને અત્યારે પણ જે 


સરઃ ઇબ્રાહીમ ૧૪ તકહીમલકઅઓન ર 
જે ૧૭» ૧૭૩ 


હ [૪24૨ ૨ 72. 44૨? -* ૮૦97૮79 ?29 «૮% તિન 
ઊ્ર્હ્ 5૪ હ્હક્ાાઈઝ2૦9 2 
! કપ ક2728 7-2 


“7 27 ૧ (0 “૭2 2 26% «૬ 
હઝ ઊાડગ્ફકહ્હ્ર# કઝા 

* દ્વિ! ક “-ન્્[“-7 2૮ (1 ઈ 
૦૫ટટડત્ હટ જાડા 614 55 


હાજર થઈ જશે. તે દિવસે તમે ગુનેગારોને જોશો કે સાંકળોમાં હાથપગ જકડાયેલાં હશે, 
ડામરના “વસ્ત્રો પહેરેલાં હશે અને આગની જવાળાઓ તેમના ચહેરાઓ ઉપર છવાઈ રહી હશે. 
આ એટલા માટે થશે કે અલ્લાહ દરેક મનુષ્યને તેની કરણીનો બદલો આપશે. અલ્લાહને હિસાબ 
લેતાં જરાપણ વાર લાગતી નથી. 


દ હા ક ડે કુ 


વાયદો તેના પયગમ્બર, મુહમ્મદ સ.અ.વ. ,, સાથે કરી રહ્યો છે તેને પૂરો કરશે અને એ લોકોનો બરબાદ કરી દેશે 
જે લોકો તેનો વિરોધ કરી રહ્યાં છે. 

(૫૭) આ આયત ઉપરથી અને કુઅનિના બીજાં ઇશારાઓ ઉપરથી જણાય છે કે કયામતમાં ધરતી અને 
આકાશ સંપૂર્ણપણે નાશ નહીં પામે બલકે માત્ર પ્રવર્તમાન ભૌતિક [નિયમોને વિખેરી નાખવામાં આવશે. તેના 
પછી પહેલા સૂર અને બીજા સૂરની વચ્ચે એક ખાસ સમયગાળામાં, કે જેને અલ્લાહ જ જાણે છે, ધરતી અને 
આકાશોની આજનું બંધારણ બદલી નાખવામાં આવશે અને એક બીજી ભૌતિક વ્યવસ્થા, બીજા જ પ્રાકૃતિક 
નિયમો સાથે ઊભી કરી દેવામાં આવશે. એ જ આખિરતની દુનિયા હશે. ત્યાર બાદ બીજો સૂર ફંકાતાં જ એ 
મનુષ્યો કે જે આદમ અ.સ.ના જન્મથી લઈને કયામત સુધી જન્મ્યા હતાં, તેમને પુનઃ જીવિત કરવામાં આવશે 
અને તેઓ અલ્લાહતઆલા સમક્ષ હાજર થશે. આનું જ નામ કુર્અાનની ભાષામાં ઢશ્ર છે જેનો શાબ્દિક અર્થ 
સમેટવાનો અને એકત્ર કરવાનો છે. કુર્ઓાનના ઇશારાઓ અને હદીસની સ્પષ્ટતાઓ ઉપરથી આ વાત પુરવાર 
થયેલી છે કે હશ્ર આ જ પૃથ્વી ઉપર કાયમ થશે, અહીં જ અદાલત ઊભી કરવામાં આવશે, અહીં જ તુલા 
સ્થાપવામાં આવશે અને જમીનના ઝઘડાંનો જમીન ઉપર જ નિકાલ કરી દેવામાં આવશે. બીજું, કુરઆન અને 
હદીસ ઉપરથી આ પણ સાબિત થયેલું છે કે આપણું એ બીજું જીવન કે જેમાં આવી ઘટનાઓ આપણી સામે ઘટશે, 
તે ફક્ત રૂહાની નહીં હોય બલકે બરાબર આવી જ રીતે શરીર અને પ્રાણની સાથે આપણને જીવતાં કરવામાં 
આવશે જેવી રીતે આજે જીવતાં છીએ , અને દરેક માણસ બરાબર એ જ વ્યકિતત્વ સાથે ત્યાં હાજર હશે જેની 
સાથે તે દુનિયામાંથી તે વિદાય થયો હતો. 

(૫૮) કેટલાક અનુવાદકો અને તફસીરકર્તાઓએ છંઝર્સ્ક શબ્દનો અર્થ ગંધક અને કેટલાકે 
ઓગાળેલું ત્રાંબુ વર્ણવ્યો છે પરંતુ હકીકતમાં અરબી ભાષામાં હ»ર્ક્ક નો શબ્દ વૃક્ષમાંથી નીકળતા ચીકણાં 
પ્રવાહી પદાર્થ અને ડામર માટે વાપરવામાં આવે છે. 


સૂરઃ ઇબ્રાહીમ ૧૪ તફહીમુલકુઓઆન ર 
*#»-૮2-.)-ક જપ! «3 
છે 24% 92૫ 2૯ઝ હ્રાડક 
“2૮2 2 ક 47€2,જ69 ,૪ 
છંષ્ટઝા%»1 *ડઝઝકપ્ઝક 


આ એક સંદેશ છે તમામ મનુષ્યો માટે, અને એટલા માટે આ મોકલવામાં આવ્યો છે કે 
તેમને આના દ્વારા ચેતવી દેવામાં આવે અને તેઓ જાણી લે કે વાસ્તવમાં ખુદા બસ એક જ છે અને 
જે લોકો બુદ્ધિશાળી છે તેઓ ભાનમાં આવી જાય. (રુકૂઅ ૭) 


તક ટીમુલક્‌ આન 


૧૫. સૂરઃ હિજ 


સરઃ હિજ ૧૫ તકહીમલકઆઓન ર 
જે ૧૭» ૧૭૩ 


સૂરઃ હિજ 


નામકરણઃ- 
આયત ક્રમાંક ૮૦ના શબ્દો હ્વડ; શક્ક ઉપરથી નામ લેવામાં આવ્યું છે. 


ઊતરાણકાળઃ- 

[વિષયો તથા વર્ણનશૈલી ઉપરથી સ્પષ્ટપણે સમજાય છે કે આ સૂરઃ નો ઊતરાણકાળ સૂરઃ ઇબ્રાહીમની 
સાથે સાથે છે. તેની પશ્ચાદ્ભૂમિમાં બે વસ્તુઓ સ્પષ્ટપણે દેખાઈ આવે છે. એક આ કે, નબી સ.અ.વ.ને સંદેશ 
આપતાં આપતાં ખાસ્સો સમય થઈ ગયો છે અને સંબોધિત લોકોના સતત હઠાગ્રહ, મશ્કરીઓ , અડચણો અને 
જોરજુલમની હદ થઈ ગઈ છે જેના પછી હવે સમજાવટની મોકો ઓછો તથા ચેતવણી ડરાવવાનો અવકાશ વધુ 
છે. બીજું આ કે, પોતાની કોમના ઇનકાર અને દલીલબાજી તથા અડચણોના પહાડ તોડતાં તોડતાં નબી 


સ.અ.વ. થાકી રહ્યાં છે અને વારંવાર આપની ઉપર હતાશાની સ્થિતિ છવાઈ રહી છે જેને જોઈને 
અલ્લાહતઆલા આપને સાંત્વન આપી રહ્યો છે અને આપને હિંમત આપી રહ્યો છે. 


વિષયવસ્તુ અને મુખ્ય વિષયઃ- 

આ જ બે વિષયો આ સૂરઃમાં વર્ણવવામાં આવ્યાં છે, એટલે કે ચેતવણી એ લોકોને જે નબી સ.અ.વ.ના 
સંદેશનો ઇનકાર કરી રહ્યા હતાં અને આપની મજાક ઊડાવી રહ્યા હતાં તથા આપના કામમાં જાતજાતના 
અવરોધો ઊભા કરી રહ્યા હતાં. અને સાંત્વન અને પ્રોત્સાહન નબી સ.અ.વ.ને પરંતુ આનો અર્થ આ નથી કેઆ 
સૂરઃમાં સમજાવટ તથા ઉપદેશ નથી. કુર્અાનમાં કયાંય એવું નથી કે અલ્લાહતઆલાએ એકલી ચેતવણી અથવા 
માત્ર ઠપકા અને ધમકીથી કામ લીધું હોય. ભારેમાં ભારે ધમકી અને ઠપકો આપતી વખતે પણ તે સમજાવવામાં 
તથા ઉપદેશ આપવામાં કચાશ રાખતો નથી. એટલા માટે આ સૂરઃ માં પણ એક તરફ તૌહીદની દલીલો માટે 
સંક્ષિપ્તમાં ઇશારા કરવામાં આવ્યાં છે અને બીજી તરફ આદમ અ.સ. અને ઇબ્લીસનો કિસ્સો સંભળાવીને 
ઉપદેશ આપવામાં આવ્યો છે. 


સરઃ હિજ ૧૫ તકહીમલકઓન ર 
જે ૧૭» ૧૭૩ 


૧૧ [ડટ 


સૂરઃ અલ હિજ મક્કી 


કહ હુક 
૦્્યદ્ટલ્દા 4: ઝા હાઇ-ડઝ 
જદ ન કાક 


5559 584 %22524 ૭ સ -%58 008; 


અલિફ. લામ. રા. આ આયતો છે ખુદાઈ ગ્રંથની અને સ્પષ્ટ કુર્બાનની.' 
અશકય નથી કે એક સમય એ આવી જાય જ્યારે એ જ લોકો જેમણે આજે (ઈસ્લામના 


હ 


સંદેશને સ્વીકારવાનો) ઈનકાર કરી દીધો છે, પસ્તાવો કરી કરીને કહેશે કે કદાચ અમે 
આજ્ઞાપાલનમાં માથું ઝુંકાવી દીધું હોત. છોડો તેમને. ખાય-પીવે, મઝા કરે, અને ભરમમાં નાખી 
રાખે તેમની ખોટી આશા. ટૂંક સમયમાં જ આમને જણાઈ જશે. અમે આ અગાઉ જે વસ્તીને પણ 
નષ્ટ કરી છે તેના માટે એક ચોક્કસ કામ કરવાની મહેતલ લખાઈ ગયેલી હતી.* કોઈ કોમ 


(૧) આ આ સૂરઃની ટૂંકો પરિચય આપતી પ્રસ્‍તાવના છે જેના પછી તરત જ મૂળ વિષય ઉપર પ્રવચન 
શરૂથઈજાયછે. 
કુર્અનિ માટે “હહ” (મુબીન) શબ્દ વિશેષણના રૂપમાં વાપરવામાં આવ્યો છે. આનો અર્થ આ છે કે 


આ આયતો એ કુઅનિની છે જે પોતાનો હેતુ સ્પષ્ટતાપૂર્વક જાહેર કરે છે. 


ન 


(ર) આનો અર્થ આ છે કે કુક્ર કરતાંની સાથે તરત જ તો અમે કયારેય કોઈ કોમને પણ પકડી લીધી નથી, 


જ ન હય 


તો પછી આ મૂર્ખ લોકો શા માટે આ ગેરસમજમાં પડેલાં છે કે નબીને ખોટો ઠેરવવાની તથા તેની મશ્કરી કરવાની 
જે રીત તેમણે અપનાવેલી છે તે બદલ કેમ કે અત્યાર સુધી તેમને સજા આપવામાં નથી આવી એટલા પે આ 
નબી મૂળમાં નબી છે જ નહીં. અમારો નિયમ આ છે કે અમે દરેક કોમ માટે પહેલાંથી નક્કી કરી લઈએ છીએ 

તેને સાંભળવા, સમજવા અને ચેતી જવા માટે આટલી મહેતલ આપવામાં આવશે, અને આ હદ સુધી રી 


શરારતો અને બૂરાઇઓ છતાં પૂરી સહનશીલતા સાથે તેને તેની મનમાની કરવાની તક આપવામાં આવતી 
રહેશે. આ મહેતલ જયાં સુધી બાકી રહે છે, અને અમારી નક્કી કરેલી હદ જયાં સુધી આવી જતી નથી, અમે ઢીલ 


સરઃ હિજ ૧૫ તકહીમલકઅઓન ર 
જે ૧૭» ૧૭૩ 


“2% 92:-ક- 


ક નુ 272 તસ “ઝન” કકઝજ# કઝ 
હઝઝાપ૬%- 84૦% ૦2૫૬ ક્માહન 
4 જનક દ્વિ હબતાઈ ક દ્વ 244 
ભ ન દાઇ હડ »ઝપ્્ઝવ 
કઇ ત્રિધત / #7ક 2 
ે ૦,૦2૭) 
“2,72,176 “72 ઊધઈ મિ ન્ર્ર ત 
નજ છા નાઇટ ૦૭૦૬55) શરઈ 


ન તો તેના નિશ્ચિત કરેલા સમય પહેલાં નષ્ટ થઈ શકે છે, ન તો ત્યાર પછી છૂટી શકે છે. 

આ લોકો કહે છે “હે એ માણસ કે જેની ઉપર ઝિક્ર ઊતર્યું છે,” તું ચોક્કસ પાગલ છે.જો તું 
સાચો હોય તો અમારી સામે ફરિશ્તાઓને કેમ લઈ આવતો નથી ?”' -- અમે ફરિશ્તાઓને 
અમસ્તાં જ ઊતારી દેતાં નથી. તેઓ જયારે ઊતરે છે ત્યારે સત્યની સાથે ઊતરે છે, અને ત્યાર પછી 
લોકોને મહેતલ આપવામાં આવતી નથી.” રહી આ ઝિક્રની વાત, તો આને અમે ઊતાર્યું છે અને 
અમે પોતે જ તેના રક્ષક છીએ.” 


આપતાં રહીએ છીએ. (અમલ કરવાની મહેતલની સમજૂતી માટે જુઓ , સૂરઃ ઇબ્રાહીમ નોંધ ક્રમાંક ૧૮). 


(૩) 75 શબ્દ કુર્અાનમાં રૂઢિ પ્રયોગ તરીકે અલ્લાહના કલામ માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવ્યો છે જે 
સદંતર શિખામણ બનીને આવે છે. અગાઉ જેટલાં પુસ્તકો નબીઓ ઉપર ઊતર્યા હતાં તે તમામ પણ “ઝિક્ર” 
£ ૮૮ 


હતાં અને આ કુરબાન પણ “ઝિક્ર” છે. ઝિક્રનો મૂળ અર્થ “યાદ અપાવવી”, “સાવધાન કરવું”, અને “શીખ 
આપવી” છે 


(૪) આ કથન એ લોકો કટાક્ષમાં બોલતા હતાં. તેમને તો આ વસ્તુ માન્ય જ ન હતી કે આ ઝિક્ર નબી 
સ.અ.વ. ઉપર ઊતર્યું છે. બીજું, આને માની લીધા પછી તેઓ આપને પાગલ પણ કહી શકે તેમ ન હતાં. 
હકીકતમાં તેમના કહેવાનો મતલબ આ હતો કે “હે એ માણસ કે જેનો દાવો છે કે મારી ઉપર ઝિક્ર ઊતર્યું છે.” 
આ એવી જ વાત છે જેવી વાત ફિરઔને હઝરત મૂસા અ.સ.નો સંદેશ સાંભળ્યા પછી તેના દરબારીઓને કહી 
હતી કે હઠ. 5૬5 “આ પયગમ્બર સાહેબ કે જે તમારી તરફ મોકલવામાં આવ્યાં છે 
તેમનું મગજ બરાબર નથી.” 

(૫) એટલે કે ફરિશ્તા માત્ર તમાશો દેખાડવા માટે ઊતારવામાં આવતાં નથી કે જયારે કોઈ કોમ કહે કે 
બોલાવો ફરિશ્તાને અને તેઓ આવીને તરત જ હાજર થઈ જાય. ફરિશ્તાઓ આ હેતુ માટે પણ કયારેય 
મોકલવામાં આવતાં નથી કે તેઓ આવીને લોકોની સામે હકીકતને બેનકાબ કરે અને ગેબના પડદાને ચીરીને એ 
તમામ વસ્તુઓ દેખાડી દે જેમની ઉપર ઈમાન લાવવાનો સંદેશ નબીઓ અ.સ.એ આપ્યો છે. ફરિશ્તાઓને 


મોકલવાનો વખત તો એ આખરી સમય હોય છે કે જયારે કોઈ કોમનો અંતિમ ફેંસલો કરી દેવાનો ઇરાદો કરી 


સરઃ હિજ ૧૫ તકહીમલકઓન ર 
જે ૧૭» ૧૭ 


2 2%7 7% 792174? ૪7 2: ?.* .1.2૬ 722927 2/જસ 
જિ. બ્ાવ્િટ ગવા 
૬7૪2૮ ર 4૮2૭2, 24?7 ૬-4 ૪ 274 2૫ 
રાવા ૧055 ક ઝે 


કર? 22૭ 


કજ કક ક ક ક 
4% ૯૦% 9૦ ૯ઝક્્ષ્દુશપ 


હે મુહમ્મદ, અમે તમારી પહેલાં થઈ ગયેલી ઘણી કોમોમાં પયગમ્બર મોકલી ચુક્યાં 
છીએ. ક્યારેય આવું થયું નથી કે તેમની પાસે કોઈ પયગમ્બર આવ્યો હોય અને તેમણે તેની હાંસી 
ન ઊડાવી હોય. ગુનેગારોના દિલોમાં તો અમે આ ઝિક્રને આવી જ રીતે (લોખંડના સળિયાની 
જેમ) પસાર કરીએ છીએ. તેઓ આની ઉપર ઈમાન લાવતાં નથી. જૂના જમાનાથી આ પ્રકૃતિના 
લોકોની આ જ રીત 


લેવામાં આવે છે. એ વખતે માત્ર ફેસલો જ કરી દેવામાં આવે છે , આ કહેવામાં આવતું નથી કે અત્યારે ઈમાન 
લાવો તો છોડી દઈશું. ઈમાન લાવવા માટે જેટલી મહેતલ પણ છે તે ત્યાં સુધી જ છે જયાં સુધી હકીકત સ્પષ્ટ થઈ 
જતી નથી, તેના સ્પષ્ટથઈ ગયા પછી ઈમાન લાવવાનો કોઈસવાલ રહેતો નથી. 


ક 


“સત્યની સાથે ઊતરે છે “ નો અર્થ “સત્ય લઈને ઊતરવું” છે. એટલે કે તેઓ એટલા માટે આવે છે કે 


અસત્યનો નાશ કરીને સત્યને તેની જગ્યાએ સ્થાપી દે. અથવા બીજા શબ્દોમાં આમ સમજો કે તેઓ 
અલ્લાહતઆલાનો ફેસલો લઈને આવે છે તથા તેને અમલમાં મૂકીને જ રહે છે. 

(૬) એટલે કે આ “ઝિક્ર” કે જેના લાવનારને તમે દીવાનો કહી રહ્યાં છો, તે અમારો ઊતારેલો છે , તેણે 
જાતે ઘડ્યું નથી. એટલા માટે આ ગાળ તેને નહીં બલકે અમને આપવામાં આવી છે. અને આ ખ્યાલ તમારા 
મનમાંથી કાઢી નાખો કે તમે આ “ઝેક્ર” નું કંઈપણ બગાડી શકશો. આ સીધેસીધું અમારી સુરક્ષા હેઠળ છે, ન 
તો તમારા નાશ કરવાથી નાશ પામી શકશે , ન તો તમારા દબાવવાથી તે દબાઈ શકશે, ન તો તમારા કટાક્ષો અને 
વાંધાઓથી તેની કદર ઓછી થઈ શકશે, ન તો તમારા અટકાવવાથી તેનો સંદેશ અટકી પડશે, ન તો તેમાં 
ફેરફાર અને ભેળસેળ કરવાનો કયારેય કોઈને મોકો મળી શકશે. 

(૭) સામાન્ય રીતે અનુવાદકો તથા તફસીરકર્તાઓએ હડ શબ્દનો સંબંધ સર્વનામ 151 તરફ 
અને જહ કક નો સંબંધ સર્વનામ ઝ5 ઝિક્ર સાથે જોડયો છે , અને આ અર્થ વણવ્યો છે કે “અમે આવી જ રીતે 
આ અપરાધીઓના દિલોમાં દાખલ કરીએ છીએ અને તેઓ આ ઝિક્ર ઉપર ઈમાન લાવતાં નથી.” જો કે 
વ્યાકરણના નિયમ મુજબ આમાં કોઈ દોષ નથી, પરંતુ અમારી દષ્ટિએ વ્યાકરણની રીતે પણ વધુ સાચું આ છે કે 
બંનેસર્વનામ “ઝિક્ર''ની સાથે જોડવામાં આવે. 

હા. નો અર્થ અરબી ભાષામાં એક વસ્તુનો બીજી વસ્તુમાં હુલાવવાનો, તેમાંથી પસાર કરવાનો અને 
તેમાં પરોવવાનો છે, જેમ કે દોરો સોયના નાકામાંથી પસાર કરવો. તેથી આયતનો અર્થ આ છે કે 
ઈમાનવાળાઓની અંદર તો આ ઝિક્ર હૃદયની ઠંડક અને આત્માનો ખોરાક બનીને ઊતરે છે, પરંતુ 


સરઃ હિજ ૧૫ તકહીમલકઓન ર 
જે ૧૭» ૧૭ 


-7 ગ્રહ 


શ્કઝક,:9હટઇઇ ડકૂદ:૪/$૦હા5 
ઠડ (ઇન ાઢઝડાછી દ ઠડ 
રકા ઇડઈઝઝઇકડઝ 
ઈ*ડહ્ર્ઝહ્્ડટડણાડવ્ડ૦ેડકછ 


ત્ર્ન 


ચાલતી આવે છે. જો અમે તેમની ઉપર આકાશનો કોઈ દરવાજો ખોલી દેત અને તે ધોળા દિવસે 
તેમાં ચઢવા પણ લાગત તો પણ તે આમ જ કહેત કે અમારી આંખોને ભ્રમ થઈ રહ્યો છે, બલકે 
અમારી ઉપર જાદુ કરવામાં આવ્યો છે. (રુકૂઅ ૧) 

આ અમારી કામગીરી છે કે આકાશમાં અમે અનેક મજબૂત કિલ્લાં“ બનાવ્યાં, તેમને 
જોનારાઓ માટે સુશોભિત કર્યા,“ અને દરેક ધિક્કારેલા શેતાનથી તેમને સુરક્ષિત કરી દીધાં. “ 
કોઈ શેતાન આમની અંદર પ્રવેશી શકતો નથી, સિવાય કે 


અપરાધીઓના દિલોમાં દારૂ લગાડેલી વાટ બનીને વાગે છે તથા તેમની અંદર તેને સાંભળીને એવી આગ 
ભભૂકી ઊઠે છે કે જાણે એક ગરમ લોખંડનો સળિયો હતો જે છાતીની આરપાર થઈ ગયો. 

(૮) હ” બુર્જ અરબી ભાષામાં કિલ્લા, મહેલ અને મજબૂત ઇમારતને કહેવામાં આવે છે. પ્રાચીન 
ખગોળશાસ્તરમાં “બુર્જ” શબ્દ રૂઢિપ્રયોગ તરીકે ૧૨ નક્ષત્રો માટે વપરાતો હતો જેમની ઉપર સૂર્યની ધરીને 
વહેંચવામાં આવી હતી. એટલા જ માટે કેટલાક તફસીરકર્તાઓએ આ માન્યું કે કુઓઆનનો ઇશારો આ જ 
કિલ્લાઓ તરફ છે. બીજા કેટલાંક તફસીરકર્તાઓએ આનો અર્થ ગ્રહો કર્યો છે પરંતુ પછીના વિષયને જોતાં 
ખ્યાલ આવે છે કે કદાચ આનો અર્થ અંતરિક્ષની દુનિયાના એ વિભાગો છે જેમાંથી દરેક વિભાગને ખૂબ જ 
મજબૂત સરહદોએ બીજા વિભાગથી અલગ રાખેલો છે. જો કે આ સરહદો અંતરિક્ષમાં અદશ્ય રીતે દોરાયેલી છે 
પરંતુ તેમને પાર કરીને કોઈ પણ વસ્તુ માટે એક વિભાગમાંથી બીજા વિભાગમાં જવાનું ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. આ 
અર્થની દષ્ટિએ અમે બુર્જનો અર્થ સુરક્ષિત વિભાગો (-૦૧[1૦ત 50101૦3) કરવાને વધુ યોગ્ય માનીએ 
છીએ. 

(૯) એટલે કે દરેક વિભાગમાં કોઈને કોઈ પ્રકાશિત ગ્રહ અથવા તારો રાખી દીધો અને આવી રીતે 
સમગ્ર જગત ઝગમગી ઊઠયું. બીજા શબ્દોમાં અમે આ અસીમ સૃષ્ટિજગતને એક ભયાનક ડરામણું ખંડિયેર 
બનાવી દીધો નથી બલકે એક એવી રૂપાળી અને સુંદર દુનિયા બનાવી જેમાં ચારેય બાજુ નજરોને આકર્ષિત 
કરનારા દશ્યો ફેલાયેલાં છે. આ કારીગરીમાં ફકત એક મહાનતમ નિર્માતાનું નિમણિ અને એક પ્રતાપી હાકેમનું 
ડહાપણ જ નથી દેખાતું બલકે એક પૂર્ણ કક્ષાના પવિત્ર શોખીન કલાકારની કળા પણ દેખાય છે. આ જ વિષયને 


સરઃ હિજ ૧૫ તકહીમલકઆઓન ર 
જે ૧૭» ૧૭ 


કટ “જ ઉત્તક જ. ૮ત7તક્તદ 
જ ક 
૭્જ 2. કફ 
સંતાઈને કંઈક સાંભળી લે.'' અને જ્યારે તે સંતાઈને જાણવાનો પ્રયત્ન કરે છે ત્યારે એક પ્રકાશિત 
જવાળા તેનો પીછો કરે છે. 


એક બીજી જગ્યાએ આવી રીતે વર્ણવવામાં આવ્યો છે ઢદડ, કડક ડડ 1 (સૂરઃ સજદહ, આયત ૭) “એ 
ખુદા કે જેણે દરેક વસ્તુ જેબનાવી ઉત્તમ જ બનાવી.” 

(૧૦) એટલે કે જેવી રીતે ધરતી ઉપરના બીજા જીવો ધરતીના વિભાગોમાં બંધાયેલાં છે એવી જ રીતે 
જિન્ઞાત શેતાનો પણ આ જ વિભાગમાં બંધાયેલાં છે, ઉપરની દુનિયા સુધી તેમની પહોચ નથી. આના દ્વારા 
હકીકતમાં લોકોની એ ગેરસમજને દૂર કરવાનો હેતુ છે કે જેમાં અગાઉ પણ સામાન્ય લોકો પડેલા હતાં અને 
આજે પણ છે. તેઓ માને છે કે શેતાન અને તેના સાથીદારો માટે સમગ્ર સૃષ્ટિ ખુલ્લી પડી છે , જયાં સુધી તેઓ 
જવા માગે ઉડયન કરી શકે છે. કુઓનિ આના જવાબમાં જણાવે છે કે શેતાનો એક નિશ્ચિત હદથી આગળ જઈ 
શકતાં નથી, તેમને અમર્યાદ ઉડ્યનની શકિત કદાપિ આપવામાં આવી નથી. 

(૧૧) એટલે કે એ શેતાનો કે જે તેમના મિત્રોને ગેબની ખબરો લાવીને આપવાનો પ્રયાસ કરે છે, 
જેમની મદદ વડે ઘણાં જયોતિષીઓ , જોગીઓ, તાંત્રિકો અને ફકીરના રૂપ ધારણ કરેલા બહુરૂપીઓ ગેબી જ્ઞાન 
ધરાવવાનો ઢોંગ કરતા હોય છે, તેમની પાસે હકીકતમાં ગેબી જ્ઞાનના કોઈ સાધનો નથી. તેઓ થોડીક બાતમી 
લેવાનો પ્રયાસ જરૂર કરે છે કેમ કે તેમનું શારીરિક બંધારણ મનુષ્યોની સરખામણીમાં ફરિશ્તાઓના શારીરિક 
બંધારણ સાથે અમુક અંશે મળતું આવે છે પરંતુ હકીકતમાં તેમને કંઈ સમજાતું નથી. 

(૧ર) દરક નો શાબ્દિક અર્થ “જવલંત જવાળા” થાય છે. બીજી જગ્યાએ કુર્ખાનમજીદમાં 
આના માટે હડ શબ્દનો ઉપયોગ થયો છે એટલે કે “અંધારાને વીંધનાર જવાળા.” એ જરૃરી નથી કે આનો 
અર્થ એ તૂટતો તારો જ હોય જેને આપણી બોલચાલની ભાષામાં સામાન્ય રીત «585૭ 'શહાબેસાકિબ' 
કહેવામાં આવે છે. બની શકે કે આ બીજા કોઈ પ્રકારના કિરણો હોય. દા.ત. બાહ્ય અંતરિક્ષના ગ્રહોમાંથી પૃથ્વી 
ઉપર પહોંચતાં કિરણો (૦૦૩1૧10 રિદ્//5) અથવા એનાથી પણ વધુ કોઈ બીજા પ્રકારના કિરણો જે હજુ આપણે 
જાણી શક્યાં નથી. અને આ પણ શકય છે કે આ જ તૂટતાં તારા અર્થ હોય જેને કોઈ કોઈ વખત આપણી આંખો 
ધરતીની તરફ પડતાં જોઈએ છીએ .. પ્રવર્તમાન નિરીક્ષણો ઉપરથી જણાયું છે કે દૂરબીન વડે દેખાતાં તૂટતા તારા 
જે વિશાળ અવકાશમાંથી પૃથ્વી તરફ આવતાં દેખાય છે તેમની સંખ્યા સરેરાશ ૧૦૦૦ અબજ પ્રતિ દિવસ છે 
જેમાંથી ર કરોડ જેટલાં દરરોજ પૃથ્વી ઉપરના વાતાવરણમાં દાખલ થાય છે અને એકાદ જ પૃથ્વીની સપાટી સુધી 
પહોંચે છે. તેમની ગતિ અવકાશમાં લગભગ ર૬ માઇલ પ્રતિ સેકંડ હોય છે અને ઘણી વખત ૫૦ માઇલ પ્રતિ 
સેકંડપણ નોંધવામાં આવી છે. ઘણી વખત એવું પણ થયું છે કે નરી આંખે પણ તૂટતા તારાઓનો અસાધારણ 
વરસાદ જોવામાં આવ્યો છે. આમ, આ વસ્તુ નોંધાયેલી છે કે ૧૩મી નવેમ્બર, ૧૮૩૩ ના દિવસે ઉત્તર 
અમેરિકાના પૂર્વીય પ્રદેશમાં માત્ર એક જ સ્થળે અર્ધરાત્રિથી માંડીને પરોઢ સુધીમાં બે લાખ જેટલા તૂટતા તારા 
જોવામાં આવ્યા હતાં. (એન્સાયક્લોપીિયા બ્રીટાનિકા, ૧૯૪૪૬, ભાગ ૧૫, પાનું ૩૩૭ થી ૩૩૯) . શકય છે 


સરઃ હિજ ૧૫ તકહીમલકઓન ર 
જે ૧૭» ૧૭૩ 


ઘા ક ક 72, 2 7 દ# “46 વ્રત ત્વં ૯ તવ 
ફ્? 

““હપઉ૦ પડ ગડી 
2# 2% 25 રૂ *૪૫૦77«#& 2%£2જ 

ક ઝક ૫% ઝઉઇડડબડુર્કશ્દસ 

દ્‌ ળી જફ |૨૨2 ૨૧74 ત ટ? ત કફ! 

૫૦૭ ૬૪ ડટા 4૦૭8) 
અમે ધરતીને ફેલાવી, તેમાં પર્વતો ખોસ્યાં તેમાં દરેક પ્રકારની વનસ્પતિ યોગ્ય પ્રમાણસર 

ઊગાડી,”' અને તેમાં જીવનનિર્વાહની વસ્તુઓ ભેગી કરી, તમારા માટે પણ અને એ અનેક જીવો 


માટેપણ જેમના રોજી આપનાર તમે નથી. 
કોઈ વસ્તુ એવી નથી જેના ભંડારો અમારી પાસે ન હોય, અને જે વસ્તુનેપણ અમે ઊતારીએ છીએ 


કે આ જ વરસાદ ઉપરની દુનિયા તરફ શેતાનોના ઉડયનમાં આડે આવતો હોય કેમ કે પૃથ્વીની ઉપરની 
સરહદોમાંથી પસાર થઈને અવકાશમાં ૧૦૦૦ અબજ પ્રતિ દિન સરેરાશ સાથે તૂટતા તારાઓનો વરસાદ 
તેમના માટેએ અવકાશને ઓળંગવાનું અશક્ય બનાવી દેતો હશે. 

આના ઉપરથી કેટલાક એ “સુરક્ષિત કિલ્લાઓની”' કેફિયતનો પણ ખ્યાલ આવી શકે છે જેનો ઉલ્લેખ 
ઉપર થયો છે. બહારથી તો વાતાવરણ તદ્દન પારદર્શક દેખાય છે કે જયાં કોઈ દીવાલ કે છત બનેલી દેખાતી નથી 
પરંતુ અલ્લાહતઆલાએ આ વાતાવરણમાં જુદા જુદા વિભાગોને એવી અદશ્ય દીવાલો વડે ઘેરી લીધેલાં છે જે 
એક વિભાગને બીજા વિભાગની આફતોથી સુરક્ષિત રાખે છે. આ જ દીવાલોના લીધે જે ખરતાં તારા ૧૦૦૦ 
અબજ પ્રતિ દિવસની સંખ્યામાં પૃથ્વી ઉપર પડે છે તે તમામ બળીને રાખ થઈ જાય છે અને ભાગ્યે જ એકાદ 
પૃથ્વીની સપાટી સુધી પહોંચી શકે છે. દુનિયામાં ઉલ્કાઓ ([/૦1૦૦1103) ના જે નમૂના જોવા મળે છે તથા 
દુનિયાના મ્યુઝિયમોમાં મૂકવામાં આવે છે, તેમાં સૌથી મોટી ઉલ્કા ૬૪૫ પાઉન્ડ વજન ધરાવે છે જે પડીને 
પૃથ્વીમાં ૧૧ ફૂટ જેટલી અંદર ઘૂસી ગઈ હતી. આ ઉપરાંત, એક જગ્યાએ ૩૬.૫ ટનનું લોખંડનું એક ગચીયું 
જોવામાં આવ્યું છે જેના માટે કોઈ કારણ વૈજ્ઞાનિકો હજુ સુધી આના સિવાય આપી શક્યાં નથી કે આ પણ 
આકાશમાંથી પડેલું છે. કલ્પના કરો કે જો પૃથ્વીની ઉપરની સરહદોને મજબૂત ધેરાઓ વડે સુરક્ષિત કરી દેવામાં 
આવી ન હોત તો તૂટતાં તારાઓનો વરસાદ પૃથ્વીની કેવી હાલત બનાવી દેત. આ જ ઘેરાઓ છે જેમને 
કુઓનિમજીદે “બુરૂજ” શબ્દ (સુરક્ષેત કિલ્લાઓ) વડે વ્યક્ત કર્યો છે. 

(૧૩) આના ઉપરથી અલ્લાહની કુદરત અને ડહાપણની એક બીજી મહત્ત્વની શાની તરફ ધ્યાન 
દોરવામાં આવ્યું છે. વનસ્પતિની દરેક પ્રજાતિમાં સંવનનની એવી પ્રંચડ શકિત રહેલી છે કે જો તેના એક જ 
છોડની પ્રજાતિને પૃથ્વી ઉપર વિકસવાની તક મળી જાત તો થોડા જ વર્ષોની અંદર પૃથ્વીની સપાટી ઉપર માત્ર એ 
જ પ્રજાતિ દેખાતી હોત, બીજી કોઈ જાતની વનસ્પતિ માટે સહેજ પણ જગ્યા જ ન રહેત. પરંતુ આ એક 
ડહાપણવાળા અને સર્વસત્તાધારી હાકેમની એક પૂર્વીનિર્ધારિત યોજના છે જે પ્રમાણે અસંખ્ય પ્રકારની વનસ્પતિ 


સરઃ હિજ ૧૫ તકહીમલકઓન ર 
જે ૧૭» ૧૭ 


"2 *:2૯#ડર છા 
શ્રન્ગાહ્ાઉ4ઉટઝ#હ#) ૪15170 ઝક 
ળન કક ઝાદત્વજનઇદ્રફ 


2૮72 2% ક/ક72 7 2૮472 72૨ 724.24» 
નમના (/£.827૦6 કહ ક્ટ 


ઉ ક*-8 ધ ક્ય છ 5૦૭% 


એકનિશ્ચિતપ્રમાણમાં ઊતારીએ છીએ.” 
ફળઠ્ઠુપ પવનોને અમે જ મોકલીએ છીએ, પછી આકાશમાંથી પાણી વરસાવીએ છીએ, 
અને એ પાણીથી તમને તૃપ્ત કરીએ છીએ. આ સંપત્તિના ભંડારી તમે નથી. 
જીવન અને મૃત્યુ અમે આપીએ છીએ, અને અમે જ સૌના વારસદાર થવાના છીએ.” 
પહેલાં જે લોકો તમારામાંથી થઈ ગયાં છે તેમને પણ અમે જોઈ રાખેલાં છે, અને હવે પછી 
ને 


આવનારાં પણ અમારી નજરમાં છે. નિઃશંક તમારો માલિક એ સૌને એકત્ર કરશે, તે ડહાપણવાળો 
પણ છે અને જાણનાર પણ.“ (રુકૂઅ ૨) 


આ પૃથ્વી પર ઊગી રહી છે અને દરેક જાતની પેદાશ પોતપોતાની નિશ્ચિત હદ સુધી પહોચીને અટકી જાય છે. આ 
જ દૃશ્યનું એક બીજું પાસું આ પણ છે કે દરેક વનસ્પતિનું કદ, ફેલાવો, વિકાસ અને ઉછેરની સીમા નકકી કરી 
દેવામાં આવી છે જેનાથી વનસ્પતિની કોઈ જાત પણ આગળ વધી શકતી નથી. આના ઉપરથી સ્પષ્ટપણે જણાય 
છે કે કોઈએ દરેક ઝાડ, દરેક છોડ અને દરેક વેલ માટે શરીર, કદ, આકાર, પાંદડાં અને પેદાશનું એક નિશ્ચિત 
પ્રમાણ પૂરાવજન અને માપ સાથે તથા હિસાબ અને ગણતરી સાથે નક્કી કરી દીધું છે. 

(૧૪) અહીં આ હકીકત અંગે જણાવવામાં આવ્યું છે કે આ મામલો માત્ર વનસ્પતિ સુધી જ મર્યાદિત 
નથી બલકે અસ્તિત્વ ધરાવતી તમામ વસ્તુઓ માટે સામાન્ય છે. હવા, પાણી, પ્રકાશ, ગરમી, ઠંડી, નિર્જીવ 
પદાર્થો, વનસ્પતિ, જીવો, એટલે કે દરેક વસ્તુ, દરેક પ્રકાર, દરેક પ્રજાતિ અને દરેક શકિત માટે એક હદ નક્કી 
થયેલી છે જેની ઉપર તે થોભેલી છે અને એક જથ્થો છે જેનાથી તે ન તો વધે છે ન તો ઘટે છે. આ જ યોજના અને 
સંપૂર્ણ કક્ષાની ડહાપણભરેલી યોજનાનો જ આ ચમત્કાર છે કે પૃથ્વીથી માંડીને આકાશો સુધી સમગ્ર સૃષ્ટિતંત્રમાં 
આ સમીકરણ અને આ પ્રમાણ દેખાઈ રહ્યું છે. જો આ સૃષ્ટિ કોઈ આકસ્મિક ઘટના હોત, અથવા અનેક 
ખુદાઓની કારીગરી અને કામગીરીનું પરિણામ હોત તો કેવી રીતે શક્ય હતું કે અસંખ્ય જુદી જુદી વસ્તુઓ અને 
શકિતઓ વચ્ચે આ પ્રકારનું પૂર્ણસંતુલન તથા પ્રમાણ સ્થપાયું હોત અને સતત રીતે જળવાઈ રહ્યું હોત? 

(૧૫) એટલે કે તમારા પછી અમે જ બાકી રહેવાના છીએ તમને જે કંઈ મળેલું છે તે હંગામી ઉપયોગ 
માટેજ મળેલું છે. છેવટે અમારી આપેલી દરેક વસ્તુને અહીં જ છોડીને તમે ખાલી હાથે વિદાય થઈ જશો અને આ 


સરઃ હિજ ૧૫ તકહીમલકઓન ર 
જે ૧૭» ૧૭૩ 


22 24 4 444 તિ 
છથ્ટુ#્ન્કક્ક્જવાચ્ડહ#વપપ્રધ્કડ 
તજન 27 જ્ષ્ત્ 


હઈ ૦57૦૩: 
જ્હ્્્ન્ા્ક્જડડડદ્ધ ઉબમભ#૯ 


224૮ 


5 41₹ 45 5548 


અમે મનુષ્યને કોહવાયેલી માટીના સૂકા ગારામાંથી બનાવ્યો.“ અને તેની પહેલાં 
જિજ્ઞાતોને અમે આગની ઝાળમાંથી પેદા કરી દીધેલા હતાં.“ પછી યાદ કરો એ સમય કે જ્યારે 
તમારા માલિકે ફરિશ્તાઓને કહ્યું કે “હું કોહવાયેલી માટીના સૂકા ગારામાંથી એક માનવી પેદા 
કરી રહ્યો છું. જ્યારે હું તેને પૂરો બનાવી લઊ અને તેમાં મારી રૂહમાંથી કંઈક ફૂંકી દઊ“ ત્યારે તમે 
સૌ તેની આગળ સિજદામાં પડી જ્જો.”' 


તમામ વસ્તુઓ, જેમ છે તેમ, અમારા ખજાનામાં રહી જશે. 

(૧૬) એટલે કે તેના ડહાપણનો તકાદો છે કે તે બધાંને ભેગાં કરે અને તેની જાણકારી એવી રીતે 
તમામને આવરી લે છે કે કોઈ પણ જીવ તેમાંથી બાકાત રહી શક્તો નથી, બલકે પુરોગામી અને અનુગામી 
મનુષ્યની માટીનું એક કણ પણ તેની જાણ બહાર રહી શકતું નથી. એટલા માટે જે માણસ આ માને છે કે 
આખિરતનું જીવન અશક્ય છે તે ખુદાના ડહાપણના ગુણથી અજાણ છે, અને જે માણસ નવાઈ પામીને પૂછે છે કે 
“જયારે મરી ગયા પછી અમારી માટીનું કણેકણ વિખરાઈ જશે ત્યારે અમે કેવી રીતે ફરીથી પેદા કરવામાં 
આવીશું” તે ખુદાના જ્ઞાનના ગુણને જાણતો નથી. 

(૧૭) અહીં કુરબાન આ વાતની સ્પષ્ટ સમજૂતી આપે છે કે માનવી પશુની અવસ્થાઓમાંથી વિકસતો 
વિકસતો મનુષ્યની દેહમાં આવ્યો નથી, જેમ કે આધુનિક જમાનાના ડાર્વિનવાદથી પ્રભાવિત કુર્બાનના 
તફસીરકર્તાઓ સાબિત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યાં છે, બલકે તેની રચનાની શરૂઆત સીધેસીધી ધરતીના 
તત્ત્વોમાંથી થઈ છે જેની કેફિયતને અલ્લાહતઆલાએ હર્ટ ટ કચ્*હકહાયડ શબ્દોમાં વર્ણવી છે. ( અરબી 
ભાષામાં એવા કાળા કાદવને કહેવામાં આવે છે જેની અંદર દુર્ગંધ પેદા થઈગયેલી હોય, અથવા બીજા શબ્દોમાં 
તેમાં આથો આવી ગયો હોય. ૭%-* શબ્દોના બે અર્થ છે, એક અર્થ છે હક્ક જૂશ્ય્ગ અને €--1, એટલે કે 
એવી રીતે સડી ગયેલી કે જેમાં સડી જવાના કારણે ચીકાશ પેદા થઈ ગઈ હોય. બીજો અર્થ છે કક: અનેષ્ટક-૨ 
એટલે કે બીબામાં ઢળેલી જેને એક ખાસ આકાર આપવામાં આવ્યો હોય. (“પ૫ એ સૂકા ગારાને કહેવામાં 
આવે છે જે સૂકાઈ ગયા પછી ખણખણે . આ શબ્દો સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે આથેલી માટીનું એક પૂતળું બનાવવામાં 
આવ્યું હતુંજેબની ગયા પછી સુકાયું અને પછી તેની અંદર પ્રાણ ફૂંકવામાં આવ્યાં. 


સરઃ હિજ ૧૫ તકહીમલકઓન ર 
જે ૧૭» ૧૭ 


ત્રતરદ્ર હિ કી શ્ત્૧ )િ 722 શહ જદ કડ | ક 
રી ઈઝ જ છ [8 ક્જ્સ ટ 
(16 


ઇડ ઝા 10૦૯, 
ન્‍ ક ગામ 


પછી બધા જ ફરિશ્તાઓએ સિજદો કર્યો, ઇબ્લીસ સિવાય કારણ કે તેણે સિજદો કરનારાઓનો 
સાથ આપવાનો ઇનકાર કરી દીધો.” * માલિકે પૂછ્યું “હે ઈબ્લીસ, તને શું થયું કે તે સિજદો 
કરનારાઓનો સાથ ન આપ્યો ?”” તેણે કહ્યું “મારું આ કામ નથી કે હું એ મનુષ્યને સિજદો કરું જેને 
તેં કોહવાયેલી માટીના સૂકા 

(૧૮) -#* ગરમ લૂને કહેવામાં આવે છે. અને આગને ગરમ લૂ સાથે જોડવાથી તેનો અર્થ આગને 
બદલે તીવ્ર ઉષ્ણતા થઈ જાય છે. આના ઉપરથી એ જગ્યાઓની સ્પષ્ટતા થઈ જાય છે જયાં કુર્ઓાનિમજીદમાં આ 
કહેવામાં આવ્યું છે કે જિન્નાત આગમાંથી પેદા કરવામાં આવ્યાં છે. (વધુ સમજૂતી માટે જુઓ, સૂરઃ રહમાન, 
નોંધ ક્રમાંક૧૪થી ૧૬) 

(૧૯) આના ઉપરથી જણાયું કે મનુષ્યની અંદર જે પ્રાણ ફૂંકવામાં આવ્યાં છે તે હકીકતમાં ખુદાઈ 
ગુણોનું એક પ્રતિબિંબ અથવા ચમક છે. જીવન, જ્ઞાન, શકિત, ઇરાદો , અખત્યાર, અને બીજા જેટલાં ગુણો પણ 
માનવીની અંદર જોવા મળે છે, તેમના સંગ્રહનું નામ જ પ્રાણ છે. આ હકીકતમાં અલ્લાહતઆલાના જ ગુણોની 
એક હળવી ચમક છે જે માટીના શરીર ઉપર નાખવામાં આવી છે , અને આ જ ચમકના કારણે મનુષ્ય પૃથ્વી ઉપર 
ખુદાનો નાયબ અને ફરિશ્તાઓ સહિત ધરતીની તમામ વસ્તુઓ માટે સિજદાને લાયક ઠરાવાયો છે. 

આમ તો એ દરેક ગુણ કે જે દુનિયાના દરેક જીવોમાં જોવા મળે છે, તેનો મૂળ સ્ત્રોત અને ઉદ્ગમસ્થાન 
અલ્લાહતઆલાનો જ કોઈને કોઈ ગુણ છે. જેમ કે હદીસમાં આવે છે કે 4ઝકડાડકઉ, રકડ 0ઈ 
હ હાજડંડઉ,ઉડદપડાદશળાટઝ દડ નિ કફ ઠરીહઇડ દં ૯%.9હુત હ 

“અલ્લાહતઆલાએ (રહમત) કૃપાને ૧૦૦ ભાગોમાં વહેંચી, પછી તેમાંથી ૯૯ ભાગ પોતાની પાસે રાખ્યાં 
અને માત્ર એક ભાગ પૃથ્વી ઉપર ઊતાર્યો, આ એ જ ભાગની બરકત છે જેના કારણે જીવો પરસ્પર એકબીજા 
ઉપર દયા કરે છે એટલે સુધી કે જો એક પશુ તેના બચ્ચા ઉપરથી પોતાની ખરી ઊઠાવે છે કે જેથી તેને ઈજા ન થાય 
ત્યારે આ પણ હકીકતમાં એ જ કૃપાના હિસ્સાની અસર છે.” પરંતુ જે વસ્તુ માનવીને બીજા જીવો ઉપર શ્રોષ્ઠતા 
આપે છે તે આ છે કે જે સર્વગ્રાહી રીતે અલ્લાહના ગુણોની ચમક તેની ઉપર નાખવામાં આવી છે, તેનાથી બીજા 
કોઈ જીવને નવાજવામાં આવ્યો નથી. 

આ એક એવો બારીક વિષય છે કે જેના સમજવામાં સહેજ ભૂલ પણ માણસ કરી બેસે તો આ ગેરસમજમાં 
પડી શકે છે કે ખુદાઈ ગુણોમાંથી એક ભાગ મેળવવો ખુદાઈનો કોઈ ભાગ હાંસલ કરી લેવા સમાન છે. જો કે 
ખુદાઈ આનાથી ઘણી પર છે કે કોઈ મખ્લૂક તેનો એક નાનકડો અંશ પણ મેળવી શકે. 


સરઃ હિજ ૧૫ તકહીમલકઓન ર 
જે ૧૭» ૧૭ 


#29 “ક 


જે જ્--*528152145 6૦ હકક 


ગારામાંથી પેદા કર્યો છે.” માલિકે કહ્યું “સારું, તો નીકળી જા અહીંથી કેમકે તું ધુત્કારેલો છે, અને 


હવે બદલાના દિવસ સુધી તારી ઉપર લાનત છે.” તેણે કહ્યું “મારા માલિક, આ જ વાત છે તો 


પછી મને એ દિવસ સુધી મહેતલ આપ કે જ્યારે તમામ મનુષ્યો બીજીવાર ઊઠાવવામાં આવશે.” 
કહ્યું “સારું, તને મહેતલ છે એ દિવસ સુધી જેનો સમય અમને ખબર છે.” તે બોલ્યો “મારા 
માલિક, જેવી રીતે તેં મને બહેકાવ્યો એવી જ રીતે હવે હું ધરતી ઉપર તેમના માટે મનમોહક 
આકર્ષણો પેદા કરીને આ બધાંને બહેકાવી દઈશ, ' તારા એ બંદાઓ સિવાય જેમને તેં આમાંથી 


પસંદ કરી લીધાં હોય.”” કહ્યું “આ માર્ગ છે જે સીધો મારા સુધી પહોચે છે.” 


(૨૦) સરખામણી કરવા માટે, સૂરઃ બકરહ, રુકૂઅ ૪, સૂરઃ નિસા, રુકૂઅ ૧૮ અને સૂરઃ આ'રાફ, 
રુકૂઅ ર નજર સમક્ષ રહે. બીજું, અમારી એ નોંઘો ઉપર પણ નજર ફેરવી લેવામાં આવે જે આ જગ્યાઓ ઉપર 
લખવામાં આવી છે . પહેલા અને બીજા રુકૂઅના વિષય ઉપર વિચાર કરવાથી આ વાત બિલકુલ સમજાઈ જાય છે 
કેઆ સમગ્ર વર્ણનમાં આદમ તથા ઇબ્લીસનો આ કિસ્સો વર્ણવવા પાછળનો આશય કાફિરોને આ હકીકત માટે 
ચેતવવાનો છે કે તમે તમારા અનાદિકાળના દુશ્મન શેતાનના ફંદામાં ફંસાઈ ગયાં છો અને એ પતન તરફ જઈ 
રહ્યાં છો જેમાં તે તેની અદેખાઈના કારણે તમને નાખવા માગે છે. આનાથી વિરૂદ્ધ આ નબી તમને તેના 
ફંદામાંથી કાઢીને એ ઊંચાઈઓની તરફ લઈ જવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છે જે હકીકતમાં મનુષ્ય હોવાના નાતે 
તમારૂં કુદરતી સ્થાન છે પરંતુ તમે અજબ મૂખઓ છો કે તમારા દુશ્મનને મિત્ર અને તમારા શુભેચ્છકને દુશ્મન 
માની રહ્યાં છો. 

આની સાથે આ હકીકત પણ આ જ કિસ્સા દ્વારા તેમની સમક્ષ સ્પષ્ટ કરી દેવામાં આવી છે કે તમારા માટે 


મોક્ષનો માર્ગમાત્ર એક જ છે, અને તે છે અલ્લાહની બંદગી. આ માર્ગને છોડીને તમે જે પણ રસ્તો અપનાવશો તે 


સૂરઃ હિજ ૧૫ તફહીમુલકુઓઆન ર 
તકક 4૬૪૪; #00?7 2 222 
હક્રાહ$ટ્ટય- કડ હ૭;પ્દજી 


ક 4-29 ૪% ક 
છ હ્હમ્ન્ર! ડક ૯2૦96ર્ચ!હત્2 


નિઃશંક જે મારા સાચા બંદા છે તેમની ઉપર ક જોર ચાલશે નહી. તારું જોર તો માત્ર એ બહેકી 
ગયેલાં લોકો ઉપર ચાલશે જે તારું અનુસરણ કરે,” અને આ સૌના માટે જહનજ્ઞમની સજાની ધમકી 
છે.” 


શેતાનનો માર્ગ છે જે સીધો નર્ક તરફ જાય છે. 

ત્રીજી વાત જે આ કિસ્સા વડે તેમને સમજાવવામાં આવી છે તે આ છે કે તમારી આ ભૂલ માટે તમે પોતે જ 
જવાબદાર છો. શેતાનનું કામ આનાથી વધારે કંઈ નથી કે તે બહારથી દેખાતી દુનિયા વડે તમને ભ્રમમાં નાખીને 
બંદગીના માર્ગ ઉપરથી ચલિત કરવાનો પ્રયાસ કરે છે. તેનાથી છેતરાઈ જવાનું કામ તમારું પોતાનું કૃત્ય છે જેની 
કોઈ જવાબદારી તમારા પોતાના સિવાય બીજા કોઈની ઉપર નથી. (આની વધુ સ્પષ્ટતા માટે જુઓ, સૂરઃ 
ઇબ્રાહીમ, આયત રર અને નોંધ ક્રમાંક ૩૧) 

(૨૧) એટલે કે કયામત સુધી તો લાનતનો મારેલો રહેશે, તે પછી જ્યારે બદલાનો દિવસ કાયમ થશે 
ત્યારે ફરીથી તારી નાફરમાનીઓની સજા આપવામાં આવશે. 

(ર૨) એટલે કે જેવી રીતે તેં આ તુચ્છ અને નીચા દરજ્જાની મખ્લૂકને સિજદો કરવાનો હુકમ આપીને 
મને લાચાર બનાવી દીધો કે તારો હુકમ ન માનું, આવી જ રીતે હવે હું એ મનુષ્યો માટે દુનિયાને મનમોહક અને 
આકર્ષક બનાવી દઈશ કે જેથી આ બધાં જ તેનાથી ઠગાઈને તારા નાફરમાન બની જાય. બીજા શબ્દોમાં 
ઇબ્લીસના કહેવાનો મતલબ આ હતો કે હું ધરતીના જીવન અને તેની લિજ્જતો તથા તેના હંગામી ફાયદા અને 
લાભોને મનુષ્ય માટે એવા આકર્ષક બનાવી દઈશ કે તે ખિલાફત (નાયબપદ) અને તેની જવાબદારીઓ તથા 
આખિરતના સવાલ-જવાબને ભૂલી જશે અને ખુદ તને પણ કાં તો ભૂલી જશે, અથવા તને યાદ રાખવા છતાં 
તારા હુકમોનો ભંગ કરશે. 

(૨૩) ડક: 5ઈૂદ કીક્ટરાર્ડડ ના બે અર્થઘટન થઈ શકે છે. એક અર્થઘટન એ છે જે અમે અનુવાદમાં કર્યો 
છે અને બીજું અર્થઘટન આ છે કે «ાર્કાહાદ કક ક,કારઈક , એટલે કે આ વાત સાચી છે, હું પણ તેનો ચુસ્તપણે 
અમલ કરીશ. 

(ર૪) આ કથનના પણ બે અર્થ થઈ શકે છે. એક એ જે ઉપર અનુવાદમાં અપનાવવામાં આવ્યો છે. 
અને બીજો આ કે મારા બંદા (એટલે કે સામાન્ય માણસો) ઉપર તને કોઈ અધિકાર મળેલો નહીં હોય કે તું તેમને 
બળપૂર્વક નાફરમાન બનાવી દે,અલબત્ત જે જાતે જ બહેકેલાં હોય અને જાતે જ તારૂં અનુસરણ કરવા માગે તેમને 
તારા રસ્તે જવા માટે છોડી દેવામાં આવશે , તેમને અમે બળપૂર્વક તેનાથી દૂર રાખવાનો પ્રયત્ન નહીં કરીએ. 

પહેલા અર્થની દષ્ટિએ વિષયનો ટૂંકસાર આ થશે કે બંદગીની રીત અલ્લાહ સુધી પહોંચવાનો સીધો 


ન્‌ 


માર્ગછે, જે લોકો આ રસ્તો અપનાવી લેશે તેમની ઉપર શેતાનનું જોર નહીં ચાલે. તેમને અલ્લાહ પોતાના માટે 


સરઃ હિજ ૧૫ તકહીમલકઓન ર 
જે ૧૭» ૧૭ 


પિ 27249 27.#» 2.22, શિ કી 
હકૈ.21ક ડઉવ૯૯*ડ% કડ 


નર ફર 


-7ક 1 “7 (922 હ ક22- -»* 
૦9 ૯ઝ્કાં ૫5૭૯ બ્ટશ્્ન્કડ્નક્હું હક્ક 


આ જહન્ઞમ(જેની સજાની ધમકી ઇબ્લીસના અનુયાયીઓને આપવામાં આવી છે) 
તેના સાત દરવાજાં છે, દરેક દરવાજા માટે તેમાંથી એક હિસ્સો ખાસ કરી દેવામાં આવ્યો છે.“ 
(સ્કૂઅ ૩) આનાથી વિપરીત સંયમી લોકો” તે 


બાગ-બગીચાંઓ અને ઝરણાંઓમાં હશે અને તેમને 


કહેવામાં આવશે કે દાખલ થઈ જાઓ આમાં સલામતી સાથે, ભય અને જોખમ વિના. 


ખાસ બનાવી લેશે અને શેતાન પોતે પણ એકરાર કરે છે કે તે તેના ફંદામાં ફસાશે નહીં, અલબત્ત, જે લોકો પોતે 
બંદગીથી ચલિત થઈને તેમની સફળતા અને સદ્ભાગ્યનો માર્ગ ખોઈ નાખશે તેઓ ઇબ્લીસના દાવમાં આવી 
જશે અને પછી જ્યાં જ્યાં તે તેમને ભરમાવીને લઈ જવા માગશે, તેઓ તેની પાછળ ભટકતા અને દૂરને દૂર જતા 
રહેશે. 

બીજા અર્થની દષ્ટિએ આ વાતનો ટૂંકસાર આ હશે : શેતાને મનુષ્યોને બહેકાવવા માટે તેની કાર્યપદ્ધતિ 
આ જણાવી છે કે તે ધરતીના જીવનને તેમના માટે આકર્ષક બનાવીને તેમને ખુદા તરફથી ગાફેલ અને બંદગીના 
માર્ગથી ચલિત કરશે. અલ્લાહતઆલાએ આને સમર્થન આપતાં કહ્યું કે આ શરત મેં માની, અને વધુમાં સ્પષ્ટતા 
કરતાં આ વાત પણ સ્પષ્ટ કરી દીધી કે તેને ફકત છેતરવાનો અધિકાર આપવામાં આવી રહ્યો છે, આ અધિકાર 
આપવામાં આવી રહ્યો નથી કે તું હાથ પકડીને તેમને બળપૂર્વક તારા માર્ગે ખેચી જાય. શેતાને તેની નોટિસથી એ 
બંદાઓને બાકાત કર્યા જેમને અલ્લાહ તેના માટે પસંદ કરી લે. આનાથી આ ગેરસમજ ઊભી થઈ રહી હતી કે 
કદાચ અલ્લાહતઆલા કોઈ તાર્કિક કારણ વિના આમ જ જેને ઇચ્છે પસંદ કરી લેશે અને તે શેતાનની પહોંચથી 
બચી જશે, અલ્લાહતઆલાએ આ કહીને વાત સ્પષ્ટ કરી દીધી કે જે જાતે બહેકેલો હશે તે જ તારૂં અનુસરણ 
કરશે. બીજા શબ્દોમાં જે બહેકેલો નહીં હોય તે તારૂં અનુસરણ નહીં કરે અને તે જ અમારો એ પસંદ કરેલો બંદો 
હશે જેને અમે પસંદ કરીને અમારો બનાવી લઈશું. 

(રપ) અત્રે આ કિસ્સો જે હેતુ માટે વર્ણવવામાં આવ્યો છે તેને સમજવા માટે જરૂરી છે કે સંદર્ભને સ્પષ્ટ 
રીતે ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે. પહેલા અને બીજા રુકૂઅના વિષય ઉપર વિચારતાં આ વાત સ્પષ્ટપણે સમજાઇ 
જાય છે કે આ વર્ણનની સાથે આદમ અ.સ. અને ઇબ્લીસનો આ કિસ્સો વર્ણવવાનો હેતુ કાફિરોને આ હકીકત 
સામે ચેતવવાનો છે કે તમે તમારા આદિશરુ શેતાનના ફંદામાં ફંસાઈ ગયાં છો અને એ પડતીમાં નીચે જઈ રહ્યાં 
છો જેમાં તે તેની અદેખાઈના કારણે તમને લઈ જવા માગે છે. આનાથી ઊલટું આ નબી તમને એ ફંદામાંથી 
કાઢીને એ ઊંચાઈ તરફ લઈ જવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે જે હકીકતમાં માનવી હોવાની હેસિયતમાં તમારૂં 
કુદરતી સ્થાન છે, પરંતુ તમે અજબ મૂર્ખ લોકો છો કે તમારા શસ્નુને મિત્ર તથા તમારા શુભચિંતકને શત્રુ માની 
રહ્યાંછો. 

આની સાથે આ હકીકત પણ આ જ કિસ્સા દ્વારા એમની સામે સ્પષ્ટ થઈ ગઈ છે કે તમારા માટે મુક્તિનો 


સરઃ હિજ ૧૫ તકહીમલકઓન ર 
જે ૧૭» ૧૭ 


કઈ ન 


ધ#૪ ક 27 7ક* “૮. 
૦૯,-૦દડ્કજ-ક*-ઝ્હુંહધ્કઃ 

7૭ પિ 792,292 “1૪ ક ક 2 2-74 

કી ઞાન હહ ગ્લ્નઝ 


ખાડા 5 4 ઝકાક0 181૪216 


કલિ 7૮ 9272૮2 ક 
દ્ર 1#25)6 ૭૫2 ન નિનુ ૬૨૪50 શ 


તેમના દિલોમાં જે થોડોઘણી ખોટ-કપટ હશે તેને અમે કાઢી દઈશું,“ તેઓ એકબીજાના ભાઈ 
બનીને સામસામે આસનો ઉપર બિરાજશે. ત્યાં તેમને ન તો કોઈ પરિશ્રમનો સામનો કરવો પડશે 
અને નતો ત્યાંથી કાઢવામાં આવશે. 

હે નબી, મારા બંદાઓને જણાવી દો કે હું ઘણો દરગુજર કરનાર અને દયાળુ છું. પરંતુ 
આની સાથે મારી સજાપણ અત્યંત પીડાકારી સજા છે. 

અને આમને જરા ઇબ્રાહીમના મહેમાનોનો કિસ્સો સંભળાવો.” જ્યારે તેઓ તેને ત્યાં 


આવ્યાં અને 


માર્ગફકત એક છે, અને તે અલ્લાહની બંદગી છે. આ રસ્તાને છોડી દઈ તમે જે રસ્તે પણ જશો તે શેતાનનો રસ્તો 
છે જે સીધો જહન્નમ તરફ જાય છે. 

ત્રીજી વાત જે આ કિસ્સા દ્રારા આમને સમજાવવામાં આવી છે , આ છે કે તમારી આ ભૂલના જવાબદાર 
તમે પોતે છો. શેતાનની કોઈ ભૂમિકા આના કરતાં વધારે નથી કે તે દેખાતા દુનિયાના જીવન વડે તમને ઠગીને 
તમને બંદગીના માર્ગથી ચલિત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તેના હાથે ઠગાવવું તમારૂં પોતાનું કૃત્ય છે જેની કોઈ 
જવાબદારી તમારા પોતાના સિવાય બીજા કોઈની ઉપર નથી. (આની વધુ સ્પષ્ટતા માટે જુઓ સૂરઃ ઇબ્રાહીમ 
આયત ૨૩, નોં. ક્રઃ૩૧) 

(ર૬) નર્કના આ દરવાજાં એ ગુમરાહીઓ અને ગુનાઓના પ્રકાર પ્રમાણે છે જેમની ઉપર ચાલીને 
મનુષ્ય પોતાના માટે નર્કનો માર્ગખોલે છે. દા.ત. કોઈ નાસ્તિકતાના રસ્તેથી દોજખ તરફ જાય છે, કોઈ શિર્કના 
રસ્તેથી, કોઈ દંભના રસ્તેથી, કોઈ વાસના અને ગુનાખોરીના રસ્તેથી, કોઈ જોરજુલમ અને લોકોને પીડા 
પહોંચાડવાના રસ્તેથી, કોઈ અજ્ઞાનના પ્રચાર તથા કુફ્રની સ્થાપનાના રસ્તેથી અને કોઈ નિર્લજજતા અને 
નિષિદ્ધ કાર્યોને ફેલાવવાના રસ્તેથી. 

(૨૭) એટલે કે એ લોકો કે જે શેતાનનું અનુસરણ કરવાથી બચતા રહ્યાં હોય અને જેમણે અલ્લાહથી 
ડરીને બંદગીનું જીવન પસાર કર્યું હોય. 


(૨૮) એટલે કે સદાચારી લોકોની વચ્ચે અંદરોઅંદર ગેરસમજોના કારણે દુનિયામાં જો કેટલીક 


સરઃ હિજ ૧૫ તકહીમલકઓન ર 
જે ૧૭» ૧૭ 


ઠહકડાઈઇ૦૯%:%ઉહ૭#-છાડ#ઇ 
અહ -*#/#ઉ6ક૭૭. હાતશ્ઠ ૬૪2 [6 £૦ રહ હાતડડ 

કનક. 2 ૬:,22તદ્ર 225૫-224૮ 
9૭ ઝહ હ)-%ઉ૦૯૭ ક 


દ્રિ 
ત ક 7ર 124: 7.24 


૮ઈ૦૭ઈ૪ડા ઉહ જ અ હિકીધ 


બૂ 


કહા ધિ શતિ 722»2:4222 ર 142 મ 
##*હ સપ) કડછ ક ઝક 

કહ્યું “તમારી ઉપર સલામ”” તો તેણે કહ્યું “અમને તમારાથી ડર લાગે છે.”””' તેમણે જવાબ આપ્યો 
“ડરો નહીં, અમે તમને એક ખૂબ સમજુ દીકરાની ખુશખબર આપીએ છીએ.” ઈબ્રાહીમે કહ્યું 
“શું તમે આ ઘડપણમાં મને સંતાનની ખુશખબર આપો છો? જરા વિચારો તો ખરા કે આ કેવી 
ખુશખબર તમે મને આપી રહ્યાં છો ?'' તેમણે જવાબ આપ્યો “અમે તમને સાચી ખુશખબર આપી 
રહ્યાં છીએ, તમે નિરાશ ન થાઓ.'” ઈબ્રાહીમે કહ્યું “પોતાના માલિકની કૃપાથી નિરાશ તો ગુમરાહ 


થયેલા લોકો જ થતાં હોય છે.” પછી ઇબ્રાહીમે પૂછ્યું “ હે અલ્લાહના મોકલેલાં, એ ખાસ કામ શું 
૪ 


છે જેના માટે આપ લોકો અહી પધાર્યા છો ?””” તેઓ બોલ્યાં “અમે એક ગુનેગાર કોમ તરફ 


અદાવતો પેદા થઈ ગઈ હોય તો જશ્નતમાં દાખલ થતી વખતે તે દૂર થઈ જશે અને તેમના દિલોને એકબીજા 
તરફથી બિલકુલ ચોખ્ખાં કરી દેવામાં આવશે . (વધુ સમજૂતી માટે જુઓ, સૂરઃ આ'રાફ, નોંધ ક્રમાંક ૩૨) 

(ર૯) આની સમજૂતી એ હદીસમાંથી મળે છે જેમાં નબી સ.અ.વ.એ જણાવ્યું છે કે 
1૫/19 ઈ પ1 9#શ્ક1,ડફકછાં ક છં95/11%2.2991% હા. હાવ 
-પ11%ય35 કાહા.» એટલે કે “જન્નતવાસીને કહી દેવામાં આવશે કે હવે તમે હંમેશાં સ્વસ્થ રહેશો, 
ક્યારેય માંદા નહીં પડો. અને હવે તમે હંમેશાં જીવતાં રહેશો , કયારેય તમને મોત નહીં આવે. અને હવે તમે 
હંમેશાં યુવાન રહેશો, કયારેય ઘડપણ તમારી ઉપર નહીં આવે . અને હવે તમે હંમેશાં સ્થાયી રહેશો, કયારેય કૂચ 
કરવાની તમને જરૂર નહીં પડે.”' આની વધુ સમજૂતી એ આયતો અને હદીસો ઉપરથી મળે છે જેમાં જણાવવામાં 
આવ્યું છે કે જન્નતમાં મનુષ્યને તેના રોજગાર અને જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓ એકત્ર કરવા માટે કોઈ પરિશ્રમ 
કરવો પડશે નહીં. બધું જ તેને કોઈ પણ પ્રયાસ અને મહેનત કર્યા વિના મળશે. 

(૩૦) અહીં હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ. અને તેમના પછી તેમની નજીકમાં આવેલી લૂતની કોમનો 
કિસ્સો જે હેતુ માટે સંભળાવવામાં આવી રહ્યો છે તેને સમજવા માટે આ સૂરઃની શરૂઆતની આયતોને નજર 
સમક્ષ રાખવી જરૂરી છે. ૭મી અને ૮મી આયતમાં મક્કાના કાફિરોનું આ કથન નોધવામાં આવ્યું છે કે તેઓ 


સરઃ હિજ ૧૫ તકહીમલકઓન ર 
જે ૧૭» ૧૭૩ 


છ -7 01 દ્વ. “દ્‌ 

ક 5[* 

શ હ કજેલ્થ્ક્ઝ 
“27... 27227 આ ફેક 


હ“્%*%58550:2 કવવ 


ક્‌ 


મોકલવવામાં આવ્યાં છીએ. કેવળ લૂતના કુટુંબીજનો બાકાત છે, એ તમામને અમે બચાવી 
લઈશું, તેની પત્ની સિવાય જેના માટે (અલ્લાહ કહે છે કે) અમે નિર્મિત કરી દીધું છે કે તે પાછળ 


રહીજનારાઓમાં સામેલ રહેશે.” (રુકૂઅ ૪) 
પછી જ્યારે આ મોકલાયેલાં લૂતને ત્યાં પહોંચ્યાં“ ત્યારે તેણે કહ્યું “આપ લોકો અજાણ્યાં 


99૩૬ 


લાગો છો.” તેમણે જવાબ આપ્યો “નહીં, બલકે અમે એ જ વસ્તુ લઈને આવ્યાં છીએ જેના 


આવવામાં આ લોકો શંકા કરી રહ્યા હતાં. અમે તમને સાચું કહીએ છીએ કે અમે સત્યની સાથે 
તમારી પાસે આવ્યાં છીએ તેથી હવે તમે થોડી રાત બાકી હોય ત્યારે તમારા કુટુંબીજનોને લઈને 


૩૭ 


નીકળી જાઓ અને તમે પોતે તેમની પાછળ પાછળ ચાલો” તમારામાંથી કોઈ પાછું વળીને 


નબી સ.અ.વ.ને કહેતા હતાં કે “જો તમે સાચા નબી છો તો અમારી સામે ફરિશ્તાઓને કેમ લઈ આવતાં નથી? 
આનો ટૂંકો જવાબ ત્યાં માત્ર આટલું જ કહીને છોડી દેવામાં આવ્યો હતો કે “ફરિશ્તાઓને અમે અમસ્તાં જ નથી 
ઊતારી દેતાં , તેમને તો અમે જયારે મોકલીએ છીએ સત્યની સાથે જ મોકલીએ છીએ.” હવે તેનો વિગતવાર 
જવાબ અહીં આ બે કિસ્સાઓ હેઠળ આપવામાં આવી રહ્યો છે. અહીં તેમને જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે એક 


ન્‌ 


“સત્ય” તો એ છે જે ફરિશ્તા ઇબ્રાહીમ અ.સ.ની પાસે લઈને આવ્યા હતાં , અને બીજું સત્ય તે છે જેને લઈને 
તેઓ લૂતની કોમ પાસે પહોચ્યા હતાં. હવે તમે પોતે જોઈ લો કે તમારી પાસે આમાંથી કયું સત્ય લઈને ફરિશ્તા 
આવી શકે છે. ઇબ્રાહીમવાળા સત્યને લાયક તો તમે નથી એ તો દેખીતું છે . હવે શું એ સત્યની સાથે ફરિશ્તાઓને 
બોલાવવા માગો છો જેને લઈને તેઓ લૂતની કોમને ત્યાં ઊતર્યા હતાં? 

(૩૧) તુલના કરવા માટેજુઓ, સૂરઃ હૂદ, રુકૂઅ ૭ અને તેની નોંધો. 

(૩ર) અહીં હઝરત ઇસહાક અ.સ.ના જન્મની ખુશખબર છે જે અંગે સૂરઃ હૂદમાં વિગતવાર વર્ણન 
કરવામાં આવ્યું છે. 

(૩૩) હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ.ના આ પ્રશ્ન ઉપરથી સ્પષ્ટપણે જાહેર થાય છે કે ફરિશ્તાઓનું 


સરઃ હિજ ૧૫ તકહીમલકઓન ર 
જે ૧૭» ૧૭ 


દ્ર ઇતિ દ્ર૬ ૮224૮૬8 » 9 ક ક્ર” 22% 

કે ઝ્કંડ૦લક૭ ૦ ૭૦૨૦૭ | 28 
દ્વિ ટ દ્ર જીક 9/૭ 

9 6૦ ઉસ કદ ડ્દડકદંડ ઝાઝા -્ન્ઝા 

ખ્સ્ટ્ર 6 4 ત 4૮૮૫-૮૯ દ્વા ક” ક 

કેક્હઈ#૦૯૦્ડ5ડ#કાડક્દૂ 

ન જુએ. ' બસ સીધા ચાલ્યાં જાઓ જે તરફ જવાનો તમને હુકમ આપવામાં આવી રહ્યો છે.” અને 

તેને અમે અમારો આ ફેસલો પહોંચાડી દીધો કે સવાર થતાં સુધીમાં આ લોકોનું મૂળ કાપી 

નાખવામાં આવશે. 

એવામાં શહેરના લોકો આનંદના માર્યા આતુર બનીને લૂતના ઘરે ચઢી આવ્યાં.“ લૂતે કહ્યું 
“ભાઈઓ, આ 
માનવીનું રૂપ ધારણ કરીને આવવું હંમેશાં અસાધારણ સંજોગોમાં જ થતું હોય છે અને કોઈ મોટું કામ હોય છે 
જેના માટે તેમને મોકલવામાં આવે છે. 

(૩૪) આ ટૂંકો ઇશારો સ્પષ્ટપણે દશવિ છે કે લૂતની કોમના અપરાધોનું પ્રમાણ એટલી હદે વધી ગયું 
હતું કે હઝરત ઈબ્રાહીમ અ.સ.જેવા વાકેફગાર માણસની સામે તેનું નામ લેવાની જરા પણ જરૂર ન હતી, માત્ર 
“એક અપરાધી કોમ” કહેવું બિલકુલ પૃરતું હતું. 

(૩૫) તુલના કરવા માટેજુઓ, સૂરઃ આ'રાફ, રુકુઅ ૧૦ અને સૂરઃ હૂદ, રુકૂઅ ૭. 

(૩૬) અહીં વાત સંક્ષિપ્તમાં કહેવામાં આવી છે. સૂરઃ હૂદમાં આની વિગતો આ પ્રમાણે આપવામાં 
આવી છે કે આ લોકોના આવવાથી હઝરત લૂત અ.સ. ખૂબ ગભરાઈ ગયાં અને મનોમન દુખી થયાં અને તેમને 
જોતાં જ પોતાના દિલમાં કહેવા લાગ્યાં કે આજે અત્યંત સખત સમય આવ્યો છે. આ ગભરાટનું કારણ જે 
કુરઆનના વર્ણન ઉપરથી સાંકેતિક રૂપમાં અને વર્ણનો ઉપરથી સ્પષ્ટપણે જણાય છે તે આ છે કે આ ફરિશ્તાઓ 
અત્યંત રૂપાળા કિશોરોનું રૂપ ધારણ કરીને હઝરત લૂત અ.સ.ને ત્યાં પહોંચ્યા હતાં. અને હઝરત લૂત અ.સ. 
તેમની કોમની બદમાશીથી વાકેફ હતાં એટલા માટે તેઓ ખૂબ બેચેન બની ગયાં અને કહ્યું કે આવેલા મહેમાનોને 
પાછા પણ મોકલી શકાય તેમ નથી તેમજ તેમને આ બદમાશોથી બચાવવા પણ મુશ્કેલ છે. 

(૩૭) એટલે કે તમારા ઘરના લોકોની પાછળ પાછળ ચાલો કે તેમનામાંથી કોઈ રહી જવા પામે નહીં. 

(૩૮) આનો અર્થ આ નથી કે પાછળ ફરીને જોતાં જ તમે પથ્થર બની જશો જેમ કે બાઇબલમાં 
જણાવવામાં આવ્યું છે બલકે આનો અર્થ આ છે કે પાછળના અવાજો અને શોર-બકોર સાંભળીને તમાશો જોવા 
માટે રોકાઈ ન જતાં. આ તમાશો જોવાનો સમય નથી તેમજ ન તો અપરાધી કોમની બરબાદી માટે અશ્રુ 
વહેવડાવાનો સમય છે. એક ક્ષણ માટે પણ જો તમે આ પ્રકોપિત કોમના પ્રદેશમાં થોભ્યાં તો શક્ય છે કે તમને 
પણ આ વિનાશની વર્ષથી ક્યાંક કોઈ નુક્સાન થઈ જાય. 

(૩૯) આના ઉપરથી અનુમાન કરી શકાય છે કે આ કોમની અનૈતિકતા કઈ હદે પહોંચી ગઈ હતી. 


સરઃ હિજ ૧૫ તકહીમલકઓન ર 
જે ૧૭» ૧૭ 


22 ક દ્તત્રઈ 2... 2૮ 


કત 222» 7.70.,,24,4 

*? કાડ 020 ડં 
#252 ૪૭૮ ઝટ” ત ત્ર 
જક 4%» હહ ઉકેક્૭૬૦૯ઝકાહવ 


1 ઈ 


મારા મહેમાનો છે, મારી ફજેતી ન કરો, અલ્લાહથી ડરો, મને અપમાનિત ન કરો.” તેઓ બોલ્યાં, 
“શું અમે વારંવાર તમને મનાઈ કરેલી નથી કે આખી દુનિયાના ઇજારદાર ન બનો ?” લૂતે વિવશ 
થઈને કહ્યું “જો તમારે કંઈ કરવુંજ હોય તો આ મારી પુત્રીઓ હાજર છે !'””” 


વસ્તીના એક માણસને ત્યાં કેટલાંક રૂપાળા મહેમાનોનું આગમન એ વાત માટે પૂરતું હતું કે તેના ઘરે બદમાશોનું 
એક મોટું ટોળું ધસી આવે અને ખુલ્લંખુલ્લા તેઓ તેની પાસે માગણી કરે કે તારા મહેમાનોને કુકર્મ કરવા માટે 
અમારા હવાલે કરી દે. તેમના સમસ્ત સમાજમાં એવું કોઈ તત્ત્વ બાકી રહ્યું ન હતું જે આ હરકતોની સામે અવાજ 
ઊઠાવે. અને તેમના સમાજમાં કોઈ નેતિક સંવેદના બાકી રહી ન હતી કે જેના કારણે લોકોને ખુલ્લંખુલ્લા આવાં 
જુલમો કરવામાં સહેજ પણ શરમ આવે. હઝરત લૂત અ.સ.જેવા પવિત્ર માણસ અને નેતિકતાના ગુરૂના ઘર 
ઉપર પણ જયારે બદમાશોનો હુમલો આવી બેધડક રીતે થઈ શકતો હોય તો અનુમાન કરી શકાય છે કે સામાન્ય 
માણસોની સાથે એ વસ્તીઓમાં શું શું થઈ રહ્યું હશે. 

તલમૂદમાં આ કોમનો જે અહેવાલ આપવામાં આવ્યો છે તેનો સંક્ષિપ્તમાં અમે વર્ણન આપીએ છીએ 
જેના ઉપરથી થોડી વધારે વિગતો સાથે જણાશે કે આ કોમ નૈતિક બગાડની કઈ છેલ્લી હદે પહોંચી ગઈ હતી. 
તેમાં લખ્યું છે કેએક વખતે એલામનો મુસાફર તેમના પ્રદેશમાંથી પસાર થઈ રહ્યો હતો. રસ્તામાં સાંજ પડી ગઈ 
અને મજબૂરીથી તેને તેમના શહેર સોડોમમાં રોકાવું પડ્યું. તેની સાથે તેનું ભાથું હતું. કોઈને તેણે યજમાન 
બનવા માટે વિનંતી ન કરી, બસ એક ઝાડની નીચે રોકાઈ ગયો. પરંતુ સોડોમનો એક માણસ આગ્રહપૂર્વક તેને 
ઊઠાવીને તેના ઘરે લઈ ગયો. રાત્રે તેને ત્યાં રાખ્યો અને સવાર થતાં પહેલાં તેનું ગધેડું, તેની જીન અને 
વ્યાપારના સામાન સાથે છૂમંતર થઈ ગયો. તેણે હોહા કરી પરંતુ કોઈએ તેની ફરિયાદ સાંભળી નહીં. બલકે 
વસ્તીના લોકોએ તેનો બાકી વધેલો માલ પણ લૂંટીને તેને કાઢી મૂકયો . 

એક વખત હઝરત સારાહએ હઝરત લૂત અ.સ.ના ઘરના લોકોના ખબરઅંતર પૂછવા માટે તેમના 
ગુલામ ઇલ્યઝરને સોડોમ મોકલ્યો. તે જયારે શહેરમાં દાખલ થયો ત્યારે તેણે જોયું કે સોડોમનો એક માણસ એક 
અજાણી વ્યકિતને મારી રહ્યો હતો. ઇલ્યઝરે તેને ઠપકો આપ્યો કે તમે મજબૂર મુસાફરો સાથે કેવો વ્યવહાર કરો 
છો? પરંતુ જવાબમાં ખુલ્લા બજારમાં ઇલ્યઝરનું માથું ફાડી નાખવામાં આવ્યું. 

એક વખત એક ગરીબ માણસ કયાંકથી તેમના શહેરમાં આવ્યો અને કોઈએ તેને ખાવા માટે તેને કંઈ 
આપ્યું નહીં. તે ભૂખનો માર્યો દુઃખી થઈને એક જગ્યાએ પડયો હતો ત્યાં હઝરત લૂત અ.સ.ની દીકરીએ તેને 
જોઈ લીધો અને તેના માટે જમવાનું મોકલાવ્યું. આ કૃત્ય બદલ હઝરત લૂત અ.સ .અને તેમની દીકરીને સખત 
ઠપકો આપવામાં આવ્યો અને તેમને ધમકીઓ આપવામાં આવી કે આવી હરકતો સાથે તમે લોકો અમારી 
વસ્તીમાં નહીં રહી શકો. 


સરઃ હિજ ૧૫ તકહીમલકઆઓન ર 
જે ૧૭» ૧૭૩ 


નત 7922727222 ના દ્ધ” 224૪ 
ભનુનાબક૦ાનકના 0. [ટાળવા 
દક 

ડિ 5૯1 ધ કક 
જડ૦૮૦ડ૪ડ૫ હા ડીડ 


તારા પ્રાણના સોગંદ હે નબી, એ વખતે તેમની ઉપર એક નશો ચઢેલો હતો જેમાં તેઓ 
કાબૂ બહાર થઈ રહ્યા હતાં. 

છેવટે પરોઢ થતાં જ તેમને એક ભયંકર ધડાકાએ પકડી લીધાં અને અમે તે વસ્તીને 
ઊલટપુલટ કરી નાખી અને તેમની ઉપર પકવેલી માટીના પથ્થરોનો વરસાદ વરસાવી દીધો.” 

આ કિસ્સામાં મોટી નિશાનીઓ છે એ લોકો માટે જે બુદ્ધિશાળી છે. અને એ પ્રદેશ (જ્યાં 


આ પ્રકારના અનેક કિસ્સા વર્ણવ્યા પછી તલમૂદનો લેખક લખે છે કે તેઓ તેમના રોજિંદા જીવનમાં ભારે 
જુલમી, વિશ્વાસઘાતી અને અપ્રમાણિક હતાં. કોઈ મુસાફર તેમના વિસ્તારમાંથી સલામત રીતે પસાર થઈ 
શકતો ન હતો. કોઈ ગરીબ માણસ તેમના વિસ્તારમાંથી રોટલીનો એક ટુકડો પણ મેળવી શકતો ન હતો. 
ઘણીવાર એવું થતું કેબહારનો માણસ તેમના વિસ્તારમાં પહોંચીને ભૂખ્યો મરી જતો અને આ લોકો તેના કપડાં 


ઊતારીને તેના શબને નગ્ન અવસ્થામાં દાટી દેતા હતાં. બહારથી આવતાં વેપારીઓ જો મુસીબતના માર્યા ત્યાં 
પહોંચી જાય તો ખુલ્લેઆમ લૂંટી લેવામાં આવતાં અને તેમની ફરિયાદની હાંસી ઉડાવવામાં આવતી હતી. 
તેમના મેદાની પ્રદેશને તેમણે એક બગીચામાં ફેરવી દીધો હતો જેનો વિસ્તાર માઇલો સુધી વિસ્તરેલો હતો. આ 
બાગમાં તેઓ સાવ નિર્લજ્જ બનીને ખુલ્લેઆમ દુષ્કૃત્યો કરતા હતાં અને એકલા લૂત અ.સ. સિવાય બીજો કોઈ 
તેમને ટોકનારન હતો. કુઓનિમજી દમાં આ સમગ્ર દાસ્તાનને સંક્ષિપ્તમાં માત્ર બે જ વાકયોમાં કહી દેવામાં આવી 
છે કે *૭હૂડાહરકડ્ફા# ઠક (એ લોકો પહેલાંથી જ ઘણાં બૂરાં કામો કરી રહ્યા હતાં) અને 
ક] હંહકીઉદઃ ઈ 5હકઝડહીડ હ ની (તમે પુરૂષો દ્રારા કામવાસના સંતોષો છો, 
મુસાફરોને લૂંટો છો અને તમારી બેઠકોમાં ખુલ્લેઆમ કુકર્મો કરો છો?) 

(૪૦) આની સમજૂતી સૂરઃ હૂદની નોંધ ક્રમાંક ૮૭માં આપી દેવામાં આવી છે. અહીં માત્ર એટલો જ 
ઇશારો પૂરતો છે કે આ શબ્દો એક સજ્જન માણસની જીભ ઉપર એવા સમયે આવ્યાં છે કે જયારે તે બિલકુલ લાચાર 
બની ગયો હતો અને બદમાશો તેની તમામ ફરિયાદોથી લાપરવા બનીને તેના મહેમાનો ઉપર તૂટી પડતા હતાં. 

અત્રે એક વાત સ્પષ્ટ કરી દેવી જરૂરી છે. સૂરઃ હૂદમાં આ કિસ્સો જે ક્રમમાં વર્ણવવામાં આવ્યો છે તેમાં 
આ ખુલાસો છે કે હઝરત લૂત અ.સ.ને બદમાશોના આ હુમલાના વખત સુધી એ ખબર ન હતી કે તેમના 
મહેમાનો હકીકતમાં ફરિશ્તા છે. તેઓ ત્યાં સુધી આમ જ માની રહ્યા હતાં કે આ કેટલાક મુસાફર યુવકો છે 
જે તેમને ત્યાં આવીને રોકાયાં છે. તેમણે પોતાના ફરિશ્તા હોવાની હકીકત એ વખતે ખોલી કે જયારે 
બધમાશોનું ટોળું મહેમાનોના ઊતારા ઉપર તૂટી પડયું અને હઝરત લૂત અ.સ.એ બેચેન થઈને કહ્યું 


સરઃ હિજ ૧૫ તકહીમલકઅઓન ર 
જે ૧૭» ૧૭૩ 


1૬4? 2 1 2૮ 
ત ત્રી 
«4 2૮૯ નિ કઝ 
નજર 


5) 9 ૦ હર 


જ 
ક 
ત્ર 


# 272 ।€ શ? ૮ 72૬ હા પુ «2, 27૮7722712₹ર૮4% મી! 
ઈક ઈપ્ઝાહટડક 0૯હક*્રુછા#૪3% 


આ ઘટના ઘટી હતી) જાહેર માર્ગ ઉપર આવેલો છે.” તેમાં પદાર્થપાઠ છે એ લોકો માટે જે 
ઈમાનવાળાં છે. 

અને એકાવાળા”“ જુલમી હતાં, તો જોઈ લો કે અમે પણ તેમનાથી બદલો લીધો, અને આ 
બશ્ઞે કોમોના ઉજ્જડ પ્રદેશો જાહેર માર્ગ ઉપર આવેલાં છે.” (રુફૂઅ પ) 

હિજના” લોકો પણ પયગમ્બરોને ખોટા ઠેરવી ચુક્યાં છે. અમે અમારી આયતો તેમની 
પાસે મોકલી, અમારી નિશાનીઓ તેમને દેખાડી, પરંતુ તેઓ બધાંની અવગણના જ કરતા રહ્યાં. 
તેઓ પર્વતો કાપી કાપીને ઘરો બનાવતા હતાં 


«ટ. 


ખર ઝઝહાહ,ાકાક8 છી (કદાચ મારી પાસે તમારો સામનો કરવાની તાકાત હોત અથવા મારો કોઈ 
સહારો હોત જેની પાસેથી હું ટેકો મેળવી લેત) . આના પછી ફરિશ્તાઓએ તેમને કહ્યું કે હવે, તમે તમારા ઘરના 
લોકોને લઈને અહીંથી નીકળી જાઓ અને અમને તેમને પહોંચી વળવા માટે છોડી દો. ઘટનાઓના આ ક્રમને 
નજર સમક્ષ રાખવાથી પૂરી રીતે ખ્યાલ આવી શકે છે કે હઝરત લૂત અ.સ.એ આ શબ્દો કેવી મુશ્કેલ 
પરિસ્થિતિમાં મજબૂરીમાં કહ્યા હતાં. આ સૂરઃમાં કેમ કેઘટનાઓ તેના ઘટનાક્રમ પ્રમાણે વર્ણવવામાં આવી રહી 
નથી, બલકે એ ખાસ પાસાને વિશિષ્ટ રીતે સ્પષ્ટ કરવાનો ઇરાદો છે જેને સમજાવવા માટે જ આ કિસ્સો અહીં 
નોધવામાં આવ્યો છે , એટલા માટે એક સામાન્ય વાચકને અહીં આ ગેરસમજ થઈ શકે છે કે ફરિશ્તા શરૂઆતમાં 
જ તેમનો પરિચય હઝરત લૂત અ.સ.ને કરાવી ચુકયા હતાં અને હવે તેમના મહેમાનોની આબરૂ સાચવવા માટે 
તેમની આ ફરિયાદ માત્ર નાટકીય પ્રકારની હતી. 

(૪૧) આ પાકેલી માટીના પથ્થર શક્ય છે કે તૂટતા તારા પ્રકારના હોય, અને એ પણ શક્ય છે કે 
જવાળામુખીના (પ/૦ત્દ્ા1€ -1૫01010) ફાટવાના લીધે ધરતીમાંથી નીકળીને ઊડયાં હોય અને પછી તેમની 
ઉપર વરસાદની જેમ વરસી પડયાં હોય. અને એ પણ શક્ય છે કે એક ભારે આંધીએ આ પથ્થરો વરસાવ્યાં હોય. 

(૪ર) એટલે કે હિજાઝથી સીરિયા, અને ઇરાકથી મિસ્ન જતી વખતે આ નાશપામેલાં વિસ્તારો રસ્તામાં 
આવે છે અને સામાન્ય રીતે કાફલાના લોકો વિનાશના આ અવશેષોને જુએ છે જે એ સમગ્ર વિસ્તારમાં આજ 


સુધી જોવા મળે છે. આ વિસ્તાર મૃતસાગરના પૂર્વ અને દક્ષિણમાં આવેલો છે અને ખાસ કરીને તેના દક્ષિણના 


સરઃ હિજ ૧૫ તકહીમલકઓન ર 
જે ૧૭» ૧૭૩ 


22૭25- ક “અયં “2 ક». “ક. કજ ક 1 
-ઈકાપકબલળાક્ક્ન્યઝ્હન૪પડ૭ ૦ હ્ઝઝ્ડા 


ખત 

૮૮ 6૪૯ ન વઈ [ડટ ૮22 2૪2૨ 
હમ છા નીછા 9૯-૭6 
“2% ૭૬૬4.5૬ ડાણ ૬,102; #૮?: ૭ [72724 

ક્જ ફ્ર્જ મ ક ૦, ફ 
ટકચટ્ઉથડઝક૬ડાડાએઝ2-હ૫%પ૫્ન્‍ 
, 

#927 7194 2૮2 24,729 ટખ્ત? 72 દ્રા%# 2 72 -2 
[ક-હા2 2 છે ઝડ» કઝ) હ ૦૯! 
અને તેમની જગ્યાએ તદ્દન નિર્ભય અને નિશ્ચિંત હતાં. છેવટે એક ભારે ધડાકાએ તેમને સવાર થતાં 
ઝડપી લીધાં અને તેમની કમાણી તેમના કોઈ કામમાં ન આવી. 

અમે આકાશો અને ધરતીને અને તેમની સમગ્ર વસ્તુઓને સત્ય સિવાય અન્ય કોઈ આધાર 
ઉપર સર્જી નથી,” અને ફેંસલાની ઘડી નિઃશંકપણે આવવાની છે, તો હે મુહમ્મદ, તમે (આ 


લોકોના બેહૂદા વર્તન માટે) સજ્જનતાપૂર્વક દરગુજર કરો. નિઃશંક તમારો માલિક બધાંનો સર્જક 
છે અને બધું જ જાણે છે.“ અમે તમને સાત એવી આયતો આપી રાખી 


ન 


ભાગ વિષે ભૂગોળશાસ્ત્રીઓ કહે છે કે અહીં એટલી હદે ઉજ્જડતા જોવા મળે છે જેનો દાખલો આખી ધરતી ઉપર 
કયાંય જોવા મળ્યો નથી. 

(૪૩) એટલે કે શુએબ અ.સ.ની કોમના લોકો આ કોમનું નામ બનીમિદ્યાન હતું. મદ્યન તેમના 
કૅદ્રીય શહેરને પણ કહેતા હતાં અને તેમના સમગ્ર વિસ્તારને પણ. જયારે એકા તબૂકનું જૂનું નામ હતું. આ 
શબ્દનો અર્થ ગીચ જંગલ થાય છે. આજે એકા એક પર્વતીય ઝરણાંનું નામ છે જે જબલ અલ લૌઝમાંથી અફલના 
મેદાનમાં આવીને પડે છે. (સમજૂતી માટે જુઓ , સૂરઃ શૂઅરા, નોંધ ક્રમાંક ૧૧૫) 

(૪૪) મદ્યન અને એકાવાળાનો વિસ્તાર પણ [હિજાઝથી ફિલિસ્તીન અને સીરિયા જતાં રસ્તામાં આવે છે. 

(૪૫) આ સમૂદની કોમનું મુખ્ય શહેર હતું. તેના ખંડિયેરો મદીનાના ઉત્તર-પશ્ચિમમાં આજના શહેર 
અલઉલાઅથી થોડાક માઈલના અંતરે આવેલાં છે. મદીનાથી તબૂક જતાં આ સ્થળ મુખ્ય માર્ગ ઉપર પડે છે અને 
કાફલાઓ આ મેદાનમાં થઈને પસાર થાય છે પરંતુ નબી સ.અ.વ.ની સૂચના પ્રમાણે કોઈ પણ અહીં થોભતું નથી. 
હિ.સ. ૮માં ઇબ્નેબતૂતા હજ્જ માટે જતી વખતે અહીં આવ્યા હતાં. તેઓ લખે છે કે “અહીં રાતા રંગના પર્વતોમાં 
સમૂદની કોમની ઇમારતો હયાત છે જે તેમણે પર્વતોને કાપી કાપીને તેમની અંદર બનાવી હતી. તેનું નકશી કામ 
આજે પણ એવી જ રીતે તાજું લાગે છે કે જાણે આજે જ બનાવવામાં આવી હોય. આ ઈમારતોમાં આજે પણ 
કોહવાયેલી માનવઅસ્થિઓ વેરાયેલી જોવા મળે છે.” (વધુ સમજૂતી માટેજુઓ , સૂરઃ આ'રાફ, નોંધ ક્રમાંક ૫૭) 

(૪૬) એટલે કે એ પથ્થરના મકાનો જે તેમણે પહાડોને કાપી કાપીને તેમની અંદર બનાવ્યા હતાં તેમનું 
જરાપણ રક્ષણ કરી શકયાં નહીં. 


સરઃ હિજ ૧૫ તકહીમલકઓન ર 
જે ૧૭» ૧૭૩ 


ક? 2%૬7૮7 79/9»7 તાજ ક 
ક ટ) હઝ ૦૭ 5590 ક્કુકાઇ દિ ઈટ 
૦હક્કયકક્હદ ગટૂદહડક કદ રા 


છે જે વારંવાર પુનરાવર્તન કરવાને લાયક છે.“ અને તમને મહાન કુઓઆંન એનાયત કર્યું છે.” 
એ દુનિયાની વસ્તુઓ તરક આંખ ઊઠાવીને પણ ન જુઓ જે અમે આમાંથી જુદા જુદા મડા 


લોકોને આપી રાખી છે, અને ન તો તેમની સ્થિતિ જોઈને મનોમન દુઃખી થાઓ. તેમને છોડીને 
ઈમાન લાવનારાઓ તરફ ઝૂકો અને (ન માનનારાઓને) 


(૪૭) આ વાત નબી સ.અ.વ.ને સાંત્વન આપવા માટે કહેવામાં આવી રહી છે. આનો મતલબ આ છે 
કે અત્યારે બાહ્ય રીતે અસત્યનું વર્ચસ્વ તમે જોઈ રહ્યાં છો અને સત્યના માર્ગમાં જે મુશ્કેલીઓ અને મુસીબતોનો 
સામનો તમે કરી રહ્યાં છો, તેનાથી ગભરાઓ નહીં. આ એક હંગામી સ્થિતિ છે , કાયમી સ્થિતિ નથી એટલા માટે 
કે પૃથ્વી અને આકાશની આ સમગ્ર વ્યવસ્થા સત્ય ઉપર રચાયેલી છે, નહીં કે અસત્ય ઉપર. સૃષ્ટિની પ્રકૃતિ 
સત્યની સાથે અનૂકુળતા ધરાવે છે, નહીં કે અસત્યની સાથે. એટલા માટે અહીં જો બાકી રહેવાનું કોઈના માટે 
હોય તો તે સત્ય માટે છે , નહીં કે અસત્ય માટે. (વધુ સમજૂતી , માટે જુઓ સૂરઃ ઇબ્રાહીમ, નોંધ ક્રમાંક રપ, ૨૬, 
૩૫થી ૩૯) 

(૪૮) એટલે કે સર્જક હોવાની હેસિયતથી તે તેના સર્જન ઉપર પૂર્ણ વર્ચસ્વ ધરાવે છે, કોઈ મખ્લૂકની 
તાકાત નથી કે તેની પકડથી બચી શકે અને આની સાથે તે પૂરી રીતે માહિતગાર પણ છે, જે કંઈ આ લોકોની 
સુધારણા માટે તમે કરી રહ્યાં છો તેને પણ તે જાણે છે અને જે કાવતરાં વડે આ લોકો તમારી સુધારણાની મહેનતને 
નિષ્ફળ બનાવવાના પ્રયાસો કરી રહ્યાં છે તેની જાણકારી પણ ધરાવે છે , એટલા માટે તમારે ગભરાવવાની અને 
ધીરજ ગુમાવવાની જરૂર નથી. ખાતરી રાખો કે સમય આવ્યેથી યોગ્ય ન્યાય મુજબ ફેસલો કરી દેવામાં આવશે. 

(૪૯) એટલે કે સૂર: ફાતિહાની આયતો. જો કે કેટલાક લોકોએ આનો અર્થ એ સાત મોટી સૂરઃઓ પણ 
કર્યો છે જેમાં ૨૦૦ આયતો છે, એટલે કે સૂરઃ બકરહ, સૂરઃ આલેઇમરાન, સૂરઃ માઇદહ, સૂરઃ અન્‌આમ, સૂરઃ 
આ'રાફ અને સૂરઃયૂનુસ અથવા સૂરઃ અન્‌ફાલ અને સૂરઃ તૌબા. પરંતુ મોટાભાગના આરંભના વિદ્ઘાનો આ વાત 
માટેસહમત છે કે આનો અર્થ સૂરઃફાતિહા જ છે. બલકે ઇમામ બુખારીએ બે મર્ફ્અ રિવાયતો પણ આ બાબતમાં 
પુરાવા તરીકે રજૂકરી છે કેનબી સ.અ.વ.એ પોતે “સબ્અ મિનલૂમસાની”નો અર્થસૂરઃફાતિહા જણાવ્યો છે. 

(૫૦) આ વાત પણ નબી સ.અ.વ. અને આપના સાથીઓને સાંત્વન આપવા માટે કહેવામાં આવી 
છે. સમય એ હતો કે જયારે નબી સ.અ.વ.અને આપના બધાં જ સાથીઓ તદન તંગીની હાલતમાં જીવતા હતાં. 
નબૂવ્વતના કામની ભારે જવાબદારીઓ હાથ ઉપર લીધા પછી આપનો વેપાર લગભગ ખતમ થઈ ગયો હતો 
અને હઝરત ખદીજા રદિ.ની મૂડી પણ ૧૦-૧૨ વર્ષના ગાળામાં વપરાઈ ગઈ હતી. મુસલમાનોમાંથી કેટલાક 
નવયુવાનો હતાં જેમને ઘરોમાંથી કાઢી મૂકવામાં આવ્યા હતાં, કેટલાક કારીગરો અને વ્યાપારી હતાં જેમનાં ધંધા 
આર્થિક બહિષ્કારની સતત મારથી સાવ બેસી ગયા હતાં , અને કેટલાક લોકો બિચારાં પહેલાંથી જ ગુલામ હતાં 


[ઝે 


સરઃ હિજ ૧૫ તકહીમલકઓન ર 
જે ૧૭» ૧૭ 


#9 દ્વિ નિ જ ક» 


બબ ાનધદાઈઉતઝઝણદઠી 
ના હા 7૯5 


9-2 દ્વિ: ઈ 


તદ્રિત “ ત 2 ₹46 તિત ૮4-૮4 - “79 
ઈદ હાદ ૧02 હકક 444 3. 5 જું 
છી ગટ માનન ઝા 


664૮. ક જ 6ડ્ઝ્ટત2 જ 


ચિતા ટથી 


કહી દો કે હું તો સ્પષ્ટપણે ચેતવનાર છું. આ એ જ પ્રકારની ચેતવણી છે જેવી અમે એ ભાગલાવાદી 
લોકો તરફ મોકલી હતી જેમણે તેમના કુરઆનના ટુકડાં કરી નાખ્યાં છે.” તો સોગંદ છે તારા 
માલિકના, અમે ચોક્કસ આમને સોને પૂછીશું કે તમે શું કરતા રહ્યાં છો. 

પછી હે નબી, જે વસ્તુનો તમને હુકમ આપવામાં આવી રહ્યો છે તેને ઉધાડેછોગ કહી દો 
અને શિક કરનારાઓની સહેજ પણ પરવા ન કરો. તમારા તરફથી અમે એ હાંસી 
ઊડાવનારાઓની ખબર લઈ નાખવા માટે પૂરતાં છીએ જે અલ્લાહની સાથે બીજા કોઈને પણ ખુદા 


ઠેરવે છે. ટૂંક સમયમાં જ તેમને ખબર પડી જશે. 


ટત 
ટેક 


અથવા તો કોઈના વાલીપણા હેઠળ હતાં અને જેમની કોઈ આર્થિક હેસિયત ન હતી. આ ઓછું હોય તેમ નબી 
સ.અ.વ. સહિત બધાં જ મુસલમાનો મક્કા અને આસપાસના ગામોમાં ખૂબ જ જુલમો સહન કરીને જીવી રહ્યા 
હતાં. ચારેય બાજુથી કટાક્ષબાણ મારવામાં આવતા હતાં, બધી જ જગ્યાએ અપમાન અને મજાક-મશ્કરીના 
લક્ષ્ય બનેલા હતાં, તથા હૃદય અને આત્માની પીડાઓની સાથે શારીરિક ઈજાઓથી પણ કોઈ બચેલું ન હતું. 
બીજી તરફ કુરેશના સરદારો દુનિયાની નિયામતોમાં મહાલતા હતાં અને સમૃદ્ધ જીવનમાં મગ્ન હતાં. આ 
પરિસ્થિતિમાં કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે તમે શા માટે હતાશ થાઓ છો, તમને તો અમે એ દોલત એનાયત કરી છે 
જેની સરખામણીમાં દુનિયાની તમામ નિયામતો ઊતરતી કક્ષાની છે. તમારું આ જ્ઞાન અને નેતિકતાની દોલત 
હકીકતમાં ઇર્ષ્યાને લાયક છે, નહીં કે એ લોકોની ભૌતિક સંપત્તિ જે તેઓ જાત જાતના હરામ કામોમાંથી કમાવી 
રહ્યાં છે અને જાત જાતના હરામ રસ્તાઓમાં એ કમાણી ઊડાવી રહ્યાં છે તથા અંતમાં તદ્દન કંગાળ અવસ્થામાં 
તેમના માલિકની સમક્ષ હાજર થવાના છે. 

(૫૧) એટલે કે તેમની હાલત જોઈને મનોમન દુઃખી ન થાઓ કેમ કે તેઓ તેમના શુભેચ્છકને શત્નુ 
માની રહ્યાં છે, તેમની ગુમરાહીઓ અને નેતિક બૂરાઈઓને તેમની ખૂબીઓ માની રહ્યાં છે, પોતે એ રસ્તે જઈ 
રહ્યાં છે અને તેમની તમામ કોમને તેની ઉપર લઈ જઈ રહ્યાં છે અને જેનું નક્કી પરિણામ વિનાશ છે, અને જે 


સરઃ હિજ ૧૫ તકહીમલકઓન ર 
જે ૧૭» ૧૭૩ 


522 72. 
કપ કા 0 1% 


૧૦ _- ૨ 


ક શિ 2 રી 
જ હકક! ઈ ઈછપ્ક 


ફ્જ પ કક 


અમને ખબર છે કે જે વાતો આ લોકો તમારા માટે બોલે છે તેનાથી તમારા દિલ બહુ દુભાય 
છે. આનો ઈલાજ આ છે કે તમારા માલિકની પ્રશંસા સાથે તેની પાકીનું વર્ણન કરો, તેની આગળ 
સિજદો કરો, અને એ અંતિમ ઘડી સુધી તમારા માલિકની બંદગી કરતાં રહો જેનું આવવું ચોક્કસ 
છે.“ (રુકૂઅ €) 


માણસ તેમને સલામતીનો માર્ગ દેખાડી રહ્યો છે તેના સુધારણાના પ્રયાસોને નિષ્ફળ બનાવવા માટે તેમની બધી 
જ તાકાત લગાવી રહ્યાં છે. 

(પર) આ જૂથનો મતલબ યહૂદીઓ છે. આમને છંક્ક્ક્ધ્ એ અર્થમાં કહેવામાં આવ્યાં છે કે તેમણે 
દીનને વિભાજિત કરી નાખ્યો, તેની કેટલીક વાતોને માની અને કેટલીકને ન માની, તથા તેમાં જાત જાતના 
વધારા-ઘટાડા કરીને અનેક પંથો બનાવી લીધાં. તેમના કુર્બાનનો અર્થ તૌરાત છે જે તેમને એવી જ 
રીતે આપવામાં આવી હતી જેવી રીતે મુસલમાનોને કુર્ઓ7ાન આપવામાં આવ્યું છે અને આ “કુર્ઓાન”ના 
ટુકડાં કરી નાખવાનો અર્થ એ જ કૃત્ય છે જેને સૂરઃ બકરહમાં આયત ૮૫ માં આવી રીતે વર્ણવવામાં આવ્યો છે 

હક ડડ કચ્કહ હરશે (શું તમે અલ્લાહના ગ્રંથની કેટલીક વાતો ઉપર ઈમાન લાવો છો અને 

કેટલીકનો ઇનકાર કરો છો?) પછી આ કહેવામાં આવ્યું છે કે આ ચેતવણી જે આજે તમને આપવામાં આવી રહી 
છે, એવી જ ચેતવણી છે જેવી તમારી પહેલાં યહૂદીઓને અપાઈ ગયેલી છે. તો આનો આશય હકીકતમાં 
યહૂદીઓની દશા ઉપરથી પદાર્થપાઠ લેવાનો છે. એટલે કે યહૂદીઓએ ખુદાની મોકલેલી ચેતવણીઓ પ્રત્યે 
બેદરકારી દાખવીને જે પરિણામ જોયું છે તે તમારી આંખો સામે છે. હવે વિચારી લો, શું તમે પણ આ જ પરિણામ 
જોવા માગો છો? 

(૫૩) એટલે કે સત્યનો સંદેશ પહોંચાડવામાં અને સુધારણા તરફ બોલાવવાના પ્રયાસોમાં જે તકલીફો 
અને મુસીબતોનો સામનો તમારે કરવો પડે છે , તેમનો મુકાબલો કરવાની તાકાત જો તમને ક્યાંયથી મળી શકતી 
હોય તો તે માત્ર નમાઝ અને માલિકની બંદગી ઉપરની દઢતામાંથી મળી શકે છે. આ જ વસ્તુ તમને સાંત્વન પણ 
આપશે, તમારી અંદર ધીરજ પણ પેદા કરશે, તમને હિંમત પણ આપશે, અને તમને એ લાયક બનાવી દેશે કે 
આખી દુત્તિયાની ગાળો, ખંડનો અને અડચણોની સામે એ સેવા ઉપર અડગ રહો જેને બજાવવામાં તમારા 
માલિકની પ્રસશ્ષતા રહેલી છે. 


તક ટીમુલક્‌ આન 


૧૬. સૂરઃ નહ્‌ંલ 


સરઃ નહ્‌લ ૧૬ તકફહીમલક્અનિ ર 
વ ૧ ૧-૭ ૧૭૩ 


સૂરઃ નહ્‌લ 


નામકરણઃ- 
૬૮ મી આયતના શબ્દો હશ્કાહીડાઇ# કઠ ઉપરથી લેવામાં આવ્યું છે. આ પણ માત્ર 
નિશાની છે નહીં કે ચર્ચા હેઠળના વિષયનું શીર્ષક. 


ઊતરાણકાળઃ- 
આ સૂરઃમાં રહેલ અનેક પુરાવાઓ ઉપરથી આ સૂરઃના ઊતરાણકાળ ઉપર પ્રકાશ પડે 
છે. જેમ કેઃ 

જેમ કેઃ આયત ૪૧ના કથન કઈક જર્ઈંક#ઇહંઠ#હહટડદ ઉપરથી સ્પષ્ટપણે 
જણાય છે કે એ વખતે હબશાની હિજરતની ઘટના બની ગયેલી હતી. 

આયત૧૦૬ દૃ હઝ બડકર, જહકડઈહટ 
૦પ ડકન્્રાહકહ- ક ડઈઈીડ ઈંડુ, ઉપરથી જણાય છે કે એ વખતે જોરજુલમ 
અને અત્યાચાર પૂર્ણ તીવ્રતા સાથે થઈ રહ્યા હતાં અને આ પ્રશ્ન ઊભો થઈ ગયો હતો કે જો 
કોઈ માણસ અસહ્ય પીડાથી લાચાર બનીને કુફરના બોલ બોલી દે તો તેનો શું હુકમ છે. 

આયતો ૧૧૨થી૧૧૪ હુણ ડ#ઈહ)......જઝદ4ડઝક% નોસ્પષ્ટ 
ઇશારો આ તરફ છે કે નબી સ.અ.વ.ને પયગમ્બરી મળ્યા પછી મક્કામાં જે ભારે દુષ્કાળની 
પરિસ્થિતિ ઉદ્ભવી હતી તે આ સૂરઃના ઊતરાણ વખતે સમાપ્ત થઈ ગયેલી હતી. 

આ સૂરઃ માં આયત ૧૧૫ એવી છે જેનો હવાલો સૂરઃ અન્‌આમની આયત ૧૧૯માં 
આપવામાં આવ્યો છે અને બીજી આયત (૧૧ ૮)એવી છે જેમાં સૂરઃ અન્‌આમની આયત 
૧૪૬ નો હવાલો આપવામાં આવ્યો છે. આ વસ્તુ એ પુરવાર કરે છે કે આ બક્ષે સૂરઃઓનું 
ઊતરાણ એક જ જમાનામાં થયું છે. 

આ પુરાવાઓ ઉપરથી જણાય છે કે આ સૂરઃનો ઊતરાણકાળ પણ મક્કાનો અંતિમ 
તબક્કો જ છે અને આ જ વાત સૂરઃની સામાન્ય વર્ણનશૈલી ઉપરથી પણ જણાય છે. 


વિષયવસ્તુ અને કેંદ્રીય વિષયઃ- 
શિકનું ખંડન, તૌહીદના પુરાવા, પયગમ્બરના સંદેશને નહીં માનવાના માઠા 
પરિણામો અંગે ચેતવણી અને સમજાવટ તથા સત્યના વિરોધ અને અડચણો સામે ઠપકો. 


ચર્ચાના વિષયોઃ- 
સૂરઃનો આરંભ કોઈ પણ જાતની પ્રસ્‍તાવના વિના અચાનક એક ચેતવણીરૂપ વાક્ય 


વડે થાય છે . મક્કાના કાફિરો વારંવાર કહેતા હતાં કે “જયારે અમે તમને ખોટા ઠેરવી દીધેલાં 
છે અને ખુલ્લેઆમ તમારો વિરોધ કરી રહ્યાં છીએ ત્યારે શા માટે ખુદાની આપત્તિ આવી જતી 


નથી જેની ધમકીઓ તમે અમને આપો છો.” આ વાતને એ લોકો વાતે વાતે એવી રીતે 


સરઃ નહ્‌લ ૧૬ તકફહીમલક્અનિ ર 
જોયે ૧ ૧-૭ ૧૭૩ 


દોહરાવતા હતાં કે એમની નજીક આ મુહમ્મદ સ.અ.વ.ના પયગમ્બર નહીં હોવાનો સૌથી 
વધુ સ્પષ્ટ પુરાવો હતો. આના માટે કહેવામાં આવ્યું કે મૂર્ખાઓ! ખુદાની આપત્તિ તો તમારા 
માથે તોળાઈ રહી છે, હવે તેના તૂટી પડવા માટે ઉતાવળ ન કરો બલકે જે થોડીક મહેતલ બાકી 
છે તેનો લાભ લઈને વાતને સમજવાનો પ્રયત્ન કરો. આના પછી તરત જ સમજાવટનું પ્રવચન 
શરૂ થઈ જાય છે અને નીચે દશવિલાં વિષયો અનેકવાર એક પછી એક સામે આવવા માંડે છેઃ 

(૧) મનમાં ઊતરી જાય એવી દલીલો તથા સૃષ્ટિની નિશાનીઓના ખુલ્લા 
પુરાવાઓ વડે સમજાવવામાં આવે છે કે શિર્ક અસત્ય છે અને તૌહીદ જ સત્ય છે . 

(ર) ઇનકાર કરનારાઓના વાંધાં , શંકાઓ , દલીલો અને બહાનાઓનો એક પછી 
એક કરીને જવાબ આપવામાં આવે છે. 

(૩) અસત્ય માટે આગ્રહ અને સત્યની સામે ઘમંડ કરવાના માઠા પરિણામોથી 
ડરાવવામાં આવે છે. 

(૪) એ નૈતિક અને વ્યવહારિક ફેરફારોને ટૂંકી પરંતુ દિલમાં ઊતરી જાય એવી 
શૈલીમાં વર્ણવવામાં આવે છે જે મુહમ્મદ સ.અ.વ. દ્વારા લાવવામાં આવેલો દીન 
માનવજીવનમાં લાવવા માગે છે, અને આ અંગે મુશ્રિકોને જણાવવામાં આવે છે કે ખુદાને 
માલિક માનવો, જેનો તેઓ દાવો કરતા હતાં, તે ફક્ત અમસ્તા માની લેવા પૂરતું જ નથી 
બલકે તેના કેટલાક તકાદાઓ પણ છે જે આસ્થાઓ, નૈતિક અને વ્યવહારિક જીવનમાં 
દેખાવાં જોઈએ. 


(૫) નબી સ.અ.વ. અને આપના સાથીઓને સાંત્વન આપવામાં આવે છે અને 
સાથે સાથે આ પણ જણાવવામાં આવે છે કે કાફિરોની અડચણો તથા જુલમોની સામે તેમનું 
વલણ કેવું હોવું જોઈએ. 


સરઃ નહ્‌લ ૧૬ તકફહીમલક્અનિ ર 
જોયે ૧ ૧-૭ ૧૭૩ 


આયતો : ૧૨૮ 


11964271 22 


ઉ. દન 9“. 8 
*#-41૮ 


ક્ટ્કજટડ# છી વાહક 


શ્ર 


આવી ગયો અલ્લાહનો ન હવે તેના માટે ઉતાવળા ન થાઓ. પાક છે તે અને પર છે 
એ શિકથી જે આ લોકો કરી રહ્યાં છે. તે આ રૂહ” ને તેના જે બંદા ઉપર ઇચ્છે છે તેના હુકમથી 
ફરિશ્તાઓ મારફતે 


(૧) એટલે કે બસ તે આવવામાં જ છે. તેના પ્રગટ થવાનો અને લાગુ થવાનો સમય નજીક આવી ગયો 
છે ---આ વાત ભૂતકાળના રૂપમાં કાં તો તેની અત્યંત નિશ્ચિતતા અને ખૂબ જ નજીક હોવાનો ખ્યાલ આપવા 
માટે કહેવામાં આવ્યું અથવા તો એટલા માટે કે કુરેશના કાફિરોનો વિદ્રોહ અને દુર્વ્વવહારનો ઘડો ભરાઈ ગયેલો 


હતો અને અંતિમ નિણ[યિકપગલું લેવાનો સમય આવી ગયો હતો. 

પ્રશ્ન ઊભો થાય છે કે આ “ફેસલો” શું હતો અને કયા સ્વરૂપે આવ્યો? અમે એમ માનીએ છીએ 
(વલ્લાહુઆલમ બિસ્સવાબ) કે આ ફેંસલાનો અર્થ નબી સ.અ.વ.ની મક્કાથી હિજરત છે જેનો હુકમ થોડા 
સમય પછી આપવામાં આવ્યો. કુર્બાનનો અભ્યાસ કરવાથી જણાય છે કે પયગમ્બર જે લોકો વચ્ચે મોકલવામાં 
આવે તેમની દલીલો અને ઇનકાર ચરમ સીમાએ પહોચી ગયા પછી તેને હિજરતનો હુકમ આપવામાં આવે છે 
અને આ હુકમ તેના ભાગ્યનો ફેસલો કરી દે છે. આના પછી કાં તો તેમની ઉપર વિનાશક આફત આવી જાય છે, 
અથવા તો પછી નબી અને તેના અનુયાયીઓના હાથે તેમને નિર્મૂળ કરી દેવામાં આવે છે. આ જ વાત ઇતિહાસ 
ઉપરથી પણ જણાય છે. જયારે હિજરતની ઘટના બની ત્યારે મક્કાના કાફિરોએ માન્યું કે નિર્ણય તેમની 
તરફેણમાં છે. પરંતુ ૮-૧૦ વર્ષના ગાળામાં જ દુનિયાએ જોઈ લીધું કે માત્ર મક્કામાંથી જ નહીં બલકે સમગ્ર 
અરબસ્તાનની ભૂમિમાંથી કુકર અને શિર્કનાં મૂળ ઉખાડીને ફેકી દેવામાં આવ્યાં. 

(૨) આ કથન અને બીજા કથન વચ્ચેના પરસ્પરના સંબંધ સમજવા માટે પૃછ્ભૂમિને નજર સમક્ષ 
રાખવી જરૂરી છે. કાફિરો નબી સ.અ.વ.ને વારંવાર પડકારી રહ્યા હતાં કે હવે શા માટે ખુદાનો એ ફેંસલો આવી 
જતો નથી જેનાથી તમે અમને ડરાવ્યા કરો છો આની પાછળ હકીકતમાં આ લોકોનો એવો ખ્યાલ કામ કરી રહ્યો 
હતો કે તેમનો શિર્કયુક્ત ધર્મ જ સત્ય છે અને મુહમ્મદ (સ.અ.વ.) અમસ્તાં જ અલ્લાહનું નામ લઈ લઈને એક 
ખોટો ધર્મ રજૂ કરી રહ્યાં છે જેને અલ્લાહ તરફથી કોઈ મંજૂરી મળેલી નથી. તેમની દલીલ આ હતી કે એવું તો 
કેવી રીતે થઈ શકે કે અમે અલ્લાહથી ફરી ગયેલાં હોત અને મુહમ્મદ (સ.અ.વ.) તેના મોકલેલાં નબી હોત અને 


સરઃ નહ્‌લ ૧૬ તકફહીમલક્અનિ ર 
વ ૧ ૧- ૧૭૩ 


ઊતારી દે છે” (આ આદેશ સાથે કે લોકોને) “ચેતવી દો, મારા સિવાય તમારો કોઈ ખુદા નથી, તેથી 


99૫ - 


તેણે આકાશો અને ધરતીને યથાર્થ સર્જ્યા છે, તે ઘણો જ પર છે એ શિકથી 


તમે મારાથી જ ડરો. 
જે આ લોકો કરે“છે. 


છતાં જે કંઈ અમે તેમની સાથે કરી રહ્યાં છીએ એ બદલ અમારી ઉપર આફત આવી ન જાત. એટલા માટે ખુદાઈ 
ફેંસલાની જાહેરાત કર્યાપછી તરત જ આ કહેવામાં આવ્યું કે તેને લાગુ કરવામાં વિલંબનું કારણ કદાપિ આ નથી 
જે તમે માની લીધું છે. અલ્લાહ તો આનાથી તદ્ન પર અને ઉચ્ચ છે કે કોઈ તેનો ભાગીદાર હોય. 

(૩) એટલે કે રૂહે નબૃૂવ્વતને જેનો ઉપયોગ કરીને નબી અમલ કરે છે અને બોલે છે. આ વહી તથા 
આ પયગમ્બરીનો જુસ્સો કેમ કે નૈતિક જીવનમાં એ જ સ્થાન ધરાવે છે જે ભૌતિક જીવનમાં આત્માનું સ્થાન 
છે. એટલા માટે કુરાનમાં અનેક જગ્યાએ આના માટે રૂહ શબ્દનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. આ જ 
હકીકતને નહીં સમજવાના કારણે ખ્રિસ્તીઓએ રૂહુલકુદ્સ (1401)/ 0[।1૦૭0 ને ત્રણ ખુદાઓમાંનો એકખુદા 
બનાવી કાઢયો. 

(૪) ફેંસલાની માગણી કરવા માટે કાફિરો જે પડકાર ફેંકી રહ્યા હતાં તેની પાછળ કેમ કે મુહમ્મદ 
સ.અ.વ.ની પયગમ્બરીનો ઇનકારપણ હતો, એટલા માટે શિર્કના ખંડનની સાથે સાથે તે તરત પછી આપની 
નબૂવ્વતને સમર્થન આપી દેવામાં આવ્યું . તેઓ કહેતા હતાં કે આ બનાવટી વાતો છે જે આ માણસ ઘડી રહ્યો 
છે. અલ્લાહ તેના જવાબમાં કહે છે કે નહીં, આ અમારી મોકલેલી રૂહ છે જેનાથી તર થઈને આ માણસ 
નબૂવ્વત કરી રહ્યો છે. 

પછી આ જે કહેવામાં આવ્યું કે તેના જે બંદા ઉપર અલ્લાહ ઇચ્છે છે આ રૂહ ઊતારે છે, તો આ 
કાફિરોના એ વાંધાઓનો જવાબ છે જે તેઓ નબી સ.અ.વ.ની સામે ઉઠાવતા હતાં કે જો ખુદાએ નબી જ 
મોકલવો હોત તો શું માત્ર મુહમ્મદ બિન અબદુલ્લાહ જ આ કામ માટે રહી ગયો હતો, મક્કા અને તાઇફના 
મોટાં મોટાં સરદારો મરી ગયા હતાં કે તેમાંથી કોઈના ઉપર પણ નજર પડી ન શકી! આવા બેહ્‌દા વાંધાઓનો 
જવાબ આના સિવાય બીજો શું હોત | અને આ જ જવાબ અનેક જગ્યાએ કુર્અાનમાં આપવામાં આવ્યો છે કે ખુદા 
તેના કામને પોતે જાણે છે , તમારી પાસેથી સલાહ લેવાની જરૂર નથી, તે તેના બંદાઓમાંથી જેને યોગ્ય માને છે 
પોતે પોતાના કામ માટે પસંદ કરી લે છે. 

(૫) આ કથન વડે આ હકીકત સ્પષ્ટ કરવામાં આવી કે નબૃવ્વતની રૂહ જયાં જે માનવી ઉપર પણ 
ઊતરી છે ત્યાં આ સંદેશ લઈને આવી છે કે ખુદાઈ માત્ર એક અલ્લાહની છે અને માત્ર તે જ એકલો આ હક્ક 
ધરાવે છે કે તેનાથી ડરવામાં આવે. કોઈ બીજો લાયક નથી કે તેની નારાજગીનો ડર, તેની સજાનો ડર તથા તેની 
અવજ્ઞાના દુષ્પરિણામોનો ડર માનવીની નૈતિકતાનું લંગર તેમજ માનવીના આચાર અને વિચારની સમગ્ર 


સરઃ નહ્‌લ ૧૬ તકફહીમલક્અનિ ર 
વ ૧ ૧-૦ ૧૭૩ 


દ્વ/ઈ 


૫5506 કાડઈફૂડીઈ હઝ 


ક ક્ર 
ક 
ફર 


ઝડહહાકફઇઃઇઇઇઇ; છ જહ 
6 660% 
વડ કાડિ ઝી 540 છી 


તેણે માનવીને એક નાના ટીપામાંથી સજર્યો અને જોતજોતામાં તે ખુલ્લો ઝઘડાખોર હસ્તી 
બની ગયો.” તેણે પશુઓ પેદા કર્યા જેમાં તમારા માટે પોશાક પણ છે અને ખોરાક પણ, અને જાત 
જાતના બીજાં ફાયદા પણ. તેમની અંદર તમારા માટે શોભા છે કે જ્યારે સવારે તમે તેમને ચરવા 
માટે મોકલો છો અને જ્યારે સાંજે તેમને પાછા લાવો છો. તેઓ તમારા માટે બોજો ઉપાડીને એવાં 
એવાં સ્થળો સુધી લઈ જાય છે જ્યાં તમે ભારે પરિશ્રમ વિના પહોંચી શકતાં નથી. હકીકત આ છે કે 
તમારો માલિક 


વ્યવસ્થાની ધરી બનીને રહે. 

(૬) બીજા શબ્દોમાં આનો અર્થ આ છે કે શિર્કનું ખંડન અને તૌહીદનું સમર્થન જેનો સંદેશ ખુદાના 
પયગમ્બરો આપે છે તેની સાક્ષી ધરતી અને આકાશનું સમગ્ર સૃષ્ટિતંત્ર આપી રહ્યું છે. આ સૃષ્ટિતંત્ર કોઈ 
કાલ્પનિક નિરર્થક કામ નથી બલકે એક તદન સત્ય આધારિત વ્યવસ્થાતંત્ર છે. આમાં તમે જ્યાં ઈચછો ત્યાં નજર 
નાખીને જોઈ લો કયાંય તમને શિકનો પુરાવો નહીં મળે, અલ્લાહ સિવાય બીજા કોઈની ખુદાઈ કયાંય ચાલતી 
દેખાશે નહીં, કોઈ વસ્તુની રચના ગવાહી આપશે નહીં કે તેનું અસ્તિત્વ બીજા કોઈનો પણ આભારી છે. બીજું, 
જયારે આ નક્કર હકીકત ઉપર રચાયેલું વ્યવસ્થાતંત્ર શુદ્ધ તૌહીદ ઉપર ચાલી રહ્યું છે ત્યારે તમારા શિકનો સિક્કો 
કયાં ચાલી શકે જયારે કે તેના પાયામાં કલ્પનાઓ સિવાય હકીકતનો શંકા પણ નથી? ---આનાપછી સૃષ્ટિની 
નિશાનીઓમાંથી તેમજ ખુદ માનવીના પોતાના અસ્તિત્વમાંથી ગવાહીઓ રજૂ કરવામાં આવે છે જે એક તરફ 
તૌહીદ માટે અને બીજી તરફ પયગમ્બરી માટે દલીલો આપે છે. 

(૭) આના બે અર્થ થઈ શકે છે અને લગભગ બશ્ને અહીં અભિપ્રેત છે. એક આ કે અલ્લાહે નુત્ફાના 
એક તુચ્છ ટીપામાંથી એ માનવી પેદા કર્યો જે ચર્ચા અને દલીલો કરવાની કુશળતા ધરાવે છે અને પોતાના હેતુ 
માટે દલીલો રજૂ કરી શકે છે. બીજો આ કે જે માનવીને ખુદાએ નુત્ફા જેવી તુચ્છ વસ્તુમાંથી પેદા કર્યો છે, તેના 
અહંનો વિદ્રોહ તો જુઓ કે તે ખુદ ખુદાની જ સામે ઝઘડવા પર ઊતરી આવ્યો છે. પહેલાં અર્થની દષ્ટિએ આ 
આયત એ જ દલીલની એક કડી છે જે આગળ સળંગ ઘણી આયતોમાં રજૂ કરવામાં આવી છે. (જેની સમજૂતી 
અમે આ પ્રવચનના અંતમાં કરીશું) . અને બીજા અર્થની દષ્ટિએ આ આયત માનવીને ચેતવે છે કે બહુ મોટી મોટી 


સરઃ નહ્‌લ ૧૬ તકફકહીમલક્અનિ ર 
જોયે ૧ ૧-૭ ૧૭૩ 


57 4 ફા કી વિ «6 કી 


૧ 22 *#૬ !.74દ2_ 2729277924 રદ 
“કઇ 55 4016*406#જ ઝો 


શ્ર * 


ઘણો જ માયાળુ અને દયાળુ છે. તેણે ઘોડાં અને ખચ્ચર અને ગધેડાં પેદા કર્યા જેથી તમે તેમની ઉપર 
સવાર થાઓ અને તે તમારા જીવનની શોભા બને. તે બીજી ઘણી વસ્તુઓ (તમારા ફાયદા માટે) 
પેદા કરે છે જેની તમને ખબર સુદ્ધાં નથી.“ અને સીધો માર્ગ દેખાડવો અલ્લાહના જ શિરે છે જ્યારે 
કે રસ્તા અવળા પણ મોજૂદ છે.” 


વાતો કરતાં પહેલાં જરા પોતાની હસ્તીને જોઈ લે. કયા રૂપમાં તૂ કયાંથી નીકળીને કયાં પહોચ્યો, કઈ જગ્યાએ 
શરૂઆતમાં તારો ઉછેર થયો , પછી કયા રસ્તેથી તું બહાર આવીને દુનિયામાં આવ્યો, પછી કયા તબક્કાઓમાંથી 
પસાર થઈને તું યુવાવસ્થાએ પહોચ્યો અને હવે તારી જાતને ભૂલીને તું કોના મોઢે લાગી રહ્યો છે? 

(૮) એટલે કે આવી ઘણી વસ્તુઓ છે જે માનવીના ભલા માટે કાર્યરત છે અને માનવીને ખબર પણ 
નથી કે કયાં કયાં કેટલા સેવકો તેની સેવામાં લાગેલાં છે અને કઈ કઈ સેવાઓ આપી રહ્યાં છે. 

(૯) તૌહીદ અને કૃપા તથા માલિકીની દલીલો રજૂ કરવાની સાથે અહીં ઇશારામાં પયગમ્બરીની પણ 
એક દલીલ આપી દેવામાં આવી છે. આ દલીલ સંક્ષિપ્તમાં આ પ્રમાણે છેઃ- 

દુનિયામાં માનવી માટે આચાર અને વિચારના અનેક જુદા જુદા રસ્તા હોઈ શકે છે અને વ્યવહારમાં 
જોવા પણ મળે છે. દેખીતું છે કે આ તમામ રસ્તાં એકીસાથે તો સાચા હોઈ ન શકે. સચ્ચાઈ તો એક જ છે અને 
જીવનની સાચી વિચારધારા માત્ર એ જ હોઈ શકે જે એ સચ્ચાઈને અનુરૂપ હોય. અને અમલ કરવાના અસંખ્ય 
સંભવિત રસ્તાઓમાંથી સાચો માર્ગ પણ માત્ર એ જ હોઈ શકે જે જીવનની સાચી વિચારધારા ઉપર આધારિત 
હોય. 

આ સાચી વિચારધારા અને સાચા માર્ગની જાણકારી માનવીની સૌથી મોટી જરૂરિયાત છે, બલકે 
પાયાની જરૃરિયાત આ જ છે. કેમ કે બીજી તમામ વસ્તુઓ તો માનવીની માત્ર એ જ જરૂરિયાતો પૂરી કરે છે જે 
એક ઉચ્ચ કક્ષાના પ્રાણી હોવાની હેસિયતથી તેની સાથે જોડાયેલી હોય છે. પરંતુ આ એક જરૂરિયાત એવી છે જે 
માનવી હોવાની હેસિયતથી તેની સાથે જોડાયેલી છે. આ જો પૂરી ન થાય તો આનો અર્થ આ છે કે માનવીનું 
સમગ્ર જીવન જ નિષ્ફળ થઈ ગયું. 

હવે વિચારો કે જે ખુદાએ તમને અસ્તિત્વમાં આપતાં પહેલાં તમારા માટે આ બધો જ સરસામન ભેગો 
કરીને રાખ્યો અને જેણે અસ્તિત્વમાં લાવ્યા પછી તમારા પ્રાણીજીવનની એક એક જરૂરિયાતને પૂરી કરવા માટે 
આટલી ઝીણવટપૂર્વક રીતે આટલા મોટા પ્રમાણમાં વ્યવસ્થા કરી, શું તેની પાસેથી તમે આ અપેક્ષા રાખો છે કે 
તેણે તમારા માનવજીવનની આ સૌથી મોટી અને અસલ જરૂરિયાતને પૂરી કરવા માટેની વ્યવસ્થા કરી નહીં 
હોય? 

આ જ વ્યવસ્થા તો છે જે નબૃવ્વત દ્વારા કરવામાં આવી છે. જો તમે નબૂવ્વતમાં માનતાં ન હોવ તો 


સૂરઃ નહ્લ ૧૬ તફહીમુલકુઓઆન ર 
7૮% 9૪677 દ 29 79૮ કદ્ર ર ક 
શગ | હઝ: #૯૯્કક્કર ઘડ 


૮2 2% #..%૮ક»2 27૭ 


સિ 


0.202 બિ 


દ્વિ 


ઝં હ#ડહઠકકડહ%૬4દદ ક 


હકઇ%શઇક્ઝડાક્હજ*ક્કા 


જો તે ઇચ્છત તો તમને સૌને માર્ગદર્શન આપી દેત. (રુકૂઅ ૧) 

તે જ છે જેણે આકાશમાંથી તમારા માટે પાણી વરસાવ્યું જેના વડે તમે પોતે પણ તૃત થાઓ 
છો અને તમારા પશુઓ માટે પણ ઘાસચારો પેદા થાય છે. તે આ પાણી વડે ખેતપેદાશો ઉગાડે છે 
અને જેૈતૂન અને ખજૂર અને દ્રાક્ષ અને જાત જાતના બીજાં ફળો પેદા કરે છે. આમાં એક મોટી 


નિશાની છે એ લોકો માટે જેઓ વિચાર કરે છે. 


બતાવો કે તમારા હિસાબે ખુદાએ માનવીના માર્ગદર્શન માટે બીજી કઈ વ્યવસ્થા કરી છે? આના જવાબમાં તમે ન 
તો એમ કહી શકો છો કે ખુદાએ અમને અમારો રસ્તો શોધવા માટે બુદ્ધિ અને વિચારશક્તિ આપી દીધી છે કેમ કે 
માનવીની બુદ્ધિ અને વિચારધારા પહેલાંથી જ અસંખ્ય જુદા જુદા માર્ગો શોધી ચૂકી છે જે સીધા માર્ગની સાચી 
શોધમાં તેની નિષ્ફળતાનો ખુલ્લો પુરાવો છે . તેમજ તમે એમ પણ કહી શકતાં નથી કે ખુદાએ અમારા માર્ગદર્શન 
માટે કોઈ વ્યવસ્થા કરી જ નથી, કેમ કે ખુદા માટે આનાથી મોટી ગેરસમજ બીજી કોઈ ન હોઈ શકે કે એક પ્રાણી 
હોવાની હેસિયતથી તો તમારા ઉછેર અને તમારા વિકાસ માટે આવડી લાંબી અને પૂર્ણકક્ષાની વ્યવસ્થા ઊભી 
કરે, પરંતુ માનવી હોવાની હેસિયતથી તમને આમ જ અંધારાંમાં ભટકવા અને ઠોકરો ખાવા માટે છોડી દે. (વધુ 
સમજૂતી માટેજુઓ, સૂરઃ રહમાન, નોંધ ક્રમાંક ૨,૩) 

(૧૦) જો કે આ પણ શક્ય હતું કે અલ્લાહતઆલા પોતાની આ જવાબદારીને (જે માનવજાતના 
માર્ગદર્શન માટે તેણે પોતાના માથે લીધી છે) આ રીતે અદા કરત કે તમામ મનુષ્યોને જન્મજાત રીતે અન્ય તમામ 
અધિકાર નહીં ધરાવતા પ્રાણીઓની જેમ માગંદર્શન પામેલાં બનાવી દેત. પરંતુ આ તેની મરજીનો તકાદો ન 
હતો. તેની મરજી એક એવી અધિકાર ધરાવતી પ્રજાતિને અસ્તિત્વમાં લાવવાનો તકાદો કરતી હતી જે પોતાની 
પસંદગી વડે સાચા અને ખોટા, દરેક પ્રકારના માર્ગો ઉપર ચાલવાની સ્વતંત્રતા ધરાવતી હોય. આ જ 
સ્વતંત્રતાના ઉપયોગ માટે તેને જ્ઞાનના સાધનો આપવામાં આવ્યાં, બુદ્ધિ અને વિચારની લાયકાતો આપવામાં 
આવી, ઇચ્છા અને ઇરાદાની શકિતઓ એનાયત કરવામાં આવી, પોતાના અંદરની તથા બહારની અસંખ્ય 
વસ્તુઓ ઉપર ભોગવટો કરવાના અધિકારો આપવામાં આવ્યાં , અને છૂપાં તથા જાહેરમાં ચારેય તરફ અસંખ્ય 
એવાં સાધનો મૂકી દેવામાં આવ્યાં જે તેના માટે માર્ગદર્શન અને ગુમરાહી, બન્નેના કારણ બની શકે છે. આ બધું જ 


સરઃ નહ્‌લ ૧૬ તકફહીમલક્અનિ ર 
યે ૧ ૧-૦» ૧૭૩ 


છ 7 


(પ 


47 3₹79 6 હઇફાઈડાઉડ' ન 
કકશ હાક્હછઃઉાઈહ્હું 
45548 ડક ૯૭54૦53 
હાજ ઈના: ૭2 [ક હઉ. 


હાઈ કટ હા9*£53:ડ ઝકક* 


દ્વિક ૮ ક 


ત્રિતિદ્ધ 


તેણે તમારી ભલાઈ માટે રાત અને દિવસને અને સૂર્ય અને ચંદ્રને કામે લગાડેલાં છે અને 
તમામ તારા પણ તેના જ હુકમથી કામે લાગેલાં છે. આમાં ઘણી નિશાનીઓ છે એ લોકો માટે જે 


બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરે છે. અને આ જે અનેક રંગબેરંગી વસ્તુઓ તેણે તમારા માટે ધરતીમાં પેદા 
કરેલી છે, આમાં પણ જરૂર નિશાની છે એ લોકો માટે જે બોધ ગ્રહણ કરનારાં છે. 

તે જ છે જેણે તમારા માટે સમુદ્રને કામે લગાડેલો છે કે જેથી તમે તેમાંથી તાજુંતમ માંસ 
લઈને ખાઓ અને તેમાંથી શોભાની એ વસ્તુઓ કાઢો જેને તમે પહેરતાં હોવ છો. તમે જુઓ છો કે 
હોડી સમુદ્રની છાતી ચીરીને ચાલે છે. આ બધું એટલા માટે છે કે તમે તમારા માલિકની કૃપા 
શોધો અને તેના આભારી બનો. 


નિરર્થક ગયું હોત જો તેને જન્મજાત રીતે સીધા માર્ગે ચાલનાર બનાવી દેવામાં આવ્યો હોત. અને વિકાસના એ 
સૌથી ઊંચા દરજ્જાઓ સુધી પણ માનવીનું પહોંચવું શક્ય રહ્યું ન હોત જે માત્ર સ્વતંત્રતાના સાચા ઉપયોગ દ્વારા 
જ તેને પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. એટલા માટે અલ્લાહતઆલાએ માનવીના માગંદર્શન માટે ફરજિયાત માર્ગદર્શનની 
પદ્ધતિ છોડીને પયગમ્બરીની પદ્ધતિ અખત્યાર કરી કે જેથી માનવીની સ્વતંત્રતા પણ જળવાય અને તેની 
કસોટીનો ઇરાદો પણ પૂરો થાય તથા સીધો રસ્તો પણ સૌથી વધુ તાર્કિક રીતે તેની સામે રજૂકરી દેવામાં આવે. 

(૧૧) એટલે કે હલાલ રીતે તમારી રોજી મેળવવાનો પ્રયાસ કરો. 


સરઃ નહ્‌લ ૧૬ તકફહીમલક્અનિ ર 
જોયે ૧ ૧-૭» ૧૭૩ 


116546 (681% 152214 


નત 


દ્વિધ જ ન ૮% «૮૮% વ દ્વ ત 792 222૮ ક્તત 
ક કર્ક ફક્ષ્ક પટ 
૦૯૫% 55 કપ ડ"ડ્ાાઝડહંહડઝજ ત 


તેણે ધરતીમાં પર્વતોના ખૂંટા ખોસી દીધાં કે જેથી ધરતી તમને લઈને ગબડી ન પડે.“ 
તેણે નદીઓ વહેવડાવી અને કુદરતી રસ્તા બનાવ્યાં ” કે જેથી તમે માર્ગ પામો. તેણે ધરતીમાં 
રસ્તો દેખાડનારી નિશાનીઓ મૂકી દીધી, “ અને તારાઓ દ્વારાપણ લોકો માર્ગપામે છે.” 


(૧૨) આના ઉપરથી જણાય છે કે પૃથ્વીની સપાટી ઉપર પર્વતોના ઉપસેલાં હોવાનો અસલ ફાયદો આ 
છે કે તેના કારણે પૃથ્વીના ભ્રમણ અને તેની ગતિમાં નિયંત્રણ પેદા થાય છે. કુર્બાનેમજીદમાં અનેક જગ્યાએ 
પર્વતોના આ ફાયદાઓને સ્પષ્ટ કરીને જણાવવામાં આવ્યાં છે જેના ઉપરથી આપણને આ સમજાય છે કે બીજા 
તમામ ફાયદાઓ ગૌણ છે અને અસલ ફાયદો આ જ પૃથ્વીના ભ્રમણને ડગમગવાથી બચાવીને “નિયંત્રિત 
(ર૦વ્રપાંદ્રા૦) કરવાનો છે. 

(૧૩) એટલે કે એ રસ્તા જે નદી-નાળાં અને નદીઓના બનતાં જાય છે. આ કુદરતી રસ્તાઓનું મહત્ત્વ 
ખાસ કરીને પર્વતીય વિસ્તારોમાં સવિશેષ અનુભવાય છે જો કે મેદાની પ્રદેશોમાં પણ તે કંઈ ઓછા મહત્ત્વના નથી. 

(૧૪) એટલે કે ખુદાએ બધી જમીન બિલકુલ સમાન બનાવી દીધી નથી બલકે દરેક પ્રદેશને અલગ 
અલગ સીમાસ્તંભો (1વ્વાવાળલ્વા1«5) વડે વિશિષ્ટ બનાવ્યો. આના બીજાં અનેક ફાયદાઓની સાથે એક ફાયદો 
આ પણ છે કે માણસ તેના રસ્તા અને તેના લક્ષિત સ્થાનોને અલગ ઓળખી લે છે. આ 14િયામતની કદર 
મનુષ્યને એ જ વખતે જણાય છે જયારે તેને કોઈ વખત એવા રણ વિસ્તારોમાં જવાનો પ્રસંગ ઊભો થયો હોય કે 
જયાં આ પ્રકારના વિશિષ્ટતાદર્શક ચિહ્ધો લગભગ હોતાં નથી અને માણસ હંમેશાં ખોવાઈ જવાનો ભય સેવે છે. 
આના કરતાં પણ વધારે દરિયાઈ મુસાફરીમાં માણસને આ શાનદાર નિયામતનો અહેસાસ થાય છે, કારણ કે 
ત્યાં રસ્તો દશવિતાં ચિહ્નો સાવ હોતાં જ નથી. પરંતુ રણ અને સમુદ્રોમાં પણ અલ્લાહે માનવીના માર્ગદર્શન માટે 
એક કુદરતી વ્યવસ્થા ઊભી કરી રાખી છે અને તે છે તારા જેને જોઈ જોઈને માનવી પ્રાચીન સમયથી આજ સુધી 
પોતાનો રસ્તો શોધી રહ્યો છે. 

અહીં ફરીથી તૌહીદ અને કૃપા તથા માલિકીની દલીલો વચ્ચે એક બારીક ઇશારો પયગમ્બરીની દલીલ 
તરફ પણ કરી દેવામાં આવ્યો છે. આ જગ્યાને વાંચતી વખતે ધ્યાન આપોઆપ આ વિષય તરફ વળે છે કે જે 
ખુદાએ તમારા ભૌતિક જીવનમાં તમારા માર્ગદર્શન માટે આટલી બધી વ્યવસ્થાઓ કરી છે શું તમારા નૈતિક 
જીવન તરફથી આટલો બેપરવા હોઈ શકે કે અહીં તમારા માર્ગદર્શન માટે કોઈ પણ વ્યવસ્થા ન કરે? સ્પષ્ટ છે કે 
ભૌતિક જીવનમાં ગુમરાહ થઈ જવા મોટામાં મોટું નુકસાન પણ નૈતિક જીવનમાં ભટકી જવાથી થતા નુકસાન 
કરતાં ઘણો ઓછો છે. પછી જે દયાળુ માલિકને અમારા ભૌતિક વિકાસ માટે આટલી ચિંતા છે કે પર્વતોમાં 
આપણા માટે રસ્તા બનાવે છે, મેદાનોમાં માર્ગદર્શક ચિહ્ધો ઊભાં કરે છે, રણો અને સમુદ્રોમાં આપણને 
મુસાફરીનો સાચો માર્ગ દેખાડવા માટે આકાશોમાં દીવાં પ્રગટાવે છે, તેના માટે આ ગેરસમજ કેવી રીતે રાખી 


સરઃ નહ્‌લ ૧૬ તકફહીમલક્અનિ ર 
વ ૧ ૧-૭ ૧૭૩ 


ક. -22૬%-ત *૭- નિયા ન 
5% 614 ક 


દ ફિ ૨" 


પછી શું તે જે પેદા કરે છે અને તેઓ જે કશું જ પેદા કરતાં નથી, બન્ઞે સમાન છે ?“શું તમે 
બોધ ગ્રહણ કરતાં નથી ? જો તમે 


શકાય કે તેણે આપણી નેતિક સફળતા માટે કોઈ રસ્તો બનાવ્યો નહીં હોય, એ રસ્તાને દેખાડવા માટે કોઈ ચિહ્ન 
ઊભું નહીં કર્યું હોય, અને તેને સ્પષ્ટપણે દેખાડવા માટે કોઈ પ્રકાશિત દીવો પ્રગટાવ્યો નહીં હોય? 

(૧૫) અહીં સુધી સૃષ્ટિ અને પ્રાણીજગતની જે નનિશાનીઓ એક પછી એક વર્ણવવામાં આવી છે તેનો 
આશય એ સમજાવવાનો છે કે માનવી પોતાના અસ્તિત્વથી માંડીને પૃથ્વી અને આકાશના ખૂણેખૂણાં સુધી જે 
તરફ ઇચ્છે નજર દોડાવીને જોઈ લે, દરેક વસ્તુ પયગમ્બરના કથનનું સમર્થન કરી રહી છે અને ક્યાંયથી પણ 
શિર્કની --- અને સાથે નાસ્તિક્તાની પણ કોઈ ગવાહી મળતી નથી. આવો એક તુચ્છ ટીપામાંથી 
બોલતો-ચાલતો અને દલીલો કરતો માનવી બનાવીને ઊભો કરવો, તેની જરૂરિયાતને બિલકુલ અનુરૂપ અનેક 
પશુઓને પેદા કરવાં જેમનાં વાળ અને ચામડું, લોહી અને દૂધ, માંસ અને પીઠ, દરેક વસ્તુમાં માનવપ્રકૃતિના 
અનેક તકાદા, એટલે સુધી કે તેના સુંદરતા અને શોખના તકાદા સુદ્ધાંનો જવાબ રહેલો છે. આ આકાશમાંથી 
વરસાદની વ્યવસ્થા, અને આ ધરતીમાં ભાત-ભાતના ફળો અને અનાજ તથા ધાસચારાના ઉત્પાદનની 
વ્યવસ્થા, જેના અસંખ્ય વિભાગો પરસ્પર એકબીજાની સાથે સમન્વય સાધી ચાલી રહ્યાં છે, અને પછી માનવીની 
પ્રાકૃતિક જરૂરિયાતોને તદન અનુરૂપ પણ છે. આ રાત અને દિવસનું નિયમિતપણે આવનજાવન, અને આ ચંદ્ર 
અને સૂર્ય તેમજ તારાઓનું અત્યંત નિયમબદ્ધ ભ્રમણ જેમનો ધરતીની પેદાશો અને માનવીના લાભાલાભ સાથે 
આવો ગાઢ સંબંધ છે. આ પૃથ્વીમાં સમુદ્રોનું અસ્તિત્વ અને આ તેની અંદર માનવીના ઘણાં પ્રાકૃતિક અને 
સૌંદર્યના તકાદાઓનો જવાબ . આ પાણીનું કેટલાક ખાસ નિયમો વડે બંધાયેલું હોવું, અને પછી તેના આ ફાયદા 
કે માનવી સમુદ્ર જેવી ભયાનક વસ્તુની છાતી ચીરીને તેમાં પોતાના વહાણ ચલાવે છે અને એક દેશથી બીજા દેશ 
સુધી પ્રવાસ અને વ્યાપાર કરતો ફરે છે. આ ધરતીની છાતી ઉપર પર્વતોનું ઉપસેલું હોવું અને આ માનવીની 
હસ્તી માટે તેનાં લાભો. આ પૃથ્વીની સપાટીની ભૂરચનાથી માંડીને આકાશના બુલંદ અવકાશો સુધી અસંખ્ય 
નિશાનીઓ અને વિશિષ્ટતાદર્શક ચિહ્નોનો ફેલાવો અને પાછું આવી રીતે તેમનું માનવી માટે લાભદાયી હોવું. 
આ તમામ વસ્તુઓ સ્પષ્ટપણે ગવાહી આપી રહી છે કે એક જ હસ્તીએ આ યોજના વિચારી છે , તેણે જ પોતાની 
યોજના પ્રમાણે આ તમામનો નકશો બનાવ્યો છે, તેણે જ આ નકશા પ્રમાણે તેમને પેદા કરી છે, તે જ હરપળે આ 
દુનિયામાં નિત્ય નવી નવી વસ્તુઓ બનાવી બનાવીને એવી રીતે લાવી રહ્યો છે કે સમગ્ર યોજના અને તેની 
વ્યવસ્થામાં સહેજ પણ ફરક આવતો નથી, અને તે જ પૃથ્વીથી માંડીને આકાશો સુધી આ ભવ્ય કારખાનાને 
ચલાવી રહ્યો છે. એક બેવકૂફ કે પછી હઠીલા માણસ સિવાય બીજો કોણ હોય જે આ કહી શકે કે આ બધું જ ફકત 
એક આકસ્મિક્‌ ઘટના છે? અથવા આમ કહે કે આ પૂર્ણ કક્ષાની વ્યવસ્થિત, એકબીજા સાથે જોડાયેલ, પ્રમાણસર 
સૃષ્ટિના વિવિધ કામો અથવા વિવિધ ભાગો, અલગ અલગ ખુદાઓના બનાવેલાં તથા અલગ અલગ 
ખુદાઓની વહીવટી વ્યવસ્થા હેઠળ છે? 


સરઃ નહ્‌લ ૧૬ તકફહીમલક્અનિ ર 
જોયે ૧ ૧-૭ ૧૭૩ 


772727) *2૬77॥| 722227 નત 
ઝ40150 4 010. બિઝી કઝ 
7૭92 22 722», કટ “78૭8 0 ત 
ઝેશ્માહકડ#ડઝ ઝ ૯ 9496કક#્ક-5૯% 
૮2% 7 હ [79 77247 દ્ર હં 727 2 724૪. 77:27 
માઇ ૪. છલ ૦ 6 15 


અલ્લાહની નિયામતોને ગણવા માગો તો ગણી નથી શકતાં, હકીકતમાં તે ખૂબ જ દરગુજર કરનાર 
અને દયાળુ( છે, “જો કે તે તમારા જાહેરથી પણ વાકેફ છે અને છૂપાથી પણ. 
અને એ બીજી હસ્તીઓ જેમને અલ્લાહને છોડીને લોકો પોકારે છે, તે કોઈ પણ વસ્તુની 


સર્જક નથી બલકે પોતે જ સર્જન છે. નિર્જીવ છે નહીં કે જીવતી. અને તેમને કંઈ ખબર નથી કે 


(૧૬) એટલે કે જો તમે આ માનતાં હોવ (જેમ કે મક્કાના કાફિરો પણ વાસ્તવમાં માનતા હતાં અને 
દુનિયાના બીજા મુશ્રિક લોકો પણ માને છે) કે સર્જનહાર અલ્લાહ જ છે અને આ સૃષ્ટિની અંદર તમારા ઠેરવેલાં 
ભાગીદારોમાંથી કોઈનું કંઈ પણ સર્જેલું નથી, તો પછી આ કેવી રીતે હોઈ શકે કે સર્જનહારની સર્જેલી દુનિયામાં 
જેણે સર્જન કર્યું નથી તેવી હસ્તીઓનો દરજ્જો ખુદ સર્જનહારની સમકક્ષ અથવા કોઈ પણ રીતે તેના જેવો હોય? 
કેવી રીતે શક્ય છે કે પોતાની સર્જેલી સૃષ્ટિમાં જે અધિકારો સર્જનહારના છે એ જ અધિકારો એ લોકોના પણ હોય 


જેમણે કંઈ પણ સર્જર્યું નથી, અને પોતાના સર્જન ઉપર જે સત્તાઓ સર્જનહારને મળેલી છે એ જ સત્તાઓ એ 
લોકોની પાસે પણ હોય જેમણે કંઈ પણ સર્જન કર્યું નથી? કેવી રીતે માની શકાય કે સર્જનહાર અને જેણે કંઈ પણ 
સર્જન કર્યું નથી તેવી હસ્તીઓના ગુણો સમાન હોય, અથવા તેઓ એક જ પ્રજાતિની હસ્તીઓ હશે, એટલે સુધી 
કે તેમની વચ્ચે પિતા અને પુત્રનો સંબંધ હશે? 

(૧૭) પહેલા અને બીજા કથનની વચ્ચે એક સંપૂર્ણ દાસ્તાન વણકહી છોડી દેવામાં આવી છે કેમ કે તે 
એટલી હદે જાણીતી છે કે તેનું વર્ણન કરવાની જરૂર નથી. તેની તરફ માત્ર આટલો ઇશારો જ પૂરતો છે કે 
અલ્લાહના અસીમ ઉપકારોનો ઉલ્લેખ કર્યાપછી તરત જ તેના માટે માફી આપનાર અને દયાળુ હોવાનો ઉલ્લેખ 
કરી દેવામાં આવે. આના જ ઉપરથી ખબર પડી જાય છે કે જે મનુષ્યનું એક એક રૂવાહું અલ્લાહના ઉપકારો હેઠળ 
છે તે પોતાના ઉપકાર કરનારની નિયામતોનો જવાબ કયા ક્યા અપકારો, બેવફાઈઇઓ, ગદ્દારીઓ અને 
બંડખોરીઓ વડે આપી રહ્યો છે, અને પછી તેનો ઉપકાર કરનાર કેટલી હદે દયાળુ અને સહિષ્ણુ છે કે આ તમામ 
હરકતો છતાં તે વર્ષો લગી એક નમકહરામ માણસને તથા સેંકડો વર્ષ સુધી એક બંડખોર કોમને પોતાની 
નિયામતો વડે નવાજતો જ રહે છે . અહીં એવા લોકો પણ જોવા મળે છે જે ખુલ્લેઆમ સર્જનહારની હસ્તીનો જ 
ઇનકાર કરનારાં છે અને આમ છતાં નિયામતો વડે માલામાલ થઈ રહ્યાં છે. એવા લોકો પણ જોવા મળે છે જે 
સર્જનહારની હસ્તી, ગુણો, સત્તાઓ, અધિકારો , બધામાં સર્જન નહીં કરનારી હસ્તીઓને તેની સાથે ભાગીદાર 
બનાવી રહ્યાં છે અને નિયામતો વરસાવનાર હસ્તી માટેનો આભાર નિયામતો નહીં આપનારાની સમક્ષ વ્યકત 
કરી રહ્યાં છે, આમ છતાં નિયામતોનો આપનાર શિયામતો આપવાનું બંધ કરતો નથી. તેમાં એવાં લોકો પણ છે 


સરઃ નહ્‌લ ૧૬ તકફહીમલક્અનિ ર 
વ ક” ૧-૦ ૧૭૩ 


૮ દ્# ૪ (16 - 4 “ક્ષ શ્ર | 
હ ન 
ઝહડઝ-૫ મ? ક 
૮22 ૬૯:૪2 2 «તાત દ 


૦૯૦-8 નિ 9592 

ન કક 42૭ પ 272.71 

“૫૦2૯૭ઝક૨ નં 

તેમને ક્યારે (બીજીવાર જીવતી કરીને) ઉઠાવવામાં આવશે.“ (રુકૂઅ ૨) 

તમારો ખુદા બસ એક જ ખુદા છે. પરંતુ જે લોકો આખિરતમાં માનતાં નથી તેમના 
દિલોમાં ઈનકાર વસી ગયેલો છે અને તેઓ અહંકારમાં પડી ગયાં છે.“ અલ્લાહ ચોક્કસપણે 
તેમનાં તમામ કરતૂકોને જાણે છે છૂપાં પણ અને જાહેર પણ. તે 
જે સર્જનહારને સર્જનહાર તથા નિયામતો આપનાર માનવા છતાં તેની સામે વિદ્રોહ અને આજ્ઞાભંગને જ 
પોતાની રીત બનાવે છે તથા તેના આજ્ઞાપાલનમાંથી મુક્તિને જ પોતાનો માર્ગ બનાવેલો રાખે છે, છતાં પણ 
લાંબા સમય સુધી તેના બેહિસાબ અહેસાનોનો સિલસિલો તેમની ઉપર ચાલુ રહે છે. 

(૧૮) એટલે કે કોઈ મૂર્ખ આ ન માને કે ખુદાના ઇનકાર, શિર્ક અને ગુનાવૃત્તિ છતાં નિયામતોનો 


ક 


સિલસિલો બંધ ન થવો કોઈ એવા કારણસર છે કે અલ્લાહને લોકોના કરતૂકોની ખબર નથી. આ કોઈ આંધળાની 


વહેંચણી અને ખોટું દાન નથી જે માહિતીના અભાવના કારણે થઈ રહયું હોય. આ તો એ સહિષ્ણુતા અને 
દરગુજર છે જે અપરાધીઓના છૃપાં રહસ્યો બલકે મનમાં છુપાયેલાં ઇરાદાઓ સુદ્ધાંથી વાકેફ હોવા છતાં 
કરવામાં આવી રહી છે, અને આ એ ઉદારતા અને ધૈર્ય છે જે માત્ર જગતના પાલનહારને જ શોભે છે. 

(૧૯) આ શબ્દો સ્પષ્ટપણે દર્શાવી રહ્યાં છે કે અત્રે વિશેષરૂપે જે બનાવટી ખુદાઓનું ખંડન કરવામાં 
આવી રહ્યું છે તે ફરિશ્તા કે જિન્ઞાત, અથવા શેતાનો અથવા લાકડા અને પથ્થરની મૂર્તિઓ નથી પ કબરમાં 


પોઢેલી વ્યકિતઓ છે. એટલા માટે કે ફરિશ્તા અને શેતાનો તો જીવતાં છે તેમના માટે ટ્રા ર્ડા શબ્દો 


લાગુ કરી શકાય નહીં. અને લાકડાં અને પથ્થરની મૂર્તિઓની બાબતમાં મૃત્યુ પછી ઊભા થવાનો પ પ્રશ્ન 
નથી. એટલા માટે હદ ક્ટહરહકડાડ શબ્દો તેમને પણ ચર્ચની બહાર કરી દે છે. હવે અનિવાર્યપણે આ 
આયતમાં રા થૂ ડી નો અર્થ એ નબીઓ, વલીઓ, શહીદો, નેક લોકો અને અન્ય અસાધારણ 
મનુષ્યો જ છે જેમને હદથી આગળ વધી ગયેલાં શ્રદ્ધાળુઓ દાતા, સંકટ વિમોચક, ફરિયાદો સાંભળનાર, 
ગરીબનવાઝ, ગંજબખ્શ (ધન આપનાર) , અને કોણ જાણે શું શું ઠરાવીને પોતાની જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે 
પોકારવાનું શરૂ કરી દે છે. આના જવાબમાં જો કોઈ આ કહે કે અરબસ્તાનમાં આ પ્રકારના દેવી-દેવતાઓ જોવા 
મળતા ન હતાં તો અમે કહીશું કેઆ આરબોના અજ્ઞાનકાળના ઇતિહાસની જાણકારીના અભાવનો પુરાવો છે. 
કોણ ભણેલોગણેલો માણસ જાણતો નથી કે અરબસ્તાનના અનેક કબીલાઓ, રબીઆ, કલ્બ, તગલિબ, 
કુઝાઆ, કિનાના, હર્સ, કા'બ, કિન્દાહ વગેરેમાં મોટી સંખ્યામાં ખ્રિસ્તીઓ અને યહૂદીઓ જોવા મળતા હતાં, 
અને આ બલશ્ને ધર્મો નબીઓ અને વલીઓ તથા શહીદોની પૂજા-અર્ચનામાં બહુ જ ઊંડા ખૂંપેલા હતાં. બીજું, 


સૂરઃ નહ્લ ૧૬ તફહીમુલકુઓઆન ર 
2627 તજ ત્ત ?7₹2[2.*17 7 72 [6તજદ્ધ તે 2.7 
6042 85 “34૦96 સકાર્વત્5 
72૪૬૪ [ત 9727, %3ક્છ 2 2 3 221૮76? 22) (7૪ 
“થડ 5 ડાકક લલ્ઝકઝ ઝક 


“જડ 7_ 9૮ 22498 7.2.4, 1₹9₹2 ૮3971૬? 
£પન્‍ ઝક -૯ક્ગ્કલડ215૯2-્ડે! 
જ્જ 


૪: ૮2 |*. -.2.4:-૮6દ ક 
ંપ4૫1ઉ8- ગ્કતે ડત» 
એ લોકોને કદાપિપસંદ કરતો નથી જે અહંકારમાં રાચતાં હોય. 

અને જ્યારે“ કોઈ તેમને પૂછે છે કે તમારા માલિકે આ કઈ વસ્તુ ઊતારી છે, ત્યારે કહે છે 
“અરે એ તો આગળના જમાનાની પુરાણી વાર્તાઓ છે.” આ વાતો તેઓ એટલા માટે કરે છે કે 
કયામતના દિવસે તેઓ તેમના બોજાં પણ પૂરેપૂરાં ઊપાડે અને સાથોસાથ થોડાં એ લોકોના બોજાં 
પણ ભેગાં કરે જેમને આ લોકો અજ્ઞાનના આધારે ગુમરાહ કરી રહ્યાં છે. જુઓ ! કેવી ભારે 
જવાબદારી છે જે આ તેમના માથે લઈ રહ્યાં છે. (રુકૂઅ ૩) આમની પહેલાં પણ ઘણાં લોકો 
(સત્યને પરાજિત કરવા માટે) આવી જ ચાલો ચાલેલાં છે, તો જોઈ લો કે અલ્લાહે તેમની ચાલની 
ઇમારતને મૂળમાંથી 
અરબસ્તાનના મુશ્રિકોમાંથી મોટાભાગના નહીં પણ થોડાઘણાંમાં દેવો એ પૂર્વજો જ હતાં જેમને પછીની 
પેઢીઓએ દેવ બનાવી દીધા હતાં. બુખારીમાં ઇબ્નેઅબ્બાસ રદિ.ની રિવાયત આવે છે કે વદ, સુવાઅ, 
યગૂસ, યઊક, નસ્ન, આ તમામ નેક લોકોના નામો છે જેમને પછીના લોકોએ દેવો બનાવી લીધાં. હઝરત 
આયશા રદિ.ની રિવાયત છે કે ઇસાફ અને નાઇલા બક મનુષ્ય હતાં. આવી જ રિવાયતો લાત અને મનાત 
તેમજ ઉઝઝા વિષે પણ છે. અને મુશ્રિકોની આ આસ્થા વિષે પણ રિવાયતોમાં છે કે લાત અને ઉઝ્ઝા અલ્લાહના 
એટલા વહાલાં હતાં કે અલ્લાહ શિયાળો લાતને ત્યાં અને ઉનાળો ઉઝ્ઝાને ત્યાં પસાર કરતો હતો. 
હશ્છ્કડડહપ્ઈદશ્ઇ (તે પાક અને પર છે એ વાતોથી જે આ લોકો કહે છે.) 

(૨૦) એટલે કે આખિરતના ઇનકારે એ લોકોને એટલી હદે બિનજવાબદાર, બેફિકરા અને દુનિયાના 
જીવનમાં મસ્ત બનાવી દીધાં છે કે હવે તેમને કોઈ પણ હકીકતનો ઈનકાર કરી દેવામાં ડર લાગતો નથી, કોઈ 
પણ સચ્ચાઈની કદર તેમના દિલમાં રહી નથી, કોઈ પણ નૈતિક બંધનને તેઓ પોતાની જાત ઉપર સહન કરવા 
માટે તેયાર રહ્યાં નથી, અને તેમને આ અંગે જરા પણ તપાસ કરવાની પડી નથી કે જે રીત ઉપર તેઓ ચાલી રહ્યાં 
છે તે સાચી પણ છે કે નહીં. 

(ર૧) અહીંથી પ્રવચનની દિશા બીજી તરફ વળે છે. નબી સ.અ.વ.ના સંદેશની સામે જે 
ફિત્નાખોરીઓ મક્કાના કાફિરો તરફથી થઈ રહી હતી, જે દલીલો આપની વિરૂદ્ધ રજૂ કરવામાં આવી રહી 
હતી , જે બહાનાં ઈમાન નહીં લાવવા માટે ઉપજાવી કાઢવામાં આવી રહ્યા હતાં , જે વાંધાઓ આપની સામે ઊભા 


ક 97241 


સરઃ નહ્‌લ ૧૬ તકફહીમલક્અનિ ર 
યે ૧ ૧-૭ ૧૭૩ 


7/7 2» **2૮૬ ૨2 277૪7૬ “ત? 25 
્કર્ગ ટેટ ડફ ઝં ખરા હ 
૮ - ક 2૮ તકે ૭95272 ૮ 
શ 2 કટ મકન! | 4% 596૭ ”%ર્ડઝહ ૭ 


72૭6 2૨ ૮2%૪"-ત્ટ 22 ત "્ૌ્રન્‍્ક મા 
હઉ ગક ઝઈહ્ઉડટડ 
હં કહતા ડડા ઝડ ડઝ 


હ4ઝાઈડ £કાઇઉ-ગ ક હજઇશાડકડ ત્ઇ 


ઊખાડી ફેંકી અને તેનું છાપરૂં ઉપરથી તેમના માથે આવી પડયું અને એવી દિશામાંથી તેમની ઉપર 
આપત્તિ આવી જે તરફથી તેના આવવાની તેમને કલ્પના સુદ્ધાં ન હતી. પછી કયામતના દિવસે 
અલ્લાહ તેમને ફજેત અને અપમાનિત કરશે અને તેમને કહેશે “બતાવો હવે ક્યાં છે મારા એ 
ભાગીદારો જેમનાં માટે તમે (સત્યવાદીઓ સાથે) ઝઘડાં કર્યા કરતા હતાં ?””---જેલોકોને 
દુનિયામાં જ્ઞાન મળેલું હતું તેઓ કહેશે “આજે ફજેતી અને દુર્ભાગ્ય છે કાફિરો માટે.” 


9૨૪ 


“હા,એજ 
કાફિરો માટે જે પોતાની જાત ઉપર જ જુલમ કરતી વખતે જ્યારે ફરિશ્તાઓના હાથે કેદ પકડાય 
છે ત્યારે (વિદ્રોહ છોડીને) તરત જ શરણે આવી જાય છે અને કહે છે “અમે તો કોઈ કસૂર કરી 


ક જ છા કૌ કા 


કરવામાં આવી રહ્યા હતાં, તેમને એક એક કરીને લેવામાં આવે છે અને તેમના માટે સમજાવટ, ઠપકો અને 
શિખામણ આપવામાં આવે છે. 

(રર) નબી સ.અ.વ.ના સંદેશની વાતો આસપાસના વિસ્તારોમાં ફેલાઈ ગઈ ત્યારે મક્કાના લોકો 
જયાં જયાં પણ જતા ત્યાં તેમને પૂછવામાં આવતું હતું કે તમારે ત્યાં જે ભાઈ નબી બનીને ઊઠયાં છે તેઓ શું 
ઉપદેશ આપે છે? કુઅનિ કયા પ્રકારનું પુસ્તક છે? તેના વિષયો શું છે? વગેરે વગેરે. આવી જાતના સવાલોનો 
જવાબ મક્કાના કાફિરો એવા શબ્દોમાં આપતાં હતાં જેનાથી પૂછનારના મનમાં નબી સ.અ.વ. તથા આપના 
દ્વારા લાવવામાં આવેલા પુસ્તક વિષે કોઈને કોઈ શંકા ઊભી થઈ જાય અથવા ઓછામાં ઓછું તેને આપનામાં 
અને આપની પયગમ્બરીના મામલામાં કોઈ રસ રહે નહીં. 

(૨૩) આ કથન અને અગાઉના કથન વચ્ચે એક બારીક અવકાશ છે જેને સાંભળનાર થોડુંક ચિંતન 
કરીને પોતે જ પૂરી શકે છે. આનો ખુલાસો આ છે કે જયારે અલ્લાહતઆલા આ સવાલ કરશે ત્યારે સમગ્ર હશ્રના 
મેદાનમાં એક સશ્નાટો છવાઈ જશે. કાફિરો અને મુશ્રિકોની જીભો સીવાઈ જશે, તેમની પાસે આ સવાલનો કોઈ 
જવાબ નહીં હોય એટલે તેઓ અવાક્‌ બની જશે અને જાણકાર લોકોની વચ્ચે આ વાતો થશે. 

(ર૪) આ કથન જાણકાર લોકોના કથન ઉપર ઉમેરો કરતાં અલ્લાહતઆલા પોતે સમજૂતીના રૂપમાં 


સરઃ નહ્‌લ ૧૬ તકફહીમલક્અનિ ર 
વ ૧ ૧-૭ ૧૭૩ 


તકક જ ૬% ₹6616 દ્ધ ૮7 જ 17 દન તુ ર 

[9૩ જે €* ૪ ૭2 ર વાહ ક 
729 (427? 724 તદ તુ 7298 ૮2 1 4૮44 - 464 

દિઠ ૬1455 06 6 કિ જા 


રહ્યા ન હતાં.” ફરિશ્તાઓ જવાબ આપે છે “નહોતા કેમ કરતાં ! અલ્લાહ તમારા કરતૂકોથી સારી 
પેઠે માહિતગાર છે. હવે જાઓ, જહન્ઞમના દરવાજામાં ઘૂસી જાઓ. ત્યાં જ તમારે હંમેશાં રહેવાનું 
છે.””તો હકીકત આ છે કે ઘણું જ ખરાબ ઠેકાણું છે અહંકારીઓ માટે. 


કહી રહ્યો છે. જે લોકોએ આને પણ જાણકાર લોકોનું કથન માન્યું છે તેમણે ઘણાં લાંબા અર્થઘટનો કરીને વાત 
કહેવી પડી છે અને તેમ છતાં વાત પૂરી થઈ શકી નથી. 

(ર૫) એટલે કે જયારે મૃત્યુ વખતે ફરિશ્તાઓ તેમનાં પ્રાણ તેમના શરીરમાંથી કાઢીને પોતાના 
કબજામાં લઈ લે છે. 

(ર૬) આ આયત અને ત્યારપછીની આયત જેમાં પ્રાણ કબજે કર્યા પછી સંયમી લોકો તથા ફરિશ્તા 
વચ્ચેની વાતચીતનો ઉલ્લેખ છે કુઓઅનેમજીદની એ સંખ્યાબંધ આયતોમાંથી છે જે સ્પષ્ટપણે કબરની પીડા અને 
બદલાનો સબૂત આપે છે. હદીસમાં “કબ્ર” શબ્દ પડદા પાછળની દુનિયાના માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવ્યો છે 
અને તેનો અર્થ એ દુનિયા છે જેમાં મોતની છેલ્લી હિચકીથી માંડીને મૃત્યુ પછી ઊઠવા પહેલાંના ઝાટકા સુધી 
મનુષ્યની આત્માઓ રહેશે. હદીસના ઈનકારીઓ આગ્રહપૂર્વક માને છે કે આ દુનિયા માત્ર પરલોકની દુનિયા 
છે જેમાં કોઈ લાગણી કે ચેતના નહીં હોય, તેમજ કોઈ પણ પ્રકારની પીડા કે બદલો નહીં હોય. પરંતુ અહીં જુઓ 
કે કાફિરોના પ્રાણ જયારે ખેંચવામાં આવે છે ત્યારે તેઓ મૃત્યુની સીમા પારની સ્થિતિ પોતાની અપેક્ષાઓથી 
તદ્ન વિરૂદ્ધ જોઈને વ્યાકુળ બની જાય છે અને તરત જ સલામ મારીને ફરિશ્તાઓને ખાતરી અપાવવાનો પ્રયાસ 
કરે છે કે અમે કોઈ ખરાબ કામ કરી રહ્યા ન હતાં. જવાબમાં ફરિશ્તાઓ તેમને ઠપકો આપે છે તથા જહન્નમમાં 
દાખલ થવાના પેશગી સમાચાર આપે છે. બીજી બાજુ સંયમી લોકોના પ્રાણ જયારે કબજે લેવામાં આવે છે ત્યારે 
ફરિશ્તાઓ તેમને સલામ કરે છે અને જશ્નતી હોવાના અગાઉથી અભિનંદન આપે છે. શું પડદા પાછળના 
જીવન, લાગણી, ચેતના, યાતના અને બદલાનો આનાથી પણ વધારે ખુલ્લો કોઈ પુરાવો જોઈએ છે? આ જ 
વિષયને મળતો વિષય સૂરઃ નિસાની આયત ૯૭ માં આવી ગયો છે જયાં હિજરત નહીં કરનારા મુસલમાનોના 
પ્રાણોનો કબજો લઈ લીધા પછી ફરિશ્તાઓની વાતચીતનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. અને આ બધાં કરતાં 
વધારે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં પડદા પાછળના જીવનની યાતનાની સમજૂતી સૂરઃ મુ'મિનની આયતો ૪૫,૪૬ માં 
આપવામાં આવી છે જયાં અલ્લાહતઆલા ફિરઔન અને ફિરઔનવાળા લોકો વિષે કહે છે કે “એક સખત 
યાતના તેમને ઘેરી વળેલી છે , એટલે કે સવાર-સાંજ તેમને આગની સામે રજૂ કરવામાં આવે છે, પછી જયારે 
કયામતની ઘડી આવી જશે ત્યારે હુકમ આપવામાં આવશે કે ફિરઔનવાળા લોકોને વધારે સખત યાતનામાં 
દાખલ કરો.” 

હકીકત આ છે કે કુર્ઓાન અને હદીસ, બશ્નેમાં મૃત્યુ અને કયામત વચ્ચેની હાલતનું એક જ ચિત્ર જોવા 


સરઃ નહ્‌લ ૧૬ તકફહીમલક્અનિ ર 
વ ક ૧-૭» ૧૭૩ 


દ્વિ #12૮ કક ક ધ ત 4જજદ્ટ ૮.94૬, 279 2 
હટ %ડા૦3 ૧565 વક હળાડા 


નઈ 


ફર ક્ર 


દ્વ જ (1૮ દેઈ ક પ હિ “«2.)થર૮2ટ 
ઝે! .પ-2 5 


હે 2 ઝ્-2- હ કર 
“4222 2૪7 રી 


212૮2,[7 24 2 ક 2 હિં પિ ક” હૂ 
ગ્બાહલળઝટપ્ટશ્ગ્ગ્ઝ્ક્ડ્ 


બીજી તરફ જ્યારે અલ્લાહથી ડરતા લોકોને પૂછવામાં આવે છે કે આ કઈ વસ્તુ છે જે 
તમારા માલિક તરફથી ઊતરી છે, ત્યારે તેઓ જવાબ આપે છે કે “સર્વશ્રેષ્ઠ વસ્તુ ઊતરી છે.” 
આપ્રકારનાસદાચારીઓ માટે આ દુનિયામાં પણ ભલાઈ છે અને આખિરતનું ઘર તો ચોક્કસપણે 
તેમના માટે સારું છે. ઘણું સરસ ઘર છે સંયમી લોકોના કાયમી રહેઠાણની જજ્ઞતો, જેમાં તેઓ 
દાખલ થશે, નીચે નદીઓ વહી રહી હશે, 


મળે છે, અને તે પ્રમાણે મૃત્યુ ફકત શરીર અને આત્માના છૂટા પડવાનું નામ છે, નહીં કે બિલકુલ નાશ પામવાનું. 
શરીરમાંથી અલગ થઈ ગયા પછી આત્મા નાશ પામતી નથી બલકે એ પૂર્ણ વ્યકિતત્ત્વ સાથે જીવતી રહે છે જે 
દુનિયાના જીવનના અનુભવો તથા માનસિક અને નેતિક કૃત્યોથી બન્યું હતું. આ હાલતમાં આત્માની ચેતના, 
લાગણી, અનુભવો અને અવલોકનોની કેફિયત સ્વપ્ર સાથે મળતી હોય છે. કોઈ અપરાધી આત્મા સાથે 
ફરિશ્તાઓની પૂછપરછ અને ત્યાર પછી તેનું યાતના અને પીડામાં મૂકાઈ જવું, તેમજ જહકન્ઞમની સામે હાજર 
કરવું, આ બધું જ એ પરિસ્થિતિ સાથે મળતું આવે છે જે એક હત્યાના અપરાધી ઉપર ફાંસીની તારીખના એક 
દિવસ પહેલાં એક ડરામણા સ્વપ્નના રૂપમાં ગુજરતી હશે. આવી જ રીતે એક પવિત્ર આત્માનું સ્વાગત, અને 
ત્યાર પછી તેના દ્વારા જન્નતની ખુશખબરનું સાંભળવું, અને તેનું સ્વર્ગના પવનો અને સુગંધીઓનું માણવું, આ 
બધું પણ એ સેવકના સ્વપ્રની સાથે મળતું હશે જે સુંદર કામગીરી કર્યા પછી સરકારી નિમંત્રણ મળ્યેથી 
મુખ્યમથકમાં હાજર થયો હોય અને મુલાકાતની નિશ્ચિત તારીખના એક દિવસ પહેલાં ભાવિમાં મળનારા 
ઇનામોની આશાઓથી ભરચક એક સોહામણું સ્વપ્ન જોઈ રહ્યો હોય. આ સ્વપ્ત બીજી વખતના સૂર ફૂંકાવાની 
સાથે તૂટી જશે અને એકાએક ઢહશ્રના મેદાનમાં પોતાની જાતને શરીર અને આત્માની સાથે જીવતો જોઈને 
આશ્ચર્યપૂર્વક કહેશે કે 85; #પકફછ્કઈ:ફુ (અરે, આ કોણ અમને અમારા શયનખંડમાંથી ઊઠાવી 
લાવ્યો?) . પરંતુ ઈમાનવાળા ખૂબ જ શાંતિપૂર્વક કહેશે કે હશાડહડ્કકુ#ઇદાદાર્ડડ (આ એ જ વસ્તુ છે 
જેનો રહ્માને વાયદો કર્યો હતો અને પયગમ્બરોની વાત સાચી હતી) . અપરાધીઓનો તાત્કાલિક પ્રતિભાવ એ 
વખતે આ હશે કે તેઓ તેમના શયનખંડમાં (જયાં મૃત્યુની પથારી ઉપર તેમણે દુનિયામાં જીવ આપ્યો હતો) 
કદાચ એકાદ કલાક જેટલું ઊંઘ્યાં હશે અને હવે અચાનક આ આકસ્મિક ઘટનાથી આંખ ખુલી જતાં કોઈ દિશામાં 
ભાગતાજઈશરહ્યાં છે. પરંતુ ઈમાનવાળા લોકો મનની મક્કમતા સાથે કહેશે કે ૭ ૭#હ૭ા%ડુકહુંડફડઈ 
હઠ્ટાઈઇઝડઈઈઝછીડડુગી#ાપર્ક (અલ્લાહના ચોપડામાં તો તમે હશ્રના દિવસ સુધી રોકાયેલા રહ્યાં છો અને 
આ જ હશ્રનો દિવસ છે પરંતુ તમે આ વસ્તુને જાણતા ન હતાં) . 


સરઃ નહ્‌લ ૧૬ તકફહીમલક્અનિ ર 
વ ૧ ૧- ૧૭૩ 


79 ૮97, 2 * 721% 77701ર7729* 277 

હ્કાતાઈડઝ્કડાડ હિના ક કી 
દં 2.227» 95.5 7%7427૭ 72282724; 782 77-2૬-૦» 22 6 
દાડ કડ# ૭-5૯» “ક નત્ય 
₹2૮૯%#?, 72474 2758, ૮22 227227 ૮22272૮ ?2227[૮« 
પહ જાકી ઈક 515% ૯ 
711 772૯ ૮2]. ? જિના “ક % 774 તા ત્ર દ્વ 
41 55122 ગ ૯ વઝડા3 ૦ ૯ 
4૧૮4 ૪6 ત 2૮ સત ત 722 27 2724887 “;રત્ત્ ? 7 
ઉ ાર્હાડુન્ા5૦૯% યા કિ 


સ્ત 


“ આ બદલો આપે છે અલ્લાહ સંયમી 


અને બધું જ ત્યાં બિલકુલ તેમની ઈચ્છા પ્રમાણે હશે. 


લોકોને. એ સંયમી લોકોને જેમનાં પ્રાણ પવિત્રતાની હાલતમાં જ્યારે ફરિશ્તા કાઢે છે ત્યારે કહે છે 
“સલામ તમને, જાઓ જજ્ઞતમાં તમારા કર્મોના બદલામાં.” 

હે મુહમ્મદ (સ.અ.વ.), હવે જો આ લોકો પ્રતીક્ષા કરી રહ્યાં છે તો આના સિવાય હવે શું 
બાકી રહી ગયું છે કેફરિશ્તા જ આવી પહોચે, અથવા તમારા માલિકનો હુકમ જ જારી થઈ જાય?“ 


આવી જ નફફટાઈ આમની પહેલાં ઘણાં લોકો કરી ગયેલાં છે. પછી જે કંઈ તેમની સાથે થયું તે તેમની 
ઉપર અલ્લાહનો જુલમ ન હતો બલકે તેમનો પોતાનો જુલમ હતો જે તેમણે જાતે જ પોતાની ઉપર 
કર્યો. તેમના કરતૂકોની ખરાબીઓ છેવટે તેમની સાથે થઈ ગઈ અને તે જ વસ્તુ તેમની ઉપર છવાઈને 


મ. જા 


(૨૭) એટલે કે મક્કાની બહારના લોકો જયારે ખુદાથી ડરનારાં અને સત્યનિષ્ઠ લોકોને નબી સ.અ.વ. 
તથા આપના દ્વારા લાવવામાં આવેલા શિક્ષણ વિષે સવાલ કરે છે ત્યારે તેમનો જવાબ જુઠ્ઠા અને અપ્રમાણિક 


મ 


કાફિરોના જવાબ કરતાં તદન ભિન્ન હોય છે. તેઓ ખોટો પ્રચાર કરતાં નથી, તેઓ લોકોને બહેકાવવાનો અને 
લોકોને ગેરસમજમાં નાખવાનો પ્રયાસ કરતાં નથી, તેઓ નબી દ્વારા લાવવામાં આવેલા શિક્ષણની પ્રશંસા કરે છે 
અને લોકોને સાચી પરિસ્થિતિથી વાકેફ કરે છે. 

(૨૮) આ છે સ્વર્ગની અસલ વ્યાખ્યા. ત્યાં માનવી જે ઇચ્છશે તે જ તેને મળશે અને કોઈ વસ્તુ તેની 
મરજી અને પસંદગીની વિરૂદ્ધ નહીં બનશે. દુનિયામાં કોઈ આગેવાન, કોઈ મોટા ઉમરાવ, અને કોઈ મોટા 
બાદશાહને પણ આ નિયામત કયારેય મળી નથી, અને ન તો અહીં તેને તેના મળવાની કોઈ શક્યતા છે. પરંતુ 
જન્નતના દરેક રહેવાસીને રાહત અને આનંદનો એ પૂર્ણ દરજ્જો મળેલો હશે કે તેના જીવનમાં હંમેશાં ચારેય 
તરફ બધું જ તેની ઇચ્છા અને પસંદગી અનુસાર થશે. તેની દરેક તમન્ના ત્યાં પૂરી થશે, તેની દરેક ઇચ્છા પૂરી 
કરવામાં આવશે, અને તેની દરેક ચાહત અમલી બનીને રહેશે. 

(ર૯) આ કેટલાક બોલ શિખામણ અને ઠપકાના રૂપમાં કહેવામાં આવી રહ્યાં છે. આનો અર્થ આ છે કે 


સરઃ નહ્‌લ ૧૬ તકફહીમલક્અનિ ર 
જોયે ૧ ૧- ૧૭૩ 


ત «922, 2:97 *£.-4૭-,. 2 
#96શઝ૯૪કક નફ 
વિતાત્વ તત્ર કિ હ દિ «૮ 44 € ત્વં 
4૦554383 મન ઈ 


“7 276 ૭-ન ઝક 


“હ * ગહ થક 55 
જૂ ળનઝ બ % ઇઝ કાડ 
ધી] દિઝદાતન ક .57૦ ૯% ના વડી 


રહી જેની તેઓ હાંસી ઊડાવ્યા કરતા હતાં. (રુકૂઅ ૪) 

આ મુશ્રિકો કહે છે “જો અલ્લાહ ઈચ્છત તો ન તો અમે અને ન તો અમારા બાપદાદા તેના 
સિવાય કોઈ બીજાની પૂજા કરત અને ન તો તેના હુકમ વગર કોઈ વસ્તુને હરામ ઠરાવત.” “આવાં 
જ બહાનાં આમની પહેલાંના લોકો પણ બનાવતા રહ્યાં છે.“ તો શું પયગમ્બરો ઉપર સ્પષ્ટપણે 
વાત પહોંચાડી દેવા સિવાય બીજી પણ કોઈ જવાબદારી છે ? અમે દરેક કોમમાં એક પયગમ્બર 
મોકલી દીધો, અને તેની મારફતે સૌને ચેતવી દીધાં કે 
જયાં સુધી સમજાવવાની વાત હતી, તમને એકેએક હકીકત પૂરી રીતે ખોલીને સમજાવી દીધી. દલીલો વડે તેનો 
પુરાવો આપી દીધો. સૃષ્ટિના સમગ્ર તંત્રમાંથી તેની ગવાહીઓ રજૂ કરી દીધી. કોઈ પણ સમજદાર માણસ માટે 
શિ ઉપર અડેલા રહેવા માટે કોઈ કચાશ બાકી નથી રાખી. હવે આ લોકો એક સીધીસાદી વાતને માની લેવામાં 
શા માટે વિલંબ કરી રહ્યાં છે? શું આ વાતની રાહ જોઈ રહ્યાં છે કે મોતનો ફરિશ્તો સામે આવીને ઊભો હોય ત્યારે 
જીવનની છેલ્લી ક્ષણમાં માનશે? અથવા ખુદાની આપત્તિ માથા પર તોળાતી હોય ત્યારે તેનો પહેલો ઘા ખાઈ 
લીધા પછી માનશે? 

(૩૦) મુશ્રિક લોકોની આ દલીલને સૂરઃ અન્‌આમની ૧૪૮,૧૪૯ મી આયતમાં પણ નોંધીને આનો 
જવાબ આપવામાં આવ્યો છે. તે જગ્યા તથા તેની નોંધો જો નજર સમક્ષ રહે તો સમજવામાં સરળતા રહેશે. 
(જુઓ સૂરઃ અન્‌આમ, નોંધ ક્રમાંક ૧૨૪ થી ૧૨૬) 

(૩૧) એટલે કે આ કોઈ નવી વાત નથી કે આજે તમે લોકો અલ્લાહની મરજીને તમારી ગુમરાહી માટે 
તેમજ બૂરાં કામો માટે દલીલ બનાવી રહ્યાં છો. આ તો બહુ જૂની દલીલ છે જેને હંમેશાં બગડેલા લોકો પોતાના 
અંતરાત્માને છેતરવા માટે તથા ઉપદેશકોનું મોઢું બંધ કરવા માટે ઉપયોગ કરતાં આવ્યાં છે. આ મુશ્રિકોની 
દલીલનો પહેલો જવાબ છે.આ જવાબનો પૂરો આનંદ મેળવવા માટે આટલી વાત ધ્યાનમાં રહેવી જરૂરી છે કે હજુ 
હમણાં જ થોડી લીટીઓ પહેલાં મુશ્રિકોના એ દુષ્પ્રચારનો ઉલ્લેખ આવી ગયો છે જે તેઓ કુઅનિ વિરૂદ્ધ આમ 
બોલીને કરી રહ્યા હતાં કે “અરે આ તો જૂના જમાનાની જરીપુરાણી કહાનીઓ છે.” બીજા શબ્દોમાં તેમને 
નબીની સામે આ વાંધો હતો કે આ ભાઈ કઈ નવી વાત લાવ્યાં છે, એ જ જૂની વાતોનું પુનરાવર્તન કરી રહ્યાં છે જે 
નૂહના તોફાનથી લઈને આ જ સુધી હજારો વખત કહેવાઈ ગયેલી છે. આના જવાબમાં અહીં તેમની દલીલ (જેને 


સરઃ નહ્‌લ ૧૬ તકફહીમલક્અનિ ર 
યે ૧ ૧-૭» ૧૭૩ 


(112455 ₹0745191 661થી 


જનનન “ઇફ 
ડઇબઝ્૦૯ઝડઝઝકફદહટડ 
૦૯્,હજ.્ઈપડટ-કબ્ડકાહઉ 


993૨ 


“અલ્લાહની બંદગી કરો અને જૂઠા ખુદાની બંદગીથી બચો.” અને ત્યારબાદ તેમનામાંથી 


કોઈને અલ્લાહે માર્ગદર્શન આપ્યું અને કોઈની ઉપર ગુમરાહી છવાઈ ગઈ.” પછી જરા ધરતી 
ઉપર હરીફરીને જોઈ લો કે ખોટું ઠેરવનારાઓનો શું અંજામ આવેલો છે” ---ડે મુહમ્મદ, 
તમે તેમના માર્ગદર્શન માટે ગમે તેટલી લાલચ રાખતા હોવ, પરંતુ અલ્લાહ જેને ગુમરાહ કરી 
દે છે પછી તેને માર્ગદર્શન આપતો નથી અને આપ્રકારના લોકોની મદદ કોઈ કરી શકતું નથી. 


તેઓ ખૂબ જોરદાર માનીને રજૂ કરતાં હતાં) નો ઉલ્લેખ કર્યા પછી આ સૂક્ષ્મ ઇશારો કરવામાં આવ્યો છે કે 
ભાઈઓ, તમે પણ કયાં આધુનિક છો , આ ગૌરવશાળી દલીલ કે જે તમે લઈને આવ્યાં છો આમાં સહેજ પણ નવી 
વાત નથી, એ જ પુરાણી વાત છે જે હજારો વર્ષથી ગુમરાહ લોકો કહેતા આવ્યાં છે, તમે પણ તેનું જ પુનરાવર્તન 
કર્યું છે. 

(૩ર) એટલે કે તમે તમારા શિર્ક અને તમારા પોતાના હલાલ અને હરામના પક્ષમાં અમારી મરજીને 
કેવી રીતે પરવાનગીનું પ્રમાણપત્ર બનાવી શકો છો જયારે અમે દરેક કોમમાં અમારા પયગમ્બર મોકલ્યાં અને 
તેમની મારફતે લોકોને સ્પષ્ટ રીતે જણાવી દીધું કે તમારૂં કામ માત્ર અમારી બંદગી કરવાનું છે. તાગૂત એટલે કે 
જૂઠા ખુદાઓની બંદગી કરવા માટે તમને પેદા કરવામાં આવેલાં નથી. આવી રીતે જયારે અમે અગાઉથી જ 
તાર્કિક રીતે તમને જણાવી ગયાં છીએ કે તમારી આ ગુમરાહીઓને અમારૂં સમર્થન સાપડયું નથી ત્યારે હવે પછી 
અમારી મરજીની આડમાં તમારી ગુમરાહીઓને કાયદેસરની ઠરાવવાનો સ્પષ્ટપણે મતલબ આ છે કે તમે 
ઇચ્છતા હતાં કે અમે સમજાવનાર પયગમ્બર મોકલવાને બદલે એવો પયગમ્બર મોકલત જે હાથ પકડીને તમને 
ખોટા રસ્તેથી ખેંચી લેત અને બળપૂર્વક તમને સીધા રસ્તે ચાલનારા બનાવી દેત. (“મશીય્યત” અને “રઝા”નો 
ભેદ સમજવા માટેજુઓ સૂરઃ અન્‌આમ, નોંધ ક્રમાંક ૮૦, સૂરઃ ઝુમર, નોંધ ક્રમાંક ૨૦) 

(૩૩) એટલે કે દરેક પયગમ્બરના આગમન પછી તેની કોમ બે ભાગમાં વહેંચાઈ. કેટલાક લોકોએ 
તેની વાત માની (અને માની લેવું અલ્લાહ તરફથી અનુકૂળતા અનુસાર હતું) અને કેટલાક લોકો તેમની 
ગુમરાહી ઉપર મક્કમ રહ્યાં. (વધુ સમજૂતી માટેજુઓ સૂરઃ અન્‌આમ, નોંધ ક્રમાંક ૨૮) 

(૩૪) એટલે કે ચકાસણી માટે અનુભવ કરતાં વધારે ભરોસાપાત્ર બીજી કોઈ કસોટી નથી. હવે તમે જ 


સરઃ નહ્‌લ ૧૬ તકફહીમલક્અનિ ર 
વ ક ૧-૦ ૧૭૩ 


227%? ૮2 ટુ ૮% કે 97 727 ન્ડ 


2૮7 ઝાડા 

7૬,797 “ 7૦7 47727. 4 61 ન 
ઇર હા કઝકઠઈન્કઝઝ 28 
શ્ર 5 ૦ 155195 4% 7797 મ ટ 


7૦૨ 


આ લોકો અલ્લાહના નામે મોટી મોટી સોગંદો ખાઈને કહે છે “અલ્લાહ કોઈ પણ 
મરનારને ફરીથી જીવતો કરીને ઊઠાવશે નહી.” ઊઠાવશે કેમ નહીં, આ તો એક વાયદો 
છે જેને પૂરો કરવો તેણે પોતાના માટે ફરજિયાત બનાવી લીધો છે, પરંતુ મોટાભાગના લોકો 
જાણતાં નથી. અને આવું થવું એટલા માટે જરૂરી છે કે અલ્લાહ આમની સામે એ હકીકતને ખોલી 
દે જેના વિષે આ લોકો મતમતાંતર કરી રહ્યાં છે, અને સત્યનો ઈનકાર કરનારાઓને ખબર પડી 
જાય કે તે જૂટ્ઠાં હતાં (હવે તેની શક્યતાની વાત તો) અમને કોઈ વસ્તુને અસ્તિત્વમાં લાવવા માટે 


જોઈ લો કે માનવઇતિહાસના એક પછી એક અનુભવો શું સાબિત કરી રહ્યાં છે. અલ્લાહની આપત્તિ ફિરઔન 
અને ફિરઔનના લોકો ઉપર આવી કે મૂસા અ.સ.અને બનીઇસ્નાઈલ ઉપર? સાલેહ અ.સ.ને ખોટા ઠરાવનાર 
લોકો ઉપર આવી કે માનનારા ઉપર? હૂદ અને નૂહ અ.સ. તથા બીજા નબીઓનો ઇનકાર કરનારા લોકો ઉપર 
આવી કે મોમિનો ઉપર? શું ખરેખર આ એતિહાસિક અનુભવો ઉપરથી આ જ તારણ નીકળે છે કે જે લોકોને 
અમારી મરજીએ શિક અને કાયદા ઘડવાનું કૃત્ય કરવાનો અવસર આપ્યો હતો તેમને અમારી પરવાનગી મળેલી 
હતી? આનાથી વિરૂદ્ધ આ ઘટનાઓ તો સ્પષ્ટપણે સાબિત કરી રહી છે કેસમજાવટ અને શિખામણ છતાં જે લોકો 
આ ગુમરાહીઓ માટે આગ્રહ કરે છે તેમને અમારી મરજી એક હદ સુધી અપરાધી કૃત્ય કરવાની તક આપે રાખે 
છે અને પછી તેમની હોડી પૂરી ભરાઈ ગયા પછી ડુબાડી દેવામાં આવે છે. 

(૩૫) આ મૃત્યુ પછીનું જીવન અને હશ્રનું અસ્તિત્વમાં આવવું એક તાર્કિક બૌદ્ધિક અને નૈતિક 
આવશ્યકતા છે. દુનિયામાં જયારથી માનવી પેદા થયો છે, સત્ય વિષે અસંખ્ય મતભેદો ઉદ્દભવ્યાં છે. આ જ 
મતભેદોના આધારે વંશો, કોમો અને કુટુંબોમાં ભાગલા પડ્યાં છે આમના જ લીધે અલગ અલગ વિચારધારાઓ 
ધરાવતા લોકોએ પોત પોતાના અલગ ધર્મ, અલગ સમાજો, અલગ સભ્યતાઓ બનાવી છે અથવા તો 
અપનાવી છે. એક એક વિચારધારાના ટેકામાં તેમજ તેના પક્ષમાં લાખો માણસોએ અલગ અલગ જમાનામાં 
જાનમાલ અને આબરૂ, દરેક વસ્તુને દાવ ઉપર લગાવી દીધી છે અને અસંખ્ય પ્રસંગોએ આ અલગ અલગ 
વિચારધારાઓના ટેકેદારો વચ્ચે એટલી ગંભીર અથડામણો થઈ છે કે એકે બીજાને તદ્દન ખતમ કરી દેવાનો 
પ્રયાસ કર્યો છે અને નાશ પામનારાએ મરતાં મરતાં પણ તેની વિચારધારાને છોડી નથી. બુદ્ધિનો તકાદો છે કે 
આવા મહત્ત્વના અને ગંભીર મતભેદો વિષે કયારેક તો સાચી અને વિશ્વસનીય રીતે ખબર પડે કે હકીકતમાં 
તેમની અંદર શું સચ્ચાઈ હતી તથા શું ખોટું હતું, સચ્ચાઈ ઉપર કોણ હતું અને ખોટું કોણ . આ દુનિયામાં તો એવી 
કોઈ શક્યતા દેખાતી નથી કે આના ઉપરથી પડદો ઉંચકાય. આ દુનિયાનું તંત્ર જ એવું છે કે આમાં હકીકત 


સરઃ નહ્‌લ ૧૬ તકફહીમલક્અનિ ર 
જોયે જ” ૧-૦» ૧૭૩ 


27.-(-..492.%624 ન 
ઝનઇ 6 હઠળ છ 
દ્વિ ટ «2૪ ક 0 4%7 2 
2 «૦6 -ઝહ-- 
જ નગ્નતા 


44 ૮૪ 7/5 ૮ મ યુ 249 ૨ર કે 
સ પટઝ- ન (5/%9:55 
ત્રિ: ત -757દ૭દુ “તત 


ક23 અ, 712૬ 2 
જ૫૬)યાડડઉઝાઉક૦ટડ * ગડ 


આના કરતાં વધારે કંઈ કરવાનું હોતું નથી કે તેને હુકમ આપીએ “થઈ જા” અને બસ તે થઈ જાય 
છે.“ (રુકૂઅ ૫) 

જે લોકો જુલમ સહન કર્યા પછી અલ્લાહની ખાતર હિજરત કરી ગયાં છે તેમને અમે 
દુનિયામાં જ સારું ઠેકાણું આપીશું અને આખિરતતું વળતર તો ઘણું મોટું છે.” કાશ જાણી લે એ 
જુલમ સહન કરનારાં જેમણે ધીરજ રાખી છે અને જે તેમના માલિકના ભરોસે કામ કરી રહ્યાં છે (કે 
કેવો સરસ અંજામ તેમની રાહ જોઈ રહ્યો છે). 

હે મુહમ્મદ (સ.અ.વ.), અમે તમારી પહેલાં પણ જ્યારે જ્યારે પયગમ્બર મોકલ્યાં છે 
મનુષ્યો જ મોકલ્યાં છે જેમની તરફ અમે અમારા 
ઉપરથી પડદો ઊઠી શકતો નથી એટલા માટે નાછૂટકે બુદ્ધિના આ તકાદો પૂરો કરવા માટે એક બીજી જ દુનિયાની 
જરૂરછે. 

અને આ માત્ર બુદ્ધિનો જ તકાદો નથી બલકે નૈતિકતાનો તકાદો પણ છે કેમ કે આ મતભેદો અને 
સંઘર્ષોમાં ઘણાં પક્ષકારોએ ભાગ લીધો છે. એકે જુલમ કર્યો છે અને કોઈએ સહન કર્યું છે, કોઈએ બલિદાનો 
આપ્યાં છે અને કોઈએ આ બલિદાનોનો લાભ લીધો છે. દરેકે પોતાની વિચારધારા પ્રમાણે એક નેતિક સિદ્ધાંત 
અને એક નૈતિક વલણ અપનાવ્યું છે અને આના કારણે કરોડો માનવીઓના જીવન ખરાબ કે સારી રીતે 
પ્રભાવિત થયાં છે. છેવટે કોઈ સમય તો એવો હોવો જોઈએ કે જયારે આ તમામનું નૈતિક પરિણામ બદલા 
અથવા સજાના રૂપમાં પ્રગટ થાય. આ દુનિયાની વ્યવસ્થા જો સાચા અને પૂર્ણ નેતિક પરિણામો પ્રગટ કરવાની 
શકિત ધરાવતી નથી ત્યારે એક બીજી દુનિયા હોવી જોઈએ કે જયાં આ પરિણામો જાહેર થઈ શકે. 

(૩૬) એટલે કે લોકો માને છે કે મરી ગયા પછી મનુષ્યને બીજીવાર પેદા કરવો તેમજ અગાઉના બધાં જ 
મનુષ્યોને એકીસાથે જીવતા કરી દેવાં એક ખૂબ જ મુશ્કેલ કામ છે. જો કે અલ્લાહની કુદરત તો એવી છે કે તે તેના 
કોઈ ઈરાદાને પૂરો કરવા માટે કોઈ માલસામાન, કોઈ સાધનો કે અનૂકુળ પરિસ્થિતિની મોહતાજ નથી. તેનો 
દરેક ઇરાદો માત્ર તેના હુકમથી પૂરો થાય છે, તેનો હુકમ જ સરસામાનને અસ્તિત્વમાં લાવે છે , તેના હુકમથી જ 
સાધનો પેદા થઈ જાય છે, તેનો હુકમ ઈચ્છાને તદ્દન અનુરૂપ સ્થિતિ ઊભી કરી લે છે . અત્યારે જે દુનિયા હયાત છે 
તે પણ માત્ર હુકમથી જ અસ્તિત્વમાં આવી છે, અને બીજી દુનિયા પણ ક્ષણમાત્રમાં ફકત એક હુકમ વડે 


સરઃ નહ્‌લ ૧૬ તકફહીમલક્અનિ ર 
જોયે ૧ ૧-૭ ૧૭૩ 


તન ઝડકછીઝકાહમદદડ ડક 
[ઈઝછાડકઝાવઇઉઃ 


2૪ 


ડા” 


નરક 


સંદેશા વહી દ્વારા મોકલતા રહેતા હતાં, “એહલેઝિક્રને” પૂછી લો જો તમે લોકો પોતે જાણતાં નથી. 
પુરોગામી પયગમ્બરોને પણ અમે સ્પષ્ટ નિશાનીઓ અને ગ્રંથો આપીને મોકલ્યા હતાં, અને હવે 
આ ઝિક્ર તમારી ઉપર ઊતાર્યો છે કે જેથી તમે લોકો સમક્ષ એ શિક્ષણની સમજૂતી અને સ્પષ્ટતા 
કરતાં જાઓ જે તેમના માટે ઊતારવામાં આવ્યું છે,” 


અસ્તિત્વમાં આવી શકે છે. 

(૩૭) આ ઇશારો એ મુહાજિરો તરફ છે જે કાફિરોના અસહ્ય જુલમોથી ત્રાસીને મક્કાથી હબશની 
તરફ હિજરત કરીને જતા રહ્યા હતાં. આખિરતનો ઈનકાર કરનારા લોકોની વાતનો જવાબ આપ્યા પછી 
અચાનક જ હબ્શાના મુહાજિરોનો ઉલ્લેખ શરૂ કરી દેવામાં એક સુક્ષ્મ હેતુ છૂપાયેલો છે. આનો આશય મક્કાના 
કાફિરોને ચેતવવાનો છે કે જુલમીઓ ! આ અત્યાચારો કર્યા પછી તમે એમ માનો છો કે કયારેય તમને પૂછવામાં 
નહીં આવે અને જુલમનો ભોગ બનનારાઓની ફરિયાદ સાંભળવાનો સમય આવશે જ નહીં? 

(૩૮) અહીં મક્કાના મુશ્રિકોના એક વાંધો નોંધ્યા વિના તેનો જવાબ આપવામાં આવી રહ્યો છે. વાંધો 
એ જ છે જે પહેલાં પણ બધાં જ નબીઓ સામે ઊઠાવવામાં આવતો હતો અને નબી સ.અ.વ.ના જમાનાના 
લોકોએ પણ આપની સામે અનેક વખત ઊઠાવ્યો હતો કે તમે અમારા જ જેવા મનુષ્ય છો તો પછી અમે કેવી રીતે 
માની લઈએ કે ખુદાએ તમને પયગમ્બર બનાવીને મોકલ્યાં છે? 

(૩૯) એટલે કે એહલેકિતાબના વિદ્દાનો અને એ બીજા લોકો કે જે સનદી વિદ્વાનો ન હોય પરંતુ 
આકાશી ગ્રંથોના શિક્ષણ અને અગાઉના નબીઓના અહેવાલોથી વાકેફ હોય. 

(૪૦) સમજૂતી અને સ્પષ્ટતા માત્ર મોઢેથી નહીં બલકે તમારા અમલથી પણ , અને તમારા માર્ગદર્શન 
હેઠળ એક સમસ્ત મુસ્લિમ સમાજની રચના કરીને પણ, અને “ઝિક્રેઇલાહી” ની ઇચ્છા પ્રમાણે તેની વ્યવસ્થાનું 
સંચાનલ કરીને પણ. 

આવી રીતે અલ્લાહતઆલાએ એ નીતિ દર્શાવી દીધી છે જેનો તકાદો આ હતો કે ચોક્કસ એક મનુષ્યને 
જ પયગમ્બર બનાવીને મોકલવામાં આવે. “ઝેક્ર”'' ફરિશ્તાઓ મારફતે પણ મોકલી શકાયું હોત. પ્રત્યક્ષ રીતે 
છાપીને પણ એકેએક મનુષ્ય સુધી પહોંચાડી શકાયું હોત પરંતુ માત્ર “ઝિક્ર'' મોકલી દેવાથી એ હેતુ પૂરો થઈ 
શક્તો ન હતો જેના માટે અલ્લાહતઆલાની હિકમત, રહમત અને રબૂબિયત તેના ઊતરાણનો તકાદો કરતા 
હતાં. એ હેતુને પૂરો કરવા માટે જરૂરી હતું કે આ “ઝિક્ર”ને એક સૌથી કાબેલ માણસ લઈને આવે, તે તેને થોડો 
થોડો કરીને લોકોની સામે રજૂ કરે, જેમની સમજમાં કોઈ વાત ન આવે તેમને આનો અર્થ સમજાવે, જેમને કોઈ 
શંકા હોય તેમની શંકા દૂર કરે, જેમને કોઈ વાંધો હોય તેમના વાંધાનો જવાબ આપે, જે ન માને અને વિરોધ અને 
અડચણો ઊભી કરે તેમની સામે તે એવું વલણ દાખવે જે આ “ઝેક્ર” ના ધારકોને શોભે, જે લોકો માની લે તેમને 


સરઃ નહ્‌લ ૧૬ તકફહીમલક્અનિ ર 
જયે ર ૧-૭ ૧૭૩ 


272 2» 72/1૫ ૮ 2૮ 
જ 4૫૯ ૨% 


ફક 


અને જેથી લોકો (પોતે પણ) વિચાર કરે. 

પછી શું એ લોકો જે (પયગમ્બરના સંદેશના વિરોધમાં) ખરાબમાં ખરાબ ચાલો ચાલી 
રહ્યાં છે આનાથી બિલ્કુલ નિર્ભય થઈ ગયાં છે કે અલ્લાહ તેમને જમીનમાં ખૂંપાવી દે, અથવા એવા 
ખૂણેથી તેમની ઉપર આપત્તિ લઈ આવે 


જીવનના દરેક પાસા અને ક્ષેત્ર વિષે માર્ગદર્શન આપે, તેમની સામે પોતે પોતાના જીવનને નમૂનો બનાવીને રજૂ 
કરે, અને તેમને વ્યકિતગત રીતે અને સામાજિક રીતે તાલીમ આપીને સમગ્ર દુનિયાની સામે એક એવા સમાજને 
આદર્શ તરીકે પ્રસ્‍તુત કરે જેની સમગ્ર સામાજિક વ્યવસ્થા “ઝેક્ર”ના આશયની સમજૂતી હોય. 

આ આયત જેવી રીતે એ નબૃવ્વતના ઇનકારીઓની દલીલો તોડી પાડનાર હતી જે ખુદાના “ઝિક્ર''નું 
માનવીની મારફતે આગમનમાં માનતા ન હતાં, એવી જ રીતે આજે આ હદીસના ઇનકારીઓની દલીલ પણ 
તોડી નાખનારી છે. જે લોકો નબી સ.અ.વ.ની સમજૂતી અને સ્પષ્ટતા વિના માત્ર “ઝિક્ર”ને લઈ લેવા માગે છે 
તેઓ ભલે એમ માનતાં હોય કે નબીએ કોઈ સમજૂતી અને સ્પષ્ટતા કરી ન હતી માત્ર “ઝિક્ર” રજૂકરી દીધું હતું, 
અથવા આ માનતાં હોય કે માનવાને લાયક માત્ર “ઝિક્ર” છે નહીં કેનબીની સમજૂતી , અથવા આ માનતાં હોય 
કે હવે અમારા માટે માત્ર “ઝિક્ર” પૂરતું છે, નબીની સમજૂતીની કોઈ જરૂર નથી, અથવા એમ માનતાં હોય કે 
હવે માત્ર “ઝિક્ર” જ વિશ્વાસ કરવાની હાલતમાં બાકી રહ્યું છે, નબીની સમજૂતી કાં તો બિલકુલ રહી જ નથી 
અથવા બાકી રહી છે તો પણ ભરોસો કરવાને લાયક નથી, એટલે કે આ ચારેય વાતોમાંથી જે વાતમાં પણ તેઓ 
માનતાં હોય, તેમની માન્યતા બધી જ રીતે કુઅનિની આયત સાથે ટકરાય છે. 

જો તેઓ પહેલી વાતમાં માનતાં હોય તો તેનો અર્થ આ છે કે નબીએ એ આશયને જ ખતમ કરી દીધો 
જેની ખાતર “ઝિક્ર”ને ફરિશ્તાઓના હાથે મોકલવા અથવા સીધેસીધો લોકો સુધી પહોંચાડવાને બદલે તેને 
પહોંચાડવાનું માધ્યમ બનાવવામાં આવ્યો હતો. 

અને જો તેઓ બીજી અથવા ત્રીજી વાતમાં માનતાં હોય તો આનો અર્થ આ છે કે અલ્લાહમિયાંએ 
(મઆઝલ્લાહ) આ નકામું કામ કર્યું કે પોતાનો “ઝેક્ર'' એક નબીની મારફતે મોકલ્યો કેમ કે નબીના આગમનનું 
પરિણામ પણ એ જ છે જે નબી વિના પણ માત્ર “ઝિક્ર''ને છાપેલા રૂપમાં ઊતારવાનો હોઈ શકતો હતો. 

અને જો તેઓ ચોથી વાતમાં માનતાં હોય તો હકીકતમાં આ કુરબાન અને મુહમ્મદ સ.અ.વ.ની 
નબૃવ્વત, બન્નેને રદ કરવાનો એલાન છે જેના પછી જો કોઈ તાર્કેક માન્યતા બાકી રહી જતી હોય તો તે માત્ર એ 
લોકોની માન્યતા છે જે એક નવી નબૃવ્વત અને નવી વહીમાં માને છે. એટલા માટે આ આયતમાં 
અલ્લાહતઆલા પોતે કુર્ઓાનેમજીદના ઊતરાણના આશયને પૂરો કરવા માટે નબીની સમજૂતીને અનિવાર્ય 
ઠરાવી રહ્યો છે અને નબીની જરૂરિયાતને જ આ રીતે પુરવાર કરી રહ્યો છે કે તે “ઝિક્ર”ના આશયની સ્પષ્ટતા 


સરઃ નહ્‌લ ૧૬ તકફહીમલક્અનિ ર 
વ ૧ ૧-૭ ૧૭૩ 


વ 277 ૭2 અ) વ 
જી 9 ઝક ૫995 


બર્ડ ધડ 
472 ક»/7 1 ક 


[૦5૭ સૂનટડ દ 9 છે ૯522522૮ 
૦૭%ક5ડક્ડથડઝાઝઇદ્ફઇહ હુ 


જે તરફથી તેના આવવાની તેમને કલ્પના પણ ન હોય, અથવા ઓચિંતા હરતાં ફરતાં તેમને ઝડપી લે, 
અથવા એવી હાલતમાં તેમને પકડે કે જ્યારે તેમને પોતાને આવનાર મુસીબતનો ખટકો હોય અને 
તેઓ તેનાથી બચવાની ચિતામાં સાવચેત હોય ? તે જે કંઈ પણ કરવા માગે આ લોકો તેને વિવશ 
કરવાની તાકાત ધરાવતાં નથી. હકીકત આ છે કે તમારો માલિક ઘણો જ માયાળુ અને દયાળુ છે. 

અને શું આ લોકો અલ્લાહની પેદા કરેલી કોઈ વસ્તુને પણ જોતાં નથી કે તેનો પડછાયો કેવી 


રીતે અલ્લાહની સામે સિજદો કરતાં જમણે અને ડાબે પડે છે ?” બધાં જ આવી રીતે વિનમ્રતા 
પ્રગટ કરી રહ્યાં છે. ધરતી અને આકાશોમાં જેટલી પણ જીવસૃષ્ટિ છે અને જેટલાં ફરિશ્તા છે બધાં 
જ અલ્લાહની સામે સિજદામાં છે.“ તેઓ કદાપિ વિદ્રોહ કરતાં નથી, 
કરે. હવે જો હદીસનો ઇનકાર કરનારા લોકોની આ વાત સાચી જ હોય કે નબીની સમજૂતી અને સ્પષ્ટતા 
દુનિયામાં બાકી રહ્યાં નથી તો તેના બે પરિણામો સ્પષ્ટપણે સામે છે. પહેલું પરિણામ આ છે કે અનુસરણના 
આદર્શ નમૂનાની હેસિયતથી મુહમ્મદ સ.અ.વ.ની નબૃવ્વત સમાપ્ત થઈ ગઈ અને આપણો સંબંધ મુહમ્મદ 
સ.અ.વ.ની સાથે માત્ર એ પ્રકારનો રહી ગયો જેવો સાલેહ અ.સ. અને શુએબ અ.સ.ની સાથે છે કે અમે તેમનું 
સમર્થન કરીએ છીએ, તેમની ઉપર ઈમાન લાવીએ છીએ, પરંતુ તેમનો કોઈ આદર્શ અમારી પાસે નથી જેનું 
અમે અનુસરણ કરીએ. આ વસ્તુ નવી નબૃવ્વતની જરૂરિયાત આપોઆપ સાબિત કરી દે છે, માત્ર એક મૂર્ખ જ 
આના પછી નબૃવ્વતની સમાપ્તિનો આગ્રહ રાખી શકે છે. બીજું પરિણામ આ છે કે એકલું કુઓનિ નબીની 
સમજૂતી અને સ્પષ્ટતાઓ વિના ખુદ તેના મોક્લનારના કથન પ્રમાણે માર્ગદર્શન માટે અપૂરતું છે, એટલા માટે 
કુરઆનના માનનારાં ભલે ગમે તેટલી જોર જોરથી બૂમો પાડીને આને એની રીતે પૃરત્તું ઠરાવે, સુસ્ત દાવેદારના 
ટેકામાં વાચાળ સાક્ષીઓની વાત કદાપિ ચાલી શકતી નથી અને એક નવા પુસ્તકના ઊતરાણની જરૂરિયાત 
આપોઆપ જ ખુદ કુર્એાનની રૂએ સાબિત થઈ જાય છે. કાતલહુમુલ્લાહ, (અલ્લાહની લાનત પડે તેમની 
ઉપર) . આવી રીતે આ લોકો હકીકતમાં હદીસના ઇનકાર દ્વારા દીનના પાયાને હાનિ પહોંચાડી રહ્યાં છે . 

(૪૧) એટલે કે શરીર ધરાવતી તમામ વસ્તુઓના પડછાયાં આ વાતની નિશાની છે કે પર્વત હોય કે 


સરઃ નહ્‌લ ૧૬ તકફહીમલક્અનિ ર 
યે ૧ ૧-૦ ૧૭૩ 


ડા 656 “77/7ક૭7/9/7.# ક» **2૮ 2૪ ક#?ક#ર 8% 


ઈ ઝા ઝપછઝમઝિ 
5/5) કાહ ક ડ્ટઝઝ 
ઝઝીડહ્ન્નાુ [5555 હક્કઉ 
5 [૦596 ઝાઝા 


£ 22222 શિ *%722 તક 
કા ઇડા કેઠટ૬ઝ/ ફાડ ક 
2% 2 


જુ ધ ન કકદ્ટક્-ન 
છ્હઃ ૨ ગ્ડટંઝ- ત ડી ઝક 
તેમના માલિક સામે જે તેમની ઉપર છે, ડરે છે અને જે કંઈ હુકમ આપવામાં આવે છે તે પ્રમાણે કામ 
કરે છે. (રુકૂઅ €) 

અલ્લાહનો હુકમ છે કે “બે ખુદા ન બનાવી” લો, ખુદા તો બસ એક જ છે, એટલા માટે 
તમે મારાથી જ ડરો. તેનુંજ છે એ બધું જ જે આકાશોમાં છે અને જે ધરતીમાં છે, અને માત્ર તેનો જ 
દીન (સમગ્ર સૃષ્ટિમાં) શુદ્ધ સ્વરૂપે અમલમાં છે.” તો હવે શું અલ્લાહને છોડીને તમે બીજા કોઈથી 
ડરશો?” 

તમને જે પણ નિયામત મળેલી છે અલ્લાહ જ તરફથી છે. પછી જ્યારે કોઈ સંક્ટનો સમય 
તમારી ઉપર આવે છે ત્યારે તમે લોકો પોતે તમારી ફરિયાદો લઈને તેની જ તરફ દોડો છો. પરંતુ 
અલ્લાહ જ્યારે એ સમયને ટાળી દે છે ત્યારે અચાનક તમારામાંથી એક જૂથ પોતાના માલિકની 
સાથે બીજાંને (આ કૃપાના આભારદર્શનમાં) ભાગીદાર બનાવવા માંડે છે.” 
વૃક્ષ, પશુ હોય કે મનુષ્ય, બધાં જ એક સર્વગ્રાહી કાનૂનના બંધનમાં જકડાયેલાં છે , બધાંના કપાળ ઉપર બંદગીનું 
નિશાન લાગેલું છે, ખુદાઈમાં કોઈનો નાનો સરખો પણ હિસ્સો નથી. પડછાયો પડવો કોઈ પણ વસ્તુના ભૌતિક 
હોવાની ખુલ્લી નિશાની છે અને ભૌતિક હોવું બંદો અને મખ્લૂક હોવાનો ખુલ્લો પુરાવો. 

(૪ર) એટલે કે પૃથ્વી જ નહીં બલકે આકાશોની એ તમામ હસ્તીઓ પણ જેમને પ્રાચીનકાળથી લઈને 
આજ સુધી લોકો દેવ-દેવીઓ અને ખુદાના સગાવહાલાં ઠરાવતા આવ્યાં છે હકીકતમાં ગુલામ અને તાબેદાર છે. 
આમાંથી પણ કોઈનો ખુદાઈમાં કોઈ ભાગ નથી. 

આ આયતમાં એક ગૌણ ઇશારો આ તરફ પણ છે કે જીવધારી મખલૂક માત્ર ધરતી ઉપર જ નથી બલકે 
અવકાશમાં આવેલા ગ્રહોમાં પણ છે. આ જ વાત સૂરઃ શૂરાની ૨૯ મી આયતમાં પણ કહેવામાં આવી છે. 


સરઃ નહ્‌લ ૧૬ તકફહીમલક્અનિ ર 
વ ૧ ૧-૭ ૧૭૩ 


7272.ક82-7-% “7927784 9૦૦૭55 22124/ત્ 22૬2 


ક જ કઝ જડ 


2. કા. 792524 2૮ 5 


«7 977% પા. ક» 
ઉફ? ગ્વ- ડત હાડ ઝ 
5૯35 59% 25ડડ1 4531515૦ 6શ્ક્ક્ક 


૪5 */ ૮4 36% 


ઈ. ૨915-5243 ઝં 92213૩૨ 


કે જેથી અલ્લાહના ઉપકાર બદલ અપકાર કરે. સારું, કરી લો મઝા, ટૂંક સમયમાં તમને જણાઈ જશે. 
આ લોકો જેમની હકીકતથી વાકેફ“ નથી તેમના હિસ્સા અમારી આપેલી રોજીમાંથી 
નક્કી કરે“ છે --ખુદાના સોગંદ, ચોક્કસ તમને પૂછવામાં આવશે કે આ જુઠ્ઠાણાં તમે કેવી રીતે 
ઘડી કાઢ્યા હતાં? 
આ અલ્લાહ માટે પુત્રીઓ સૂચવે છે. “ સુબ્હાનલ્લાહ ! અને આમના માટે એ જે તેઓ પોતે 


ઇચ્છે ?”' જ્યારે આમાંથી કોઈને પુત્રીના જન્મના ખુશખબર આપવામાં આવે છે ત્યારે તેના મો 
ઉપર કાલિમા છવાઈ જાય છે અને બસ તે લોહીનો ઘૂંટડો પીને રહી જાય છે. લોકોથી છુપાતો ફરે છે 
કેઆખરાબ સમાચાર પછી 


(૪૩) બે ખુદાઓના નકારમાં બેથી વધારે ખુદાઓનો નકાર આપોઆપ સામેલ છે. 

(૪૪) બીજા શબ્દોમાં તેના જ આજ્ઞાપાલન ઉપર આ સૃષ્ટિનું સમગ્ર તંત્ર કાયમ છે. 

(૪૫) બીજા શબ્દોમાં શું અલ્લાહ સિવાય બીજા કોઈનો ડર તથા બીજા કોઈની નારાજગીથી બચવાની 
ભાવના તમારી જીવનવ્યવસ્થાનો આધાર બનશે? 

(૪૬) એટલે કે આ તૌહીદની એક સ્પષ્ટ ગવાહી તમારી પોતાની જાતમાં રહેલી છે. ભારે મુસીબતના 
સમયે જયારે બધાં જ ઘડી કાઢેલી કલ્પનાઓનો રંગ ઊતરી જાય છે ત્યારે થોડા સમય માટે તમારી મૂળ પ્રકૃતિ 
ઊપસી આવે છે જે અલ્લાહ સિવાય કોઈ બીજા ખુદા, કોઈ માલિક, કોઈ અધિકાર ધરાવતી હસ્તીને ઓળખતી 
નથી. (વધુસમજૂતી માટે જુઓ, સૂરઃ અન્‌આમ, નોંધ ક્રમાંક ર૯,૪૧ , સૂરઃયૂનુસ, નોંધ ક્રમાંક ૩૧) 

(૪૭) એટલે કે અલ્લાહનો આભાર માનવાની સાથે કોઈ મહાપુરૂષ અથવા કોઈ દેવી-દેવતાનો 
આભાર માનવા ભેટો ધરાવવાનું શરૂ કરી દે છે અને તેની દરેકેદરેક વાત વડે આ જાહેર કરે છે કે તેની દષ્ટિએ 
અલ્લાહની આ કૃપામાં એ મહાપુરૂષની મહેરબાની પણ સામેલ હતી, બલકે અલ્લાહ કદાપિ મહેરબાની ન કરત 
જો એ મહાપુરૂષ મહેરબાન થઈને અલ્લાહને મહેરબાની કરવા માટે રાજી ન કરત. 


સરઃ નહ્‌લ ૧૬ તકફહીમલક્અનિ ર 
જોયે ક” ૧-૭ ૧૭૩ 


ઝક જતે 
૮ 75% કફ 


કા 6 € 


! ટવ 2779 


6૬, 


છી ૫ જાલ 44 
દત -22.92-7% ટટ ૮4 
ઈશ્કછા ઉ 1 હઠ ૯506 5 ક 


કોઈને શું મોઢું દેખાડે. વિચારે છે કે અપમાનપૂર્વક પુત્રીને લઈને રહે કે માટીમાં દાટી દે? -- જુઓ 
કેવા ખરાબ અભિપ્રાય છે જે આ લોકો અલ્લાહ વિષે બાંધે છે.” ખરાબ ગુણો લગાડવાને લાયક તો 
એ લોકો છે જે આખિરતમાં વિશ્વાસ ધરાવતાં નથી. હવે અલ્લાહ, તો તેના માટે તો સૌથી ઊંચાં 
ગુણો છે, એ જ તો સૌની ઉપર વર્ચસ્વધારી અને ડહાપણમાં પરિપૂર્ણ છે. (રુકૂઅ ૭) 
જો કયાંક અલ્લાહ લોકોને તેમના અત્યાચાર માટે તરત જ પકડી લેતો હોત તો ધરતીના 
પટ ઉપર કોઈ જીવને છોડત નહીં. પરંતુ તે બધાંને એક નિશ્ચિત સમય સુધી મહેતલ આપે છે, પછી 
જ્યારે એ સમય આવી જાય છે ત્યારે તેનાથી કોઈ એક ઘડી પણ મોડું-વહેલું થઈ શકતું નથી. આજે 
આ લોકો એ વસ્તુઓ અલ્લાહ માટે સૂચવી રહ્યાં છે જે તેમના પોતાના માટે તેમને નાપસંદ છે, 


કક” 22242732 ક # :2 
નરે 


(૪૮) એટલે કે જેમના વિષે જ્ઞાનના કોઈ પ્રમાણિત સ્ત્રોત વડે તેમને આ ખબર પડી નથી કે અલ્લાહે 
તેમને ખરેખર ખુદાના ભાગીદાર નિયુક્ત કરેલાં છે અને તેની ખુદાઈના કામોમાંથી અમુક કામ અથવા તેના 
રાજયના પ્રદેશોમાંથી અમુક પ્રદેશો તેમને સોપી દીધેલાં છે . 

(૪૯) એટલે કે તેમની ભેટો, ચઢાવા, વગેરે માટે તેમની આવકો અને તેમની ખેતપેદાશોમાંથી એક 
નિશ્ચિત હિસ્સો અલગ કાઢી રાખે છે. 

(૫૦) અરબસ્તાનના મુશ્રિકોના પૂજનીય દેવોમાં દેવતા ઓછા હતાં , દેવીઓ વધારે હતી અને આ 
દેવીઓ વિષે તેમની એવી શ્રદ્ધા હતી કે તેઓ ખુદાની પુત્રીઓ છે . આવી જ રીતે ફરિશ્તાઓને પણ તેઓ ખુદાની 
પુત્રીઓ ઠરાવતા હતાં. 

(૫૧) એટલે કેપુત્રો. 

(પર) એટલે કે તેમના માટે જે પુત્રીને તેઓ આટલી હદે શરમજનક માને છે તેને જ ખુદાના માટે બેધડક 


સરઃ નહ્‌લ ૧૬ તકફહીમલક્અનિ ર 
વ ૧ ૧-૭ ૧૭૩ 


“હાકઝઝ#કઈહાગઞઝત્ક 
ડાઈ 6) ૫-25 %6૦6% ડીડી 
છી 5 56% 0 6 6 
ક % ૯ %ડડ્ઝાય#ઇકઉ:૦ ક 
ઇક 6553 
#-ર૪ સ! “277227 ₹€27? “જુ 


ક ડાક્ઉડપ5કવ્ઝદ્ર 


નજ 


અને જુઠ્ઠું બોલે છે આમની જબાનો કે આમના માટે બધું સારું જ સારું છે. આમના માટે તો એક જ 
વસ્તુછે, અને તે છે દોજખની આગ. ચોક્કસપણે આમને બધાની પહેલાં તેમાં પહોચાડવામાં આવશે. 

અલ્લાહના સોગંદ, હે મુહમ્મદ, તમારી અગાઉ પણ અનેક કોમોમાં અમે પયગમ્બરો 
મોકલી ગયેલાં છીએ (અને અગાઉ પણ આમ જ થતું રહ્યું છે કે) શેતાને તેમના બૂરાં કરતૂકો તેમને 
આકર્ષક બનાવીને દેખાડયાં (અને પયગમ્બરોની વાત તેમણે ન માની). એ જ શેતાન આજે આ 
લોકોનો પણ વાલી બનેલો છે અને આ લોકો પીડાકારી સજાને પાત્ર બની રહ્યાં છે. અમે આ ગ્રંથ 
તમારી ઉપર એટલા માટે ઊતાર્યો છે કે તમે એ મતભેદોની હકીકત તેમની સામે ખોલી દો જેમાં આ 
લોકો પડેલાં છે. આ ગ્રંથ માર્ગદર્શન અને કૃપા બનીને ઊતર્યો છે એ લોકો માટે જે આને માની લે.” 

(તમે દરેક વર્ષાત્રકતુમાં જુઓ છો કે) અલ્લાહે આકાશમાંથી પાણી વરસાવ્યું અને એકાએક 
મૃત પડેલી જમીનમાં તેના દ્વારા જીવ નાખી દીધો. નિઃશંક આમાં એક નિશાની છે 


રીતે સૂચવી દે છે. આમ તો ખુદાન માટે સંતાન સૂચવવી એ પોતે જ એક મોટું અજ્ઞાન અને ધૃષ્ટતા છે. 
અરબસ્તાનના મુશ્રિકોની આ હરકત બદલ અહીં વિશેષરૂપે પકડ એટલા માટે કરવામાં આવી છે કે અલ્લાહ 
વિષેની તેમની કલ્પનાની નીચતાને સ્પષ્ટ કરવામાં આવે અને આ જણાવવામાં આવે કે શિક્યુક્ત માન્યતાઓએ 
અલ્લાહની બાબતમાં તેમને કેટલી હદે મોફાટ અને ધૃષ્ટ બનાવી દીધાં છે અને તેઓ કેટલી હદે સંવેદનહીન થઈ 
ગયાં છે કે આ પ્રકારની વાતો કરતી વખતે તેમને સ્હેજ પણ ક્ષોભ-સંકોચ થતો નથી. 

(૫૩) બીજા શબ્દોમાં, આ ગ્રંથના ઊતરાણથી આ લોકોને આ વાતનો ઉત્તમ મોકો મળી ગયો છે કે 
અંધશ્રદ્ધાઓ અને પરંપરાગત કલ્પનાઓના આધારે જે અસંખ્ય વિવિધ પંથો અને ધર્મોમાં આ લોકો વહેંચાઈ 


ગયાં છે તેમની જગ્યાએ સચ્ચાઈનો એક એવો મજબૂત આધાર મેળવી લે જેની ઉપર આ તમામ લોકો સહમત 


સરઃ નહ્‌લ ૧૬ તકફહીમલક્અનિ ર 
જોયે ક” ૧-૭ ૧૭૩ 


ત્ર 
ડિ 66% 25૬28 1 
ન ફ્ક્“ન છ શ - 2 


૦9૯યાછ્રાદપકહપ્ડઝડુહઝહઈઞકકહું 
ત્રિ 
ક 


દ્િ46# ક “96૨82 12, % 1:7૬. 
રિ 4૯૭૭ *હ્ાઈકહહ્ ક 5 


સાંભળનારાઓ માટે.“ (રુફૂઅ ૮) 

અને તમારા માટે પશુઓમાં પણ એક બોધપાઠ રહેલો છે. તેમના પેટમાંથી ગોબર અને 
લોહીની વચ્ચે અમે એક વસ્તુ તમને પીવડાવીએ છીએ, અથાત્‌ શુદ્ધ દૂધ, ” જે પીનારાઓ માટે 
ખૂબ જ મનગમતું છે. 

(આવી જ રીતે) ખજૂરના વૃક્ષો અને દ્રાક્ષના વેલામાંથી પણ અમે એક વસ્તુ તમને 
પીવડાવીએ છીએ જેને તમે માદક 


નૂ 


થઈ શકે. હવે જે લોકો આટલી હદે મૂર્ખ છે કેઆ નિયામતના આવી ગયા પછી પણ પોતાની પાછલી હાલતને જ 
પસંદગી આપી રહ્યાં છે ત્યારે તેઓ બરબાદી અને અપમાન સિવાય અન્ય કોઈ પરિણામ જોવાના નથી. હવે તો 
સીધો માર્ગએ જ પામશે અને એ જ બરકતો અને કૃપાઓથી સમૃદ્ધ બનશે જે આ ગ્રંથને માની લેશે. 


(૫૩) (અ) એટલે કે આ દશ્ય તમારી આંખોની સામેથી દર વર્ષે પસાર થાય છે કે ધરતી સાવ 
સપાટ મેદાન બનેલી હોય છે, જીવનના કોઈ ચિહ્નો હોતાં નથી, ન તો ઘાસ હોય છે, ન તો વેલ-વનસ્પતિ, ન તો 
ફૂલ-ઝાડ, અને ન તો કોઈ પણ પ્રકારના જીવજંતુ. એવામાં વરસાદની ત્રકતુ આવી ગઈ અને એક-બે ઝાપટાં 
પડતાં જ એ જ ધરતીમાંથી જીવનના ઝરણાં ઊભરાવવા માંડ્યાં. જમીનના પડોમાં દબાયેલાં અસંખ્ય મૂળિયાં 
અચાનક જીવિત થઈ ગયાં અને દરેકમાંથી એ જ વનસ્પતિ ફરીથી બહાર નીકળી આવી જે ગત વર્ષાક્છતુમાં પેદા 
થઈને પછી મરી ગઈ હતી. જમીનના બેસુમાર જીવજંતુઓ જેમનું નામનિશાન સુદ્ધાં ગરમીના જમાનામાં રહ્યું 
ન હતું તે અચાનક ફરીથી એવી જ રીતે નીકળી આવ્યાં જેવી રીતે ગત વષત્ઠિતુમાં જોવા મળ્યા હતાં. આ બધું 
તમારા જીવનમાં તમે વારંવાર જોતા રહ્યાં છો, અને છતાં તમને નબીના મુખેથી આ સાંભળીને આશ્ચર્ય થાય છે કે 
અલ્લાહ તમામ મનુષ્યોને મરી ગયા પછી ફરી બીજીવાર જીવતાં કરશે. આ આશ્ચર્યનું કારણ આના સિવાય 
બીજું શું હોય કે તમારૂં અવલોકન બુદ્ધિહીન પશુઓ જેવું છે. તમે સૃષ્ટિની કરામતોને તો નિહાળો છો પરંતુ તેની 
પાછળ રહેલી સર્જનહારની શક્તિ અને ડહાપણની નિશાનીઓ જોતાં નથી, નહીં તો આ શક્ય ન હતું કે નબીની 
વાત સાંભળીને તમારું હૃદય બોલી ન ઊઠત કે સાચે જ આ નિશાનીઓ તેની વાતને ટેકો આપી રહી છે. 

(૫૪) “ગોબર અને લોહીની વચ્ચે” નો અર્થ આ છે કે પશુઓ જે ખોરાક ખાય છે તેનાથી તો એક તરફ 
લોહી બને છે અને બીજી તરફ મળ. પરંતુ આ જ પશુઓની નારી જાતિમાં એ જ ખોરાકમાંથી એક ત્રીજી વસ્તુ 
પણ પેદા થઈ જાય છે જે ગુણધર્મો, રંગરૂપ અને સુગંધ, લાભો અને હેતુમાં આ બશ્ને કરતાં તદ્ન ભિન્ન છે. બીજું, 
ખાસ કરીને ઢોરોમાં આ વસ્તુનું ઉત્પાદન એટલા મોટા પ્રમાણમાં થાય છે કે તે પોતાની ઓલાદની જરૂરિયાત 


સરઃ નહ્‌લ ૧૬ તકફહીમલક્અનિ ર 
જોયે ૧ ૧-૭ ૧૭૩ 


કિ 7 22 કન 


(19 ૯ ેઝ#શ્ 
ક્ાહઈ%વપઝં 


પણ બનાવી લો છો અને પાક રોજી પણ. નિઃશંક આમાં એક નિશાની છે બુદ્ધિનો ઉપયોગ 
કરનારા લોકો માટે. 

અને જુઓ, તમારા માલિકે મધમાખી ઉપર આ વાત વહી કરી દીધી “ કે પર્વતોમાં, અને 
વૃક્ષોમાં, અને માંડવા 
પૂરી કર્યાપછી માનવી માટે પણ આ ઉત્તમ ખોરાક પુષ્કળ પ્રમાણમાં પૂરો પાડતાં રહે છે. 

(૫૫) આમાં એક ગૌણ ઇશારો એ વિષય તરફ પણ છે કે ફળોના આ સત્ત્વમાં એ પદાર્થ પણ હોય છે જે 
મનુષ્ય માટે પોષાક ખોરાક બની શકે છે અને એ પદાર્થ પણ હોય છે જેને કોહવડાવીને આલ્કોહોલમાં તબદીલ 
કરવામાં આવે છે. હવે આ વાત માણસની પોતાની પસંદગીની ક્ષમતા ઉપર આધાર રાખે છે કે તે આ સ્રોતમાંથી 
પાક ખોરાક મેળવે છે કે પછી બુદ્ધિ અને ભાન ભુલાવી દેનાર શરાબ. એક બીજો ગૌણ ઇશારો શરાબની મનાઈ 
તરફ પણ છે કે તે પાક રોજી નથી. 

(૫૬) વહીનો શબ્દોકોશીય અર્થગુપ્ન અને બારીક સંકેત છે જેને ઇશારો કરનાર અને ઇશારો મેળવનાર 
સિવાય બીજો કોઈ સમજી ન શકે. આ જ સંદર્ભમાં આ શબ્દ ઇલ્કાઅ (દિલમાં વાત નાખવી) અને ઇલ્હામ (ગુપ્ત 
તાલીમ અને શિખામણ) ના અર્થમાં વપરાય છે. અલ્લાહતઆલા તેની મખલૂકને જે શિક્ષણ આપે છે તે કેમ કે 
કોઈ શાળા કે પાઠશાળામાં આપવામાં આવતું નથી બલકે એવી સૂક્ષ્મ રીતો વડે આપવામાં આવે છે કે બહારથી 
દેખાતું નથી કે કોઈ તાલીમ આપી રહ્યું છે અને કોઈ તાલીમ મેળવી રહ્યું છે, એટલા માટે આને કુઅનિમાં વહી, 
ઇલ્હામ અને ઇલ્કાઅના શબ્દો વડે વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે. હવે આ ત્રણેય શબ્દો અલગ અલગ પારિભાષિક 
શબ્દોના રૂપમાં વાપરવામાં આવે છે. વહી શબ્દ નબીઓ માટે વિશિષ્ટ થઈ ગયો છે, ઇલ્હામને વલીઓ અને 
વિશિષ્ટબંદાઓ માટે ખાસ બનાવી દેવામાં આવ્યો છે અને ઇલ્કાઅ સરખામણીમાં સર્વસામાન્ય છે. 

કુઅનિમાં આવો પારીભાષિક તફાવત નથી. અહીં આકાશો ઉપર પણ વહી થાય છે જે મુજબ 
તેમનું સમગ્ર તંત્ર ચાલે છે ([હ્ક,પઇટઠુ(દ&# ) (સૂરઃ હા મીમ સજદહ) . ધરતી ઉપર પણ વહી થાય છે જેનો 


2 ખટ 


ઇશારો મળતાં જ તે તેનો અહેવાલ આપવા માંડે છે. (હાહ હડડાડડડ 45%) (સૂરઃ ઝિલઝાલ) . 
ફરિશ્તાઓ ઉપર પણ વહી થાય છે જે પ્રમાણે તેઓ કામ કરે છે (“હ હઈડઝઈહાવઇટ્કડ કડ] ) (સૂરઃ અન્ફાલ) . 

મધમાખીને તેનું સમગ્ર કામ વહી (કુદરતી તાલીમ) વડે શિખવવામાં આવે છે જેમ કે સમજૂતી હેઠળની આયતમાં 
તમે જોઈ રહ્યાં છો. અને આ વહી માત્ર મધમાખી સુધી જ મર્યાદિત નથી, માછલીને તરવાનું, પક્ષીને ઊડવાનું, 
અને નવજાત શિશુને ધાવવાનું પણ ખુદાની વહી જ શિખવાડતી હોય છે. બીજું, માનવીને વિચાર-મંથન તથા 
સંશોધન અને અભ્યાસ વિના જે સાચો ઉપાય અથવા યોગ્ય અભિપ્રાય, અથવા આચાર-વિચારનો સાચો માર્ગ 


દેખાડવામાં આવે છે તે પણ વહી છે, (-શક્કર્ડાહાઈકાહીપફડ્કક ) (સૂરઃ કસસ) . અને આ વહીથી કોઈ પણ 


સરઃ નહ્‌લ ૧૬ તકફહીમલક્અનિ ર 
વ ૧ ૧-૭ ૧૭૩ 


જ ૮ જ ઝ#કઠહ# કઈ 


ફર્ક 
દ્વ 


પ ર 5 5. કે કક ારડડ5 
ઉહ. ઇદડાઠડી* હાદદડડડ્ડ 


ઉપર ચઢાવેલી વેલોમાં, તારા મધપૂડાં બનાવ અને દરેક પ્રકારના ફૂલોનો રસ ચૂસ, અને તારા 
માલિકેના અનુકૂળ બનાવેલાં રસ્તાઓ ઉપર ચાલતી રહે, ” આ માખીની અંદરથી એક રંગબેરંગી 
પીણું નીકળે છે જેમાં સ્વાસ્થ્ય છે લોકો માટે. “નિઃશંક આમાં પણ એક નિશાની છે એ લોકો માટે જે 
વિચાર કરે છે.” 

મનુષ્ય વંચિત નથી. દુનિયામાં જેટજેટલી શોધખોળો થઈ છે, જેટજેટલી ઉપયોગી નવી વસ્તુઓ શોધાઈ છે, 
મોટાં મોટાં બુદ્ધિજીવીઓ, વિજેતાઓ, વિચારકો અને લેખકોએ જે મોટી મોટી સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી છે, એ 
બધાંમાં આ વહી કામ કરતી દેખાય છે , બલકે સામાન્ય લોકોને ઘણી વખત આ પ્રકારના અનુભવો થતાં રહે છે કે 
કયારેક બેઠાં બેઠાં મનમાં એક વાત આવે છે અથવા કોઈ ઉપાય સૂઝે છે અથવા સ્વપનમાં કંઈ જોઈ લે છે અને 
પાછળથી અનુભવે ખબર પડે છે કે તે એક સાચું માર્ગદર્શન હતું જે ગેબી રીતે તેમને મળ્યું હતું. 

આ અનેક પ્રકારોમાંથી એક ખાસ પ્રકારની વહી એ છે જેનાથી નબીઓ અ.સ.ને નવાજવામાં આવે છે 
અને આ વહી પોતાની વિશેષતાઓમાં બીજા પ્રકારો કરતાં તદન ભિન્ન હોય છે. આમાં જેને વહી કરવામાં આવે 
છે તેને પૂરેપૂરું ભાન હોય છે કે આ વહી ખુદા તરફથી આવી રહી છે, તેને પૂરો વિશ્વાસ હોય છે કે આ વહી 
અલ્લાહ તરફથી છે. તે વહી આસ્થાઓ , આદેશો અને કાયદાઓ તેમજ માર્ગદર્શન ધરાવતી હોય છે અને તેને 
ઊતારવાનો આશય આ હોય છે કે નબી તેના દ્વારા માનવજાતનું માર્ગદર્શન કરે. 

(૫૭) “માલિકના અનુકૂળ બનાવેલાં રસ્તાઓ” નો ઇશારો એ સમગ્ર વ્યવસ્થા અને કાર્યપદ્ધતિ તરફ 
છે જેની ઉપર મધમાખીઓનો એક વર્ગ કામ કરે છે. તેમના મધપૂડાંની રચના, તેમના વર્ગ વ્યવસ્થા, તેમના 
અલગ અલગ કાર્યકરો વચ્ચે કામની વહેંચણી, ખોરાક લાવવા માટે તેમનું સતત આવવું-જવું અને 
નિયમિતતાપૂર્વક મધ બનાવી બનાવીને તેને સંગ્રહ કરતા જવું, આ તમામ એ રસ્તાઓ છે જે તેમની કામગીરી 
માટે તેમના માલિકે એવી રીતે અનુકૂળ બનાવી દીધાં છે કે તેમને કયારેય વિચારવાની અને ચિંતન કરવાની જરૂર 
પડતી નથી. માત્ર એક નિશ્ચિત વ્યવસ્થા છે જેની ઉપર નિર્ધારિત રીતે ખાંડના આ બેસુમાર નાના નાના 
કારખાનાઓ હજારો વર્ષથી કામ કરી રહ્યાં છે. 

(૫૮) મધ એક ઉપયોગી અને સ્વાદિષ્ટ ખાદ્યપદાર્થ છે તે બધાં લોકો જાણે જ છે તેથી તેનો ઉલ્લેખ 
કરવામાં આવ્યો નથી. અલબત્ત, તેની અંદર સ્વાસ્થ્ય છે તે વાત તુલનામાં છૂપી વાત છે એટલા માટે તે અંગે જાણ 
કરવામાં આવી છે. મધ પોતે જ પહેલાં તો કેટલાક રોગોમાં લાભકારક છે, કેમ કે તેની અંદર ફળો અને ફૂલોનો 
રસ, અને તેમનું ગ્લુકોઝ તેના ઉત્તમ રૂપમાં મોજૂદ હોય છે. બીજું, મધનો એક વિશિષ્ટ ગુણ આ પણ છે કે તે પોતે 


42 


સરઃ નહ્‌લ ૧૬ તકફહીમલક્અનિ ર 
વ ૧ ૧-૭» ૧૭૩ 


! જ 1 
ક 3 ૭2 ૮744 ((-. 22 દ ઇના દ્વા! દ્ધ 
2 ફ્્જ ધળ ક 
2 9- ૧% ૭-૦ 2 


અને જુઓ, અલ્લાહે તમને પેદા કર્યા, પછી તે તમને મોત આપે છે” અને તમારામાંથી 
કોઈને સૌથી ખરાબ ઉંમરે 


પણ કયારેય બગડતું કે સડતું નથી અને બીજી વસ્તુઓને પણ પોતાની અંદર લાંબા સમય સુધી જાળવી રાખે છે, 
તેને એ લાયક બનાવી દે છે કે દવાઓ તેયાર કરવામાં તેની મદદ લઈ શકાય. એટલા માટે આલ્કોહોલની 
જગ્યાએ ઔષધિઓનું નિમણિ કરતા દુનિયાના નિષ્ણાંતોમાં તે સૈકાઓથી આ જ હેતુ માટે વપરાઈ રહ્યું છે. આ 
ઉપરાંત મધમાખી જો કોઈ એવા પ્રદેશમાં કામ કરતી હોય કે જયાં કોઈ વિશેષ પ્રકારની જડીબુટ્ટીઓ મોટા 
પ્રમાણમાં મળતી હોય તો એ વિસ્તારનું મધ માત્ર મધ જ હોતું નથી બલકે એ જડીબુટ્ટીઓનું ઉત્તમ સત્ત્વ પણ હોય 
છે અને તે રોગ માટે ઉપયોગી હોય છે જેની દવા એ જડીબુટ્ટીમાં ખુદાએ રાખેલી છે . મધમાખી પાસેથી આ કામ 
જો વ્યવસ્થિત રીતે લેવામાં આવે, અને વિવિધ વનસ્પતિજન્ય દવાઓના સત્ત્વ તેમાંથી કઢાવીને તેમનાં મધ 
અલગ અલગ રીતે સુરક્ષેત કરવામાં આવે તો અમે માનીએ છીએ કે આ મધ પ્રયોગશાળાઓમાં કાઢેલાં સત્ત્વો 
કરતાં વધુ ફાયદાકારક સાબિત થશે. 

(૫૯) આ સમગ્ર વર્ણનની પાછળનો હેતુ નબી સ.અ.વ.ના સંદેશના બીજા ભાગની સચ્ચાઈને 
પુરવાર કરવાનો છે. કાફિરો અને મુંશ્રિકો બે જ વાતોના કારણે નબી સ.અ.વ.નો વિરોધ કરી રહ્યા હતાં. એક 
આ કે નબી સ.અ.વ. આખિરતના જીવનનો ખ્યાલ રજૂ કરી રહ્યા હતાં જે નીતિમત્તાના સમગ્ર ઢાંચાનો નકશો 
બદલી નાખે છે. બીજો આ કે નબી સ.અ.વ. માત્ર એક અલ્લાહને પૂજનીય અને આજ્ઞાપાલનને લાયક અને 
સંક્ટવિમોચક અને ફરિયાદો સાંભળનાર ઠરાવે છે જેનાથી એ સમગ્ર જીવનવ્યવસ્થા ખોટી ઠરે છે જે શિર્ક અથવા 
નાસ્તિકતાના આધાર ઉપર રચાયેલી હોય. મુહમ્મદી સંદેશના આ જ બે ભાગોને સાચા સાબિત કરવા માટે અત્રે 
સૃષ્ટિતંત્રની નિશાનીઓ તરફ ધ્યાન દોરવામાં આવ્યું છે. કહેવાનો આશય આ છે કે તમારી આસપાસની દુનિયા 
ઉપર નજર નાખીને જોઈ લો કે આ નિશાનીઓ કે જે ચારેય તરફ જોવા મળે છે તે નબી સ.અ.વ.ની વાતને 
સમર્થન આપી રહી છે કે પછી તમારી અંધશ્રદ્ધાઓ અને કલ્પનાઓને સમર્થન આપી રહી છે? નબી કહે છે કે તમે 
મરી ગયા પછી બીજીવાર ઊઠાવવામાં આવશો. તમે આને એક અશક્ય વાત ઠરાવો છો પરંતુ જમીન દરેક 
વરસાદની ત્રકતુમાં આનો પુરાવો પૂરો પાડે છે કે સર્જનનું પુનરાવર્તન માત્ર શક્ય જ નથી બલકે દરરોજ તમારી 
નજરો સામે થઈ રહ્યું છે. નબી કહે છે કે આ સૃષ્ટિ ખુદા વિનાની નથી. તમારા નાસ્તિકો આ વાતને સબૂત 
વગરનો દાવો ગણે છે પરંતુ ઢોરોની રચના, ખજૂર અને દ્રાક્ષની બનાવટ અને મધમાખીઓની બનાવટ સાક્ષી 
આપી રહ્યાં છે કેએક ડહાપણવાળા અને દયાળુ માલિકે આ વસ્તુઓને રચી છે નહીં તો આ કેવી રીતે શક્ય હતું કે 
પ્રાણીઓ અને આટલી મોટી સંખ્યામાં વૃક્ષે તથા આટલી મોટી સંખ્યામાં મધમાખીઓ ભેગી મળીને માનવી માટે 
આવી સરસ, શુદ્ધ અને સ્વાદિષ્ટ તેમજ લાભદાયી વસ્તુઓ નિયમિતતાપૂર્વક ઉત્પન્ન કરતી રહે. નબી કહે છે કે 
અલ્લાહ સિવાય કોઈ તમારી પૂજા-આરાધના, ગુણગાન અને આભારદર્શન અને વફાદારીનો હક્કદાર નથી. 
તમારા મુશ્રિકો આની સામે નારાજગી દશવિ છે અને તેમના અનેક દેવ-દેવીઓ માટે ભેટ-સોગાદો અને ચઢાવા 


સરઃ નહ્‌લ ૧૬ તકફહીમલક્અનિ ર 
જોયે ન” ૧-૭ ૧૭૩ 


1 ન 7 772747ક 
ારવવૂકભ ફી “કઝ 
વિ ર ડિ ક કક જિ 
નડ ક 2 7૮ 0 60 )6 5 


4૭ ૦? 


£2૮ 2૫ 2 દ્વિ! ક “72 તત્વ 
દાઈ ઝહર છ “હન ક જ ક 


૨૭૦૦ 


પહોંચાડી દેવામાં આવે છે કે જેથી બધું જ જાણ્યા પછી પણ કંઈ ન“ જાણે. હકીકત આ છે કે 
અલ્લાહ જ જ્ઞાનમાં પણ પૂર્ણ છે અને સામર્થ્યમાં પણ. (રુકૂઅ ૯) 

અને જુઓ, અલ્લાહે તમારામાંથી કેટલાકને કેટલાક ઉપર રોજીમાં શ્રેષ્ઠતા આપી છે. પછી 
જે લોકોને આ શ્રેષ્ઠતા આપવામાં આવી છે તે એવાં નથી કે તેમની રોજી તેમના ગુલામો તરફ વાળી 
દેતાં હોય કે જેથી બજ્ઞે આ રોજીમાં સરખેસરખા હિસ્સેદાર બની જાય. તો શું અલ્લાહનો જ ઉપકાર 
માનવાથી આ લોકોને ઈનકાર છે?“ 

અને તે અલ્લાહ જ છે જેણે તમારા માટે તમારી સમજાતિ પત્નીઓ બનાવી અને તેણે જ 
માટે આગ્રહ કરે છે, પરંતુ તમે પોતે જ કહો કે આ દૂધ અને આ ખજૂરો, આ દ્રાક્ષ અને આ મધ જે તમારો ઉત્તમ 
ખોરાક છે, ખુદા સિવાય બીજા કોની બખ્શેલી [નિયામતો છે ? કયા દેવી કે દેવતા અથવા વલીએ તમારી રોજી 
પૂરી પાડવા માટેની વ્યવસ્થાઓ ગોઠવી છે? 

(૬૦) એટલે કે વાસ્તવિકતા માત્ર આ જ નથી કે તમારા ભરણપોષણ અને રોજી-રોટીની તમામ 
વ્યવસ્થા અલ્લાહના હાથમાં છે બલકે હકીકત આ પણ છે કે તમારા જીવન અને મૃત્યુ બ્ને અલ્લાહના કાબૂમાં છે. 
કોઈ બીજો જીવન આપવાનો ન તો અધિકારધરાવે છે ન તો મોત આપવાના અધિકાર. 

(૬૧) એટલે કે આ જ્ઞાન કે જેની ઉપર તમે ગર્વ કરી રહ્યાં છો તથા જેના કારણે જ ધરતીના બીજાં સર્જનો 
ઉપર તમને શ્રેષ્ઠતા પ્રાપ્ત છે, આ પણ ખુદાનું બખ્શેલું છે. તમે તમારી આંખો વડે આ પદાર્થપાઠ આપતા દશ્યો 
જોતાં રહ્યાં છો કે જયારે કોઈ માણસને અલ્લાહતઆલા ઘણી લાંબી ઉંમર આપી દે છે ત્યારે એ જ માણસ જે 
કયારેક યુવાવસ્થામાં બીજાંને અક્કલ શિખવાડતો હતો કેવી રીતે માંસનો એક લોચો બનીને રહી જાય છે જેને 
પોતાના શરીર સુદ્ધાંનું ભાન રહેતું નથી. 

(૬ર) વર્તમાન સમયમાં આ આયતમાંથી જે ચિત્ર-વિચિત્ર અર્થઘટનો કરવામાં આવ્યાં છે તે આ 
વાતના ખરાબમાં ખરાબ ઉદાહરણો છે કે કુરઆનની આયતોને તેના સંદર્ભથી અલગ કરીને એક એક આયતનો 
અલગ અલગ અર્થ કરવાથી કેવાં કેવાં નક્કામા અર્થઘટનોના દ્વાર ખુલી જાય છે. લોકોએ આ આયતને 
ઇસ્લામની આર્થિક વિચારસરણીનું મૂળ તથા અર્થશાસ્રના નિયમની એક મહત્ત્વની કલમ ગણાવી છે. તેમના 


કક કા 


મતે આયતનો આશય આ છે કે જે લોકોને અલ્લાહે રોજીમાં શ્રેષ્ઠતા આપી હોય તેમણે તેમની રોજી તેમના 


સરઃ નહ્‌લ ૧૬ તકફહીમલક્અનિ ર 
જોયે ૧ ૧-૭ ૧૭૩ 


દ્રિ ન્વ “7427૮272729 દ્વિ .2 727 કઇ ૭૭9 દ્વ ત્વત્તિક 
ક ડિ ભ 
હ્્ટાહ કડછ કઝા હક 


આ પત્નીઓમાંથી તમને પુત્રો-પોત્રો આપ્યાં અને સારી સારી વસ્તુઓ તમને ખાવા માટે આપી. 


નોકરો અને ગુલામો તરફ ફરજિયાત પાછી વાળી દેવી જોઈએ, જો પાછી નહીં વાળે તો તેઓ અલ્લાહની 
િયામતના ઇનકારી ઠરશે. જો કે આ સમગ્ર વર્ણનમાં આર્થિક નિયમોના વર્ણનનો કોઈ અવકાશ જ નથી. 
આગળથી સમગ્ર પ્રવચન શિકના રદીકરણ અને તૌહીદના સમર્થનમાં ચાલ્યું આવે છે અને આગળ પણ સળંગ 
આ જ વિષય ચાલી રહ્યો છે. આ વાતચીત દરમ્યાન એકાએક આર્થિક નિયમોની એક કલમનું વર્ણન કરવા 
પાછળ શું તર્ક છેઃ આયતને તેના સંદર્ભમાં રાખીને જોવામાં આવે તો સ્પષ્ટપણે જણાય છે કે અત્રે આનાથી સાવ 
વિરૂદ્ધ વિષયનું વર્ણન કરવામાં આવી રહ્યું છે. અહીં દલીલ આ કરવામાં આવી છે કે તમે પોતે તમારા માલમાં 
તમારા 
---તો છેવટે કેવી રીતે આ વાતને તમે સાચી માનો છો કે જે અહેસાનો અલ્લાહે તમારી ઉપર કર્યા છે તેના 
આભારદર્શનમાં અલ્લાહની સાથે તેના અધિકારવિહોણા ગુલામોને પણ ભાગીદાર બનાવી લો અને તમારી 
જાતે જ આ માની લો કે અધિકારો અને સત્તાઓમાં અલ્લાહના આ ગુલામો પણ તેની સાથે સરખા ભાગીદાર છે? 

બરાબર આ જ દલીલ, આ જ વિષય માટે સૂરઃ રૂમની આયત ર૮માં કરવામાં આવી છે. ત્યાં આના 
શબ્દો આપ્રમાણે છેઃ ટક્ન્‍ ડઈઈડઉંડહુ,ઇઝહકડડણાડ હડ -£.ડહ્ાઝઇ ડક 
હઠકઈ કડ: ઈૃઇડ#- ડડ ડદઈ”અલ્લાહ તમારી સામે એક ઉદાહરણ તમારી પોતાની 
જાતમાંથી રજૂ કરે છે. શું તમારી એ રોજીમાં જે અમે તમને આપેલી છે તેમાં તમારા ગુલામો ભાગીદાર છે એટલે 
સુધી કે તમે અને તેઓ આમાં સમાન હોવ? અને તમે તેમનાથી એવી જ રીતે ડરો છો જેવી રીતે તમારા સમકક્ષ 
લોકોથી ડરતાં હોવ છો? આવી રીતે અલ્લાહ ખોલી ખોલીને નિશાનીઓ રજૂ કરે છે એ લોકો માટે જે બુદ્ધિનો 
ઉપયોગ કરે છે.” 

બન્ને આયતોને સરખાવવાથી સ્પષ્ટપણે જણાય છે કે બન્નેમાં એક જ હેતુ માટે એક જ ઉદાહરણ વડે 
દલીલ કરવામાં આવી છે અને આમાંથી દરેક બીજાની સમજૂતી આપી રહી છે. 

કદાચ લોકોને ગેરસમજ હકક#ક0&ૂડ*ડર્કી। શબ્દોના કારણે થઈ છે. તેમણે ઉદાહરણ પછી તરત જ 
આ શબ્દો જોઈને માની લીધું કે હોય ન હોય આનો અર્થ આ જ હશે કે પોતાના હાથ નીચે કામ કરતા લોકોની 
તરફ રોજી પાછી ન વાળવી જ અલ્લાહની નિયામતનો ઇનકાર છે. જો કે જે માણસ કુઅનિમાં થોડી પણ સમજ 
ધરાવે છે તે આ વાત જાણે છે કે અલ્લાહની નિયામતોનો આભાર ગેૈરૂલ્લાહ સમક્ષ માનવો આ ગ્રંથની નજરે 
અલ્લાહની નિયામતોનો ઇનકાર છે. આ વિષય એટલા મોટા પ્રમાણમાં કુઅનિમાં દોહરાવવામાં આવ્યો છે કે 
વાચન અને મનનની ટેવ ધરાવતા લોકોને તો આમાં શંકા થઈ શકતી નથી, અલબત્ત, વિષયસૂચિની મદદથી 
પોતાને જોઈતી આયતો કાઢીને લેખો તૈયાર કરનારા લોકો આનાથી અજાણ હોઈ શકે છે. 

અલ્લાહની નિયામતના ઇનકારનો આ અર્થ સમજી લીધા પછી આ કથન નો આ અર્થ સ્પષ્ટપણે 
સમજાઈ જાય છે કે જયારે આ લોકો માલિક અને ગુલામનો ભેદ સારી રીતે જાણે છે , અને પોતે પોતાના જીવનમાં 


સૂરઃ નહ્લ ૧૬ તફહીમુલકુઓઆન ર 
૮2222723 29289 2» 
€2૫%-2 છે છક ૫97% 55 દ્ર 
*2(/7?. 117 ૮૬ (ટટ? 
ધ ક્જ્ફ 
«2 99૭ુક્નાઈ32, 
તો પછી શું આ લોકો (આ બધું જોવા અને જાણવા છતાં પણ) અસત્યને માને છે“ અને અલ્લાહના 


ઉપકારનો ઈનકાર કરે છે“ અને અલ્લાહને છોડીને એમને પૂજે છે જેમના હાથમાં ન તો 
આકાશોમાંથી આમણે કંઈપણ રોજી આપવાની છે ન તો ધરતીમાંથી 


કાયમ આ ભેદનું ધ્યાન રાખે છે, ત્યારે શું એક અલ્લાહના જ મામલામાં તેમને આ વાત માટે આગ્રહ છે કે તેના 
બંદાઓને તેના ભાગીદાર અને સમકક્ષ ઠરાવે અને જે નિયામતો તેમણે તેની પાસેથી મેળવી છે તેનો આભાર 
તેના બંદાઓ સમક્ષ વ્યક્ત કરે? 

(૬૩) “અસત્યને માને” છે, એટલે કે આ પાયાવિહોણો અને અવાસ્તવિક અકીદો ધરાવે છે કે તેમના 
ભાગ્યોનું બનાવવું અને બગાડવું, તેમની મનોકામનાઓ પૂરી કરવી અને પ્રાર્થનાઓ સાંભળવી, તેમને સંતાન 
આપવી, તેમને રોજગાર અપાવવો, તેમનાં અદાલતી કેસો જીતાડવાં, અને તેમને બીમારીઓથી બચાવવાં 
કેટલાકદેવીઓ અને દેવતાઓ તથા જિન્ઞાતો અને પૂર્વઅને ભાવિ મહાપુરૂષોના અખત્યારમાં છે. 

(૬૪) જો કે મક્કાના મુશ્રિકો આ વાતનો ઇનકાર કરતાં ન હતાં કે આ તમામ 4િયામતો અલ્લાહની 
આપેલી છે , અને આ નિયામતો માટે અલ્લાહનો અહેસાન માનવાથી પણ તેમને ઇનકાર ન હતો, પરંતુ જે ભૂલ 
તેઓ કરતા હતાં તે આ હતી કે આ નિયામતો માટે અલ્લાહનો આભાર માનવાની સાથોસાથ તેઓ અનેક 
હસ્તીઓનો આભાર પણ મૌખિક અને અમલી રીતે માનતા હતાં જેમને તેમણે કોઈ પ્રમાણ વિના તેમજ કોઈ 
પુરાવા વિના આ નિયામતની પ્રાપ્તિમાં ભૂમિકા ધરાવનાર અને ભાગીદાર ઠેરવી દીધેલાં હતાં. આ જ વસ્તુને 
કુઃઅઓનિ “અલ્લાહના અહેસાનનો ઇનકાર” ઠરાવે છે. કુરાનમાં આ વાત એક સામાન્ય નિયમ તરીકે રજૂ 
કરવામાં આવી છે કે ઉપકાર કરનારના ઉપકારનો આભાર ઉપકાર ન કરનાર સમક્ષ અદા કરવો હકીકતમાં 
અહેસાન કરનારના અહેસાનનો ઈનકાર કરવો છે. આવી જ રીતે કુર્ઓાન આ વાત પણ એક નિયમ તરીકે વર્ણવે 
છે કે અહેસાન કરનાર વિષે કોઈ પણ જાતની દલીલ અને પુરાવા વિના એવું અનુમાન કરી લેવું કે તેણે તેની 
પોતાની દયાકુપાથી આ મહેરબાની કરી નથી બલકે ફલાણી વ્યકિતના માધ્યમથી , અથવા ફ્લાણાની શરમથી, 
અથવા ફલાણાની ભલામણથી, અથવા ફલાણાની દરમ્યાનગીરીથી કરી છે, આ પણ હકીકતમાં તેના 
અહેસાનનો ઇનકારજછે. 

આ બશ્ને સૈદ્ધાંતિક વાતો તદન ન્યાય અને સામાન્ય બુદ્ધિ અનુસાર છે. કોઈ પણ માણસ પોતે કોઈ પણ 
ખચકાટ વિના તેમની તાર્કિકતાને સમજી શકે છે. ધારી લો કે તમે એક જરૂરતમંદ માણસ ઉપર દયા કરીને તેની 
મદદ કરો છો, અને તે માણસ એ જ વખતે ઊભો થઈને તમારી સામે કોઈ બીજા માણસનો આભાર માની લે છે 
જેની આ મદદમાં કોઈ ભૂમિકા ન હતી. તમે તમારી ઉદારતાના કારણે ભલે તેના આ બેહ્‌દા વર્તનની અવગણના 
કરી દો અને ભવિષ્યમાં પણ તમારી મદદ ચાલુ રાખો, પરંતુ તમારા મનમાં તમને જરૂર લાગશે કે આ એક ખૂબ 


સરઃ નહ્‌લ ૧૬ તકફહીમલક્અનિ ર 
જોયે ૧ ૧-૭» ૧૭૩ 


ડાણ 'હદછીઝાક કપઝકહહક્ક્#-ગ્ડઝકછૂક 


દત ધ દ્રિહદ્ર ##2.270) 79277%4 2772 27227 


“55444૯4296 *#કઝ ઝડ કા 
છ હઠઇડીદડડઇઇ, 954-544 


(27 


ની ત“ઝા“ડ*્ઝડઠકશસ* 


ડ્‌ દપ 


અને ન તો આ કામ તેઓ કરી જ શકે છે ? તો પછી અલ્લાહ માટે દેષ્ટાંતો ન ધડો.“ અને અલ્લાહ 
જાણે છે, તમે જાણતાં નથી. 

અલ્લાહ એક દષ્ટાંત આપે છે.“ એક તો છે ગુલામ, જે બીજાનો ખરીદેલો ગુલામ છે 
અને પોતે કોઈ અધિકાર ધરાવતો નથી. બીજો માણસ આવો છે જેને અમે અમારા તરફથી 
ઉમદા રોજી આપી છે અને તે તેમાંથી જાહેરમાં અને ગુપ્ત રીતે ખૂબ ખર્ચ કરે છે. બતાવો, શું આ બજ્ઞે 
સરખાં છે ?સ---અલહમ્દુલિલ્લાહ ! “પરંતુ મોટા ભાગના લોકો (આ સીધી 


જ બેશરમ અને અપકારી માણસ છે. પછી જો તપાસ કરતાં તમને જણાય કે આ માણસે આ કૃત્ય આ ખ્યાલના 


આધારે કર્યું હતું કે તમે જે કંઈ મદદ તેને કરી છે તે તમારી સારી ભાવના અને ઉદારતાના કારણે નહીં બલકે એ 
બીજા માણસના લીધે કરી છે, જો કે હકીકતમાં આવું કંઈ ન હતું, ત્યારે તમે ચોક્કસપણે તેને તમારું અપમાન 
માનશો. તેના આ બેહૂદા અર્થઘટનનો સ્પષ્ટ અર્થ તમારી નજીક આ હશે કે તે તમારા માટે ખોટી ભારે માન્યતા 
ધરાવે છે અને તમારા વિષે એવું માને છે કે તમે કોઈ દયાળુ કે માયાળુ માણસ નથી બલકે માત્ર એક મિત્રાચારી 
નિભાવનાર અને દોસ્તદાર માણસ છો, કેટલાક ગણતરીના મિત્રોના માધ્યમથી કોઈ આવે તો તમે તેની મદદ એ 
મિત્રોના કારણે કરી દો છો નહીં તો તમારા હાથે કોઈને કંઈફાયદો થઈ શકતો નથી. 

(૬૫) “અલ્લાહના માટે દૃષ્ટાંતો ન ઘડો” એટલે કે અલ્લાહને દુનિયાના રાજા-મહારાજાઓની જેમ ન 
ધારી લો કે જેવી રીતે કોઈ માણસ તેના દરબારીઓ અને નિકટના દરબારી નોકરોના માધ્યમ વિના તેમના સુધી 
પોતાની અરજી પહોંચાડી શકતો નથી એવી જ રીતે અલ્લાહ વિષે પણ તમે આ માનવા લાગો કે તે તેના 
શાહીમહેલમાં ફરિશ્તાઓ અને વલીઓ, અને અન્ય નિકટના માણસોની વચ્ચે ઘેરાયેલો બેઠો છે તથા કોઈનું 
કોઈ કામ તેમના માધ્યમો વિના તેને ત્યાં થઈ શકતું નથી. 

(૬૬) એટલે કે જો ઉદાહરણો વડે જ વાત સમજવી હોય તો અલ્લાહ સાચા ઉદાહરણો વડે તમને હકીકત 
સમજાવે છે. તમે જે ઉદાહરણો આપી રહ્યાં છો તે ખોટાં છે, એટલા માટે તમે તેમાંથી ખોટા પરિણામ તારવી બેસો છો. 

(૬૭) સવાલ અને અલહમ્દુલિલ્લાહ વચ્ચે એક નાનકડો અવકાશ છે જેને ભરવા માટે અલટમ્દુલ્લાહ 
શબ્દ પોતે જ એક મોટો ઇશારો ધરાવે છે. દેખીતું છે કે નબી સ.અ.વ.ના મુખેથી આ સવાલ સાંભળીને મુશ્રિકો 


સરઃ નહ્‌લ ૧૬ તકફહીમલક્અનિ ર 
વ ૧ ૧-૭» ૧૭૩ 


તક 


7 247797 | 12૬ વિતી! 6/44 ૮ 422૮22 ષ્ડ 

ઝે ન ઝક 55૦૦૦૦૭ 
૦2 ૯% 72ત 1૮૭» ટુર 
ઝક 


055: ડ27 


પ 
ક્ટ ઈ શ્ર 

ક્ય્ત[તન કા પ (1 2 24 પ -7દ્‌ કિ 
વાતને) જાણતાં નથી.“ 

અલ્લાહ એક બીજું દષ્ટાંત આપે છે. બે માણસો છે. એક મૂંગો-બહેરો છે, કોઈ કામ કરી 
શકતો નથી, પોતાના માલિક ઉપર બોજ બનેલો છે, જ્યાં પણ તે તેને મોકલે કોઈ સારું કામ તેનાથી 
ન થઈ શકે. બીજો માણસ આવો છે જે ન્યાયની આજ્ઞા આપે છે અને પોતે સીધા માર્ગ ઉપર કાયમ 
છે. બતાવો શું આબલ્ઞે સરખાં છે ?“ (રુકૂઅ ૧૦) 

અને આકાશો અને ધરતીની છૂપી હકીકતોનું જ્ઞાન તો અલ્લાહને જ છે.“ અને કયામતના 
પ્રગટ થવાનો મામલો જરાય વાર નહીંલગાડે 


માટે આનો આ જવાબ આપવો તો કોઈ રીતે શક્ય ન હતું કે બન્ને સમાન છે. લાચારીપૂર્વક આના જવાબમાં કોઈએ 
સ્પષ્ટપણે એકરાર કર્યો હશે કે વાસ્તવમાં બન્ને સમાન નથી, અને કોઈએ એવા ડરથી ચુપકીદી સેવી લીધી હશે કે 
હકારમાં જવાબ આપવામાં આવે તો તેના તાર્કિક પરિણામનો પણ એકરાર કરવો પડશે અને આનાથી આપોઆપ 


તેમનું શિર્ક ખોટું ઠરશે. એટલા માટે નબી સ.અ.વ.એ બશ્નેનો જવાબ સાંભળીને કહ્યું, અલહમ્દુલિલ્લાહ. એકરાર 
કરનારા લોકોના એકરાર માટે પણ અલહમ્દુલિલ્લાહ અને ચૂપકીદી સેવનારા લોકોની ચુપકીદી માટે પણ 
અલટમ્દુલિલ્લાહ. પહેલી રીતે આનો અર્થ આ થાય છે કે “અલ્લાહનો આભાર, આટલી વાત તો તમને 
સમજાઈ.”' બીજી રીતે આનો અર્થ આ થાય છે “ચુપ થઈ ગયાં? અલહમ્દુલિલ્લાહ. તમારા હઠાગ્રહ છતાં બશ્નેને 
સમાન કહેવાની હિંમત તમે પણ ન કરી શક્યાં.” 

(૬૮) એટલે કે તેઓ લોકો વચ્ચે અધિકાર ધરાવનાર અને અધિકાર નહીં ધરાવનાર વચ્ચેનો તફાવત 
સ્પષ્ટપણે સમજે છે , અને આ ફરકને સામે રાખીને જ બશ્નેની સાથે જુદો જુદો વ્યવહાર અપનાવે છે છતાં પણ તેઓ 
એવા મૂર્ખ અને નાદાન બનેલાં છે કે સર્જક અને સર્જન વચ્ચેનો તફાવત તેમને સમજાતો નથી. સર્જકની હસ્તી અને 
ગુણો તથા અધિકારો અને સત્તાઓ, બધામાં તેઓ સર્જનને તેનો ભાગીદાર માની રહ્યાં છે અને સર્જનની સાથે તેઓ 
એવો વ્યવહાર કરી રહ્યાં છે જે માત્ર સર્જકની સાથે જ કરી શકાય છે. દુનિયામાં કોઈ વસ્તુ માગવી હોય તો ઘરના 
માલિકપાસે માગીશું નહીં કેઘરના નોકર પાસે. પરંતુ લાભોના મૂળ સ્ત્રોત પાસે હાજતો માગવી હોય ત્યારે સૃષ્ટિના 
માલિકને છોડીને તેના બંદાઓની સામે હાથ ફેલાવી દેશે. 

(૬૯) પહેલા ઉદાહરણમાં અલ્લાહ અને ઉપજાવી કાઢેલાં ખુદાઓ વચ્ચેનો ભેદ માત્ર સત્તા અને 


સરઃ નહ્‌લ ૧૬ તકફહીમલક્અનિ ર 
વ ૧ ૧- ૧૭૩ 


દ્ર 


વિ” જ 
૦5 છી 
ક ક હક્ઝ # | વ ઝ 

ત્રિ 22... શ 
૦૦4૪ “92 દ 


પરંતુ એટલી જ કે જેમાં માણસની પાંપણ પલક મારે, બલકે આના કરતાં પણ થોડી ઓછી.” 
હકીકત આ છે કે અલ્લાહ બધું જ કરી શકે છે. 

અલ્લાહે તમને તમારી માતાઓના પેટોમાંથી એવી હાલતમાં કાઢયાં કે તમે કશું જ જાણતા 
ન હતાં. તેણે તમને કાન આપ્યાં, આંખો આપી અને વિચારનારા દિલ આપ્યાં” એટલા માટે કે તમે 
આભારીબનો.” 


સત્તાના અભાવની દૃષ્ટિએ સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યો હતો. હવે આ બીજા ઉદાહરણમાં એ જ ભેદ હજુ વધુ ખોલીને 
ગુણોની દષ્ટિએ વર્ણવવામાં આવ્યો છે. આનો અર્થઆ છે કે અલ્લાહ અને આ બનાવટી ખુદાઓ વચ્ચે ભેદ ફક્ત 
આ જ નથી કે એક સત્તાધારી માલિક છે અને બીજો સત્તાવિહોણો નોકર. બલકે આનાથી પણ વધારે ભેદ આ પણ 
છે કે આ નોકર ન તો તમારી કોઈ પ્રાર્થના સાંભળે છે ન તો તેનો જવાબ આપી શકે છે, ન તો કોઈ કામ પોતાના 


અધિકારથી કરી શકે છે. તેના જીવનનો તમામ આધાર તેના માલિક ઉપર છે. અને માલિક જો કોઈ કામ તેના 
ઉપર છોડી દે તો તે કંઈ પણ કરી શકતો નથી. આનાથી વિરૂદ્ધ તેનો માલિક માત્ર બોલનાર જ નથી પરંતુ એવો 
બોલનાર છે જે ડહાપણવાળો છે, દુનિયાને ન્યાયનો આદેશ આપે છે. અને ફકત કુલમુખત્યાર કર્તાજ નથી બલકે 
સાચો કર્તા છે, જે કંઈ કરે છે સચ્ચાઈ અને સ્વસ્થતાપૂર્વક રીતે કરે છે. હવે તમે જ બતાવો કે આ કઈ જાતની 
અક્કલમંદી છે કે તમે આવા માલિક અને આવા નોકરને સમાન માની રહ્યાં છો? 

(૭૦) પછીના કથન ઉપરથી જણાય છે કે હકીકતમાં આ જવાબ છે મક્કાના કાફિરોના એ સવાલનો જે 
તેઓ વારંવાર નબી સ.અ.વ.ને કરતા હતાં કે જો વાસ્તવમાં એ કયામત આવવાની છે જેની તમે અમને ખબર 
આપી રહ્યાં છો તો છેવટે એ કઈ તારીખે આવશે . અહીં તેમના સવાલને નોધ્યા વિના જ તેનો જવાબ આપવામાં 
આવી રહ્યો છે. 

(૭૧) એટલે કે કયામત ધીમે ધીમે એક લાંબી મુદ્દતમાં ઘટશે નહીં, ન તો તેના આગમન પહેલાં તમે 
તેને દૂરથી આવતી જોઈ શકશો કે સાવધાન થઈ જાઓ અને તેના માટે કોઈ તેયારી કરી શકો. એ તો કોઈ દિવસે 
અચાનક પલકવારમાં, બલકે એનાથી પણ ઓછા સમયમાં, આવી જશે. એટલા માટે જેણે વિચાર કરવો હોય તે 
ગંભીરતાપૂર્વક વિચાર કરે, અને પોતાના વર્તન વિષે જે કોઈ નિર્ણય પણ કરવો હોય ઝડપથી કરી લે. કોઈએ 
પણ આ ભરોસે રહેવું જોઈએ નહીં કે હજુ તો કયામત દૂર છે જયારે આવવા માંડશે ત્યારે અલ્લાહ સાથેનો 
મામલો સુધારી લઈશું ---તૌહીદના પ્રવચનની વચ્ચે એકાએક કયામતનો આ ઉલ્લેખ એટલા માટે કરવામાં 
આવ્યો છે કે લોકો તૌહીદ અને શિર્ક વચ્ચે કોઈ એક માન્યતાની પસંદગીના સવાલને ફક્ત એક વિચારસરણીને 


સરઃ નહ્‌લ ૧૬ તકફહીમલક્અનિ ર 
જોયે ૧ ૧-૭» ૧૭૩ 


ક્ક્ણ “22 ત્રિ 72% 
45૯-54૫0706*%*: 
ત” જઝે ડં 


2 કત “૫% ઝે! 29 

7[7૨*)|727» 4 (6: 404 72722%29),૮ 2297 7722, 4 

9પ !ક્ન્ગઈ#9 ઝુ હ જડ “જ “શચક-- 

*% 7:22) 2 !.£2£:270[#૮£૮627 (227૪2127 (9% 

-:૯-૨4૫029છ કહ) ઉછા) 9502 

“જ કફર ફા.“ 1664 કક “જ 

“હક્કઇઉઈાઇછ્હકહક્ડકહડઉઈક 
શું આ લોકોએ ક્યારેય પક્ષીઓને જોયાં નથી કે આકાશના વાતાવરણમાં કેવી રીતે 


આજ્ઞાધીન છે ? અલ્લાહ સિવાય કોણે તેમને ટકાવી રાખેલાં છે ? આમાં ઘણી નિશાનીઓ છે એ 
લોકો માટે જે ઈમાન લાવે છે. 


અલ્લાહે તમારા માટે ઘરોને આરામના સ્થળ બનાવ્યાં. તેણે પશુઓના ચામડામાંથી 


£9૪ 
1 


તમારા માટે એવાં મકાન ઉત્પજ્ઞ કર્યા જેમને તમે મુસાફરી અને રોકાણ, બન્ઞે હાલતોમાં હળવાં 
અનુભવો છો.” તેણે પશુઓની રુંવાટી અને ઊન અને વાળમાંથી તમારા માટે પહેરવા અને 
વાપરવાની ઘણી વસ્તુઓ પેદા કરી દીધી જે જીવનની નિશ્ચિત મુદ્દત સુધી તમારા કામમાં આવે છે. 
તેણે તેની પેદા કરેલી અનેક વસ્તુઓ વડે તમારા માટે છાંયડાની વ્યવસ્થા કરી, પર્વતોમાં તમારા 


માટે આશ્રયસ્થાન બનાવ્યાં અને તમને એવાં 


સવાલ ન માની બેસે. તેમને આ વાતનું ભાન રહેવું જોઈએ કે એક નિર્ણાયક પળ ખબર ન હોય એવા સમયે 
અચાનક આવી જવાની છે અને તે વખતે આ જ પસંદગીના સાચા અથવા ખોટા હોવા ઉપર માણસની સફળતા 
અને નિષ્ફળતાનો આધાર હશે. આ ચેતવણી પછી ફરીથી એ જ પ્રવચનનો સિલસિલો શરૃ થઈ જાય છે જે 
આગળ ઉપરથી ચાલ્યો આવતું હતો. 

(૭૨) એટલે કે એ માધ્યમો કે જેમના વડે તમને દુનિયામાં દરેક જાતની માહિતી પ્રાપ્તથઈ અને તમે એ 
લાયક બન્યાં કે દુનિયાના કામ ચલાવી શકો. માનવીનું બાળક જન્મ વખતે જેટલું વિવશ અને અબૂધ હોય છે 
તેટલું કોઈ પ્રાણીનું નથી હોતું. પરંતુ આ માત્ર અલ્લાહે બખ્શેલા જ્ઞાનના માધ્યમો (શ્રવણશક્તિ, દષ્ટિશક્તિ, 
અને બુદ્ધિ અને વિચારશક્તિ) જ છે જેના કારણે તે પ્રગતિ કરીને પૃથ્વી ઉપરની તમામ વસ્તુઓ ઉપર રાજ કરવા 
લાયક બની જાય છે. 


સૂરઃ નહ્લ ૧૬ તફહીમુલકુઓઆન ર 
છ ઈ 7 22 [4 «5 હ 
હ નહ રુ ફ્ક્ન 2 ફશન 

712- 61૮4 દક ક ન 2ટ *2%-્ 22 ઇડ -798 
જા જ 7792. 2792? 22 47? »1 
કઝ ક કાહ ઈ* ઉઠ લ્્ન્ છની 
પોશાકો એનાયત કર્યા જે મી ગરમી સામે રક્ષણ આપે છે“ અને બીજા કેટલાક પોશાકો જે 
એકબીજા સાથેની લડાઈમાં તમારૂં રક્ષણ કરે છે.” આવી રીતે તે તમારી ઉપર તેની નિયામતો પૂર્ણ 
કરે છે“ કે કદાચ તમે આજ્ઞાંકિત બનો. હવે જો આ લોકો મો ફેરવતાં હોય તો હે નબી, તમારી ઉપર 


સ્પષ્ટતાપૂર્વક સત્ય સંદેશ પહોચાડી દેવા સિવાય બીજી કોઈ જવાબદારી નથી. આ લોકો અલ્લાહના 
ઉપકારને ઓળખે છે, પછી તેનો ઇનકાર કરે છે” અને તેમની અંદર મોટાભાગના લોકો એવાં 


(૭૩) એટલે કે એ ખુદાનો આભારી જેણે બહુમૂલ્ય નિયામતો તમને એનાયત કરી. આ 4િયામતો 
પ્રત્યે આનાથી વધારે અપકાર બીજો શો હોઈ શકે કે આ કાનો વડે માણસ બધું જ સાંભળે પરંતુ એક ખુદાની જ 
વાત નસાંભળે, આ આંખો વડે બધું જ જુએ પરંતુ એક ખુદાની જ નિશાનીઓ ન જુએ અને આ મગજ વડે બધું જ 
વિચારે પરંતુ એક આ જ વાત ન વિચારે કે મારી ઉપર ઉપકાર કરનાર કોણ છે જેણે મને આ તમામ ઈનામો 


આપેલાં છે. 

(૭૪) એટલે કે ચામડાંના બનેલાં એ તંબુઓ જેનો અરબસ્તાનમાં ઘણો જ રિવાજ છે. 

(૭૫) એટલે કે તમે પ્રવાસે જવા માગતા હોવ ત્યારે તેમને સહેલાઈથી ગડી કરીને ઊપાડીને લઈ જાઓ 
છો અને જયારે રોકાણ કરવા માગો છો ત્યારે આસાનીથી ખોલીને તંબુ તાણીને રોકાણ કરી લો છો. 

(૭૬) ઠંડીથી બચવા માટેનો ઉલ્લેખ કાં તો એટલા માટે નથી કર્યો કે ગરમીમાં કપડાંનો ઉપયોગ માનવ 
સભ્યતાની પૂર્ણતાનો દરજ્જો છે અને પૂર્ણતાના દરજ્જાનો ઉલ્લેખ કરી દીધા પછી આરંભના દરજ્જાઓનો 
ઉલ્લેખ કરવાની જરૂર રહેતી નથી, અથવા તો આનો વિશેષરૂપે એટલા માટે ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે જે 
દેશોમાં ખૂબ જ જીવલેણ પ્રકારના ગરમ પવનો ચાલે છે ત્યાં શરદીના પોશાક કરતાં પણ વધારે ગરમીનો પોશાક 
મહત્ત્વનો છે. આવા દેશોમાં જો માણસ માથું , ડોક, કાન અને આખું શરીર સારી રીતે ઢાંકીને ન નીકળે તો ગરમ 
પવનો તેને બાળી મૂકે, એટલું જ નહીંબલકે ઘણી વખત તો આંખો સિવાયનો તમામ ચહેરો લપેટી લેવો પડે છે. 

(૭૭) એટલે કે યુદ્ધમાં પહેરવામાં આવતું બષ્ટર. 

(૭૮) નિયામતોને પૂરી કરવી અથવા નિયામતોને પૂર્ણ કરવીનો અર્થ આ છે કે અલ્લાહતઆલા 
જીવનના દરેક પાસામાં માનવીની જરૂરિયાતોનું ઝીણવટપૂર્વક અવલોકન કરે છે અને પછી દરેકેદરેક જરૂરિયાત 
પૂરી કરવાની વ્યવસ્થા ગોઠવે છે. દા.ત. આ જ વાત લઈ લો કે બાહ્ય વાતાવરણની અસરોથી માનવીના શરીરને 
રક્ષણ આપવાની જરૂર હતી. તેના માટે અલ્લાહે કઈ કઈ રીતે કેટકેટલી તથા કેવી કેવી વસ્તુઓ પેદા કરી તેની 
વિગતો જો કોઈ માણસ લખવા બેસે તો એક દળદાર પુસ્તક તૈયાર થઈ જાય. બીજા શબ્દોમાં, આ પોશાક અને 


સરઃ નહ્‌લ ૧૬ તકફહીમલક્અનિ ર 
જોયે જ” ૧-૭ ૧૭૩ 


તકે 2 7૭7 4-૭27-77 
પ0 ૨૨ 


ગિ ઝ્્ક્કટ્રક ઈર્હક્ડ 466૩ 
4227૮424૮92 2» 


12814૦ 6ક્ઝક- 55549૪ હ 


«ત્વં 2 જદ્વ્ક £%4૮2 “7 7) :77# 


131596 89524 55 252 ગહ ક્ટ ઝક 


જે સત્યને માનવા માટે તેયાર નથી. (રુકૂઅ ૧૧) 

(આમને કંઈ ભાન પણ છે કે તે દિવસે શું હાલત થશે) કે જ્યારે અમે દરેક સમુદાયમાંથી 
એક સાક્ષી“ ઊભો કરીશું, પછી કાફિરોને ન તો દલીલો રજૂકરવાની તક આપવામાં આવશે“ ન 
તો તેમની પાસે તોબા અને માફીની માગણી જ કરવામાં આવશે.“ _જુલમીઓ જ્યારે એક વખત 
સજા જોઈ લેશે ત્યારે આના પછી ન તો તેમની સજામાં કોઈ ઘટાડો કરવામાં આવશે અને ન તો 
તેમને એક ક્ષણભરની મહેતલ આપવામાં આવશે. અને જ્યારે એ લોકો કે જેમણે 


રહેણાંકની બાબતમાં અલ્લાહની તિયામતની પૂર્ણતા છે. અથવા દા.ત.ખોરાકની બાબત લઈએ તો તેના માટે 
કેટલા મોટા પાયા ઉપર કેટકેટલી વિવિધતાઓ સાથે કેવી કેવી ગૌણ જરૂરિયાતો સુદ્ધાંને ધ્યાનમાં રાખીને 
અલ્લાહતઆલાએ હદ વિનાના સાધનો ઊભા કર્યા, તેમનું જો કોઈ અવલોકન કરવા બેસે તો કદાચ ફકત 


ખોરાકના પ્રકારો અને ખાઘવસ્તુઓની યાદીનું જ એક દળદાર પુસ્તક બની જાય. બીજા શબ્દોમાં આ ખાદ્ય 
વસ્તુઓની બાબતમાં અલ્લાહની નિયામતની પૂર્ણતા છે. આવી જ રીતે જો માનવજીવનના એક એક પાસાની 
સમીક્ષા કરીને જોવામાં આવે તો દરેક ક્ષેત્રમાં અલ્લાહે આપણી ઉપર તેની નિયામતો પૂર્ણ કરી દીધેલી છે. 

(૭૯) ઇનકારનો અર્થ એ જ વર્તન છે જેનો અમે અગાઉ ઉલ્લેખ કરી ગયાં છીએ . મક્કાના કાફિરો આ 
વાતનો ઇનકાર કરનારા ન હતાં કે બધાં જ ઉપકારો અલ્લાહે તેમની ઉપર કર્યા છે પરંતુ તેમની આ માન્યતા હતી 
કે અલ્લાહે આ ઉપકારો તેમના મહાપુરૂષો અને દેવતાઓના હસ્તક્ષેપના લીધે કર્યા છે અને એટલા જ માટે તેઓ 
આ ઉપકારોનો આભાર અલ્લાહની સાથે જ, બલકે થોડો અલ્લાહ કરતાં પણ વધારે, એ મધ્યસ્થી હસ્તીઓનો 
માનતા હતાં. આ જ કૃત્યને અલ્લાહતઆલા નિયામતના ઈનકાર અને અપકાર તથા કુફ્ર કહે છે. 

(૮૦) એટલે કે તે સમુદાયનો નબી, અથવા કોઈ એવો માણસ કે જેણે નબીના જતા રહ્યાં પછી એ 
સમુદાયને તૌહીદ અને શુદ્ધ ખુદાપરસ્તીનો સંદેશ આપ્યો હોય, શિર્ક તથા શિક્યુક્ત અંધશ્રદ્ધાઓ અને 
રીતરિવાજો સામે ચેતવ્યાં હોય, તથા કયામતના દિવસના હિસાબકિતાબ સામે સાવધાન કરી દીધાં હોય તે 
આની ગવાહી આપશે કે મે સત્યનો સંદેશ એ લોકો સુધી પહોંચાડી દીધો હતો એટલા માટે જે કંઈ તેમણે કર્યું તે 
જાણકારીના અભાવના લીધે નહીં બલકે ઇરાદાપૂર્વક કર્યું. 

(૮૧) આનો અર્થ આ નથી કે તેમને ખુલાસો કરવાની પરવાનગી આપવામાં આવશે નહીં બલકે 
મતલબ આ છે કે તેમના અપરાધો એવા સ્પષ્ટ અને નકારી ન શકાય તેવી તેમજ જેનો બીજો અર્થ ન થઈ શકે તેવી 
ગવાહીઓ વડે સાબિત કરી દેવામાં આવશે કે તેમના માટે ખુલાસો કરવાની કોઈ ગુંજાશ બાકી રહેશે નહીં. 


સૂરઃ નહ્લ ૧૬ તફહીમુલકુઓઆન ર 
કકછટ્ટડડ ઝક ષ્ટ કાડ ત્ઝત 22 મ 
66 42૪7 કક 
ન્ડ્ન જ 4 દત ત જાડ 
2 2ન 
ઇહ તિ ડટ 


792 2 કૃ» ક. - 1 
૦હક૩..જ%ઈ પ, હાડકા ૭-2 
દુનિયામાં રિ શિક કર્યું હતું તેમના ઠેરવેલાં ભાગીદારોને જોશે ત્યારે કહેશે “હે માલિક ! આ જ છે 


જ 


અમારા એ ભાગીદારો જેમને અમે તને છોડીને પોકાર્યા કરતા હતાં.” આના માટે તેમના એ 
ખુદાઓ તેમને ચોખ્ખો જવાબ આપશે કે “તમે જુઠ્ઠા છો.” તે વખતે આ બધાં જ અલ્લાહની 
આગળ ઝૂકી જશે અને તેમની એ તમામ ઉપજાવેલી જુઠ્ઠી વાતો જે આ લોકો દુનિયામાં કરી રહ્યા 


હતાં” ગુમ થઈ જશે. જે લોકોએ જાતે જ કુફ્રનો માર્ગ અપનાવ્યો અને બીજાંને અલ્લાહના માર્ગથી 


રોક્યાં તેમને અમે સજા ઉપર સજા આપીશું“ એ બગાડના બદલામાં જે તે દુનિયામાં પેદા કરતા 
રહ્યાં. 


(૮ર) એટલે કે એ વખતે તેમને આ કહેવામાં નહીં આવે કે હવે તમારા માલિક સમક્ષ તમારા 
ગુનાઓની માફી માગી લો. કારણ કે તે ફેસલાનો સમય હશે, માફી માગવાનો સમય પસાર થઈ ગયો હશે. 
કુઅનિ અને હદીસ બન્ને આ બાબતમાં કહે છે કે તોબા અને ક્ષમાની જગ્યા દુનિયા છે નહીં કે આખિરત. અને 
દુનિયામાં પણ આની તક માત્ર ત્યાં જ સુધી છે જયાં સુધી મૃત્યુના ચિહ્ષો છવાઈ ન જાય કે જયારે માણસને ખાતરી 
થઈ જાય કે હવે તેનો છેલ્લો સમય આવી ગયો છે. એ વખતની તોબા સ્વીકારને પાત્ર નથી. મૃત્યુની સીમામાં 
પ્રવેશતાં જ માણસની અમલ કરવાની મુદ્દત સમાપ્ત થઈ જાય છે અને માત્ર બદલા અને સજાનો કાયદેસર હક્ક 
બાકી રહી જાય છે. 

(૮૩) આનો અર્થ આ નથી કે તેઓ પોતે જ આ ઘટનાનો ઇનકાર કરશે કે મુશ્રિકો તેમને જરૂરિયાતો 
પૂરી કરવા માટે અને સંકટો દૂર કરવા માટે પોકારતા હતાં, બલકે હકીકતમાં તેઓ આ ઘટના વિષે પોતાની 
જાણકારી અને ખબર તેમજ તેમની મરજી તથા જવાબદારીનો ઇનકાર કરશે. તેઓ કહેશે કે અમે કયારેય તમને 
આ કહ્યું ન હતું કે તમે ખુદાને છોડીને અમને પોકારો, ન તો અમે તમારા આ વર્તન બદલ ખુશ હતાં બલકે અમને 
તો ખબર પણ ન હતી કે તમે અમને પોકારી રહ્યાં છો. તમે જો અમને સમીઉદ્દૂઆ તથા મુજીબુદ્દા'વાત તથા 
દસ્તગીર અને ફરિયાદ સાંભળનાર ઠરાવી દીધા હતાં તો આ સાવ જુઠ્ઠી વાત હતી જે તમે પોતે ઘડી કાઢી હતી 


રિ 


સૂરઃ નહ્લ ૧૬ તફહીમુલકુઓઆન ર 
2 નહ 
ઉડ 
જુ? ૦૯૭ 
નકા -1 હાદ 
ફ્ક 
યિ બ 272 થી 


જ 224 
કકડા ઝડ હવઈ૯ 


ન્‌ 


(હે મુહમ્મદ (સ.અ.વ.), આમને એ દિવસ સામે ચેતવી દો) કે જ્યારે અમે દરેક 
સમુદાયમાંથી ખુદ તેનામાંથી જ એક સાક્ષી ઊભો કરીશું જે તેની સામે સાક્ષી આપશે, અને આ લોકોની 
સામે સાક્ષી આપવા માટે અમે તમને લાવીશું. અને (આ એ જ સાક્ષીની તેયારી છે કે) અમે આ ગ્રંથ 
તમારી ઉપર ઊતારી દીધો છે જે દરેક વસ્તુની સ્પષ્ટ સ્પષ્ટતા કરનાર છે“ તથા માર્ગદર્શન અને કૃપા 
તથા ખુશખબર છે એ લોકો માટે કે જેમણે આજ્ઞાપાલનમાં માથું રુંકાવી દીધું છે.” (રુકૂઅ ૧૨) 

અલ્લાહ ન્યાય અને ભલું વર્તન અને સગા-સંબંધીઓ સાથે સદ્વર્તનનો હુકમ આપે છે“ 
અને બૂરાં કામો તથા નિર્લજ્જતા અને જોરજુલમ કરવાથી 


અને તેના જવાબદાર તમે જાતે હતાં . હવે અમને આની જવાબદારીમાં સંડોવવાનો પ્રયાસ શા માટે કરો છો? 

(૮૪) એટલે કે તે તમામ ખોટી પુરવાર થશે. દુનિયામાં તેઓ જે જે સહારાઓ ઉપર ભરોસો કરતાં 
હતાં તે બધાં જ ગુમ થઈ જશે. કોઈ ફરિયાદ સાંભળનારને ત્યાં ફરિયાદ સાંભળતો જોશે નહીં. કોઈ સંકટ 
વિમોચક તેમની મુશ્કેલી દૂર કરવા માટે મળશે નહીં, કોઈ આગળ વધીને આ કહેનાર નહીં હોય કે આ મારી સાથે 
જોડાયેલા હતાં , આમને કંઈ કહેવામાં ન આવે. 

(૮૫) એટલે કે એક સજા પોતે કુક્ર કરવાની અને બીજી સજા બીજા લોકોને ખુદાના માર્ગથી રોકવાની. 

(૮૬) એટલે કે એવી દરેક વસ્તુની સ્પષ્ટતા જેની ઉપર માર્ગદર્શન અને ગુમરાહી તેમજ સફળતા અને 
નિષ્ફળતાનો આધાર છે, જેમનું જાણવું સાચા રસ્તે ચાલવા માટે આવશ્યક છે, જેનાથી સત્ય અને અસત્યનો 

કો શ્રહહકડંઉદૂફંઝ અને તેની સમાનાર્થી આયતોનો આ. અર્થ કરે છે કે 
કુર્બાનમાં બધું જ વર્ણવી દેવામાં આવ્યું છે. પછી તેઓ આને ત્તિભાવવા માટે કુર્અાનમાંથી વિજ્ઞાન અને 
કળાઓના ચિત્ર-વિચિત્ર વિષયો શોધી કાઢવાનો પ્રયાસ શરૂ કરી દે છે. 

(૮૭) એટલે કે જે લોકો આજે આ ગ્રંથને માની લેશે અને આજ્ઞાપાલનનો માર્ગ અપનાવી લેશે તેમને 
જીવનના દરેક મામલામાં આ સાચું માર્ગદર્શન આપશે અને આના અનુસરણના કારણે તેમની ઉપર અલ્લાહની 
કુપાઓ ઊતરશે અને તેમને આ ગ્રંથ ખુશખબર આપશે કે ફેસલાના દિવસે અલ્લાહની અદાલતમાંથી તેઓ 
સફળ બનીને નીકળશે. આનાથી વિરૂદ્ધ જે લોકો આને નહીં માને તેઓ માત્ર માર્ગદર્શન અને કૃપાથી વંચિત જ 


સરઃ નહ્‌લ ૧૬ તકફહીમલક્અનિ ર 
યે ૧ ૧-૭ ૧૭૩ 


નહીં રહે બલકે કયામતના દિવસે જયારે ખુદાનો પયગમ્બર તેમની સામે સાક્ષી આપવા માટે ઊભો થશે ત્યારે આ 
જ દસ્તાવેજ તેમની વિરૂદ્ધ એક મોટી દલીલ બનશે કારણ કે પયગમ્બર આ સાબિત કરીદેશે કે તેણે એ વસ્તુ તેમને 
પહોંચાડી દીધી હતી જેમાં સત્ય અને અસત્યનો તફાવત સ્પષ્ટ કરી આવ્યો હતો. 

(૮૮) આ ટૂંકા કથનમાં ત્રણ એવી વસ્તુઓનો હુકમ આપવામાં આવ્યો છે જેની ઉપર સમગ્ર 
માનવસમાજની સ્વસ્થતાનો આધાર છેઃ 

પહેલી વસ્તુ છે ન્યાય જેની કલ્પના બે કાયમી સત્યોથી બનેલી છે. એક આ કે લોકોની વચ્ચે હક્કોમાં 
સંતુલન અને પ્રમાણની કાયમ થાય. બીજું આ કે દરેકને તેનો હક્ક પક્ષપાત વિના આપવામાં આવે. ઉદ 
ભાષામાં આ અર્થને “ઇન્સાફ” શબ્દ વડે વ્યક્ત કરવામાં આવે છે. પરંતુ આ શબ્દ ગેરસમજ પેદા કરનાર છે. 
આના ઉપરથી બિનજરૂરી રીતે આ ખ્યાલ પેદા થાય છે કે બે માણસો વચ્ચે હક્કોની વહેંચણી અડધા-અડધાના 
આધારે થાય. અને પછી આમાંથી જ ન્યાયનો અર્થ હક્કોની સમાન વહેંચણી એમ માની લેવામાં આવ્યો છે જે 
પ્રકૃતિની સાવ વિરૂદ્ધ છે. વાસ્તવમાં ન્યાય જે વસ્તુનો તકાદો કરે છે તે સંતુલન અને પ્રમાણ છે, નહીં કે 
સરખાપણું. અમુક રીતે તો ન્યાય 4િઃશંકપણે સમાજના સભ્યોમાં સમાનતા ઇચ્છે છે જેમ કે નાગરિક 
અધિકારોમાં. પરંતુ કેટલીક બીજી હેસિયતોમાં સમાનતા ન્યાયની તદ્દન વિરૂદ્ધ છે, દા.ત. મા-બાપ અને 
સંતાનની વચ્ચે સામાજિક અને નેતિક સમાનતા, અને ઉચ્ચ કક્ષાની સેવાઓ પૂરી પાડનારાં તથા નીચલા 
દરજ્જાની સેવાઓ પૂરી પાડનારાં વચ્ચે વેતનમાં સમાનતા. તેથી અલ્લાહતઆલાએ જે વસ્તુનો હુકમ આપ્યો છે 
તે હક્કોમાં સમાનતા નથી બલકે સંતુલન અને પ્રમાણ છે, અને આ હુકમ ઇચ્છે છે કે દરેક વ્યક્તિને તેના નૈતિક, 
સામાજિક, આર્થિક, કાનૂની તથા રાજકીય અને નાગરિક અધિકારો પૂરી પ્રમાણિકતા સાથે આપવામાં આવે. 

બીજી વસ્તુ છે એહસાન જેનો મતલબ છે સદ્વર્તન, ઉદારતાભર્યો વ્યવહાર, સહાનુભુતિ ભરેલું 
વલણ, છૂટછાટવાળું વર્તન, હસમુખો સ્વભાવ, દરગુજર, એકબીજાનું ધ્યાન રાખવું, એકબીજાનો આદર 
જાળવવો, બીજાને તેના હક્ક કરતાં થોડુંક વધારે આપવું , અને જાતે પોતાના હક્ક કરતાં થોડા ઓછા ઉપર રાજી 
થઈ જવું. આ ન્યાય ઉપરાંતની વધારાની એક વસ્તુ છે જેનું મહત્ત્વ સામાજિક જીવનમાં ન્યાય કરતાં પણ વધારે 
છે. ન્યાય જો સમાજની મૂડી હોય તો એહસાન તેનું સૌંદર્ય અને તેની પૂર્ણ કક્ષા છે. ન્યાય જો સમાજને ઘૃણાઓ 
અને કડવાશોથી બચાવતું હોય તો એહસાન તેમાં સારાપણું અને મધુરતાઓ પેદા કરે છે. કોઈ સમાજ માત્ર આ 
જ આધાર ઉપર ઊભો ન રહી શકે કે તેની દરેક વ્યક્તિ હંમેશાં જોખી તોલીને જોતી રહે કે તેનો હક્ક શું છે અને 
તેને વસૂલ કરીને જ જંપે, અને બીજાનો જેટલો હક્ક છે તેટલો જ તેને આપી દે. આવા એક ઠંડા અને કર્કશ 
સમાજમાં ઘર્ષણ તો નહીં થાય પરંતુ તે પ્રેમ અને આભારની લાગણી, ઊંચી સમજદારી, બલિદાન અને 
નિઃસ્વાર્થ ભાવના તથા સદ્ભાવનાના મૂલ્યોથી વંચિત રહેશે જે હકીકતમાં જીવનમાં આનંદ અને મિઠાશ પેદા 
કરનારાં અને સામાજિક સદ્કાર્યોને વિકસાવનારાં મૂલ્યો છે. 

ત્રીજી વસ્તુ જેનો આ આયતમાં હુકમ આપવામાં આવ્યો છે તે સિલારહમી છે જે સગાંની બાબતમાં 
સદ્વર્તનનો એક ખાસ પ્રકાર નક્કી કરે છે. આનો અર્થ ફકત આ જ નથી કે માણસ પોતાના સગાં સાથે સારો 
વ્યવહાર કરે અને દુઃખ-સુખમાં તેમની સાથે રહે તથા કાયદેસર સીમાઓની અંદર રહીને તેમની હિમાયત અને 
મદદ કરે બલકે આનો અર્થ આ પણ છે કે દરેક ખમતીધર માણસ તેના માલ ઉપર માત્ર પોતાની જાતનો અને 
પોતાના બાળકોનો જ હક્ક ન માને બલકે તેના સગાંના હક્કોને સ્વીકારે. ખુદાઈ કાનૂન દરેક પરિવારના સમૃદ્ધ 


સરઃ નહ્‌લ ૧૬ તકફહીમલક્અનિ ર 
વ ૧ ૧- ૧૭૩ 


પ્રશિ 271 ૮ પી */ »૨૭7% 7 92%. કા રટ ન્ટ 727 
જાઝ દી 0 જાઇ 

256:271॥ 44 શ્દ્રઢ 4 છ ક 
કઝ “56 5556655: 


રોકે છે.“તે તમને શિખામણ આપે છે કે જેથી તમે બોધ ગ્રહણ કરો. અલ્લાહના વાયદાને પૂરો કરો 
જ્યારે કે તમે તેની સાથે કોઈ વાયદો કર્યો હોય, અને તમારી સોગંદો પાકી કર્યા પછી તોડી ન નાખો 
જ્યારે કે તમે અલ્લાહને તમારી ઉપર 


લોકોને આના માટે જવાબદાર ઠરાવે છે કે તેઓ તેમના પરિવારના લોકોને ગરીબીની હાલતમાં છોડી ન દે. તેની 
નજરમાં કોઈ પણ સમાજની આનાથી વધારે ખરાબ હાલત હોઈ શકતી નથી કે તેની અંદર એક માણસ 
એશઆરામમાં રાચતો હોય અને એ જ પરિવારમાં તેના સગાં ગરીબીમાં સબડતાં હોય. તે પરિવારને સમાજનો 
એક મહત્ત્વનું બુનિયાદી ઘટક ગણે છે અને આ નિયમ રજૂ કરે છે કે દરેક પરિવારના ગરીબ લોકોનો પહેલો હક્ક 
તેમના પરિવારના સુખી લોકો ઉપર છે, ત્યાર પછી બીજાં ઉપર તેમનાં હક્ક લાગુ પડે છે . અને દરેક પરિવારની 
સમૃદ્ધ વ્યક્તિઓ ઉપર પહેલો હક્ક તેમના પોતાના ગરીબ સગાંનો છે અને ત્યારપછી બીજાના હક્ક તેમની ઉપર 
લાગુ પડે છે. આ જ વાત છે જેને નબી સ.અ.વ.એ તેમના અલગ અલગ કથનોમાં સ્પષ્ટતાપૂર્વક જણાવી છે. 
એટલા માટે અનેક હદીસોમાં આ સ્પષ્ટતા છે કે માણસના પ્રાથમિક હક્કદારો તેના માતા-પિતા, તેના બાલ- 
બચ્ચાં અને તેના ભાઈ-બહેન છે. એ પછી એ લોકો છે જે વધુ નજીક હોય અને ત્યાર પછી એ લોકો જે તેમના 
પછી નિકટતા ધરાવતાં હોય અને આ જ 4નિયમ છે જેના કારણે હઝરત ઉમર રદિ. એ એક અનાથ બાળકના 
પિતરાઈ ભાઈઓને ફરજ પાડી કે તેઓ તેના ભરણપોષણની જવાબદારી ઉપાડે, અને બીજા એક અનાથ 
બાળકના હક્કમાં ફેસલો આપતી વખતે તેમણે કહ્યું કે જો તેનો દૂરમાં દૂરનો સગો પણ ત્યાં હાજર હોત તો હું તેની 
ઉપર તેનું ભરણપોષણ ફરજિયાત કરી દેત- ---આના ઉપરથી કલ્પી શકાય છે કે જે સમાજનું દરેક એકમ 
(યુનિટ) આવી રીતે પોતપોતાના માણસોને સાચવી લે તેમાં આર્થિક દષ્ટિએ કેવી સમૃદ્ધિ, સામાજિક દૃષ્ટિએ 
કેટલો આનંદ અને નેતિક દૃષ્ટિએ કેટલી પવિત્રતા અને ઉચ્ચતા પેદા થઈ જશે. 

(૮૯) ઉપરની ત્રણ ભલાઈઓની સામે અલ્લાહતઆલા ત્રણ બૂરાઈઓથી રોકે છે જે વ્યક્તિગત 
દૃષ્ટિએ લોકોને અને સામાજિક દૃષ્ટિએ સમગ્ર સમાજને બગાડનાર છે . 

પહેલી વસ્તુ પર્ક છે જે તમામ બેહૂદા અને શરમજનક કૃત્યોને લાગુ પડે છે. એ દરેક બૂરાઈ કે જે પોતે 
જ અભદ્ર હોય તે નિર્લજ્જતા છે. દા.ત. કંજૂસાઈ, વ્યભિચાર, નગ્નતા, અને સૃષ્ટિ વિરૂદ્ધનું કૃત્ય (સમલિંગીય 
સંબંધ) , પ્રતિબંધિત કરેલી વ્યક્તિઓ સાથે લગ્ન કરવાં, ચોરી, મદિરાપાન, ભિક્ષાવૃત્તિ, ગાળો બોલવી અને 
બિભત્સ અને અશ્લીલ ભાષાનો ઉપયોગ કરવો વગેરે. આવી જ રીતે ખુલ્લેઆમ દુષ્કાર્યો કરવાં અને 
બૂરાઈઓનો ફેલાવો કરવો પણ નિર્લજ્જતાના કામો છે. દા.ત. ખોટો પ્રચાર, તહોમત મૂકવી, છૂપા ગુનાઓને 
ફેલાવવા, દુરાચારને ફેલાવનારી વાર્તાઓ, નાટકો તથા ફિલ્મો, નગ્ન ચિત્રો, ત્રીઓનું સાજશણગાર સાથે 
જાહેરમાં આવવું, ખુલ્લેઆમ સ્ત્રીઓ અને પુરૂૃષોનું એકત્ર થવું, અને મંચ ઉપર સ્રીઓનું નૃત્ય કરવું, શારીરિક 


સરઃ નહ્‌લ ૧૬ તકફહીમલક્અનિ ર 
વ ૧ ૧-૭ ૧૭૩ 


ગ્ય ડકજદક55૬૦૯%ડકાક ડક શિભજા છી કઈં 
2% 3925 609 દ્વિ તે પઝ્ટ-ઉછ્ા ઉ,ઝડટહઉ 
“ ાજઇડા-ટરકહ હ#હ2૦4ાહ%કડા 


સાક્ષી બનાવી ચુક્યાં છો. અલ્લાહ તમારા બધાં જ કૃત્યોથી માહિતગાર છે. તમારી હાલત એ સ્ત્રી 
જેવી ન થઈ જાય જેણે જાતમહેનતથી સૂતર કાંત્યું અને પછી પોતે જ તેને ટુકડેટુકડાં કરી નાખ્યાં.“ 
તમે તમારી સોગંદોને એકબીજાની સાથેના મામલાઓમાં છળકપટનું હથિયાર બનાવો છો કે જેથી 
એક કોમ બીજી કોમ કરતાં વધારે ફાયદા પ્રાપ્ત કરે. જો કે અલ્લાહ આ કોલકરાર વડે તમને 
અજમાયશમાં નાખે છે,“ 


અદાઓ દેખાડવી વગેરે વગેરે. 

બીજી વસ્તુ /“# છે જેનો અર્થ એ દરેક બૂરાઈ છે જેને લોકો સામાન્ય રીતે ખરાબ માને છે, હંમેશાં 
ખરાબ કહેતા રહ્યાં છે અને તમામ ખુદાઈ કાનૂનોએ જેની મનાઈ કરેલી છે. 

ત્રીજી વસ્તુ (8 છે જેનો અર્થ છે પોતાની હદથી આગળ વધી જવું અને બીજાના હક્કો ઉપર તરાપ 
મારવી, પછી એ હક્કો ખુદાના હોય કે લોકોના. 

(૯૦) અહીં ક્રમવાર ત્રણ પ્રકારના વાયદાને તેમના મહત્ત્વ અનુસાર અલગ અલગ વણંવીને તેમનું 
પાલન કરવાનો હુકમ આપવામાં આવ્યો છે. એક એ વાયદો જે મનુષ્યે ખુદાની સાથે કરેલો હોય, અને આ તેના 
મહત્ત્વની દૃષ્ટિએ સૌથી મોટો છે . બીજો એ વાયદો જે કોઈ માણસ અથવા જૂથ દ્વારા બીજા માણસ અથવા જૂથ 
સાથે કરવામાં આવ્યો હોય અને તેના માટે ખુદાના સોગંદ ખાધા હોય , અથવા કોઈ પણ રીતે અલ્લાહનું નામ 
લઈને પોતાના વાયદો પાક્કો હોવાની ખાતરી આપી હોય. આ વાયદો બીજા દરજજાનું મહત્ત્વ ધરાવે છે. ત્રીજો 
વાયદો એ છે જે અલ્લાહનું નામ લીધા વિના કરવામાં આવ્યો હોય. તેનું મહત્ત્વ ઉપરના બન્ને પ્રકારો પછી છે 
પરંતુ અમલ આ બધાંનો અનિવાર્ય છે અને આમાંથી કોઈનો પણ ભંગ કરવાની છૂટ નથી. 

(૯૧) અહીં વિશેષરૂપે વાયદાભંગના એ સૌથી ખરાબ પ્રકાર માટે ઠપકો આપવામાં આવ્યો છે જે 
દુનિયામાં સૌથી વધારે બગાડ ફેલાવે છે અને જેને મોટા મોટા ઉચ્ચ દરજ્જાના લોકો પણ પુણ્યનું કામ સમજીને 
કરે છે અને પોતાની કોમના લોકો પાસેથી વાહવાહ મેળવે છે. કોમો અને વર્ગો વચ્ચેના રાજકીય, સામાજિક 
અને ધાર્મિક સંઘર્ષોમાં આવું અવારનવાર બનતું રહે છે કે એક કોમનો નેતા એક સમયે બીજી કોમના એક નેતા 
સાથે કોલ-કરાર કરે છે અને બીજા સમયે માત્ર પોતાની કોમના હિત ખાતર કાં તો તેનો ખુલ્લેઆમ ભંગ કરે છે 
અથવા અંદરખાને તેનો ભંગ કરીને ગેરકાયદેસર રીતે લાભ ઊઠાવે છે. આ કૃત્યો એવાં એવાં લોકો કરતાં જોવા 
મળે છે જે તેમના અંગત જીવનમાં ઘણાં સત્યનિષ્ઠ હોય છે અને આવા કૃત્યો માટે તેમની કોમમાંથી તેમની સામે 


સૂરઃ નહ્લ ૧૬ તફહીમુલકુઓઆન ર 
ક ને 9, 2222 727 2શ*8 ૬૬, 
ફર ફ્ર્જ 
દર5%4૦96ક ૪ “કડા. ક નન 2 
2, 27.2.“ 7? ૮2 «દ્ર [દુ «222 ગત! 
[૨ 1| પ0 89 કમ 
હશ્્લ્ટ2 કઠ હઝ કકઝાઈદ ડા કડક 


અને ચોક્કસપણે કયામતના દિવસે તે તમારા બધાં જ મતભેદોની હકીકત તમારી સામે સ્પષ્ટ કરી 
દેશે.“ જો અલ્લાહની ઇચ્છા આ હોત (કે તમારી અંદર કોઈ મતભેદ ન હોય) તો તે તમને સૌને 
એક જ સમુદાય બનાવી દેત,” પરંતુ તે જેને ઈચ્છે ગુમરાહીમાં નાખી દે છે અને 


ન્‌ 


ઠપકો આપતો અવાજ ઊભો થતો નથી, એટલું જ નહીં બલકે ચારેય તરફથી તેમને શાબાશી આપવામાં આવે છે 
અને તેમની આ ચાલબાજીઓને મોટી રાજનીતિ માનવામાં આવે છે. અલ્લાહતઆલા આની સામે ચેતવે છે કે 
દરેક વાયદો વાસ્તવમાં વાયદો કરનાર માણસ તથા કોમની નીતિમત્તા અને પ્રમાણિકતાની અજમાયશ છે અને 
જે લોકો આ અજમાયશમાં નિષ્ફળ જશે તેઓ અલ્લાહની અદાલતમાં જવાબદારીમાંથી બચી શકશે નહીં. 

(૯ર) એટલે કે આ ફેંસલો તો કયામતના દિવસે જ થશે કે જે મતભેદોના કારણે તમારી વચ્ચે સંઘર્ષ 
ચાલી રહ્યું છે તેમાં સાચો કોણ છે અને જુઠ્ઠો કોણ . પરંતુ કોઈ પણ સંજોગોમાં ભલે એક માણસ તદન સત્ય ઉપર જ 
કેમન હોય અને તેનો હરીફ તદ્દન ભટકેલો અને અસત્યવાદી જ કેમ ન હોય તેના માટે આ યોગ્ય ન હોઈ શકે કે તે 
તેના ભટકેલા હરીફની સામે વચનભંગ, જૂઠ, ખોટી વાતો ઉપજાવવા અને ચાલબાજીઓના હથિયારોનો 
ઉપયોગ કરે. જો તે આમ કરશે તો કયામતના દિવસે અલ્લાહની પરીક્ષામાં નિષ્ફળ સાબિત થશે કેમ કે 
સત્યપ્રિયતા માત્ર વિચારધારા અને ધ્યેયમાં જ સચ્ચાઈનો તકાદો કરતી નથી બલકે કાર્યશૈલી અને સાધનોમાં પણ 
સચ્ચાઈ જ ઇચ્છે છે. આ વાત વિશેષરૂપે એ ધાર્મિક જૂથોને ચેતવવા માટે કહેવામાં આવી રહી છે જે હંમેશાં આ 
ગેરસમજ ધરાવતા આવ્યાં છે કે અમે તો ખુદાના તરફદાર છીએ અને અમારો વિરોધી ખુદાનો વિદ્રોહી છે, 
એટલા માટે અમને આ હક્ક છે કે તેને જે રીતે પણ શકય હોય નુક્સાન પહોચાડીએ. અમારી ઉપર આવું કોઈ 
બંધન નથી કે ખુદાના વિદ્રોહીઓ સાથે વ્યવહાર કરવામાં પણ સચ્ચાઈ, પ્રમાણિકતા અને વચનપાલનનું ધ્યાન 
રાખીએ. બરાબર આ જ વાત હતી જે અરબસ્તાનના યહૂદીઓ બોલતા હતાં કે ઈઝ્ડહડહુદ, ઈ એટલે 
કે અરબસ્તાનના મુશ્રિકોની બાબતમાં અમારી ઉપર કોઈ બંધન નથી, તેમની સાથે દરેક પ્રકારની અપ્રમાણિકતા 
આચરી શકાય છે, જે ચાલ અને યુક્તિ વડે પણ ખુદાના વહાલાઓનું ભલું થતું હોય અને કાફિરોને નુકસાન 
પહોંચતું હોય તે બિલકુલ વ્યાજબી છે, આના માટે કોઈ પૂછપરછ થશે નહીં. 

(૯૩) આ ગત વિષયની વધારાની સમજૂતી છે. આનો અર્થ આ છે કે જ્યારે કોઈ માણસ પોતાને 
અલ્લાહનો તરફદાર સમજીને ભલી અને દરેક બૂરી રીતે પોતાના ધર્મને (જેને તે ખુદાઈ ધર્મ માની રહ્યો છે) 
વિકસાવવા અને બીજા ધર્મોને નાબૂદ કરવાનો પ્રયાસ કરે છે ત્યારે તેનું આ કૃત્ય સદંતર અલ્લાહની મરજી વિરૂદ્ધ 
છે કેમ કે જો અલ્લાહની મરજી ખરેખર આ હોત કે મનુષ્ય પાસેથી ધાર્મિક મતભેદનો અધિકાર છીનવી લેવામાં 
આવે અને મજબૂરીથી મનુષ્યોને એક જ ધર્મના અનુયાયી બનાવી દેવામાં આવે તો તેના માટે અલ્લાહને 
કહેવાતા “તરફદારો”ની અને તેમનાં હલકટ કાવતરાંની મદદ લેવાની કોઈ જરૂર ન હતી. આ કામ તો તે પોતે 


સરઃ નહ્‌લ ૧૬ તકફહીમલક્અનિ ર 
જોયે ૧ ૧-૭ ૧૭૩ 


નનન જુ: 
9 જ 8દાઇહ#5કુછ 
નાન ઝાક 5554 

“હધાઝ્કાક ક ઝગ્છા*૦૭કઈ ઝહ) 


જેને ઇચ્છે સીધો માર્ગ દેખાડી દે છે,“ અને ચોક્કસપણે તમારા કર્મો માટે તમારી પૂછપરછ થશે જ. 

(અને હે મુસલમાનો, ) તમે તમારી સોગંદોને પરસ્પર એકબીજાને ઠગવાનું સાધન ન 
બનાવી લેતાં, ક્યાંક આવું ન થાય કે કોઈ કદમ મજબૂત થયા પછી ઊખડી જાય“ અને તમે આ 
ગુનાના બદલામાં કે તમે લોકોને અલ્લાહના માર્ગથી રોક્યાં, ખરાબ પરિણામ જુઓ અને ભારે 


સજા ભોગવો. અલ્લાહના વાયદાને“ થોડાક ફાયદાના બદલામાં વેચી ન નાખો,“ જે કંઈ અલ્લાહ 


પાસે છે તે તમારા માટે સારું છે જો તમે જાણો તો. જે કંઈ તમારી પાસે છે તે ખર્ચાઈ જવાનું છે અને 
જે કંઈ અલ્લાહ પાસે છે તે જ બાકી રહેવાનું છે, 


જ પોતાની સર્જનાત્મક શક્તિ વડે કરી શકતો હતો. તે બધાંને મોમિન અને આજ્ઞાંકિત પેદા કરી દેત અને કુકર અને 
ગુનો કરવાની તાકાત છીનવી લેત. એ પછી કોની તાકાત હતી કે ઈમાન અને આજ્ઞાપાલનના માર્ગથી એક વાળ 
બરાબર પણ હાલી શકત. 

(૯૪) એટલે કે મનુષ્યને અધિકાર અને પસંદગીની સ્વતંત્રતા અલ્લાહે પોતે જ આપી છે, એટલા માટે 
મનુષ્યોના માર્ગો દુનિયામાં અલગ અલગ છે. કોઈ ગુમરાહી તરફ જવા માગે છે ત્યારે અલ્લાહ તેના માટે 
ગુમરાહીના રસ્તા અનુકૂળ બનાવી દે છે અને કોઈ સીધો માર્ગ ઇચ્છે છે ત્યારે અલ્લાહ તેના માટે માર્ગદર્શનની 
વ્યવસ્થા કરી દે છે. 

(૯૫) એટલે કે કોઈ માણસ ઇસ્લામની સચ્ચાઈનો માનનાર થઈ ગયા પછી માત્ર તમારૂં ખરાબ વર્તન 
જોઈને આ દીનથી વિમુખ થઈ જાય અને આ જ કારણસર તે ઈમાનવાળાઓના જૃથમાં સામેલ થવાથી અટકી 
જાય કારણ કે આ જૂથના જે લોકો સાથે તેનો પનારો પડ્યો હોય તેમને નીતિમત્તા અને વ્યવહારમાં તેણે કાફિરો 
કરતાં જરાપણ અલગ નજોયાં હોય. 

(૯૬) એટલે કે એ વાયદાને જે તમે અલ્લાહના નામે કર્યો હોય અથવા ખુદાના દીનના પ્રતિનિધિની 
હેસિયતથી કર્યો હોય. 


સરઃ નહ્‌લ ૧૬ તકફહીમલક્અનિ ર 
વ ૧ ૧-૭ ૧૭૩ 


્જાઈટાડ્ ર કદ દ્ર દ્વ હ દ(6# જં 


51975567 હ્ય 


જે €#% ૭7 


ટ 1૮/૬2 227૮729 
હ 


કથ ઈક 


ફક ક 


“27/27.22 “૭57 
9૯% 


“૯૮ 


અને અમે જરૂર ધીરજપૂર્વક વર્તન કરનારાઓને“ તેમના વળતર તેમના ઉત્તમ કર્મો અનુસાર 
આપીશું. જે કોઈ પણ સદકાર્ય કરશે, ચાહે તે પુરુષ હોય કે સ્રી, શરત આ કે તે મોમિન હોય, તેને 
અમે દુનિયામાં પવિત્ર જીવન જીવાડીશું“ અને (આખિરતમાં) આવા લોકોને તેમનાં વળતર 
તેમના ઉત્તમ કર્મો મુજબ આપીશું.” 


(૯૭) કહેવાનો મતલબ આ નથી કે આને મોટા ફાયદાના બદલામાં વેચી શકો છો બલકે આનો અર્થ 
આ છે કે દુનિયાનો જે કોઈ ફાયદો પણ હોય તે અલ્લાહના વાયદાના મૂલ્યની સામે નાનો છે.એટલા માટે આ 
બહુમૂલ્ય વસ્તુને આ નાની વસ્તુના બદલામાં વેચવી તે કોઈ પણ સંજોગોમાં ખોટનો સોદો છે. 

(૯૮) “ધીરજપૂર્વક વર્તન કરનારાઓને” એટલે કે એ લોકોને જે કોઈ પણ લોભ-લાલચ અને ઇચ્છા 
અને મનની લાગણીઓની સામે સત્ય અને ઈમાનદારી ઉપર કાયમ રહે, એ દરેક નુકસાનને સહન કરી લેજે આ 
દુનિયામાં સચ્ચાઈનો માર્ગ અપનાવવાથી થતું હોય, એ દરેક ફાયદાને ઠોકર મારી દે જે દુનિયામાં ગેરકાયદેસર 
રીતો અપનાવવાથી મળી શકતો હોય, અને નેક અમલના લાભદાયી પરિણામો માટે એ સમય સુધી રાહ જોવા 
માટે તેયાર હોય જે વર્તમાન દુનિયાનું જીવન સમાપ્ત થઈ ગયા પછી બીજી દુનિયામાં આવવાના છે. 

(૯૯) આ આયતમાં મુસલમાનો અને કાફિરો, બન્ને જ જૂથોના એ તમામ ટૂંકી દષ્ટિવાળા અને અધીરા 
લોકોની ગેરસમજને દૂર કરવામાં આવી છે જે આ માને છે કે સત્ય અને પ્રમાણિકતા તથા સંયમનો માર્ગ 
અખત્યાર કરવાથી ભલે માણસની આખિરત બની જતી હોય પરંતુ તેની દુસમિયા તો જરૂર બગડી જાય છે. 
અલ્લાહતઆલા આના જવાબમાં કહે છે કે તમારો આ વિચાર ખોટો છે. આ સાચા વર્તનથી માત્ર આખિરત જ 
બનતી નથી બલકે દુનિયા પણ બને છે. આ લોકો હકીકતમાં પ્રમાણિક, શુદ્ધચરિત્ર અને વ્યવહારમાં સાચા હોય 
છે તેમનું દુનિયાનું જીવન પણ અપ્રમાણિક અને દુરાચારી લોકોની સરખામણીમાં સ્પષ્ટપણે સારૂં હોય છે. જે 
શાખ અને સાચી ઇજ્જત તેમના નિષ્કલંક ચારિત્ર્યના કારણે તેમને પ્રાપ્ત થાય છે તે બીજાંને પ્રાપ્ત થતી નથી. જે 
સ્વચ્છ અને નિર્મળ સફળતાઓ આ લોકોને પ્રાપ્ત થાય છે તે એ લોકોને મળતી નથી જેમની દરેક સફળતા ગંદી 
અને ગંધાતી રીત-રસમોનું પરિણામ હોય છે. તેઓ ગરીબ હોવા છતાં પણ મનની જે શાંતિ અને દિલની જે ઠંડક 
ધરાવતાં હોય છે તેનો એક અંશ પણ મહેલાતોમાં રહેનારા ગુનેગારો અને અપરાધીઓ મેળવી શકતાં નથી. 

(૧૦૦) એટલે કે આખિરતમાં તેમનો દરજ્જો તેમના શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ કર્મો પ્રમાણે નકકી કરવામાં 
આવશે. બીજા શબ્દોમાં જે માણસે દુનિયામાં નાની અને મોટી, દરેક પ્રકારની નેકીઓ કરી હશે તેને એ ઉચ્ચ 


સરઃ નહ્‌લ ૧૬ તકફહીમલક્અનિ ર 
વ ૧ ૧-૦ ૧૭૩ 


# ક» 
ક્ર 


૦29૬ *» 47 1૮2 
ના ૧ 


૮ 47277714137 7[4%૬₹#₹2[0₹29%7,૬61 2૬ 222 
“ ઝન હહ પ15ર1%466* ન 
પછી જ્યારે તમે કુઆંન વાંચવાનું શરૂ કરો ત્યારે હડધૂત શેતાનથી અલ્લાહનું રક્ષણ માગી 
લો.“ તેને એ લોકો ઉપર વર્ચસ્વ પ્રાપ્ત થતું નથી જે ઈમાન લાવે છે અને તેમના માલિક ઉપર 
ભરોસો કરે છે. તેનું જોર તો એ જ લોકો ઉપર ચાલે છે જે તેને તેમનો વાલી બનાવે છે અને તેના 
ફરેબમાં આવી જઈ શિક કરે છે. (રુકૂઅ ૧૩) 
જ્યારે અમે એક આયતની જગ્યાએ બીજી આયત ઊતારીએ છીએ --- અને અલ્લાહ 
સારી રીતે જાણે છે કે તે શું 


જ ક જિ 


દરજ્જો આપવામાં આવશે જેનો તે તેની મોટામાં મોટી નેકી મુજબહક્કદાર હશે. 

(૧૦૧) આનો અર્થમાત્ર આ જ નથી કે માત્ર મુખેથી “1 હ૭પર્ડ બોલી દેવામાં આવે, 
બલકે આની સાથે હકીકતમાં દિલની અંદર આ ઇચ્છા પણ હોવી જોઈએ અને આવા અમલનો પ્રયાસ પણ હોવો 
જોઈએ કે માણસ કુર્અાન વાંચતી વખતે શેતાનની ભટકાવનારી શંકાઓથી સુરક્ષિત રહે, ખોટી અને અયોગ્ય 
શંકાકુશંકાઓમાં ન પડે, કુરઆનની દરેક વાતને તેના સાચા સંદર્ભમાં જુએ, અને પોતાની ઉપજાવી કાઢેલી 
વિચારધારાઓ અથવા બહારથી પ્રાપ્ત કરેલાં ખ્યાલોના મિશ્રણ વડે કુર્ઓઅાનના શબ્દોને એ અર્થ આપવા ન માંડે જે 
અલ્લાહતઆલાના આશયની વિરૂદ્ધ હોય. આની સાથે માણસના દિલમાં આ લાગણી પણ હોવી જોઈએ કે 
શેતાન સૌથી વધારે જે વસ્તુની પાછળ પડેલો છે તે આ જ છે કે માનવી કુઅનિમાંથી માર્ગદર્શન હાંસલ કરવા પામે 
નહીં. આ જ કારણ છે કે માણસ જયારે આ ગ્રંથની તરફ વળે છે ત્યારે શેતાન તેને છેતરવા માટે, માર્ગદર્શન 
ગ્રહણ કરવાથી રોકવા માટે અને ચિંતન-મનનના ઊંધા માર્ગો ઉપર નાખી દેવા માટે બધું જ કરી છૂટે છે. એટલા 
માટે દરેકે આ ગ્રંથનો અભ્યાસ કરતી વખતે ખૂબ જ સાવધ રહેવું જોઈએ અને હંમેશાં ખુદા પાસે મદદ માગતા 
રહેવું જોઈએ કે ક્યાંક શેતાનનો હસ્તક્ષેપ તેને આ માર્ગદર્શનના સ્્રોતથી વંચિત ન કરી દે કેમ કે જેણે અહીંથી 
માર્ગદર્શન ન મેળવ્યું પછી તે કોઈ પણ જગ્યાએથી માર્ગદર્શન મેળવી શકશે નહીં અને જે આ ગ્રંથમાંથી ગુમરાહી 
પામ્યો, તેને દુનિયાની કોઈ વસ્તુ ગુમરાહીઓના ચક્કરમાંથી બહાર કાઢી શકશે નહીં. 

આ પ્રવચનમાં આ આયત જે આશયથી આવી છે તે આ છે કે આગળ જઈને એ વાંધાઓનો જવાબ 
આપવામાં આવી રહ્યો છે જે મક્કાના મુશ્રિકો કુઓનિ સામે ઊઠાવતા હતાં. એટલા માટે પહેલાં પ્રાસ્તાવિક રીતે 


સરઃ નહ્‌લ ૧૬ તકફહીમલક્અનિ ર 
વ ૧ ૧- ૧૭૩ 


722૮97 & 222૬ ક ૮«૯?2& 
હ હતન 545 શ્રહ્ચ્ડ 
૬4 ૮.27 2 22, 2૭ “જત 2.2 


ઊતારે--ત્યારે આ લોકો કહે છે કે તમે આ કુરઆન જાતે ઘડો છો.“ સાચી વાત આ છે કે આમાંથી 


ન્‌ 


મોટાભાગના લોકો હકીકતથી નાવાકેક છે. આમને કહો કે આને તો રૂહુલકુદ્સે સાચેસાચું 
મારા માલિક તરફથી ક્રમશઃ ઊતાર્યો છે” કે જેથી ઈમાન લાવનારાઓના ઈમાનને મજબૂત 


આ કહેવામાં આવ્યું કે ફુઅનિને તેના અસલ સંદર્ભમાં માત્ર એ જ માણસ જોઈ શકે છે જે શેતાનની ભટકાવી 
દેનારી શંકા-કુશંકાઓની સામે સાવધ હોય અને તેનાથી સુરક્ષિત રહેવા માટે અલ્લાહનું રક્ષણ માગે, નહીં તો 
શેતાન માણસને એ લાયક રહેવા જ દેતો નથી કે તે સીધી રીતે કુર્ખાનને તથા તેની વાતોને સમજી શકે. 

(૧૦૨) એક આયતની જગ્યાએ બીજી આયત ઊતારવાનો અર્થ એક હુકમ પછી બીજો હુકમ 
મોકલવાનો પણ થઈ શકે છે કેમ કે કુઓનિમજીદના હુકમો તબક્કાવાર ઊતર્યા છે અને ઘણી વખત એક જ 
બાબતમાં થોડા વર્ષોના અંતરાય પછી એક પછી એડ, બે-બે ત્રણ-ત્રણ હુકમો મોકલવામાં આવ્યાં છે. દા.ત. 
દારૂનો વિષય, અથવા વ્યભિચારની સજાનો મામલો. પરંતુ અમને આ અર્થ લેવામાં એટલા માટે ખચકાટ થાય 
છે કે સૂરઃ નહ્લની આ આયત મક્કાકાળમાં ઊતરેલી છે , અને જયાં સુધી અમને ખબર છે, એ કાળમાં હુકમોમાં 
તબક્કાવાર શૈલીનો કોઈ દાખલો નોંધાયો ન હતો. એટલા માટે અમે અત્રે “એક આયતની જગ્યાએ બીજી 
આયત ઊતારવી”નો અર્થ આ કરીએ છીએ કે કુઅનિમજીદની અલગ અલગ જગ્યાઓએ કોઈ વખત એક 
વિષયને એક ઉદાહરણ વડે સમજાવવામાં આવ્યો છે અને કોઈ વખત એ જ વિષયને સમજાવવા માટે બીજું 
ઉદાહરણ આપવામાં આવ્યું છે. એક જ કિસ્સો વારંવાર આવ્યો છે અને દરેક વખતે તેને બીજા શબ્દોમાં 
વર્ણવવામાં આવ્યો છે. એક બાબત અંગે કયારેક એક પાસુંને રજૂ કરવામાં આવ્યું છે અને કોઈ વખત એ જ 
મામલાનું બીજું પાસું સામે લાવવામાં આવ્યું છે. એક વાત માટે કયારેક અમુક દલીલ રજૂ કરવામાં આવી છે અને 
કયારેક બીજી દલીલ. એક વાત એક સમયે ટૂંકાણમાં કહેવામાં આવી છે અને બીજી વખતે વિગતવાર રીતે. આ 
જ વસ્તુ હતી જેને મક્કાના કાફિરો આ વાતની દલીલ ગણતા હતાં કે મુહમ્મદ સ.અ.વ., મઆઝલ્લાહ, આ 
કુરઆન જાતે લખે છે. તેમની દલીલ આ હતી કે જો આ લખાણનું સ્રોત ખુદાઈ જ્ઞાન હોત તો આખીય વાત એકજ 
વખતે કહી દેવામાં આવી હોત. અલ્લાહ કોઈ મનુષ્યની જેમ અધૂરા જ્ઞાનવાળો ઓછો છે કે વિચારી વિચારીને 
વાત કરે, ધીમે ધીમે જાણકારી મેળવતો રહે અને એક વાત બરાબર બેસતી ન દેખાય તો બીજી રીતે વાત કરે, આ 
તો માનવીય જ્ઞાનની નબળાઈઓ છે જે તમારા આ કલામમાં દેખાઈ રહી છે. 

(૧૦૩) “રૂહુલકુદ્સ” નો શાબ્દિક અર્થ “પવિત્ર આત્મા” અથવા “પવિત્રતાનો આત્મા” છે અને 
ર્‌ઢિપ્રયોગ તરીકે આ ઈલ્કાબ હઝરત જિબ્રઈલ અ.સ.ને આપવામાં આવ્યો છે. અહીં વહી લાવનારા ફરિશ્તાનું 
નામ લેવાને બદલે તેના ઇલ્કાબનો ઉપયોગ કરવા પાછળનો આશય શ્રોતાઓને એ હકીકત સામે ચેતવવાનો છે 
કે આ કલામ એક એવી આત્મા લઈને આવી રહી છે જે માનવીય નબળાઈઓ અને ખામીઓથી મુક્ત છે. તે ન 


સરઃ નહ્‌લ ૧૬ તકફહીમલક્અનિ ર 
વ ૧ ૧-૭» ૧૭૩ 


નત “2# »”- 
જફ 


જ 5 
જડડઝડકાટાડ કપડ 


792૨-22 


ડક 545 58 4 
કરે““અને આજ્ઞાંકિતોને જીવનના મામલાઓમાં સીધો માર્ગ દેખાડે“ અને તેમને સફળતા અને 
સદ્ભાગ્યની ખુશખબર આપે. 

અમને ખબર છે કે આ લોકો તમારા વિષે કહે છે કે આ માણસને એક માણસ શીખવાડે 
છે..“જો કે તેમનો ઈશારો જે માણસની તરફ છે તેની ભાષા અજમી (વિદેશી) છે અને આ સ્પષ્ટ 
અરબી ભાષા છે. હકીકત આ છે કે જે લોકો અલ્લાહની 
તો અપ્રમાણિક છે કે અલ્લાહ મોકલે કંઈ અને તે પોતાના તરફથી વધારો-ઘટાડો કરીને બીજું જ કંઈ બનાવી 
નાખે, ન તો તે જુઠ્ઠી અને વાતો ઉપજાવી કાઢનાર છે કે પોતે અમુક વાત ઉપજાવીને અલ્લાહના નામે કહી દે, ન 
તો તેને શરીર જ છે કે પોતાના મનની કોઈ ઇચ્છાના લીધે વિશ્વાસઘાત અને છેતરપિંડીથી કામ લે. તે અત્યંત 
પવિત્ર અને શુદ્ધ આત્મા છે જે અલ્લાહનો કલામ પૂર્ણ પ્રમાણિકતા સાથે લાવીને પહોંચાડે છે. 


(૧૦૪) એટલે કે તેના દ્વારા તબક્કાવાર આ કલામને લઈને આવવાનું તેમજ એકી સાથે બધું જ લઈને 
નહીં આવવાનું કારણ આ નથી કે અલ્લાહના જ્ઞાન અને સમજમાં કોઈ ખામી છે, જેમ કે તમે તમારી મૂર્ખાઈના 
કારણે માની લીધું , બલકે આનું કારણ આ છે કે મનુષ્યની સમજશક્તિમાં અને ગ્રહણશક્તિમાં ઉણપ છે જેના 
કારણે તે એકી વખતે તમામ વાતને સમજી શકતો નથી તેમજ એક વખતની સમજેલી વાતમાં પાકો થઈ શકતો 


પ ક જમા 


નથી. એટલા માટે અલ્લાહતઆલાના ડહાપણે આ ઇચ્છયું કે રૂહુલકુદ્સ આ કલામને થોડો થોડો કરીને લાવે, 
કોઈ વખત સંક્ષિપ્તમાં કહે અને કોઈ વખત વિગતવાર રીતે બતાવે, કોઈ વખત એક રીતે વાત સમજાવે અને કોઈ 
વખત બીજી રીતે, કોઈવાર અમુક સંદર્ભમાં વર્ણન કરે તો કોઈવાર બીજા સંદર્ભમાં, અને એક જ વાતને વારંવાર 
અલગ અલગ રીતે સમજાવવાનો પ્રયાસ કરે કે જેથી અલગ અલગ લાયકાત અને શક્તિ ધરાવતા સત્ય ઝંખતા 
લોકો ઈમાન લાવી શકે અને ઈમાન લાવ્યા પછી જ્ઞાન અને વિશ્વાસમાં તેમજ સમજમાં પરિપક્વ થઈ શકે. 

(૧૦૫) તબક્કાવાર આયતો ઊતારવાનો આ બીજો આશય છે, એટલે કે જે લોકો ઈમાન લાવીને 
આજ્ઞાપાલનના માર્ગ ઉપર ચાલી રહ્યાં છે તેમને ઇસ્લામી સંદેશને ફેલાવવાના કામમાં તથા જીવનમાં આવનારી 
સમસ્યાઓમાં જે પ્રસંગે જે પ્રકારનું માર્ગદર્શન જરૂરી હોય તે એ જ વખતે આપી દેવામાં આવે. દેખીતું છે કે તેને 
સમય પહેલાં મોકલી દેવાનું યોગ્ય હોઈ શકે નહીં તેમજ એક જ વખતે તમામ માર્ગદર્શન આપી દેવાનું પણ 
ફાયદાકારક હોઈ શકે નહીં. 

(૧૦૬) આ તેનો ત્રીજો આશય છે , એટલે કે આજ્ઞાંકિત લોકોને જે મુશ્કેલીઓ અને વિરોધોનો સામનો 
કરવો પડે છે અને જે જે રીતે તેમને સતાવવામાં અને હેરાન કરવામાં આવે છે , તથા ઇસ્લામી સંદેશના ફેલાવાના 


સરઃ નહ્‌લ ૧૬ તકફહીમલક્અનિ ર 
જોયે ૧ ૧-૭ ૧૭૩ 


, 
ઝહી 
દ્વ 
412-276 2?૮4-27 29 
રર થ843)51 
નિ નિ 
472 92૮47.; 2 ૮4? 2 કક» 
ડિ ન 24 ક કગ્!2૦-૦ 5: 


આયતોને નથી માનતાં અલ્લાહ ક્યારેય તેમને સાચી વાત સુધી પહોચવાની અનુકૂળતા નથી કરી 
આપતો અને આવા લોકો માટે પીડાકારી સજા છે. (જુઠ્ઠી વાતો નબી નથી ઘડતો બલકે) જુઠ્ઠાણું એ 
લોકો ઘડી રહ્યાં છે જે અલ્લાહની આયતોને નથી માનતાં, ““તેઓ જ હકીકતમાં જુઠ્ઠાં છે. 

જે માણસ ઈમાન લાવ્યા પછી કુફ્ર કરે (તેને જો) મજબૂર કરવામાં આવ્યો હોય અને દિલ 


તેનું ઈમાન ઉપર સંતુષ્ટ હોય (તો તો સારૂં) પરંતુ જેણે દિલની ખુશી સાથે કુફ્ર કબૂલ કરી લીધું તેની 


ઉપર અલ્લાહનો પ્રકોપ છે અને આવાં તમામ લોકો માટે 


કામમાં મુશ્કેલીઓના જે પહાડ માર્ગમાં અવરોધક બનેલાં છે તેમના કારણે તેઓ વારંવાર આ જરૂરિયાત 
અનુભવે છે કે ખુશખબરો વડે તેમને હિંમત આપવામાં આવતી રહે અને તેમને અંતિમ પરિણામની સફળતાની 
ખાતરી અપાતી રહે જેથી તેઓ આશાવાદી બનેલાં રહે અને હતાશ ન થાય. 

(૧૦૭) રિવાયતોમાં અલગ અલગ વ્યક્તિઓ વિષે જણાવવામાં આવ્યું છે કે મક્કાના કાફિરો તેમાંથી 
કોના માટે આ અનુમાન કરતાં હતાં. એક રિવાયતમાં તેનું નામ જબ્ર વર્ણવવામાં આવ્યું છે જે આમિર બિન 
અલહઝુરમીનો એક રોમન નોકર હતો. બીજી રિવાયતમાં હુવૈતિબ બિન અબ્દુલ ઉઝ્ઝાના એક ગુલામનું નામ 
લખવામાં આવ્યું છે જેને આઇશ અથવા યા'યિશ કહેતા હતાં. બીજી એક રિવાયતમાં યસારનું નામ લેવામાં 
આવ્યું છે જેની કુજ્તિયત અબૂફકેહા હતી અને જે મક્કાની એક યહૂદી મહિલાનો નોકર હતો. અન્ય એક રિવાયત 
બલ્‌આન અથવા બલ્‌આમ નામના એક રોમન ગુલામ વિષે છે. આમાંથી ગમે તે હોય, મક્કાના કાફિરોએ માત્ર 
આ જોઈને કે એક માણસ તૌરાત અને ઈંજીલ વાંચે છે અને મુહમ્મદ સ.અ.વ.ની સાથે તેને સંર્પક છે, સીધો જ 
આરોપ તેની ઉપર મૂકી દીધો કે હકીકતમાં તે આ કુર્ઓાનને લખી રહ્યો છે અને મુહમ્મદ (સ.અ.વ.) આને 
પોતાના તરફથી ખુદાના નામે રજૂકરી રહ્યાં છે. આના ઉપરથી માત્ર આ જ વાતનો ખ્યાલ નથી આવતો કે નબી 
સ.અ.વ.ના વિરોધીઓ આપની વિરૂદ્ધ જાત જાતની વાતો ઘડી કાઢવામાં કેટલી હદે મોફાટ હતાં બલકે આ 


જ. જ ડે 


સબક પણ મળે છે કે લોકો પોતાના સમકાલીન લોકોનું મૂલ્ય આંકવામાં કેટલી હદે અન્યાયી હોય છે. એ લોકોની 


સરઃ નહ્‌લ ૧૬ તકફહીમલક્અનિ ર 
વ ૧ ૧-૭ ૧૭૩ 


12 


“હાઇડકક્ક્ડ્#૬ડમ૦ ક 
45451: 


ક 5 શ્ર 


મોટી સજા છે. ““આ એટલા માટે કે તેમણે આખિરતની સરખામણીમાં દુનિયાના જીવનને પસંદ 
કરી લીધું, અને અલ્લાહનો નિયમ છે કે તે એ લોકોને મુક્તિનો માર્ગ નથી દેખાડતો જે તેની 
નિયામતનો ઈનકાર કરે. આ એ લોકો છે જેમનાં 


સામે માનવઇતિહાસની એક ભવ્ય હસ્તી હતી જેનો દાખલો એ વખતે દુનિયાભરમાં કયાંય ન હતો, ન તો આજ 
સુધી જોવા મળ્યો છે પરંતુ એ બુદ્ધિના બહેરા લોકોને તેની સરખામણીમાં એક બિનઆરબ ગુલામ કે જે થોડી ઘણી 
તૌરાત અને ઈંજીલ વાંચી લેતો હતો, વધારે કાબેલ દેખાઈ રહ્યો હતો અને તેઓ માની રહ્યા હતાં કે આ દુર્લભ 
મોતી આ કોલસા પાસેથી પ્રકાશ મેળવી રહ્યો છે. 

(૧૦૮) બીજો અનુવાદ આ આયતનો આ પણ થઈ શકે છે કે જૂઠ તો એ લોકો ઘડતાં હોય છે જે લોકો 
“અલ્લાહની આયતો ઉપર ઈમાન લાવતાં નથી.” 

(૧૦૯) આ આયતમાં એ મુસલમાનો વિષે ચર્ચા કરવામાં આવી છે જેમની ઉપર એ સમયે ભારે જુલમ 
ગુજારવામાં આવી રહ્યાં હતાં અને અસહ્ય ઈજાઓ આપી આપીને કુફ્ર માટે મજબૂર કરવામાં આવી રહ્યા હતાં. 
તેમને જણાવવામાં આવ્યું છે કે જો તમે કોઈ વખતે જુલમના કારણે લાચાર બનીને માત્ર જીવ બચાવવા ખાતર 
મોઢેથી કુક્રનો બોલ બોલી દો, અને તમારું દિલ કુકરમાં શ્રદ્ધાથી સુરક્ષિત હોય, તો માફ કરી દેવામાં આવશે. પરંતુ 
જો તમે દિલથી કુફ્રનો સ્વીકાર કરી લીધો તો દુનિયામાં ભલે જીવ બચાવી લો , ખુદાની સજાથી બચી શકશો નહીં. 

આનો અર્થ આ નથી કે જીવ બચાવવા માટે કુક્રનો બોલ બોલી દેવો જોઈએ બલકે આ માત્ર એક છૂટછાટ 
છે. જો દિલમાં ઈમાન રાખીને માણસ લાચારીથી આવું બોલી દે તો પૂછવામાં નહીં આવે, નહીં તો હિંમતની વાત 
તો આ જછે કે ભલે માણસનું શરીર ટુકડેટુકડાં કરી નાખવામાં આવે પણ કોઈ પણ સંજોગોમાં તે સત્યનો બોલ જ 
ઉચ્ચારતો રહે. બન્ને પ્રકારના ઉદાહરણો નબી સ.અ.વ.ના સમયગાળામાં જોવા મળે છે. એક તરફ ખબ્બાબ 
બિન અરત રદિ. છે જેમને અંગારાં ઉપર સુવડાવવામાં આવ્યાં, એટલે સુધી કે તેમની ચરબી ઓગળવાથી આગ 
ઓલવાઈ ગઈ, પરંતુ તેઓ સખતાઈપૂર્વક પોતાના ઈમાન ઉપર અડગ રહ્યાં. બિલાલ રદિ. હબશના છે જેમને 
લોખંડનું બષ્ટર પહેરાવીને ધોમધખતા તાપમાં ઊભા કરી દેવામાં આવ્યાં, ત્યાર પછી ગરમ ગરમ રેતી ઉપર 
સુવડાવીને ઢસડવામાં આવ્યાં પરંતુ તેઓ મોઢેથી “અહદ અહદ” બોલતા રહ્યાં. હબીબ બિન ઝેદ બિન આસિમ 
રદિ. છે જેમના શરીરનો એક એક અંગ મુસૈલમાહ કઝૂઝાબના હુકમથી કાપવામાં આવતો હતો અને પછી 
માગણી કરવામાં આવતી હતી કે તેઓ મુસૈલમાહને નબી માની લે પરંતુ દરેક વખતે તેઓ તેના પયગમ્બરીના 
દાવા માટે ગવાહી આપવાનો ઇનકાર કરી દેતા હતાં , એટલે સુધી કે આ જ હાલતમાં કપાઈ કપાઈને તેમણે પ્રાણ 
આપી દીધાં. બીજી તરફ અમ્માર બિન યાસિર રદિ. છે જેમની આંખોની સામે તેમના પિતા અને માતાને ભારે 
પીડા આપી આપીને શહીદ કરી દેવામાં આવ્યાં, પછી તેમને એવી અસહ્ય પીડા આપવામાં આવી કે નાછૂટકે 


સૂરઃ નહ્લ ૧૬ તફહીમુલકુઓઆન ર 
દ્વ 2 2 9 *# 7. 2 ક#2 રની 
૦૦ ગમ્ય ક્કપ્કા£્ડુક્ન્નઝઞ્ક*૭£ન 
જ ત્ર ન દ્ધ મ ર 44૮% ૫૮ 
હાઈટ 1 5૦૭૬ 25 કહું ૪ | સઝ 


તિ ઈ ગુન 


ક” ક 


ર 2મ૦ 2 દ્વ તત્રઈ જડ 
ઝ્્ઈ્વ્ઠ કિ 62 જક 
#ડ૫ ઉ. ઇટટહંઝડહ,ઇહદઠહ૭ 
#-.2૮.,4૮2 દ્વ 4 2227722 
ઇઇ:૬૭૬૬2ા1૭૮54૯૮ જન 


ઇડ. ન 56% લ 16400 


દિલો અને કાનો અને આંખોને અલ્લાહે મહોરબંધ કરી દીધાં છે. આ લોકો ગફલતમાં ડૂબેલાં છે. 


૧૧૦ 


જરૂરી છે કે આખિરતમાં આ જ લોકો ખોટમાં રહે.'“ આનાથી વિરૂદ્ધ જે લોકોની હાલત આ છે કે 
જ્યારે (ઈમાન લાવવાના કારણે) તેમને સતાવવામાં આવ્યાં ત્યારે તેમણે ઘરબાર છોડી દીધાં, 
હિજરત કરી, અલ્લાહના માર્ગમાં તકલીફો વેઠી અને ધીરજ રાખી, તેમના માટે નિઃશંક તારો 
માલિક માફ કરનાર અને દયાળુ છે. (રુકૂઅ ૧૪) (આ તમામનો ફેંસલો એ દિવસે થશે) કે જ્યારે 
દરેક મનુષ્ય તેના જ બચાવની ચિતામાં લાગેલો હશે અને દરેકને તેની કરણીનો પૂરેપૂરો બદલો 
આપવામાં આવશે અને કોઈની ઉપર લેશમાત્ર પણ જુલમ થવા નહીપામે. 

અલ્લાહ એક વસ્તીનું દષ્ટાંત આપે છે. તે શાંતિ અને સંતોષનું જીવન પસાર કરી રહી હતી 
અને બધી બાજુએથી તેને આરામ સાથે રોજી પહોંચી રહી હતી કે તેણે અલ્લાહની નિયામતોનો 
ઇનકાર કરવા માંડયો. 


તેમણે જીવ બચાવવા ખાતર એ બધું જ કહી દીધું જે કાફિરો તેમની પાસે બોલાવવા માગતા હતાં. પછી તેઓ 
રડતાં રડતાં નબી સ.અ.વ. સમક્ષ હાજર થયાં અને કહ્યું -ક ાડઝડવટફડ કટાઈ “હે 
અલ્લાહના રસૂલ, મને છોડવામાં આવ્યો નહીં જયાં સુધી મેં આપને ખરાબ અને તેમના દેવોને સારા ન કહ્યાં.” 
નબી સ.અ.વ.એ પૂછયું હાદક-૬# “તમારા દિલની કેવી સ્થિતિ છે?” કહ્યું, ુપ્ટ્ઝદાઇદ& “ઈમાન ઉપર 
સંપૂર્ણ રીતે સંતુષ્ટ”. તો નબી સ.અ.વ.એ કહ્યું *કડડદછા “જો ફરીથી તેઓ આ પ્રકારનો જુલમ કરે તો તમે 
ફરીથી આ જ વાતો કહી દેજો”. 


સરઃ નહ્‌લ ૧૬ તકફહીમલક્અનિ ર 
વ ૧ ૧-૭ ૧૭૩ 


૦હકષઈઇઉઈ,ડ#દક્માહઇનાપાડઉઇ 
હાડી 5556૩%555 ગવ ૭58: 
દનહુકા-40155506 0965૦ 6ક્5.ક53 
ક૫9૦૭૭ડ૭કકછી 2ઝછડ્ાહકકાઝ 
દ્ર કહાઉડ ઝક કકક દ 


કિ 


દ કુ 


ત્યારે અલ્લાહે તેના રહીશોને તેમનાં કરતૂકોનો એવો સ્વાદ ચખાડયો કે ભૂખ અને ભયની 

મુસીબતો તેમની ઉપર છવાઈ ગઈ. તેમની પાસે તેમની પોતાની કોમમાંથી એક પયગમ્બર 

આવ્યો. પરંતુ તેમણે તેને ખોટો ઠરાવી દીધો. છેવટે આપત્તિએ તેમને ઝડપી લીધાં જ્યારે કે તેઓ 
૧૧૨ 


જાલિમ થઈ ગયાહતાં.' 
પછી હે લોકો, અલ્લાહે જે કંઈ હલાલ અને પાક રોજી તમને એનાયત કરી છે તેનેખાઓ 


વવ ૧૧૪ 


અને અલ્લાહના ઉપકાર બદલ આભાર માનો જો તમે ખરેખર તેની જ બંદગી કરનારાં છો.” 
અલ્લાહે જે કંઈ તમારા માટે હરામ ઠરાવેલું છે તે છે મરેલું અને લોહી અને ડુક્કરનું માંસ અને એ 
પશુજેની ઉપર અલ્લાહ સિવાય કોઈ બીજાનું નામ લેવામાં આવ્યું 


(૧૧૦) આ શબ્દો એ લોકો માટે કહેવામાં આવ્યાં છે જેમણે સત્યના માગને મુશ્કેલ જોઈને ઈમાન છોડી 
દીધું હતું અને પછી પોતાની કાફિર અને મુશ્રિક કોમમાં જતા રહ્યા હતાં . 

(૧૧૧) અહીં ઇશારો હબશાના મુહાજિર લોકોની તરફ છે. 

(૧૧૨) અહીં જે વસ્તીનો દાખલો આપવામાં આવ્યો છે તેનું કોઈ નામ આપવામાં આવ્યું નથી. 
તફસીરક્તાઓ પણ નક્કી કરી શક્યાં નથી કે આ કઈ વસ્તી છે. આમ તો ઇબ્નેઅબ્બાસ રદિ.નું જ આ કથન 
સાચું જણાય છે કે અહીં મક્કાને તેનું નામ લીધા વિના ઉદાહરણ તરીકે રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. અત્રે જે ભય અને 
ભૂખની આપત્તિ છવાઈ જવાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે તેનો અર્થ એ દુષ્કાળ હશે જે નબી સ.અ.વ.ની 
નબૂવ્વત પહેલાં અમુક સમય સુધી મક્કાના લોકો ઉપર છવાયેલો રહ્યો. 

(૧૧૩) આના ઉપરથી જણાય છે કે આ સૂરઃના ઊતરાણ વખતે એ દુષ્કાળ પૂરો થઈ ગયો હતો જેની 
તરફ ઉપર ઇશારો કરવામાં આવ્યો છે. 

(૧૧૪) એટલે કે જો હકીકતમાં તમે અલ્લાહની બંદગીમાં માનતાં હોવ, જેમ કે તમારો દાવો છે, તો 


ક. ખા ક કા 


હરામ અને હલાલમાં સ્વાયત્ત ન બનો. જે રોજીને અલ્લાહે હલાલ અને પાક ઠરાવી દીધી છે તેને ખાઓ અને 


સૂરઃ નહ્લ ૧૬ તફહીમુલકુઓઆન ર 
૭27 ૭2 7૮ 


જજન કડક દુ 
ત્ર દ્ર 4: ૯ ૭ 2 ત 
।કકહઠકાજડ૩ઝડ5%,1ડકપ%-55 


7” *7#:₹:.2 જ «ન દ્વિ પ ક ૫૮1 તિત ત 
તહ ડા સાથ 9 
૭ -- તા 


29 27 .- # 1 

ધઇ «૦2 ક ક ધ્ઇ 
૫-૫ ઇડ દડહહક#ડડઝ દ્ર! 
42:2૮:42 67 27277;)22 ૪ “દત્રકૃ ૭92 «૪ 
હોય. અલબત્ત, ભૂખથી મજબૂર બનીને જો કોઈ આ વસ્તુઓને ખાઈ લે, સિવાય કે તે અલ્લાહના 
કાનૂનનો ભંગ કરવાની ઈચ્છા ધરાવતો હોય, અથવા જરૃરતની સીમાનું ઉલ્લંઘન કરે, તો નિઃશંક 
અલ્લાહ માફ કરનાર અને દયાળુ છે. અને આ જે તમારી જબાનો જુઠ્ઠા હુકમો જારી કરતી રહે 


છેકેઆ વસ્તુ હલાલ છે અને તે હરામ, તો આપ્રકારના હુકમો જારી કરીને અલ્લાહના નામે જૂઠ ન 
ચઢાવો.“ જે લોકો અલ્લાહના નામે જૂઠી વાતો ધડે છે તેઓ કંદાપિ સફળતા નથી પામતાં. 


દુનિયાનો એ એશઆરામ થોડા દિવસ માટે છે. છેવટે તેમના માટે પીડાકારી સજા છે. 


૩૧૧૭ 


એ વસ્તુઓ * વિશેષરૂપે અમે યહૂદીઓ માટે હરામ ઠરાવી હતી જેમનો ઉલ્લેખ આની 
પહેલાં અમે તમને 


આભાર માનો અને જે કંઈ અલ્લાહના કાનૂનમાં હરામ અને નાપાક છે તેનાથી દૂર રહો . 

(૧૧૫) આ હુકમ સૂરઃ બકરહની આયત ૩,સૂરઃ માઇદહની આયત ૧૭૩, અને સૂરઃ અન્‌આમની 
આયત ૩૫ માં પણ આવી ગયો છે. 

(૧૧૬) આ આયત તદ્દન સ્પષ્ટ કરી દે છે કે ખુદા સિવાય હલાલ અને હરામનો અધિકાર કોઈને પણ નથી, 
અથવા બીજા શબ્દોમાં કાયદો ઘડનાર માત્ર અલ્લાહ છે. બીજો કોઈ પણ માણસ કાયદેસર અને ગેરકાયદેસરનો 
ફેસલો કરવાની હિંમત કરશે તે તેની હદથી આગળ વધી જશે, સિવાય કે ખુદાઈ કાનૂનને સનદ-પ્રમાણ માનીને તેના 
હુકમોને સાથે વાંચીને આ કહે કે અમુક વસ્તુ અથવા અમુક કૃત્ય કાયદેસર છે અને અમુક ગેરકાયદેસર. 

આ સ્વાયત્તતાપૂર્ણ હરામ અને હલાલને અલ્લાહના નામે જૂઠ તથા તેના નામે વાત ઘડવી એટલા માટે 
ઠરાવવામાં આવ્યું છે કે જે કોઈ આવી રીતે હુકમ લાગુ કરે છે તેનું આ કૃત્ય બે સ્થિતિઓથી ખાલી હોઈ શકે નહીં. 
કાં તો તે આ દાવો કરે છે કે જેને તે અલ્લાહના ગ્રંથથી બેપરવા બનીને કાયદેસર અથવા ગેરકાયદેસર કહી રહ્યો છે 
તેને ખુદાએ કાયદેસર અથવા ગેરકાયદેસર ઠરાવ્યો છે. અથવા તેનો દાવો આ છે કે અલ્લાહે હરામ અને 


હલાલના અધિકારો છોડી દઈને માનવીને તેના જીવન માટે કાનૂન બનાવવા માટે સ્વતંત્ર છોડી દીધો છે. આમાંથી 


સરઃ નહ્‌લ ૧૬ તકફહીમલક્અનિ ર 
વ ૧ ૧-૭ ૧૭૩ 


૮22,127 27489 ર્ર શીન 2.૭1 2«ત હતો કશ » 
9૪ હ હ 26૯૯૦ 
#2/- ૪૨ 7(:.» ક.» 9 .#292.% સત: તકક 
કઈ હશ્ર,પક્ડુ શુ %ઝવડઝ્ઇયઈઇબઝક# 
-7 27 ક ત્રિ 4/4 (11 “ડ;»#- - ) 2 

યુત્ક્2 કન દ્વૂદ ય ક્-્ન 
પગ ૯ઈ%હ) અં કઝ! 25૪૩૯ ૯ 


કરી ગયાં છીએ.“ અને આ તેમની ઉપર અમારો જુલમ ન હતો બલકે તેમનો ખુદનો જુલમ હતો 
જે તેઓ પોતાની ઉપર કરી રહ્યા હતાં. અલબત્ત, જે લોકોએ અજ્ઞાનના કારણે બૂરૂં કામ કર્યું અને 
પછી તોબા કરીને પોતાનું વર્તન સુધારી લીધું તો નિઃશંક તોબા અને સુધારણા પછી તારો માલિક 


જે કોઈ દાવો પણ તે કરે તે અનિવાર્યપણે જૂઠ અને અલ્લાહના નામે ખોટી વાત ઘડવી છે. 

(૧૧૭) આ આખોય ફકરો એ વાંધાઓના જવાબમાં છે જે ઉપરોકત હુકમની સામે કરવામાં આવી 
રહ્યા હતાં. મક્કાના કાફિરોનો પહેલો વાંધો આ હતો કે બનીઇસ્રાઈલના કાયદામાં તો બીજી ઘણી વસ્તુઓ તો 
હરામ છે જેમને તમે હલાલ કરી દીધી છે. જો તે કાયદો ખુદા તરફથી હતો તો તમે પોતે તેનું ઉલ્લંઘન કરી રહ્યાં 
છો. અને જો તે પણ ખુદા તરફથી હતો અને આ તમારો કાયદો પણ ખુદા તરફથી છે તો બશ્ને વચ્ચે આ 
વિરોધાભાસ કેવો છે? બીજો વાંધો આ હતો કે બનીઇસ્રાઈલના કાયદામાં સબ્ત (શનિવાર) ના પ્રતિબંધનો જે 


ક જા 


કાયદો હતો તેને પણ તમે રદ કરી દીધો છે. આ તમારું પોતાનું સ્વાયત્તતાપૂર્ણ કૃત્ય છે અથવા અલ્લાહે જપોતાના 
બે કાયદાઓમાં બે વિરોધાભાસી હુકમ આપી દીધાં છે? 

(૧૧૮) ઇશારો સૂરઃ અન્‌આમની આયત ૧૪૬ »ઇહડદડડક કડહહર ૬૬ તરફ છે જેમાં 
જણાવવામાં આવ્યું છે કે યહૂદીઓ ઉપર તેમની નાફરમાનીઓના કારણે વિશેષરૂપે કઈ કઈ વસ્તુઓ હરામ કરી 
દેવામાં આવી હતી. 


અત્રે એક શંકા ઊભી થાય છે. સૂરઃ નહ્લની આ આયતમાં સૂરઃ અન્‌આમની એક આયતનો જે સંદર્ભ 
ટાંકવામાં આવ્યો છે તેના ઉપરથી જણાય છે કે સૂરઃ અન્‌આમ આની પહેલાં ઊતરી ગયેલી હતી. પરંતુ એક 
જગ્યાએ સૂરઃ અન્‌આમમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે દ ક4 કદા ગઝડછાઝીડઝઝડ 
(આયત ૧૧૯). આમાં સૂરઃ નહ્‌લની તરફ સ્પષ્ટ ઇશારો છે કેમ કે મક્કાની સૂરઃઓમાં સૂરઃ અન્‌આમ સિવાય 
માત્ર આ જ એક સૂરઃ છે જેમાં હરામ વસ્તુઓની વિગતો જણાવવામાં આવી છે. હવે સવાલ એ ઊભો થાય છે કે 
આમાંથી કઈ સૂરઃ પહેલાં ઊતરી હતી અને કઈ પાછળથી? અમારી દષ્ટિએ આનો સાચો જવાબ આ છે કે પહેલાં 
સૂરઃ નહ્‌લ ઊતરી હતી જેનો હવાલો સૂરઃ અન્‌આમની ઉપરોકત આયતમાં આપવામાં આવ્યો છે. પાછળથી 
કોઈ પ્રસંગે મક્કાના કાફિરોએ સૂરઃ નહ્લની આ આયતો સામે એ વાંધા ઊભા કર્યા જે હમણાં અમે જણાવી ગયાં 
છીએ. એ વખતે સૂરઃ અન્‌આમ ઊતરી ચૂકી હતી એટલા માટે તેનો જવાબ આપવામાં આવ્યો કે અમે પહેલાં, 
એટલે કે સૂરઃ અન્‌આમમાં જણાવી ગયાં છીએ કે યહૂદીઓ ઉપર અમુક વસ્તુઓ વિશેષરૂપે હરામ કરવામાં 
આવી હતી. અને કેમ કે આ વાંધો સૂરઃ નહ્‌લ સામે કરવામાં આવ્યો હતો એટલા માટે તેનો જવાબ પણ સૂરઃ 


સરઃ નહ્‌લ ૧૬ તકફહીમલક્અનિ ર 
જોયે ન” ૧-૭» ૧૭૩ 


તેમના માટે માફ કરનાર અને દયાળુ છે. (રુકૂઅ ૧૫) હકીકત આ છે કે ઈબ્રાહીમ પોતાની જાતમાં 
એક પૂર્ણ સમુદાય હતો, “ અલ્લાહનો આજ્ઞાંકિત અને એકાગ્ર. તે ક્યારેય મુશ્રિક ન હતો. 
અલ્લાહની નિયામતોનો આભાર માનનારો હતો. અલ્લાહે તેને પસંદ કરી લીધો અને સીધો માર્ગ 
દેખાડ્યો. દુનિયામાં તેને ભલાઈ આપી અને આખિરતમાં તે જરૂર સદાચારીઓમાંથી હશે. પછી 


અમે તમારી તરફ આ વહી મોકલી કે એકાગ્ર થઈને ઇબ્રાહીમની રીત ઉપર ચાલો અને તે 


નરણ 


મુશ્રિકોમાંથી ન હતો.” 


નહ્‌લમાં જએક ઉમેરાના આડ વાક્ય તરીકે નોંધવામાં આવ્યો છે. 

(૧૧૯) એટલે કે તે એકલો માણસ પોતાની જાતમાં જ એક ઉમ્મત-સમુદાય હતો . જયારે દુનિયામાં 
કોઈ મુસલમાન ન હતો ત્યારે એક તરફ તે એકલો ઇસ્લામનો ઝંડાધારી હતો અને બીજી તરફ સમસ્ત દુનિયા 
કુફની ઝંડાધારી હતી. તે એકલા ખુદાના બંદાએ એ કામ કર્યું કે જે એક ઉમ્મતે કરવાનું હતું. તે એક માણસ ન 
હતો બલકે એક સંપૂર્ણ સંસ્થા હતો. 

(૧૨૦) આ વાંધાઓ ઊભા કરનારા લોકોના પહેલા વાંધાનો સંપૂર્ણ જવાબ છે. આ જવાબના બે ભાગ 
છે, એક આ કે ખુદાના કાયદામાં વિરોધાભાસ નથી જેમ કે તમે યહ્‌દીઓના ધાર્મિક કાયદા તથા મુહમ્મદી 
કાયદાના બાહ્ય તફાવતને જોઈને અનુમાન કર્યું છે. બલકે હકીકતમાં યહૂદીઓને વિશેષરૂપે તેમના 
કાયદાભંગના બદલામાં કેટલીક નિયામતોથી વંચિત કરી દેવામાં આવ્યા હતાં જેનાથી બીજાને વંચિત કરવાનું 
કોઈ કારણ નથી. બીજો ભાગ આ છે કે, મુહમ્મદ સ.અ.વ.ને જે રીત નું અનુસરણ કરવાનો હુકમ આપવામાં 
આવ્યો છે તે ઇબ્રાહીમ અ.સ.ની રીત છે અને તમને ખબર છે કે ઇબ્રાહીમ અ.સ.ની રીતમાં એ વસ્તુઓ હરામ 
ન હતી જે યહૂદીઓને ત્યાં હરામ છે. દા.ત. યહૂદીઓ ઊંટ નથી ખાતાં, પરંતુ ઈબ્રાહીમી રીતમાં તે હલાલ હતું. 
યહૂદીઓને માટે શાહમૃગ, બતક, સસલું વગેરે હરામ છે, પરંતુ ઇબ્રાહીમી રીતમાં આ તમામ વસ્તુઓ હલાલ 
હતી. આ જવાબની સાથે મક્કાના કાફિરોને આ વાત સામે પણ ચેતવી દેવામાં આવ્યાં કે તમારો ન તો ઇબ્રાહીમ 


સરઃ નહ્‌લ ૧૬ તકફહીમલક્અનિ ર 
જોયે ક ૧-૭ ૧૭૩ 


7ત€,4 ફમ 2, જત 24 ત 2[%્ 
હઇઈ2*4ડ૩ કાહ હડ-શહઠઝ્સ્પ્ઝ 
“22,797 


દ1૦૦%5૬ડકકઈકકડી. ગ ગ્ર ઝગ 
કહા 1 


હવે સબ્ત, તો તે અમે એ લોકો ઉપર લાગુ કર્યો હતો જેમણે તેના હુકમોમાં મતભેદ કર્યો, અને 
નિઃશંક તારો માલિક કંયામતના દિવસે આ તમામ વાતોનો ફેસલો કરી દેશે જેમાં તેઓ મતભેદ 
કરતા રહ્યાં છે. 

હે નબી, તમારા માલિકના રસ્તા તરફ બોલાવો ડહાપણ અને ઉત્તમ શિખામણની 


સાથે, | અને લોકો સાથે 


અ.સ.સાથે કોઈ સંબંધ છે ન તો યહૂદીઓનો કેમ કે તમે બન્ને શિર્ક આચરી રહ્યાં છો. ઇબ્રાહીમી રીતનો જો કોઈ 
સાચો અનુયાયી હોય તો તે આ નબી અને તેના સાથીદારો છે જેમની માન્યતાઓ અને આચરણમાં શિર્કનો 
અંશમાત્ર પણ જોવા મળતો નથી. 

(૧૨૧) આ મક્કાના કાફિરોના બીજા વાંધાનો જવાબ છે . આમાં એ જણાવવાની જરૂર ન હતી કે સબ્ત 


પણ યહૂદીઓ માટે વિશેષ હતું અને ઇબ્રાહીમી રીતમાં સબ્તની મનાઈની કોઈ બાબત ન હતી કેમ કે આ વાતને 
મક્કાના કાફિરો પોતે પણ જાણતા હતાં. એટલા માટે માત્ર એટલો જ ઇશારો કરીને સંતોષ માનવામાં આવ્યો કે 
યહૂદીઓને ત્યાં સબ્તના નિયમમાં જે સખતીઓ તમે જુઓ છો તે શરૂઆતના હુકમમાં ન હતી બલકે આ તો 
પાછળથી યહૂદીઓની શરારતો અને નાફરમાનીઓના કારણે તેમની ઉપર લાગુ કરવામાં આવી હતી. 
કુઅનિમજીદના આ ઇશારાને કોઈ ત્યાં સુધી સમજી શકતો નથી જયાં સુધી તે એક તરફ બાઇબલના એ 
લખાણોને ન જુએ જયાં સબ્તના [નિયમ આપવામાં આવ્યાં છે. (દા.ત. જુઓ નિર્ગમન, પ્રકરણ ર૦, આયત ૮ 
થી ૧૧, પ્રકરણ ૨૩ આયત ૧૨-૧૩, પ્રકરણ ૩૧, આયત ૧૨ થી ૧૭, પ્રકરણ ૩૫, આયત ૨,૩, ગણના, 
પ્રકરણ ૧૫ આયત ૩ર થી ૩૬) અને બીજી તરફ એ દુઃસાહસોથી વાકેફ ન હોય જે યહૂદી લોકો સબ્તની 
મનાઈનો ભંગ કરવામાં દાખવતા હતાં. (દા.ત.જુઓ યર્મિયા, પ્રકરણ ૧૭, આયત ૨૧ થી ૨૭, હઝકિયેલ, 
પ્રકરણ ૨૦, આયત ૧૨થી ર૪) 

(૧રર) એટલે કે સંદેશમાં બે વસ્તુઓનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. એક ડહાપણ અને બીજી ઉમદા 
શિખામણ. 

ડહાપણનો અર્થ આ છે કે મૂરખાઓની જેમ આડેઘડ સંદેશ પહોંચાડવામાં ન આવે બલકે હોશિયારીપૂર્વક 
શ્રોતાની માનસિક ક્ષમતા અને સંજોગોને સમજીને. બીજું, સમય અને સ્થળ જોઈને વાત કરવામાં આવે. બધા 
પ્રકારના લોકોને એક જ લાકડીએ હાંકવામાં ન આવે. જે માણસ અથવા જૂથનો ભેટો થાય, પહેલાં તેના રોગનું 
નિદાન કરવામાં આવે અને ત્યાર પછી એવી દલીલો વડે તેનો ઇલાજ કરવામાં આવે જે તેના દિલ અને દિમાગના 


સરઃ નહ્‌લ ૧૬ તકફહીમલક્અનિ ર 
વ ૧ ૧-૦ ૧૭૩ 


6 ત્ર ત્ય 


વ ઈવકઝ્કડઝકકહઈડ “હબ 
“કક ઉ ઉહ) ૬૦૭, ૪ ક 255 


૪ ક 772% 229: 9» 4 


4૦૦ાઝકક* જ 2 ક નાઈ 
559૮ 5% 5 “ડ્ર ડ-ડઉતક 


ક-્જી કું 444 (1 ન 
કાહ ઝાટકાવજ૦ુબૂઝઉકડુ-ક્હુ 


સવાલજવાબ એ રીત પ્રમાણે કરો જે શ્રેષ્ઠ હોય. તમારો માલિક જ સારી રીતે જાણે છે કે કોણ 
તેના માર્ગથી ભટકી ગયેલો છે અને કોણ સીધા રસ્તા ઉપર છે. જો તમે લોકો બદલો લો તો બસ 
એટલા જ પ્રમાણમાં લો જેટલા પ્રમાણમાં તમારી ઉપર જુલમ કરવામાં આવ્યો હોય. પરંતુ જો તમે 
ધીરજ રાખો તો નિઃશંક આ ધીરજ રાખનારાઓના જ હિતમાં સારૂં છે. હે મુહમ્મદ, ધેર્યપૂર્વક કામ 
કર્યે જાઓ--- અને તમારું આ ધૈર્ય અલ્લાહની જ અનુકૂળતાઓના કારણે છે-- આ લોકોની 


હરકતો બદલ દુઃખી ન થાઓ અને ન તો તેમની ચાલબાજીઓ માટે તમારું મન દુભાય. અલ્લાહ 
એ લોકોની સાથે છે જેઓ સંયમપૂર્વક વતે છે 


ઊંડાણમાંથી તેના રોગને મૂળમાંથી કાઢી શકતો હોય. 

ઉમદા શિખામણના બે અર્થ થાય છે. એક આ કે શ્રોતાને માત્ર દલીલો વડે જ સંતુષ્ટ કરીને સંતોષ 
માનવામાં ન આવે બલકે તેની લાગણીઓને પણ અપીલ કરવામાં આવે. દૂષણો અને ગુમરાહીઓને માત્ર 
તાર્કિક રીતે જ રદ કરવામાં ન આવે બલકે મનુષ્ય પ્રકૃતિમાં તેમના માટે જે જન્મજાત નફરત જોવા મળે છે તેને 
પણ ઉત્તેજિત કરવામાં આવે અને તેના ખરાબ પરિણામોથી ડરાવવામાં આવે. માર્ગદર્શન અને સદ્વર્તનની 
સ્વસ્થતા તથા ખૂબીઓને માત્ર તાર્કિક રીતે સાબિત કરવામાં ન આવે બલકે તેમની તરફ આર્કષષણ અને શોખ પણ 
પેદા કરવામાં આવે. બીજો અર્થ આ છે કે, શિખામણ એવી રીતે આપવામાં આવે કે તેમાં દુઃખમાં ભાગીદારી 
અને શુભેચ્છા વ્યક્ત થતાં હોય. શ્રોતા એમ ન સમજે કે ઉપદેશક તેને તુચ્છ સમજી રહ્યો છે અને પોતાની 
મોટાઈની લાગણીનો આનંદ માણી રહ્યો છે બલકે તેને એવું લાગે કે ઉપદેશકના દિલમાં તેની સુધારણા માટે એક 
તલપ છે અને તે હકીકતમાં તેની ભલું ઈચ્છે છે. 

(૧૨૩) એટલે કે આની રીત ફક્ત એવી ન હોવી જોઈએ કે જેમાં વાદવિવાદ, બૌદ્ધિક કુશ્તી અને 
માનસિક દંગલ જ હોય. તેમાં આડીઅવળી ચર્ચાઓ અને આક્ષેપબાજી તેમજ પ્રહારો અને મ્હેણાં ન હોય. આનો 
આશય સામેના પક્ષની બોલતી બંધ કરવાનો અને પોતાના વાફચાતુર્યને વિજયી બનાવવાનો ન હોય બલકે તેમાં 


સરઃ નહ્‌લ ૧૬ તકફહીમલક્અનિ ર 
વ ૧ ૧-૭ ૧૭૩ 


૧૨૪ 


અને ભલાઈ ઉપર અમલ કરે છે. 


(રુકૂઅ૧૬) 


ભાષા મધુર હોય, ઉચ્ચ દરજ્જાની સૌજન્યપૂર્ણ નૈતિકતા હોય, તાર્કિક અને દિલને સ્પર્શ કરનારી દલીલો હોય, 
શ્રોતાની અંદર જક્કીપણું અને હઠાગ્રહપેદા થવા દેવામાં ન આવે, સીધી અને સરળ રીતે તેને વાત સમજાવવાનો 
પ્રયાસ કરવામાં આવે અને જયારે એવું લાગે કે તે આહું બોલવા ઉપર ઊતરી આવ્યો છે ત્યારે તેને તેની હાલત 
પણ છોડી દેવામાં આવે કે જેથી તે ગુમરાહીમાં વધુ આગળ જતો ન રહે. 

(૧૨૪) એટલે કે જે માણસો ખુદાથી ડરીને દરેક પ્રકારની ખરાબ રીતોથી બચે છે અને હંમેશાં સદ્વર્તન 


ઉપર કાયમ રહે છે. બીજાં લોકો તેમની સાથે ભલે ગમે તેટલું ખરાબ વર્તન કરે, તેઓ તેનો જવાબ ખરાબ 
વર્તનથી નહીં બલકે ભલાઈ વડે જ આપ્યે રાખે છે. 


તક ટીમુલક્‌ આન 


૧૭. સૂરઃ બનીઇસ્રાઈલ 


સૂરઃ બનીઇસ્રાઈલ ૧૭ તફહીમુલકુઓઆન ર 


સૂરઃ બનીઇસ્રાઈલ 


નામકરણઃ- 
નામ ચોથી આયતના કથન ડ્ઝઝહંઠદોકજહાપસક્ક ઉપરથી લેવામાં આવ્યું છે. પરંતુ 


આમાં ચચનો વિષય બનીઇસ્રાઈલ નથી બલકે આ નામ પણ કુઅનિની ઘણી સૂરઃઓની જેમ માત્ર 
પ્રતીક તરીકે રાખવામાં આવ્યું છે. 


ઊતરાણકાળઃ- 

પહેલી જ આયત આ વાત તરફ ઇશારો કરે છે કે આ સૂરઃ મે'રાજ પ્રસંગે ઊતરેલી છે. 
મે'રાજની ઘટના હદીસ અને સીરતની અનેક રિવાયતો પ્રમાણે હિજરતના એક વર્ષપહેલાં બની હતી 
એટલા માટે આ સૂરઃપણ એ જ સૂરઃઓમાંથી છે જે મક્કાકાળના અંતિમ ગાળામાં ઊતરી છે. 


પશ્ચાદ્ભૂમિઃ- 

એ વખતે નબી સ.અ.વ.ને તૌહીદના સંદેશનો એલાન કરતાં કરતાં બાર વર્ષ પસાર થઈ 
ગયા હતાં. આપના વિરોધીઓ આપનો માર્ગ રોકવા માટે બધાં જ ઉપાયો અજમાવી ચૂકયા હતાં. 
પરંતુ તેમના તમામ અવરોધો છતાં આપનો અવાજ અરબસ્તાનના ખૂણેખૂણેમાં પહોંચી ગયો હતો. 
અરબસ્તાનનો કોઈ કબીલો એવો રહ્યો ન હતો જેમાં બે-ચાર માણસો આપના સંદેશથી પ્રભાવિત 
થયેલાં ન હોય. ખુદ મક્કામાં એવા નિષ્ઠાવાન લોકોનું એક નાનક્ડું જૂથ રચાઈ ગયું હતું જે આ 
સંદેશની સફળતા કાજે કોઈ પણ જોખમ ખેડવા તેયાર હતું. મદીનામાં ઔસ અને ખઝરજના 
શક્તિશાળી કબીલાઓની એક મોટી સંખ્યા આપની હિમાયતી બની ગઈ હતી. હવે એ સમય નજીક 
આવી ગયો હતો જયારે આપને મક્કાથી મદીના તરફ સ્થળાંતર કરી જવાની અને વિખરાયેલાં 
મુસલમાનોને એકત્ર કરીને ઇસ્લામના સિદ્ધાંતો ઉપર એક રાજયની સ્થાપના કરવાની તક મળવાની 
હતી. 

આ સંજોગોમાં મે'રાજની ઘટના બની અને પાછા આવીને આ સંદેશ નબી સ.અ.વ.એ 
દુનિયાને સંભળાવ્યો. 


હેતુ અને વિષયવસ્તુઃ- 

આ સૂરઃમાં ચેતવણી , સમજાવટ અને ઉપદેશ , ત્રણેય સપ્રમાણ એકત્ર કરી દેવામાં આવ્યાં 
છે. 

ચેતવણી મક્કાના કાફિરોને આપવામાં આવી છે કે બનીઇસ્રાઈલ અને અન્ય કોમોના 
અંજામ ઉપરથી બોધપાઠ ગ્રહણ કરો અને ખુદાએ આપેલી મહેતલની અંદર, જેના સમાપ્ત થવાનો 
સમય નજીક આવી ગયો છે , સાવધ થઈ જાઓ અને આ સંદેશને કબૂલ કરી લો જે મુહમ્મદ સ.અ.વ. 
અને કુર્અાનદ્ઠારા રજૂકરવામાં આવી રહ્યો છે નહીં તો નષ્ટ કરી દેવામાં આવશો અને તમારી જગ્યાએ 


સૂરઃ બનીઇસ્રાઈલ ૧૭ તફહીમુલકુઓઆન ર 


બીજાં લોકોને ધરતી ઉપર વસાવવામાં આવશે. બીજું, આની સાથે સાથે બનીઇસ્રાઈલને પણ, જે 
હિજરત પછી તરત જ વહીના સંબોધિત થવાના હતાં, આ ચેતવણી આપવામાં આવી છે કે અગાઉ જે 
સજાઓ તમને મળેલી છે તેમાંથી પદાર્થપાઠ ગ્રહણ કરો અને હવે જે તક તમને મુહમ્મદ સ.અ.વ.ના 
નબી તરીકે આવવાથી મળી રહી છે તેનો લાભ ઊઠાવો. આ અંતિમ તક પણ જો તમે ગુમાવી દેશો 
અને ફરી તમારા પાછલા વર્તનનું પુનરાવર્તન કરશો તો પીડાદાયક પરિણામ ભોગવશો. 

સમજાવટ સ્વરૂપ સહેલાઈથી સમજી શકાય તેવી રીતે સમજાવવામાં આવ્યું છે કે માનવીના 
સદ્ભાગ્ય, દુભાગ્ય અને સફળતા તથા ખોટનો આધાર હકીકતમાં કઈ વસ્તુઓ ઉપર છે. તૌહીદ, 
આખિરત, નબૂવ્વત અને કુઅનિના સાચા હોવા માટેની દલીલો આપવામાં આવી છે. એ શંકાઓનું 
[નિવારણ કરવામાં આવ્યું છે જે આ બુનિયાદી સચ્ચાઈઓ વિષે મક્કાના કાફિરો તરફથી વ્યક્ત 
કરવામાં આવતી હતી અને આ દલીલોની સાથે વચ્ચે વચ્ચે ઇનકાર કરનારાઓના અજ્ઞાનતાપૂર્ણ 
કૃત્યો માટેઠપકો પણ આપવામાં આવ્યો છે. 

ઉપદેશના પાસામાં નૈતિકતા અને સભ્યતાના એ મુખ્ય મુખ્ય નિયમો જણાવવામાં આવ્યાં છે 
જેની ઉપર જીવનની વ્યવસ્થા સ્થાપવાનો મુહમ્મદી સંદેશનો ધ્યેય હતો. જાણે કે આ ઇસ્લામનું 
બંધારણ હતું જે ઇસ્લામી રાજયની સ્થાપનાના એક વર્ષ પહેલાં અરબસ્તાનના લોકો સામે પ્રસ્‍તુત 
કરવામાં આવ્યું હતું. આમાં સ્પષ્ટપણે જણાવી દેવામાં આવ્યું હતું કે આ રૂપરેખા છે જેની ઉપર 
મુહમ્મદ સ.અ.વ. પોતાના દેશની તેમજ ત્યાર પછી સમસ્ત માનવસમાજના જીવનની રચના કરવા 
માગે છે. 

આ તમામ વાતો સાથે નબી સ.અ.વ.ને હુકમ આપવામાં આવ્યો છે કે મુશ્કેલીઓના આ 
વંટોળમાં દઢતાપૂર્વક પોતાની જગ્યાએ અડગ રહો અને કુફ્રની સાથે સમાધાન કરવાનો વિચારપણ ન 
કરો. બીજું, મુસલમાનોને, જેઓ કોઈ કોઈ વખત કાફિરોના જોરજુલમ અને તેમની અવળી ચર્ચાઓ 
તથા તેમના જુઢ્ઠાણાં અને મનઘડંત વાતોના પૂર સામે સહજભાવે ગુસ્સે થઈ જતા હતાં, શિખામણ 
આપવામાં આવી છે કે સંપૂર્ણ ધૈર્ય અને શાંતિ સાથે પરિસ્થિતિનો સામનો કરતાં રહો અને સંદેશ 
પહોંચાડવાના તથા સુધારણાના કામમાં પોતાની લાગણીઓ ઉપર કાબૂ રાખો. આ અંગે અંતરમનની 
સુધારણા તથા મનની શુદ્ધિ માટે તેમને નમાઝનો નુસ્ખો આપવામાં આવ્યો છે કારણ કે આ એ વસ્તુ છે 
જે તમને એ તમામ ઉચ્ચ ગુણોથી સજ્જ કરશે જેનાથી સત્યમાર્ગના મુજાહિદોએ સુસજ્જ હોવું 
જોઈએ. રિવાયતો ઉપરથી જણાય છે કે આ પહેલો પ્રસંગ છે જયારે પાંચ વખતની નમાઝ સમયના 
પાલન સાથે મુસલમાનો માટેફરજિયાત કરવામાં આવી. 


સૂરઃ બનીઇસ્રાઈલ ૧૭ તફહીમુલકુઓઆન ર 


નછ્રાદઝ ઝા કડ 1 


સૂરઃ બનીઇસ્રાઈલ મક્કી આયત : ૧૧૧ 


જ શરિ 9» 672 | ૬€:(7₹9 2. ([248 77 ર 

ઈ) “હાહ કક%શ*%પહઝાઇકંપ્ક્કડી 
પાક છે તે જે લઈ ગયો એક રાત્રે તેના બંદાને મસ્જિદેહરામથી દૂરની એ મસ્જિદ સુધી 

જેની આસપાસ આવેલી ભૂમિને તેણે બરકતવંતી બનાવી છે જેથી તેને પોતાની કેટલીક 


નિશાનીઓનું દર્શન કરાવે.* હકીકતમાં તે જ છે 


(૧) આ એ જ ઘટના છે જે પરિભાષામાં “મે'રાજ” અને “ઇસ્ના”ના નામથી પ્રખ્યાત છે. 
મોટાભાગની પ્રમાણભૂત રિવાયતો ઉપરથી જણાય છે કે આ ઘટના હિજરતના એક વર્ષ અગાઉ બની હતી. 
હદીસ અને સીરતના પુસ્તકોમાં આ ઘટનાની વિગતો સંખ્યાબંધ સહાબીઓ રદિ. પાસેથી નોંધવામાં આવી છે 
જેની સંખ્યા રપ સુધી પહોચે છે. આમાં સૌથી લાંબી રિવાયતો હઝરત અનસ બિન માલિક રદિ., હઝરત માલિક 
બિન સઅસઆ રદિ., હઝરત અબૂઝર ગિફારી રદિ. અને હઝરત અબૂ હુરેરા રદિ. દ્વારા રિવાયત કરવામાં 
આવી છે. આ ઉપરાંત હઝરત ઉમર રદિ. , હઝરત અલી રદિ. , હઝરત અબ્દુલ્લાહ બિન મસઊદ રદિ., હઝરત 
અબ્દુલ્લાહ બિન અબ્બાસ રદિ., હઝરત અબૂસઈદ ખુદરી રદિ., હઝરત હુઝેફા બિન યમાન રદિ., હઝરત 
આઇશા રદિ. અને બીજા ઘણાં સહાબીઓએ પણ આના કેટલાક ભાગોનું વણન કર્યું છે. 

કુર્બાનિમજીદ અહીં માત્ર મસ્જિદેહરામ (બેતુલ્લાહ)થી મસ્જિદેઅકસા (બેતલમકદિસ) સુધી નબી 
સ.અ.વ.ના જવાની સ્પષ્ટતા કરે છે અને આ પ્રવાસનો હેતુ આ જણાવે છે કે અલ્લાહતઆલા તેના બંદાને 
પોતાની કેટલીક નિશાનીઓ દેખાડવા માગતો હતો. આનાથી વધારે કોઈ વિગતો કુઅનિમાં જણાવવામાં આવી 
નથી. હદીસમાં જે વિગતો આવી છે તેનો ટૂંકસાર આ છે કે રાતના સમયે જિબ્રઇલ અ.સ. નબી સ.અ.વ.ને 
ઊઠાવીને મસ્જિદેહરામથી મસ્જિદેઅકસા સુધી બુરાક ઉપર બેસાડીને લઈ ગયાં. ત્યાં નબી સ.અ.વ.એ 
પયગમ્બરો સાથે નમાઝ અદા કરી. પછી તેઓ આપને ઉપરની દુનિયા તરફ લઈ ગયાં અને ત્યાંઅલગ અલગ 
આકાશના તબક્કાઓમાં જુદાં જુદાં પ્રતિષ્ઠિત પયગમ્બરો સાથે આપની મુલાકાત થઈ. છેલ્લે આપ ઊંચાઈઓની 
ટોચે પહોચીને પોતાના માલિક સમક્ષ હાજર થયાં અને એ ઉપસ્થિતિના સમયે બીજા મહત્ત્વના હુકમો ઉપરાંત 
આપને પાંચ વખતની ફરજિયાત નમાઝનો હુકમ આપવામાં આવ્યો. આના પછી આપ બૈતલમકદિસ તરફ 
પાછા વળ્યાં અને ત્યાંથી મસ્જિદેહરામ પરત આવ્યા. આના અનુસંધાનની અનેક રિવાયતો ઉપરથી જણાય છે કે 
આપને સ્વર્ગ અને નર્ક પણ દેખાડવામાં આવ્યાં. આ ઉપરાંત પ્રમાણભૂત રિવાયતો એમ પણ જણાવે છે કે બીજા 


સૂરઃ બનીઇસ્રાઈલ ૧૭ તફહીમુલકુઓઆન ર 


દિવસે જયારે આપે આ ઘટનાનો ઉલ્લેખ લોકોની સામે કર્યો ત્યારે મક્કાના કાફિરોએ આની ખૂબ ઠેકડી ઉડાવી 
અને મુસલમાનોમાંથી પણ કેટલાકના ઈમાન ડગમગી ગયાં. 

હદીસની આ વધારાની વિગતો કુર્અાનની વિરૂદ્ધ નથી બલકે કુરઆનના કથન ઉપર વધારો છે, અને 
દેખીતું છે કે વધારાને કુઅનિની વિરૂદ્ધ કહીને રદ કરી શકાય નહીં. આમ છતાં જો કોઈ માણસ આ વિગતોના 
કોઈ ભાગને ન માને જે હદીસમાં છે તો તેને કાફિર કહી શકાય નહીં. અલબત્ત, જે ઘટનાની સ્પષ્ટતા કુરબાન કરી 
રહ્યુંછે તેનો ઇનકાર કુફ્રનુંકારણ બનનારૂ છે. 

આ પ્રવાસની કેફિયત શું હતી? આ પ્રવાસ સ્વપ્નાવસ્થામાં થયો હતો કે જાગૃત અવસ્થામાં? તથા શું 
નબી સ.અ.વ. સદેહે પધારી ગયા હતાં કે પછી પોતાની જગ્યાએ બેઠાં બેઠાં માત્ર રૂહાની રીતે જ આપને આ 
સમગ્ર દર્શન કરાવવામાં આવ્યું? આ પ્રશ્નોનો જવાબ કુઅનિમજીદના શબ્દો પોતે આપી રહ્યાં છે હુક 
દ્વારા વાતની શરૂઆત કરવી પોતે જ બતાવી રહ્યું છે કે આ એક ખૂબ મોટી અસાધારણ ઘટના હતી જે 
અલ્લાહતઆલાની અસીમ કુદરત દ્વારા ઘટી હતી. દેખીતું છે કે સ્વપ્રમાં કોઈ માણસ દ્વારા આવી કોઈ વસ્તુઓ 
જોઈ લેવી અથવા દિવ્યજ્ઞાન દ્વારા જોઈ લેવું એટલું મહત્ત્વ ધરાવતું નથી કે તેના વર્ણન માટે આ પ્રસ્‍તાવનાની 
જરૂર હોય કે તમામ કમજોરીઓ અને ખામીઓથી પર છે એ હસ્તી જેણે તેના બંદાને આ સ્વપ્ન દેખાડયું અથવા 
દિવ્યજ્ઞાન દ્વારા આ બધું દેખાડ્યું. આ ઉપરાંત આ શબ્દો પણ કે “એક રાત્રે પોતાના બંદાને લઈ ગયો”. 
શારીરિક પ્રવાસ માટે સ્પષ્ટ દલીલ કરે છે. સ્વપ્રના પ્રવાસ અથવા દિવ્યજ્ઞાન મારફતના પ્રવાસ માટે આ શબ્દો 
કોઈ રીતે યોગ્ય હોઈ શકે નહીં. એટલા માટે આપણા માટે એ માન્યા વિના છૂટકો નથી કે આ માત્ર એક રૃહાની 
અનુભવ ન હતો બલકે એક શારીરિક પ્રવાસ અને સગી આંખે કરેલું દર્શન હતું જે અલ્લાહતઆલાએ નબી 
સ.અ.વ.ને કરાવ્યું. 

હવે જો એક રાતમાં વિમાન વિના મક્કાથી બૈતલમકદિસ જવું અને આવવું અલ્લાહની કુદરતથી શક્ય 
હતું, ત્યારે શા માટે એ બીજી વિગતોને જ અશક્ય કહીને રદ કરી દેવામાં આવે જે હદીસમાં વર્ણવવામાં આવી 
છે? શક્ય અને અશક્યની ચર્ચા તો માત્ર ત્યારે જ ઊભી થાય છે જયારે કોઈ મખ્લૂક દ્વારા પોતાના અખત્યારથી 
કોઈ કામ કરવાનો મામલો ચર્ચા હેઠળ હોય. પરંતુ જયારે ખુદાએ અમુક કામ કર્યાની વાત હોય ત્યારે શક્યતાનો 
સવાલ એ જ માણસ ઊઠાવી શકે જેને ખુદાના સર્વશક્તિશાળી હોવામાં વિશ્વાસ ન હોય. આ ઉપરાંત જે બીજી 
વિગતો હદીસમાં જણાવવામાં આવી છે તેની સામે હદીસનો ઈનકાર કરનારા લોકો તરફથી અનેક વાંધા ઊભા 
કરવામાં આવે છે, પરંતુ આમાંથી માત્ર બે જ વાંધા એવાં છે જે કંઈક વજન ધરાવે છે. 

એક આ કે આનાથી અલ્લાહ કોઈ એક જગ્યાએ સ્થિત છે તેમ સાબિત થાય છે, આમ ન હોત તો તેની 
સમક્ષ બંદાની હાજરી માટે શું જરૂર હતી કે તેને પ્રવાસ કરાવીને એક ખાસ મુકામ સુધી લઈ જવામાં આવત? 

બીજુંઆ કે નબી સ.અ.વ.ને નર્ક અને સ્વર્ગના દર્શન તથા અમુક લોકો સજા ભોગવી રહ્યાં છે તેનું દર્શન 
કેવી રીતે કરાવી દેવામાં આવ્યું જ્યારે હજુ બંદાઓના મુકદમાઓનો ફેંસલો જ થયો નથી આ કેવું કેબદલા અને 
સજાનો ફેસલો તો થવાનો છે કયામત પછી અને અમુક લોકોને સજા આપી દેવામાં આવી અત્યારથી? 

પરંતુ હકીકતમાં આ બે વાંધા પણ સમજશક્તિના અભાવનું પરિણામ છે. પહેલો વાંધો એટલા માટે 
ખોટો છે કે સર્જનહાર પોતે પોતાની રીતે તો નિઃશંકપણે બંધનમુક્ત હોવાની શાન ધરાવે છે પરંતુ મખ્લૂકની સાથે 
મામલો કરવામાં તે પોતાની કોઈ કમજોરીના કારણે નહીં પરંતુ મખ્લૂકની નબળાઈઓના કારણે સીમિત માધ્યમો 


સૂરઃ બનીઇસ્રાઈલ ૧૭ તફહીમુલકુઓઆન ર 


કી - 22 દૃ દ્વિ 
4£“#ડહ્ઝાાહ્%ઈકાક૦ ડઝ્હ્ક્-ક 
ઠપ ઝહકડક્ડતડ | ૯૭5 


બધું જ સાંભળનાર અને જોનાર. 
અમે આની પહેલાં મૂસાને ગ્રંથ આપ્યો હતો અને તેને બનીઈસ્રાઈલ માટે માગંદર્શનનું 
માધ્યમ બનાવ્યો હતો,' તાકીદપૂર્વક જણાવીને કે મારા સિવાય કોઈને પોતાનો વકીલ ન બનાવતા. 


અપનાવે છે. દા.ત. જયારે તે મખ્લૂક સાથે વાત કરે છે ત્યારે વાત કરવાની એ સીમિત રીત અપનાવે છે જેને કોઈ 
માણસ સાંભળી અને સમજી શકે, જો કે તેની વાણી પોતે તો બંધનમુક્ત હોવાની શાન ધરાવે છે. આવી જ રીતે 
જયારે તે પોતાના બંદાને તેના સામ્રાજ્યની ભવ્ય નિશાનીઓ દેખાડવા માગે છે ત્યારે તેને લઈ જાય છે અને જયાં 
જે વસ્તુ દેખાડવી હોય છે એ જ જગ્યાએ દેખાડે છે, કેમ કે તે સમગ્ર સૃષ્ટિને એક જ સમયે એવી રીતે નથી જોઈ 
શકતો જેવી રીતે ખુદા જોઈ શકે છે. ખુદાને કોઈ વસ્તુ જોવા માટે કયાંય જવાની જરૂર નથી, પરંતુ બંદાને હોય છે. 
આ જ મામલો ખુદાની સમક્ષ હાજરીનો પણ છે કે ખુદા પોતે કોઈ સ્થાન ઉપર સ્થિત નથી, પરંતુ બંદો તેની 
મુલાકાત માટે એક જગ્યાનો મોહતાજ છે જયાં તેના માટે ખુદાની ઝલકો ને કેન્દ્રિત કરવામાં આવે. નહીં તો તેના 
બંધનમુક્ત હોવામાં તેની સાથે મુલાકાત મર્યદાવાળા બંદા માટે શક્ય નથી. 

હવે રહ્યો બીજો વાંધો તો તે એટલા માટે ખોટો છે કે મે'રાજના પ્રસંગે નબી સ.અ.વ.ને જે અનેક 
વસ્તુઓનું દર્શન કરાવવામાં આવ્યું હતું તેમાં કેટલીક હકીકતો દેખાડવામાં આવી હતી. દાખલા તરીકે એક 
ફિત્નો ઊભો કરતી વાત માટે આ ઉપમા કે એક સાંકડી તિરાડમાંથી એક જાડો બળદ નીકળ્યો અને પછી તેમાં 
પાછો ન જઈ શક્યો. અથવા વ્યભિચારીઓ માટે આ ઉપમા કે તેમની પાસે તાજું સ્વચ્છ માંસ હાજર છે પરંતુ તે 
એને છોડીને સડેલું માંસ ખાઈ રહ્યાં છે. આવી જ રીતે દુષ્કર્મોની જે સજાઓ આપને દેખાડવામાં આવી તે પણ 
ઉપમા રૂપમાં દ જિ દુનિયાની સજાઓનું પેશગી દર્શન હતું. 

અસલ વાત જે મે'રાજના વિષે સમજી લેવી જોઈએ તે આ છે કે નબીઓ અ.સ.માંથી દરેકને 
અલ્લાહતઆલાએ તેમના હોદ્દાને અનુરૂપ આકાશો અને ધરતીના સામ્રાજ્યનું દર્શન કરાવ્યું છે અને ભૌતિક 
પડદાઓ હટાવીને સગી આંખો વડે એ હકીકતો દેખાડી છે જેની ઉપર ઈમાનબિલગૈબનો સંદેશ આપવા માટે 
તેમને નીમવામાં આવ્યા હતાં જેથી તેમનું સ્થાન એક ફિલસૂફના સ્થાનથી બિલકુલ અલગ થઈ જાય. ફિલસૂફ જે 
કંઈ કહે છે તે અનુમાન અને કલ્પનાના આધારે કહે છે, તે પોતે જો અંગત હેસિયતથી વાકેફ હોય તો કયારેય તેના 
કોઈ અભિપ્રાય સચ્ચાઈ માટે ગવાહી આપશે નહીં પરંતુ નબીઓ જે કંઈ કહે છે તે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન અને દર્શનના 
આધારે કહે છે, અને તેઓ લોકોની સામે આ ગવાહી આપી શકે છે કે અમે આ વાતોને જાણીએ છીએ અને આ 
અમારી નજરે જોયેલી સચ્ચાઈઓ છે. 

(૨) મે'રાજનો ઉલ્લેખ માત્ર આ જ વાક્યમાં કરીને અચાનક બનીઇસ્રાઈલનો આ જ ઉલ્લેખ શરૂ કરી 
દેવામાં આવ્યો છે તે ઉપલક દષ્ટિએ જોતાં માણસને થોડુંક અસંગત જેવું લાગે છે. પરંતુ સૂરઃના હેતુને જો સારી 


સૂરઃ બનીઇસ્રાઈલ ૧૭ તફહીમુલકુઓઆન ર 
***#”ન ડ્ર. -.-૮:૦.ક% ક૨-.4 
નિ ધટક 
ઝે ઝ્ક્ત્ “કહેઉ કડ! ૬ 
દ દ હડ જ્ન્્ક 
નિ કહ ક ઝી હિલા 
ક “૮7 22» 4 ત્ર.» 
9152 દહાડક૦ ૪ 
તમે એ લોકોની સંતાન છો જેમને અમે નૂહની સાથે હોડીમાં સવાર કર્યા હતાં,” અને નૂહ એક 
આભારી બંદો હતો. પછી અમે અમારા ગ્રંથમાં” બનીઈસ્રાઈલને આ વાત માટે પણ ચેતવી દીધા 
હતાં કે તમે ધરતી ઉપર બે વખત મોટાં બગાડ પેદા કરશો અને ભારે અવજ્ઞા દાખવશો.” છેવટે 
જ્યારે તેમાંથી પ્રથમ અવજ્ઞાનો પ્રસંગ સામે આવ્યો, ત્યારે 
રીતે સમજી લેવામાં આવે તો તેનો સંબંધ સ્પષ્ટપણે સમજાઈ જાય છે. સૂરઃનો અસલ હેતુ મક્કાના કાફિરોને 
ચેતવવાનો છે. આરંભમાં મે'રાજનો ઉલ્લેખ માત્ર એ હેતુથી કરવામાં આવ્યો છે કે શ્રોતાઓને ચેતવી દેવામાં 
આવે કે આ વાતો તમારી સાથે એ માણસ કરી રહ્યો છે જે હજુ હમણાં જ અલ્લાહતઆલાની ભવ્ય નિશાનીઓ 
જોઈને આવી રહ્યો છે. હવે બનીઇસ્રાઈલના ઇતિહાસમાંથી પદાર્થપાઠ આપવામાં આવે છે કે અલ્લાહ તરફથી 
ગ્રંથ મેળવનારા લોકો જયારે અલ્લાહની સામે માથું ઊંચકે છે ત્યારે જોઈ લો કે પછી તેમને કેવી પીડાકારી સજા 
આપવામાં આવે છે. 

(૩) વકીલ, એટલે કે ભરોસા અને વિશ્વાસનો આધાર, જેની ઉપર ભરોસો કરવામાં આવે, પોતાના 
મામલાઓ જેને સોંપી દેવામાં આવે, જેની તરફ માર્ગદર્શન અને મદદ માટેજવામાં આવે. 

(૪) એટલે કે નૂહ અ.સ. અને તેમના સાથીઓની સંતાન હોવાની હેસિયતથી તમને આ જ શોભે છે કે 
તમે માત્ર એક અલ્લાહને જ તમારો વકીલ બનાવો કારણ કે જેની તમે સંતાન છો તેઓ અલ્લાહને જ વકીલ 
બનાવવાના કારણે મહાપ્રલયની તબાહીમાંથી બચ્યા હતાં. 

(૫) ગ્રંથનો અર્થ અહીં તૌરાત નથી બલકે આકાશી પુસ્તકોનો સંગ્રહ છે જેના માટે કુર્ઓાનની 
પરિભાષામાં “અલકિતાબ” શબ્દનો અનેક સ્થળે ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. 

(૬) બાઇબલના પવિત્ર પુસ્તકોના સંગ્રહમાં આ ચેતવણીઓ જુદી જુદી જગ્યાએ જોવા મળે છે. પ્રથમ 
બગાડ અને તેના દુષ્પરિણામો માટે બનીઇગ્નાઈલને ઝબૂર, યર્મિયા, હઝકિયેલમાં ચેતવવામાં આવ્યાં છે અને બીજો 
બગાડ તથા તેની કડક સજાની આગાહી મસીહ અ.સ.એ કરી છે જે માથ્થી અને લૂક ઇંજીલો- બાઈબલોમાં જોવા 
મળે છે. નીચે અમે આ પુસ્તકોના સંબંધિત ફકરા નોંધીએ છીએ કે જેથી કુરઆનના આ વર્ણનનું પૂરૂં સમર્થન થઈ જાય. 


પહેલા બગાડ માટે પહેલવહેલી ચેતવણી હઝરત દાઊદ અ.સ.એ આપી હતી જેના શબ્દો ઝબૂરમાં આ 
પ્રમાણે છેઃ 


“તેમણે એ કોમોનો નાશ ન કર્યો જેમ કે માલિકે તેમને હુકમ આપ્યો હતો બલકે એ 
કોમોની સાથે ભળી ગયાં અને તેમના જેવાં કામો શીખી ગયાં અને તેમની મૂર્તિઓની પૂજા 


ન 


સૂરઃ બનીઇસ્રાઈલ ૧૭ તફહીમુલકુઓઆન ર 


કરવા લાગ્યાં જે તેમના માટે ફંદો બની ગઈ. બલકે તેમણે તેમની દીકરીઓને શેતાનો માટે 

બલિ ચઢાવી અને નિદષિનું, એટલે કે તેમના પુત્રો અને પુત્રીઓનું લોહી વહેવડાવ્યું 

એટલા માટે માલિકનો કોપ તેના લોકો ઉપર તૂટી પડ્યો અને તેને તેના વારસાથી નફરત થઈ 

ગઈ અને તેણે તેમને કોમોના કબજા હેઠળ કરી દીધાં અને તેમની સાથે દુશ્મનાવટ રાખનારા 

લોકો તેમનાં શાસક બની ગયાં”. (ઝબૂર, પ્રકરણ ૧૦૬, આયત ૩૪થી ૪૧) 

આ ફકરામાં પછીથી ઘટનારી ઘટનાઓનું ભૂતકાળના રૂપમાં વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે, જાણે કે તે 
ઘટનાઓ બની ગયેલી હોય. આકાશી ગ્રંથોની આ ખાસ વણનશેલી છે. 

પછી જયારે આ મોટો બગાડ ફાટી નીકળ્યા ત્યારે તેના પરિણામે થનારા વિનાશની આગાહી હઝરત 
યશામા નબી પોતાના પુસ્તકમાં આ પ્રમાણે કરે છેઃ 

“અફસોસ, ગુનેગાર જૂથ ! દુરાચારથી લદાયેલી કોમ, દુષ્યરિત્ર લોકોના વંશજ, 
કપટી સંતાન, જેમણે માલિકને છોડી દીધો, ઈસ્નાઈલની પવિત્રતાને તુચ્છ માની અને 
માર્ગભ્રષ્ટ તથા ફરેલાં બની ગયાં. તમે શા માટે વધારે વિદ્રોહ કરીને હજુ માર ખાશો?” 
(પ્રકરણ ૧, આયત ૪,૫) 

“વફાદાર વસ્તી કેવી દુરાચારી થઈ ગઈ ! તે તો ન્યાય માટે નિમાયેલી હતી અને 
સચ્ચાઈ તેમાં વસવાટ કરતી હતી, પરંતુ હવે ખૂની લોકો રહે છે તારા આગેવાનો 
હત્યારાઓ અને ચોરોના સાથીદાર છે. આમાંથી દરેક લાંચિયો અને ઇનામનો લાલચી છે. 
તેઓ અનાથો સાથે ન્યાય નથી કરતાં અને વિધવાઓની ફરિયાદ તેમના સુધી પહોંચતી નથી 
એટલા માટે તમામ લશ્કરોનો માલિક ઇસ્નાઈલનો સત્તાધારી આમ કહે છે કે અફસોસ, હું 
જરૂર મારા વિરોધીઓથી છુટકારો મેળવીશ અને મારા દુશ્મનોથી બદલો લઈશ.” (પ્રકરણ 
૧, આયતર૨૧થીર૪) 

“એપૂર્વના લોકોના રીતરિવાજોથી ભરેલાં છે અને ફિલિસ્તીનના લોકોની જેમ શુકન લે 
છે અને પારકા લોકોની ઔલાદની સાથે કોલકરાર કરે છે..... અને તેમની ભૂમિ મૂર્તિઓથી પણ 
ભરેલી છે. તેઓ એમના જ હાથોની બનાવટ, એટલે કે પોતાનાં જ આંગળાંની કારીગરીને 
સિજદો કરે છે.” (પ્રકરણ ર, આયત ૬ થી ૮) 

“અને માલિક કહે છે, કેમ કે સિયોનની દીકરીઓ (એટલે કે જેરુસલેમની 
રહેવાસી) ઘમંડી છે અને માથું ઊંચું રાખીને તથા નિર્લજ્જતાપૂર્વક લટકમટક ચાલે છે અને 
તેમના પગ વડે મગરૂરી થી ચાલે છે અને ઝાંઝર ઝમકારે છે. એટલા માટે માલિક સિયોનની 
દીકરીઓના માથાં મૂંડાં અને તેમના શરીર નિર્વસ્ન કરી દેશે તારા શૂરવીરો તલવાર 
નીચે દેવાશે અને તારા પહેલવાનો યુદ્ધમાં માર્યા જશે. તેના દરવાજા માતમ અને શોક કરશે 
અને તેબરબાદ થઈને ધૂળમાં બેસશે.” (પ્રકરણ ૩, આયત ૧૬ થી ર૬) 

“હવે જો , યુક્રેટસ નદીનો માલિક ભારે પૂર, એટલે કે આશ્શૂર (અસીરિયા)ના રાજા 
અને તેની તમામ ભવ્યતાને તેમની ઉપર ચઢાઈ કરાવશે અને તે તેના તમામ નદીનાળાં તથા 
તમામ કિનારાઓ ઉપરફરી વળશે.” (પ્રકરણ ૮, આયત ૭) 

“આ વિદ્રોહી લોકો અને જુઠ્ઠી સંતાન છે જે ખુદાઈ કાનૂનને સાંભળવાનો ઈનકાર કરે 


સૂરઃ બનીઇસ્રાઈલ ૧૭ તફહીમુલકુઓઆન ર 


છે, જે ભૂવાઓને કહે છે કે ભૂવાગીરી ન કરો અને નબીઓને કહે છે કે અમારી સામે સાચી 
નબૃવ્વત જાહેર ન કરો. અમને મનગમતી વાતો સંભળાવો અને અમારી સાથે જૂઠી પયગમ્બરી 
કરો પછી ઇકસ્નાઈલનો પાક ખુદા કહે છે કે કેમ કે તમે આ વાણીને તુચ્છ માનો છો તથા 
જુલમ અને ઊંધા રસ્તા ઉપર ભરોસો કરો છો તથા તેની ઉપર જ કાયમ છો એટલા માટે આ 
દુરાચાર તમારા માટે એવું હશે જાણે તિરાડ પડેલી દીવાલ પડું પડું છે તે તેને ડુંભારના 
હાંડલાંની જેમ તોડી નાખશે, તેને ખચકાટ વિના ચૂરેચૂરાં કરી નાખશે, તેના ટૂકડાંમાં એક ઠીકરું 
એવું નહીં મળે જેમાં ચૂલા પરથી આગ કે હોજમાંથી પાણી લઈ શકાય”. (પ્રકરણ ૩૦, આયત 
૯થી ૧૪) 

પછી જયારે પૂરના બંધન તૂટવાની અણી ઉપર હતાં ત્યારે યર્મિયા નબીનો અવાજ બુલંદ થયો 

અને તેમણે કહ્યું:- 

“માલિક આમ કહે છે કે તમારા બાપદાદાએ મારી અંદર કયું અન્યાયીપણું જોયું 
જેના કારણે તેઓ મારાથી દૂર થઈ ગયાં અને ખોટા લોકોનું અનુસરણ કરીને ખોટા થઈ 
ગયાં?........ હું તમને બાગ-બગીચાવાળી ભૂમિમાં લાવ્યો કે જેથી તમે તેના ફળો અને 
સારાફળ ખાઓ, પરંતુ જયારે તમે દાખલ થયાં ત્યારે તમે મારી ભૂમિને અપવિત્ર કરી દીધી, 
અને મારા વારસાને ઘૃણાસ્પદ બનાવી દીધો ઘણો સમય થઈ ગયો કે તે તારી 
ધૂંસરીને તોડી નાખી અને તારા બંધનોના ટૂકડા કરી નાખ્યાં અને કહ્યું કે હું તાબે થઈને રહીશ 
નહીં. હા, દરેક ઊંચા પર્વત ઉપર અને દરેક લીલા ઝાડ નીચે તું વ્વભિચાર માટે સૂઈ ગઈ 
(એટલે કે દરેક શક્તિની સામે ઝૂકી તથા દરેક મૂર્તિને સિજદો કર્યો) જેવી રીતે ચોર 
પકડાઈ ગયા પછી બદનામ થાય છે એવી જ રીતે ઈસ્રાઈલનો કબીલો બદનામ થયો, તે અને 
તેના રાજા અને ઉમરાવો અને પાદરીઓ અને (જુઠ્ઠા) નબી, જે લાકડાને કહે છે કે તું મારો 
બાપ છે અને પથ્થરને કે તેં મને જન્મ આપ્યો, તેમણે મારી તરફ મુખ કર્યું નહીં બલકે પીઠ 
કરી, પરંતુ તેમની મુસીબત વખતે તેઓ કહેશે કે ઊઠીને અમને બચાવી લે. પરંતુ તારી એ 
મૂર્તિઓ કયાં છે જેમને તેં તારા માટે બનાવી ? જો તેઓ તારી મુસીબતના વખતે તને બચાવી 
શકતી હોય તો ઊભી થાય, કેમ કે હે યહૂદિયા ! જેટલાં તારા શહેર છે એટલાં જ તારા ખુદા 
છે.” (પ્રકરણ ર, આયતપથી ર૮) 

“માલિકે મને કહ્યું, શું તે જોયું કે બાગી ઇસ્રાઈલે (એટલે કે સામરિયાના ઇસ્રાઈલી 
રાજયે) શું કર્યું? તે દરેક ઊંચા પર્વત ઉપર અને દરેક લીલા ઝાડ નીચે ગયું અને ત્યાં વ્યભિચાર 
(એટલે કે મૂર્તિપૂજા) કર્યો. .... અને તેની બેવફા બહેન યહૂદિયાએ (એટલે કે જેરુસલેમના 
યહૂદી રાજયે) આ હાલત જોઈ. પછી મે જોયું કે જ્યારે બાગી ઇસ્રાઈલના વ્યભિચાર (એટલે 
કે શિર્ક) ના કારણે મેં તેને તલાક આપી દીધી અને તેને તલાકનામું લખી દીધું (એટલે કે મારી 
કૃપાથી વંચિત કરી દીધું) તો પણ તેની બેવફા બહેન યહૂદિયા ડરી નહીં બલકે તેણે પણ જઈને 
વ્યભિચાર કર્યો અને પોતાના વ્યભિચારની બુરાઈ વડે ધરતીને અપવિત્ર કરી તથા પથ્થર 
અને લાકડા સાથે વ્યભિચાર (એટલે કે મૂર્તિપૂજા) કર્યો.” (પ્રકરણ ૩, આયત ૬ થી ૯) 

“જેરુસલેમની ગલીઓમાં ફરો અને જુઓ અને પૂછો અને તેમના ચોકોમાં શોધો, 
જો કોઈ માણસ ત્યાં મળે જે ન્યાય કરનાર હોય અને સત્ય ઇચ્છતો હોય તો હું તેને ક્ષમા આપી 


સૂરઃ બનીઇસ્રાઈલ ૧૭ તફહીમુલકુઓઆંન ર 


દઈશ..... હું તને કેવી રીતે માફ કરું, તારી સંતાને મને છોડયો અને તેમના સોગંદ ખાધાં જે 
ખુદા નથી. જયારે મેં તેમને તૃપ્ત કર્યા ત્યારે તેમણે વ્યભિચાર કર્યો અને ટોળાં બનીને 
વેશ્યાગૃહોમાં ભેગા થયાં. તેઓ પેટ ભરેલા ઘોડાં જેવાં થયાં, દરેક સવારના સમયે તેના 
પાડોશીની પત્ની સમક્ષ હણહણવા લાગ્યાં. ખુદા કહે છે કે શું હું આ વાતો માટે સજા આપીશ 
નહીં અને શું મારો આત્મા આવી કોમ સામે બદલો નહીં લે?” (પ્રકરણ ૫, આયત ૧ થી ૯) 

“હે ઇસ્નાઈલનો કબીલો, જો, હું એક કોમને દૂરથી તારી ઉપર ચઢાઈ કરાવીશ. 
માલિક કહે છે તે ભારે જોરાવર કોમ છે, તે પ્રાચીન કોમ છે , તે એવી કોમ છે જેની ભાષા તું 
જાણતો નથી અને તેમની વાતને તું સમજતો નથી. તેમના તીરના ભાથાં ખુલ્લી કબરો છે. તે 
તમામ વીર પુરુષો છે. તેઓ તારા અનાજનો પાક અને તારી રોટલી જે તારા દીકરા- 
દીકરીઓના ખાવા માટે હતી, ખાઈ જશે. તારી ગાયો અને બળદ તેમજ તારા બકરાંને ખાઈ 
જશે. તારા દ્રાક્ષ અને અંજીર ગળી જશે. તારા મજબૂત શહેરોને જેની ઉપર તને ભરોસો છે 
તલવારવડે વેરાન કરી દેશે.” (પ્રકરણ પ, આયત ૧૫થી ૧૭) 

“આ કોમની લાશો હવાઈ પક્ષીઓ અને ધરતીના જંગલી જનાવરોનો ખોરાક 
બનશે અને તેમને કોઈ હાંકશે નહીં. હું યહૂદિયાના શહેરોમાં તથા જેરુસલેમના બજારોમાં 
આનંદ અને ઉત્સવનો અવાજ, તથા નવવધૂ અને વરરાજાના અવાજને બંધ કરીશ કેમ કે આ 
દેશ વેરાન બની જશે.” (પ્રકરણ છ, આયત ૩૩,૩૪) 

“તેમને મારી સામેથી કાઢી મૂક કે જતાં રહે. અને જયારે તેઓ પૂછે કે અમે કયાં 
જઈએ, તો તેમને કહે કે માલિક આમ કહે છે કે જે લોકો મોત માટે છે તેઓ મોત તરફ, અને 
જે તલવાર માટે છે તેઓ તલવાર તરફ , અને જે કાળ માટે છે તેઓ કાળ તરફ, અને જે કેદ 
માટેછે તે કેદમાં.” (પ્રકરણ ૧૫, આયત ૨,૩) 
પછી અણીના સમયે હઝકિયેલ નબી ઊઠ્યાં અને તેમણે જેરુસલેમને સંબોધીને કહ્યું: 

“હે શહેર, તું તારી અંદર રક્તપાત કરે છે કે જેથી તારો સમય આવી લાગે અને તું 
તારા માટે મૂર્તિ બનાવે છે કે જેથી તને અપવિત્ર કરે જો, ઇસ્રાઈલના ઉમરાવો બધાં 
જ તારી અંદર છે. શક્તિ મુજબ રક્તપાત કરવા માટે તેયાર હતાં. તારી અંદર તેમણે 
માતાપિતાને તુચ્છ માન્યાં. તારી અંદર તેમણે પરદેશી લોકો ઉપર જુલમ કર્યો. તારી અંદર 
તેમણે અનાથો અને વિધવાઓ ઉપર જુલમ ગુજાર્યા. તેં મારી પાક વસ્તુઓને નાપાક માની 
અને મારા સાબ્બાથોને નાપાક કર્યા. તારી અંદર એ લોકો છે જે ચાડી ચુગલી કરીને ખૂન 
કરાવડાવે છે. તારી અંદર એ લોકો છે જે મૂર્તિઓ સામે ચઢાવેલી બલિઓમાંથી ખાય છે. 
તારી અંદર એ લોકો છે જે ગુનાખોરી કરે છે. તારી અંદર એ લોકો પણ છે જેમણે તેમના 
બાપના શયનખંડનો ભંગ કર્યો. તારી અંદર તેમણે એ સ્ત્રી સાથે જે નાપાકીની હાલતમાં હતી 
સંભોગ કર્યો. કોઈએ બીજાની પત્ની સાથે વ્યભિચાર કર્યો, કોઈએ પોતાની વહુ સાથે 
નીચકર્મ કર્યું, અને કોઈએ પોતાની બહેન પોતાના પિતાની દીકરીને તારી અંદર બદનામ 
કરી. તારી અંદર તેમણે રક્તપાત માટે લાંચ ખાધી. તેં વ્યાજ લીધું અને જુલમ કરીને તારા 
પાડોશીને લૂંટ્યો અને મને ભૂલી ગયો શું તારા હાથોમાં જોર હશે જયારે હું તારા 
મામલાનો ફેસલો કરીશ?........ હા, હું તને કોમોમાં વેરવિખેર કરી દઈશ અને તારી 


સૂરઃ બનીઇસ્રાઈલ ૧૭ તફહીમુલકુઓઆંન ર 


હ 14 ક “02 
“કાન્હા કઝ 


ફર 


ક 
શ*શ્ર્રુત્ત્ક્::- ત ઝ ૬ 4 7 5) 
* ઉ ધપ જર ન હ છ 
દ 552-82૦) 9૭-૨૦ ૩-૦ (૭) 9 ટપ્રષ્ઠ- 
હે બનીઇસ્રાઈલ, અમે તમારી સામે અમારા એવા બંદા ઊઠાવ્યાં જે ભારે જોરાવર હતાં અને તેઓ 


જ. ઝે 


તમારા દેશમાં ઘૂસીને ચારેબાજુ ફેલાઈ ગયાં. આ એક વાયદો હતો જે પૂરો થઈને જ રહેવાન 
હંતો..આનાપછી અમે તમને 

ગંદકી તારી અંદરથી નાબૂદ કરી દઈશ અને તું કોમોની સામે પોતે જ અપવિત્ર ઠરશે અને 

જાણી લેશે કે હું માલિક છું.” (પ્રકરણ રર, આયત ૩થી ૧૬) 

આ હતી એ ચેતવણીઓ જે બનીઇસ્રાઈલને પહેલા મોટા બગાડ વખતે આપવામાં આવી. પછી બીજા 
મોટા બગાડ તથા તેના ભયાનક પરિણામો માટે હઝરત મસીહ અ.સ.એ તેમને ચેતવ્યાં. માથ્થીના પ્રકરણ ૨૩ 
માં મસીહ અ.સ.નું એક વિગતવાર પ્રવચન નોંધાયેલું છે જેમાં તેઓ તેમની કોમના ભારે નૈતિક પતન માટે 
આલોચના કર્યાપછી કહે છે : 

“હે જેરુસલેમ, હે જેરુસલેમ! તું જે નબીઓની હત્યા કરતો અને જે તારી પાસે 
મોકલવામાં આવ્યાં તેમને પથ્થર મારીને મારી નાખતો રહ્યો છે કેટલીય વખત મે ઇચકયું કે 

જેવી રીતે મરઘી પોતાના બચ્ચાંને પાંખ નીચે ભેગાં કરી લે છે એવી જ રીતે હું પણ તારા 

પુત્રોને ભેગાં કરી લઊં, પરંતુ તે ઇચ્છયું નહીં. જુઓ તમારું ઘર તમારા માટે વેરાન છોડી 

દેવામાં આવે છે.” (આયત ૩૭, ૩૮) 

“હું તમને સાચું કહું છું કે અહીં કોઈ પથ્થર ઉપર પથ્થર રહેવા પામશે નહીં જે પાડી 

દેવામાં ન આવે”. (પ્રકરણ ર૪, આયત ર) 

પછી જયારે રોમન રાજયના નોકરો હઝરત મસીહ અ.સ.ને શૂળીએ ચઢાવવા માટે લઈને જઈ રહ્યા 
હતાં અને લોકોનું એક મોટું ટોળું, જેમાં મહિલાઓ પણ હતી, રડારોળ કરતું તેમની પાછળ જઈ રહ્યું હતું, ત્યારે 
તેમણે અંતિમ સંબોધન કરતાં જનસમૂહને કહ્યું: 

“હે જેર્સલેમની દીકરીઓ! મારા માટે રડો નહીં, બલકે તમારા માટે અને તમારા 

બાળકો માટે રડો. કારણ કે જુઓ, એ દિવસો આવે છે જયારે કહેશે કે અભિનંદનને પાત્ર છે 

એ વાંઝણી સ્રીઓ અને એ પેટ જે જણે નહીં અને એ છાતીઓ જેમણે દૂધ ન પીવડાવ્યું. એ 

વખતે તેઓ પર્વતોને કહેવા માંડશે કે અમારી ઉપર તૂટી પડો અને ડુંગરાંને કે અમને છુપાવી 

લો.” (લૂક, પ્રકરણ ૨૩, આયત ર૮ થી ૩૦) 

(૭) આનો અર્થ એ ભયાનક વિનાશ છે જે આશૂરી લોકો અને બેબિલોનના લોકોના હાથે 
બનીઇસ્રાઈલ ઉપર ઊતર્યો. આની એતિહાસિક પશ્ચાદ્ભૂમિ સમજવા માટે ફકત એ ઉતારાઓ પૂરતાં નથી જે 
ઉપર અમે નબીઓના પુસ્તકોમાંથી નોંધી ગયા છે , બલકે એક સંક્ષિપ્ત એતિહાસિક શનિવેદન પણ જરૂરી છે કે જેથી 
એક અભ્યાસુની સામે એ તમામ કારણો આવી જાય જેના લીધે અલ્લાહતઆલાએ એક ગ્રંથ ધરાવતી કોમને 
કોમોની સરદારીના પદ ઉપરથી પાડીને એક પરાજિત, ગુલામ અને અતિ પછાત કોમ બનાવી દીધી. 


ન 


સૂરઃ બનીઇસ્રાઈલ ૧૭ તફહીમુલકુઓઆન ર 


હઝરત મૂસા અ.સ.ના અવસાન પછી જયારે બનીઇસ્નાઈલ ફિલિસ્તીનમાં પ્રવેશ્યાં ત્યારે અહીં જુદી 
જુદી કોમો વસવાટ કરતી હતી. મિત્તી, અમ્મૂરી, કનઆની, ફિરિઝઝી, હવી, યબૂસી, ફિલિસ્તી વગેરે. આ 
કોમોમાં હદેથી વધારે શિર્ક પ્રચલિત હતું. તેમના સૌથી મોટા દેવનું નામ ઈલ હતું જેને આ લોકો દેવોનો પિતા 
કહેતા હતાં અને તેને સામાન્ય રીતે બળદ સાથે સરખાવવામાં આવતો હતો. તેની પત્નીનું નામ અશીરા હતું 
અને તેના દ્વારા દેવો અને દેવીઓનો એક લાંબો વંશચાલ્યો હતો જેની સંખ્યા ૭૦ સુધી પહોચતી હતી. તેની 
સંતાનમાં સૌથી વધારે બળવાન બઅલ હતો જેને વરસાદ અને વનસ્પતિ પેદાશનો દેવ તથા ધરતી અને 
આકાશનો માલિક માનવામાં આવતો હતો. ઉત્તરના પ્રદેશોમાં તેની પત્ની ઉનાસ કહેવાતી હતી અને 
ફિલિસ્તીનમાં ઇસ્તારાત. આ બશ્ને મહિલાઓ પ્રેમ અને વંશવૃદ્ધિની દેવીઓ હતી. આ ઉપરાંત કોઈ દેવ મૃત્યુનો 
સ્વામી હતો, કોઈ દેવીના કબજામાં સ્વાસ્થ્ય હતું, કોઈ દેવને રોગચાળા અને દુષ્કાળ લાવવાના અધિકારો 
સોપવામાં આવેલા હતાં, અને આમ તમામ ખુદાઈ અનેક દેવોમાં વહેંચાઈ ગઈ હતી. આ દેવ અને દેવીઓ સાથે 
એવાં એવાં નીચ કક્ષાના ગુણો અને કામો જોડવામાં આવેલા હતાં કે નૈતિક દૃષ્ટિએ અત્યંત દુષ્યરિત્ર માણસ પણ 
તેમની સાથે મશહૂર થવાનું પસંદ ન કરે. હવે આ દેખીતું છે કે જે લોકો આવી નીચ હસ્તીઓને દેવ બનાવે અને 
તેમની પૂજા કરે તેઓ નૈતિકતાની નીચામાં નીચી ખાઈમાં પડવાથી કેવી રીતે બચી શકે. આ જ કારણ છે કે તેમના 
જે અહેવાલ પુરાતત્ત્વ વિભાગના ખોદકામોમાંથી શોધાયાં છે તે ઘોર નૈતિક પતનની સાક્ષી આપે છે. તેમને ત્યાં 
બાળકોની બલિનો આમ રિવાજ હતો. તેમને ત્યાં દેવ મંદિર વ્યભિચારના અડા બનેલાં હતાં. સ્ત્રીઓને 
દેવદાસીઓ બનાવીને મંદિરોમાં રાખવી અને તેમની સાથે કુકર્મો કરવાં પૂજાવિધિઓમાં સામેલ હતું અને આવી 
જ રીતે બીજી અનેક અનેતિકતાઓ તેમની અંદર પ્રચલિત હતી. 


તૌરાત (10111)માં હઝરત મૂસા અ.સ. મારફતે બનીઇસ્ાઈલને જે આદેશો આપવામાં આવ્યા હતાં 


તેમાં સ્પષ્ટપણે કહી દેવામાં આવ્યું હતું કે તમે આ કોમોને નષ્ટ કરીને તેમના કબજામાંથી ફિલિસ્તીનની ભૂમિ 
છીનવી લેજો અને તેમની સાથે વસવાટ કરવાથી તથા તેમની નૈતિક અને આસ્થા લગતી ખરાબીઓમાં પડવાથી 
દૂર રહેજો. 

પરંતુ બનીઈસ્સાઈલ જયારે ફિલિસ્તીનમાં દાખલ થયાં ત્યારે તેઓ આ આદેશને ભૂલી ગયાં. તેમણે 
તેમનું સંયુકત રાજય સ્થાપયું નહીં. તેઓ પોતાના કબીલાજન્ય પૂર્વગ્રહોમાં રાચતા હતાં. તેમનાં દરેક કબીલાએ 
એ વાતને પસંદ કરી કે જીતેલા પ્રદેશનો એક ભાગ લઈને છૂટો પડી જાય. આ વિભાજનના કારણે તેમનો કોઈ 
પણ કબીલો એવો બળવાન થઈ ન શક્યો કે તેના પ્રદેશને મુશ્રિકોથી પૂરી રીતે મુક્ત કરી દે. છેવટે તેમને ચલાવી 
લેવું પડયું કે મુશ્રિકોની સાથે વસવાટ કરે. એટલું જ નહીં બલકે તેમના જીતેલાં પ્રદેશોમાં આ મુશ્રિક કોમોના 
નાના નગરરાજયો પણ ચાલુ રહે જેમને બનીઈસ્નાઈલ તાબે ન કરી શકયાં. આ જ વાતની ફરિયાદ ઝબૂરના એ 
ફકરામાં કરવામાં આવી છે જેને અમે નોધ ક્રમાંક દ ના આરંભમાં નોધી છે. 

આનું પહેલું નુક્સાન તો બનીઇસ્રાઈલને આ ભોગવવું પડયું કે આ કોમો મારફતે તેમની અંદર શિર્ક 
પ્રવેશી ગયું અને તેની સાથે ધીમે ધીમે બીજી નૈતિક ખરાબીઓ પણ ઘૂસવા માંડી. એટલા માટે આની ફરિયાદ 
બાઇબલના પુસ્તક ન્યાયાધીશોમાં આ પ્રમાણે કરવામાં આવી છેઃ 

“અને બનીઇક્નાઈલે માલિકની સમક્ષ દુરાચાર કર્યો અને બઆલીમની પૂજા કરવા 

લાગ્યાં. અને તેમણે માલિક તેમના બાપ-દાદાના ખુદાને કે જે તેમને મિસ્ન દેશમાંથી કાઢી 

લાવ્યો હતો છોડી દીધો અને બીજાં દેવો જે તેમના આસપાસની કોમોના દેવોમાંથી હતાં 

અનુસરણ કરવા અને સિજદા કરવા માંડયાં અને માલિકને ગુસ્સે કર્યો. તેઓ માલિક- 


સૂરઃ બનીઇસ્રાઈલ ૧૭ તફહીમુલકુઓઆન ર 


સૂરઃ બનીઇસ્ાઈલ રુકૂઅ ૧ તફહીમુલકુઓંન ર 
ફિલિસ્તીન હઝરત મૂસા અ.સ. પછી 


પાનું ૫૯૬ 


હઝરત મૂસા અ.સ. પછી બનીઈસ્ાઈલે લૈ દમાસ્ક્સ # 
ફિલિસ્તીનના સમગ્ર પ્રદેશને જીતી લીધો 
પરંતુ તેમણે એક થઈને પોતાનું એક 
વ્યવસ્થિત રાજય સ્થાપ્યું નહીં. બલકે આ 
પ્રદેશને અલગ અલગ ઇસ્નાઈલી 
કબીલાઓએ અંદરોઅંદર વહેંચીને પોત 
પોતાના નાના-નાના રજવાડાં કાયમ કરી 
લીધાં. આ નકશામાં આ દર્શાવવામાં 
આવ્યું છે કે ફિલિસ્તીનનો નાનકડો પ્રદેશ 
કેવી રીતે બનીઇસ્રાઈલના કબીલાઓ, 
બનીયહૂદા, બની શમૂઊન, બની દાન, 
બની બિનયમીન, બની અફરાઈમ, બની 
રૂબિન, બની જદ, બની મનસ્સી, બની 
અશ્કાર, બની ઝબૂલૂન, બની નફતાલી 
અને બનીઆશરમાં વહેંચાઈ ગયો હતો. 
આવી રીતે દરેક કબીલાનું 
રજવાડું પોતપોતાની જગ્યાએ કમજોર 
રહ્યું અને આ લોકો તૌરાતના એ ઇરાદાને 
પૂરો કરી શક્યાં નહીં કે આ પ્રદેશની 
મૂશ્રિક કોમોને નાબૂદ કરી દેવામાં આવે. 

ઇસ્નાઈલી કબીલાઓના આ 
વિસ્તારોમાં ઠેર ઠેર કિનઆની મુશ્રિક 
કોમોના નગરરાજ્યો રાબેતા મુજબ 
કાયમ રહ્યાં. બાઇબલ ઉપરથી આપણને 
જણાય છે કે તાલૂતના શાસનકાળ સુધી 
સૈદા, સૂર, દૂર, મુજદદ, બૈતશાન, જઝ, 
જેરૂસલેમ વિગેરે શહેરો મુશ્રિકોના 
કબજામાં રહ્યાં અને આ શહેરોની 
શિક્યુક્ત સભ્યતાની બનીઇસ્નાઈલ ઉપર 
ઊંડી અસરપડતી રહી. 

આ ઉપરાંત ઇસ્રાઈલી 
કબીલાઅન્ઈી સરહદો ઉપર 
ફિલિસ્તીનીઓ દૂમિઓ, મૂઆબીઓ 
અને અમૂનિઓના શક્તિશાળી રાજ્યો 
પણ રાબેતા મુજબ કાયમ રહ્યાં અને 
તેમણે પાછળથી ઉપરાછાપરી હુમલાં 
કરીને ઘણો વિસ્તાર પડાવી લીધો. અંતે ળ 
પરિસ્થિતિ એ હદે પહોંચી ગઈ કે 
ફિલિસ્તીનમાંથી કાન પકડીને કાઢી માઇલનું પ્રમાણ 
મૂકવામાં આવ્યાં હોત જો અણીના સમયે # 5 :- (૬ ૧ૂ”2૬* 2૦ 
અલ્લાહતઆલા તાલૂતની આગેવાની 
હેઠળ ઇસ્રાઈલીઓને એકત્ર ન કરી દેત. 


સૂરઃ બનીઇસ્રાઈલ ૧૭ તફહીમુલકુઓઆન ર 


યહોવાને છોડીને બઆલ અને આશ્તારોથની પૂજા કરવા લાગ્યાં અને માલિકનો પ્રકોપ 

ઇસ્નાઈલ ઉપર તૂટી પડયો.” (પ્રકરણ ર, આયત ૧૧ થી ૧૩) 

આના પછી બીજું નુક્સાન તેમને આ ભોગવવું પડયું કે જે કોમોના નગરરાજયો તેમણે છોડી દીધા હતાં 
તેમણે અને ફિલિસ્તી લોકોએ, જેમનો સમગ્ર વિસ્તાર જીત્યા વિનાનો રહી ગયો હતો, બનીઇસ્રાઈલની વિરૂદ્ધ 
એક સંયુકત મોરચો રચ્યો અને ઉપરાછાપરી હુમલાં કરીને ફિલિસ્તીનના મોટા ભાગના વિસ્તારમાંથી તેમને 
હાંકી કાઢયાં, એટલે સુધી કે તેમની પાસેથી માલિકના વાયદાની પેટી (તાબૂતેસકીના) સુદ્ધાં છીનવી લીધી. છેવટે 
બનીઈઇસ્રાઈલને એક શાસક હેઠળ પોતાના એક સંયુકત રાજયની સ્થાપના કરવાની જરૂરિયાત લાગી, અને 
તેમની વિનંતી પછી હઝરત સમૂઈલ નબીએ ઈ.પૂ.૧૦૨૦ માં તાલૂતને તેમનો રાજા બનાવ્યો. (આની વિગતો 
સૂરઃ બકરહના ૩રમા રુકૂઅમાં આવી ગઈ છે) . 

આ સંયુક્ત રાજયના ત્રણ શાસકો થયાં. તાલૂત (ઈ.પૂ.૧૦૨૦ થી ૧૦૦૪ સુધી), હઝરત દાઊદ 
અ.સ.(ઈ.પૂ.૧૦૦૪ થી ૯૬૫) અને હઝરત સુલૈમાન અ.સ. (ઈ.પૂ. ૯૬૫ થી ૯૨૬). આ શાસકોએ એ 
કાર્યને પૂર્ણતાએ પહોંચાડયું જેને બનીઇસ્રાઈલે હઝરત મૂસા અ.સ.પછી અધૂરું છોડી દીધું હતું. માત્ર ઉત્તરના 
કિનારા ઉપર ફિનિશિયન લોકો તથા દક્ષિણ કિનારા ઉપર ફિલિસ્તી લોકોના રાજ્યો બાકી રહી ગયાં જેમને તાબે 
કરી શકાયા નહીં અને માત્ર ખંડિયા રાજ્ય બનાવવા ઉપર સંતોષ માનવામાં આવ્યો. 


હઝરત સુલૈમાન અ.સ.પછી બનીઇસ્રાઈલ ઉપર ભૌતિકવાદનો ફરીથી ભારે વર્ચસ્વ છવાઈ ગયો અને 
તેમણે અંદરોઅંદર લડીને તેમનાં બે અલગ અલગ રાજયો સ્થાપી દીધાં. ઉત્તર ફિલિસ્તીન અને પૂર્વજોર્ડનમાં 
ઇસ્રાઈલનું રાજ્ય, જેનું પાટનગર અંતે સામિરીયા ઠરાવવામાં આવ્યું. અને દક્ષિણ ફિલિસ્તીન તથા અદૂમના 
વિસ્તારોમાં યહૂદિયા જેનું પાટનગર જેરુસલેમ રહ્યું. આ બશ્ને રાજયો વચ્ચે ભારે દુશ્મનાવટ અને ઘર્ષણ પહેલા 


દિવસથી જ શરૂ થઈ ગયાં અને છેવટ સુધી રહ્યાં. 

આમાંથી ઇસ્નાઈલી રાજયના શાસક અને નાગરિકો પાડોશી કોમોના શિર્કયુકત અકીદાઓ અને નેતિક 
બગાડથી સૌથી પહેલાં તેમજ સૌથી વધુ પ્રભાવિત થયાં. અને આ હાલત તેની પરાકાષ્ટાએ પહોંચી ગઈ જયારે આ 
રાજયના શાસક અખીઅબે સૈદાની મુશ્રિક રાજકુમારી ઈઝયિલ સાથે લગ્ન કરી લીધાં. એ વખતે રાજયની શક્તિ 
અને સાધનો વડે શિર્ક તથા અનૈતિકતાઓ પૂરની જેમ ઇસ્નાઈલી પ્રજામાં ફેલાવવા માંડી. હઝરત ઇલ્યાસ અ.સ. 
અને હઝરત અલયસઅ અ.સ.એ આ પૂરને રોકવા માટે ભારે પ્રયત્ન કર્યા. પરંતુ આ કોમ જે પડતીની તરફ જઈ 
રહી હતી તેનાથી અટકી નહીં. છેવટે અલ્લાહનો પ્રકોપ અશૂરી લોકોના રૂપમાં ઈન્નાઈલના રાજય તરફ વળ્યો 
અને ઈ.પૂ.૯ મી સદીથી ફિલિસ્તીન ઉપર અશૂરી વિજેતાઓના સતત હુમલા શરૂ થઈ ગયાં. આ જમાનામાં 
આમોસ નબી (ઈ.પૂ.૭૮૭ થી ૭૪૭) અને ત્યાર પછી હોસીઅ નબી (ઈ.પૂ. 9૭૪૭ થી ૭૩૫) એ ઊઠીને 
ઇસ્રાઈલી લોકોને એક પછી એક ચેતવણીઓ આપી , પરંતુ જે ગફલતના નશામાં તેઓ ડબેલા હતાં તે ચેતવણીની 
કડવાશથી વધારે તીવ્ર બની ગયો. એટલે સુધી કે આમોસ નબીને ઇસ્નાઈલના રાજાએ દેશમાંથી નીકળી જવાની 
તથા સામરિયા રાજયની સીમાઓમાં પોતાની પયગમ્બરી બંધ કરી દેવાની નોટિસ આપી દીધી. ત્યારપછી બહુ 
સમય પસાર ન થયો ત્યાં ખુદાનો પ્રકોપ ઇસ્નાઈલી રાજય અને તેના નાગરિકો ઉપર તૂટી પડ્યો. ઈ.પૂ. ૭૨૧ માં 
અશૂરના ભારે જાલિમ રાજા સારગોને સામરિયાને જીતીને ઈસ્નાઈલી રાજયને ખતમ કરી દીધો, હજારો 
ઈસ્રાઈલીઓ ઉપર તલવાર ફરી વળી, ૨૭ હજારથી વધારે અગ્રગણ્ય ઇસ્નાઈલી લોકોને દેશમાંથી કાઢી મૂકીને 
અશૃરી રાજયના પૂર્વમાં આવેલા જિલ્લાઓમાં વેરવિખેર કરી દીધાં અને બીજા પ્રદેશોમાંથી લાવીને અન્ય કોમોને 
ઇસ્રાઈલના પ્રદેશમાં વસાવી દેવામાં આવી જેમની વચ્ચે રહીને વધ્યું ઘટયું ઇન્નાઈલી તત્ત્વ પણ તેમની 


સૂરઃ બનીઇસ્રાઈલ ૧૭ તફહીમુલકુઓઆન ર 

6 ૮% ત ૪૮4 ૮ 4 ૬ 64 2 ૭૦0» 222% 27.:તત્ઞજ 
દીવ 56 ટ 55 બાદ 

૦4 દહી પી ૦-59 દ (વ છી 0 17₹5 


તેમની ઉપર વર્ચસ્વની તક આપી દીધી અને તમને માલ અને સંતાન વડે મદદ આપી અને તમારી 
સંખ્યા અગાઉ કરતાં વધારી દીધી.“ જુઓ ! તમે ભલાઈ કરી તો તે તમારી જાત માટે જ ભલાઈ 
હતી, અને બૂરાઈ કરી તો તે તમારી પોતાની 
સભ્યતામાંથી દિવસે દિવસે વધુને વધુ અજાણ્યું થતું ગયું. 

બનીઈઇસ્નાઈલનું બીજું રાજય જે યહૂદિયાના નામથી દક્ષિણ ફિલિસ્તીનમાં સ્થપાયું હતું તે પણ હઝરત 
સુલૈમાન અ.સ.પછી ઘણી ઝડપથી શિર્ક અને અનેતિકતામાં ડુબી ગયું. પરંતુ તેમની અકીદાની તથા નેતિકતાની 
પડતી ઇશ્નાઈલી રાજયની સરખામણીમાં ધીમી હતી એટલા માટે તેમને મહેતલ પણ થોડી વધારે આપવામાં આવી. 
જો કે ઇન્નાઈલી રાજયની જેમ તેની ઉપર પણ અશૂરી લોકોએ એક પછી એક સતત હુમલા કર્યા, તેના શહેરોનો નાશ 
કર્યો, તેના પાટનગરને ઘેરી લીધો, પરંતુ આ રાજય અશૂરી લોકોના હાથે ખતમ ન થઈ શકયું બલકે માત્ર ખંડિયું 
રાજય બની રહ્યું. પછી જયારે હઝરત યશાયા અને હઝરત યર્મિયા સતત પ્રયાસો છતાં યહૃદિયાના લોકો મૂર્તિપૂજા 
અને અનૈતિકતા કરતા અટકયાં નહીં ત્યારે ઈ.પૂ. ૫૯૮ માં બેબિલોનના રાજા બષ્ટનન્નએ જેરુસલેમ સહિત સમગ્ર 
યહૂદિયા રાજયને તાબે કરી લીધો અને યહૂદિયાનો રાજા તેની પાસે કેદી બનીને રહ્યો. યહ્‌દીઓના દુષ્કર્મોનો 
સિલસિલો અહીં પણ સમાપ્ત ન થયો અને હઝરત યર્મિયાના સમજાવવા છતાં તેઓ તેમનાં કર્મો સુધારવાને બદલે 
બેબિલોનની વિરૂદ્ધ વિદ્રોહ કરીને તેમનું ભાગ્ય પલટવાનો પ્રયત્ન કરવા લાગ્યાં. છેવટે ઈ.પૂ.૫૮૭ માં બખ્ટતનન્ને એક 
ભારે હુમલો કરીને યહ્‌દિયાના તમામ નાનામોટા નગરોનો નાશ કરી દીધો. જેરુસલેમ તથા હેકલ સુલૈમાનીને તેણે 
એવી રીતે ધ્વસ્ત કરી દીધાં કે તેની એક દીવાલ પણ તેની જગ્યાએ બાકી બચી નહીં, યહૂદીઓની મોટી સંખ્યાને 
તેમના પ્રદેશમાંથી હાંકી કાઢીને વિવિધ દેશોમાં વેરવિખેર કરી દીધાં અને જે યહૂદીઓ તેમના વિસ્તારમાં રહી ગયાં 
તેઓ પણ પાડોશી કોમોના હાથે બહુ જ ખરાબ રીતે અપમાનિત અને બરબાદ થઈને રહ્યાં. 

આ હતો એ પહેલો બગાડ જેની સામે બનીઇસ્રાઈલને ચેતવવામાં આવ્યા હતાં, અને આ હતી એ 
પહેલી સજા જે તેમને તેના બદલામાં આપવામાં નાડ 

(૮) આ ઇશારો એ મહેતલ તરફ છે જે યહુદીઓ (એટલે કે યહુદિયાહવાસીઓ)ને બેબિલોનના 
કારાવાસમાંથી મુક્તિ પછી આપવામાં આવી. જયાં સુધી સામિરીયા અને ઇન્નાઈલના લોકોને લાગે વળગે છે 
તેઓ તો નૈતિક અને અકીદાની પડતીની ખાઈમાં પડી ગયા પછી ફરીથી ઊભા ન થયાં પરંતુ યહૂદિયાના 
નાગરિકોમાં બાકી બચેલો એક વર્ગ એવો હયાત હતો જે ભલાઈ ઉપર કાયમ અને ભલાઈની તરફ બોલાવનાર 
હતો. તેણે એ લોકોમાં પણ સુધારણાની કામગીરી ચાલુ રાખી જે યહૂદિયામાં બાકી રહી ગયેલા હતાં, અને એ 
લોકોને પણ તોબા કરવાની અને પાછા વળવાની પ્રેરણા આપી જે બેબિલોન અને બીજા પ્રદેશોમાંથી દેશનેકાલ 
કરી દેવામાં આવ્યા હતાં. છેવટે ખુદાઈ કૃપા તેમની મદદે આવી. બેબિલોનના રાજયનું પતન થયું. ઈ.પૂ. 
૫૩૯માં ઈરાનના વિજેતા સાયરસે (ખૂરસ અથવા ખુસરવ) બેબિલોન જીતી લીધું અને તેના બીજા જ વર્ષે તેણે 
આદેશ જારી કરી દીધો કે બનીઇસ્રાઈલને તેમના વતન પાછા જવાની તથા ત્યાં ફરીથી વસવાની જાહેર 


સૂરઃ બનીઇસ્રાઈલ ૧૭ તફહીમુલકુઓઆન ર 


સૂરઃ બનીઇસ્ાાઈલ રુકૂઅ ૧ તફહીમુલકર્આન ર 
પા. ૫૯૮ ઈ. પૂ. ૧૦૦૦થી ૯૩૦ પુ 


હઝરત દાઊદ અ.સ. અને સુલેમાન અ.સ.નું રાજ્ય 


# [।# દૃ9 છે ફન 


માઇલનું પ્રમાણ 


સૂરઃ બનીઇસ્રાઈલ ૧૭ તફહીમુલકુઓઆન ર 


સૂરઃ બનીઈસ્ાઈલ રુકૂઅ ૧ તફહીમુલકુર્ઓાન ર 
પા. પ૯૯ ઈ. પૂ. ૮૬૦ 


બનીઇસ્રાઈલના બે રાજ્યો યહૂદિયા અને ઇસ્રાઈલ 


૦ «ન 2-૦ 


&____...........હ....._...................ન્‍તી.........લાાઈ, 
માઇલનુ પ્રમાણ 


સૂરઃ બનીઇસ્રાઈલ ૧૭ તફહીમુલકુઓઆન ર 


પરવાનગી છે. આમ, આના પછી યહૂદીઓના કાફલા એક પછી એક યહૂદિયા તરફ જવા માંડયાં જેનો 
સિલસિલો ઘણાં લાંબા સમય સુધી ચાલુ રહ્યો. સાયરસે યહ્‌દીઓને હેકલ સુલૈમાનીનું પુનઃનિર્માણ કરવાની 
પરવાનગી પણ આપી પરંતુ ઘણાં સમયથી પાડોશી કોમો જે આ વિસ્તારમાં વસવાટ કરતી થઈ ગઈ હતી તે 
વિરોધ કરતી રહી. છેવટે દારયૂસ (દારા) પ્રથમે ઈ.પૂ. પરર માં યહ્‌દિયાના અંતિમ રાજાના પૌત્ર ઝરૂબાબિલને 
યહૂદિયાનો ગવર્નર બનાવ્યો અને તેણે હજ્જી નબી તથા ઝકરિય્યા નબી અને મુખ્ય પાદરી યશૂઅની દેખરેખ 
હેઠળ પવિત્ર હેકલનું નવેસરથી નિર્માણ કર્યું. ત્યાર પછી ઈ.પૂ. ૪૫૮માં એક દેશનિકાલ પામેલા જૂથની સાથે 
હઝરત ઉઝેર(એઝરા) યહૂદિયા પહોંચ્યાં અને ઈરાનના રાજા અરતખશશ્તા (અર્ટક્સરસિઝયા અથવા 
અરદેશર) એ એકફરમાન જારી કરીને તેમને સત્તા આપી કે: 
“તું તારા ખુદાની એ બુદ્ધિ પ્રમાણે જે તને આપવામાં આવી, રાજાઓ અતે 
ન્યાયાધીશોની નિમણૂંક કરાવ કે જેથી દરિયાપારના બધાં જ લોકાનો કે જે તારા ખુદાના 

કાનૂનને જાણે છે ન્યાય કરે, અને તમે તેને જે જાણતો ન હોય શીખવાડો અને જે કોઈ તારા 

ખુદાના કાનૂન અને બાદશાહના ફરમાન ઉપર અમલ ન કરે તેને વિના વિલંબે કાનૂની સજા 

આપવામાં આવે, ભલે મૃત્યુ હોય, દેશ નિકાલ હોય અથવા માલની જપ્તી અથવા 

કારાવાસ”. (એઝરા, પ્રકરણ ૮, આયત રપ, ૨૬) 

આ ફરમાનનો લાભ લઈને હઝરત ઉઝેરે મૂસાના દીનનું પુનરૂત્થાન કરવાનું મોટું કામ કર્યું. તેમણે 
યહૂદી કોમના તમામ ભલા માણસોને ચારે તરફથી ભેગાં કરીને એક મજબૂત સંગઠનની સ્થાપના કરી. 
બાઇબલના પાંચ પુસ્તકો જેમાં તૌરાત હતી, સંપાદિત કરીને પ્રસિદ્ધ કર્યાં, યહૃદીઓના ધાર્મિક શિક્ષણની 
વ્યવસ્થા કરી, ખુદાઈ કાનૂનને લાગુ કરીને તેમની માન્યતાઓને તથા નૈતિક ખરાબીઓને દૂર કરવાનું શરૂ કર્યુ 
જે બનીઇસ્નરાઈલમાં અન્ય કોમોના પ્રભાવથી ઘૂસી ગઈ હતી. એ તમામ મુશ્રિક સ્રીઓને છૂટાછેડા અપાવડાવ્યાં 
જેમની સાથે યહૂદીઓએ લગ્ન કરેલા હતાં અને બનીઇસ્નાઈલ પાસેથી નવેસરથી ખુદાની બંદગી અને તેના 
કાનૂનના અનુસરણનો પાકો વાયદો લીધો.” 

ઈ.પૂ.૪૪૫ માં નહમયાહના નેજા હેઠળ એક બીજું દેશનિકાલ પામેલું જૂથ યહ્‌ૂદિયા પાછું ફર્યું અને 
ઈરાનના રાજાએ નહમયાહને જેરુસલેમનો રાજા નિયુક્ત કરીને પરવાનગી આપી કે તે આ શહેરના કિલ્લાનું 
નિર્માણ કરે. આવી રીતે ૧૫૦ વર્ષ પછી બૈતલમકદિસ ફરીથી આબાદ થયું અને યહૂદી ધર્મ અને સભ્યતાનું કેન્દ્ર 
બની ગયું. પરંતુ ઉત્તર ફિલિસ્તીન અને સામરિયાના ઇસ્નાઈલી લોકોએ હઝરત ઉઝેર(એઝરા)ના સુધારા અને 
પુનરૂત્થાનનો કોઈ ફાયદો ઊઠાવ્યો નહીં બલકે બૈતલમકદિસની સામે તેમનું એક ધાર્મિક કેન્દ્ર જરઝીમ પર્વત 
ઉપર બંધાવ્યું અને તેને ગ્રંથવાળાઓ માટે કિબ્લા બનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. આમ યહૂદીઓ અને સામરિયાઓ 
વચ્ચે દુશ્મનાવટઓર વધી ગઈ. 

ઈરાની સામ્રાજયનું પતન અને સમ્રાટ સિકંદરના વિજયો તેમજ ત્યાર પછી ગ્રીક લોકોની ઉન્નતિથી 
યહૂદીઓને થોડા સમય માટે એક ભારે ધક્કો લાગ્યો. સિ્કંદરના અવસાન પછી તેનું રાજય ત્રણ રાજયોમાં 
વહેંચાઈ ગયું હતું, એમાંથી સીરિયાનો વિસ્તાર એ સલૂકી રાજયના ભાગમાં આવ્યું જેનું પાટનગર અંતાકિયહઢ 
(01110010 હતું અને તેના રાજા એન્ટિયોક્સ બીજાએ ઈ.પૂ.૧૯૮ માં ફિલિસ્તીન ઉપર કબજો કરી લીધો. આ 
ગ્રીક વિજેતા જે ધાર્મિક દષ્ટિએ મુશ્રિક અને નૈતિક રીતે સ્વચ્છંદી હતાં, યહૂદી ધર્મ અને સભ્યતાને ભારે 
અણગમાની નજરે જોતા હતાં. તેમણે તેની સામે રાજકીય અને આર્થિક દબાણ વડે ગ્રીક સભ્યતાને ઉત્તેજન 
આપવાનું શરૂ કર્યું અને ખુદ યહૂદીઓમાંથી એક મોટો વર્ગ તેમનો હાથો બની ગયો. આ બાહ્ય હસ્તક્ષેપે યહૂદી 


સૂરઃ બનીઇસ્રાઈલ ૧૭ તફહીમુલકુઓઆંન ર 


ડઝ કડકાઈ ઝક ઝદાડઈઇ- 


ર ત 2%: તવ ન્ટ 5 1189523 


૦ %-હૂઝ% કાન ક મ ૦! 


જાત માટે બૂરાઈ સાબિત થઈ. પછી જ્યારે બીજા વાયદાનો સમય આવ્યો ત્યારે અમે બીજા 
દુશ્મનોને તમારી ઉપર સત્તા આપી કે જેથી તેઓ તમારા ચહેરા બગાડી નાખે અને મસ્જિદ 
(બેતલમકદિસ)માં એવી જ રીતે ઘૂસી જાય જેવી રીતે પહેલાં દુશ્મન ઘૂસ્યા હતાં અને જે વસ્તુ ઉપર 
તેમનો હાથ પડે તેને પાયમાલ કરી નાખે.” 


કોમમાં વિભાજન કર્યું. એક વર્ગેગ્રીકપોશાક, ગ્રીક ભાષા, ગ્રીક સામાજિક વ્યવસ્થા અને ગ્રીક રમતો અપનાવી 
લીધી અને બીજો વર્ગપોતાની સભ્યતા ઉપર દઢતાપૂર્વક કાયમ રહ્યો. ઈ.પૂ. ૧૭૫ માં એન્ટિયોક્સ ચોથો (જેનો 
ઇલ્કાબ એપીફાનીયસ એટલે કે ખુદાનો અવતાર)હતો, તે જયારે ગાદી ઉપર બેઠો ત્યારે તેણે ભારે જ 


ભૂ જુ ભા ગસ 


બળજબરીપૂર્વક વર્તીને યહૂદી ધર્મ અને સભ્યતાને નાબૂદ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. તેણે બૈતલમકદિસના હેકલમાં 
બળપૂર્વક મૂર્તિઓ મુકાવડાવી અને તેને સિજદો કરવા માટે યહુદીઓને મજબૂર કર્યાં. તેણે બલિની વેદી ઉપર વધ 
કરવાની વિધિ બંધ કરાવી. તેણે યહુદીઓને શિર્કયુક્ત વેદીઓ ઉપર બલિ ચઢાવવાનો હુકમ આપ્યો. તેણે એ 
તમામ લોકો માટે મોતની સજાનો એલાન કર્યો જે પોતાના ઘરોમાં તૌરાતનું પુસ્તક રાખે, અથવા 
સબ્ત(સાબ્બાથ)ના આદેશો ઉપર અમલ કરે, અથવા તેમના બાળકોની ખત્ના કરાવે. પરંતુ યહૂદીઓ આ 
જોરજુલમને તાબે થયાં નહીં અને તેમની અંદર એક ભારે ચળવળ ઊભી થઈ જે ઇતિહાસમાં મક્કાબી વિદ્રોહ 
તરીકે પ્રખ્યાત છે . જો કે આ ઘર્ષણમાં ગ્રીક વિચારધારાથી પ્રભાવિત યહ્‌દીઓની તમામ વફાદારીઓ ગ્રીક લોકો 
સાથે હતી અને તેમણે સક્રિય રીતે મક્કાબી વિદ્દોહને કચડી નાખવામાં અંતાકિયાના જુલમીઓનો પૂરો સાથ 
આપ્યો, પરંતુ સામાન્ય યહૂદીઓમાં હઝરત ઉઝેર દ્વારા સંચાલિત ધાર્મિકતાના આત્માનો પ્રભાવ એવો 
જબરજસ્ત હતો કે એ તમામ મક્કાબીઓની સાથે થઈ ગયાં અને છેવટે તેમણે ગ્રીક લોકોને કાઢી મૂકીને પોતાનું 
એક સ્વતંત્ર ધાર્મિક રાજય સ્થાપી દીધું જે ઈ.પૂ.૬૭ સુધી કાયમ રહ્યું. આ રાજયની સીમાઓ વિસ્તરીને ધીમે 
ધીમે સમગ્ર પ્રદેશમાં છવાઈ ગઈ જે એક વખતે યહૂદિયા અને ઇસ્નાઈલી રાજ્યોના તાબા હેઠળ હતી, બલકે 
ફફેલિસ્તિયાનો પણ એક મોટો વિસ્તાર તેમના કબજામાં આવી ગયો જે હઝરત દાઊદ અને સુલૈમાન અ.સ.ના 
જમાનામાં પણ જીતાયો ન હતો. 

આ જ કિસ્સાઓ તરફ કુર્ઓાનિમજીદની આ આયત ઇશારો કરે છે. 

(૯) આ બીજા બગાડ અને તેની સજાની એતિહાસિક પશ્ચાદ્ભૂમિ આ પ્રમાણે છેઃ 

મક્કાબીઓની ચળવળ જે નૈતિક અને ધાર્મિકભાવના સાથે ઊઠી હતી તે ધીમે ધીમે ખતમ થતી ગઈ 
અને તેની જગ્યાએ કટ્ટર ભૌતિકવાદ અને હાદ વગરના દેખાડાએ લઈ લીધી. છેવટે તેમની અંદર ફાટફૂટ પડી 
ગઈ અને તેમણે પોતે ગ્રીક વિજેતા પોમ્પીને ફિલિસ્તીન આવવાનું નિમંત્રણ મોકલ્યું. આ પોમ્પી ઈ.પૂ.૬૩ માં 
આ દેશ તરફ વળ્યો અને તેણે બૈતલમકદિસ ઉપર કબજો કરીને યહૂદીઓની સ્વતંત્રતા સમાપ્ત કરી દીધી પરંતુ 
રોમન વિજેતાઓની આ કાયમી નીતિ હતી કે તેઓ જીતેલા વિસ્તારો ઉપર સીધેસીધો પોતાનો વહીવટ કાયમ 


સૂરઃ બનીઇસ્રાઈલ ૧૭ તફહીમુલકુઓઆન ર 
સૂરઃ બનીઈસ્ાાઈલ રુકૂઅ ૧ તફહીમુલકુર્ઓાન ર 
ઈ.પૂ.૧૯૮થી€૩ 


પા. ૬૦૦ 
મકાબિયા રાજ્યના જમાનાનું ફિલિસ્તીન 


ટ 
3% 


સામરિયા ૭ 


2૪ 
ુ 
જે સિ 
હઝ 
ક 
હ્દ 
નિનુ 
1 મુ 
ળ્ 
પ 
ઝે 


જેરૂસલેમ 
૦ 


અસ્કલાન જે 
યહૂદિયા 


ગાઝા 
છ 
છે“ 
અદૂમિયા ડઝ 
જજ 


ક ક 1(#* 2-# ૬9૭ 
----શ----શ*--------- 


માઈલનું પ્રમાણ 


સૂરઃ બનીઇસ્રાઈલ ૧૭ તફહીમુલકુઓઆન ર 


સૂરઃ બની ઈસ્રાઈલ રુકૂઅ ૧ 
પા. ૦૧ 


ઈ. પૂ. ૪૦ થી ૪ તફહીમુલકુઆંન ૨ 


મહાન હેરોદનું રાજ્ય 


અસ્કલાન ત્ણ બૈતુલ લહમ૦ 
સર.૧૩.0 5-૫. 


ગાઝી હિબ્રોન ક 


અદૂમિયા 


# ક 1॥# 2.૦ ઝુકટ 
માઇલનું પ્રમાણ 


સૂરઃ બનીઇસ્રાઈલ ૧૭ તફહીમુલકુઓઆન ર 


કરવાની સરખામણીમાં સ્થાનિક રાજાઓ દ્વારા પરોક્ષ રીતે પોતાનું કામ કઢાવવાનું વધુ પસંદ કરતા હતાં. એટલા 
માટે તેમણે ફિલિસ્તીનમાં તેમની છત્રછાયા હેઠળ એક દેશી રાજય સ્થાપી દીધું જે છેવટે ઈ.પૂ.૪૦ માં એક ચાલાક 
યહૂદી હેરોદના કબજામાં આવી ગયું. આ માણસ મહાન હેરોદના નામે પ્રખ્યાત છે. તેનું શાસન સમગ્ર 
ફિલિસ્તીન અને પૂર્વજોર્ડન ઉપર ઈ.પૂ.૪૦ થી ૪ સુધી ચાલુ રહ્યું. તેણે એક તરફ ધાર્મિક આગેવાનોની હિમાયત 
કરીને યહૂદીઓને ખુશ રાખ્યાં અને બીજી તરફ રોમન સભ્યતાને ઉત્તેજન આપીને તેમજ રોમન સામ્રાજ્યની 
વફાદારીનો વધુને વધુ દેખાવ કરીને કૈસરની પ્રસન્નતા પણ મેળવી લીધી. એ જમાનામાં યહ્‌દીઓની ધાર્મિક અને 
નૈતિક હાલત પતનની છેલ્લી હદ સુધી પહોંચી ગઈ હતી. 

હેરોદ પછી તેનું રાજય ત્રણ ભાગોમાં વહેંચાઈ ગયું: 

તેનો એક પુત્ર અરખલાઊસ સામરિયા, યહૂદિયા અને ઉત્તર અદૂમિયહનો રાજા બન્યો.પરંતુ 
ઈ.સ.૬માં કેસર ઓગષ્ટસે તેને પદભ્રષ્ટ કરીને તેનું સંપૂર્ણ રાજય પોતાના ગર્વનરને હવાલે મૂકી દીધું અને 
ઈ.સ.૪૧ સુધી આ જ વ્યવસ્થા ચાલુ રહી. આ જ એ જમાનો હતો જયારે હઝરત મસીહ અ.સ. બનીઇસ્રાઈલની 
સુધારણા માટે ઊઠ્યાં અને યહૂદીઓના તમામ ધાર્મિક આગેવાનોએ ભેગાં મળીને તેમનો વિરોધ કર્યો તથા રોમન 
ગર્વનરપૌનતિસપીલાતિસ પાસે તેમને મૃત્યુદંડ અપાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. 

હેરોદનો બીજો પુત્ર હેરોદ એન્ટીપાસ ઉત્તર ફિલિસ્તીનના ગલીલ વિસ્તારનો અને પૂર્વજોર્ડનનો માલિક 
બન્યો અને આ જ એ માણસ છે 
તેને ભેટ ધર્યું. 

તેનો ત્રીજો પુત્ર ફિલિપ, હરમોન પર્વતથી યરમૂક નદી સુધીના વિસ્તારનો માલિક બન્યો અને તે તેના 
પિતા અને ભાઈઓથી પણ વધારે રોમન અને ગ્રીક સભ્યતામાં ડૂબેલો હતો. તેના વિસ્તારમાં કોઈ પણ સારી 
વાતને વિકસવા માટે એટલી પણ ગુંજાશ ન હતી જેટલી ફિલિસ્તીનના બીજા વિસ્તારોમાં હતી. 

ઈ.સ.૪૧ માં સમ્રાટ હેરોદના પૌત્ર હેરોદ અગરિપ્પાને રોમનોએ એ તમામ પ્રદેશોનો શાસક બનાવી 
દીધો જેની ઉપર સમ્રાટ હેરોદ તેના જમાનામાં રાજા હતો. એ માણસે સત્તા પર આવ્યા પછી મસીહ અ.સ.ના 
અનુયાયીઓ ઉપર અત્યાચારો કરવામાં હદ વટાવી દીધી અને તેની સમગ્ર તાકાત ખુદાભીરૂતા અને નેતિક 
સુધારણાની આ ચળવળને કચડી નાખવામાં વાપરી નાખી જે હવ્વારીઓની આગેવાની હેઠળ ચાલી રહી હતી. 

આ સમયગાળામાં સામાન્ય યહુદીઓ અને તેમના ધાર્મિક આગેવાનોની જે હાલત હતી તેનો સાચો અંદાજ 
કાઢવા માટેએ આલોચનાઓનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ જે મસીહ અ.સ.એ પોતાના પ્રવચનોમાં તેમની ઉપર કરી 
છે. આ તમામ પ્રવચનો ચાર ઇંજીલોમાં આપવામાં આવેલાં છે. પછી, આનો અંદાજ મેળવવા માટે આટલું જ પરતું 
છે કે એ કોમની નજરોની સામે યહ્યા અ.સ.જેવા પવિત્ર માણસનું માથું વાઢી નાખવામાં આવ્યું પરંતુ એક અવાજ 
સુદ્ધાં આ મહાજુલમની સામે ઊઠયો નહીં અને સમગ્ર કોમના ધાર્મિક આગેવાનોએ મસીહ અ.સ. માટે મૃત્યુદંડની 
માગણી કરી. પરંતુ માત્ર સત્યવાન લોકો સિવાય કોઈ એવો ન હતો કે જે આ દુર્ભાગ્ય માટે માતમ કરત. હદ તો આ 
છે કેજયારેપૌનતિસપીલાતિસએ આ અભાગાઓને પૂછયું કે આજે તમારો તહેવારનો દિવસ છે અને [નિયમ પ્રમાણે 
જે લોકોને મોતની સજા અપાઈ હોય તેવા અપરાધીઓમાંથી કોઈ એકને છોડી મૂકવાની હું સત્તા ધરાવું છું તો કહો 
યસૂઅને છોડી દઊં કે બરઅબ્બા ડાકૂને? ત્યારે એ સમગ્ર ટોળાએ એકી અવાજે કહ્યું કે બરઅબ્બાને છોડી દો. બીજા 
શબ્દોમાં આ અલ્લાહ તરફથી અંતિમ દલીલ હતી જે એ કોમ સામે કરવામાં આવી. 


ન 


કે જેણે એક નૃત્યાંગનાની ભલામણ મુજબ હઝરત યહ્યા અ.સ.નું માથું કાપીને 


સૂરઃ બનીઇસ્રાઈલ ૧૭ તફહીમુલકુઓઆન ર 


ક ક “ઉ ક 2 27 2 ૯૬ ? (6 
ર2 ડા લ્લ 


27227727 272 «(0 ત્ર» બનત 
૦95. ીનદ બ્ડ્ક્ક 


(1 દ્ર “2222272 .6 ક. #22, 7 હૃ 
ડી 5:૯૭ યાક હકના જલક તર 
કનક -922૨-27૨૧:4-22 2-4, ૬૪૯ ઝં ,22 દૃ 

છ પી ક4કેંઘુહક્છકઝલહઝહ 9) તી 
---શક્ય છે કે હવે તમારો માલિક તમારી ઉપર દયા કરે, પરંતુ જો તમે ફરીથી તમારા પાછલા 
વર્તનનું પુનરાવર્તન કયુ તો અમે પણ ફરીથી અમારી સજાનું પુનરાવર્તન કરીશું, અને નિયામતનો 
ઇનકાર કરનારા લોકો માટે અમે જહન્ઞમને નેકેદખાનું બનાવી રાખેલ છે.” 

હકીકત આ છે કે આ કુઓઆંન એ માગ દેખાડે છે જે તદ્દન સીધો છે. જે લોકો આને માનીને 
સદ્કાર્યો કરવા માંડે તેમને આ ખુશખબર આપે છે કે તેમના માટે મોટું વળતર છે, અને જે લોકો 
આખિરતતને ન માને તેમને આ સમાચાર આપે છે કે 

આ વાતને થોડો જ સમય પસાર થયો હતો ત્યાં યહૂદીઓ અને રોમનો વચ્ચે ભારે સંઘર્ષ શરૂ થઈ ગયો 
અને ઈ.સ.૬૪ અને ૬૬ વચ્ચે યહૂદીઓએ ખુલ્લો બળવો કરી દીધો. હેરોદ અગરિપ્પા બીજો, અને રોમન 
પ્રોક્યોરીટર ફ્લોરિસ, બન્ને આ બળવાને ડામી દેવામાં નિષ્ફળ ગયાં. છેવટે રોમન સામ્રાજયે એક ભારે લશ્કરી 
પગલાં વડે આ બળવાને કચડી નાખ્યો અને ઈ.સ.૭૦ માં ટેટુસે તલવારના જોરે જેરુસલેમને જીતી લીધું. આ 
લડાઈમાં જનસંહારમાં ૧ લાખ ૩૩ હજાર માણસો માર્યા ગયાં, ૬૭ હજાર માણસોને કેદ પકડીને ગુલામ 
બનાવવામાં આવ્યાં, હજારો માણસોને પકડી પકડીને મિગ્નની ખાણોમાં કામ કરવા માટે મોકલી આપવામાં 
આવ્યાં, હજારો માણસોને પકડીને અલગ અલગ શહેરોમાં મોકલી દેવાયાં કે જેથી એમ્ફીથિયેટરો અને 
ક્લોસીમોમાં તેમને જંગલી જનાવરો દ્વારા ફાડી ખાવા માટે અથવા તલવારબાજોના ખેલમાં નિશાન બનાવવા 
માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે. બધી જ લાંબી અને સુંદર યુવતીઓ વિજેતાઓ માટે પસંદ કરી લેવામાં આવી અને 
જેરુસલેમના શહેર તથા હેકલને ધ્વસ્ત કરીને નષ્ટ કરી દેવામાં આવ્યાં. ત્યાર પછી ફિલિસ્તીનમાંથી યહૂદી પ્રભાવ 
અને સત્તા એવી રીતે ખતમ થઈ ગયાં કે ર હજાર વર્ષ સુધી તેને ફરીથી માથું ઊચું કરવાની તક ન મળી, અને 
જેરૂસલેમનું પવિત્ર હૈકલ-દેવળ પછી કયારેય બંધાઈ શક્યું નહીં. પાછળથી કેસર હેડરયાને આ શહેરને ફરીથી 
વસાવ્યું, પરંતુ હવે તેનું નામ ઈલયા હતું અને તેમાં ઘણાં લાંબા સમય સુધી યહૂદીઓને પ્રવેશવાની છૂટ ન હતી. 

આ હતી એ સજા જે બનીઇસ્ાઈલને બીજા મહાબગાડના બદલામાં મળી. 

(૧૦) આના ઉપરથી એવી શંકા ન થવી જોઈએ કે આ સમગ્ર પ્રવચનના શ્રોતા બનીઇસ્રાઈલ છે. 
સંબોધિત તો મક્કાના કાફિરો જ છે, પરંતુ કેમ કે તેમને ચેતવવા માટે અહીં બનીઇસ્નાઈલના ઈતિહાસના કેટલાક 
પદાર્થાઠ આપતા દાખલા આપવામાં આવ્યા હતાં, એટલા માટે એક આડવાક્ય તરીકે આ કથન 


સૂરઃ બનીઇસ્રાઈલ ૧૭ તફહીમુલકુઓઆન ર 


સૂરઃ બનીઇસ્ાાઈલ રુકૂઅ ૧ તફહીમુલકુઓનિ ર 
પા. €૦૨ 


ફિલિસ્તીન હઝરત મૂસા અ.સ.ના જમાનામાં 


દમાસ્ક્સ૦ 


કરીસારિય ન 
4” 
જ 
સામરિયા ડડ 
યાં 
૭ 


માઈલનું પ્રમાણ 


ક ઝા રે 


સૂરઃ બનીઇગ્રાઈલ ૧૭ તફહીમુલકુઓન ર 
દાહ ડક હપડડાદફકઠપ્ઝાણાહડડ 
ઇરવઝઠધક-4૦%%હપડઝાહટડક્ંદુ 
શ્હાશાધહડડઝાકાઇશકહ્ટકા ડર 
૦% કદ્કડ*ડાડત્કજડક 


ફક “ન 


તેમના માટે અમે પીડાકારી સજા તેયાર કરી રાખી છે.  (રુકૂઅ ૧) 

માનવી બૂરાઈ એવી રીતે માગે છે જેવી રીતે ભલાઈ માગવી જોઈએ. માનવી ઘણો જ 
ઉતાવળો જણાયો છે.” 

જુઓ, અમે રાત અને દિવસને બે નિશાનીઓ બનાવી છે. રાતની નિશાનીને અમે 
પ્રકાશહીન બનાવી, અને દિવસની નિશાનીને અમે પ્રકાશિત કરી દીધી જેથી તમે તમારા માલિકની 


કુપા શોધી શકો અને મહિના તથા વરસનો હિસાબ જાણી શકો. આવી જ રીતે અમે દરેક વસ્તુને 
અલગ અલગ ઓળખ આપી રાખી છે.” 


બનીઈઇસ્નાઈલને સંબોધીને કહી દેવામાં આવ્યું જેથી તે સુધારાત્મક પ્રવચનો માટે પ્રસ્‍તાવનાનું કામ આપે જેની 
સ્થિતિ એક જ વર્ષ પછી મદીનામાં ઊભી થવાની હતી. 

(૧૧) અહીં હેતુ આ છે કે જે માણસ અથવા જૂથ અથવા કોમ આ કુર્ઓાનની સમજાવટ અને ચેતવણી 
વડે સીધા રસ્તા ઉપર ન આવે તેને પછી એ સજા માટે તેયાર રહેવું જોઈએ જે બનીઇસ્રાઈલે ભોગવી છે. 

(૧૨) આ જવાબ મક્કાના કાફિરોની એ મૂર્ખાઈભરી વાતોનો છે જે વારંવાર નબી સ.અ.વ.ને કહેતા 
હતાં કે ઢા, હવે લઈ આવો એ આફત જેનાથી તમે અમને ડરાવ્યા કરો છો. ઉપરના કથન પછી તરત જ આ કથન 
રજૂ કરવાનો આશય એ બાબત ચેતવણી આપવાનો છે કે મૂર્ખાઓ! ભલાઈ માગવાને બદલે આફતની માગણી કરો 
છો? તમને કંઈ ખ્યાલ પણ છે કે ખુદાની આફત જયારે કોઈ કોમ ઉપર તૂટી પડે છે ત્યારે તેની શી હાલત થાય છે? 

આની સાથે આ કથનમાં એક સૂક્ષ્મ ચેતવણી મુસલમાનો માટે પણ હતી જે કાફિરોના જોરજુલમ તથા 
તેમના હઠાગ્રહભર્યા વર્તનથી કંટાળીને આવીને કોઈ કોઈ વખતે તેમના માટે આફત ઊતારવાની દુઆ કરવા 
માંડતા હતાં, જો કે હજુ આ જ કાફિરોમાં એવા ઘણાં લોકો હતાં જે આગળ જઈને ઈમાન લાવવાના હતાં તેમજ 
દુનિયાભરમાં ઇસ્લામનો ધ્વજ લહેરાવવાના હતાં. આના માટે અલ્લાહતઆલા કહે છે કે માનવી ઘણો અધીરો 
પુરવાર થયો છે, તે એ દરેક વસ્તુ માગી બેસે છે જેની તાત્કાલિક જરૂર જણાય છે, જો કે પાછળથી તેને પોતાને જ 


શ કુ 


અનુભવ ઉપરથી જણાઈ આવે છે કે જો એ વખતે દુઆ સ્વીકારી લેવામાં આવી હોત તો તે તેના માટે સારી ન હોત. 


સૂરઃ બનીઇસ્રાઈલ ૧૭ તફહીમુલકુઓઆન ર 


કદુ ડક ઝક કમત 
ક ટત વન ક દલી | 91794 ડા ઇઝદ્રડડં 
ય બપ 1૧0004 ક 9ની 


દરેક માણસનું શુકન અમે તેના ગળામાં લટકાવી રાખેલું છે, | અને કયામતના દિવસે 
અમે એક લખાણ તેના માટે કાઢીશું જેને તે ખુલ્લા પુસ્તકની જેમ જોશે-- વાંચ તારી કર્મપોથી, 
આજે તારો હિસાબ કરવા માટે તું પોતે જ પૂરતો છે. 

જે કોઈ સીધો માર્ગ અપનાવે તેનું સીધા માર્ગે ચાલવું તેના પોતાના માટે જ લાભદાયક છે, 


(૧૩) આનો અર્થ આ છે કે મતભેદોથી ગભરાઈને સરખાપણા અને એકરંગ થવા માટે ઉતાવળા ન 
થાઓ. આ જગતનું સમગ્ર તંત્રમતભેદ, અલગતા અને વિવિધતાના આધારે ચાલી રહ્યું છે. દા.ત. તમારી સામે 
આ રાત અને દિવસની ખુલ્લી નિશાનીઓ છે જે રોજ તમારી ઉપર છવાઈ જાય છે , જુઓ કે આ ફેરફારમાં કેટલા 
ભવ્ય લાભ રહેલાં છે .જો તમારી ઉપર કાયમ માટે એક જ સ્થિતિ છવાયેલી રહે તો આ દુનિયાની ગતિવિધિઓ 
ચાલી શકત? પછી જેવી રીતે તમે જોઈ રહ્યાં છો કે ભૌતિક જગતમાં તફાવતો અને ફરક તથા અલગતાની સાથે 
અસંખ્ય લાભ સંકળાયેલાં છે. આવી જ રીતે મનુષ્યોના સ્વભાવો, તેમનાં વિચારો અને તેમનાં વલણોમાં પણ જે 
ભેદ અને અલગતા જોવા મળે છે તે પણ અનેક લાભ ધરાવે છે. ભલાઈ આમાં નથી કે અલ્લાહતઆલા પોતાના 
અભૌતિક નિયમોના હસ્તક્ષેપ દ્વારા આને ખતમ કરીને તમામ મનુષ્યોને બળપૂર્વક સદાચારી અને મોમિન 
બનાવી દે, અથવા કાફિરો અને ગુનેગારોને મારીને દુનિયામાં માત્ર ઈઉમાનવાળા અને આજ્ઞાપાલક લોકોને જ 
જીવતાં રાખે. આની ઇચ્છા કરવી એ તો એટલું જ ખોટું છે કે માત્ર દિવસ જ ચાલ્યા કરે, રાતનું અંધારૂં કયારેય 
સહેજ પણ છવાય નહીં. અલબત્ત ભલાઈ જે વસ્તુમાં છે તે આ છે કે માર્ગદર્શનનો પ્રકાશ જે લોકો પાસે છે તેઓ 
તેને લઈને અજ્ઞાનનું અંધારૂં દૂર કરવા માટે સતત કાર્ય કરતાં રહે, અને જયારે રાતની જેમ કોઈ અંધારો યુગ 
આવે તો તેઓ સૂર્યની જેમ તેનો પીછો કરે, એટલે સુધી કે પ્રકાશિત દિવસ પ્રગટ થઈ જાય. 

(૧૪) એટલે કે દરેક માનવીનું સદ્ભાગ્ય અને દુર્ભાગ્ય, અને તેના ખરાબ કે સારા પરિણામના કારણો 
તેની પોતાની અંદર જ છે. તેના ગુણો, તેનું ચારિત્ર્ય અને તેની વિવેકબુદ્ધિ, નિર્ણય અને પસંદગીના ઉપયોગ વડે 
તે જાતે જ પોતાની જાતને સદ્ભાગ્યનો હક્કદાર પણ બનાવે છે અને દુભગ્યનો હક્કદાર પણ . મૂર્ખ લોકો તેમનાં 
ભાગ્યના શુકન બહાર શોધતાં ફરે છે અને હંમેશાં બાહ્ય કારણોને જ પોતાના દુભગ્ય માટે જવાબદાર ઠેરવે છે, 
પરંતુ હકીકત આ છે કે તેમની ભલાઈ અને બૂરાઈનો પરવાનો તેમના પોતાના ગળાની માળા છે. તેઓ પોતાની 
અંદર ડોકિયું કરીને જુએ તો જોઈ લેશે કે જે વસ્તુએ તેમને બગાડ અને વિનાશના માર્ગ ઉપર નાખ્યાં અને છેવટે 
તેમને નામશેષ અને નુક્સાન ભોગવનાર બનાવી છોડયાં તે તેમનાં પોતાના જ અવગુણો અને ખોટા નિર્ણયો 
હતાં, નહીં કે બહારથી આવીને કોઈ વસ્તુ બળજબરીથી તેમની ઉપર ચઢી બેસી હતી. 


સૂરઃ બનીઇસ્રાઈલ ૧૭ તફહીમુલકુઓઆન ર 
4૮% ત તધ ત દ્વિ -7ક ધ જૂજ ((1 ન હ દ્વિ 
45553852518 2%295 “ઉ કપ્કઇત 


*# »- - -કક ક છૂ .-.2(24₹2 દ્વિ 122 
9 વ ડી ૨૦૫૫૦5 ઉ 


અને જે ગુમરાહ થાય તેની ગુમરાહીની સી, તેની ઉપર જ છે.““કોઈ બોજો ઉપાડનાર બીજાનો 
બોજો નહી ઉપાડે.“ અને અમે સજા કરવાના નથી જ્યાં સુધી (લોકોને સત્ય અને અસત્યનો ભેદ 
સમજાવવા માટે) એકપયગમ્બર મોકલી ન દઈએ.” 


(૧૫) એટલે કે સીધો માર્ગ અપનાવીને કોઈ પણ માણસ ખુદાની ઉપર અથવા પયગમ્બર ઉપર અથવા 
સુધારણાનો પ્રયાસ કરનારા લોકો ઉપર કોઈ ઉપકાર કરતો નથી બલકે પોતે પોતાના માટે જ ભલાઈ કરે છે. અને 
આવી જ રીતે ગુમરાહી અપનાવીને અથવા તેનો દુરાગ્રહ રાખીને તે કોઈનું કંઈ બગાડતો નથી, પોતાનું જ 
નુક્સાન કરે છે. ખુદા અને પયગમ્બર અને સત્ય તરફ બોલાવનારાં માણસને ખોટા રસ્તાઓથી બચાવવાનો 
અને સીધો રસ્તો દેખાડવાનો જે પ્રયાસ કરે છે તે તેમના કોઈ સ્વાર્થ માટે નહીં પરંતુ માણસની જ ભલાઈ માટે કરે 
છે. કોઈ બુદ્ધિશાળી માણસની સામે જયારે દલીલપૂર્વક સત્યનું સત્ય હોવું અને જૂઠનું જૂઠ હોવું સાબિત કરી 
દેવામાં આવે ત્યારે તેણે પૂર્વગ્રહો અને લાભવૃત્તિને બાજુએ રાખી સીધી રીતે જૂઠને છોડી અને સત્યને અપનાવી 
લેવું જોઈએ. પૂર્વગ્રહ અથવા લાભવૃત્તિ જો અપનાવશે તો તે પોતે જ પોતાનું ખોટું ઇચ્છનાર હશે. 

(૧૬) આ એક ખૂબ જ મહત્ત્વની સૈદ્ધાંતિક હકીકત છે જેને કુર્બાનેમજીદમાં ઘણી જગ્યાએ 
સમજાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે, કેમ કે તેને સમજયા વિના માનવીનો વ્યવહાર કયારેય યોગ્ય હોઈ શકે 
નહીં. આ કથનનો અર્થ આ છે કે દરેક માનવી તેની એક કાયમી નૈતિક જવાબદારી ધરાવે છે અને તેની 
વ્યક્તિગત હેસિયતમાં અલ્લાહતઆલાની સામે જવાબ આપવા માટે બંધાયેલો છે. આ વ્યક્તિગત 
જવાબદારીમાં બીજો કોઈ માણસ તેની સાથે ભાગીદાર નથી. દુનિયામાં ચાહે ગમે તેટલા માણસો ગમે તેટલી 
કોમો અને ગમે તેટલા વંશો અને પેઢીઓ એક કામ અથવા એક રીતમાં ભાગીદાર હોય, તો પણ ખુદાની અંતિમ 
અદાલતમાં એ સામૂહિક કાર્યનું વિશ્લેષણ કરીને એકેએક માણસની અંગત જવાબદારી અલગ અલગ નક્કી 
કરી દેવામાં આવશે અને તેને જે કંઈપણ સજા અથવા બદલો મળશે તે એ અમલનો મળશે જે અમલ માટે તે પોતે 
તેની વ્યક્તિગત હેસિયતમાં જવાબદાર ઠરશે. આ ન્યાયની તુલામાં ન તો આ શક્ય હશે કે બીજાંના કરેલા કૃત્યો 
તેની ઉપર ઢોળી દેવામાં આવે, ન તો એ જ શક્ય હશે કે તેના કરતૂકોના ગુનાનો બોજો બીજા કોઈની ઉપર પડી 
જાય. એટલા માટે કોઈ પણ બુદ્ધિશાળી માણસે આ ન જોવું જોઈએ કે બીજાં શું કરી રહ્યાં છે બલકે તેણે હંમેશાં આ 
વાત ઉપર નજર રાખવી જોઈએ કે તે પોતે શું કરી રહ્યો છે. જો તેને તેની વ્યક્તિગત જવાબદારીનું સાચું ભાન 
હોય તો બીજા લોકો ગમે તે કરી રહ્યાં હોય, તે તો એ જ કાર્યરીતિ ઉપર મક્કમ રહેશે જેનો જવાબ ખુદાની સમક્ષ 
તે સફળતાપૂર્વક આપી શકતો હોય. 

(૧૭) આ એક બીજી સૈદ્ધાંતિક હકીકત છે જેને કુર્ઓાન વારંવાર અલગ અલગ રીતો વડે માનવીના 


આ. ક 


મગજમાં ઊતારવાનો પ્રયત્ન કરે છે. આની સમજૂતી આ છે કે અલ્લાહતઆલાની ન્યાયવ્યવસ્થામાં પયગમ્બર 


સૂરઃ બનીઇસ્રાઈલ ૧૭ તફહીમુલકુઓઆન ર 


ક્દ્ન્કક નત ઈજબ્ટનાદ 5% 5 શ 032 8 
9. 50155૫83 દ્વિ કાળજ (ઉર્ડપૃી 
હક તટ્ક,કઈહકઈહ્ણઇણા 


જ્યારે અમે કોઈ વસ્તીને નષ્ટ કરવાનો ઇરાદો કરીએ છીએ ત્યારે તેના સમૃદ્ધ લોકોને 
હુકમ આપીએ છીએ અને તેઓ તેમાં આજ્ઞાભંગ કરવા માંડે છે ત્યારે આફતનો ફેંસલો એ વસ્તી 
ઉપર લાગુ થઈ જાય છે અને અમે તેને નષ્ટ કરી નાખીએ છીએ. “જોઈ લો, કેટલાય વંશો છે જે નૂહ 
પછી અમારા હુકમથી તબાહ થયાં. તારો માલિક તેના 


બુનિયાદી મહત્ત્વ ધરાવે છે. પયગમ્બર અને તેનો લાવેલો સંદેશ જ લોકો માટે ખુદાની દલીલ છે. આ દલીલ 
સાબિત ન થાય તો લોકોને સજા આપવાનું ન્યાયની વિરૂદ્ધ હશે, કારણ કે એ સંજોગમાં તેઓ આવું બહાનું રજૂ 
કરી શકશે કે અમને અગાઉથી જાણ જ કરવામાં આવી ન હતી તો પછી હવે તેના માટે આ પકડ શા માટે. પરંતુ 
જયારે આ દલીલ સાબિત થઈ જાય ત્યારે ન્યાયનો તકાદો આ જ છે કે એ લોકોને સજા આપવામાં આવે જેમણે 
ખુદાના મોકલેલા સંદેશ તરફથી મોઢું ફેરવી લીધું હોય, અથવા તેને મેળવીને પછી તેનાથી ચલિત થઈ ગયાં 
હોય. બેવકૂફ લોકો આવી આયતોને વાંચીને આ સવાલ અંગે વિચારવા માંડે છે કે જે લોકોની પાસે કોઈ નબીનો 
સંદેશ પહોચ્યો નથી તેમની હાલત શું હશે. જો કે એક બુદ્ધિશાળી માણસે આ વાત ઉપર વિચાર કરવો જોઈએ કે 
તારી પાસે તો સંદેશ પહોંચી ગયેલો છે. હવે તારી પોતાની સ્થિતિ શું છે? બીજા લોકોની વાત કરીએ, તો આ 
અલ્લાહ જ બહેતર જાણે છે કે કોની પાસે કયારે કેવી રીતે અને કેટલી હદ સુધી તેનો સંદેશ પહોંચ્યો અને તેણે તેના 
પ્રત્યે કેવું વલણ અપનાવ્યું અને શા માટે અપનાવ્યું. ગેબના જાણનાર ખુદા સિવાય કોઈ આ જાણી શડતું નથી કે 
કોની ઉપર અલ્લાહની દલીલ સાબિત થઈ છે અને કોની ઉપર નથી થઈ. 

(૧૮) આ આયતમાં આદેશનો અર્થ ભૌતિક આદેશ અને કુદરતી કાનૂન છે. એટલે કે કુદરતી રીતે 
હંમેશાં આમ જ થાય છે કે જયારે કોઈ કોમની ઉપર આફત આવવાની હોય છે ત્યારે તેના ખુશહાલ લોકો 
ગુનાખોર બની જાય છે. નાશ કરવાના ઇરાદાનો મતલબ આ નથી કે અલ્લાહતઆલા અમસ્તાં જ નિર્દોષ એવી 
કોઈ વસ્તીનો નાશ કરવાનો ઇરાદો કરી લે છે બલકે આનો અર્થ આ છે કે જયારે કોઈ માનવ વસાહત બૂરાઈના 
રસ્તા ઉપર ચાલી નીકળે છે અને અલ્લાહ તેને બરબાદ કરવાનો ફેંસલો કરી લે છે ત્યારે આ ફેસલો આવી રીતે 
પ્રગટથાય છે. 

વાસ્તવમાં જે હકીકત માટે આ આયતમાં ચેતવણી આપવામાં આવી છે તે આ છે કે કોઈ પણ સમાજને 
છેવટે જે વસ્તુ નાશ કરે છે તે તેના ખાધેપીધે સુખી અને માલદાર લોકો અને ઉચ્ચ વર્ગોમાં ફેલાયેલો બગાડ હોય 
છે. જયારે કોઈ કોમ ઉપર આફત આવવાની હોય છે ત્યારે તેના ધનવાન અને સત્તાધારી લોકો ગુનાખોરી અને 
કાનૂનભંગ કરવા માંડે છે, જોરજુલમ અને દુરાચારો તથા ફિત્નાખોરીઓ કરવા માંડે છે, અને છેવટે આ જ 


સૂરઃ બનીઇસ્રાઈલ ૧૭ તફહીમુલકુઓઆન ર 


ત્7૭ છી ન 


ઝાઝો. ૯ઈઇબ૦ાક્કટડ 


હી પી 


રથ ર્‌ 
ત્ર 


દત૯ભ*ત્સ કહબઇડઇડ/ડકટઈઇણફઈ દન 
તત ૮/6 ૨ દ દ્વ 


દ્વ ૮ દ #99 ૭-7 ન જ દત્ધ ક” 
ઈ“કઈક્ઝીડાડ્ટ૬૦૦% 2% ૦૫% 
5૦5૭૬ ઝાડ ડનર 


દ્વિ ૭477 7 7 77 ૧/7, "સ્ટ? 7 "્ત્ટ્ટઃ 
ક 
હઝ રઇ ઇહ ઝશ્રગ્હકકડકક 5. 
બંદાઓના ગુનાઓથી સંપૂર્ણપણે માહિતગાર છે અને બધું જ જોઈ રહ્યો છે. 
જે કોઈ આજિલા'“ની ઇચ્છા રાખતો હોય, તેને અહી જ અમે આપી દઈએ છીએ જે કંઈ 
જેને આપવા માગીએ, પછી તે તેના હિસ્સામાં જહજ્ઞમ લખી દઈએ છીએ જેને તે તાપશે ધિક્કાર 


પામોલ તથા કપાથી વંચિત થઈને.“ અને જે આખિરતનો ચાહનાર હોય અને તેના માટે પ્રયત્ન કરે 
જેવો પ્રયત્ન તેના માટે કરવો જોઈએ, અને તે હોય મોમિન, તો એવા દરેક માણસના પ્રયત્નની કદર 


કરવામાં આવશે.“ આમને પણ અને તેમને પણ, બજ્ઞે પક્ષોને અમે (દુનિયામાં) જીવનસામગ્રી 
આપ્યે જઈએ છીએ, આ તારા માલિકની દેણગી છે, અને તારા માલિકની દેણગીને રોકનાર 


ફિત્નો સમગ્ર કોમને લઈ ડૂબે છે. એટલા માટે જે સમાજ પોતે પોતાનો દુશ્મન ન હોય તેણે ચિંતા કરવી જોઈએ કે 
તેને ત્યાં સત્તાનો દોર અને આર્થિક સંપત્તિની ચાવીઓ અધમ તથા અનૈતિક લોકોના હાથોમાં જવા પામે નહીં. 

(૧૯) “ઈ “આજિલા”નો શાબ્દિક અર્થ ઝડપથી મળી જતી વસ્તુ છે. અને પરિભાષા તરીકે 
કુરઆનમાં આ શબ્દનો ઉપયોગ દુનિયા માટે કરવામાં આવ્યો છે જેના ફાયદા અને પરિણામો આ જ જીવનમાં 
મળી જાય છે. આની સામે વિશેષ શબ્દ “આખિરત” છે જેના ફાયદા અને પરિણામોને મૃત્યુ પછીના બીજા 
જીવન સુધી મુલત્વી કરી દેવામાં આવ્યાં છે. 

(૨૦) એટલે કે જે માણસ આખિરતમાં માનતો નથી, અથવા આખિરત સુધી ધીરજ રાખવા માટે તૈયાર 
નથી અને પોતાના પ્રયત્નોનો ઉદેશ્ય માત્ર દુનિયા અને તેની સફળતાઓ અને સુખાકારીને જ બનાવે છે તેને જે 
કંઈ મળશે માત્ર દુનિયામાં મળી જશે આખિરતમાં તે કંઈ મેળવી શકશે નહીં. અને વાત અહીં જ અટકશે નહીં કે 
તેને આખિરતમાં કોઈ સુખ નહીં મળે બલકે આ ઉપરાંત ભૌતિકવાદ અને આખિરતમાં જવાબ આપવાની 
જવાબદારી પ્રત્યે બેદરકારી તેની સમગ્ર વ્વવહારશૈલીને મૂળભૂત રીતે એવી ખોટી બનાવી નાખશે કે 
આખિરતમાં તે ઊલટાનો જઢક્ષમને પાત્ર ઠરશે. 

(૨૧) એટલે કે તેના કામની કદર કરવામાં આવશે અને જેટલો અને જેવો પ્રયાસ પણ તેણે આખિરતની 


સૂરઃ બનીઇસ્રાઈલ ૧૭ તફહીમુલકુઓઆન ર 


27 197-7 સત્ર શ્ર 6 61 1600 હતિ 
ફ્ર્જ કપ પ) ફ (૯ 
ડી શ્રદ્ધા ત્વાં 17224 


કછુ।।%ઇ/ક્ક 5૦%%૪% કઠ્ઠડડ52 
ની 12277 42541 


કોઈ નથી.“ પરંતુ જોઈ લો, દુનિયામાં જ અમે એક જૂથને બીજા જૂથ ઉપર કેવી શ્રેષ્ઠતા આપી 
દીધેલી છે અને આખિરતમાં તેના દરજ્જા હજી પણ વધારે હશે, અને તેની શ્રેષ્ઠતા હજી પણ વધારે 
બહેતર હશે. 

તું અલ્લાહની સાથે કોઈ બીજો ખુદાન બનાવ” નહી તો ધિક્કાર પામેલો અને નિઃસહાય 
મેઠો રહી જશે. (રુકૂઅ ૨) તારા માલિકે ફેંસલો કરી દીધો છે કે: 

(૧) તમે લોકો કોઈની પૂજા ન કરો, પરંતુ ફકત તેની. 
સફળતા માટે કર્યો હશે તેનુંફળ તે જરૂરપામશે. 

(ર૨) એટલે કે દુનિયામાં રોજી અને જીવનસામગ્રી ભૌતિકવાદીઓને પણ મળી રહ્યાં છે અને 


ન 


જ આ ઉ 


આખિરતની ઈચ્છા ધરાવનારા લોકોને પણ. આ બધું અલ્લાહની જ દેણગી છે, બીજા કોઈની નથી. ન તો 


મા જા ક 


ભૌતિકવાદીઓમાં આ તાકાત છે કે આખિરતની ઇચ્છા ધરાવનારા લોકોને રોજીથી વંચિત કરી દે, ન તો 
આખિરતને ચાહનારા લોકો આ શક્તિ ધરાવે છે કે ભૌતિકવાદીઓ સુધી અલ્લાહની નિયામત પહોચવા ન દે. 
(૨૩) એટલે કે દુનિયામાં જ આ તફાવત દેખાઈ આવે છે કે આખિરતની ઇચ્છા ધરાવનારા લોકો 
ભૌતિકવાદીઓ ઉપર શ્રેષ્ઠતા ધરાવે છે. આ શ્રેષ્ઠતા એ દષ્ટિએ નથી કે તેમની ખાવાપીવાની વસ્તુઓ, 
પહેરવેશ, મકાનો અને વાહનો અને સંસ્કૃતિ અને સભ્યતાનો ઠાઠમાઠ તેમના કરતાં થોડાં વધારે છે. બલકે આ 
રીતે છે કે આ લોકો જે કંઈ મેળવે છે તે સચ્ચાઈ, પ્રમાણિકતા અને ઈમાનદારી સાથે મેળવે છે, અને તે લોકો જે 
કંઈ મેળવી રહ્યાં છે જુલમ વડે, બેઈમાની દ્વારા તથા જાતજાતની હરામખોરીઓ દ્વારા મેળવી રહ્યાં છે. પછી 
આમને જે કંઈ મળે છે તે સંતુલન સાથે ખર્ચવામાં આવે છે, તેમાંથી હક્કદારોના હક્કો ચૂકવાય છે, તેમાંથી 
માગનારા અને ગરીબોનો હિસ્સો પણ નીકળે છે, તથા તેમાંથી ખુદાની પ્રસન્નતા મેળવવા માટે બીજા નેકીના 
કામો પાછળ પણ પૈસો ખર્ચ કરવામાં આવે છે. આનાથી ઊલટું, ભૌતિકવાદીઓને જે કંઈ મળે છે તે મોટાભાગે 
એશઓઆરામ તથા હરામ કામો અને જાતજાતના ઝધડાં ઊભા કરવામાં તેમજ ફિત્નાખોરીના કામોની પાછળ 
પાણીની જેમ વહેવડાવવામાં આવે છે. આમ, દરેક રીતે આખિરતની ઈચ્છા ધરાવનારનું જીવન ખુદાનો ડર તથા 
શુદ્ધ નૈેતિકતાનો એવો નમૂનો હોય છે જે થીગડાં મારેલાં કપડાં અને ઘાસના ઝૂપડાંમાં પણ એવી રીતે ઝળહળે છે 
કે ભૌતિકવાદીનું જીવન તેની સરખામણીમાં દરેક દૃષ્ટિવાનને અંધકારમય દેખાય છે. આ જ કારણ છે કે મોટા 
મોટા જાલિમ રાજાઓ અને ધનવાન અમીરો માટે પણ તેમની કક્ષાના લોકોના દિલોમાં કોઈ સાચી ઇજ્જત, પ્રેમ 
અને શ્રદ્ધા કયારેય જન્મી નહીં અને આનાથી વિરૂદ્ધ ભૂખે મરતાં અને કંતાન ઉપર બેસતાં સંયમી લોકોની 


સૂરઃ બનીઇસ્રાઈલ ૧૭ તફહીમુલકુઓઆન ર 


ગાડ 5 કક 
ડ્‌ કદ્ર કે 2 223 ડડ 
કઝ વ્ક્ક્ચ્ઝ 
ન કેમ કઝ 7 વિ “(-2271(72% 2522 
કઝા નિ 
ક” 772૮7 222 હા -2.*3€62772272272272 
ઉપર 5650) ઝર. 


(૨) માતાપિતા સાથે ભલું વર્તન . જો તમારી પાસે તેમાંથી કોઈ એક અથવા બશે, 
વૃદ્ધ થઈને રહે તો તેમને નારાજીનો એક શબ્દ પણ ન કહો, ન તો તેમને ઠપકો આપીને જવાબ 
ન આપો, પરંતુ તેમની સાથે આદરપૂર્વક વાત કરો, અને નરમી અને મહેરબાની સાથે તેમની 

# 


સામે નમીને રહો, અને દુઆ કરો કે “પાલનહાર, આમની ઉપર દયા કર જેવી રીતે આમણે 
દયા અને વહાલ સાથે મને બાળપણમાં ઉછેયો હતો.” તમારો માલિક સારી રીતે જાણે છે કે તમારા 


શ્રેષઠતાને આ ભૌતિકવાદી લોકો પણ માનવા માટે મજબૂર થઈ ગયાં. આ ખુલ્લી નનિશાનીઓ એ હકીકત તરફ 
ઇશારો કરી રહી છે કેઆખિરતની કાયમી સફળતાઓ આ બલ્ને વર્ગોમાંથી કોના ભાગમાં આવવાની છે . 

(ર૪) આ કથનનો બીજો અનુવાદ આ પણ થઈ શકે છે કે અલ્લાહની સાથે બીજા ખુદા ઉપજાવી ન કાઢે, 
અથવા બીજા કોઈને ખુદા ઠરાવી ન લે. 

(૨૫) અહીં એ મુખ્ય મૂળભૂત નિયમો રજૂ કરવામાં આવી રહ્યાં છે જેની ઉપર ઇસ્લામ સમગ્ર 
માનવજીવનની વ્યવસ્થાની ઇમારત ઊભી કરવા માગે છે. બીજા શબ્દોમાં, આ નબી સ.અ.વ.ના સંદેશનો 
ઘોષણાપત્ર છે જેને મક્કાકાળના સમાપન તથા આગામી મદનીકાળના આરંભબિંદુ વખતે રજૂ કરવામાં આવ્યો 
જેથી સમગ્ર દુનિયાને ખબર પડી જાય કે આ નવીન ઇસ્લામી સમાજ તથા રાજયનો પાયો કયા વૈચારિક, નૈતિક, 
સાંસ્કૃતિક, આર્થિક અને કાનૂની સિદ્ધાંતો ઉપર મૂકવામાં આવશે. આ પ્રસંગે સૂરઃ અન્‌આમના ૧૯ મા રુકૂઅ 
તથા તેની નોધો ઉપર પણ એક નજર નાખવાનું ઉપયોગી થશે. 

(ર૬) આનો અર્થ માત્ર આટલો જ નથી કે અલ્લાહ સિવાય બીજા કોઈની પૂજા અને ઉપાસના ન કરો, 
બલકે આ પણ છે કે બંદગી અને ગુલામી તેમજ કંઈ પણ દલીલ કર્યા વિનાનું આજ્ઞાપાલન પણ માત્ર તેનું જ કરો, 
તેના જ આદેશને આદેશ અને તેના જ કાયદાને કાયદો માનો, અને તેના સિવાય બીજા કોઈને સર્વોપરી સત્તા 
તરીકે ન સ્વીકારો. આ માત્ર એક ધાર્મિક શ્રદ્ધા, અને માત્ર વ્યક્તિગત વર્તન માટેનો આદેશ જ નથી બલકે એ 
સમગ્ર નૈતિક, સાંસ્કૃતિક અને રાજકીય વ્યવસ્થાનો પાયો છે જે મદીના પહોંચીને નબી સ.અ.વ.એ સક્રિય રીતે 
અમલમાં મૃક્યો. તેની ઇમારત આ જ વિચારસરણી ઉપર ઊભી કરવામાં આવી હતી કે મોટી શાનવાળો 
અલ્લાહજ રાજયનો માલિક અને બાદશાહ છે તથા તેનો જ કાયદો દેશનો કાનૂન છે . 


સૂરઃ બનીઇસ્રાઈલ ૧૭ તફહીમુલકુઓઆંન ર 


-£2£૮ 72 ૮2 


ક298 ક 2 
69 6 જા કાક 6 555 ા રા 
2 કછુ 7-7 ર “29.79.0792 ૨- 22? ૮ 
2૫-૭5 ઝવઝબહાડાલડઃ હુ-513ડુઃ 
“૮20 ૨11૬,,27 4272 4 ૮ 
હ 2 હ્યાહાઠઠી ક દેહ્ટ,ડડ નહ)૦ાઇડ 
1 2 6) 


દા કજહડકકાફ4૯૦0%'નઇડક 
૦0945598 ગ ક કિ નન 5 ધ ક જશ્ર્ક્ક 


દિલોમાં શું છે. જો તમે સદાચારી બનીને રહો તો તે આવા બધાં જ લોકો માટે દરગુજર કરનાર છે 
જે તેમના કસૂર બદલ ચેતી જઈને બંદગીના રસ્તા તરફ પાછા આવી જાય.” 

(૩) સગાને તેનો હક્ક આપો અને ગરીબ અને મુસાફરને તેનો હક્ક. 

(૪) ઉડાઉ ખર્ચ ન કરો, ઉડાઉ ખર્ચ કરનારાં શેતાનના ભાઈ છે, અને શેતાન તેના 
માલિકનો અપકારી છે. 

(૫) જો તેમની (એટલે કે જરૂરતમંદ સગાં, ગરીબો અને મુસાફરોથી) તમારે અવગણના 
કરવી હોય, આ કારણે કે હજી તમે અલ્લાહની એ કૃપા કે જેના તમે ઉમેદવાર છો શોધી રહ્યાં છો, 
ત્યારે તેમને નરમ જવાબ આપીદો.“ 

(ર૭) આ આયતમાં આ જણાવવામાં આવ્યું છે કે અલ્લાહ પછી મનુષ્યોમાં પહેલો પ્રાથમિક હક્ક 
માબાપનો છે. સંતાને માબાપના આજ્ઞાંકિત, સેવાભાવી, અને આદર કરનાર હોવું જોઈએ. સમાજની સામાજિક 
નીતિમત્તા એવી હોવી જોઈએ જે સંતાનને માબાપથી લાપરવા બનાવનાર ન હોય બલકે તેમનો ઉપકાર માનનાર 
અને આદર કરનાર બનાવે, અને ઘડપણમાં એવી જ રીતે તેમની સેવા કરવાનું શિખવાડે જેવી રીતે બાળપણમાં 
તેમણે તેમનો પ્રેમપૂર્વક ઉછેર કર્યો અને તેમની માગણીઓ પૂરી કરી છે. આ આયત માત્ર એક નૈતિક ભલામણ જ 
નથી બલકે આના જ પાયા ઉપર પાછળથી માબાપના એ કાનૂની હક્કો અને અધિકારો નક્કી કરવામાં આવ્યાં છે 
જેની વિગતો હદીસ અને ઇસ્લામી કાનૂનશાસ્ત્રમાં જોવા મળે છે. બીજું, ઇસ્લામી સમાજની માનસિક અને નૈતિક 
કેળવણીમાં તેમજ મુસલમાનોની રહેણીકરણીના નિયમોમાં માબાપનું માન, આજ્ઞાપાલન તથા તેમના હક્કોનું 
ધ્યાન રાખવાને એક મહત્ત્વના તત્ત્વ તરીકે સામેલ કરવામાં આવ્યું. આ વસ્તુઓએ કાયમ માટે એક શિયમ નક્કી 
કરી દીધો કે ઇસ્લામી રાજય તેના કાયદાઓ અને વહીવટી હુકમો તથા શિક્ષણની નીતિ વડે કુટુંબની સંસ્થાને સુદ્રઢ 
અને સુરક્ષિત કરવા માટેના પ્રયત્નો કરશે, નહીં કે તેને નબળી પાડવાનાં. 

(૨૮) આ ત્રણ કલમોનો આશય આ છે કે માણસ પોતાની કમાણી અને પોતાના માલને માત્ર પોતાના 
જ માટે અનામત ન રાખે બલકે પોતાની જરૂરિયાતો ન્યાયપૂર્વક રીતે પૂરી કરી દીધા પછી તેના સગાં, પાડોશીઓ 


સૂરઃ બનીઇસ્રાઈલ ૧૭ તફહીમુલકુઓઆન ર 


2%, દ્રશા7? 7% ટૂ#જ2૮ ૮2272૮4 
કર્નાઇઈ પૃ તા 052 ૭% ઝક %2 
ટાઈડ્હડડાપ્ શિલા હાં હઈ)૦/ ક [24:58 


(૬) ન તો તમારો હાથ ગરદન સા હી રાખો અને ન તો તેને સાવ છૂટો જ મૂકી દો કે 
જેથી ઠંપકાપાત્ર અને લાચાર બની રહો.“ તારો માલિક જેના માટે ઇચ્છે રોજી બહોળી કરે છે અને 
જેના માટે ઇચ્છે છે 


અને અન્ય જરૂરતમંદ લોકોના હક્કો પણ અદા કરે. સામાજિક જીવનમાં સહયોગ, હમદર્દી અને એકબીજાના 
હક્ક પીછાણવા તથા હક્ક પૂરાં કરવાનો આત્મા સક્રિય થાય. દરેક સગો બીજા સગાનો સહાયક, અને દરેક 
ખમતીધર માણસ તેની આસપાસના જરૂરતમંદ લોકોનો સહાયક બને. કોઈ મુસાફર જે વસ્તીમાં પણ પહોંચે 
પોતાની જાતને મહેમાનનવાજ લોકો વચ્ચે જુએ. સમાજમાં હક્કનો ખ્યાલ એટલો વિશાળ હોય કે કોઈ પણ 
માણસ એ તમામ માણસોના હક્કો પોતાની જાત ઉપર તથા પોતાના માલ ઉપર અનુભવે જેમની વચ્ચે તે રહેતો 
હોય. તેમની સેવા કરે તો એમ સમજીને કરે કે તેમનો હક્ક અદા કરી રહ્યો છે, એમ નહીં કે ઉપકારનો બોજો 
તેમની ઉપર લાદી રહ્યો છે. જો કોઈની સેવા કરવા માટે અસમર્થ હોય તો તેની માફી માગે અને ખુદા પાસે તેની 
કુપા માગે કે જેથી તે લોકોની સેવા કરવાને લાયક બને. 

ઇસ્લામી કાયદાની આ કલમો ફક્ત વ્યક્તિગત નીતિમત્તાનું જ શિક્ષણ ન હતી બલકે ભવિષ્યમાં 
મદીનાના સમાજ અને રાજયમાં આમના જ આધારે વાજિબ સદ્કાઓ અને સ્વૈચિછિક સદ્કાઓના હુકમો 
આપવામાં આવ્યાં, વસિયત અને વારસો તથા વકફની પદ્ધતિઓ નક્કી કરવામાં આવી, અનાથોના હક્કોના 
રક્ષણની જોગવાઈઓ કરવામાં આવી, દરેક વસ્તી ઉપર મુસાફરનો એ હક્ક કાયમી બનાવી દેવામાં આવ્યો કે 
ઓછોમાં ઓછા ત્રણ દિવસ સુધી તેની મહેમાનગતિ કરવામાં આવે, અને પછી આની સાથે જ સમાજની નેતિક 
વ્યવસ્થાને વ્યવહારમાં એવી સક્રિય કરવામાં આવી કે સમસ્ત સામાજિક વાતાવરણમાં ઉદારતા, હમદર્દી અને 
સહયોગનો આત્મા સંચાલિત થઈ ગયો, એટલે સુધી કે લોકો આપમેળે કાનૂની ફરજો ઉપરાંત એ નેતિક ફરજોને 
પણ સમજવા અને અદા કરવા લાગ્યાં જેમને ન તો કાનૂનના જોરે માગી શકાય છે ન તો અપાવડાવી શકાય છે. 

(૨૯) હાથ બાંધવાં એ કંજૂસાઈ માટેનું રૂપક છે અને ખુલ્લાં છોડી દેવાનો અર્થ છે ખોટો ખર્ચ. કલમ 
૪ની સાથે કલમ દના આ કથનને જોડીને વાંચવાથી આશય સ્પષ્ટ રીતે આ દેખાઈ આવે છે કે લોકોમાં એટલું 
સમતોલન હોવું જોઈએ કે તેઓ ન તો કંજૂસ બનીને નાણાના પ્રવાહને અટકાવે ન તો ખોટો ખર્ચ કરનાર બનીને 
પોતાની આર્થિક તાકાતને વેડફે. આનાથી ઊલટું, તેમની અંદર સમતોલનની એવી સાચી સમજ હોવી જોઈએ કે 
તેઓ યોગ્ય ખર્ચથી દૂર પણ ન રહે અને અયોગ્ય ખર્ચની બૂરાઈઓમાં પડે પણ નહીં. ગર્વ અને દેખાડા માટે 
કરાતો ખર્ચ, વૈભવવિલાસ અને ગુનાના કામો પાછળ ખર્ચ, અને એવાં તમામ ખર્ચા જે માણસની સાચી 
જરૂરિયાતો તથા ઉપયોગી કામોમાં ખર્ચવાને બદલે માલને ખોટા રસ્તામાં વહેવડાવી દે, હકીકતમાં આ તમામ 
ખુદાની નિયામતનો ઇનકાર છે. જે લોકો આવી રીતે પોતાનો પૈસો વાપરે છે તેઓ શેતાનના ભાઈ છે. 

આ કાનૂની જોગવાઈઓ પણ માત્ર નૈતિક શિક્ષણ અને વ્યક્તિગત સૂચનાઓ સુધી મર્યાદિત નથી બલકે 


સૂરઃ બનીઇસ્રાઈલ ૧૭ તફહીમુલકુઓઆન ર 


સધિદ્ધ્ક 74 


ડત ડડઠત્ક રક્ત હર્ટટકડી 1” 
ળા 55 ઈશુ દતડ૬ ઝા 


સંકુચિત કરી દે છે. તે તેના બંદાઓની હાલતથી સુમાહિતગાર છે અને તેમને જોઈ રહ્યો છે.” (રુકૂઅ ૩) 

(9) તમારી સંતાનની ગરીબીના ભયથી હત્યા ન કરો. અમે તેમને પણ રોજી આપીશું અને 
તમનેપણ. 
સ્પષ્ટપણે એ વાત તરફ ઇશારો કરી રહી છે કે કોઈ પણ સદાચારી સમાજને નૈતિક શિક્ષણ, સામાજિક દબાણ 
અને કાયદાના બંધનો વડે ખોટી રીતે પૈસો ખર્ચ કરવાથી અટકાવવો જોઈએ. એટલા માટે આગળ જતાં 
મદીનાના રાજયમાં આ બશ્ને જોગવાઈઓના આશયનું સાચું રૂપાંતર અલગ અલગ અમલી પદ્ધતિઓ દ્વારા 
કરવામાં આવ્યું. એક તરફ ખોટાં ખર્ચ અને ભોગવિલાસના અનેક રૂપોને કાનૂની રીતે પ્રતિબંધિત ઠરાવવામાં 
આવ્યાં અને બીજી તરફ પરોક્ષ રીતે કાનૂની ઉપાયો વડે અયોગ્ય રીતે પૈસાના ખર્ચ ઉપર રોક લગાવવામાં આવી. 
ત્રીજી તરફ સામાજિક સુધારણા દ્વારા એવી અનેક રીતરસમોને સમાપ્ત કરવામાં આવી જેમાં ખોટા ખર્ચ કરવામાં 
આવતા હતાં. ત્યાર પછી રાજયને આ સત્તાઓ આપવામાં આવી કે ઉડાઊ ખર્ચાના સ્પષ્ટ પ્રકારોને તેના 
વહીવટી હુકમો વડે અટકાવી દે. આવી જ રીતે ઝકાત અને સદ્કાના હુકમો વડે કંજૂસાઈનું જોર પણ તોડવામાં 
આવ્યું અને આ વાતની કોઈ શક્યતા બાકી રહેવા દીધી નહીં કે લોકો પૈસાનો સંગ્રહ કરીને પૈસાને ફરતો 
રહેવાથી રોકી દે. આ ઉપાયો ઉપરાંત સમાજમાં એક એવો જનમત પેદા કરવામાં આવ્યો જે ઉદારતા અને ખોટા 
ખર્ચ વચ્ચેનો ભેદ જાણતો હતો અને કંજૂસાઈ અને સમતોલન વચ્ચે બરાબર વિવેક કરતો હતો. આ જનમતે 
કંજૂસ લોકોને અપમાનિત કર્યા અને સમતોલ રીતે વર્તનારા લોકોને ઇજ્જતદાર બનાવી દીધાં. ખોટા ખર્ચાઓનું 
ખંડન કર્યું અને ઉદાર લોકોને સમસ્ત સમાજ દ્વારા સન્માનિત ઠરાવવામાં આવ્યાં. એ વખતની માનસિક અને 
નૈતિક કેળવણીની આ અસર આજ સુધી મુસ્લિમ સમાજમાં જોવા મળે છે કે મુસલમાનો જયાં પણ હોય કંજૂસ 
અને પૈસો સંધરી રાખતા લોકોને ખરાબ ગણે છે અને સખી માણસ આજે પણ તેમની નજરમાં આદરને પાત્ર છે. 

(૩૦) એટલે કે અલ્લાહતઆલાએ તેના બંદાઓની વચ્ચે રોજીની બક્ષિસમાં વધારો-ઓછાનો જે 
ભેદભાવ રાખ્યો છે, માણસ તેના લાભાલાભને સમજી શકતો નથી. એટલા માટે રોજીની વહેંચણીની કુદરતી 
વ્યવસ્થામાં માનવીને પોતાના ઘઢી કાઢેલાં ઉપાયો વડે હસ્તક્ષેપ કરવો જોઈએ નહીં. કુદરતી અસમાનતાને 
બનાવટી સમાનતામાં તબદીલ કરવી, અથવા આ અસમાનતાઓને કુદરતની હદોથી આગળ લઈ જઈને 
અન્યાયની હદ સુધી પહોંચાડી દેવી બન્ને જ બરાબર રીતે ખોટાં છે. કોઈ પણ સાચી આર્થિક વ્યવસ્થા એ જ છે જે 
ખુદાએ નક્કી કરેલી રોજીની વહેચણીની પદ્ધતિની વધુ નજીક હોય. 

આ કથનમાં કુદરતના કાનૂનના જે નિયમ તરફ માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું તેના કારણે 
મદીનાના સુધારણના કાર્યક્રમમાં આ વિચાર શરૂથી જ પ્રવેશી શક્યો નહીં કે રોજી તથા રોજીના સાધનોમાં 


ભેદભાવ તથા શ્રેઠતા પોતે જ એક બૂરાઈ છે જેને ખતમ કરવાની અને એક વર્ગવિહીન સમાજ ઊભું કરવાની 
કોઈ પણ પ્રમાણમાં જરૂરી હોય. આનાથી ઊલટું મદીનામાં માનવ સભ્યતાને સદાચારના આધારો ઉપર ઊભી 


સૂરઃ બનીઇસ્રાઈલ ૧૭ તફહીમુલકુઓઆન ર 


-72-ન કી 


લ્ઝિ ઝવ % કાક ૧%૪૦ ૪ 


--- 


જુ પડ્ક્ક્કડક-*દકડ-હહછકડા ઠડા 


હકીકતમાં તેમની હત્યા એક ભારે ભૂલ છે.” 
(૮) વ્યભિચારની નજીક ન ફરકો. તે ઘણું જ ખરાબ કૃત્ય છે અને ઘણો જ ખરાબ માર્ગ.” 


કરવા માટે જે કાર્યપદ્ધતિ અપનાવવામાં આવી તે આ હતી કે અલ્લાહની કુદરતે મનુષ્યો વચ્ચે જે ભેદભાવ રાખ્યાં 
છે તેમને મૂળ કુદરતી હાલતમાં રહેવા દેવામાં આવે અને ઉપર આપેલી સૂચનાઓ પ્રમાણે સમાજની નીતિમત્તા, 
રહેણીકરણી અને અમલી કાયદાઓને એવી રીતે સુધારી દેવામાં આવે કે આર્થિક તફાવત અને ભેદભાવ કોઈ 
પણ અન્યાય અને જુલમનું કારણ બનવાને બદલે એ અસંખ્ય નૈતિક, રૂહાની તથા સાંસ્કૃતિક લાભો અને 
ફાયદાઓનું માધ્યમ બની જાય જેમની ખાતર જ વાસ્તવમાં સૃષ્ટિના સર્જનહારે તેના બંદાઓ વચ્ચે આ ભેદભાવ 
અને ફરક રાખ્યો છે. 

(૩૧) આ આયત એ આર્થિક આધારોને સંપૂર્ણપણે ધ્વસ્ત કરી દે છે જેમની ઉપર પ્રાચીન યુગથી આજ 
સુધી અલગ અલગ યુગોમાં કુટુંબ 'નિયોજનનું આંદોલન ઊભું થતું રહ્યું છે. ગરીબીનો ડર પ્રાચીન સમયમાં 
બાળહત્યા અને ગ્ભપાતનું ચાલકબળ રહેવું હતું અને આજે તે એક ત્રીજા ઉપાય એટલે કે ગર્ભીનિરોધ તરફ 
દુનિયાને ધકેલી રહ્યું છે. પરંતુ ઇસ્લામી કાયદાની આ જોગવાઈ માનવીને આદેશ આપે છે કે તે ખાનારાઓની 
સંખ્યા ઘટાડવાના વિનાશક પ્રયાસ છોડીને એ સર્જનાત્મક પ્રયાસોમાં પોતાની શક્તિઓ અને લાયકાતોને કામે 
લગાડે જેનાથી અલ્લાહના બનાવેલા કુદરતી કાનૂન પ્રમાણે રોજીમાં વૃદ્ધે થતી હોય છે. આ જોગવાઈની રૂએ આ 
વાત માનવીની મોટી ભૂલોમાંથી એક ભૂલ છે કે તે વારંવાર આર્થિક સાધનોની તંગીના ડરથી વંશવૃદ્ધિના 
સિલસિલાને અટકાવવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે. આ આયત માનવીને ચેતવે છે કે રોજી પહોંચાડવાની વ્યવસ્થા 
તારા હાથમાં નથી બલકે એ ખુદાના હાથમાં છે જેણે તને આ પૃથ્વી ઉપર વસાવ્યો છે. જેવી રીતે તે અગાઉ 
આવનારા લોકોને રોજી આપતો રહ્યો છે, પાછળથી આવનારા લોકોને પણ આપશે. ઈતિહાસનો અનુભવ પણ 
આ જ દશવિ છે કે દુનિયાના જુદા જુદા દેશોમાં ખાનારાઓની વસ્તી જેટલી વધતી ગઈ છે એટલાં જ, બલકે 
ઘણીવાર એનાથી પણ મોટા પ્રમાણમાં, આર્થિક સાધનો વિકસતા ગયાં છે. એટલા માટે ખુદાની સર્જનાત્મક 
વ્યવસ્થામાં માનવીની અયોગ્ય હસ્તક્ષેપ મૃખમી સિવાય કંઈનથી. 

આ આ જ શિક્ષણનું પરિણામ છે કે કુઓનિના ઊતરાણકાળથી લઈને આજ સુધી કોઈ પણ કાળમાં પણ 
મુસલમાનોની અંદર વંશહત્યાનું કોઈ આમ વલણ પેદા થવા પામ્યું નથી. 

(૩ર) “વ્યભિચારની નજીક ન ફરકો'' આ હુકમની સંબોધિત વ્યક્તિઓ પણ છે અને સામુહિક રીતે 
સમાજ પણ. લોકોના માટે આ હુકમનો અર્થ આ છે કે તેઓ માત્ર વ્યભિચારના કૃત્યથી બચવા ઉપર જ સંતોષ ન 
માને બલકે વ્યભિચાર પહેલાના પગલાં અને તેના એ આરંભિક ચાલકબળોથી પણ દૂર રહે જે આ રસ્તા તરફ 
લઈ જાય છે. જો સમાજની વાત કરીએ તો આ હુકમની રૂએ તેનું આ કર્તવ્ય છે કે તે સામાજિક જીવનમાં 


સૂરઃ બનીઇસ્રાઈલ ૧૭ તફહીમુલકુઓઆન ર 
જી, 2/1 7૮7 2.29 ૨725૬૩7 
ફ્જ 
ડુ શ્મ્ગ્હ્ય 9૭૭ 
જ ક ક» -7(092 2 દ્ર -7#- ૭-74 
૨ ૧ [ક ધ્છ 9” ક 
છ ઝ્્ટપ્ર્કપ્ઃગ્પ્ન્ક્ તા 


(૯) માનવહત્યા ન કરો જેને અલ્લાહે હરામ કરી છે” સિવાય કે ન્યાયપૂર્વક.” અનેજે 
માણસને જુલમપૂર્વક મારી નાખવામાં આવ્યો હોય તેના વાલીને અમે કિસાસની માગણી કરવાનો 
અધિકાર આપ્યો છે.” તેથી તેણે હત્યામાં હદથી આગળ 


વ્યભિચાર અને વ્યભિચાર તરફ લઈ જતાં ચાલકબળો અને વ્યભિચારના કારણોને નાબૂદ કરે, અને આના માટે 
કાનૂન વડે, શિક્ષણ અને કેળવણી વડે, સામાજિક માહોલની સુધારણા વડે, સામાજિક જીવનના યોગ્ય ઘડતર 
વડે, અને બીજા તમામ અસરકારક પગલાંઓ વડે કાર્યવાહી કરે. 

આ જોગવાઈ આગળ જતાં ઇસ્લામી જીવનવ્યવસ્થાના એક વિસ્તૃત પ્રકરણનો પાયો બની. આના ઇરાદા 
પ્રમાણે વ્વભિચાર અને વ્યભિચારના આક્ષેપને ફોજદારી ગુનો ઠરાવવામાં આવ્યાં, પડદાના હુકમો લાગુ કરવામાં 
આવ્યાં, નિર્લજ્જતાની પ્રચાર-પ્રસારને સખતાઈપૂર્વક અટકાવી દેવામાં આવ્યાં, દારૂ, સંગીત, નૃત્ય તથા ચિત્રો 
ઉપર (જે વ્યભિચારના સૌથી નજીકના સગાં છે) બંધનો મૂકવામાં આવ્યાં, અને એક એવો કૌટુંબિક કાનૂન 
બનાવવામાં આવ્યો જેનાથી લગ્ન સરળ બની ગયું અને વ્યભિચારના સામાજિક કારણોના મૂળ કપાઈ ગયાં. 

(૩૩) માનવહત્યાનો અર્થ માત્ર બીજા માણસની જ હત્યા નથી, બલકે પોતાની જાતની હત્યા કરવી 
પણ છે. એટલા માટે કે જીવ કે જેને અલ્લાહે આદરણીય ઠેરવ્યું છે, તેની વ્યાખ્યામાં બીજા જીવોની જેમ માનવીનો 
પોતાનો જીવ પણ સામેલ છે. તેથી જેટલો મોટો અપરાધ તથા ગુનો માનવહત્યાનો છે એટલો જ મોટો અપરાધ 
અને ગુનો આત્મહત્યા પણ છે. માણસની મોટી ગેરસમજોમાંથી એક આ પણ છે કે તે પોતાને પોતાના જીવનો 
માલિક અને પોતાની આ સંપત્તિને પોતાના અધિકાર સાથે હાનિ પહોંચાડવાનો હક્કદાર માને છે. જો કે આ જીવ 
અલ્લાહની સંપત્તિ છે અને આપણને તેને હાનિ પહોંચાડવી તો દૂરની વાત છે, તેનો ખોટી રીતે ઉપયોગ 
કરવાનો અધિકાર પણ ધરાવતાં નથી. દુનિયાના આ પરીક્ષાખંડમાં અલ્લાહતઆલા જેવી રીતે પણ આપણી 
પરીક્ષા લે એ જ રીતે આપણે છેવટની ક્ષણ સુધી પરીક્ષા આપતા રહેવું જોઈએ, ભલે પછી પરીક્ષાના સંજોગો 
સારા હોય કે ખરાબ. અલ્લાહે આપેલા સમયને ઇરાદાપૂર્વક સમાપ્ત કરીને પરીક્ષાખંડમાંથી ભાગી નીકળવાનો 
પ્રયાસ પોતે જ એક ખોટું કામ છે ત્યારે આ પલાયન જે એક એવા મોટા ગુના દ્વારા કરવામાં આવે જેને અલ્લાહે 
સ્પષ્ટ શબ્દોમાં પ્રતિબંધિત ઠેરવી દીધો છે આનો સવાલ જ ઊભો થતો નથી. આનો બીજો અર્થ આ છે કે માણસ 
દુનિયાની નાની નાની તકલીફો અને અપમાનો તથા બદનામીઓથી બચીને વધુ મોટી અને કાયમી તકલીફ અને 
બદનામીની તરફ પલાયન કરે છે. 

(૩૪) પાછળથી ઇસ્લામી કાયદાએ કાયદેસરની હત્યાને માત્ર પાંચ સંજોગોમાં મર્યાદેત કરી દીધી: 
એક ઇરાદાપૂર્વકની હત્યાના અપરાધી પાસેથી બદલાના રૂપમાં કિસાસ. બે, સત્યદીનના રસ્તામાં અવરોધ 
ઊભા કરનારાઓની સામે યુદ્ધ. ત્રણ, ઇસ્લામી રાજયવ્યવસ્થાને ઉથલાવવાનો પ્રયાસ કરનારા લોકોને સજા. 


સૂરઃ બનીઇસ્રાઈલ ૧૭ તફહીમુલકુઓઆન ર 


ડી શકલ ક55ડ5ટા%૦ડટક્ડી-હ્ઝ 
નિ ડડ ફા શસકડ ડ્2 હબ 


દ્રિધ 26 ત્ર જં 


અ જક (૮ “222. «હ્ય 
52 ડ&6!૩ હાક 5૦95%-“4ડ૭ઇ ડડ 
ક ક્ન્દ્ 4 4 7 72? 
નકન કડ પ હઝ 


નવધે, “તેની મદદ કરવામાં આવશે.” 

(૧૦) અનાથના માલની નજીક ન ફરકો પરંતુ ઉત્તમ રીતે, અહીં સુધી કે તે તેની 
યુવાવસ્થાએ પહોચી જાય.” 

(૧૧) વાયદાનુંપાલન કરો, નિઃશંક વાયદા વિષે તમારે જવાબ આપવો પડશે. 

(૧૨) માપિયા વડે આપો ત્યારે પૂરું ભરીને આપો, અને તોલો તો સાચા ત્રાજવાથી 
તોલો, “આ સારી રીત છે અને પરિણામની દષ્ટિએ પણ આ જ બહેતર છે.” 


ચાર, પરિણિત પુરૂષ અથવા સ્ત્રીને વ્યલભિચારની સજા. પાંચ, ઇસ્લામને ત્યજી દેવાની સજા . માત્ર આ જ પાંચ 
સંજોગો છે જેમાં માનવજીવનો આદર દૂર થઈ જાય છે અને તેની હત્યા કરવી કાયદેસર થઈ જાય છે. 

(૩૫) આયતમાં શબ્દો આ છે “તેના વાલીને અમે સુલતાન એનાયત કર્યું છે.” સુલતાનનો અર્થ અહીં 
“હુજ્જત (દલીલ)”' છે જેના આધારે તે કિસાસ (વળતર)ની માગણી કરી શકે છે. આમાંથી ઇસ્લામી કાનૂનનો 
આ નિયમ નીકળે છે કે હત્યાના કેસમાં અસલ વાદી રાજય નથી બલકે હત્યા પામેલી વ્યક્તિના વાલીવારસ છે, 
અને તેઓ હત્યારાને માફ કરવા તથા કિસાસના બદલે લોહીની કિંમત (ખૂંબહા-૩।૦૦૮ ।0૦1૧૦)/)લેવા માટે 
રાજી થઈ શકે છે. 

(૩૬) હત્યામાં હદથી આગળ વધવાના અનેક પ્રકાર હોઈ શકે છે અને એ તમામની મનાઈ છે. દા.ત. 
બદલો લેવાના ઝનૂનમાં અપરાધી ઉપરાંત અન્ય લોકોની હત્યા કરવી, અથવા અપરાધીને પીડા આપી આપીને 
મારવો, અથવા મારી નાખ્યા પછી તેના શબ ઉપર ગુસ્સો ઠાલવવો, અથવા લોહીની રકૅમત લઈ લીધા પછી ફરી 
તેની હત્યા કરવી વગેરે. 

(૩૭) કેમ કે એ સમય સુધી ઇસ્લામી રાજય સ્થપાયું ન હતું એટલા માટે આ વાતને સ્પષ્ટ કરવામાં ન 
આવી કે તેની મદદ કોણ કરશે. પાછળથી જયારે ઇસ્લામી રાજયની સ્થાપના થઈ ગઈ ત્યારે આ નક્કી કરી 
દેવામાં આવ્યું કે તેની મદદ કરવી તેના કુટુંબ-કબીલા અથવા તેના ટેકેદારોનું કામ નથી બલકે ઈસ્લામી રાજય 
તથા તેની અદાલતી વ્યવસ્થાનું કામ છે. કોઈપણ માણસ અથવા જૂથ પોતાની રીતે હત્યાનો બદલો લેવાનો 
અધિકાર ધરાવતો નથી પરંતુ આ હોદ્દો ઇસ્લામી રાજ્યને પ્રાપ્ત થયેલો છે કે ન્યાય મેળવવા માટે તેની પાસે મદદ 
માગવામાં આવે. 


સૂરઃ બનીઇસ્રાઈલ ૧૭ તફહીમુલકુઓઆન ર 


ક ક્કકઉશડઝ“ડડકર્યા 1 હ મ્ય 
ચડ ઝહઝઝઝ૦ઝ%ડ#હઇ જ 


૦% ૦હછ્ઝાદ્*ઝતહક્હ,ક ઝડ 


(૧૩) કોઈ એવી વસ્તુની પાછળ ન પડો જેનું તમને જ્ઞાન ન હોય. રી આંખ, કાન અને 
હૃદયબધાની જ પૂછપરછ થવાની છે.” 

(૧૪) ધરતીમાં અક્કડ થઈને ન ચાલો, તમે ન તો ધરતીને ફાડી શકો છો, ન તો પર્વતોની 
ઊંચાઈએ પહોંચી શકો છો.” 


(૩૮) આ પણ માત્ર એક નૈતિક આદેશ ન હતો બલકે આગળ જતાં જયારે ઇસ્લામી રાજ્યની સ્થાપના 
થઈ ગઈ ત્યારે અનાથ બાળકોના અધિકારોના રક્ષણ માટે વહીવટી અને કાનૂની બશ્ને પ્રકારના પગલાં લેવામાં 
આવ્યાં જેમની વિગતો આપણને હદીસ અને કાનૂનના પુસ્તકોમાં મળે છે . બીજું, આમાંથી જ આ વ્યાપક નિયમ 
લેવામાં આવ્યો કે ઇસ્લામી રાજ્ય પોતાના એ તમામ નાગરિકોનો હિતરક્ષક છે જે તેમના હિતનું રક્ષણ પોતે 
કરવા માટે અસમર્થ હોય. નબી સ.અ.વ.નું કથન 4૭; (હું એ દરેક માણસનો વાલી છું જેનો કોઈ 


વાલી ન હોય) આની જ તરફ ઇશારો કરે છે, અને આ ઇસ્લામી કાનૂનના એક બહોળા પ્રકરણનો આધાર છે. 

(૩૯) આપણ માત્ર વ્યક્તિગત નીતિમત્તાની જ એક જોગવાઈ ન હતી બલકે જયારે ઇસ્લામી રાજ્યની 
સ્થાપના થઈ ગઈ ત્યારે આને જ સમગ્ર રાષ્ટ્રની આંતરિક અને વિદેશ રાજનીતિનો પાયો બનાવવામાં આવી. 

(૪૦) આ આદેશ પણ માત્ર વ્યક્તિઓના પરસ્પરના મામલાઓ સુધી મર્યાદિત ન રહ્યો બલકે ઇસ્લામી 
રાજ્યની સ્થાપના પછી આ વાત રાજ્યની ફરજોમાં દાખલ કરી દેવામાં આવી કે તે હાટ અને બજારોમાં 
તોલમાપની દેખરેખ રાખે અને ઓછું તોલવાના ગુનાને બળપૂર્વક ડામી દે. આ ઉપરાંત આમાંથી જ એ બહોળો 
[નિયમ પણ લેવામાં આવ્યો કે વેપાર અને આર્થિક લેવડ દેવડમાં દરેક પ્રકારની અપ્રમાણિકતાઓ અને હક્ક 
પડાવી લેવાની વૃત્તિને અટકાવવી તે રાજ્યની ફરજોમાંથી છે . 

(૪૧) એટલે કે દુનિયામાં પણ અને આખિરતમાં પણ. દુનિયામાં આનું પરિણામ એટલા માટે સારૂં છે 
કે આનાથી પરસ્પર વિશ્વાસ સ્થપાય છે, વેચનાર અને ખરીદનાર બશ્ને એક બીજા ઉપર ભરોસો કરે છે, અને આ 
વસ્તુ છેવટે વેપારની વૃદ્ધિ અને સાર્વજનિક સમૃદ્ધિનું કારણ સાબિત થાય છે. હવે આખિરતની વાત કરીએ તો 
ત્યાં સારાપરિણામનો સમગ્ર આધાર જ ઈમાન અને ખુદાના ખોફ ઉપર છે . 

(૪ર) આ જોગવાઈનો આશય આ છે કે લોકો તેમના વ્યક્તિગત અને સામાજિક જીવનમાં અનુમાન 
અને કલ્પનાને બદલે “માહિતી” ને અનુસરે. ઇસ્લામી સમાજમાં આ આશયનો અમલ મોટા પાયે 
નીતિમત્તામાં , કાયદામાં , રાજનીતિ અને રાજ્યવહીવટમાં , વિધ્યાઓ અને કળાઓમાં તથા શિક્ષણ વ્યવસ્થામાં, 
એટલે કે જીવનના દરેક ક્ષેત્રમાં કરવામાં આવ્યો અને એ અસંખ્ય ખરાબીઓથી આચાર અને વિચારસરણીને 


સૂરઃ બનીઇસ્રાઈલ ૧૭ તફહીમુલકુઓઆન ર 


ઉ2૩05૦૫%૪5વઇડઝદશ્કૂગ્ડટડાડ 


દી 


૬ 5% હાહા કા 
ઝા ઝ:0૦6 હડક 
હંઇન£૭ ઝડ ક)-62 છગન 


આ કામોમાંથી દરેકનું ખરાબ પાસું તારા માલિકની નજીક અણગમતું“ છે. આ એ 
ડહાપણની વાતો છે જે તારા માલિકે તારી ઉપર વહી કરી છે. 

અને જો ! અલ્લાહની સાથે બીજો કોઈ ખૂદા બનાવી ન બેસ નહીં તો તને જહનજ્ઞમમાં નાખી 
દેવામાં આવશે ધિક્કાર પામેલો અને દરેક ભલાઈથી વંચિત થઈને“ ---કેવી વિચિત્ર વાત છે કે 
તમારા માલિકે તો તમને પુત્રો વડે નવાજ્યાં અને ખુદ પોતાના માટે ફરિશ્તાઓને પુત્રીઓ બનાવી 
લીધી ?“ભારે જૂટ્ઠી વાત છે જે તમે લોકો તમારા જીભોથી બોલો છો. (રુકૂઅ ૪) 


સુરક્ષેત કરી દેવામાં આવ્યાં જે માહિતીને બદલે અનુમાનનું અનુસરણ કરવાથી માનવજીવનમાં પેદા થાય છે. 
નીતિમત્તામાં આદેશ આપવામાં આવ્યો કે ખોટા અનુમાન કરવાથી બચો અને કોઈ વ્યક્તિ અથવા જૂથ ઉપર 
તપાસ કર્યા વિના કોઈ આક્ષેપ ન મૂકો. કાયદામાં આ કાયમી નિયમ નક્કી કરી દેવામાં આવ્યો કે માત્ર શંકાના 
કારણે કોઈની વિરૂદ્ધ કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં ન આવે. અપરાધની તપાસમાં આ નિયમ નક્કી કરવામાં આવ્યો કે 
અનુમાન ઉપર આધાર રાખીને કોઈની ધરપકડ કરવી અને મારઝૂડ કરવી અથવા જેલમાં નાખી દેવો તદ્દન 
ગેરકાનૂની છે. અન્ય કોમોની સાથે વર્તનની બાબતમાં આ નીતિ નક્કી કરી દેવામાં આવી કે તપાસ કર્યા વિના 
કોઈની વિરૂદ્ધ કોઈ પગલું લેવામાં આવે નહીં તેમજ માત્ર શંકાઓના આધારે અફવાઓ ફેલાવવામાં આવે નહીં. 
શિક્ષણવ્યવસ્થામાં પણ એ કહેવાતી વિધયાઓને નાપસંદ કરવામાં આવી જે માત્ર કલ્પના અને અંદાજો તથા 
નિરર્થક કલ્પનાઓ ઉપર આધારિત છે. અને સૌથી વધારે તો આ કે અકીદાઓમાં અંધશ્રદ્ધાઓનું મૂળ કાપી 
નાખવામાં આવ્યું અને ઈમાન લાવનારા લોકોને આ શિખવાડવામાં આવ્યું કે માત્ર એ જ વસ્તુને માને કે જે ખુદા 
અને પયગમ્બરના આપેલા જ્ઞાનની રૂએ પુરવાર થયેલી હોય. 

(૪૩) આનો અર્થઆ છે કે બળજબરી કરનારાઓ અને ઘમંડી લોકોનો રસ્તો અપનાવવાથી બચો. આ 
આદેશ પણ વ્યક્તિગત કાર્યપદ્ધતિ અને રાષ્ટ્રીય કાર્યપદ્ધતિ બન્નેને સમાન રીતે આવરી લે છે. અને આ જ 
આદેશને આ વાતનું શ્રેય જાય છે કે મદીનામાં જે રાજ્ય આ બંધારણ ઉપર રચાયું તેના શાસકો, ગર્વનરો અને 
સેનાપતિઓના જીવનમાં બળજબરી અને મોટાઈનો અંશ પણ જોવા મળતો ન હતો. એટલે સુધી કે યુદ્ધની 
સ્થિતિ હોય ત્યારે પણ કયારેય તેમના મોઢેથી ઘમંડની કોઈ વાત નીકળી નહીં. તેમનું ઊઠવુંબેસવું , હલનચલન, 
પોશાક, ઘર, વાહન અને સામાન્ય વ્યવહારમાં નમ્રતા જ નહીં બલકે ફકીરી અને દુર્વેશી જોવા મળતી હતી અને 


સૂરઃ બનીઇસ્રાઈલ ૧૭ તફહીમુલકુઓઆંન ર 


દત “2,%,દ) 2227272264 ન 4 
ઝ:55) 5% ઝઉઇશ્ાછ હરક 
“7ક.»૭52- 


૨૫૮(ત7 4૦૬2712 4» .“ ઈઢહ 
€»૭5 શ્ઈહડ રકડ ક્ડ૦5%વઝ*ાહ્ડહા 


ફ૦ 


હ“્4હશાડ-કાકક્ક5૦ 4૭૪ 


અમે આ કુર્બાનમાં વિવિધ રીત લોકોને સમજાવ્યાં કે ભાનમાં આવે, પરંતુ તેઓ સત્યથી 
હજી વધારે દૂર જ ભાગતા જઈ રહ્યાં છે. હે મુહ મ્મદ, આમને કહો કે જો અલ્લાહની સાથે બીજાં 


જ 


ખુદા પણ હોત, જેમ કે આ લોકો કહે છે, તો તેઓ અશંના માલિકના સુકામે પહોંચવાનો જરૂર 
પ્રયાસ” કરત. પાક છે તે તથા ઉચ્ચ અને પર છે એ વાતોથી જે આ લોકો કહી રહ્યાં છે. તેની પાકી 
તો સાતે આકાશો અને ધરતી અને એ તમામ 

જયારે તેઓ વિજેતાની હેસિયતથી કોઈ શહેરમાં દાખલ થતા હતાં એ વખતે પણ અકડાઈ અને ઘમંડ વડે કયારેય 
રોફ બેસાડવાનો પ્રયાસ કરતા ન હતાં. 

(૪૪) એટલે કે આમાંથી જે કોઈ વસ્તુ પ્રતિબંધિત છે તેનું કરવું અલ્લાહને પસંદ નથી, અથવા બીજા 
શબ્દોમાં જે પણ હુકમનું ઉલ્લંઘન કરવામાં આવે તે અણગતું છે. 

(૪૫) દેખીતી રીતે તો સંબોધન નબી સ.અ.વ.ને કરવામાં આવ્યું છે પરંતુ આવા પ્રસંગોએ 
અલ્લાહતઆલા તેના નબીને ઉદ્દેશીને જે વાત કહે છે તેનો અસલ સંબોધિત દરેક માણસ હોય છે. 

(૪૬) સમજૂતી માટેજુઓ સૂરઃ નહુલ, આયતો ૫૭ થી ૫૯ નોંધો સાથે . 

(૪૭) એટલે કે તે પોતે સિંહાસનના માલિક બનવાનો પ્રયાસ કરત. એટલા માટે કે ખુદાઈમાં અમુક 
હસ્તીઓનું સામેલ હોવું બે સ્થિતિઓ વિનાનું ન હોઈ શકે. કાં તો તેઓ બધાં જ પોતપોતાની જગ્યાએ અલગ 
ખુદા હોય અથવા તો તેમનામાંથી એક અસલ ખુદા હોય અને બાકીના તેના બંદા હોય જેમને તેણે કેટલીક ખુદાઈ 
સત્તાઓ આપી રાખેલી હોય. પહેલી સ્થિતિમાં આ કોઈ રીતે શક્ય ન હતું કે આ બધાં જ સ્વતંત્ર અને સ્વાયત્ત 
ખુદાઓ હંમેશાં દરેક મામલામાં, એકબીજાના ઇરાદાઓ સાથે અનૂકુળતાઓ સાધીને આ અથાગ સૃષ્ટિની 
વ્યવસ્થાને આવા પૂર્ણ કક્ષાની એકસુત્રતા, સમાનતા, પ્રમાણ અને સમતોલનની સાથે ચલાવી શકત. તેમની 
યોજનાઓ અને ઇરાદાઓમાં ડગલેને પગલે ઘર્ષણ થવાનું જ હતું અને દરેક જણ પોતપોતાની ખુદાઈ બીજા 
ખુદાઓની અનુકુળતાઓ વિના ચાલવી ન જોઈને આનો પ્રયાસ કરવાનો જ હતો કે જેથી તે એકલો જ સમગ્ર 
સૃષ્ટિનો માલિક બની જાય. હવે બીજી સ્થિતિ જોઈએ , તો બંદાની સમજ ખુદાઈ સત્તાઓ તો દૂરની વાત છે તે 
ખુદાઈનો જરાક વહેમ સુદ્ધાં રાખી શકતી નથી. જો કયાંક કોઈ મખ્લૂકની તરફેણમાં સહેજેય ખુદાઈ તબદીલ કરી 
દેવામાં આવી હોત તો તે ફુલાઈ જાત, થોડી ક્ષણો માટે પણ બંદો બનીને રહેવા માટે રાજી ન થાત અને તરત જ 


સૂરઃ બનીઇસ્રાઈલ ૧૭ તફહીમુલકુઓઆન ર 


2 [1 દ્વ 27“ ૭ ૫-૦ 2 ક -- 
26 “ક: કલ 
4₹૬્‌ 


હા81514019% 
દીધ »કે્ેંદહ્ર 5 6જી હડઝય પ૭ 


શ્૦ 


2 કુ 7727૮?૮૬ 27૪૪૮૦? દત ડિ દ્વા 
કાઉ ઇડઝધછઇ ઝઝલવડઠઇઇડ 


વસ્તુઓ વર્ણવી રહી છે જે આકાશો અને ધરતીમાં છે.“ કોઈ વસ્તુ એવી નથી જે તેની પ્રશંસાની 
સાથે તેની પાકીનું વર્ણન ન કરી રહી હોય,” પરંતુ તમે તેમની પાકીના વ્ણનને સમજતાં નથી. 
હકીકત આ છે કે તે ઘણો સહનશીલ અને દરગુજર કરનાર છે.” 

જ્યારે તમે કુઆંન વાંચો છો ત્યારે અમે તમારી અને આખિરત ઉપર ઈમાન નહીં 
લાવનારાંની વચ્ચે એક પડદો આડે નાખી દઈએ છીએ, અને તેમના દિલો ઉપર એવું ગલેફ ચઢાવી 
દઈએ છીએ કે તેઓ કશું નથી સમજતાં, અને તેમના કાનોમાં 
સમગ્રદુનિયાનો માલિક બની જવાની ચિંતા શરૂ કરી દેત. 

જે સૃષ્ટિમાં ઘઉનો એક દાણો અને ઘાસનું એક તણખલું પણ ત્યાં સુધી પેદા થતું નથી જયાં સુધી ધરતી 
અને આકાશની તમામ શક્તિઓ ભેગી મળીને તેના માટે કામ ન કરે તેના વિષે માત્ર એક અત્યંત ઉતરતી કક્ષાનો 
અબૂધ અને કમઅક્કલ માણસ જ આ કલ્પી શકે કે તેનું સંચાલન એકથી વધારે સ્વાયત્ત અથવા અર્ધસ્વાયત્ત 
ખુદાઓ કરી રહ્યાં હશે. નહીં તો જેણે થોડું પણ આ વ્યવસ્થાની પ્રકૃતિને સમજવાનો પ્રયાસ કર્યો હોય તે આ 
પરિણામ ઉપર પહોચ્યા વિના રહી શકતો નથી કે અહીં ખુદાઈ ફક્ત એકની જ છે અને તેની સાથે કોઈ પણ 
કક્ષાએ બીજા કોઈના ભાગીદાર હોવાની બિલકુલ શક્યતા નથી. 

(૪૮) એટલે કે સમગ્ર સૃષ્ટિ અને તેની દરેક વસ્તુ તેના સંપૂર્ણ અસ્તિત્ત્વ વડે આ હકીકત માટે સાક્ષી આપી 
રહી છે કે જેણે તેને પેદા કરી છે અને જે તેના પાલનપોષણ અને દેખરેખની કામગીરી કરી રહ્યો છે તેની હસ્તી દરેક 
ખામી અને ક્ષતિથી પર છે, અને તે આ વસ્તુથી તદ્દન પાક છે કે ખુદાઈમાં બીજો કોઈ તેનો ભાગીદાર હોય. 

(૪૯) પ્રશંસા સાથે પાકી વર્ણવવાનો અર્થ આ છે કે દરેક વસ્તુ ફક્ત તેના સર્જનહાર અને માલિક માટે 
તમામ ખામીઓ અને ક્ષતિઓ તથા નબળાઈઓથી પર હોવાની જાહેરાત કરી રહી છે બલકે આની સાથે તે તેના 
સર્વગુણ સંપન્ન અને તમામ પ્રશંસાઓના હક્કદાર હોવાનું પણ વર્ણન કરે છે. દરેકેદરેક વસ્તુ તેના સમગ્ર 
અસ્તિત્ત્વ દ્વારા આ દશવિ રહી છે કે તેનો નિર્માતા અને સંચાલક એ છે જેની ઉપર તમામ પૂર્ણતાઓ સમાપ્ત થઈ 
ગઈઈછે અને પ્રશંસા જો છે તો માત્ર તેના જ માટે છે. 

(૫૦) એટલે કે આ તેની સહનશીલતા અને તેની ક્ષમાશીલતા છે કે તમે તેની સમક્ષ સતત અનાદર 
ઉપર અનાદર કરતાં જાઓ છો , અને તેના માટે જાત જાતના ખોટાં આક્ષેપો ઘડો છો અને છતાં તે દરગુજર કર્યે 


સૂરઃ બનીઇસ્રાઈલ ૧૭ તફહીમુલકુઓઆન ર 


૬7૮727 15292 


જ ગઈથઈકઝઝહડા હહહ 


- 


મ કક 


(ત્‌ ક 


ભાર પેદા કરી દઈએ છીએ. અને જ્યારે તમે કુઓનિમાં તમારા એક જ માલિકનો ઉલ્લેખ કરો 
છો ત્યારે તેઓ તિરસ્કારપૂર્વક મોઢું 


જાય છે. ન તો તેમની રોજી બંધ કરે છે, ન તો પોતાની નિયામતોથી તેમને વંચિત કરે છે, અને ન તો દરેક 
અનાદર કરનાર ઉપર તાત્કાલિક વીજળી પાડી દે છે. અને આ પણ તેની સહિષ્ણુતા અને તેના દરગુજરભર્યા 
વલણનો જ એક ચમત્કાર છે કે તે વ્યક્તિઓને પણ અને કોમોને પણ સમજવા અને સુધરી જવા માટે પૂરતી 
મહેતલ આપે છે, નબીઓ અને સુધારકો અને ધર્મ પ્રચારકોને તેમને સમજાવવા માટે તથા તેમને માર્ગદર્શન 
આપવા માટે વારંવાર ઊઠાવતો રહે છે, અને જે કોઈ તેની ભૂલને સમજીને સીધો માર્ગ અપનાવી લે તેની પાછલી 
ભૂલોને ક્ષમા કરી દે છે. 

(૫૧) એટલે કે આખિરત ઉપર ઈમાન નહીં લાવવાનું આ કુદરતી પરિણામ છે કે માણસના દિલ ઉપર 
તાળાં લાગી જાય અને તેના કાન એ સંદેશ માટે બહેરાં થઈ જાય જે ફુઅનિ રજૂ કરે છે. દેખીતું છે કે કુઓઆનનો તો 
સંદેશજ આ પાયા ઉપર છે કે દુનિયાના જીવનના બાહ્ય રૂપથી છેતરાઓ નહીં. અહીં જો કોઈ હિસાબ લેનાર અને 
જવાબ માગનાર દેખાતો નથી તો આ ન માની બેસો કે તમે કોઈની સમક્ષ જવાબદાર છો જ નહીં. અહીં જો શિક, 
નાસ્તિકતા, કુક્ર, તૌહીદ, બધી જ વિચારધારાઓ મુક્તપણે અપનાવી શકાય છે, અને દુનિયાની દષ્ટિએ કોઈ 
ખાસ ફરક પડતો દેખાતો નથી, ત્યારે આ ન માની લો કે તેમના કોઈ અલગ અલગ ચોક્કસ પરિણામો છે જ 
નહીં. અહીં જો દુરાચાર અને આજ્ઞાપાલન તથા સંયમ, દરેક પ્રકારના વર્તન અપનાવી શકાતાં હોય અને 
વ્યવહારમાં આમાંથી કોઈ પણ વર્તનનું એક ચોક્કસ પરિણામ દેખાતું ન હોય તો આ ન માનો કે કોઈ અટલ 
નૈતિક કાનૂન સદંતર છે જ નહીં. હકીકતમાં હિસાબકિતાબ અને જવાબ આપવો બધું જ છે, પરંતુ તે મરી ગયા 
પછી બીજા જીવનમાં થશે. તૌહીદની વિચારધારા સત્ય અને બાકીની તમામ વિચારધારાઓ અસત્ય છે, પરંતુ 
તેમના સાચા અને અંતિમ પરિણામો મૃત્યુ પછીના જીવનમાં જાહેર થશે અને ત્યાં આ હકીકત ઉપરથી પડદો 
ઊઠશે જે આ દેખાતા પડદાની પાછળ છુપાયેલી છે. એક અટલ નૈતિક કાનૂન જરૂર છે જે મુજબ દુરાચાર 
નુકસાનકારક છે અને આજ્ઞાપાલન ફાયદાકારક છે, પરંતુ આ કાનૂન પ્રમાણે અંતિમ અને છેવટના ફેસલાં પણ 
પછીના જીવનમાં જ થશે. તેથી તમે દુનિયાના આ હંગામી જીવન ઉપર મોહિત ન થાઓ અને તેના શંકાસ્પદ 
પરૈેણામો ઉપર ભરોસો ન કરો, બલકે એ જવાબ ઉપર નજર રાખો જે તમારે છેવટે તમારા ખુદાની સામે આપવો 
પડશે, અને એ સાચું શ્રદ્ધામય અને નૈતિક વલણ અપનાવો જે તમને આખિરતની પરીક્ષામાં સફળતા અપાવે 
---અઆ છે કુર્અાનનો સંદેશ. હવે આ એક તદ્દન મનોવૈજ્ઞાનિક સચ્ચાઈ છે કે જે માણસ મૂળમાંથી આખિરતને 
જ માનવા માટે તૈયાર નથી અને જેનો બધો જ ભરોસો આ જ દુનિયાના દેખીતા અને અનુભવી શકાતા અનુભવો 
ઉપર છે તે કયારેય કુર્ઓાનના આ સંદેશને ધ્યાન આપવા યોગ્ય માને શકે નહીં. તેના કાનના પડદાથી તો આ 
અવાજ ટકરાઈને હંમેશાં પાછો જ આવશે, કયારેય હૃદય સુધી પહોંચવાનો માર્ગ પામશે નહીં. આ જ 
મનોવેજ્ઞાનિક હકીકતને અલ્લાહતઆલા આ શબ્દોમાં વર્ણવે છે કેજે આખિરતને નથી માનતો, અમે તેના હૃદય 
અને તેના કાન કુઅનિના સંદેશ માટે બંધ કરી દઈએ છીએ. . એટલે કે આ અમારો કુદરતી કાનૂન છે જે તેની ઉપર 


સૂરઃ બનીઇસ્રાઈલ ૧૭ તફહીમુલકુઓઆંન ર 


તઇ2%9 ક” તિ દ્વ ન્‍્તે પ ક ક2 પ 2 227? 


(555594 કન 
ડ 27 ત દ્ર તિત ૭/72 ( 2228 
૯૭ અડ ૫૭૯) હ્ય કા ત્ક્ડ્જ 


ક્મ્”ન 


કે જ... 


ફેરવી લે છે.” અમે જાણીએ છીએ કે જ્યારે તેઓ કાન દઈને તમારી વાત સાંભળે છે ત્યારે 
હકીકતમાં શું સાંભળે છે, અને જ્યારે બેસીને અંદરોઅંદર કાનભંભેરણીઓ કરે છે ત્યારે શું કહે 
છે. આ જાલિમો એકબીજાને કહે છે કે આ તો એક વશીભૂત માણસ છે જેની પાછળ તમે લોકો જઈ 


રહ્યાંછો' ---જુઓ, કેવી જૂટ્ઠી વાતો છે જે આ લોકો તમારા માટે બોલે છે, તેઓ ભટકી ગયાં 
છે, આમને રસ્તો જડતો નથી. 


આવી રીતે લાગુ પડે છે. 

અત્રે આ પણ ધ્યાનમાં રહે કે આ મક્કાના કાફિરોના પોતાના શબ્દો હતાં જેને અલ્લાહતઆલાએ 
તેમની તરફ પાછા વાળી દીધાં છે. સૂરઃ હામીમ સિજદહમાં તેમના આ શબ્દો નોંધવામાં આવ્યાં છે કે 
હઠા#પ #ઉઇડણવઝકઇપ્ડફડઈઝપ્ડાઠીઉટ્ટજઝછટૂઈઉાઇઉ કડ (આયત ૫) એટલે કે તેઓ 


૦”. 


કહે છેઃ હે મુહમ્મદ(સ.અ.વ.) તું જે વસ્તુની તરફ અમને બોલાવે છે તેના માટે અમારાં હૃદય બંધ છે અને 
અમારાં કાન બહેરાં છે અને અમારી અને તારી વચ્ચે પડદો આડે આવી ગયો છે. તેથી તું તારું કામ કર અમે 
અમારું કામ કર્યે જઈએ છીએ.” અહીં તેમનાં આ જ કથનનું ફરીથી પુનરાવર્તન કરીને અલ્લાહતઆલા આ 
દેખાડી રહ્યો છે કે આ કેફિયત કે જેને તમે તમારી ખૂબી માનીને વર્ણવી રહ્યાં છો તે તો હકીકતમાં એક ફિટકાર છે 
જે તમારા આખિરતના ઇનકારના કારણે બરાબર કુદરતી કાનૂન પ્રમાણે તમારી ઉપર પડી છે. 

(પર) એટલે કે તેમને આ વાત સખત નાપસંદ છે કે તમે માત્ર અલ્લાહને જ માલિક ઠરાવો છો, તેમના 
બનાવેલા બીજાં ખુદાઓનો કોઈ ઉલ્લેખ નથી કરતાં. તેમને આવું દાતારપણું એક ક્ષણ માટે પણ ગમતું નથી કે 
માણસ માત્ર અલ્લાહ અલ્લાહનું જ રટણ કરતો રહે. ન તો બુઝુર્ગોના હસ્તક્ષેપનો કોઈ ઉલ્લેખ, ન તો સ્થાનકો 
દ્વારા ફાયદા પહોંચાડવાની વાતની કોઈ કબૂલાત , ન તો એ હસ્તીઓની સેવામાં કોઈ શ્રદ્ધાંજલિ કે જેમની ઉપર, 
તેમના મત પ્રમાણે , અલ્લાહે તેની ખુદાઈની સત્તાઓ વહેચી દીધેલી છે . તેઓ કહે છે કે આ વિચિત્ર માણસ છે 
જેની નજીક ગેબનું જ્ઞાન છે તો ફકત અલ્લાહને, શક્તિ છે તો અલ્લાહની, ભોગવટાના અધિકારો અને સત્તાઓ 
છે તો માત્ર એક અલ્લાહના જ. તો શું આ અમારા સ્થાનકોમાં બિરાજતાં બુસુર્ગો પણ કોઈ હેસિયત ધરાવે છે કે 
કેમ જેમના દરબારમાંથી અમને ઓલાદ મળે છે, રોગીઓને સ્વાસ્થ્ય મળે છે, કામધંધામાં પ્રગતિ થાય છે, અને 
જે માગો તે કામનાઓ પૂરી થાય છે. (વધુ સમજૂતી માટે જુઓ સૂરઃ ઝુમર, આયત ૪૫, નોંધ ક્રમાંક ૬૪) 

(૫૩) અત્રે ઇશારો એ વાતો તરફ કરવામાં આવ્યો છે જે મક્કાના કાફિર સરદારો એકબીજા સાથે કરતા 
હતાં. તેઓ સંતાઈને કુઅનિ સાંભળતાં અને પછી અંદરોઅંદર મસલત કરતા હતાં કે આનો તોડ કઈ રીતે 


સૂરઃ બનીઇસ્રાઈલ ૧૭ તફહીમુલકુઓઆન ર 


1” કડુ 7 7952277૪ 41₹6૮0114 
ઊઝબ્રકાંડ ઈઝ મ્ચ્જ/ 22 


૨૦ / ક 


ક ક મ ટુ ષુ નક 
દઝ્્ન્ન્હું ઉદ હ ન 
2” 


શકન 
દ્ર 


7૭ રૃ ક ન 


દિ 6% દ્ર 647 42 ક 2 
હ્ઝ્ઝજાઝકફઝડ વ 
727 જ ૮ -ક્ક્ હં 484 27922220247 
“9% હ હિત ઈ» 9૯૦૭૪ 
“78979 7»2:77 ૭95૭ 2૭૦૮ 
કંડડ 5૭) 60 મ 5પ ઈક 2 


તેઓ કહે છે “જ્યારે અમે ફકત હાડકાં અને માટી થઈ જઈશું ત્યારે શું અમને નવેસરથી 
પેદા કરીને ઊઠાડવામાં આવશે ?”'---આમને કહો “તમે પથ્થર કે લોખંડ પણ થઈ જાઓ, અથવા 
આના કરતાં પણ વધારે સખત કોઈ વસ્તુ જે તમારા મગજમાં જીવનસ્વીકારથી વધારે દૂર હોય”” 
(તો પણ તમે ઊઠીને રહેશો). તેઓ જરૂર પૂછશે “કોણ છે એ જે અમને ફરીથી જીવન તરફ પાછા 
વાળી લાવશે ?”' જવાબમાં કહો “એ જ જેણે પહેલી વખતે તમને પેદા કર્યા.” તેઓ માથાં ધુણાવી 
ધુણાવીને પૂછશે _ “સારું, તો આ થશે ક્યારે ?”' તમે કહો “નવાઈની વાત નથી, એ સમય નજીક 
જ આવી પહોંચ્યો હોય. જે દિવસે તે તમને પોકારશે ત્યારે તમે તેનું પ્રશંસાગાન કરતાં તેની 
પોકારના જવાબમાં નીકળી આવશો અને ત્યારે તમારૂં અનુમાન એ વખતે આ હશે કે અમે બસ 


થોડીવાર જ આ હાલતમાં પડયા રહ્યાં છીએ.” (રુકૂઅ ૫) 


લાવવો. ઘણી વખત તેમને પોતાના જ માણસોમાંથી કોઈની ઉપર શંકા પણ થઈ જતી હતી કે આ માણસ કુર્એાન 
સાંભળીને થોડોક પ્રભાવિત થઈ ગયો છે તેથી તેઓ બધાં મળીને તેને સમજાવતા હતાં કે અરે કોની વાતોમાં 
આવી રહ્યાં છો, આ માણસ તો સંમોહિત થયેલો છે , એટલે કે કોઈ દુશ્મને તેની ઉપર જાદુ કરી દીધેલો છે એટલા 
માટે મોમાથા વગરની વાતો કરવા માંડયો છે. 

(૫૪) એટલે કે આ તમારા વિષે કોઈ એક મત વ્યક્ત કરતાં નથી બલકે જુદા જુદા સમયે તદન જુદી અને 
વિરોધાભાસી વાતો કહે છે. કયારેક કહે છે કે તમે પોતે જ જાદુગર છો , કયારેક કહે છે કે તમારી ઉપર કોઈએ જાદુ 


મ. ર 


કરી દીધો છે , કયારેક કહે છે કે તમે કવિ છો , કયારેક કહે છે કે તમે પાગલ છો. તેમની આ વિરોધાભાસી વાતો 
પોતે એ વાતનો સબૂત છે કે આ લોકોને હકીકતની ખબર નથી, નહીં તો દેખીતું છે કેતેઓ દરરોજ એક નવી વાત 
ઉપજાવી કાઢવાને બદલે કોઈ એક જ ચોક્કસ મત જાહેર કરત. બીજું, આના ઉપરથી આ પણ જણાય છે કે તેઓ 
પોતે તેમના કોઈ કથન ઉપર પણ સંતુષ્ટ નથી. એક આક્ષેપ મૂકે છે. પછી તેમને પોતાને જ એમ લાગે છે કે આ 


લાગુ પડતું નથી. ત્યાર પછી બીજો આક્ષેપ મૂકે છે અને એ પણ લાગુ પડતો ન જોઈને એક ત્રીજો જ આક્ષેપ ઘડી 


સૂરઃ બનીઇસ્રાઈલ ૧૭ તફહીમુલકુઓઆન ર 


ત પદ્્ત/ઈત્રઈઉતા ડ્‌ 
90353 દા 


અને હે મુહમ્મદ, મારા બંદાઓને” કહી દો કે જબાનથી વાત બોલે જે ઉત્તમ હોય.” 


ન્‌ 


હકીકતમાં આ શેતાન છે જે અતુયો વચ્ચે ઝઘડો ઊભો કરાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. વાસ્તવમાં શેતાન 
મનુષ્યનો ખુલ્લો દુશ્મન છે. “તમારો માલિક તમારી હાલતથી વધારે વાકેફ છે, તે ઈચ્છે તો તમારી 
અ પ 


ઉપર દયા કરે અને ઇચ્છે તો તમને સજા આપી દે.“ અને હે નબી, અમે તમને લોકો ઉપર નીરિક્ષક 
બનાવીને નથી 


કાઢે છે. આવી રીતે તેમનો દરેક આક્ષેપ તેમના પહેલા આક્ષેપને રદ કરી દે છે અને આના ઉપરથી જણાય છે કે 
સચ્ચાઈસાથે તેમને કોઈ સંબંધ નથી, માત્ર અદાવતના કારણે એક એકથી ચઢિયાતા જૂઠ ઘડી રહ્યાં છે. 

(૫૫) “29 “ઇન્ગાઝ”નો અર્થ છે માથાને ઉપરથી નીચે અને નીચેથી ઉપરથી તરફ હલાવવું , જેવી 
રીતે આશ્ચર્યવ્યક્ત કરવા માટે અથવા મજાક કરવા માટે માણસ કરે છે. 

(૫૬) એટલે કે દુનિયામાં મરણના સમયથી લઈને કયામતમાં ઊભા થવાના સમય સુધીની મુદ્દત તમને 
થોડાક કલાકો કરતાં વધુ લાગશે નહીં. તમે એ વખતે એમ માનશો કે અમે થોડી વાર સૂતા પડેલા હતાં કે અચાનક 
મહેશરના આ ઘોઘાટે અમને જગાડી દીધાં. 

અને આ જે કહેવામાં આવ્યું કે તમે અલ્લાહની પ્રશંસા કરતાં કરતાં ઊભા થશો, તો આ એક મોટી 
હકીકતની તરફ એક સુક્ષ્મ ઇશારો છે. આનો અર્થ આ છે કે મોમિન અને કાફિર, દરેકની જીભે એ વખતે 
અલ્લાહની પ્રશંસા હશે. મોમિનની જીભે એટલા માટે કે પહેલા જીવનમાં તેની શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ તથા તેનું 
રટણ આ જ હતું અને કાફિરની જીભે એટલા માટે કે તેની પ્રકૃતિમાં આ જ વસ્તુ મૂકવામાં આવી હતી પરંતુ તેની 
મૂર્ખામીના કારણે તેણે તેની ઉપર પડદો નાખી દીધેલો હતો. હવે નવેસરથી જીવન મળતી વખતે બધા જ 
બનાવટી પડદાં દૂર થઈ જશે અને મૂળ પ્રકૃતિની ગવાહી સહજ રીતે તેની જીભે આવી જશે. 

(૫૭) એટલે કે ઈમાનવાળા લોકોને. 

(૫૮) એટલે કે કાફિરો અને મુશ્રિકો સાથે તેમજ તમારા દીનના વિરોધીઓ સાથે વાતચીત અને 
ચર્ચામાં ઉગ્ર ભાષા ન વાપરો તથા અતિશ્યોક્તિ ન કરો. વિરોધીઓ ભલે ગમે તેવી અણગમતી વાતો કરે 
મુસલમાનોએ કોઈ પણ સંજોગોમાં ન તો કોઈ વાત સત્યની વિરૂદ્ધ મોમાંથી કાઢવી જોઈએ અને ન તો ગુસ્સામાં 
બેકાબૂ બનીને બેહુદી વાતનો જવાબ બેહુદી રીતે આપવો જોઈએ. તેમને ઠંડા કલેજે એ જ વાત કહેવી જોઈએ જે 
સાચી હોય અને તેમના સંદેશના દરજ્જાને અનુરૂપ હોય. 

(૫૯) એટલે કેજયારે તમને વિરોધીઓની વાતનો જવાબ આપતી વખતે ગુસ્સાની આગ તમારી અંદર 


સૂરઃ બનીઇસ્રાઈલ ૧૭ તફહીમુલકુઓઆન ર 


આ 


“5.૯ 55%કહ્ક્હું દાઇ કછ કાઉ 2 
છા દહ્«્ 


22942 દ્વિર્ક દિ નવી (ઉ ક 71 ત્રિ કત 
6917927 ડાડઇજાદ ઝક 
મોકલ્યાં.“ 


તારો માલિક આકાશો અને ધરતીની જીવસૃષ્ટિને વધારે જાણે છે. અમે કેટલાંક 
પયગમ્બરોને કેટલાંક કરતાં વધારે દરજ્જા આપ્યાં,” અને અમે જ દાઊદને ઝબૂર આપી હતી.” 


સળગતી અનુભવો, અને સહજ રીતે ઉશ્કેરાટ થતો જણાય ત્યારે તરત જ સમજી લો કે આ શેતાન જ છે જે તમને 
ઉશ્કેરી રહ્યો છે કે જેથી દીનનો સંદેશ પહોંચાડવાનું કામ બગડી જાય.તેનો પ્રયાસ આ છે કે તમે પણ તમારા 
વિરોધીઓની જેમ સુધારણાનું કામ છોડીને આ જ ઝધડાં અને વિવાદોમાં પડી જાઓ જેમાં તે માનવજાતને વ્યસ્ત 
રાખવા માગે છે. 

(૬૦) એટલે કે ઈમાનવાળાઓની જીભે કયારેય આવા દાવા આવવા જોઈએ નહીં કે અમે જશ્નતવાળાં 
છીએ તથા ફલાણો માણસ અથવા ફલાણો વર્ગ દોજખી છે. આ વસ્તુનો ફેસલો અલ્લાહના હાથમાં છે. એ જ 
બધાં મનુષ્યોના અંતર અને બાહ્ય તેમજ તેમના વર્તમાન અને ભાવિથી વાકેફ છે. તેને જ આ નિર્ણય કરવાનો છે 
કે કોની ઉપર કૃપા કરે અને કોને સજા આપે. માનવી 1નિયમ પ્રમાણે તો આવું જરૂર કહી શકે છે કે અલ્લાહની 
કિતાબની રૂએ કયા પ્રકારના માણસ કૃપાને પાત્ર છે અને કયા પ્રકારના માણસો સજાને પાત્ર. પરંતુ કોઈ પણ 
માણસને આ કહેવાનો અધિકાર નથી કે ફલાણા માણસને સજા આપવામાં આવશે અને ફલાણા માણસને માફી 
આપી દેવામાં આવશે. 

આ શિખામણ લગભગ એટલા માટે આપવામાં આવી છે કે કોઈ કોઈ વખત કાફિરોના જોરજુલમોથી 
તંગ આવીને મુસલમાનોના મોમાંથી આવા કથનો નીકળી જતાં હશે કે તમે લોકો દોજખમાં જશો , અથવા તમને 
ખુદાસજા આપશે. 

(૬૧) એટલે કે નબીનું કામ સંદેશ આપવાનું છે. લોકોના ભાગ્યો તેના હાથમાં આપી દેવામાં આવ્યાં 


બિ 


નથી કે તે કોઈના માટે કૃપાનો અને કોઈના માટે સજાનો ફેસલો કરતો ફરે. આનો અર્થ આ નથી કે નબી 
સ.અ.વ.ના હાથે આ પ્રકારની કોઈ ચૂક થઈ ગઈ હતી જેના કારણે અલ્લાહતઆલાએ આપને આ ચેતવણી 
આપી બલકે હકીકતમાં આના વડે મુસલમાનોને ચેતવવાનો આશય છે. તેમને જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે 
જયારે નબી સુદ્ધાંનો દરજ્જો આ નથી તો તમે જક્ઞત અને દોજખના ઠેકેદાર કેવી રીતે બની રહ્યાં છો. 

(૬ર) આ કથનના અસલ સંબોધિત મક્કાના કાફિરો છે, જો કે દેખીતી રીતે સંબોધન નબી સ.અ.વ.ને 
કરવામાં આવ્યું છે. જેમ કે સમકાલીન લોકોનો નિયમ હોય છે, નબી સ.અ.વ.ના સમકાલીન અને કોમના 
લોકોને આપની અંદર કોઈ ખૂબી અને મોટાઈ દેખાતી ન હતી. તેઓ આપને તેમના શહેરના એક સામાન્ય 
માણસ માનતા હતાં, અને જે વિખ્યાત હસ્તીઓને ગુજરી ગયાને સદીઓ વીતી ગઈ હતી તેમના વિષે આ 


અનુમાન ધરાવતા હતાં કે મહાનતા તો બસ તેમની ઉપર સમાપ્ત થઈ ગઈ છે. એટલા માટે આપના મુખેથી 


સૂરઃ બનીઇસ્રાઈલ ૧૭ તફહીમુલકુઓઆંન ર 


5 55 5 હા ૯95668 
ર 2૬£4૬?:« ૮24 2/72. દરસ «૯૬૫૮૮ ૪ 67૮4 

“કં” જવ્ઝલઝગ્ ૦% કઝ 
ક «7 4 65 6 44 (4 6 ૮ % ૮ ી “1૬. 


હ/૫પ૦૯ ૭૫% *%ઝ ઈક 2૫ હટ ક 


આમને કહો, પોકારી જુઓ એ ખુદાઓને જેમને તમે ખુદા સિવાય (તમારા કામ પાર 
પાડનાર) માનો છો, તે કોઈ મુશ્કેલીને તમારી ઉપરથી ન તો દૂર કરી શકે છે ન તો તેને બદલી શકે 
છે.“જેમને આ લોકો પોકારે છે તે તો પોતે તેમના માલિકની પાસે પહોંચ મેળવવાનું માધ્યમ શોધી 
રહ્યાં છે કે કોણ તેનાથી વધારે નિકટ થઈ જાય અને તેઓ તેની કૃપાના ઈચ્છુક અને તેના પ્રકોપથી 
ડરેલાં છે.“ હકીકત આ છે કે 


નબૂવ્વતનો દાવો સાંભળીને તેઓ આ વાંધો ઊઠાવતા હતાં કે આ માણસ બડાશ મારે છે, પોતાની જાતને કોણ 
જાણે શું માની બેઠો છે , કયાં આ અને કયાં આગળના સમયના એ મોટાં મોટાં પયગમ્બરો કે જેમની મહાનતાનો 
સિક્કો આખી દુનિયા માની રહી છે. આનો ટૂંકો જવાબ અલ્લાહતઆલાએ આ આપ્યો છે કે ધરતી અને 
આકાશની તમામ મખ્લૂક અમારી નજરમાં છે. તમે જાણતાં નથી કે કોણ શું છે અને કોનો કયો દરજજો છે. 
અમારી કૃપાના અમે પોતે માલિક છીએ અને પહેલાં પણ એક એકથી ચઢિયાતા ઉચ્ચ દરજ્જાના નબી પેદા કરી 
ચૂક્યાં છીએ. 

(૬૩) અહીં વિશેષરૂપે દાઊદ અ.સ.ને ઝબૂર આપવાનો ઉલ્લેખ લગભગ આ કારણસર કરવામાં 
આવ્યો છે કે દાઊદ અ.સ. રાજા હતાં, અને રાજા સામાન્ય રીતે ખુદાથી વધુ દૂર હોતાં હોય છે. નબી સ.અ.વ.ના 
સમકાલીન લોકો જે કારણસર આપની પયગમ્બરી તથા ખુદા સુધીની પહોંચને માનવાનો ઈનકાર કરતા હતાં તે 
તેમના પોતાના કથન પ્રમાણે આ હતું કે આપ સામાન્ય માણસોની જેમ બાળબચ્ચાં ધરાવતા હતાં, ખાતાપીતા 
હતાં , બજારમાં હરીફરીને ખરીદ-વેચાણ કરતા હતાં , અને એ બધાં જ કામો કરતા હતાં જે કોઈ સંસારી માણસ 
પોતાની માનવીય જરૂરિયાતો માટે કરતો હોય છે. મક્કાના કાફિરોનું કહેવું એમ હતું કે તમે તો એક સંસારી 
માણસ છો, તમને ખુદાની પહોંચ સાથે શું સંબંધ? પહોંચેલા લોકો તો એ હોય છે કે જેમને પોતાના શરીરનું પણ 
ભાન નથી હોતું, એક ખૂણામાં બેસીને અલ્લાહની યાદમાં ડૂબેલાં રહે છે. તેઓ કયાં અને ઘર ચલાવવાની ચિંતા 
કયાં! આના જવાબમાં કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે એક આખું રાજ્ય ચલાવવાની વ્યવસ્થા કરતાં વધીને 
દુનિયાદારી બીજી શી હશે. તેમ છતાં દાઊદ અ.સ.ને પયગમ્બરી અને ગ્રંથ વડે નવાજવામાં આવ્યાં. 

(૬૪) આના ઉપરથી સ્પષ્ટપણે જણાય છે કે ગૈરૂલ્લાહને સિજદો કરવો જ શિર્ક નથી બલકે ખુદા 
સિવાયની બીજી કોઈ હસ્તી પાસે દુઆ માગવી, અથવા તેને મદદ માટે પોકારવી પણ શિર્ક છે. દુઆ અને મદદ 
તથા સહાયતા પોતાની હકીકતની દષ્ટિએ ઇબાદત જ છે અને ગૈરૂલ્લાહ પાસે પ્રાર્થનાઓ કરનાર એવો જ 
દોષિત છે જેવો એક મૂર્તિપૂજક દોષિત છે. આ ઉપરાંત, આના ઉપરથી આ પણ જણાયું કે અલ્લાહ સિવાય બીજા 


સૂરઃ બનીઇસ્રાઈલ ૧૭ તફહીમુલકુઓઆન ર 


દ્રિ ત 2૮77 ન 
492 5*6ર્ટડઝ ડા જ 
722૬72 


ક ત્ર» ૮47 કે ક ઈ 
છડ)3૯૪ પ ઇડ કષ્ટ જવ 


રી ક ન્ન 2 2 ક 
ન દક 86 ફી 
મદ કુળ કર્ડઈ।ડ ઇડ દાત લિ ેસ્ઝિ 


હઇલાયાઈ5)4૦9 5) ડ્ઝંઇવ--૫- 


તારામાલિકનો પ્રકોપ છે જ ડરવાને લાયક. 
અને કોઈ વસ્તી એવી નથી જેને અમે કયામત પહેલાં નષ્ટ ન કરીએ અથવા સખત યાતના 


ન આપીએ.“ આ અલ્લાહના લેખમાં લખેલું છે. 


પીન 


અને અમને નિશાનીઓ“ મોકલવાથી આ વાત સિવાય કોઈએ રોકયાં નથી કે આમની 
પહેલાંના લોકો તેમને ખોટી ઠરાવી ચૂકેલાં છે. (તેથી જોઈ લો) સમૂદને અમે જાહેરમાં ઊંટણી લાવીને 


દ ૬૮ 


આપી અને તેમણે તેની ઉપર અત્યાચાર કર્યો.“ અમે નિશાનીઓ એટલા જ માટે તો મોકલીએ છીએ 
કે લોકો તેમને જોઈને ડરે.“યાદ કરો હે મુહમ્મદ, અમે તમને કહી દીધું હતું કે તારા માલિકે 


કોઈની પાસે પણ કોઈ સત્તાઓ નથી, ન તો કોઈ બીજો માણસ કોઈને મુસીબતમાં નાખી શકે છે, ન તો કોઈ 
ખરાબ સ્થિતિને સારી સ્થિતિ વડે બદલી શકે છે. આ પ્રકારની માન્યતા ખુદા સિવાય જે હસ્તી માટે પણ રાખવામાં 
આવે તે કોઈ પણ સંજોગોમાં એક શિકયુક્ત માન્યતા છે. 

(૬૫) આ શબ્દો પોતે ગવાહી આપી રહ્યાં છે કે મુશ્રિકોના જે દેવી-દેવતાઓ અને ફરિયાદ 
સાંભળનારાઓનો અહીં ઉલ્લેખ કરવામાં આવી રહ્યો છે તેમનો આશય પથ્થરની મૂર્તિઓ નથી બલકે કાં તો 
ફરિશ્તા છે, કાં તો વિતેલા સમયના ચુનંદા માણસો છે . આનો અર્થ સ્પષ્ટપણે આ છે કે નબીઓ હોય કે વલીઓ કે 
પછી ફરિશ્તાઓ , કોઈનામાં આ તાકાત નથી કે તમારી દુઆઓ સાંભળે અને તમારી મદદે પહોંચી જાય. તમે 
જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે તેમને માધ્યમ બનાવી રહ્યાં છો અને તેમની હાલત તો આ છે કે તેઓ પોતે 
અલ્લાહની કૃપાના ઉમેદવાર છે, તેમજ તેના પ્રકોપથી ડરે છે , અને તેની વધુમાં વધુ સિકટતા પ્રાપ્ત કરવા માટેના 
માધ્યમો શોધી રહ્યાં છે. 

(૬૬) એટલે કે અમરત્ત્વ કોઈને પણ મળેલું નથી. દરેક ગામ અને શહેરને કાં તો કુદરતી મોતે જ 
મરવાનું છે, અથવા ખુદાની આફતથી નષ્ટ થવાનું છે. તમે કયાં આ ગેરસમજમાં પડી ગયાં કે અમારી આ 
વસ્તીઓ હંમેશાં ઊભી જ રહેશે? 


સૂરઃ બનીઇસ્રાઈલ ૧૭ તફહીમુલકુઓઆન ર 


“૪, [97:ન્‍ન્‍251,,2725» 2)&* 7૧-42 
ઝક્ઝગ્સક 559ઝ્-ક5ડઝઞક 


7"ન્ટ્ટ 


આ લોકોને ઘેરી લીધેલાં છે.” અને આ જે કંઈ હમણાં અમે તમને દેખાડ્યું છે,” આને અને એ 
વૃક્ષને જેની ઉપર કુઆંનમાં લાનત કરવામાં આવેલી છે,” અમે આ લોકો માટે બસ એક 
અજમાયશ બનાવી દીધાં.” અમે આ લોકોને ચેતવણી ઉપર ચેતવણી આપતાં જઈએ છીએ, પરંતુ 
દરેક ચેતવણી તેમના વિદ્રોહમાં જ વધારો કર્યે જાય છે. (રુકૂઅ ૬) 

અને યાદ કરો જ્યારે કે અમે ફરિશ્તાઓને કહ્યું કે આદમને સિજદો કરો, ત્યારે બધાંએ 
સિજદો કર્યો, પરંતુ 


(૬૭) એટલે કે અનુભવી શકાય તેવાં ચમત્કારો જો નબૂવ્વતની દલીલના રૂપમાં રજૂ કરવામાં આવે 
જેમની માગણી મક્કાના કાફિર કુરેશીઓ વારંવાર નબી સ.અ.વ. પાસે કરતા રહેતા હતાં. 

(૬૮) અહીં આશય આ છે કે આવો ચમત્કાર જોઈ લીધા પછી જયારે લોકો તેને ખોટો ઠેરવે છે પછી 
અનિવાર્યપણે તેમની ઉપર આપત્તિનું ઊતરવું ફરજિયાત બની જાય છે, અને પછી આવી કોમને નષ્ટ કર્યા વિના 
છોડવામાં આવતી નથી. અગાઉનો ઈતિહાસ આ વાત માટેસાક્ષી છે કે અનેક કોમોએ સ્પષ્ટ ચમત્કારો જોઈ લીધા 
પછી પણ તેમનો ઇનકાર કર્યો અને પછી નષ્ટ કરી દેવામાં આવી. હવે આ સદંતર અલ્લાહની કૃપા છે કે તે એવો 
કોઈ ચમત્કાર મોકલી રહ્યો નથી. આનો અર્થ આ છે કે તે તમને સમજવાની અને સુધરી જવાની મહેતલ આપી 
રહ્યો છે પરંતુ તમે એવાં મૂર્ખ છો કે ચમત્કારની માગણી કરી કરીને સમૂદ જેવો અંજામ ભોગવવા માગો છો. 

(૬૯) એટલે કે ચમત્કાર દેખાડવાનો આશય તમાશો દેખાડવાનો તો કયારેય રહ્યો નથી. આની પાછળનો 
આશય તો હંમેશાં એ જ રહ્યો છે કે તેમને જોઈને લોકો ચેતી જાય, તેમને ખબર પડી જાય કે નબીના ટેકામાં 
સર્વશક્તિશાળી ખુદાની અસીમ શક્તિ છે, અને તેઓ જાણી લે કે નાફરમાનીનું પરિણામ કેવું આવી શકે છે. 

(૭૦) એટલે કે તમારી પયગમ્બરીના સંદેશના આરંભિક કાળમાં જ કે જયારે કુરેશના આ કાફિરોએ 
તમારો વિરોધ શરૂ કર્યો હતો , અમે સ્પષ્ટપણે જાહેર કરી દીધું હતું કે અમે આ લોકોને ઘેરી લીધેલાં છે. આ લોકો 
તેમની બધી જ તાકાત લગાડી જુએ તેઓ કોઈ પણ રીતે તારા સંદેશનો માર્ગ રોકી શકશે નહીં, અને આ કામ જેતે 
તારા હાથમાં લીધું છે , તેમનાં દરેક અવરોધો છતાં થઈને રહેશે. હવે જો આ લોકોને ચમત્કાર જોઈને જ સાવધ 
થવું હોય તો તેમને આ ચમત્કાર દેખાડી દેવામાં આવ્યો છે કે જે કંઈ આરંભમાં કહી દેવામાં આવ્યું હતું તે પૂરૂં 
થઈને રહ્યું, તેમનો કોઈ વિરોધ પણ ઇસ્લામના સંદેશને ફેલાવવાથી રોકી ન શક્યો, અને તારો વાળ પણ વાંકો ન 
કરી શક્યાં. તેમની પાસે આંખો હોય તો આ ઘટનાને જોઈને જાતે જ સમજી શકે છે કે નબીના આ સંદેશની પાછળ 
અલ્લાહનો હાથ કામ કરી રહ્યો છે. 


સૂરઃ બનીઇસ્રાઈલ ૧૭ તફહીમુલકુઓઆન ર 


।જ્ડકકાઈઈઈઇ્‌ઇડકડ્ઝસ્ડ નિક 
ડક ૯ 5 56 
કહ ગ્ચ્ક્ટટર્કડ56₹૦5859 છડ 


ક્જ્નન 


ઝા 2 


ઇબ્લીસે ન કર્યો.“ તેણે કહ્યું “શું, હું તેને સિજદો કરું જેને તે માટીમાંથી બનાવ્યો છે ?” પછી તે 
બોલ્યો “જો તો ખરો, શું આ આને લાયક હતો કે તે આને મારી ઉપર શ્રેષ્ઠતા આપી ? જો તું મને 
કયામતના દિવસ સુધી મહેતલ આપે તો હું આના આખા વંશને નિમૂર્ળ કરી નાખું.” માત્ર થોડાંજ 
લોકો મારાથી બચી શકશે.” અલ્લાહતઆલાએ કહ્યું “સારું તો જા, આમાંથી જે પણ તારું 
અનુસરણ કરે, તારા સમેત એ સૌના માટે જહન્ઞમજ 


અલ્લાહે વિરોધીઓને ઘેરી લીધેલાં છે અને નબીનો સંદેશ અલ્લાહની સુરક્ષા હેઠળ છે, આ 
વાત મક્કાના આરંભકાળની સૂરઃઓમાં અનેક જગ્યાએ કહેવામાં આવી છે. દા.ત. સૂરઃ બુરૂજમાં કહ્યું: 
215: નોં હટી (પરંતુ આ કાફિરો ખોટું ઠરાવવામાં લાગેલાં છે, અને અલ્લાહે 
તેમને દરેક બાજુથી ઘેરી લીધેલાં છે.) 

(૭૧) અહીં ઇશારો મે'રાજ તરફ છે. આના માટે અત્રે રક” “રૂઆયા' શબ્દનો જે ઉપયોગ થયો છે. આ 
“સ્વપ્ન” ના અર્થમાં નથી, બલકે નજરે જોયેલાના અર્થમાં છે. દેખીતું છે કે જો આ માત્ર સ્વપ્ર જ હોત અને નબી 
સ.અ.વ.એ તેને સ્વપ્ના રૂપમાં જ કાફિરોની સામે વર્ણવ્યું હોત તો કોઈ કારણ ન હતું કે તે તેમના માટે ફિત્નો 
બની જાત. સ્વપ્ર તો એકથી એક અજાયબીભર્યું જોઈ શકાય છે અને લોકોને કહી પણ શકાય છે, પરંતુ તે કોઈના 
માટેપણ આટલું બધું આશ્ચર્યજનક હોતું નથી કે લોકો તેના કારણે સ્વપ્ત જોનારની મજાક બનાવે અને તેની ઉપર 
જૃઠ્ઠો દાવો કરવાનો અથવા પાગલપણાનો આક્ષેપ કરવા માંડે. 

(૭ર) એટલે કે ઝક્કમ જેના વિષે કુરઆનમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે તે દોજખના તળિયામાં ઊગશે 
અને દોજખી લોકોએ તે ખાવું પડશે. તેની ઉપર ફિટકાર કરવાનો અર્થ છે કે તે અલ્લાહની કૃપાથી દૂર છે. અર્થાત 
તે અલ્લાહની કૃપાનું ચિહ્ નથી કે તેને પોતાની મહેરબાનીના લીધે અલ્લાહે લોકોના ખોરાક માટે ઊગાડ્યું હોય 
બલકે તે અલ્લાહની ફિટકારનું ચિહ્ન છે જે ફિટકાર પામેલા લોકોના માટે તેણે ઊગાડ્યું છે કે જેથી તેઓ ભૂખના 
લીધે તડપી તડપીને તેને ખાવા જાય અને વધુ તકલીફ ભોગવે. સૂરઃ દુખાન (આયતો ૪૩ થી ૪૬) માં આ વૃક્ષ 
વિષે સમજૂતી આપવામાં આવી છે તે આ જ છે કે જહન્નમી લોકો જયારે તેને ખાશે ત્યારે તે તેમના પેટમાં એવી 
અગ્નિ પેટાવશે કે જાણે તેમના પેટમાં પાણી ઊકળી રહ્યું હોય. 

(૭૩) એટલે કે અમે આમની ભલાઈ માટે તમને મે'રાજના દશ્યો દેખાડ્યાં કે જેથી તમારા જેવા 
સત્યવાન અને પ્રમાણિક માણસ મારફતે આ લોકોને સાચી હકીકતનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય અને આ લોકો ચેતીને 
સીધા રસ્તે આવી જાય, પરંતુ આ લોકોએ ઊલટાની આના માટે તમારી ઠેકડી ઊડાવી. અમે તમારી મારફતે 


સૂરઃ બનીઇસ્રાઈલ ૧૭ તફહીમુલકુઓઆન ર 


222 “7 9,72૭ #2ૃ (0 ટા 2૪્્દર 
હગર્હ્ 55412617059 55 નના 
7272 ર #7-“7 ૭27 
૯મ્ન્% હુ વકક ક્કહા્ટ ક ડઝ્્ઝકઝ 


ક # 272 


જક ડાડા 144-555 514 


ભરપૂર બદલો છે. તું જેને જેને તારા આવાહન વડે ફોસલાવી શકતો હોય, તો ફોસલાવી લે,” 
તેમની ઉપર તારા અસવાર અને પાયદળ ચઢાવી લાવ,” માલ અને સંતાનમાં તેમની સાથે 
ભાગીદારી કર,” અને તેમને વાયદાઓની જાળમાં ફંસાવ/ --- અને શેતાનના વાયદા એક 
ભરમ સિવાયબીજું કંઈ નથી--- 


તેમને ચેતવ્યાં કે અહીંની હરામખોરીઓ છેવટે તમને ઝક્કૂમના કોળિયા ખવડાવીને રહેશે, પરંતુ તેમણે તેની 
સામે અટ્ટહાસ્ય કર્યું અને કહેવા લાગ્યાં, જરા જુઓ તો આ માણસને, એક બાજુ કહે છે કેદોજખમાં ભયંકર આગ 
ભડકી રહી હશે અને બીજી બાજુ જણાવે છે કે ત્યાં ઝાડ ઊગશે! 

(૭૪) તુલના માટે જુઓ સૂરઃ બકરહ, આયતો ૩૦ થી ૩૯, સૂરઃ નિસા, આયતો ૧૧૭ થી ૧૨૧, 
સૂરઃ આ'રાફ, આયતો ૧૧ થી રપ, સૂરઃ હિજ , આયતો ર૬ થી ૪ર અને સૂરઃ ઇબ્રાહીમ, આયત રર) 


આ પ્રવચનમાં આ કિસ્સો હકીકતમાં આ વાત સમજાવવા માટે વર્ણવવામાં આવી રહ્યો છે કે અલ્લાહની 
સામે આ કાફિરોનો આ વિદ્રોહ, અને ચેતવણીઓની સામે તેમની આ લાપરવાઈ, અને અવળા રસ્તે ચાલવાનો 
તેમનો દુરાગ્રહ, બરાબર એ શેતાનનું અનુસરણ છે જે અનાદિકાળથી માનવીનો શત્નુ છે, અને આ વર્તન 
અપનાવીને હકીકતમાં આ લોકો એ જાળમાં ફસાઈ રહ્યાં છે જેમાં આદમની સંતાનને ફસાવીને બરબાદ કરી દેવા 
માટે શેતાને માનવ ઇતિહાસના આરંભમાં પડકાર ફેંક્યો હતો. 

(૭૫) “મૂળમાંથી ઉખેડી નાખું”, એટલે કે તેમના કદમ સલામતીના માર્ગ ઉપરથી ઉખેડી નાખુંડાપડક! 
નો મૂળ અર્થ કોઈ વસ્તુને મૂળિયામાંથી ઊખાડી નાખવાનો છે. કેમ કે માનવીનું અસલ સ્થાન ખુદાનું નાયબપણું 


ક 


છે જેનો તકાદો આજ્ઞાપાલનમાં મક્કમ રહેવાનો છે, એટલા માટે આ સ્થાનથી તેનું હટી જવું બિલકુલ આવું છે 
જેવું એક ઝાડને મૂળમાંથી ઊખાડી ને ફેંકી દેવામાં આવે. 

(૭૬) આયતમાં 5)&£:4 શબ્દનો ઉપયોગ થયો છે જેનો અર્થ અપમાન, ધૃણા છે.એટલે 
હળવો અને નબળો જોઈને તેને પ્રવાહમાં તાણી જવો , અથવા તેનાં પગ લપસાવી દેવાં. 

(૭૭) આ કથનમાં શેતાનને એ ડાકૂ સાથે સરખાવવામાં આવ્યો છે જે કોઈ વસ્તી ઉપર તેના અસવારો 
અને પાયદળનો હુમલો લઈ આવે અને તેમને ઇશારા કરતો જાય કે અહીં લૂંટો, એ તરફ છાપો મારો, અને ત્યાં 
લૂંટફાટ કરો. શેતાનના અસવારો અને પાયદળનો અર્થ એ તમામ જિન્ઞાતો અને મનુષ્યો છે જે અસંખ્ય વિવિધ 
રૂપો અને હેસિયતો ધારણ કરીને ઇબ્લીસના મિશનની સેવા બજાવી રહ્યાં છે. 


(9૮) આ એક ખૂબ જ અર્થસભર કથન છે જેમાં શેતાન અને તેના અનુયાયીઓના પરસ્પરના સંબંધનું 


સૂરઃ બનીઇસ્રાઈલ ૧૭ તફહીમુલકુઓઆન ર 
દ્ર ક દવ? 4 ક્ટ 41 11?» 2 #7.  477# સ924 ક દ્વિ નજ 
%૩%%વડરત્ક ત ચ ડ્#ર્વાહ*હ;પકછં 
દ્વરા 
ણ 2૮» _|22૮4૮ 227, ૨ 722? દ્ર 9 27 2.622 દ્ધ 
5 ડિ 5458 જ 
2:૦૮ 2272 % 22 27#7/7:7,૮,2 દત 4 ૪ (ક 4૬ 6 
“વક ક્ઝહું 9 5543)49 ક હઈકછી 
નિઃશંક મારા બંદાઓ ઉપર તને કોઈ અખત્યાર પ્રાપ્ત થશે નહીં,“ અને ભરોસા માટે તારો માલિક 
જપૂરતો છે.”””* 


તમારો (સાચો) માલિક તો એ છે જે સમુદ્રમાં તમારી હોડી ચલાવે છે“ કે જેથી તમે તેની 


કુપા શોધો.“ હકીકત આ છે કે તે તમારી હાલત ઉપર ઘણો જ મહેરબાન છે. જ્યારે સમુદ્રમાં 


તમારી ઉપર મુસીબત આવે છે ત્યારે તે એકના સિવાય 


સંપૂર્ણ ચિત્ર રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. જે માણસ માલ કમાવવામાં અને ખર્ચ કરવામાં શેતાનના ઇશારે ચાલે છે 
તેની સાથે જાણે કે શેતાન મફતમાં ભાગીદાર બનેલો છે. પરિશ્રમમાં તેનો કોઈ ભાગ નથી, અપરાધ અને ગુના 
તથા દુષ્કર્મોના પરિણામોમાં તે ભાગીદાર નથી, પરંતુ તેના ઇશારા પ્રમાણે આ મૂર્ખ એવી રીતે ચાલી રહ્યો છે કે 
જાણે તેના ધંધામાં તે સમાન ભાગીદાર, બલકે મોટા હિસ્સાનો ભાગીદાર છે. આવી જ રીતે સંતાન તો વ્યક્તિની 
પોતાની હોય છે , અને તેમને ઉછેરવામાં બધી જ મહેનત માણસ જાતે કરે છે પરંતુ શેતાનના ઇશારા પ્રમાણે તે 
આ સંતાનને ગુમરાહી અને અનૈતિકતાનું શિક્ષણ એવી રીતે આપે છે કે જાણે આ સંતાનનો બાપ તે એકલો જ 
નથી બલકે શેતાન પણ બાપ હોવામાં તેનો ભાગીદાર છે. 

(૭૯) એટલે કે તેમને ખોટી આશાઓ અપાવ. તેમને ખોટી અપેક્ષાઓના ચક્કરમાં નાખ. તેમને 
સમૃદ્ધિના સપનાં દેખાડ. 

(૮૦) આના બે અર્થછે, અને બન્ને પોતેપોતાની જગ્યાએ સાચાં છે. એક અર્થ આ છે કે મારા બંદાઓ 
એટલે કે માનવીઓ ઉપર તને આ અધિકાર મળશે નહીં કે તું તેમને બળપૂર્વક તારા રસ્તા ઉપર ખેંચીને લઈ જાય. 
તને ફક્ત તેમને બહેકાવવાનો, ફોસલાવવાનો , ખોટી સલાહો આપવાનો અને જૂટ્ઠા વાયદા કરવાનો અધિકાર 
આપવામાં આવે છે. પરંતુ તારી વાત સ્વીકારવી કે ન સ્વીકારવી તે આ બંદાઓનું પોતાનું કામ હશે. તું તેમની 
ઉપર આવું વર્ચસ્વ નહીં ધરાવે કે તેઓ તારા માર્ગેજવા માગે કે ન માગે તું હાથ ઝાલીને તેમને ખેંચીને લઈ જાય. 
બીજો અર્થ આ છે કે, મારા ખાસ બંદાઓ એટલે કે નેક લોકો ઉપર તારૂં જોર ચાલશે નહીં. નબળા અને કમજોર 
ઇરાદાના લોકો તો જરૂર તારા વાયદાઓથી છેતરાઈ જશે પરંતુ જે લોકો મારી બંદગી ઉપર મક્કમ હોય તેઓ 
તારા કાબૂમાં આવી શકશે નહીં. 

(૮૧) એટલે કે જે લોકો અલ્લાહ ઉપર ભરોસો રાખે અને જેમનો ભરોસો તેના જ માર્ગદર્શન અને 
તેની જ અનુકૂળતા અને સહાય ઉપર હોય, તેમનો ભરોસો કોઈ દિવસ ખોટો સાબિત થશે નહીં. તેમને કોઈ 
બીજા સહારાની જરૃૂરપડશે નહીં. અલ્લાહ તેમના માર્ગદર્શન માટે પણ પૂરતો હશે અને તેમની મદદ અને સહાય 


સૂરઃ બનીઇસ્રાઈલ ૧૭ તફહીમુલકુઓઆન ર 


૮ કક્કડ ઝકઉઉઇવણીજીવ્ 
પ5 52% 46 55 4 ક છ 2 9 હાઇ) 
ધાક દ જના 
ટા ઉન ભાન “પઝનનીઝાણ ક લ ઝક 
4549 બજ ૫૯ 59ન્‍્ઝઝક ઝક કક 
હઝ કઈ, શ્સદ હં ગક હઉ 


# * *% 


4 27 27 29૭7 કડુ હાં 4.0 24 83524 
ર 6પ 4 ક 6 ૯૫29. 


બીજાં જેને જેને તમે પોકારો છો તે બધાં ગુમ થઈ જાય છે,“ પરંતુ જ્યારે તે તમને બચાવીને ભૂમિ 
ઉપર પહોંચાડી દે છે ત્યારે તમે તેનાથી મોઢું ફેરવી લો છો. માનવી ખરેખર ઘણો જ અપકારી છે. 
સારું, તો શું તમે આ વાતથી સહેજેય ડરતાં નથી કે ખુદા ક્યારેય ધરતી ઉપર જ તમને જમીનમાં 
ખૂંપાવી દે, અથવા તમારી ઉપર પત્થરો વરસાવતું વાવાઝોડું મોકલી દે અને તમે તેનાથી 
બચાવનાર કોઈ મદદગાર ન જુઓ ? અને શું તમને આનો જરાય ડર નથી કે ખુદા ફરીથી ક્યારેક 
તમને સમુદ્રમાં લઈ જાય અને તમારા અપકારના બદલામાં તમારી ઉપર ભારે તોફાની પવન 
મોકલીને તમને ગરકાવ કરી દે અને તમને એવું કોઈ ન મળે જે તેને તમારા આ અંજામ અંગે 
પૂછપરછ કરી શકે ?----આ તો અમારી મહેરબાની છે કે અમે બનીઆદમને મોટાઈ આપી અને 
તેમને જળ અને થલમાં સવારીના સાધનો આપ્યાં અને તેમને શુદ્ધ વસ્તુઓ વડે રોજી આપી અને 
અમારી અનેક મક્ષખ્લૂકો ઉપર સ્પષ્ટ શ્રેષ્ઠતા આપી.“ (રુકૂઅ ૭). પછી વિચાર કરો એ દિવસનો 
કે જ્યારે અમે દરેક માનવજૂથને તેના 


માટે પણ. અલબત્ત, જેમનો ભરોસો તેમની તાકાત ઉપર હોય, અથવા અલ્લાહ સિવાય બીજા કોઈની ઉપર 
હોય, તેઓ આ અજમાયશમાંથી સહીસલામત પસાર થઈ શકશે નહીં. 

(૮ર) ઉપરના પ્રવચન સાથે આનો સંબંધ સમજવા માટે આ રુકૂઅના શરૂઆતના વિષય ઉપર ફરીથી 
એક નજર નાખી લો. આમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે ઇબ્લીસ દુનિયા બની તેના પહેલા દિવસથી જ આદમની 
સંતાનની પાછળ પડેલો છે કે જેથી તેમને આશાઓ અને તમન્ઞાઓ અને જૂઠ્ઠા વાયદાઓની જાળમાં ફંસાવીને સીધા 


સૂરઃ બનીઇસ્રાઈલ ૧૭ તફહીમુલકુઓઆંન ર 


હશ ક્ઝકક્જઉડકઃ કહ 
ક્ઈ/ટ-ઉ૭ઇડ4૦ 5% ડગ 
હક્ક 5૯4૦5૭ થકક્હું 


24 4જક૭ જક 741 24૬ “.-27- ત્ર. દ (૪4 તા 
ઈઝ ડ(5%265 હક 


આગેવાનની સાથે બોલાવીશું. એ વખતે જે લોકોને તેમની કર્મપોથીઓ જમણા હાથમાં આપવામાં 
આવી તેઓ તેમની કર્મપોથી વાંચશે“ અને તેમની ઉપર લેશમાત્ર જુલમ નહીં થાય. અને જે આ 
દુનિયામાં આંધળો બનીને રહ્યો તે આખિરતમાં પણ આંધળો જ રહેશે બલકે રસ્તો શોધવામાં 
આંધળા કરતાંય વધારે નિષ્ફળ. 


હે મુહમ્મદ, આ લોકોએ આ પ્રયાસમાં કોઈ કચાશ રાખેલી નથી કે તમને ફિત્નામાં 


નાખીને એ વહીથી ફેરવી દે જે અમે તમારી તરફ મોકલી છે કે જેથી તમે અમારા નામે કોઈ વાત 
પોતાના તરફથી ઘડો.“ જો તમે આવું કર્યું હોત તો તેઓ જરૂર તમને તેમના મિત્ર બનાવી લેત. અને 
દૂર નહતું કેજો અમે તમને મક્કમ ન રાખત તો તમે તેમની તરફ 


મ 


રસ્તેથી હટાવીને લઈ જાય અને સાબિત કરી દે કે તે આ મોટાઈનો હક્કદાર નથી જે તેને ખુદાએ એનાયત કરેલી 
છે. આ જોખમથી જો કોઈ વસ્તુ માનવીને બચાવી શકતી હોય તો તે માત્ર આ છે કે માનવી તેના માલિકની બંદગી 
ઉપર મક્કમ રહે અને માર્ગદર્શન અને સહાય માટે તેની જ તરફ વળે અને તેને જ તેનો વકીલ (ભરોસાનો આધાર) 
બનાવે. આના સિવાય બીજો જે કોઈ માર્ગ પણ માનવી અપનાવશે, તે શેતાનના ફંદાઓથી બચી શકશે નહીં.આ 
પ્રવચનમાંથી આ વાત આપોઆપ નીકળી આવી કે જે લોકો તૌહીદના સંદેશને રદ કરી રહ્યાં છે અને શિર્ક માટે 
આગ્રહ કર્યે જાય છે તેઓ હકીકતમાં પોતે જ તેમની બરબાદીની પાછળ પડેલાં છે. આ જ અનુસંધાનમાં અહીં 
તૌહીદનો સબૂત આપવામાં આવ્યો છે અને શિ્કને ખોટો ઠેરવવામાં આવી રહ્યો છે. 

(૮૩) એટલે કે એ આર્થિક, સાંસ્કૃતિક અને જ્ઞાનના તથા બુદ્ધિના ફાયદાઓનો લાભ લેવાનો પ્રયાસ 
કરો જે દરિયાઈ મુસાફરીમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે. 

(૮૪) એટલે કે આ દલીલ છે આ વાતની કે તમારી અસલ પ્રકૃતિ એક ખુદા સિવાય કોઈ માલિકને 
ઓળખતી નથી, અને તમારા પોતાના દિલના ઊંડાણોમાં આ સભાનતા રહેલી છે કે નફા-નુકસાનની સાચી 
સત્તાઓનો માલિક માત્ર તે જ એકલો છે. નહીં તો શું કારણ છે કે મદદ કરવાનો જે સાચો સમય છે એ વખતે તમને 


સૂરઃ બનીઇસ્રાઈલ ૧૭ તફહીમુલકુઓઆન ર 
ડિ 16% દક 2 ક 
કક હહ દ્્ 
% “ક 4૭ - 429 7977 72 «ત 
ડિ ના | ક તિ હ. પડ દા 


તદ તર 


જી તિ ઉ. 3-5 


થોડાક તો ઝૂકી જાત. પરંતુ જો તમે આવું કર્યું હોત તો અમે તમને દુનિયામાં પણ બમણી સજાનો 
સ્વાદ ચખાડ્યો હોત અને આખિરતમાં પણ બમણી સજાનો, પછી અમારી સામે તમે કોઈ 
મદદગાર નપામત.«“ 

અને આ લોકો આ વાત માટે પણ તત્પર રહ્યાં છે કેતમારા પગ આ ધરતી ઉપરથી ઊખાડી 
નાખે અને તમને અહીંથી બહાર કાઢી મૂકે. પરંતુ જો તેઓ આવું કરશે તો તમારા પછી તેઓ પોતે 
અહીંબહુ વધારે સમય ટકી શકશે નહી.“ 


એક ખુદા સિવાય બીજો કોઈ મદદગાર દેખાતો નથી. (વધુ વિગતો માટેજુઓ સૂરઃયૂનુસ, નોંધ ક્રમાંક ૩૧) 

(૮૫) એટલે કે આ એક ખુલ્લી હકીકત છે કે માનવજાતિને પૃથ્વી અને તેની વસ્તુઓ ઉપર કોઈ જિન્ઞાત 
અથવા ફરિશ્તા અથવા ગ્રહે સત્તા આપેલી નથી, ન તો કોઈ વલી અથવા નબીએ તેની પ્રજાતિને આ સત્તા 
અપાવડાવી છે. શિઃશંકપણે આ અલ્લાહની જ બક્ષીસ અને તેની કૃપા છે. પછી આનાથી મોટી મૂર્ખામી અને 
જહાલત શું હોઈ શકે કેમાનવી આ પદ ઉપર બેસીને અલ્લાહની જગ્યાએ તેની મખ્લૂકની સામે ઝૂકે. 

(૮૬) આ વાત કુર્બાનિમજીદમાં અનેક જગ્યાએ કહેવામાં આવી છે કે કયામતના દિવસે સદાચારી 
લોકોને તેમનો કર્મનો ચોપડો જમણા હાથમાં આપવામાં આવશે અને તેઓ હોશે હોશે તેને જોશે, બલકે બીજાંને 
પણ દેખાડશે. હવે દુરાચારી લોકોની વાત કરીએ તો તેમના કર્મોનો કાળો ચોપડો તેમના ડાબા હાથમાં 
આપવામાં આવશે અને તે તેને લેતાં જ પીઠ પાછળ સંતાડવાનો પ્રયાસ કરશે. (જુઓ સૂરઃ હાક્કા, આયત ૧૯ 
થી ર૮ અને સૂરઃ ઇન્શિકાક, આયત ૭થી ૧૩) 

(૮૭) આ ઇશારો એ સંજોગો તરફ છે જેમાંથી પાછલા દસ-બાર વર્ષથી નબી સ.અ.વ. મક્કામાં પસાર 
થઈ રહ્યા હતાં. મક્કાના કાફિરો આ વાતની પાછળ પડેલા હતાં કે જેવી રીતે પણ શકય હોય નબી સ.અ.વ.ને 
તૌહીદના આ સંદેશથી હટાવી દે જેને આપ રજૂ કરી રહ્યા હતાં અને કોઈને કોઈ રીતે આપને આના માટે મજબૂર 
કરી દે કે આપ તેમના શિર્ક અને જહાલતના રિવાજો સાથે થોડુંઘણું સમાધાન કરી લે. આ આશયથી તેમણે આપને 
ફિત્નામાં નાખવાનો દરેક પ્રયાસ કર્યો. છેતરપીંડી પણ કરી,લાલચ પણ આપી, ધમકીઓ પણ આપી, ખોટા 
પ્રચારનું તોફાન પણ ઊભું કર્યું, જોરજુલમ પણ અજમાવ્યાં, આર્થિક દબાણ પણ કર્યું, સામાજિક બહિષ્કાર પણ 
કર્યો, અને એ બધું જ કરી નાખ્યું જે કોઈપણ માનવીની હિંમતને તોડવા માટે કરી શકાય તેમ હતું. 

(૮૮) અલ્લાહતઆલા આ સમગ્ર કાર્યવાહીની સમીક્ષા કરતાં બે વાતો જણાવે છે. એક આ કે જો તમે 
સત્યને સત્ય માની લીધા પછી અસત્યની સાથે કોઈ સમાધાન કરી લીધું હોત તો આ બગડેલી કોમ તો ચોક્કસ 


સૂરઃ બનીઇસ્રાઈલ ૧૭ તફહીમુલકુઓઆન ર 


7071077292» 76જદ« “૬ નદ 
6% કછ,-%ડઇઝક્ાઇ્‌4 પક 
ઝી 2 


“કહા 92૯% “ાહન*૭ા હ 89-21 દે 


8-૨ 


આ અમારી કાયમી કાર્યશૈલી છે જે એ બધા જ પયગમ્બરોના મામલામાં અમે અપનાવેલી 


ત્ત્ડ્‌ 


છે જેમને તમારી પહેલાં અમે મોકલ્યા હતાં,“ અને અમારી કાર્યશૈલીમાં તમે કોઈ ફેરફાર નહીં 
જુઓ. (રુકૂઅ ૮) 


૯૧ 


નમાઝ કાયમ કરો“ સૂર્યના ઢળવા“ પછી થી માંડીને રાતના અંધારા સુધી“ અને 


પડ ૯૪ 


પરોઢના કુઆંનને પણ ફરજિયાત બનાવી લો” 


તમારાથી રાજી થઈ જાત, પરંતુ ખુદાનો પ્રકોપ તમારી ઉપર તૂટી પડત અને તમને દુનિયા અને આખિરત, 
બન્નેમાં બમણી સજા આપવામાં આપત. બીજું આ કે મનુષ્ય ભલે પયગમ્બર જ કેમ ન હોય, પોતે પોતાની તાકાત 
વડે અસત્યના આ તોફાનોનો મુકાબલો કરી શકતો નથી જયાં સુધી અલ્લાહની મદદ અને તેની અનુકૂળતાઓ 
સામેલ ન હોય. આ તો અલ્લાહના બક્ષેલાં ધૈર્ય અને મક્કમતા હતાં જેના કારણે નબી સ.અ.વ. સત્યની 
વિચારસરણી ઉપર પર્વતની જેમ અડગ રહ્યાં અને મુશ્કેલીઓનું કોઈ તોફાન આપને લેશમાત્ર પણ આપની 
જગ્યાએથી હટાવી ન શક્યું. 

(૮૯) આ સ્પષ્ટ આગાહી છે જે એ વખતે તો માત્ર એક ધમકી જ દેખાતી હતી પરંતુ ૧૦-૧૧ વર્ષમાં જ 
તે અક્ષરસઃ સાચી પડી ગઈ. આ સૂરઃ ના ઊતરાણ પછી હજુ એક જ વર્ષ વિત્યું હતું ત્યાં મક્કાના કાફિરોએ નબી 
સ.અ.વ.ને વતનમાંથી નીકળી જવા માટે મજબૂર કરી દીધાં અને આને ૮ વર્ષ કરતાં વધારે સમય પણ પસાર 
થવા પામ્યો ન હતો ત્યાં આપ વિજેતાની હેસિયતથી મક્કામાં પ્રવેશ્યાં. આના પછી બે વર્ષની અંદર જ આખા 
અરબસ્તાનની ધરતીને મુશ્રિકોના અસ્તિત્વથી મુક્ત કરી દેવામાં આવી. ત્યાર પછી જે કોઈ આ દેશમાં રહ્યો તે 
મુસલમાન બનીને રહ્યો, મુશ્રિકબનીને ત્યાં રહી શક્યો નહીં. 

(૯૦) એટલે કે તમામ નબીઓની સાથે અલ્લાહનો વ્યવહાર આવો જ રહ્યો છે કે જે કોમે તેમને મારી 
નાખ્યાં અથવા દેશનિકાલ કર્યા એ પછી તે બહુ સમય સુધી પોતાની જગ્યાએ ટકી ન શકી. પછી કાં તો ખુદાની 
આહફતે તેને નષ્ટ કરી નાખી, અથવા અન્ય દુશ્મન કોમને તેની ઉપર વર્ચસ્વ આપી દીધું, અથવા એ જ નબીના 
અનુયાયીઓના હાથે તેને પરાજિત કરાવી દેવામાં આવી. 

(૯૧) મુશ્કેલીઓ અને મુસીબતોના તોફાનનો ઉલ્લેખ કર્યાપછી તરત જ નમાઝ કાયમ કરવાનો હુકમ 
આપીને અલ્લાહતઆલાએ આ સુક્ષ્મ ઇશારો કર્યો છે કે જે મક્કમતા આવી પરિસ્થિતિમાં કોઈ પણ મુસલમાન 
માટેજરૂરી છે તે નમાઝ કાયમ કરવાથી પ્રાપ્ત થાય છે. 

(૯ર) અમે ૦-*5%- નો અનુવાદ હ095 “સૂર્યના ઢળવા પછીથી” કર્યો છે. જો કે કેટલાક 
સહાબીઓ અને તાબેઈને -%2 નો અર્થ સૂર્યાસ્ત પણ કર્યો છે પરંતુ બહુમતીનો મત આ જ છે કે આનો અર્થ 
મધ્યાહ્ન પછી સૂર્યનું ઢળવું છે. હઝરત ઉમર રદિ., ઇબ્ને ઉમર રદિ., અનસ બિન માલિક રદિ., અબૂ 


સૂરઃ બનીઇસ્રાઈલ ૧૭ તફહીમુલકુઓઆન ર 


વિત #૮2 ક ઉ 


ટ્ર ધપ કક 2% હાહ 
250 “પકડ ૯ હ૭293ક્ક4 ડીડ હઠાવી 


કેમ કેપરોઢનો કુઆંન મશહદ છે.“ અને રાત્રે તહજ્જુદ પઢો,“ આ તમારા માટે 


બરઝતુલ અસ્લમી રદિ., હસન બસરી રદિ., શઅબી રદિ., અતાઅ રદિ., મુજાહિદ રદિ. અને એક 
રિવાયતની રૂએ ઇબ્ને અબ્બાસ રદિ. પણ આ જ મતના છે. ઇમામ મુહમ્મદ બાકર અને ઇમામ જાફર સાદિક 
પાસેથી પણ આ જ કથન નોધવામાં આવેલું છે. બલકે કેટલીક હદીસોમાં નબી સ.અ.વ. પોતાની પાસેથી પણ 
“્ચ5#- દુલુકિશ્શમ્સની આ જ સમજૂતી નોંધાયેલી છે. જો કે તેની સનદ બહુ કવી નથી. 

(૯૩) કેટલાકના મતે ગસકલ્લૈલ એટલે “રાતનું પૂરી રીતે અંધારી થઈ જવું” છે. અને અમુક લોકો 
આનો અર્થ મધ્યરાત્રિ કરે છે. જો કે પહેલું કથન સ્વીકારવામાં આવે તો તેનાથી ઇશાના આરંભનો સમય એમ 
અર્થ થશે અને બીજા કથનને સાચું માનવામાં આવે તો આ ઇશારો ઇશાના આખરી સમય તરફ છે. 

(૯૪) “ફજ'નો શબ્દકોશીય અર્થ “પરોઢ” છે , એટલે કે એ સમય કે જયારે સવારની સફેદી સૌ પ્રથમ 
રાતના અંધારાને ચીરીને પ્રગટ થાય છે. 

ફજના કુર્અાનનો અર્થ ફજની નમાઝ છે. કુઅનિમજીદમાં નમાઝ માટે કોઈ જગ્યાએ સલાતનો શબ્દ 
વાપરવામાં આવ્યો છે અને કોઈ જગ્યાએ તેના અલગ અલગ ભાગોમાંથી કોઈ ભાગનું નામ લઈને સમગ્ર 
નમાઝનો અર્થ લેવામાં આવ્યો છે. દા.ત. તસ્બીહ, હમ્દ, ઝિક્ર, કયામ, રુકૂઅ, સુજૂદ વગેરે. આવી રીતે અહીં 
ફજ વખતે કુઅનિપાઠ કરવાનો અર્થ માત્ર ફુઅનિનું પઠન નથી બલકે નમાઝમાં કુઅનિનું પઠન છે. આવી રીતે 
કુઅનિમજીદે ગૌણ રીતે ઇશારો કરી દીધો છે કે નમાઝમાં કયા કયા ભાગો હોવાં જોઈએ અને આ જ ઇશારાઓના 
માર્ગદર્શન હેઠળ નબી સ.અ.વ.એ નમાઝનું એ સ્વરૃપ નક્કી કરી દીધું જે મુસલમાનોમાં પ્રચલિત છે. 

(૯૫) ફજના કુર્એાનના મશ્હૂદ હોવાનો અર્થ આ છે કે ખુદાના ફરિશ્તા તેના ગવાહ બને છે, જેમ કે 
હદીસોમાં સ્પષ્ટતાપૂર્વક જણાવવામાં આવ્યું છે. જો કે ફરિશ્તાઓ દરેક નમાઝ અને દરેક નેકીના સાક્ષી છે પરંતુ 
જયારે વિશેષરૂપે ફજની નમાઝના કુર્અાનપાઠ માટે તેમની ગવાહીનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે ત્યારે આનો 
સ્પષ્ટ અર્થ આ છે કે તેને એક વિશેષ મહત્ત્વ મળેલું છે. એટલા જ માટે નબી સ.અ.વ.એ ફજની નમાઝમાં 
કુર્ઓાનપઠન લાંબું કરવાની રીત અપનાવી અને આનું જ અનુસરણ સહાબીઓએ કર્યું અને ત્યાર પછીના 
ઇમામોએ આને મુસ્તહબ ઠરાવ્યું. 

આ આયતમાં ટૂંકમાં આ જણાવવામાં આવ્યું છે કે પાંચ વખતની નમાઝ કે જે મે'રાજના સમયે 
ફરજિયાત કરવામાં આવી હતી, તેના સમયોની ગોઠવણી કેવી રીતે કરવામાં આવે. હુકમ આપવામાં આવ્યો કે 
એક નમાઝ તો સૂર્યોદય પહેલાં પઢી લેવામાં આવે અને બાકીની ચાર નમાઝો મધ્યાહ્ન પછીથી લઈને રાતનું 
અંધારૂં થઈ જાય ત્યાં સુધી પઢવામાં આવે. આના પછી આ હુકમની સમજૂતી માટે જિબ્રઈલ અ.સ.ને 
મોકલવામાં આવ્યાં જેમણે નમાઝના ચોક્કસ સમયોનું શિક્ષણ નબી સ.અ.વ.ને આપ્યું. એટલા માટે અબૂ 
દાઊદ અને તિર્મિઝીમાં ઇબ્નેઅબ્બાસ રદિ.ની રિવાયત છે કેનબી સ.અ.વ.એ કહ્યું: 

“જિબ્રઈલે બે વખત મને બેતુલ્લાહની નજીક નમાઝ પઢાવી. પહેલા દિવસે સુહરની નમાઝ એવા 
સમયે પઢાવી કે જયારે સૂર્ય હજુ હમણાં જ ઢળ્યો હતો અને પડછાયો એક બુટની દોરીથી વધારે લાંબો ન હતો, 


સૂરઃ બનીઇસ્રાઈલ ૧૭ તફહીમુલકુઓઆન ર 


ત્યારપછી અસ્નની નમાઝ એવા સમયે પઢાવી કે જયારે દરેક વસ્તુનો પડછાયો તેની પોતાની ઊંચાઈ જેટલો હતો , 
પછી મગરિબની નમાઝ બરાબર એ વખતે પઢાવી કે જયારે રોજદાર ઇફતાર કરે છે, પછી ઇશાની નમાઝ સૂયસ્તિ 
વખતની લાલી દૂર થયા પછી તરત જ પઢવી દીધી, અને ફજની નમાઝ એ વખતે પઢાવી કે જયારે રોજદાર માટે 
ખાવું-પીવું હરામ થઈ જાય છે. બીજા દિવસે તેમણે ઝુહરની નમાઝ મને એ વખતે પઢાવી કે જયારે દરેક વસ્તુનો 
પડછાયો તેની ઊંચાઈ જેટલો હતો, અને અન્નની નમાઝ એ વખતે પઢાવી કે જયારે દરેક વસ્તુનો પડછાયો તેની 
ઊંચાઈ કરતાં બમણો થઈ ગયો, અને મગરિબની નમાઝ એ વખતે પઢાવી કે જયારે રોજદાર ઇફતાર કરે છે, અને 
ઈશાની નમાઝ એક તૃત્યાંશ રાત પસાર થઈ ગઈ ત્યારે પઢાવી, અને ફજની નમાઝ સારી પેઠે પ્રકાશ ફેલાઈ ગયા 
પછી. જિબ્રઈલ અ.સ.એ પાછા ફરીને મને કહ્યું કે હે મુહમ્મદ, આ જ સમયો નબીઓના નમાઝ પઢવાનાં છે, 
અને નમાઝોના સાચા સમયો આ બશન્ને સમયોની વચ્ચે છે. (એટલે પહેલા દિવસે દરેક સમયના આરંભનો સમય 
અને બીજા દિવસે દરેક સમયના અંતનો સમય જણાવવામાં આવ્યો છે.દરેક સમયની નમાઝ આ બન્ને સમયોની 
વચ્ચે અદા થવી જોઈએ.) 

કુઓનિમજીદમાં પણ નમાઝોના આ પાંચેય સમયોની તરફ જુદા જુદા પ્રસંગોએ સંકેત આપવામાં આવ્યાં 
છે. સૂરઃ હદમાં છે કે 


ક” 


“નમાઝ કાયમ કર દિવસના બશ્ને છેડાં ઉપર (એટલે 


ર૪ ઈઇક,પદરઈડક, હેડ 


અને મગરિબ) અને થોડી રાત પસાર થઈ જાય ત્યારે (એટલે કે ર 
(!” હર) “ઇડ્ાહ્ક 


ઇશા)”. (આયત ૧૧૪) 
સૂરઃતાહામાં છે કે 

“અને તારા માલિકની પ્રશંસા સાથે તેની પાકીનું વર્ણન કર, હર્કાકઈડયક્ટડડક 

સૂર્યોદય પહેલાં (ફજ) અને સૂર્યાસ્તની પહેલાં (અગ્ન) અને કહ 1 


રાતના સમયોમાં, પછી પાકીનું વર્ણન કર (ઇશા) અને 
દિવસના છેડાં ઉપર (એટલે કે ફજ, ઝુહર અને મગરિબ)”. 
(આયત ૧૩૦) 

ત્યારપછી સૂરઃ રૂમમાં કહેવામાં આવ્યું: 


“પછી અલ્લાહની પાકીનું વર્ણન કરો જયારે તમે સાંજ કરતાં 
હોવ (મગરિબ) અને જયારે સવાર કરતાં હોવ (ફજ). તેના જ 
માટે પ્રશંસા છે આકાશોમાં અને ધરતીમાં. અને તેની પાકીનું 
વર્ણન કરો દિવસના અંતિમ ભાગમાં (અસ્ન) અને જયારે તમે 


તતશાડાડાઇટ્ડડક તા 


(1₹* હા) 


ન 
# “કે 


હંશ્ક્ડક્હાંડ્ડ્ાઇન્ટનક 

કે 7.7 ક 
પ્ટ્ક હુંપ્ઝ ઉહ કઈ 
222-122 -7 76[#.ત૮2. [52૧4 
હઠહાત્2પ-કદકહ?5ઝક 


(14-14 હ્ડ(ા) 


બપોર કરો છો ( ઝુહર) . (આયતો ૧૭, ૧૮) 


નમાઝના સમયોની આ વ્યવસ્થા નક્કી કરવામાં જે આશયોને ધ્યાનમાં રાખવામાં આવ્યાં છે તેમાંનો 
એક મહત્ત્વનો આશય આ પણ છે કે સૂર્યૂજકોના પૂજાના સમયોથી દૂર રહેવામાં આવે. સૂર્ય દરેક જમાનામાં 
મુશ્રિકોનો સૌથી મોટો અથવા ધણો મોટો દેવ રહ્યો છે અને તેના જ ઉદય અને અસ્તના સમયો વિશેષરૂપે તેની 
પૂજાવિધિ માટેના સમય રહ્યાં છે, એટલા માટે આ સમયોમાં તો નમાઝ પઢવાનું હરામ કરી દેવામાં આવ્યું. આ 


સૂરઃ બનીઇસ્રાઈલ ૧૭ તફહીમુલકુઓઆન ર 


9994 દ્વિ ત્રિ 44.4 21 જ દ્ર 
ડિ હા” હઝ છ ઝુ 


ક 6 હ જ ૧દ્દ્દ્વા ન 


ઉપ"ટક*્હ્્્ઇહગ ક મિ [૫ 


નફલછે,” દ્ર નથી કે તમારો માલિક તમને પ્રશંસા પામેલા મુકામ ઉપર પહોંચાડી દે.“ 
અને દુઆ કરો કે પાલનહાર, મને જ્યાં પણ તું લઈ જા સત્યની સાથે લઈ જા અને જ્યાંથી 
પણ કાઢ સત્યની સાથે કાઢ” 


ઉપરાંત સૂર્યની પૂજા મોટાભાગે તેના ચઢતા સમયોમાં કરવામાં આવતી રહી છે. એટલા માટે ઇસ્લામમાં હુકમ 
આપવામાં આવ્યો કે તમે દિવસની નમાઝો સૂર્યના ઢળ્યા પછી પઢવાનું શરૂ કરો અને ફજની નમાઝ સૂર્યોદય 
પહેલાં જપઢી લો. આ આશયને નબી સ.અ.વ.એ પોતે ઘણી હદીસોમાં દશ વ્યો છે. એક હદીસમાં હઝરત અમ્ર 


દ 


બિન અબસા રદિ. રિવાયત કરે છે કેમેનબી સ.અ.વ.ને નમાઝના સમયો વિષે પૂછયું ત્યારે આપે કહ્યું: 


“સવારની નમાઝ પઢો અને જયારે સૂર્ય નીકળવા લાગે ત્યારે હ” 8.5ટ્વ-8%-26/-2 
નમાઝથી રોકાઈ જાઓ એટલે સુધી કે સૂર્ય ઊંચે આવી જાય કેમ ## હક્ક 
કે સૂર્ય જયારે નીકળે છે ત્યારે શેતાનના શિંગડાં વચ્ચેથી નીકળે હ#્ા#હ્કકટા પકત 


છે અને એ વખતે કાફિરો તેને નમન કરે છે.” પક્્રપ્ડપફ્ક્કગ્સ્કહં કહાર 


ર પ ર ર ૭4 
પછી આપે અસ્નની નમાઝનો ઉલ્લેખ કર્યા પછી કહ્યું: 


“પછી નમાઝથી અટકી જાઓ એટલે સુધી કે સૂર્ય આથમીજાય “.*હં્કે%ઝાહક્કા.ડ5 
કેમ કે સૂર્ય શેતાનના શિંગડાંઓ વચ્ચે અસ્ત પામે છે અનેએ ઉં”કહપ-કપ્ટક ય 
વખતે કાફિરો તેને નમન કરે છે.” (રવાહુ મુસ્લિમ) શી 5 તી 


(૭424819) 

આ હદીસમાં સૂર્યના શેતાનના શિંગડાં વચ્ચેથી ઊગવું અને આથમવું એ એક રૂપક છે. આના ઉપરથી 
આ ખ્યાલ આપવાનો આશય છે કે શેતાન તેના નીકળવાના અને ડૂબવાના સમયોને લોકોના માટે એક મોટો 
ફિત્નો બનાવી દે છે . બીજા શબ્દોમાં જયારે લોકો તેને નીકળતો અને ડૂબતો જોઈને નમી પડે છે ત્યારે એવું લાગે 
છે કે શેતાન તેને તેના માથા ઉપર ઊંચકીને આવ્યો છે અને માથા ઉપર જ લઈને જઈ રહ્યો છે. આ રૂપકનો કોયડો 
નબી સ.અ.વ.એ પોતે પોતાના આ કથનમાં ઊકેલી દીધો છે કે “એ વખતે કાફિરો તેને નમન કરે છે.” 

(૯૬) “તહજ્જુદ” નો અર્થ ઊંઘ તોડીને ઊઠવાનો છે. તેથી રાતના સમયે તહજ્જુદ કરવાનો અર્થઆ 
છે કે રાતનો એક ભાગ ઊંઘ્યા પછી ફરી ઊઠીને નમાઝ પઢવામાં આવે. 


ન્‌ 


(૯૭) “નફલ” નો અર્થ “ફર્ઝ ઉપરાંત” છે. આમાંથી આપોઆપ આ ઇશારો મળ્યો કે એ પાંચ 


ક 


નમાઝો કે જેના સમયોની વ્યવસ્થા પહેલી આયતમાં જણાવવામાં આવી હતી ફર્ઝ છે, અને આ છઠ્ઠી નમાઝ ફફર્ઝ 
ઉપરાંતની છે. 


સૂરઃ બનીઇસ્રાઈલ ૧૭ તફહીમુલકુઓઆન ર 


૬૩%. હ ટેલર 
બઉશ્કહટહડ૬ણાહ*ઠક હક કર્હ્ી 


અને તારા તરફથી એક સત્તાને મારી મદદગાર બનાવી દે.” 
અને એલાન કરી દો કે “સત્ય આવી ગયું અને અસત્ય નાશ પામ્યું, અસત્ય તો નાશ જ 
પામવાનું છે.” 


(૯૮) એટલે કે દુનિયા તથા આખિરતમાં તમને એવા દરજ્જા ઉપર પહોંચાડી દે જયાં તમે તમામ 
મખ્લૂકના પ્રશંસા સામેલા બનીને રહો, તમારી ઉપર ચારે તરફથી પ્રંશસાની વર્ષા થાય, અને તમારૂં અસ્તિત્વ 
એક પ્રશંસનીય હસ્તી બની રહે. આજે તમારા વિરોધીઓ તમારી સ્વાગતમાં ગાળો અને અપશબ્દો બોલી રહ્યાં 
છે અને દેશભરમાં તમને બદનામ કરવા માટે ખોટાં આક્ષેપોનું એક તોફાન ઊભું કરી દીધું છે પરંતુ એ સમય હવે 
દૂર નથી કે જયારે દુનિયા તમારી પ્રશંસાઓથી ગાજી ઊઠશે અને આખિરતમાં પણ તમે તમામ મખ્લૂકનાં પ્રશંસા 
પામેલા બનીને રહેશો. કયામતના દિવસે નબી સ.અ.વ.નું ગુનાઓની માફીના મુકામે હોવું તે પણ આ જ 
પ્રશંસિત હોવાના દરજ્જાનો એક ભાગ છે. 

(૯૯) આ દુઆ કરવાની શિખામણ ઉપરથી સ્પષ્ટપણે જણાય છે કે હિજરતનો સમય હવે સાવ નજીક 
આવી ગયો હતો. એટલા માટે કહેવામાં આવ્યું કે તમારી દુઆ આ હોવી જોઈએ કે સચ્ચાઈનો સાથ કોઈ પણ 
સંજોગોમાં તમારાથી ન છૂટે, જયાંથી પણ નીકળો સચ્ચાઈની ખાતર નીકળો અને જયાં પણ જાઓ સચ્ચાઈની 
સાથે જાઓ. 

(૧૦૦) એટલે કાં તો મને પોતાને સત્તા આપ અથવા કોઈ રાજ્યને મારો મદદગાર બનાવી દે કે જેથી 
તેની તાકાત વડે હું દુનિયાના આ બગાડને સુધારી શકું, બિભસ્તતા અને ગુનાખોરીના આ પૂરને રોકી શકું, 
અને તારા ન્યાયના કાનૂનને લાગુ કરી શકું. આ જ અર્થઘટન આ આયતનું હસન બસરી અને કતાદાએ કર્યું છે 
અને આને જ ઇબ્ને જરીર અને ઇબ્ને કસીર જેવા ઉચ્ચ દરજ્જાના તફસીરકર્તાઓએ અખત્યાર કર્યું છે, 
અને આ જ અર્થઘટનને નબી સ.અ.વ .ની આ હદીસ ટેકો આપે છે હ્ાકર્દઇ્ઝડહ્હાડદ્દંકદઇહી। એટલે કે 
“અલ્લાહતઆલા રાજ્યની સત્તા વડે એ વસ્તુઓને અટકાવી દે છે જેમને કુર્ઓાન વડે અટકાવતો નથી.'' આના 
ઉપરથી જણાયું કે ઇસ્લામ દુનિયામાં જે સુધારો ઇચ્છે છે તે માત્ર ઉપદેશ અને શિખામણ વડે થઈ શકતો નથી બલકે 
તેને અમલી બનાવવા માટે રાજકીય શક્તિની પણ જરૂર છે. બીજું, જયારે આ દુઆ અલ્લાહતઆલાએ પોતે તેના 
નબીને શિખવાડી છે ત્યારે આના ઉપરથી એ પણ સાબિત થઈ ગયું કે દીનની સ્થાપના માટે તેમજ શરીઅતના 
કાનૂન તથા અલ્લાહની હદોને લાગુ કરવા માટે રાજ્ય ઇચ્છવું તથા તેની પ્રાપ્તિ માટે પ્રયાસ કરવો ફકત કાયદેસર 
જ નથી બલકે ઇચ્છનીય છે અને ક્તવ્યનો ભાગ છે અને એ લોકો ખોટાં છે જે આને દુનિયાપરસ્તી અથવા 
દુનિયાની ચાહતના અર્થમાં ગણે છે. દુનિયાપરસ્તી તો આ છે કે કોઈ માણસ પોતાના માટે રાજ્યની કામના 
ધરાવતો હોય. જ્યારે ખુદાના દીન માટે રાજયની કામના કરવી, તો આ દુનિયાપરસ્તી નથી બલકે ખુદાપરસ્તીનો 


સૂરઃ બનીઇસ્રાઈલ ૧૭ તફહીમુલકુઓઆન ર 


#2»[,₹5242%« શ.» ડુ 
“ઝાં પ૫૭૫? કહલ 

અમે આ કુઓંનના ઊતરાણની શ્રુંખલામાં એ બધું ઊતારી રહ્યાં છીએ જે માનનારાઓ 
માટે તો સ્વાસ્થ્ય અને કૃપા છે, પરંતુ જુલમીઓ માટે ખોટ સિવાય બીજી કોઈ વસ્તુમાં વધારો કરતો 
નથી, “માણસની હાલત આ છે કે જ્યારે અમે તેને નિયામત આપીએ છીએ ત્યારે તે ઘમંડ કરે છે 
અને પીઠ ફેરવી લે છે, અને જ્યારે થોડીક મુસીબતમાં મૂકાય છે ત્યારે નિરાશ થવા માંડે છે. હે 
નબી, આ લોકોને કહી દો કે “દરેક પોતપોતાની રીત ઉપર અમલ કરી રહ્યો છે, હવે આ તમારો 
માલિક જ સારી રીતે જાણે છે કે સીધા માર્ગ ઉપર કોણ છે. (રુકૂઅ ૯) 

આ લોકો તમને રૂહ વિષે પૂછે છે. કહો “આ રૂહ મારા માલિકના હુકમથી આવે છે, પરંતુ 
તમે લોકોએ 
જ બરાબર તકાદો છે. જો જિહાદ માટે તલવારની ઇચ્છા કરવી ગુનો નથી તો શરીઅતના કાનૂની આદેશોને લાગુ 
કરવા માટે રાજકીય સત્તાની કામના કેવી રીતે ગુનો બની જશે? 

(૧૦૧) આ એલાન એ વખતે કરવામાં આવ્યો હતો કે જ્યારે મુસલમાનોની એક મોટી સંખ્યા મક્કા 
છોડીને હબશમાં આશ્રય લઈ રહી હતી અને બાકીના મુસલમાનો ભારે લાચારી અને જુલમની હાલતમાં મક્કા 
તથા મક્કાની આસપાસના વિસ્તારમાં જીવન ગુજારી રહ્યા હતાં અને ખુદ નબી સ.અ.વ.ના પ્રાણ પણ દરેક પળે 
જોખમમાં હતાં. એ વખતે દેખીતી રીતે અસત્યનું વર્ચસ્વ હતું અને સત્યના વર્ચસ્વના ચિહ્ભો દૂર દૂર સુધી પણ 
કયાંય દેખાતા ન હતાં પરંતુ આ જ સ્થિતિમાં નબી સ.અ.વ.ને હુકમ આપવામાં આવ્યો કે તમે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં આ 
અસત્યવાદીઓને સંભળાવી દો કે સત્ય આવી ગયું અને અસત્ય નાશ પામ્યું. આવા સમયમાં આવું વિચિત્ર 
એલાન લોકોને માત્ર વાણીવિલાસ લાગ્યો અને તેમણે તેને હસી કાઢયો. પરંતુ આને નવ વર્ષ જ થયા હતાં ત્યાં 
નબી સ.અ.વ. આ જ મક્કા શહેરમાં વિજેતાની હેસિયતથી દાખલ થયાં અને આપે કા'બામાં જઈને એ અસત્યને 
નષ્ટ કરી દીધું જે ૩૬૦ મૂર્તિઓના રૂપમાં ત્યાં સજાવેલું હતું. બુખારીમાં હઝરત અબદુલ્લાહ બિન મસઊદ રદિ.નું 
કથન છે કે મક્કાવિજયના દિવસે નબી સ.અ.વ. કા'બામાં આવેલી મૂર્તિઓ ઉપર પ્રહાર કરી રહ્યા હતાં અને 
આપની જીભ ઉપર આ શબ્દો હતાં. .હઈાફી શ ટપહરી.પ.ઈડડહઈઇ દોહા પૌ હક ડીપ 


૨ 


સૂરઃ બનીઇસ્રાઈલ ૧૭ તફહીમુલકુઓઆન ર 


6 દ હ 472 ઉડકઇંડએ4૦35દ 55) રઝા 


હા 


જ્ઞાનમાંથી ભાગ્યે જ હિસ્સો મેળવ્યો છે.'””” અને હે મુહમ્મદ, અમે | ઈચ્છીએ શ એ બધું જ 
તમારીપાસેથી છીનવી લઈએ જે અમે વહીદ્વારા 

(૧૦૨) એટલે કે જે લોકો આ કુર્ઓાનને તેમનો માર્ગદર્શક અને તેમના માટે કાયદાનું પુસ્તક માની લે 
તેમના માટે તો આ કુર્અાન ખુદાની કૃપા તેમજ તેમના તમામ માનસિક, મનોવૈજ્ઞાનિક, નૈતિક અને સામાજિક 
રોગોનો ઇલાજ છે. પરંતુ જે જુલમીઓ આને રદ કરીને તથા તેના માર્ગદર્શન તરફથી મોઢું ફેરવીને પોતાની જાત 
સાથે અન્યાય કરે તેમને આ કુર્બઅાન એ હાલત ઉપર પણ રહેવા દેતો નથી જેની ઉપર તેઓ આના ઊતરાણ અથવા 
આને જાણવા પહેલાં હતાં, બલકે આ તેમને ઊલટાનું આના કરતાં પણ વધારે નુકસાનમાં નાખી દે છે. આનું 
કારણ આ છે કે જયાં સુધી કુર્અાન આવ્યું ન હતું અને જયાં સુધી તેઓ આનાથી વાકેફ થયા ન હતાં, તેનું નુકસાન 
માત્ર અજ્ઞાનનું નુક્સાન હતું. પરંતુ જયારે ફુઅનિ તેમની સામે આવી ગયું અને તેણે સત્ય અને અસત્યનો ભેદ 
ખોલીને બતાવી દીધો ત્યારે તેમની ઉપર ખુદાની દલીલ પૂર્ણ થઈ ગઈ. હવે જો તેઓ આને રદ કરીને ગુમરાહીનો 
આગ્રહ રાખતાં હોય તો આનો અર્થ આ છે કે તેઓ અજ્ઞાની નથી બલકે જુલમી, અસત્યવાદી અને સત્યથી 
નફરત કરનારાં છે. હવે તેમની હેસિયત આ છે જે ઝેર અને ઝેરના મારણ બશેને જોઈને ઝેરને પસંદ કરનારની 
હોય છે. હવે તેમની ગુમરાહીના પૂરા જવાબદાર તથા જે કોઈ ગુનો હવે પછી તેઓ કરે તેની પૂરી સજાના 
હક્કદાર છે. આ નુકસાન અજ્ઞાનનું નથી બલકે ફિત્નાખોરીનું પરિણામ છે જે અજ્ઞાનના નુકસાન કરતાં વધારે જ 
હોવું જોઈએ. આ જ વાતને નબી સ.અ.વ.એ એક ટૂંકા છતાં અર્થસભર વાક્યમાં કહી છે કે હા.શકાહઇ&ટટહા,20 
એટલે કે કુઅનિ કાં તો તારી તરફેણમાં દલીલ છે અથવા પછી તારી વિરૂદ્ધ દલીલ . 

(૧૦૩) સામાન્ય રીતે એમ માનવામાં આવે છે કે અહીં રૂહનો અર્થ આત્મા છે , એટલે કે લોકોએ નબી 
સ.અ.વ.ને જીવાત્મા વિષે પૂછ્યુ હતું કે તેની હકીકત શું છે, અને તેનો જવાબ આ આપવામાં આવ્યો કે તે 
અલ્લાહના હુકમથી આવે છે. પરંતુ અમને આ અર્થ સ્વીકારવા સામે ભારે વાંધો છે કેમ કે આ અર્થ માત્ર એ જ 
સંજોગોમાં લઈ શકાય કે જયારે સંદર્ભની અવગણના કરવામાં આવે અને વાતને અનુસંધાનથી સાવ અલગ 
કરીને આ આયતને એક સ્વતંત્ર વાક્યની હેસિયતથી લેવામાં આવે. નહીં તો જો આગળથી ચાલી આવતી વાતને 
ધ્યાનમાં રાખીને જોવામાં આવે તો રહને આત્માના અર્થમાં લેવાથી ફકરામાં ભારે અસંબદ્ધતા અનુભવાય છે 
અને આવ વાતનું કોઈ તાર્કિક કારણ સમજાતું નથી કે જયાં પહેલી ત્રણ આયતોમાં કુઅનિના સ્વાસ્થ્યના નુસ્ખો 
હોવા માટે તેમજ કુર્ઓાનનો ઈનકાર કરનારાના જાલિમ અને નિયામતનો ઇનકાર કરનારા હોવાનો ઉલ્લેખ 
કરવામાં આવ્યો છે, અને જ્યાં પછીની આયતોમાં ફરીથી કુર્ઓાનના ખુદાઈ વાણી હોવા માટે દલીલ કરવામાં 
આવી છે, ત્યાં છેવટે કયા અનુસંધાનમાં આ વિષય આવી ગયો કે પ્રાણીઓમાં જીવ ખુદાના હુકમથી આવે છે? 

ફકરાના સંદર્ભને નજર સમક્ષ રાખીને જોવામાં આવે તો સ્પષ્ટપણે જણાય છે કે અત્રે “રૂહ'”નો અર્થવહી 
અથવા વહી લાવનાર ફરિશ્તો જ હોઈ શકે છે. મુશ્રિકોનો સવાલ હકીકતમાં આ હતો કે આ કુર્ઓાન તમે કયાંથી 
લાવો છો? આના જવાબમાં અલ્લાહતઆલા કહે છે કે હે મુહમ્મદ, તમને આ લોકો રૂહ, એટલે કે કુઓઅનિના 
સ્રોત,અથવા કુર્ઓાન પ્રાપ્તિના માધ્યમ વિષે પૂછી રહ્યાં છે તેમને જણાવી દો કે રૂહ મારા માલિકના હુકમથી આવે છે 


સૂરઃ બનીઇસ્રાઈલ ૧૭ તફહીમુલકુઓઆન ર 


દૃ 
પદ્‌ 


પર્ક 


દ 
જા ક 
તમને એનાયત કરેલું છે, પછી તમે અમારી સામે કોઈ મદદગાર મેળવશો નહી જે તેને પાછું અપાવી 
શકે. આ તો જે કંઈ તમને મળ્યું છે તમારા માલિકની કૃપાથી મળ્યું છે, હકીકતમાં તમારી ઉપર તેની 


કૃપા ધણી મોટી છે.“ કહી દો કે જો માનવજાત અને જિજ્ઞાત બધાં ભેગા મળીને આ કુર્બાન જેવી કોઈ 
વસ્તુ લાવવાનો પ્રયત્ન કરે તો લાવી શકશે નહીં, ભલે તે બધાં એકબીજાના મદદગાર જ કેમન 


પરંતુ તમે લોકોએ જ્ઞાનમાંથી એટલો ઓછો હિસ્સો મેળવ્યો છે કે તમે માનવરચિત કલામ અને રબની વહીના 
માધ્યમ વડે ઊતરનાર કલામ વચ્ચેનો ભેદ સમજતાં નથી અને આ કલામ સામે આ શંકા કરો છો કે તેને કોઈ માણસ 
ઘડી રહ્યો છે. 

આ તફસીર માત્ર એટલા જ માટે પસંદગી આપવાને લાયક નથી કે પહેલાંનું પ્રવચન અને પછીનું 
પ્રવચન બશ્નેની સાથે આયતનો સંબંધ આ જ અર્થનો તકાદો કરે છે, બલકે ખુદ કુઅનિમજીદમાં પણ બીજી 
જગ્યાએ આ વિષય લગભગ આ જ શબ્દોમાં વર્ણવવામાં આવ્યો છે, જેમ કે સૂરઃ મુ'મિનમાં કહ્યું છે કે 


છે કે જેથી તે લોકોને ભેગાં થવાના દિવસથી સાવધાન કરી દે. (આયત ૧૫) અને સૂરઃ શૂરામાં કહ્યું 
હ%ઝડ્ઝાઇહ,ઝડઈઇ-ઇ,હાઇકયાઈીીઇડકાડ ઈ “અને આવી જ રીતે અમે તારી તરફ એક રૂહ 
અમારા હુકમથી મોકલી. તું જાણતો ન હતો કે ગ્રંથ શું હોય છે અને ઈમાન શું છે.'”' (આયત પર) 

આરંભના વિદ્દાનોમાંથી ઇબ્નેઅબ્બાસ રદિ., કતાદા અને હસન બસરીએ પણ આ જ તફસીર 
અપનાવી છે. ઇબ્નેજરીરે આ કથનને કતાદાના હવાલાથી ઇબ્નેઅબ્બાસના નામે નોધ્યું છે, પરંતુ આ વિચિત્ર 
વાત લખી છે કે ઇબ્નેઅબ્બાસ આ વિચારને છૂપું રાખીને વર્ણવતા હતાં. રૂહુલમઆનીના લેખક હસન તથા 
કતાદાનું આ કથન નોધે છે કે “રૂહનો અર્થ જિબ્રઈલ છે અને સવાલ હકીકતમાં આ હતો કે તેઓ કેવી રીતે ઊતરે 
છે અને કેવી રીતે નબી સ.અ.વ.ના હૃદય ઉપર ગેબી સંકેત નાખવામાં આવે છે. 

(૧૦૪) સંબોધન દેખીતી રીતે નબી સ.અ.વ.ને કરવામાં આવ્યું છે પરંતુ ઉદ્દેશ્ય હકીકતમાં કાફિરોને 
સંભળાવવાનો છે જે કુઅનિને નબી સ.અ.વ.નું પોતાનું ઘડેલું અથવા કોઈ માણસ દ્વારા પડદા પાછળ રહીને 


શિખવાડેલું કલામ કહેતા હતાં. તેમને કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આ કલામ પયગમ્બરે ઘડેલું નથી બલકે અમે 


સૂરઃ બનીઇસ્રાઈલ ૧૭ તફહીમુલકુઓઆન ર 


2 ત્ર 

4૮૯0૮27૮ દ્વ 2 441૮47 
ફે ફક 

ર્સ્ન્ડ ટિ ખદાઇ 


અમે આ કુરઆનમાં લોકોને અલગ અલગ રીતે સમજાવ્યાં પરંતુ મોટાભાગના લોકો 
ઇનકાર ઉપર જ મક્કમ રહ્યાં. અને તેમણે કહ્યું “અમે તારી વાત નહીં માનીએ જ્યાં સુધી તું 
અમારા માટે જમીન ફાડીને એક ઝરણું વહેવડાવી ન આપે. અથવા તારા માટે ખજૂર અને દ્રાક્ષનો 
એક બગીચો પેદા થાય અને તું તેમાં નદીઓ વહેવડાવી દે. અથવા તું આકાશના ટૂકડેટૂકડાં કરીને 
અમારી ઉપર પાડી દે જેમકે તારો દાવો છે. 
એનાયત કરેલું છે અને અમે જો તેને છીનવી લઈએ તો ન તો પયગમ્બરની આ તાકાત છે કે તે આવો કલામ લખીને 
લાવી શકે અને ન તો કોઈ બીજી તાકાત એવી છે કે જે તેને આવી ચમત્કારી કિતાબ રજૂ કરવાને લાયક બનાવી શકે. 


(૧૦૫) આ પડકાર આ અગાઉ કુર્અાનેમજીદમાં ત્રણ જગ્યાએ આવી ગયો છે. સૂરઃ બકરહ, આયત 
૨૩, ર૪ સૂરઃ યૂનુસ, આયત ૩૭ અને સૂરઃ હૂદ, આયત ૧૩. હવે પછી સૂરઃ તૂરમાં ૩૩,૩૪ આયતોમાં પણ 
આ જ વિષય આવી રહ્યો છે. આ બધી જ જગ્યાએ આ વાત કાફિરોના એ આક્ષેપના જવાબમાં કહેવામાં આવી છે 


ક 


કે મુહમ્મદ (સ.અ.વ.) એ જાતે આ કુર્અાનિ લખી લીધું છે અને અમસ્તાં જ તેઓ તેને ખુદાની વાણી બનાવીને 
રજૂકરી રહ્યાં છે. આ ઉપરાંત સૂરઃ યૂનુસની ૧૬મી આયતમાં આ જ આરોપનું ખંડન કરતાં આ પણ કહેવામાં 
આવ્યુંકે હઠઠકઈ%ઝ-તુઈટ્ા કડાઈ 3% દડઉઇટદડઈકં એટલે કે “હે 
મુહમ્મદ, આમને કહો કે જો અલ્લાહે આ ઇચ્છયું ન હોત કે હું આ કુઅનિ તમને સંભળાવું તો હું કદાપિ સંભળાવી 
શક્તો ન હતો બલકે અલ્લાહ તમને આની ખબર સુદ્ધાં ન આપત. છેવટે હું તમારી વચ્ચે એક ઉંમર ગુજારી 
ગયેલો છું , શું તમે આટલું પણ નથી સમજતાં?” 

આ આયતોમાં કુર્બાનના અલ્લાહના કલામ હોવા માટે જે દલીલ આપવામાં આવી છે તે હકીકતમાં 
ત્રણ દલીલોનું સંમિશ્રણ છેઃ 

એક આ કે આ કુઅનિ પોતાની ભાષા, વર્ણનશૈલી, દલીલની પદ્ધતિ, વિષયો, ચર્ચાઓ, શિક્ષણ અને 
ગેબની ખબરોની દૃષ્ટિએ એક ચમત્કાર છે જેનો દાખલો લાવવો માનવશક્તિની બહાર છે. તમે કહો છો કે આને 
એક માનવીએ લખ્યું છે પરંતુ અમે કહીએ છીએ કે તમામ દુનિયાના લોકો ભેગાં મળીને આવું પુસ્તક લખી શકતાં 
નથી, બલકે જો એ જિન્ઞાતો જેમને મુશ્રિકોએ તેમના દેવતા બનાવી લીધેલાં છે અને જેમની પૂજનીયતા ઉપર આ 
ગ્રંથ ખુલ્લો પ્રહાર કરી રહ્યું છે, ફુઓનિના ઇનકાર કરનારા લોકોની મદદ માટે ભેગાં થઈ જાય તો તેઓ પણ તેમને 


સૂરઃ બનીઇસ્રાઈલ ૧૭ તફહીમુલકુઓઆન ર 


ન ઈ તત 
ક 
ફ્જ 
ત્ર્વિસત ત્ર 


દ્‌ પિ 464 
જ ૪929 


અથવા અલ્લાહ અને ફરિશ્તાઓને રૂબરૂ અમારી સામે લઈ આવે. અથવા તારા માટે સોનાનું એક 
ઘર બની જાય. અથવા તું આકાશમાં ચઢી જાય, અને તારા ચઢવાનો પણ અમે વિશ્વાસ કરીશું નહી 
જ્યાં સુધી તું અમારી ઉપર એક એવું લખાણ ઊતારી ન લાવે જેને અમે વાંચીએ” ---હે 
મુહમ્મદ, આમને કહો “પાક છે મારો પાલનહાર ! શું હું એક સંદેશો લાવનાર માનવી સિવાય 
બીજુંપણ કંઈ છું ?''**“* (રુકૂઅ ૧૦) 


આ લાયક બનાવી શકતાં નથી કે કુર્ઓાનના દરજજાનું પુસ્તક લખીને આ પડકારને રદ કરી શકે. 

બીજું આ કે મુહમ્મદ સ.અ.વ. ક્યાંય બહારથી એકાએક તમારી વચ્ચે પ્રગટ થઈ ગયેલાં નથી બલકે 
આ કુઅનિના ઊતરાણ પહેલાં પણ ૪૦ વર્ષ તમારી વચ્ચે રહેલાં છે. શું નબૂવ્વતના દાવાના એક દિવસ પહેલાં 
પણ કયારેય તમે તેમના મોઢેથી આ પ્રકારની વાણી અને આ સમસ્યાઓ અને વિષયો ઉપર આધારિત વાણી 
સાંભળી હતી? જો સાંભળી ન હતી , અને ખાત્રીપૂર્વક સાંભળી ન હતી, તો શું આ વાત તમારી સમજમાં આવે છે 
કે કોઈ માણસની ભાષા, વિચારો, માહિતી અને ચિંતન અને વર્ણનની શૈલીમાં એકાએક આવો ફેરફાર આવી 
શકે છે? 

ત્રીજું આ કે, મુહમ્મદ સ.અ.વ.તમને કુઅનિ સંભળાવીને કયાંય ગાયબ થઈ જતાં નથી બલકે તમારી 
વચ્ચે જ રહે છે. તમે તેમના મુખેથી કુર્અાન પણ સાંભળો છો અને બીજી વાતચીત અને પ્રવચનો પણ સાંભળતાં 
રહો છો. કુઅનિની વાણી અને મુહમ્મદ સ.અ.વ.ની પોતાની વાણીમાં ભાષા અને શૈલીનો આવો દેખીતો ભેદ 
છે કેકોઈ એક માણસની બે આટલી હદે અલગ શૈલીઓ કયારેય હોઈ શકે નહીં. આ ફરક માત્ર એ જ જમાનામાં 
સ્પષ્ટ ન હતો જયારે નબી સ.અ.વ.પોતાના દેશના લોકોમાં રહેતા હતાં બલકે આજે પણ હદીસના પુસ્તકોમાં 
આપના સેંકડો કથનો અને પ્રવચનો મોજૂદ છે. તેમની ભાષા અને શૈલી કુર્ઓાનની ભાષા અને શૈલી કરતાં 
એટલી હદે ભિન્ન છે કે ભાષા અને સાહિત્યનો ભેદ પારખનાર કોઈ પણ આલોચક આ કહેવાની હિંમત કરી 
શક્તો નથી કે આ બન્ને એક જ માણસની વાણી હોઈ શકે છે. (વધુ સમજૂતી માટે જૂઓ , સૂરઃ યૂનુસ, નોંધ ક્રમાંક 
૨૧, સૂરઃતૃર, નોંધ ક્રમાંક રર થી ૨૭) 

(૧૦૬) ચમત્કારોની માગણીનો એક જવાબ આની પહેલાં આયત ૫૯ ડડ ઈકઝાઈ્કદાદદ માં 
આવી ગયો છે. હવે અહીં આ જ માગણીનો બીજો જવાબ આપવામાં આવ્યો છે. આ ટૂંકા જવાબની અર્થસભરતા 
પ્રશંસાથી પર છે. વિરોધીઓની માગણી હતી કે જો તમે પયગમ્બર હોવ તો હમણાં જ જમીનની તરફ એક 
ઇશારો કરો અને અચાનક એક ઝરણું ફૂટી નીકળે, અથવા તરત જ એક હરિયાળો બગીચો ઊભો થઈ જાય અને 


સૂરઃ બનીઇસ્રાઈલ ૧૭ તફહીમુલકુઓઆન ર 


દ્ધ 22% *૪કૂ4 ન્ન 
ફર્ક 
[૫૯4૮૮ દિન 


શ્ર 


શ 27»%જ-ત૦તસ પ્ત્રહ પ્ત 
છા ચ્ડઇ 1%! ૨ ઝક 


*# 
ત્રિ 


લોકો સમક્ષ જ્યારે પણ માર્ગદર્શન આવ્યું ત્યારે તેની ઉપર ઈમાન લાવવાથી તેમને કોઈ 
વસ્તુએ રોક્યાં નહીં પરંતુ તેમના આ જ કથને કે “શું અલ્લાહે મનુષ્યને પયગમ્બર બનાવીને 
મોકલી દીધો ?'”*” આમને કહો જો ધરતી ઉપર ફરિશ્તા શાંતિપૂર્વક હરીફરી રહ્યાં હોત તો અમે 


૧૦૮ 


ચોક્કસ આકાશમાંથી કોઈ ફરિશ્તાને જ તેમના માટે પયગમ્બર બનાવીને મોકલત.'“ 


તેમાં નહેરો વહેવા માંડે. આકાશની તરફ ઈશારો કરો અને તમને ખોટા કહેનારા લોકો ઉપર આકાશ ટૂકડેટ્કડાં 
થઈને પડે. એક ફૂંક મારો અને પલકવારમાં સોનાનો એક મહેલ બનીને તૈયાર થઈ જાય. એક સાદ પાડો અને 
અમારી સામે ખુદા અને તેના ફરિશ્તા તરત જ આવીને ઊભાં થઈ જાય અને તેઓ સાક્ષી આપે કે અમે જ 
મુહમ્મદને પયગમ્બર બનાવીને મોકલ્યાં છે. અમારી નજર સામે આકાશ ઉપર ચઢી જાઓ અને અલ્લાહ પાસેથી 
એક પત્ર અમારા નામે લખાવીને લઈ આવો જેને અમે હાથ વડે સ્પર્શ કરીએ અને આંખોથી વાંચીએ ---આ 
લાંબી માગણીઓનો આ જવાબ આપીને વાત પૂરી કરી દેવામાં આવી છે કે “આમને કહો, મારો પાલનહારપાક 
છે! શું હુંએક સંદેશ લાવનાર માનવી સિવાય બીજું પણ કંઈ છું?” એટલે કે, મૂૃખઓ! શું મે ખુદા હોવાનો દાવો 
કર્યો હતો કે તમે આ માગણીઓ મારી સામે કરવા માંડયાં? મેં તમને કયારેય કહ્યું હતું કે હું સર્વશક્તિમાન છું? મે 
કયારેય કહ્યું હતું કેધરતી અને આકાશ ઉપર મારું રાજ ચાલી રહ્યું છે? મારો દાવો તો પહેલા દિવસ જ આ હતો કે 
હું ખુદાના તરફથી સંદેશ લાવનાર એક મનુષ્ય છું. તમારે ચકાસવું હોય તો મારા સંદેશને ચકાસો. ઈમાન 
લાવવો હોય તો આ સંદેશની સચ્ચાઈ અને તાર્કિકતા જોઈને ઈમાન લાવો. ઇનકાર કરવો હોય તો આ સંદેશમાં 
કોઈ ખામી કાઢીને દેખાડો. મારી સચ્ચાઈની ખાત્રી કરવી હોય તો એક માનવી હોવાની હેસિયતથી મારા 
જીવનને, મારી નીતિમત્તાને, મારા કામને જુઓ. આ બધું છોડીને તમે મારી પાસેથી આ કેવી માગણી કરવા 
માંડયાં કેધરતી ફાડો અને આકાશને પાડી દો? છેવટે પયગમ્બરીનો આ કામોની સાથે શું સંબંધ છે? 

(૧૦૭) એટલે કે દરેક જમાનાના જાહિલ લોકો આ જ ગેરસમજમાં પડેલા રહ્યાં છે કે મનુષ્ય કયારેય 
પગમ્બર હોઈ શકે નહીં. એટલા જ માટે જયારે કોઈ પયગમ્બર આવ્યો ત્યારે તેમણે આ જોઈને કે તે ખાય છે, 
પીએ છે, બાલ-બચ્ચાં ધરાવે છે , હાડમાંસનો બનેલો છે ફેસલો કરી દીધો કે તે પયગમ્બર નથી કારણ કે તે મનુષ્ય 
છે. અને જયારે તે અવસાન પામ્યો ત્યારે અમુક સમયગાળા પછી તેના અનુયાયીઓમાં એવાં લોકો ઊભા થવા 
માંડયાં જે કહેવા લાગ્યાં કે તે મનુષ્ય ન હતો, કેમ કે પયગમ્બર હતો. એટલે કોઈએ તેને ખુદા બનાવ્યો, કોઈએ 
તેને ખુદાનો પુત્ર કહ્યો અને કોઈએ કહ્યું કે ખુદા તેની અંદર દાખલ થઈ ગયો હતો. આમ, મનુષ્યતા અને 
પયગમ્બરીનું એક જ હસ્તીમાં એક્ત્ર થઈ જવું અજ્ઞાન લોકોના માટે હંમેશાં એક કોયડો જ બનેલો રહ્યો. (વધુ 


સૂરઃ બનીઇસ્રાઈલ ૧૭ તફહીમુલકુઓઆન ર 


#9 “૮ “ ત«દળ્ધહદ .» 2722; 27્‌૪%9- હ ઇં ર 2ટ 
જ ઝ્%ફરટસ્ઝ ઈક 5ર 2૯ન્‍પ્ડ્ફડડ્રમ, 


“૭7૮ 2 28 222 ૮2૮૬21 વ દ્વ 


ક ?”77₹7# હક 2024. 
અધા. ગગ ડ ૯%» 58૯4૫૫ હ 
22 દ્વિ. £24[#8૮[#% ? 77717૪3717?) 797 ૯66૮ હિંદ 
6:94 ગક ૦% 2558 ને 


સઇ*ઝ 
ક” 22૬ કદ જ ૩ «1 “232: 24૮૪: 
5 ઝક “ક્ડી3૦૦૦૦ ઝટ ઝક 


હે મુહમ્મદ, આમને કહી દો કે મારી અને તમારી વચ્ચે બસ એક અલ્લાહની સાક્ષી પૂરતી 
છે. તે તેના બંદાઓની હાલતથી માહિગાર છે અને બધું જ જોઈ રહ્યો છે.“ 

જેને અલ્લાહ માર્ગદર્શન બખ્શે તે જ સીધો માર્ગ પામનાર છે, અને જેને તે ગુમરાહીમાં 
નાખી દે ત્યારે તેના સિવાય આવા લોકો માટે તું કોઈ હિમાયતી અને મદદગાર નથી પામી 


શકતો.” આ લોકોને અમે કયામતના દિવસે ઊંધા મોઢે ખેંચી લાવીશું. આંધળાં, બહેરાં, અને 
મૂંગાં.”' તેમનું ઠેકાણું જહજ્ઞમછે. જ્યારે પણ તેની આગ મંદ પડવા માંડશે અમે તેને વધારે 


ભડકાવી દઈશું. આ બદલો છે તેમની એ હરકતનો કે તેમણે અમારી 


સમજૂતી માટે જુઓ, સૂરઃયાસીન, નોંધ ક્રમાંક-૧૧). 

(૧૦૮) એટલે કે પયગમ્બરનું કામ ફકત આ જ નથી કે આવીને સંદેશ સંભળાવી દે બલકે તેનું કામ આ 
પણ છે કે આ સંદેશ પ્રમાણે માનવજીવનની સુધારણા કરે. તેણે માનવજીવનમાં આ સંદેશના નિયમોને લાગુ 
કરવાના હોય છે. તેણે ખુદ પોતાના જીવનમાં આ નિયમોનું અમલી પ્રદર્શન કરવાનું હોય છે. તેણે એ અસંખ્ય 
અલગ અલગ મનુષ્યોના મગજમાં રહેલી ગૂંચવણોને ઊકેલવી પડે છે જે આ સંદેશને સાંભળવા અને સમજવાનો 


જ. કા 


પ્રયાસ કરે છે. તેણે માનનારા લોકોને સંગઠિત કરી તેમની કેળવણી કરવાની હોય છે કે જેથી આ સંદેશના શિક્ષણ 


પ્રમાણે એક સમાજ અસ્તિત્વમાં આવે. તેણે ઈનકાર અને વિરોધ કરનારા તથા અડચણો ઊભી કરનારા લોકોની 
સામે સંઘર્ષ કરવાનો હોય છે કે જેથી બગાડા અને અરાજકતાને ટેકો આપનારી શક્તિઓને પરાજિત કરી શકાય 
અને એ સુધારક પગલાં અમલમાં આવી શકે જેમના માટે ખુદાએ તેનો પયગમ્બર ઊઠાવ્યો છે. આ તમામ કામ 
જયારે મનુષ્યોમાં જ કરવાના છે ત્યારે તેમના માટે મનુષ્યને નહીં તો બીજા કોને મોકલવામાં આવત ફરિશ્તો તો 
વધુમાં વધુ એટલું જ કરત કે આવી જાત, સંદેશ પહોંચાડી દેત અને જતો રહેત. મનુષ્યોમાં મનુષ્યોની જેમ રહીને 
મનુષ્ય જેવાં કામ કરવાં અને પછી માનવજીવનમાં ખુદાની મરજી પ્રમાણે સુધારણા કરીને દેખાડવી કોઈ 

ફરિશ્તાની શક્તિની વાત ન હતી, આના માટે તો એક મનુષ્ય જ વધુ યોગ્ય હોઈ શકતો હતો. 
(૧૦૯) એટલે કે જે જે રીતે હું તમને સમજાવી રહ્યો છું અને તમારી સુધારણા માટે પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું 
પણ અલ્લાહ જાણે છે અને જે કંઈ તમે મારા વિરોધમાં કરી રહ્યાં છો તેને પણ અલ્લાહ જોઈ રહ્યો છે. ફેસલો 

ણે જ કરવાનો છે એટલા માટે માત્ર તેનું જજાણવું અને જોવું પૂરતું છે. 


સૂરઃ બનીઇસ્રાઈલ ૧૭ તફહીમુલકુઓઆન ર 


હાંડડઝઝીદઉઇડીડ [015 ઇડછૂડપ 
હંડડ્ડ હ કહ)ઝાભહા9 529125 


નષ્ટ કજ 


28 છ કાથી 15: ડઉ. 227 ૮22% હકડા ક 
દ્ધ ક 72 ન 22 4% « 272 
9 68૦6૭) હ૬ઈ મ 


હડશ્રડટહુ કિ 5૬ દ 95% 
જ ત્રઈત૮૮યા 1 


૬4 દ્ધ «2 ઝાતા -392-જ.ક [ક 
તજ્કવ્ક્ ઇદિનગાત કનાલ ઉડા 8461928 


આયતોનો ઇનકાર કર્યો અને કહ્યું “શું જ્યારે અમે ફકત હાડકાં અને માટી થઈ ગયા હોઈશું ત્યારે 
નવેસરથી અમને પેદા કરીને ઊભા કરવામાં આવશે ?”' શું તેમને આ દેખાયું નહીં કે જે અલ્લાહે 
ધરતી અને આકાશોને સર્જ્યા છે, તે આમના જેવાંને પેદા કરવાની ચોક્કસપણે શક્તિ ધરાવે છે ? 
તેણે તેમને એકત્ર કરવા માટે એક સમય નિશ્ચિત કરી રાખેલો છે જેનું આવવું ચોક્કસ છે, પરંતુ 
જુલમીઓનો આગ્રહ છે કેતેઓ આનો ઈનકાર જ કરશે. 


હે મુહમ્મદ, આમને કહો, જો ક્યાંક મારા માલિકની કૃપાના ખજાના તમારા કબજામાં હોત 


તો તમે વપરાઈ જવાની બીકે જરૂર તેમને રોકી રાખત. હકીકતમાં મનુષ્ય ઘણો કંજૂસ જણાયો 


છે.“ (રુકૂઅ ૧૧) 
અમે મૂસાને નવ નિશાનીઓ એનાયત કરી હતી જે સ્પષ્ટપણે દેખાઈ રહી હતી. હવેઆ 


પ 


મેપોતે 


ન્‌ 
ઝે 


કો 


(૧૧૦) એટલે કે જેની ગુમરાહપ્રિયતા અને હઠાગ્રહના કારણે અલ્લાહે તેની ઉપર માર્ગદર્શનના દ્વારા 


દિ 


બંધ કરી દીધાં હોય અને જેને અલ્લાહે જ એ ગુમરાહીઓ તરફ ધકેલી દીધો હોય જેની તરફ તે જવા માગતો હતો 
ત્યારે હવે બીજો કોણ છે જે તેને સીધા રસ્તે લાવી શકે? જે માણસે સત્ય તરફથી મોઢું ફેરવીને જૂઠ ઉપર સંતોષ 
માનવાનું પસંદ કર્યુ, અને જેની આ ગંદકીને જોઈને અલ્લાહે પણ તેના માટે એ સાધનો પૂરા પાડી દીધાં જેનાથી 
સત્યની વિરૂદ્ધ તેની નફરતમાં તથા જૂઠ ઉપર તેના સંતોષમાં ઔર વધારો થતો જાય, તેને દુનિયાની કઈ તાકાત 
જૂઠથી હટાવી અથવા સત્ય ઉપર સંતુષ્ઠ કરી શકે? અલ્લાહનો નિયમ આ નથી કે જે પોતે ભટકવા માગે તેને 
બળપૂર્વક માર્ગદર્શન આપે, અને બીજી કોઈ હસ્તીમાં એ તાકાત નથી કે લોકોના હૃદય પલટી નાખે. 


(૧૧૧) એટલે કે જેવી રીતે તેઓ દુનિયામાં બનીને રહ્યાં કે ન તો સત્યને જોતા હતાં ન તો સત્યને 


સૂરઃ બનીઇસ્રાઈલ ૧૭ તફહીમુલકુઓઆન ર 


બનીઇસ્નાઈલને પૂછી લો કે જ્યારે તે સામે આવી ત્યારે ફિરઔને આ જ કહ્યું હતું ને કે “હે મૂસા, હું 
માનું છું કે તું જરૂર એક વશીભૂત માણસ છે.'””'“મૂસાએ તેના જવાબમાં કહ્યું “તું સારી પેઠે જાણે 
છે કેઆ આંખો ખોલી દેનારી નિશાનીઓ ધરતી અને આકાશોના માલિક સિવાય કોઈએ ઊતારેલી 
ઓળખતા હતાં અને ન તો સત્ય બોલતા હતાં , એવી જ રીતે તેમને કયામતમાં ઊઠાવવામાં આવશે. 

(૧૧૨) આ ઇશારો એ વિષય તરફ છે જે આની પહેલાં આયત પપ માં “5 ક-ઇ1હંઠક દાહ 
આવી ગયો છે. મક્કાના મુશ્રિકો જે મનોવૈજ્ઞાનિક કારણોના લીધે નબી સ.અ.વ.ની નબૂવ્વતનો ઇનકાર કરતા 
હતાં તેમાંથી જ એક મહત્ત્વનું કારણ આ હતું કે આવી રીતે તેમને નબી સ.અ.વ.ની શ્રેષ્ઠતાને માનવી પડતી 
હતી, અને કોઈ પણ માણસ પોતાના સમકાલીન અને હરીફની શ્રેષ્ઠતા સ્વીકારવા માટે ભાગ્યે જ તૈયાર થતો 
હોય છે. એટલા જ માટે કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે જે લોકોની કંજૂસાઈની હાલત આ છે કે કોઈના સાચા 
દરજ્જાનો એકરાર કરતાં પણ તેમના દિલ ખચકાય છે તેમને જો ખુદાએ તેની કૃપાના ખજાનાઓની ચાવીઓ 
હવાલે કરી દીધી હોત તો કોઈને એક કાંણો પૈસો પણ ન આપત. 

(૧૧૩) ધ્યાનમાં રહે કે અહીં ફરીથી મક્કાના કાફિરોને ચમત્કારની માગણીનો જવાબ આપવામાં 
આવ્યો છે, અને આ ત્રીજો જવાબ છે . કાફિરો કહેતા હતાં કે અમે તો તમારી ઉપર ત્યાં સુધી ઈમાન નહીં લાવીએ 
જયાં સુધી તમે આવાં આવાં કામ કરીને દેખાડો નહીં. જવાબમાં તેમને કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે તમારી પહેલાં 
ફિરઔનને આવા જ સ્પષ્ટ ચમત્કારો, એક-બે નહીં, એક પછી એક સતત નવ દેખાડવામાં આવ્યા હતાં, તો 
પછી તમને ખબર પડવી જોઈએ કે જે માનવા માગતો ન હતો તેણે તેમને જોઈને શું કહ્યું? અને તમને આ પણ 
ખબરછે કે જયારે તેણે ચમત્કારજોઈને પણ નબીને જૂઠો કહ્યો ત્યારે તેનો શો અંજામ આવ્યો? 

એ નવ નિશાનીઓ જેમનો અહીં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે, આની પહેલા સૂરઃ આ'રાફમાં આવી 
ગઈ છે. એટલે કે લાઠી જે અજગર બની જતી હતી, ચળકતો હાથ જે બગલમાંથી કાઢતાં જ સૂર્યની જેમ ચળકાટ 
મારતો હતો, જાદુગરોના જાદુને જાહેરમાં પરાજિત કરવો, એક જાહેરાત પ્રમાણે સમગ્ર દેશમાં દુષ્કાળ પેદા થઈ 
જવો અને ત્યારબાદ એક પછી એક તોફાન, તીડના ટોળાં , જૂ, દેડકાં, લોહીની આફતો ઊતરવી. 

(૧૧૪) આ એ જ સંબોધન છે જેના વડે મક્કાના મુશ્રિકો નબી સ.અ.વ.ને સંબોધન કરતા હતાં. આ 
જ સૂરઃની આયત ૪૭ માં તેમનું આ કથન આવી ગયું છે કે 15 ક ફડઝીહ#,ઉહા (તમે તો એક વશીભૂત 
થયેલા માણસની પાછળ જઈ રહ્યાં છો.) હવે તેમને જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કેબરાબર આ જ સંબોધન વડે 
ફિરઔને મૂસા અ.સ.ને ઉદ્દેશ્યા હતાં . 

આ જગ્યાએ એક ગૌણ મુદ્દો બીજો પણ છે જેની તરફ ઇશારો કરી દેવાનું અમને યોગ્ય લાગે છે. 
આધુનિક જમાનામાં હદીસનો ઇનકાર કરનારાઓએ હદીસોની સામે જે વાંધા ઊભા કર્યા છે તેમાંથી એક વાંધો 
આ છે કે હદીસની રૂએ એક વખતે નબી સ.અ.વ. ઉપર જાદુની અસર થઈ ગઈ હતી, જો કે કુરઆનની રૂએ 


સૂરઃ બનીઇસ્રાઈલ ૧૭ તફહીમુલકુઓન ર 


ત્રિ તત્વ «તી (65 ૮72૪ 
હાં ૩48 9 ઝકશ્્ઈકહક્ઇકઉુત 
ર્ર ત્ર 4 2201 «જ 


ભ 947 ૧૫ું (# 7૪૬2 2૮22127₹દ ન 
અ ષ્કચ્કટ 942 


નથી.“ અને મારો ખ્યાલ છે કે હે ફિરઔન, ચોક્કસપણે તૂં મુસીબતનો મારેલો છે.“ છેવટે 
ફિરઓને ઇરાદો કર્યો કે મૂસા અને બનીઇસ્રાઈલને ધરતીમાંથી ઊખાડી કેંકે, પરંતુ અમે તેને અને 
તેના સાથીદારોને એકસાથે ગરકાવ કરી દીધાં અને ત્યાર 


કાફિરો દ્વારા નબી સ.અ.વ.ઉપર એવો ખોટો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો કે આપ એક વશીભૂત માણસ છે. 
હદીસના ઇનકાર કરનારાઓ કહે છે કે આવી રીતે હદીસના રિવાયતકર્તાઓએ કુઅનિને ખોટો કહ્યો છે અને 
મક્કાના કાફિરોને સમર્થન આપ્યું છે. પરંતુ અહીં જુઓ કે સ્પષ્ટપણે કુરઆનની રૂએ હઝરત મૂસા અ.સ. ઉપર 


મ 


પણ ફિરઓન દ્વારા આવો ખોટો આક્ષેપ મૂકવામાં આવ્યો હતો કે તેઓ એક વશીભૂત માણસ છે અને ત્યારબાદ 


સ ય 


કુર્બાને પોતે જ સૂરઃ તાહામાં કહ્યું છે કેડ ઝકઠં_:559 ડણક 44221 
“જ્યારે જાદુગરોએ તેમના મંતર ભણ્યાં ત્યારે અચાનક તેમના જાદુથી મૂસાને એવું લાગવા માંડયું કે તેમની 
લાઠીઓ અને દોરડાં દોડી રહ્યાં છે, પછી મૂસા તેના દિલમાં ડરી ગયો.” શું આ શબ્દો સ્પષ્ટપણે આ દલીલ 
આપતાં નથી કે હઝરત મૂસા અ.સ. એ વખતે જાદુથી પ્રભાવિત થઈ ગયા હતાં? અને શું આના વિષે પણ 
હદીસના ઇનકાર કરનારાઓ આ કહેવા માટે તેયાર છે કે અહીં ફુઅનિ પોતાને જ ખોટો ઠેરવ્યો છે તથા 
ફિરઓનના ખોટા આક્ષેપનું સમર્થન કર્યું છે? 

હકીકતમાં આવી જાતના વાંધાઓ ઊઠાવનારા લોકોને આ ખબર નથી કે મક્કાના કાફિરો અને 
ફફેરઔન કયા અર્થમાં નબી સ.અ.વ. તથા હઝરત મૂસા અ.સ.ને વશીભૂત કહેતાં હતાં. તેમનો કહેવાનો આશય 
આ હતો કે કોઈ દુશ્મને જાદુ કરીને તેમને પાગલ બનાવી દીધાં છે અને આ જ પાગલપણાંના પ્રભાવ હેઠળ તેઓ 
નબૂવ્વતનો દાવો કરે છે અને એક અનોખો સંદેશ સંભળાવે છે. કુર્ઓાન તેમના આ જ આક્ષેપને ખોટો ઠરાવે છે. 
હવે હંગામી રીતે કોઈ વ્યક્તિના શરીર અથવા શરીરના અંગનું જાદુ વડે પ્રભાવિત થઈ જવું તે વાત બિલકુલ એવી 
જ છે જેમ કે કોઈ વ્યક્તિને પથ્થર વાગવાથી ઈજા થાય. આ જ વસ્તુનો આરોપ ન તો કાફિરોએ લગાવ્યો હતો, ન 
તો કુર્બાને તેનું ખંડન કર્યું, અને ન તો આ પ્રકારના કોઈ હંગામી પ્રભાવના લીધે નબીના પદ ઉપર કોઈ દોષ આવે 
છે. નબી ઉપર જયારે ઝેરની અસર થઈ શકતી હતી, નબી જયારે ઈજાગ્રસ્ત થઈ શકતો હતો, તો પછી તેની ઉપર 
જાદુની અસર પણ થઈ શકતી હતી. આના લીધે નબીના પદ ઉપર દોષ આવવાનું કારણ શું હોઈ શકે? નબીના 
પદમાં આ વાત આક્ષેપ બની શકે છે કે નબીની માનસિક અને બૌદ્ધિક શક્તિઓ જાદુના પ્રભાવ હેઠળ આવી જાય 
એટલે સુધી કે તેના કાર્ય અને તેની વાણી બધું જ જાદુની જ અસર હેઠળ આવવા માંડે. સત્યના વિરોધીઓ હઝરત 
મૂસા અ.સ.અને નબી સ.અ.વ. ઉપર આ જ આક્ષેપ મૂકતા હતાં અને આનું જ ખંડન કુઅનિ કર્યું છે. 

(૧૧૫) આ વાત હઝરત મૂસા અ.સ.એ એટલા માટે કહી કે કોઈ પણ દેશ ઉપર દુષ્કાળ પડવો , અથવા 
લાખો ચોરસ માઈલમાં ફેલાયેલા પ્રદેશમાં દેડકાંઓનું એક આફતની જેમ નીકળી આવવું, અથવા દેશના તમામ 
અનાજના ગોદામોમાં જીવાત પડી જવી, અને આવી જ બીજી વ્યાપક મુસીબતો કોઈ જાદુગરના જાદુ અથવા 


સૂરઃ બનીઇસ્રાઈલ ૧૭ તફહીમુલકુઓઆન ર 


ક્7 હતિ ૬ 46ત્રઈન ધ્ડ6 
ઝટ દહાડઈઈ૪5%% હાવ કહ 
ઇડઃાછાડાડટડઝ ઈડા 
2 કક્કડ દૃ 


ઝન 


જ કહુ ણાત 


ર2 


પછી બનીઇસ્ાઈલને કહ્યુ કે હવે તમે ધરતીમાં વસવાટ કરો,“ પછી જ્યારે આખિરતના 
વાયદાનો સમય આવી જશે ત્યારે અમે તમને સૌને એકસાથે લાવીને હાજર કરીશું. 


ક 0 


આ કુર્બાનને અમે સત્ય સાથે ઊતાર્યું છે અને સત્યની સાથે જ આ ઊતર્યું છે, અને હે 
મુહમ્મદ, તમને અમે આ સિવાય બીજા કોઈ કામ માટે નથી મોકલ્યાં કે (જે માની લે તેને) 


ખુશખબર આપી દો અને (જે ન માને તેને) ચેતવી દો..“અનેઆ કુ્ઓનને_ અમે થોડું થોડું કરીને 


હ 


ઊતાર્યું છે કે જેથી તમે થોભી થોભીને આને લોકોને સંભળાવો, અને આને અમે (પ્રસંગોપાત) 


૧૧૯ 


તબક્કાવાર ઊતાર્યું છે.'“હે મુહમ્મદ, આ લોકોને કહી દો કે તમે આને માનો 


કોઈ માનવશક્તિના પરાક્રમથી પ્રગટ થઈ શકતી નથી. બીજું, જયારે દરેક આફતના ઊતરાણ પહેલાં મૂસા 
અ.સ.ફિરઓઔનને નોટીસ આપી દેતાં હતાં કે જો તું તારો હઠાગ્રહ છોડશે નહીં તો આ આફત તારા રાજય ઉપર 
ઊતારી દેવામાં આવશે , અને બરાબર તેમના વર્ણન પ્રમાણે જ એ આફત સમગ્ર રાજ્ય ઉપર ઊતરી આવતી હતી 
ત્યારે આવા સંજોગોમાં ફકત એક પાગલ અથવા તો કટ્ટર હઠીલો માણસ જ એમ કહી શકે તેમ હતો કે આ 
આફતોનું ઊતરાણ ધરતી અને આકાશોના માલિક સિવાય બીજા કોઈની કારસ્તાનીનું પરિણામ છે. 

(૧૧૬) એટલે કે હું તો વશીભૂત માણસ નથી પરંતુ તું તો જરૂર બરબાદ થયેલો છે. આ તમામ ખુદાઈ 
નિશાનીઓને એક પછી એક જોયા પછી પણ તારૂં તારા હઠાગ્રહ ઉપર કાયમ રહેવું એ સ્પષ્ટ રીતે દર્શાવી રહ્યું છે 
કે હવે તારૂં આવી બન્યું છે. 

(૧૧૪૭) આ કિસ્સાને વર્ણવવા પાછળનો આશય આ છે કે મક્કાના મુશ્રિકો એ ફિરાકમાં હતાં કે 
મુસલમાનોને તથા નબી સ.અ.વ.ને અરબસ્તાનની ભૂમિમાંથી નાબૂદ કરી દે. આના માટે તેમને આ 
સંભળાવવામાં આવી રહ્યું છે કે ફિરઓને આવું જ મૂસા અ.સ.અને બનીઇસ્નાઈલની સાથે કરવા ઇચ્છયું હતું 
પરંતુ થયું આમ કે ફિરંઔન અને તેના સાથીદારોને નાબૂદ કરી દેવામાં આવ્યાં અને ભૂમિ ઉપર મૂસા અ.સ. 
અને મૂસાના અનુયાયીઓને જ આબાદ કરવામાં આવ્યાં. હવે જો એ જ રસ્તા ઉપર તમે ચાલશો તો તમારો અંત 
પણ તેના કરતાં જરાપણ અલગ નહીં હોય. 

(૧૧૮) એટલે કે તમારી ઉપર આ જવાબદારી મૂકવામાં આવી નથી કે જે લોકો કુર્બાનના શિક્ષણને 
ચકાસીને સત્ય અને અસત્યનો નિર્ણય કરવા માટે તૈયાર નથી તેમને તમે ઝરણાં કાઢીને, બગીચાં ઊગાડીને તથા 


સૂરઃ બનીઇસ્રાઈલ ૧૭ તફહીમુલકુઓઆન ર 


“હાક હ ઝાઝા 


ક વ 52 ત્રિ ૮6 


છડી નિ હ્સક્-૯૦* મ છી 
ડઝ ઇછઇહ#ક#૦૩%ઇછઝ 
૭2 આઇ કી કડ 40195166 દગ 
સગાઈ દ્ર 

18 ૭૭ ગ્૯4૦5%3 હહ 
કે ન માનો, જે લોકોને આ પહેલાં જ્ઞાન આપવામાં આવેલું છે. “ તેમને જ્યારે આ સંભળાવવામાં 


મ ક 


આવે છે ત્યારે તેઓ મોઢાભેર સિજદામાં પડી જાય છે અને બોલી ઊઠે છે “પાક છે અમારો 


ક” પ 399૧૨૧ 


માલિક, તેનો વાયદો તો પૂરો થવાનો જ હતો'”'''' અને તેઓ રડતાં રડતાં મોઢાભેર પડી જાય છે 


૨૨ 


અને આને સાંભળીને તે તેમનું કરગરવું ઓર વધીજાય છે. 

હે નબી, આમને કહો “અલ્લાહ કહીને પોકારો કે રહમાન કહીને, જે નામથી પણ પોકારો 

તેના માટે બધાં સારા જ નામો છે.'””'“” અને તમારી નમાઝ ન તો બહુ મોટેથી પઢો અને ન તો બહુ 
મ. ત. 


જ ધીમા અવાજે, આ બશ્ઞે વચ્ચે મધ્યમ સ્તરનો અવાજ અપનાવો.” અને કહો, “પ્રશંસા છે એ 
અલ્લાહ માટે કે જેણે ન તો કોઈનેપુત્ર બનાવ્યો, 


યા દા મે 


આકાશ ફાડીને કોઈ પણ રીતે મુસલમાન બનાવવાનો પ્રયાસ કરો, બલકે તમારૂં કામ તો આટલું જ છે કે લોકોની 
સામે સાચી વાત રજૂ કરી દો અને પછી તેમને સ્પષ્ટ રીતે જણાવી દો કે જે આને માનશે તે પોતાનું જ ભલું કરશે 
અને જે નહીં માને તે ખરાબ પરિણામ જોશે. 

(૧૧૯) આ જવાબ છે વિરોધીઓની એ શંકાનો કે અલ્લાહને સંદેશ મોકલવો જ હતો તો શા માટે 
એકીસાથે સમગ્ર સંદેશ મોકલી ન આપ્યો? આ થોભી થોભીને થોડો થોડો સંદેશ શા માટે મોકલવામાં આવી રહ્યો 
છે? શું ખુદાને પણ મનુષ્યોની જેમ વિચારી વિચારીને વાત કરવાની જરૂર પડે છે? આ શંકાનો વિગતવાર જવાબ 
સૂરઃ નહ્લની આયતો ૧૦૧ અને ૧૦૨ માં આવી ગયો છે અને ત્યાં અમે તેની સમજૂતી પણ કરી ગયાં છીએ. 
એટલા માટે અહીં તેનું પુનરાવર્તન કરવાની જરૂરનથી. 

(૧૨૦) એટલે કે એ ગ્રંથવાળાં જે આકાશી પુસ્તકોના શિક્ષણથી વાકેફ છે તથા તેની વર્ણનશૈલીને 
ઓળખે છે. 


સૂરઃ બનીઇસ્રાઈલ ૧૭ તફહીમુલકુઓઆન ર 
ાહઇઃઈટઇઝડયાઇહટા,ડઇટઇઝ 
ક જ ક 
રપ ન 2 શજુ 2 ન હહ. “4. 
નન 
(૪) ઝટ” 2 


99૧રપ 


ન તો કોઈ હફૂમતમાં તેનો ભાગીદાર છે, અને ન તો તે લાચાર છે કે કોઈ તેનો મદદગાર હોય. 
અને તેની મોટાઈ વણંવો, પૂર્ણ કક્ષાની મોટાઈ. (રુકૂઅ ૧ ૨) 


(૧૨૧) એટલે કે કુર્ઓાનને સાંભળીને તેઓ તરત જ સમજી જાય છે કે જે નબીના આગમનનો વાયદો 
અગાઉના નબીઓના પુસ્તકોમાં કરવામાં આવ્યો હતો તે આવી ગયો છે. 

(૧૨૨) સદાચારી ગ્રંથવાળાઓના આ વલણનો ઉલ્લેખ કુર્બાનેમજીદમાં અનેક જગ્યાએ કરવામાં 
આવ્યો છે. જેમ કે સૂર. આલેઇમરાન, આયતો ૧૧૩થી ૧૧૫, ૧૯૯ અને સૂરઃ માઇદહ, આયતો ૮૨થી ૮૫. 

(૧૨૩) આ જવાબ મુશ્રિકોના એ વાંધાનો છે કે સર્જનહારના માટે અમે “અલ્લાહ” નું નામ તો 
સાંભળ્યું હતું પરંતુ આ “રહમાન” નું નામ તમે કયાંથી કાઢી લાવ્યાં? કેમ કે તેમને ત્યાં અલ્લાહતઆલા માટે આ 
નામનું ચલણ ન હતું તેથી તેઓ આની સામે અણગમો દશવિતા હતાં. 

(૧૨૪) ઇબ્નેઅબ્બાસ રદિ. કહે છે કે, મક્કામાં જયારે નબી સ.અ.વ. અથવા બીજાં સહાબીઓ 
નમાઝ પઢતી વખતે મોટેથી કુઅ[નિ પઢતા હતાં ત્યારે કાફિરો ધોંધાટ કરવા માંડતાં અને ઘણી વખતે ગાળોનો 
વરસાદ પણ શરૂ કરી દેતા હતાં. આના માટે હુકમ થયો કે તમે ન તો એટલા મોટેથી પઢો કે કાફિરો સાંભળીને 
ભીડ ઊભી કરી દે, અને ન તો એટલા ધીમા અવાજે પઢો કે તમારા પોતાના સાથીઓ પણ સાંભળી ન શકે. આ 
હુકમ માત્ર એ જ પરિસ્થિતિ માટે હતો. મદીનામાં જયારે પરિસ્થિતિ બદલાઈ ગઈ ત્યારે આ હુકમ બાકી રહ્યો 
નહીં. અલબત્ત, જયારે પણ મુસલમાનોને મક્કા જેવી પરિસ્થિતિમાં મૂકાવું પડે ત્યારે તેમણે આ જ હુકમ પ્રમાણે 
અમલ કરવો જોઈએ. 

(૧૨૫) આ કથનમાં એક નાજુક કટાક્ષ એ મુશ્રિકોની શ્રદ્ધા ઉપર કરવામાં આવ્યો છે જે જુદા જુદા 
દેવતાઓ અને મહાન પુરૃષો વિષે માને છે કે અલ્લાહતઆલાએ તેની ખુદાઈના અલગ અલગ ખાતાં અથવા 
પોતાના સામ્રાજ્યના જુદા જુદા પ્રદેશો તેમના વહીવટમાં આપી દીધાં છે . આ બેહૂદી માન્યતાનો સ્પષ્ટ અર્થ આ 
છે કે અલ્લાહતઆલા પોતે પોતાની ખુદાઈનો બોજો ઉપાડવા માટે અશક્ત છે તેથી તે પોતાના ટેકેદારો શોધી 
રહ્યો છે. એટલા જ માટે કહેવામાં આવ્યું કે અલ્લાહ અશક્ત અને લાચાર નથી કે તેને થોડાં નાયબો અને 
મદદનીશોની જરૂર હોય. 


વિષયવાર ક્કકાવાર સૂચિ 


4)! (અલિફ) અ 


ઇબ્રાહીમ, અ.સ. 

-૩૫૬, ૩૮૫, ૪૩૧, ૪૩૨ 

- ઇબ્રાહીમ અ.સ.નો કિસ્સો ૩૫૩ થી ૩૫૫. ૪૮૮ થી ૪૯૧. 
૫૦૯થી ૫૧૧. 

-ઇબ્રાહીમ અ.સ.ની કોમ ૨૧૩ 

-આપના ગુણો ર૪૨, ૩૫૫, ૪૮૯, ૫૮૦ 

-આપ શિર્કથી તદન પાક હતાં ૫૮૦ 

-પોતાની જાતે જ એક ઉમ્મત હતાં ૫૮૦ 

- અલ્લાહની સાથે આપનો સંબંધ ૩૫૫ 

-આપનો દીન શું હતો ૪૦૧ 

-ફિલિસ્તીનમાં આપનું રહેઠાણ ૩૮૧ 

-મિસ્તમાં અપરિચિત ન હતાં ૪૦૩ 

- આપે તેમના પિતા માટે માફીની દુઆ શા માટે કરી હતી? ર૪૨, 
૪૯૧ 

- તેમની સંતાનને મક્કામાં વસાવતી વખતે આપની દુઆ ૪૮૮ થી 
૪૯૧ 

- આપને ત્યાં ફરિશ્તાઓનું આગમન તથા હઝરત ઇસહાક 
અ.સ.ના જન્મના શુભસમાચાર ૫૦૯, ૫૧૦ 

-ઘડપણમાં સંતાનનુંજન્મપ૧૦ 

- મિલ્લતે ઇબ્રાહીમી (ઇબ્રાહીમની રીત) તથા યહુદી શરીઅત વચ્ચે 
તફાવત ૫૮૦, ૫૮૧ 

- નબી સ.અ.વ.ને મિલ્લતે ઇબ્રાહીમી (ઇબ્રાહીમની રીત) ના 


અનુસરણનો હુકમ શા માટે આપવામાં આવ્યો ૫૮૦, ૫૮૧ 
ઇબ્લીસઃ- 

-૧૨, ૫૦૫, ૬૨૮ (વિગતો માટે જુઓ શેતાન) 

અજ (વળતર) 

-કેવા લોકો તેના હક્કદાર છે? ૧૩૯, ૧૪૦, ૨૨૬, ૪૧૪, 

- અલ્લાહને ત્યાં કોનું વળતર વ્યર્થ જતો નથી ૯૪, ૨૫૦, ૩૭૨, 
૪૧૩,૪૨૮ 

-અલ્લાહનેકીનુંવળતર માણસના અમલ કરતા વધારે આપે છે ૨૮૦ 
- સદકાર્યનું વળતર આપવામાં અલ્લાહનો કાનૂન બૂરાઈની સજા 
કરતા અલગ છે ૨૫૦, ૨૮૦, ૫૭૦ 

-અલ્લાહની પાસે મોટું વળતર છે ૧૪૦, ૧૮૪ 

-મોટુંવળતર કેવા લોકો માટે છે? ૯૦૨ 

-સાચું મહત્ત્તઆખિરતના વળતરનું છે ૪૧૪ 


-ધીરજનુંવળતરપ૭૦ 

- ઇમાન અને સદકાર્યનું વળતર ૫૭૦ 

એહસાન (સદ્વર્તન)ઃ- 

-અર્થઅને સમજૂતી ૫૬૫, ૫૮૩ 

-સમાજમાં તેનું મહત્ત્તવપદપ 

-મોહસિનીન કોણ છે ૨૨૩, ૨૫૦ 

- અલ્લાહની કૃપા મોહસિન લોકોની નજીક છે ૩૯ 

-મોહસિન લોકો ઉપર અલ્લાહના ઇનામો ૮૮ 
-અલ્લાહમોહસિન લોકો સાથે છે ૫૮૩ 

-એહકામુલકુર્ઓન (કુરઆનના આદેશો):- 

- સૈદ્ધાંતિક આદેશો ૭, ૨૧ થી ૨૪, ૩૮, ૪૦, ૪૪, ૪૭, ૪૯, 
પ૪, પપ, ૭૭, ૭૮, ૧૩૬, ૧૩૭, ૧૪૮, ૧૮૪, ૧૯૨, 
૨૪૧, ર૪૯, ર૯૨ થી ૨૯૪, ૩૬૦, ૫૬૪ થી ૫૬૬, ૫૭૦, 
૫૮૨,૬૧૬, 

- અકીદાને લગતા આદેશો ૮૬, ૧૦૩, ૩૧૫ થી ૩૧૭, ૪૦૨, 
૪૬૪, ૫૪૦, ૬૦૮, ૬૧૬ 

- ઇબાદતોને લગતા આદેશો ૨૧, રર, ર૨૭, ૩૮, ૧૧૪ થી 
૧૧૬, ર૦૫ થી ૨૦૮, ૨૩૨, ૨૬૨, ૩૨૧, ૩૩૩, 
૩૪૫,૩૫૯, ૩૭૧, €૦૮, ૬૩૪ થી ૬૩૭. 

- ઇસ્લામી રાજ્ય અને ઇસ્લામી સંગઠન વ્યવસ્થા વિષે (જુઓ 
“ઇસ્લામી રાજ્ય” અને “ઇસ્લામી સંગઠન વ્યવસ્થા”) 

- યુદ્ધ વિષે (જુઓ “જિહાદ”, “કાયદો” અને “અલ્લાહના 
માર્ગમાં યુદ્ધ”) 

- નીતિમત્તા વિષે (જુઓ “નીતિમત્તા અને નૈતિક શિક્ષણ”, 
“કુર્અાન, તેનું નૈતિક દષ્ટિબિંદુ, તેની નીતિમત્તાની ફિલસૂફી”) 

- મસ્જિદો વિષેના આદેશો (જુઓ “મરિજિદેહરામ” અને 
“મસાજિદુલ્લાહ”) 

- સભ્યતા અને સામાજિક જીવન વિષેના આદેશો ૧૯, ૧૯૨, 
૬૦૯થી ૬૧૧, ૬૧૩, ૬૧૫ 

- આર્થિક મામલાઓ વિષેના આદેશો ૫૫, ૧૯૧, ૩૫૯, ૩૬૦, 
૬૧૦થી ૬૧૩, ૬૧૫. 

-વારસાને લગતા આદેશો ૬૩ 

- ખાવા પીવાની વસ્તુઓ વિષેના આદેશો ૨૯૨ થી ૨૯૪, ૫૭૭, 


૫૭૮. 
આખિરતઃ- 


- તૌહીદ પછી ઇસ્લામની પાયાની માન્યતા - અકીદો ર૬૩. 


- તેની દલીલો ૮, ૨૮, ૨૬૩, ૨૮૩, ૩૨૪, ૩૨૫, ૩૬૭, 
૩૬૮, ૪૩૮, ૪૪૩, ૪૪૪, ૪૪૬, ૫૦૪. 

- તેની શક્યતા અંગેની દલીલો ૫૪૧, પ૪ર, ૫૪૯, ૫૫૦, 
૫૫૩. 

-તેની આવશ્યકતા ૨૯૩, ર૬૪, ૫૪૧. 

-સૃષ્ટિતંત્ર દ્વારા તેના ઘટવા માટેની દલીલો ર૬૪, ર૬૫. 

-તેનું ઘટવું બુદ્ધિઅને ન્યાયનો તકાદો છે ર૬૪, ૩૬૮. 

-તેના પક્ષમાં અનુભવની દલીલો ૨૬૬. 

-આખિરતની માન્યતાના નૈતિક પરિણામો ૧૩૭, ૧૩૮, ૧૯૪, 
૨૧૯, રરપ, ૨૩૧, ૩૬૭, ૪૪૯, ૪૮૧, ૫૫૯, ૫૬૯, 
૬૦૫, ૬૦૮. 

- આખિરતનો ઇનકાર કરનારાઓની એ દલીલનો જવાબ કે ઘણાં 
લોકો આખિરતને માનતા ન હોવા છતાં નૈતિકતાવાળા છે ર૬૭. 

- તેનો ઈનકાર વાસ્તવમાં ખુદાનો ઈનકાર છે ૪૪૬ 

- આખિરતને નહીં માનવાના પરિણામો ૭૯, ર૬૬, ૨૭૦, 
૫૩૩, ૫૩૪, ૬૦૭, ૬૦૮, ૬૧૯, ૬૨૦ 

- આખિરત ઉપર દુનિયાને પસંદગી આપવાના પરિણામો ૧૯૪, 
૪૭૦, ૫૭૫. 

-આખિરતનો ઇનકાર અતાર્કિક છે ૨૮, ૪૪૬. 

- આખિરતનો ઇનકાર કરનારા લોકો સૌથી ખરાબ ગુણો 
ધરાવવાને લાયક છે ૫૪૮. 

- આખિરતનો ઇનકાર કરનારાઓનો અંજામ ૩૨, ૩૪, ૭૯, 
ર૬૬, ૨૮૯, ૩૩૨, ૬૦૨. 

-આખિરતની દુનિયાની વિગતો વર્ણવવાનો હેતુ ૨૫૯. 
-આખિરતની દુનિયાનું ચિત્ર ૩૨, ૩૩, ૩૪, ૩૬૬, ૪૯૨. 

- અલ્લાહની નજરમાં અસલ મહત્ત્વ આખિરતનું છે ૧૫૮, 
૪૧૪, ૫૬૯. 

-એ જ કામસ્વીકાર્યછે જે આખિરત માટે કરવામાં આવે €૦૭. 
-આખિરતની માન્યતાનું મહત્ત્વપપ૯, ૫૬૯. 

- આખિરતની તુલનામાં દુનિયાનું તુચ્છ અને મૂલ્ય હીન હોવું 
૧૯૪, ૨૮૯, ૪૫૮, ૫૯૯. 

- ઈમાનવાળા લોકોના વળતરને આખિરત માટે શા માટે મુલતવી 
રાખવામાં આવ્યું છે ૨૩૭. 

-આખિરતની માન્યતાની વિગતો ર૬૩. 

-ત્યાંની સફળતા કોઈનો આગવો કે ખાનદાની ઇજારો નથી ૯૪. 

- ત્યાં કોઈ માણસ મુક્તિદંડ આપીને છૂટી શકશે નહીં ૨૯૧, 
૪૫૪. 

-ત્યાં મોક્ષ-મુક્તિ ખરીદી શકાશે નહીં ૪૮૭. 

-ત્યાં મિત્રતાઓ કામ આવશે નહીં ૪૮૭. 


- ત્યાં આગેવાનો તેમના અનુયાયીઓને જરા-પણ કામ આવી 
શકશે નહીં૪૮૧. 

-ત્યાં અલ્લાહની પકડથી બચાવનાર કોઈ નહીં હોય ૨૮૦, ૩૩૨, 
૪૮૧. 

- જે દુનિયામાં આંધળો બનીને રહ્યો તે ત્યાં પણ આંધળો જ રહેશે 
૬૩૨. 

-ત્યાં દરેક માણસ તેની કરણીનું પરિણામ જોઈ લેશે ૨૮૧. 

- ત્યાં અલ્લાહ જણાવી દેશે કે લોકો દુનિયામાં શું કરીને આવ્યાં છે 
રરપ, ૨૩૧, ૨૭૯. 

- જે માણસ આખિરતની ભલાઈની ઇચ્છા ધરાવતો ન હોય તેના 
માટેત્યાં કોઈ ભલાઈનથી ૩૨૯. 

-ત્યાંબધાં જ મતભેદોની હકીકત ખોલી દેવામાં આવશે ૫૯૮. 
-ત્યાંબધાં જ અલ્લાહ સમક્ષ ખુલ્લા પડી જશે ૪૮૧, ૪૯૨. 

- ત્યાં પુરોગામી અને અનુગામી તમામ પેઢીઓને ભેગી કરવામાં 
આવશે ૬૪૦. 

- દરેક જૂથ તેના એ આગેવાનની આગેવાની હેઠળ હશે જેનું 
અનુસરણ તે દુનિયામાં કરી રહ્યો હતો ૩૬૧. 

- દરેક માણસની વ્યક્તિગત જવાબદારી અલગ અલગ નક્કી 
કરવામાં આવશે ૬૦૫. 

- ત્યાં કોઈ માણસ આ બહાના હેઠળ છૂટી શકશે નહીં કે તે ગુમરાહ 
લોકોમાં જન્મ્યો હતો ૯૭. 

- ત્યાં કઈ વસ્તુનો જવાબ માગવામાં આવશે? ૮ 

-પરિણામની ભલાઈનો આધાર કઈ વસ્તુ ઉપર છે ૬૧ ૬ 

-ત્યાં કામની વસ્તુઓ કઈ છે? ૧૯૪, ૪પપ, ૪૫૬. 

- ત્યાં બદલો અને સજા પયગમ્બરીના એકરાર અને ઈનકારના 
આધારે થશે ૬૦૫ 

-ત્યાં અદાલત કેવી રીતે કામ કરશે? ૯, ૨૮૧, ૩૩૧ 

- ત્યાં કઈ રીતે માણસ સામે દલીલ સાબિત કરવામાં આવશે ? ૯૬, 
૯૭, ૯૯, ૨૮૧, ૫૬૨, પદ૪ 

- ત્યાં ખુદાની અદાલતમાં અપરાધીઓને કેવી રીતે હાજર કરવામાં 
આવશે? ૨૩૧ 

- કર્મનો ચોપડો કેવી રીતે આપવામાં આવશે ? ૬૩૨ 

-ગવાહોને હાજર કરવામાં આવશે ૩૩૧, ૫૬૨, ૫૬૪, ૬૩૨ 

- કર્મોનો હિસાબ કઈ રીતે લેવામાં આવશે ? ૪૫૪ 

-કર્મોને તોલવાનો અર્થ ૯ 

-સખત અને હળવા હિસાબનો અર્થઅને તેનો [નિયમ ૪૫૪ 
-અલ્લાહને હિસાબ લેવામાં વારનહીં લાગે૪૬૬ 

- ત્યાં દુષ્ટ આગેવાનો અને તેમના અનુયાયીઓ પરસ્પર 
એકબીજાનાં દુશ્મન હશે ૨૬, ૨૯ 


-ત્યાં શેતાન તેના અનુયાયીઓને દોષી ઠરાવશે ૪૮૧ 
-મુશ્રિકોનાખુદાઓ તેમને જૂઠ્ઠાઠરાવશે ૫૯૩ 
- મુશ્રિકોના ખુદાઓ તેમને કયાંય જડશે નહીં કે ભલામણ કરવા 
માટેઆવે ૫૩૫ 
- ત્યાં મુશ્રિકોની ભલામણની માન્યતા ખોટી સાબિત થશે ૩૫, 
૩૩૨, ૩૬૮ 
- ત્યાં કાફિરો અને મુશ્રિકોના વિચારોનું ખોટાપણું ખુલ્લું પડી જશે 
૨૬, ૨૮૧, ૩૩૨, ૫૪૧, ૫૬૩ 
-ત્યાં સાબિત થઈ જશે કે નબીઓ જ સાચા હતાં ૩૧, ૩૫ 
- ત્યાં સાબિત થઈ જશે કે અલ્લાહના વાયદા સાચા હતાં ૩૨, 
૪૮૧ 
-પયગમ્બરોને નહીં માનનારા લોકો પસ્તાશે ૪૯૧, ૪૯૭ 
-સત્યનો ઈનકાર કરનારા લોકોને પસ્તાવું પડશે ૩૫, ૨૯૧ 
-કાફિરો ત્યાંની દરેક વસ્તુને તેમની અપેક્ષાથી વિરૃદ્ધજોશે ૪૮૬ 
- ઈમાનવાળાઓ માટે ત્યાંનું તમામ વાતાવરણ પરિચિત હશે 
૪૮૬ 
-ત્યાંની સફળતા માત્ર સંયમી લોકો માટે છે ૯૪, ૪૩૭ 

(વધુ વિગતો માટે જુઓ “હશ્ર”, “મૃત્યુ પછી જીવન” અને 
“કયામત” ) 
અખલાક ઔર અખલાકી તાલીમાત (નેતિકતા અને નૈતિક 
શિક્ષણ) :- 
-દીનમાં નૈતિકતાનું મહત્ત્વ પ૬૯ 
- અલ્લાહને ગેબ અને હાજરનો જાણનાર માનવાના નૈતિક 
પરિણામો ૩૨૩, ૩૨૪ 
- એ શ્રેષ્ઠ નૈતિક ગુણો જેનાથી દરેક મુસલમાને સુસજ્જ હોવુ 
જોઈએ ૪૫૫, ૪૫૬, ૪૭૨, ૫૧૭, પદ્૪ થી ૫૬૬ 
- એ બૂરાઈઓ જેનાથી રોકવામાં આવ્યાં છે ૪૫૭, પદ૪ થી 
૫૬૬,૫૬૮ 
- સત્કર્મીઓના ગુણો અને દુરાચારીઓના ગુણો વચ્ચેનો તફાવત 
૩૧,૩૨,૩૨૬ 
- સમાજને બગાડનારા કારણો અને તેમને અટકાવવાના ઉપાયો 
૬૦૬ 
-સમાજમાં હક્કોનો વિસ્તૃત ખ્યાલ ૬૧૧ 
-અમાનતનો બહોળો અર્થ ૧૩૯ 
- હેતુની શુદ્ધતાની સાથે સાધનો પણ શુદ્ધ હોવાં જોઈએ ૫૬૮ 
-ફરજભાનનું મહત્ત્વ ર૪૭ 
-ધીરજનું નૈતિક મહત્ત્વ ૩૨૬, ૩૨૪૭ 
-ઉદારતા અને આગતા સ્વાગતાનું શિક્ષણ ૯૧૦ 
-ખર્ચમાં સમતોલન જાળવવાનું શિક્ષણ ૬૧૧ 


- સામાજિક જીવનમાં ન્યાય અને ભલાઈના વર્તનનું શિક્ષણ 
૫૪૬૪, ૫૬૫ 

-લજ્જા માનવપ્રકૃતિનો તકાદો છે ૧૫ 

-શિખામણને ખોટો અર્થ કરવાથી નુક્સાન ૩૩૭, ૩૩૮ 

- સંધિ-કરારોનો આદર કરવાનો હુકમ ૧૫૩, ૫૬૬, ૫૬૯, 
૬૧૫ 

-વાયદાભંગ સૌથી ખરાબ ભ્ભ્ભ્છે ૧૫૨, ૫૬૯ 

-વાયદાને છેતરવા માટેનું સાધન બનાવવું જોઈએ નહીં ૫૬૯ 
-કોમી હિત ખાતર વાયદાભંગ મોટો અપરાધ છે ૫૬૭ 
-ધાર્મિકબહાના હેઠળ વાયદાભંગ ખુદાને ત્યાં સ્વીકાર્યનથી ૫૬૮ 
-મુસલમાનો જો વાયદાભંગ કરે તો બમણા અપરાધી છે ૫૬૯ 
-બગાડફેલાવનારાઓનું અનુસરણનો વિરોધ ૭૭ 
-અપ્રમાણિકતાની મનાઈ ૧૩૯, ૧૫૩ 

-ઉડાઊ ખર્ચની મનાઈ ૬૧૦, ૯૧૧ 

-કંજૂસાઈની મનાઈ €૧૧ 

-વ્યભિચાર અને તેના ઉત્તેજકોથી દૂર રહેવાનો હુકમ ૬૧૩ 
-સૃષ્ટિવિરૂદ્ધના કર્મની મનાઈપ૧, ૫૨ 

-ઘમંડનું ખંડન ૧૨, ૭૮, ૭૯, ૫૩૪, ૬૧૬, ૬૧૭ 

- માત્ર અનુમાનના આધારે કોઈની વિરૂદ્ધ કાર્યવાહી કરવી જોઈએ 
નહીં ૬૧૬ (વધુ વિગતો માટે જુઓ “માનવહક્કો”', “કુરબાન, 
તેનું નૈતિક દષ્ટિબિંદુ” અને “તેની નૈતિક ફિલસૂફી”) 

આદમ અ.સ.ઃ- 

- આદમ અ.સ. અને હવ્વા અ.સ.નો કિસ્સો ૧૦ થી ૧૮, ૫૦૪ 
થી૫૦૭, ૬૨૭થી €૩૦ 

- એ તારણો જે આદમ અ.સ. અને હવ્વા અ.સ.ના કિસ્સામાંથી 
મળે છે ૧૫થી ૧૭ 

- તેમને માનવજાતિના પ્રતિનિધિની હેસિયતથી સિજદો 
કરાવવામાં આવ્યો હતો ૧૦, ૫૦૪ 


-તેમની ઉપરના શિર્કના આક્ષેપનું ખંડન ૧૦૭, ૧૦૮ 
ઇર્તિદાદ (ઇસ્લામનો ત્યાગ)ઃ- 


-તેનાનૈતિકકારણો ૫૭૫ 

-તેનાનૈતિકઅને માનસિક કારણો ૫૭૬ 

-આખિરતમાં તેની સજા ૫૭૪, ૫૭૫, ૫૭૬ 

-દુનિયામાં તેની સજા ૧૭૯ 

- રાજીખુશીથી કુફ્રનો કલ્મો બોલનાર અને બળજબરીથી કુફ્ર માટે 
મજબૂર કરવામાં આવેલા માણસની હેસિયત અને હુકમ વચ્ચે 
તફાવત ૫૭૪ 

- સિદ્દીકી ખિલાફતકાળમાં ઇર્તિદાદનો ફિત્નો ઊભો થવાના કારણે 
૨૨૭ 


- સિદીકી ખિલાફતકાળમાં ઊભા થનારા ઇર્તિદાદના ફિત્ના સામે 
કુઓનિની આગોતરી કાર્યવાહી ૧૭૫ 

-મુર્તદ લોકોની સામે હઝરત અબૂબક્ર રદિ. દ્વારા યુદ્ધની કાર્યવાહી 
કુર્અાનને અનુરૂપ હતી ૧૭૯ 

- ઝકાતનો ઇનકાર કરનારા લોકોની વિરૂદ્ધ હઝરત અબૂબક્ર રદિ. 
એ કઈદલીલના આધારે યુદ્ધ કર્યું ૧૭૭ 

આઝમાઈશ (અજમાયશ)ઃ- 

-માનવસર્જનનો હેતુ માનવીની અજમાયશ છે ૩૨૪ 

-દુનિયાનું જીવન હકીકતમાં પરીક્ષાનો સમય છે ૨૫૯ 
-અજમાયશનો હેતુ ૯૩ 

-માનવજીવનમાં અજમાયશનું મહત્ત્વ ૮૩ 

- અલ્લાહ તરફથી મનુષ્યની અજમાયશ કઈ કઈ રીતે થાય છે ૭૨, 
૮૩, ૮૯ થી ૯૧, ૧૩૯, ૧૪૦, ૨૭૧, ર૭૬, ૫૬૭, ૬૨૪૭, 
૬૨૮ 

- ઈમાનવાળાઓની અજમાયશ કઈ કઈ રીતે કરવામાં આવે છે 
૭૬, ૧૩૫, ૨૩૬, ૨૮૨ 

- તાલીમના હેતુથી અજમાયશ ૩૯૩, ૩૯૪, ૩૯૯ 

- મોમિન અને દંભી વચ્ચેનો ભેદ અજમાયશોમાં નાખવાથી કેવી 
રીતે છતું થાય છે ૨૫૩ 

અસ્બાતઃ-૮૭ 


દિ 


ઇસ્તકબાર (જુઓ “તકબ્બુર” અને “અખ્લાક”):- 


ઇસહાક અ.સ.ઃ-૩૫૬, ૩૮૫, ૪૯૦ 

-તેમના જન્મની ખુશખબર ૩૫૪, ૫૧૦ 

-ફિલિસ્તીનમાં તેમનું રહેઠાણ ૩૮૧ 

-તેમનો દીન કયો હતો ૪૦૧ 

-તેમની પ્રશંસા ૫૧૦ 

ઇસાફ (જુઓ “અખ્લાક” અને “મુસ્િફીન”:- 

ઈસ્લામ :- તેનું પાયાનું શિક્ષણ ૨૧, ૨૩, ર૪, ૩૧૫ થી ૩૧૮, 
૪૦૧, ૪૦૨, ૪૬૪, ૫૪૦, પદ૪ થી ૫૬૬, ૬૦૮ થી €૧૭ 
-એ તમામ નબીઓનો દીન હતો ૭૦, ૩૦૦, ૩૦૬, ૩૦૯ 
-તેમાં સંન્યાસપ્રથા નથી રર, ૨૩ 

- એ ઓછામાં ઓછી શરતો જેના વિના આ માની શકાય નહીં કે 
કોઈ માણસે ઇસ્લામ સ્વીકાર કરી લીધો છે (વધુ વિગતો માટે જુઓ 
“ઇમાન” અને “દીન”) ૧૭૭ 

ઇસ્લામી રિયાસત (ઈસ્લામી રાજ્ય)ઃ- 


- ઇસ્લામ માટે તેનું મહત્ત્વ અને જરૂરિયાત ૬૩૮ 

- તેનો ઢંઢેરો જે મક્કાશરીફના આખરી ગાળામાં રજૂ કરવામાં 
આવ્યોપ૮૭, ૬૦૯થી ૬૯૧૭ 

- તેની શૈક્ષણિક નીતિ ર૨૫૦ થી રપર 


-તેની સામાજિક અને આર્થિક નીતિ ૬૧૨ 

-તેમાં કુટુંબનું મહત્ત્વ ૬૧૦ 

- તેની આંતરિક અને વિદેશ રાજનીતિ સંધિઓ અને કરારોના 
બંધનો ઉપર રચાયેલી હોવી જોઈએ ૬૧૬ 

- સમાજને વ્યભિચાર અને વ્યભિચારપ્રેરક પરિબળોથી મુક્ત 
રાખવો તેની ફરજ છે ૬૧૪ 

-અનાથોના અધિકારોનું રક્ષણ તેની ફરજોમાંથી છે ૬૧૫ 

- તે એ બધાં જ લોકોના હિતોનો રક્ષક છે જે તેમના પોતાના 
હિતોની રક્ષા જાતે કરવા માટે અશ્કત છે ૬૧૫ 

- વેપારને અપ્રમાણિક્તાઓથી મુક્ત રાખવો તેની ફરજોમાંથી છે 
૬૧૬ 

- તેના સત્તાવાળાઓએ ઘમંડ અને અભિમાનથી મુક્ત હોવું 
જોઈએ ૬૧૭ 

-દંભીઓ વિષેની તેની નીતિ ૨૧૫, ર૧૬, રપર 

-આંતરષ્ટ્રિય કરારોનો આદર ૬૧૫ 

-દારૂલઇસ્લામના તમામ નાગરિકો ઇસ્લામી રાજ્ય દ્વારા કરવામાં 
આવેલા કરારોથી બંધાયેલાં છે ૧૬૨ 

- કાફિરોના રાજ્ય હેઠળ રહેતાં મુસલમાનોની મદદ ઇસ્લામી 
રાજ્ય માટે કયા સંજોગોમાં ફરજિયાત (વાજિબ) છે ૧૬૨ 

- ઇસ્લામી રાજ્યને આંતરષ્ટ્રિય મડાગાંઠોથી બચાવવા માટે એક 
મહત્ત્વનો બંધારણીય નિયમ ૧૬૧ 

- તપાસ કર્યા વિના કોઈની વિરૂદ્ધ કાર્યવાહી કરવાની મનાઈ છે 
૬૧૪૬ 

-તેની આંતરપષ્ટ્રિય રાજનીતિ હિમ્મતભરી હોવી જોઈએ ૧૫૬ 

- તેની જરૂરિયાતો માટે માલ વાપરવો તે ખુદાની રાહમાં ખર્ચ છે 
૧૫૬ 

ઇસ્લામી નિઝામે જમાઅત (ઇસ્લામી સંગઠન વ્યવસ્થા)ઃ- 

- ઇસ્લામી સમાજના ઘટકતત્ત્વો ૧૬૩ 

- ઇસ્લામી સમાજમાં સામેલ થવા અને ચાલુ રહેવા માટેની 
આવશ્યક શરતો ૧૭૯ 

-ઇમાનવાળાઓનું સંગઠન કેવું હોવું જોઈએ ૨૪૮ 
-ઇમાનવાળાઓએ એકબીજાના સહાયક હોવું જોઈએ ૧૬૩ 
-એકબીજા સાથેના સંબંધો તંદુરસ્ત રાખવાનો હુકમ ૧૨૮ 

-ઝઘડાં અને મતભેદોથી દૂર રહેવાનો હુકમ ૧૪૮ 
-સત્તાવાળાઓના આદેશોનું પાલન કરવાનો હુકમ ૧૨૮, ૧૩૬, 
૧૩૭, ૧૪૮ 

- સામાજિક જીવનમાં પ્રમાણિકતાનો હુકમ અને દગાખોરી તથા 
અપ્રમાણિકતાથી દૂર રહેવા માટેની તાકીદ ૧૩૯ 


- સમાજને બગાડનારા તત્ત્વો અને તેમને અટકાવવાના ઉપાયો 
૬૯૦૬ 

- સમાજને વ્યભિચાર અને વ્યભિચારપ્રેરક તત્ત્વોથી મુક્ત રાખવા 
માટેના આદેશો ૬૧૩ 

-સમાજમાં ગુનેગારો સાથે કેવું વર્તન હોવું જોઈએ ર૨૧ 

- શંકાસ્પદ લોકોની હિલચાલ પર નજર રાખવી જોઈએ રર૯ 

- સમાજમાં દંભીઓને સામેલ કરવાના ગેરલાભ ૧૯૮, ર૧૫, 
ર૧૬ 

- દંભીઓ સાથે કેવું વર્તન હોવું જોઈએ ૨૧૫, ૨૧૬, ર૨૦, રરપ, 
ર૨૯, રપર 

ઇસમાઈલ અ.સ.ઃ-૩૫૪, ૪૯૦ 

-બનીઇસ્માઈલ યૂસુફ અ.સ.ના જમાનામાં ૩૯૦, ૪૦૩ 
આસમાન (આકાશ)ઃ- 

-તેમની હકીકત ૪૪૧, ૪૪ર, ૫૦૦થી ૫૦૨ 

-સાત આકાશ ૬૧૮ 

અશ્હુરેહુરુમ (હરામ મહિનાઓ)ઃ- ૧૯૨ 

અસ્હાબેસબ્ત (સબ્તવાળા) :-૮૯ થી ૯ર 

આ'રાફ (ઉંચાઈઓ):- 

-આ ઊંચાઈવાળા કોણ છે ૩૨, ૩૩ 

- ઊંચાઈવાળાઓની જન્નતવાસીઓ અને દોજખવાસીઓ સાથે 


વાતચીત ૩૨, ૩૩ 


ન 


અકામતે દીન (જુઓ “દાવતે હક્ક”):- 

અકામતે સલાત (જુઓ “નમાઝ'”'):- 

અલ્લાહઃ- 

-હાકેમોમાં સૌથી મોટો હાકેમ ૩૪૨ 

-દયાળુઓમાં સૌથી મોટો દયાળુ ૮૨, ૪૧૬, ૪૨૮ 

-જોનાર ૧૪૫, ૫૯૦, ૬૦૪૭, ૬૧૨, ૬૪૫ 

-તૌબા (તવ્વાબ) ૨૨૯, ર૪૫ 

- હકીમ ડહાપણવાળો ૧૩૩, ૧૫૦, ૧૫૭, ૧૫૯, ૧૬૦, 
૧૮૧, ૧૮૭, ૧૯૬, ર૦૮, ૨૧૪, રર૬, ૨૩૧, ર૩૫, 
૩૨૧,૩૮૫, ૪૨૬, ૪૩૩, ૪૭૧, ૫૦૩, ૫૪૮ 
-હલીમસહિપ્ણુ ૬૧૯ 

- હમીદ પ્રશંસાવાળો ૩૫૫, ૪૬૯, ૪૭૪ 
-ખબીરસુમાહિતગાર૩૨૧, ૬૦૭, €૧૨, ૬૪૫ 
-ખલ્લાકસર્જકપ૧૬ 

-હાકેમોમાં ઉત્તમ હાકેમપદ, ૩૧૮, ૪રપ 

-ક્ષમા આપનારાઓમાં ઉત્તમ ક્ષમા આપનાર ૮૩ 

-ફેસલા કરનારાઓમાં ઉત્તમ ફેંસલાં કરનાર ૫૭ 

- ઉત્તમ ચાલ ચાલનાર ૧૪૧ (તેના માટે મકર શબ્દ કયા અર્થમાં 


વપરાય છે ૨૭૮) 

-આકાશો અને ધરતીનો માલિક૪પ૧, ૬૪૭ 

-તમામજગતનો માલિક ૩૭, ૪૨, ૪૫, ૬૪, ૬૯, ૨૮૫ 
-કૃપાળુ ૪૫૯, ૬૫૦ 

- દયાળુ ૮૨, ૯૩, ૧૫૯, ૧૬૦, ૧૭૭, ૧૮૬, રર૪, ૨૨૭, 
૨૨૯, ૨૪૪, ર૪૫, ૩૧૮, ૩૪૦, ૩૬૩, ૪૧૦, ૪૨૯, 
૪૮૯, ૫૦૯, ૫૨૭, ૫૪૫, ૫૭૬, ૫૭૮, ૫૮૦, ૬૩૦ 
-રઊફ ર૪૪, ૫૨૭, પ૪પ 

-ઝડપથી હિસાબ લેનાર૪૬૬, ૪૯૩ 

-ઝડપથી બદલો લેનાર૯૨ 

-સાંભળનાર ૧૧૧૦, ૧૩૫, ૧૪૭, ૧૫૧, ૧૫૬, ૧૨૭, ર૨૯, 
૨૯૫, ૩૯૯, ૫૯૦ 

-સખતબદલો લેનાર ૧૩૪, ૧૩૮, ૧૫૦, ૧૫૧, ૪૪૭ 

-ગેબ અને જાહેરનો જાણનાર રરપ, ૨૩૧, ૪૪૮ 

- જોરાવર ૧૩૩, ૧૫૦, ૧૫૭, ૧૫૯, ૧૯૬, ૨૧૪, ૩૫૩, 
૪૬૯, ૪૭૧, ૪૯૨, ૫૪૮ 

-ગેબની વાતો જાણનારર૧૮ 

- જાણનાર જ્ઞાતા ૧૧, ૧૩૫, ૧૪૭, ૧૫૧, ૧૫૬, ૧૬૦, 
૧૮૧, ૧૮૭, ૨૦૮, ર૨૨૬, ૨૨૭, ૨૨૯, ૨૩૧, ૨૩૫, 
૨૯૫, ૩૮૫, ૩૯૯, ૪૨૬, ૪૩૩, ૫૦૩, ૫૧૬, પપ૪ 
-ક્ષમા આપનાર ૮૨, ૯૩, ૧૫૯, ૧૬૦, ૧૭૭, ૧૮૬, ર૨૪, 
૨૨૭, ૨૨૯, ૩૧૮, ૩૪૦, ૪૧૦, ૪૨૯, ૪૮૯, ૫૦૯, 
૫૭૬, ૫૭૮, ૫૮૦, ૬૧૦, ૬૧૯ 

-સર્વસંપન્ન, બધાથી બેપરવા ૨૯૮, ૪૭૪ 

-આકાશો અને ધરતીનો સર્જનહાર૪૩૩, ૪૭૬ 
-સર્વશક્તિશાળી ૫૫૪ 

-શક્તિમાન ૧૫૧, ૩૫૨ 

-કહહાર૪૦૧, ૪૫૨, ૪૯૨ 

-મોટો૪૪૮ 

-મજીદ -બુરુર્ગીવાળો ૩૫૫ 

-એકકેવળ, ૪૦૧, ૪૫૨, ૪૯૨ 

-દોસ્ત-મિત્ર૩૬૩ 

-ખૂબ જ બરકતવંતો ૩૭ 

-મોટુંવળતર આપનાર ૧૪૦ 

-ખૂબ જ કૃપા કરનાર ૧૪૦ 

-દરેકએબ અને ઉણપ તથા કમજોરીથી મુક્ત ૪૩૭ 
-પ્રશંસા તેના જ માટે છે ૬૫૦ 

-તેના માટેવધુસારા ગુણો છે ૫૪૮ 

-તેનામાટેસારાજ નામ છે ૧૦૩, ૬૯૫૦ 


-તેના ગુણો તમામ મખ્લૂકના ગુણોનું મૂળ ન્નોત છે ૫૦૫ 

- તેને દુનિયાના રાજાઓની જેમ કલ્પવો યોગ્ય નથી ૫૫૭ 
-ખુદાઈગુણો અને માનવીય ગુણો વચ્ચે તફાવત ૫૮૯, ૫૯૦ 
-માનવ આંખ તેને જોઈ શકતી નથી ૭૭ 

-તેસીધા માર્ગઉપર છે ૩૪૮ 

-ધરતી અને આકાશની દરેક વસ્તુ તેની પાકી વર્ણવી રહી છે ૬૧૯ 
- ધરતી અને આકાશની દરેક વસ્તુ તેની સામે નત્મસ્તક છે ૪૫૧ , 
પ૪પ 

-તમામ મખ્લૂક તેની સામે નત્મસ્તક છે પ૪૫ 

-તે લોકોની નજીક છે ૩૪૯ 

-તેદુઆઓ સાંભળે અને તેમનો જવાબ આપે છે ૩૪૯, ૪૯૦ 
-તેનાથી ચઢિયાતો કોઈ તેના વાયદાઓ પૂરા કરનાર નથી ૨૩૮ 
-તે તેના વાયદાઓનો ભંગ કરતો નથી ૪૬૧ 

- તેજ આશ્રય અને ઠેકાણું છે ૪૬૦ 

-ઉત્તમ હિમાયતી અને મદદગાર તથા ઉત્તમ રક્ષક છે ૧૪૫, ૪૧૬ 
-ઇમાનવાળાઓનો માલિક ૧૯૯ 

- તેના સિવાય કોઈ પૂજનીય નથી ૪૧, ૪૪, ૪૭, ૫૫, ૭૫, 
૮૬, ૧૯૦, ૨૫૫, ૩૨૮, ૩૪૫, ૩૪૯, ૩૫૯, ૪૫૯, ૪૯૪, 
પરપ, ૫૩૩, ૫૪૬ 

- તે જ ઇબાદતને પાત્ર છે ૪૦, ૪૪, ૪૭, ૫૪, ૧૯૦, ર૬૨, 
૩૨૧, ૩૩૩, ૩૪૫, ૩૪૯, ૩૫૯, ૩૭૫, ૪૦૨ 

-તેના સિવાય કોઈને પૂજનીય બનાવવામાં ન આવે €૦૮, ૬૧૭ 
-તેનો કોઈ ભાગીદાર હોય તેનાથી તે પરછે ૫૨૪, પરપ 

- તેના રાજપાટમાં તેનો કોઈ ભાગીદાર નથી €૫૧ 

-તેનો કોઈપુત્ર નથી ૨૯૮, ૬૫૦ 

-તેના સિવાય કોઈને “વકીલ”' બનાવવામાં ન આવે ૫૯૦, ૫૯૧ 
-તેના સિવાય કોઈની પાસે દુઆ માગવામાં ન આવે ૪૫૦ 

-તેની જ પાસે મદદ માગવી જોઈએ ૭૧ 

-તેની જ પાસે રક્ષણ માગવું જોઈએ ૧૧૦, ૫૭૧ 

- ભય અને અપેક્ષા તેની જસાથે હોવાજોઈએ ૩૮ 

-તેના ગુસ્સાથી ડરવું જોઈએ ૧૮૧ 

-તેનીજ ઉપર ભરોસો કરવો જોઈએ ૧૫૬, ર૨૫૫ 

-તેજ ભરોસા માટેપૂરતો છે - ૬૩૦ 

-તેજ મદદ માટેપૂરતો છે ૧૫૬, ૧૫૭, ર૨૫૫, ૫૧૮ 

-તેની પરવાનગી વિના કોઈ ભલામણ કરી શકતું નથી ર૬૨ 

- તેની ઉપર ભરોસો કરવો કયારેય ખોટું પુરવારનહીં થાય ૬૩૦ 
-ચિંતા તેની જ પ્રસન્નતાની હોવી જોઈએ ૨૩૩ 

- તેની પ્રસન્નતા સૌથી મોટી નિયામત છે ૨૧૪ 

- તેનેપોતાનો વાલી ન બનાવનાર લોકો ગુમરાહ છે ૨૨ 


-તે દુનિયાની દરેક વસ્તુનું માર્ગદર્શન કરે છે ૫૫૧, ૫૫૨ 
-તેજસાચો માર્ગદર્શન કરનારછે ૨૮૪ 

-સીધો માર્ગદેખાડવો તેની જવાબદારી છે ૫૯૭ 

-માનવીની ભલાઈ તેના માર્ગદર્શનના અનુસરણમાં છે ૭, ૩૧૮ 
-તે તેના બંદાઓ સાથે ખૂબ જ પ્રેમ રાખે છે ૩૬૩, ૩૬૪ 

- તેની કૃપા દરેક વસ્તુ ઉપર છવાયેલી છે ૮૪ 

- તેના રાજ્યશાસનના અમલમાં અસલ વસ્તુ દયા છે નહીં કે 
ગુસ્સો ૮૪ 

- તેની કૃપાથી [નિરાશ થવું કાફિરો અને ગુમરાહોનું કામ છે ૪૨૭, 
૫૧૦ 

- તેઘણો દરગુજરકરનાર છે ૪૪૭ 

-તે તેના બંદાઓની તોબા કબૂલ કરે છે ૨૨૯ 

- ગુનેગાર માણસની તોબા તેને ખૂબ જ પ્રિય છે ર૪૫, ૨૪૯, 
૨૬૩, ર૬૪ 

- તે સજા આપવામાં ઉતાવળ કરતો નથી બલકે સુધરી જવા માટે 
મહેતલ ઉપર મહેતલ આપે છે ૨૬૯, ૨૭૦, ૨૭૮, ૪૬૧, 
૪૯૭, ૫૪૮ 

- તેનો સ્વભાવ સહીષ્ણુતા અને માફી બક્ષવી છે ૬૧૯ 

- તેની અસીમ કૃપા અને મહેરબાન સ્વભાવ ૫૩૩ 

- મનુષ્ય ઉપર તેના ઉપકારો ૪૮૭, ૪૮૮, પર થી ૫૩૦, 
૫૫૯થી ૫૬૪૬૧, ૬૩૦, ૬૩૧ 

- મનુષ્ય તેની સામે જવાબદાર છે ૮, ૩૩૧, ૫૧૮, ૫૪૭, 
૫૬૯, ૬૦૫, ૬૧૬ 

- તેની જ તરફ બધાએ પાછા ફરવાનું છે ર૬૩, ૨૭૯, ૨૮૯, 
૨૯૨,૩૨૩, ૩૩૬ 

- તે બંદાઓના માટે જુલમી નથી ૧૫૦, ૨૧૩, ૨૮૮, ૩૬૬, 
૩૪૭૨ 

- તેનો ન્યાય નિષ્પક્ષ છે ૫૩, ૨૫૦, ૩૨૧, ૩૪૦ થી ૩૪૫, 
૩૫૬, ૩૫૮, ૫૧૧ 

-તેસદચરિત્ર લોકોની નાકદરી કરતો નથી ૩૨૨ 

- તેને ત્યાં કોઈ હક્કદારનું વળતર એળે જતું નથી ૯૪, ૨૫૦, 
૩૭૨,૪૧૩,૪૨૮ 

- તે ભલાઈનું વળતર માણસના કામ કરતાં વધારે આપે છે ૨૫૦, 
૨૮૦ 

-તે કોઈને તેના ગુના કરતાં વધારે સજા આપતો નથી ૨૮૦ 
-તેબદલો લેનારછે ૪૯૨ 

- તેની પકડ ખૂબ જ સખત છે ૩૬૭ 

-તે નિર્લજ્જતાનો હુકમ આપતો નથી ૨૦ 

-તે હદ ઓળંગનારાઓને પસંદ કરતો નથી ૨૨, ૩૮ 


-તે ગુનાખોરોને પસંદ કરતો નથી રરપ 

-તે અભિમાની લોકોને પસંદ કરતો નથી ૩૫૪ 

-તે અપ્રમાણિક લોકોને પસંદ કરતો નથી ૧૫૩ 

-કોણે તેના ગુસ્સાને પાત્ર છે ૪૬, ૮૨, ૧૩૫ 

-તેફક્તપાક લોકોને પસંદ કરે છે ૨૩૩ 

-તેસંયમી લોકોને પસંદ કરે છે ૧૭૬ , ૧૭૮ 

-તે ભલાઈ કરનારાઓની સાથે છે ૫૮૩ 

- તે તમામ વસ્તુઓનો સર્જક છે ૩૬, ૩૭, ૧૦૬, ૧૯૨, ૨૬૧, 
૨૮૩, ૩૨૪, ૩૪૯, ૩૫૩, ૪૫૨, ૪૮૭, પરપ, પરદ, 
૬૪૬ 

- તેણે સૃષ્ટિને નિરર્થકબનાવી નથી ૨૬૪ 

- તેણે આકાશ અને ધરતીને સાર્થક રીતે સર્જયાં છે ૪૭૯, ૪૮૦, 
૫૧૬,૫૨૬ 

- તેણે જ માનવીને પૃથ્વી ઉપર વસાવેલો છે ૩૪૯ 

- તે જ માનવીનો માલિક અને પાલનહાર છે ૩૬, ૨૬૧, રર, 
૨૮૧, ૨૮૩, ૩૩૬, ૩૪૭, ૪૫૯ 

- તેજ સમસ્ત સૃષ્ટિનો માલિક, સંચાલક અને શાસક છે ૩૬, ૩૭, 
૭૧, ૮૬, ૨૪૩, રપપ, ર૬૨, ૨૮૨, ર૯૨, ૨૯૬, ૨૯૮, 
૪૦૨, ૪૧૭, ૪૪૧, ૪૪૨, ૪૫૧, ૪૬૫, ૪૬૯, પર૨૯, 
૫૪૬,૬૧૮ 

-દરેકવસ્તુના ભંડારોનો માલિક ૫૦૨ 

-દરેકવસ્તુની તકદીર નિશ્ચિત કરનારપ૦૨, ૫૦૩ 

-દરેકવસ્તુ માટે નિરીક્ષક ૩૪૮ 

-દરેકવસ્તુનો વકીલ ૩૨૭ 

-તમામ સત્તાઓ તેના હાથમાં છે ૪૬૦ 

- તમામ મામલાઓ ફેસલા માટે તેની જ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવે 
છે૧૪૧, ૩૭૫ 

-તેનાફેસલા અટલ છે ૪૪૯ 

- કોઈ તેનાફેસલાઓ ઉપરપુનર્વિચાર કરનારનથી ૪૬૫ 

- તે તમામ જરૂરિયાતોથી મુક્ત છે, તે કોઈનો મોહતાજ નથી કે 
લોકો તેને ખુદા માને તો જ તે ખુદા હોય ૨૯૮, ૪૭૩, ૪૭૪ 
-તેની સત્તાઓ અસીમિત છે ૩૬૯ 

-દરેકવસ્તુ કરવા માટે શક્તિમાન છે ૧૪૬, ૧૯૫, ૩૨૩, ૫૫૯ 
- આકાશ અને ધરતીમાં જે કંઈ છુપાયેલું છે તે તેના કાબૂમાં છે 
૩૭૫ 

-તેલાચારનથી €૫૧ 

-તેના માટેકોઈ વાત અશક્ય નથી ૫૮૯ 

-ફક્ત તેનો હુકમ જ તેના ઇરાદાને પૂરો કરવા માટેપૂરતો છે ૪૫૨ 
- તેના માટે એક કોમને ખસેડીને બીજી કોમને લાવવાનું જરા પણ 


મુશ્કેલનથી ૪૮૦ 

-તેની પકડથી કોઈબચાવી શકતું નથી ૪૬૩, ૪૬૪ 

-કોઈતેની પકડની બહાર નથી ૧૪૯, ૩૪૭, ૩૬૯૪, ૫૧૬ 

- તેની ચાલનો કોઈ તોડ નથી, તેની ચાલો જબરજસ્ત છે ૧૦૪, 
૪૫૦,૪૬૬ 

-તેની સામે કોઈ ઉપાય કામ કરી શકતું નથી ૧૫૫, ૧૪૭૫, ૧૭૬, 
૩૩૬, ૩૭૮, ૩૮૦, ૪૧૭, ૪૧૮, ૪૪૯, ૪૯૨, પ૪૫ 

- તેની સામે કોઈ કોઈની મદદ કરી શકતું નથી ૨૪૩, ૨૪૭૧, 
૪૪૯ 

-તેજેની સાથે હોય તેનો કોઈ મુકાબલો નથી કરી શકતો ૧૩૬ 
-તેનું કોઈ કંઈબગાડી શકતું નથી ૧૯૫, ૩૪૮ 

- તેની વાતો બદલાઈ શકતી નથી ૨૯૫ 
-તેનીજવાતસર્વોપરી છે ૧૯૬ 

- વિજય અને સફળતા તેના એનાયત કરવાથી જ પ્રાપ્ત થાય છે 
૧૩૨, ૧૫૮ 

-તે તેનું કામ કરીને રહેછે ૩૯૧ 

- તે અનુભવી ન શકાય એવી રીતે તેની ઇચ્છા પૂરી કરે છે ૬૧, 
૧૦૪, ૪૩૨ 

- ઇજ્જત સમગ્રપણે તેના અખત્યારમાં છે ર૯૫ 

-તેના હુકમ વિના કોઈ નિયામત કોઈને મળી શકતી નથી ૩૧૪ 

- તેણે ઊતારેલી મુસીબત કોઈ દૂર કરી શકતું નથી ૩૧૮ 

- જીવન અને મૃત્યુ તેના અધિકારમાં છે ૮૬, ૨૪૩, ૨૮૨, 
૨૯૨, ૫૦૩, ૫૫૩ 

- મનુષ્યની શ્રવણશક્તિ અને દૃષ્ટિશક્તિનો માલિક અને મુખત્યાર 
તેજછે ૨૮૨ 

-તેજે ઇચ્છે છેક્રેછે૪૮૬ 

-જેને ઇચ્છે તેને તેની ધરતીનો વારસદાર બનાવે છે ૭૧ , ૭૪ 
-તેજેચાહેતેજ થાય છે ૧૦૬, ૨૯૦, ૩૩૬ 

- તેની કૃપા વડે જેને ઇચ્છે નવાજે ૪૧૩ 
-જેબંદા ઉપર ઇચ્છે કૃપા કરે ૩૧૮ 

-જેને ઇચ્છે ઉચ્ચ દરજ્જા આપે ૪ર૧ 

-તેનીબક્ષિસને રોકનાર કોઈ નથી ૬૦૭ 

- તેજેનું ભલુ કરવા ઇચ્છે તેને કોઈ રોકી શકતું નથી ૩૧૮ 

- જેને ઇચ્છે માફ કરે અને જેને ઇચ્છે સજા આપે ૮૪, ૧૮૧, 
૧૮૬, ૨૩૧, ૩૩૬, ૬૨૩ 

- તેની કુદરત અને ડહાપણના ચમત્કાર ૩૬, ૩૭, ૩૯, ૨૬૧, 
ર૬૨, ર૬૪, ૨૮૨, ૨૯૬, ૩૨૪, ૪૪૧ થી ૪૪૫, ૪૪૯, 
૪૫૦, ૪૫૨, ૪૮૭, ૪૮૮, ૫૦૦, ૫૦૨, ૫૦૩, પર૬ થી 
૫૩૦, ૫૫૦થી ૫૫૨, ૫૫૪, ૫૫૫, ૫૬૦, ૫૬૧, ૬૩૦ 


- દુનિયામાં જે કઈ જેને મળી રહ્યું છે તેના આપવાથી જ મળી રહ્યું છે 
૬૦૭ 

-તેજ રોજી આપનાર છે ૨૮૨, ૪૫૭, ૫૫૩, ૫૫૫ 
-દરેકપ્રાણીની રોજી તેના શિરે છે ૩૨૩ 

-રોજીની તંગી અને મોકળાશ તેના અધિકારમાં છે €૧૧ 

-આકાશ અને ધરતીમાં જે કંઈ છે તમામને તે જાણે છે ૫૫૮ 
-દરેકજ્ઞાતા કરતાં મોટો જ્ઞાતા છે ૪૨૧ 

-આકાશ અને ધરતીની કોઈ વસ્તુ તેનાથી છૂપી નથી ૪૯૦ 

- તેનું જ્ઞાન દરેક વસ્તુને આવરી લે છે ૫૭, ૧૬૩, ૨૧૮, ૨૪૩, 
૩૨૩, ૪૪૭, ૪૪૮, ૪૯૦, ૫૩૩ 

- તમામ મખ્લૂકની હાલતથી સુમાહિતગાર છે ર૪ 

-દરેક પ્રાણીના રહેવા અને મરવાની જગ્યાથી વાકેફ છે ૩૨૪ 

- તમામ મનુષ્યોના કર્મો ઉપર નજર રાખે છે ૯, ૪૬, ૧૬૨, 
૧૮૨, ર૮૫, ૨૮૯, ર૯૫, ૩૭૦, ૩૭૧, ૩૭૫, ૫૩૬, 
૫૬૭, ૬૦૭, ૬૧૨, ૬૨૩, દ૪પ 

-એકએકપ્રાણીની સ્થિતિ ઉપર નજર રાખે છે ૪૬૧, ૪૬૪૬ 

- દિલોમાં છૂપાયેલાં ભેદ સુદ્ધાં જાણે છે ૧૩૭, ૧૪૭, ૩૨૩, ૩૩૬ 
- પૂરોગામી અને અનુગામી થઈ ગયેલી તમામ પેઢીઓની હાલત 
જાણે છે ૫૦૩ 

-નાફરમાન લોકોની હરકતોથી તે ગાફેલ નથી ૪૯૧ 

- તેની ઓળખની નિશાનીઓ (જુઓ “આયત””') 

-તેના અસ્તિત્ત્વની દલીલો (જુઓ “તૌહીદ” અને “શિર્ક”) 
ઇલ્હાદ (નાસ્તિકતા)ઃ- અર્થ અને સમજૂતી ૧૦૩ 

ઇલ્કાઃ-વહી અને ઇલ્કા વચ્ચેનો તફાવત ૫૫૧ 

ઇલ્હામઃ-વહી અને ઇલ્હામ વચ્ચેનો તફાવત ૫૫૧ 
ઇલ્યાસઅ.સ.:- 

- તેમનો સમયગાળો અને બનીઇસ્નાઈલની સુધારણા માટે તેમના 
પ્રયત્નો ૫૫૭ 

ઉમ્મતઃ-પયગમ્બરની ઉમ્મતનો અર્થશું છે ૨૮૯ 

અમ્ર બિલમા'રૂફ વનહ્ય અનિલમુનકર 

(નેકીની આજ્ઞા આપવી અને બૂરાઈથી રોકવું )ઃ- 


-માનવજીવનમાં તેનું મહત્ત્વ ૯૦ થી ૯૨, ૩૭૨, ૩૭૩, ૫૧૨ 

- તે ઇમાનવાળાઓનું લક્ષણ છે ૨૧૩, ર૪૦ 

-તેનબીસ.અ.વ.ના સંદેશનું એક મહત્ત્વનું તત્ત્વ છે ૮૫ 

અંબિયા (નબીઓ)ઃ-જૂઓ “નબૂૃવ્વત” 

ઇંજીલ (બાઈબલ)ઃ-તેમાં નબીસ.અ.વ.ના વિષેસારી વાતો ૮૫ 
-તેમાં બનીઇસ્નાઈલને આપવામાં આવેલી ચેતવણીઓ ૯૩, ૫૯૫ 


-કુઅનિ અને તેની વચ્ચે સરખાપણું ૨૩૮ 
ઇન્સાન (મનુષ્ય)ઃ- 


-મનુષ્યના સર્જન અંગે કુઅનિનું વર્ણન ૧૦, ૧૧, ૧૦૬, ૫૦૪ 
-ડાર્વિનનો ઉત્ક્રાંતિનો સિદ્ધાંત અને કુરબાન ૧૧, ૫૦૪ 

- ફરિશ્તાઓ દ્વારા તેને સિજદો કરાવવામાં આવ્યો ૧૦, ૫૦૪, 
૫૦૫, ૬૨૭ 

-દુનિયામાં તેની હેસિયત ૧૦ 

- મનુષ્યના આત્માની હકીકત ૫૦૪, ૫૦૫ 

-નાયબની હકીકત ૫૦૫ 

- અન્ય જીવસૃષ્ટિની સરખામણીમાં તેની શ્રેઠતાનું કારણ ૫૦૫ 

- તેની ઉપર ખુદાના ઉપકારો (જુઓ “અલ્લાહ, માનવી ઉપર 
તેના ઉપકારો”) 

- ખુદાએ તેને પસંદગી અને નિર્ણય કરવાની સ્વતંત્રતા આપી છે 
૫૨૮, ૫૬૮, ૫૬૯ (વધુ વિગતો માટેજુઓ “તકદીર”') 

- તેને અજમાયશ માટે પેદા કરવામાં આવેલો છે ૩૨૪ 

- તેને અનાદિકાળમાં હકીકતનું જ્ઞાન આપવામાં આવ્યું હતું ૯૫, 
૯૭ 

-તેના જ્ઞાનની હકીકત પપ૪ 

- તેના માટે સૃષ્ટિને કયા અર્થમાં કામે લગાડવામાં આવી છે ૪૮૮, 
૫૨૯ 

-તમામ મનુષ્યો એક જ યુગલમાંથી પેદા થયાં છે ૧૦૬ 

- મનુષ્યનો આત્મા મરીને ખતમ થઈ જતો નથી ૧૫૦, ૫૩૫ થી 
૫૩૮ 

-માનવપ્રકૃતિ બૂરાઈને પસંદ કરતી નથી ૧૬ 

- તેમાં ઊંચાઈ અને અમરત્વની તલપ રહેલી છે ૧૬ 

- લજ્જા અને શરમ તેમાં પહેલાંથી જ મૂકી દેવામાં આવેલી છે ૧૫ 
- તેના અચેતન મનમાં તૌહીદની સાક્ષી રહેલી છે ૯૭, ૯૯, 
૨૭૮, ૬૨૩, ૬૩૧ 

- દુનિયામાં આવતાં પહેલાં તેની પાસેથી તૌહીદનો એકરાર 
કરાવવામાં આવ્યો હતો ૯૫ થી ૯૭ 

-આરંભમાં તમામ મનુષ્યોનો ધર્મએક હતો ૨૭૬ 

- મનુષ્યના સ્વભાવો તથા વિચારો અને વ્યવહારમાં તફાવત 
બરાબર પ્રકૃતિના તકાદાને અનુરૂપ છે ૩૭૩, ૩૭૪, ૪૪૬, 
૫૬૮, ૬૦૪ 

- મનુષ્યના સ્વભાવની કમજોરીઓ ર૭૦, ૩૨૫, ૩૨૬, ૫૨૬, 
૬૦૩, ૫૩૯, ૬૪૬ 

- મનુષ્ય સાથે શેતાનની અનાદિકાળની દુશ્મનાવટ ૧૩, ૧૫, 
૧૮, ૫૦૫, ૫૦૬, ૫૦૮, ૬૨૮ 

-તેની શ્રેઠતાને ખોટી પુરવાર કરવા માટે શેતાનનો પડકાર ૬૨૮ 

- તેને ગુમરાહ કરવા માટે શેતાનને આપવામાં આવેલી કયામત 
સુધીની મહેતલ ૧૩, ૫૦૬ 


- શેતાનને તેની ઉપર કયા પ્રકારના અધિકારો આપવામાં આવ્યાં 
૧૩, ૧૪, ૫૦૭, ૫૦૮, ૬૨૯, ૬૩૦ 

- જન્નતમાં શેતાન અને મનુષ્ય વચ્ચે પહેલી મોરચો અને તેના 
પરિણામો ૧૭ 

- તેને ગુમરાહ કરવા માટે શેતાનની ચાલો ૧૪, ૧૬, ૧૯, ૧૦૦, 
૧૦૧, ૧૪૯, ૪૮૨, ૫૦૬, ૫૪૯, ૬૨૯ 

- કેવા મનુષ્યો ઉપર શેતાનનું જોર ચાલે છે ૫૭૧ , €૩૦ 

- કેવાં મનુષ્યો ઉપર શેતાનનું જોર ચાલતું નથી ૫૭૧, ૬૩૦ 

- કેવાં મનુષ્યો શેતાનના ભ્રમથી સલામત રહે છે ૫૦૬, ૫૦૭, 
૫૭૧, €૩૦ 

-તેના માટે શેતાનના ફંદાથી બચવાનો એકમાત્ર ઉપાય ૧૩૦ 
-તેની સાચી કાર્યપદ્ધતિ શું છે ૧૭, ર૫, ૩૭, ૫૦ 

- તેનાથી મુક્તિનો આધાર કઈ વસ્તુ ઉપર છે. ૩૧, ૩૨ 

-તેની સાચી પ્રગતિ ક્યા માર્ગમાં છે ૧૧૫ 

-તેનો વિનાશ કયા માર્ગમાં છે ર૫, ૩૪ 

- તેના માર્ગદર્શન માટે પયગમ્બરની જરૂરત ૧૮, ૨૦, ૫૨૭, 
પર૮ 

- એ નીતિ જેના કારણે ખુદાએ તેના માર્ગદર્શન માટે મનુષ્યોમાંથી 
જ કેટલાંકને નબી બનાવ્યાં ૫૨૮, ૫૨૯, ૫૪૩ 

- તેના માર્ગદર્શન માટે અલ્લાહના આદેશો (જુઓ “ઇસ્લામ, તેનું 


મૂળભૂત શિક્ષણ”) 
- તેના નૈતિક પતનમાં પડી જવાના કારણો ૧૪, ૧૯, ૨૦, ૨૨, 


૧૦૦, ૧૦૧,૧૧૫ 

- તેના ગુમરાહીમાં પડી જવાના કારણો (જુઓ “ઝલાલત, તેના 
કારણો”) 

- તે તેની ગુમરાહી માટે પોતે જવાબદાર છે ૯૭, ૯૯, ૪૮૧, 
૪૮૨, ૫૦૬, ૫૦૮ 

- તે એ બધાં જ લોકોની ગુમરાહી માટે પણ જવાબદાર છે જે તેની 
મારફતે ગુમરાહ થયાં હોય ૫૩૪ 

- તેએ અસરો માટે પણ જવાબદાર છે જે તેના અમલ દ્વારા બીજાના 
જીવનપરપડી હોય રદ થી ૨૮ 

- ગુમરાહીનો સ્વીકાર કરનારની જવાબદારી ગુમરાહ કરનાર 
કરતાં ઓછી નથી ર૨૯ 

- દરેક મનુષ્ય તેની પોતાની એક કાયમી નૈતિક જવાબદારી ધરાવે 
છે જેમાં કોઈ તેનો ભાગીદાર નથી ૦૫ 

- પોતાના ખરાબ અને સારા ભાગ્ય માટે માનવીની પોતાની 
જવાબદારી ૯૦૪ 

- મનુષ્યની જવાબદારી તેની શક્તિના પ્રમાણમાં છે ૩૦ 

- તે તેના કર્મો માટે ખુદાની સામે જવાબદાર છે ૮, ૩૩૧, ૫૧૮, 


૫૪૭, ૫૬૯, ૬૦૫, ૬૧૬ 

અન્સારઃ- 

- તેમણે કયા ઇરાદા સાથે નબી સ.અ.વ.ને મદીના પધારવાનું 
આમંત્રણ આપ્યું હતું ૧૨૦, ૧૨૧ 

- તેમને મક્કાના કાફિરો તરફથી છેલ્લી ચેતવણી ૧૨૨ 

-બદ્રની લડાઈમાં તેમની બલિદાન ભાવના ૧૨૫, ૧૨૬ 

- ઇસ્લામે તેમની અંદરોઅંદરની દુશ્મનાવટોને કેવી રીતે ખતમ 
કરી૧૫૭ 

ઇન્ફાકફી સબીલિલ્લાહ (અલ્લાહના માર્ગમાં ખ્ચ)ઃ- 
-અલ્લાહને ત્યાં નિકટતા મેળવવાનું માધ્યમ ૨૨૭ 

-સાચા ઇમાનવાળાઓનું ગુણ ૧૩૦ 

-તેની તરફ દંભીઓની નારાજગી ૨૨૭ 

-દંભીનો ખર્ચઅલ્લાહને ત્યાં સ્વીકાર્યનથી ૨૦૧ 

-અલ્લાહના માર્ગમાં ખર્ચનહીં કરનારા લોકોનો અંજામ ૧૯૧ 
-અલ્લાહના માર્ગમાં ખર્ચેલો માલ વ્યર્થજતો નથી ૧૫૫, ૨૫૦ 

- ઇસ્લામી રાજ્યની જરૂરિયાતો માટે માલ ખર્ચવો ઇન્ફાક ફી 
સબીલિલ્લાહ છે ૧૫૫ (વધુ વિગતો માટેજુઓ “ઝકાત” ) 
અવહામે જાહિલિય્યત 

(જહાલતકાળની અંધશ્રદ્ધાઓ)ઃ- (જુઓ “શિક” અને “અરબ” 
એહલેકિતાબ (ગ્રંથવાળા)ઃ- 

-મક્કાકાળમાં તેમને સંબોધવાની શરૂઆત પ 

- તેમને નબી સ.અ.વ. ઉપર ઇમાન લાવવા માટે આમંત્રણ 
આપવામાં આવે છે ૮૪, ૮૬ 

-અરબસ્તાનમાં એહલે કિતાબના વિદ્ઘાનોની હેસિયત ૩૧૧ 
-તેમના વિદ્વાનોની સત્ય સાથે દુશ્મનાવટ ૧૯૧ 

-તેમના વિદ્દાનો અને સંન્યાસીઓની હરામખોરીઓ ૧૯૧ 
-ઇસ્લામ તેની સચ્ચાઈ માટે ગ્રંથવાળાઓના સમર્થનનો મોહતાજ 
નથી ૯૪ 

- તેમનો ઈમાનનો દાવો શા માટે વિશ્વસનીય નથી ૧૮૭, ૧૮૯, 
૧૯૦ 

-તેમની વિરૂદ્ધયુદ્ધ કરવાનો હુકમ ૮૭, ૧૮૮ 

- આકાશીગ્રંથોનું જ્ઞાન ધરાવનારા નબી સ.અ.વ.ના સંદેશને 
ખોટો કહી શકતાં નથી ૪૬૬ 

-સાચા ગ્રંથવાળા કુરઆનના ઊતરાણ બદલ ખુશ હતાં ૪૬૩ 
-તેઓ કુર્અાનને સાચું માનતા હતાં ૬૫૦ 

આયત -આયાતઃ- 

- અલ્લાહની આયતોને ખોટી ઠરાવવાનો ખરાબ અંજામ રપ, 
૩૦, ૩૪, ૪૨, ૪૭, ૭૩, ૭૯, ૧૦૦, ૧૦૧, ૧૦૪, ૧૫૧, 
૩૧૧, ૩૪૮ 

આયાતઃ- (સત્યની ઓળખની નિશાનીઓ અને અલ્લાહની 


કુદરતની નિશાનીઓના અર્થમાં) ૧૯, ૩૯, ૭૦, ૭૩, ૭૮, 
૯૯, ૨૭૯, ૨૯૬, ૩૧૨, ૩૬૭, ૩૮૬, ૪૩૫, ૪૪૨, ૪૪૩, 
૪૪૫, ૪૭૨, ૫૨૭, પર૯, ૫૪૯, ૫૫૧, પપર, ૫૬૦, 
૫૮૮, ૬૦૩ 

-ખુદાઈ(નિશાનીઓ તરફ ધ્યાન દોરવાનો ઉદ્દેશ્ય ૯૯ 

- ખુદાઈ નિશાનીઓ તરફ બેદરકારી દાખવવાનું પરિણામ ૨૬૬, 
૫૧૫ 

-ખુદાઈતિશાનીઓ સામે ચાલ ચાલવાનો અર્થ ૨૭૭ 

- ખુદાઈ સિશાનીઓની મદદ વડે હકીકતની શોધની સાચી રીત 
૨૯૭ (વધુ વિગતો માટે જુઓ “કુર્ઓાન, તે હકીકતની શોધમાં કેવી 
રીતે મનુષ્યનું માર્ગદર્શન કરે છે”) 

-ખુદાઈ નિશાનીઓ વિચાર-મંથન કરનારા લોકો માટે વર્ણવવામાં 
આવે છે ૨૭૯, ૨૮૦ 

-ખુદાઈ નિશાનીઓ જ્ઞાન ધરાવતા લોકો માટે વર્ણવવામાં આવે છે 
રઘ્૪ 

-ખુદાઈ નિશાનીઓમાંથી માર્ગદર્શન મેળવવાની અનિવાર્ય શરતો 
ર૬૪, ર૬૫, ૨૯૬ 

આયતઃ- (પદાર્થપાઠ લેવાના અર્થમાં) ૩૧૦ 

આયતઃ- (ચમત્કારના અર્થમાં) ૪૮, ૬૩, ૬૫, ૭૦, ૭૨, ૭૩, 
૧૧૧, ૨૭૭, ૩૦૧, ૩૫૨, ૩૬૫, ૪૪૭, ૪૫૮, ૪૬૪, 
૬૨૬,૬૪૬ 

આયાતઃ- (અલ્લાહની કિતાબની આયતોના અર્થમાં તથા 
અલ્લાહની વાણી અને ખુદાઈ હુકમોના અર્થમાં) ૨૭૧, ૩૦૦, 
૩૨૧,૩૮૩, ૪૪૧, ૪૯૭, ૫૭૧, ૬૪૬, 

-અલ્લાહની આયતો સાથે જુલમ કરવાનો અંજામ ૧૦ 
-અલ્લાહની આયતોની મજાક બનાવનારા લોકો કાફિર છે ૨૧૦ 

- જે લોકો અલ્લાહની આયતોને નથી માનતાં અલ્લાહ તેમને 
માર્ગદર્શન આપતો નથી ૫૭૪ 

- અલ્લાહની આયતોનું જ્ઞાન ધરાવવા છતાં તેમનાથી વિમુખ 
થવાનુંપરિણામ ૧૦૦ 

- અલ્લાહની આયતોને નજીવી કીંમતમાં વેચવાનો અર્થ ૧૭૮ 

- અલ્લાહ તેની આયતો જ્ઞાન ધરાવનારા લોકો માટે વર્ણવે છે ર૩, 
૧૭૯ 

- અલ્લાહની કૃપાના હક્કદાર એ જ લોકો છે જે તેની આયતો ઉપર 
ઈમાન લાવે ૮૪ 

- અલ્લાહની આયતો મનુષ્યને બુલંદી આપવા માટે છે ૧૦૦ 

- અલ્લાહની આયતોની તિલાવતની અસર ઈમાનવાળાઓ ઉપર 
૧૩૦ 

એકાઃ-૫૧૫ 


ઈમાન (શ્રદ્ધા)ઃ- 

- કઈ વસ્તુઓ ઉપર ઇમાન લાવવો જરૂરી છે ૮૫, ૮૬, ૧૮૩, 
૨૨૭ 

- માનની હકીકત ૧૮૭, ૨૩૫થી ૨૩૮, ૨૬૮ 

- ગેબ ઉપર ઇમાન પાછળનું ડહાપણ અને લાભાલાભ ૨૬૫, 
૨૭૬, ૪૯૮,૪૯૯ 

- મોમિનના વળતરને આખિરત માટે શા માટે મુલતવી રાખવામાં 
આવ્યો છે ૨૩૭ 

-મોતના ચિન્હો જોઈને ઇમાન લાવવો નિરર્થક છે ૩૦૯ 

-ખુદાઈ આફતને આવતી જોઈને ઇમાન લાવવો નિરર્થક છે ૩૧૨ 
- કઈ વસ્તુઓ ઇમાન લાવવામાં આડે આવે છે ૨૮૭, ૨૮૮, 
૩૦૧, ૩૧૧, ૩૧૪, ૩૨૯, ૪૪૬, ૪૫૧, ૪૭૬, ૬૪૪ 

- અલ્લાહનો ઇરાદો આ નથી કે મનુષ્યની પસંદગીની સ્વતંત્રતા 
છીનવીને તેને બળપૂર્વક મોમિન બનાવે ૩૧૩ 

- ઇમાનની નિયામત અલ્લાહના હુકમ સિવાય મળતી નથી ૩૧૪ 
(વધુ વિગતો માટેજુઓ “તકદીર”') 

- ઇમાન નહીં લાવનારા લોકોનો મુરબ્બી શેતાન હોય છે ૧૯ 

- એ મોમિન માટેનો હુકમ જેને કુકર માટે મજબૂર કરવામાં આવ્યો 
હોય ૫૭૪ 

-મોમિનનું ઇમાનકુરઅનિ વડે વિકાસ પામે છે ૨૫૩ 

- ઇમાનના વધવા અને ઘટવાનો અર્થ ૧૩૦, ર૫૩ 

- ઇમાનમાં વધઘટ ન થવાનો સાચો અર્થ ૧૩૦ 

- મોમિન માટે કુઅનિ સ્વાસ્થય, કૃપા અને માર્ગદર્શન છે ૩૪, 
૧૧૩, ૨૯૨,૪૩૮, ૫૪૯, ૬૩૯ 

- ઇમાનવાળાની ભલાઈ કઈ વસ્તુમાં છે પપ, ૩૬૦ 

- ઇમાનવાળાઓની અજમાયશ કઈ કઈ રીતે કરવામાં આવે છે 
૧૩૫, ૧૮૨, ૨૩૬ 

- ઇમાનના તકાદા ૧૨૮, ૧૩૦, ૧૩૬, ૧૩૯, ૧૪૦, ૧૪૫, 
૧૪૬, ૧૮૧, ૧૮૪, ૧૮૫, ૧૯૪, ૧૯૭, ૨૦૯, ૨૨૭, 
૨૩૭, ર૪૧, ર૪૯, ૩૦૬, ૩૨૧, ૪૫૫, ૪૫૬, ૪૮૭, 
૫૪૭૫, ૫૭૬, ૬૦૪૭ 

- મોમિનના ગુણો ૧૨૮, ૧૩૦, ૧૬૩, ૧૮૧, ૧૮૩, ૨૦૪, 
૨૦૫, ૨૧૩, ર૨૧, ર૨૭, ૨૩૫ થી ૨૪૦, ૨૪૯, ૩૧૫, 
૩૪૦, ૩૭૧, ૪૫૫, ૪૫૬, ૪૫૯, ૪૭૭ 

- ઇમાનની સચ્ચાઈના ધોરણો ૧૨૬, ૧૭૦, ૧૭૩, ૧૮૦, 
૧૮૧, ૧૮૪, ૧૮૫, ૧૯૪, ૧૯૫, ૧૯૭, ર૨૧, રરર, 
૨૨૩, ૨૨૭, ૨૨૯, ૨૩૦, ૨૪૭, ૩૨૧, ૫૭૬ 

- મોમિનની નજર દુનિયાના ફાયદાઓને બદલે આખિરતના 
ફાયદાઓ ઉપર હોવી જોઈએ ૧૫૮, ૪૧૪ 


- ઇમાન માટે અલ્લાહ અને પયગમ્બરની વફાદારી અનિવાર્ય 
શરતછે ૨૨૩ 

- ઇમાનવાળાઓએ પોતાના જીવને પયગમ્બર કરતાં વધારે પ્રિય 
રાખવો જોઈએ નહીં ૨૪૯ 

- ઇમાનવાળાઓએ કુફ્ર અને ઇસ્લામ વચ્ચેની લડાઈમાં પાછળ 
રહેવું જોઈએ નહીં ૧૯૭, ર૪૯ 

- ઇમાનવાળાઓએ બિનમુસ્લિમોને પોતાના જીગરી દોસ્ત 
બનાવવા જોઈએ નહીં ૧૮૨, ૧૮૪ 

-મોમિનને શોભતું નથી કે તેના મુશ્રિક સગાં માટે ક્ષમાની દુઆ કરે 
૨૪૧ 

- ઇમાનવાળાઓએ એકબીજાના મદદગાર થવું જોઈએ ૨૪૮, 
૨૪૯ 

-ઇમાનવાળાઓએ અલ્લાહ ઉપર જ ભરોસો કરવો જોઈએ ૨૦ 

- ઇમાનવાળાની મદદ માટે અલ્લાહ પૂરતો છે ૧૫૭, ૫૧૮ 
-મોમિનની સફળતા અને નિષ્ફળતાનું ધોરણ ૨૦૧ 

-મોમિનની માનસિકતા અને તેની વિચારશૈલી ૩૪૨, ૫૬૯ 

- ઇમાન અને કુફ્રવચ્ચેનો તફાવત ૪૬૯ 

- ઇમાન અને કુફ્ર વચ્ચે તફાવત, પરિણામની દષ્ટિએ તથા 
એતિહાસિક અનુભવોની દષ્ટિએ ૪૮૫ 

-મોમિન અને કાફિર વચ્ચે તફાવત ૨૧૪, ર૫૩ 
-ગુનેગારમોમિન અને દંભી વચ્ચે તફાવત ફરક ૨૨૯ 

- દંભી અને મોમિન મુસલમાનની વચ્ચે ભેદ કેવી રીતે પારખી 
શકાય ૩૦ 

- સાચા મુસલમાન અને કાનૂની મુસલમાન વચ્ચેનો તફાવત રરર, 
૨૩૬, ૨૩૭ 

-મનુષ્યના ચારિત્ર્ય ઉપર ઇમાનની અસરો ૭૦, ૪૮૪, ૪૮૬ 
-સાચા ઇમાનવાળા શેતાનના ફિત્નાથી સલામત રહે છે ૫૭૦ 

- ઇમાન માત્ર આખિરતમાં જ નહીં દુનિયામાં પણ નફાકારક છે 
૫૭, ૬૦, ૨૯૫, ૩૨૨, ૩૪૬, ૪૮૪, ૪૮૫, ૫૭૦ 

- દુનિયા અને આખિરતની તિયામતો ઇમાનવાળાઓનો જ હક્ક 
છેર૩ 

- ઇમાનવાળાઓ માટે ખુશખબર ૨૪૧, ૨૬૦, ૨૯૫, ૬૦૨, 
૬૪૯ 

-સંયમી મોમિન માટે ભય અને દુઃખ નથી ૨૯૫ 

-બધા જ સંયમી ઇમાનવાળા અલ્લાહના વલી (દોસ્ત) છે ૨૯૫ 

- અલ્લાહનો દુશ્મન ઇમાનવાળાઓનો દુશ્મન છે અને 
ઇમાનવાળાઓનો દુશ્મન અલ્લાહનો દુશ્મન છે ૧૫૫ 
-અલ્લાહમોમિનની તોબા કબૂલ કરે છે ૮૨ 

- અલ્લાહની કૃપાના હક્કદાર એ જ છે જે તેની આયતો ઉપર 


ઈમાન લાવે ૮૪ 

- ઇમાન અને સત્કર્મોનો એક અંજામ ૩૦, ૧૩૦, ર૧૪, રરર, 
૨૩૫, ૨૬૩, ર૬૬, ૨૬૮, ર૯૫, ૩૩૨, ૪૫૯, ૪૮૩, 
૪૮૬, ૫૭૦, ૬૦૨, ૬૦૭ 

- ઇમાનવાળાઓ ઉપર અલ્લાહની એનાયતો ૧૩૫, ૧૩૬, 
ર૪૯ 

- ઇમાનવાળાઓ માટે અલ્લાહને ત્યાં સાચી ઇજ્જત અને સફળતા 
છેરદવ૧ 

-અલ્લાહની આ ફરજ છે કે મોમિનને અઝાબ ન આપે ૩૧૫ 

- આજ્ઞાંકિત મોમિનોનો હિસાબ દુનિયામાં જ તકલીફો આપીને 
ચોખ્ખો કરી દેવામાં આવે છે ૪૫૪ 


હ (બે)બ 

બાઇબલઃ- ૪૦, ૫૧, ૫૮, ૭૮, ૮૭, ૯૦, ૯૩, ૯૫, ૨૩૯, 
૩૦૫, ૩૦૯, ૩૫૪, ૩૫૫, ૩૮૧, ૩૮૩, ૩૯૦, ૩૯૧, 
૪૦૪, ૪૦૫, ૪૦૬, ૪૧૧, ૪૧૨, ૪૨૪, ૪૩૦, ૪૩૧, 
૪૩૨,૪૭૩, ૫૮૧, ૫૯૧, ૫૯૬, ૫૯૯ 

- બાઇબલ અને કુઅનિના મતભેદો ૫૧, ૮૧, ૮૫, ૩૦૯, 
૩૪૦, ૩૪૧, ૩૮૨, ૩૮૫, ૩૮૬, ૩૮૭, ૩૮૮, ૩૮૯, 
૩૯૦, ૩૯૫, ૩૯૬, ૩૯૭, ૪૦૨, ૪૦૭, ૪૧૭, ૪૨૯, 
૪૩૪, ૫૧૨ 

-બાઇબલનાપુસ્તક યૂનુસની હકીકત ૩૧૨ 

-આકાશીપુસ્તકોનો સગ્રંહપલ૧ 


બરઝખઃ- 

- મોત અને કયામતની વચ્ચે બરઝખના જીવનની કેફિયત ૫૩૬ 
થીપ૩૮ 

- કબરની યાતના (બરઝખની યાતના) નો પુરાવો ૧૫૦, ૫૩૫ 
થીપ૩૭ 


-બરઝખના સવાબનો પુરાવો ૫૩૮ 

બરકતઃ- 

-અર્થઅને સમજૂતી ૩૭ 

-અલ્લાહના બરકતવંતા હોવાનો અર્થ ૩૭ 
બશારત (ખુશખબર)ઃ- 

-અર્થઅને સમજૂતી ૩૦૮ 

બગ્ય (નાફરમાની)ઃ- 

-અર્થઅનેસમજૂતી પદ ૬ 
બનીઇસ્રાઈલઃ-૩૫૬, ૬૪૭, ૬૮૪ 

-તેમના ઈતિહાસનું બોધદાયક પાસું €૩, ૫૯૧ 


- તેમનો મૂળ ધર્મ ઇસ્લામ જ હતો ૩૦૫, ૩૦૬, ૩૦૯ 

- દીનમાં ફાટફૂટ પડાવવાની તેમની વૃત્તિ અજ્ઞાનના કારણે ન હતી 
બલકે જ્ઞાન હોવા છતાં હતી ૩૧૦ 

- હઝરત યૂસુફ અ.સ.ના જમાનાથી હઝરત મૂસા અ.સ.ના જન્મ 
સુધીનો તેમનો ઈતિહાસ ૩૮૨, ૩૮૩ 

-તેમનું મિન્ન પહોંચવું ૪૨૮, ૪૨૯ 

-મિસ્નમાં દાખલ થતી વખતે તેમની સંખ્યા ૪૩૦ 

- હઝરત યૂસુફ અ.સ. અને તેમના પછી થયેલાં ઇસ્લામના 
પ્રચારકોના પ્રયત્નોથી મિસ્ની લોકોમાં કેટલો ફેલાવો થયો ૪૩૦ 

- હઝરત મૂસા અ.સ.ની પયગમ્બરી વખતે તેમની દશા ૩૦૪, 
૩૦૫, ૩૦૬ 

-મિસ્નની ગુલામીની તેમની ઉપર અસરો ૭૫, ૮૦ 

- હઝરત મૂસા અ.સ. ફિરઔન પાસે તેમની મુક્તિની માગણી કરે 
છે ૬પ, ૭૩ 

- તેમની ઉપર ફિરઔનના અત્યાચારો ૭૧, ૭૬, ૩૦૪, ૩૦૫, 
૪૭૨ 

-જુલમબશન્ને ફિરઓનોના શાસનકાળમાં થયાં ૭૧ 

-તેમને ખિલાફત આપવાનો વાયદો ૭૩ 

-તેમને દુનિયાની કોમો ઉપર શ્રેષઠતા આપવામાં આવી ૭૫ 

- મિસરમાં હઝરત મૂસા અ.સ.એ તેમને કઈ રીતે સંગઠિત કર્યા 
૩૦૭ 

-મિસ્તમાંથી તેમની હિજરત ૭૪, ૩૦૯ 

-સમુદ્રને કઈ જગ્યાએથી પાર કરવામાં આવ્યો ૪૪ 

-મિસ્નમાંથી નીકળતાં જ એક બનાવટી ખુદાની માગણી કરે છે ૭૪ 
-સીના પર્વતની તળેટીમાં રોકાણ ૭૬ 

-સીનાના જંગલમાં તેમની ઉપર અલ્લાહના ઉપકારો ૮૭, ૮૮ 
-વાછરડાને ખુદા બનાવી લે છે ૮૦ 

- શિર્કથી તેમની તોબા ૮૦ 

-હઝરત મૂસા અ.સ.નો ક્રોધ ૮૧ 

-બનીઇસ્રાઈલના ૭૦ પ્રતિનિધિઓ ગૌપૂજાની માફી માગવા માટે 
જાયછે ૮૩ 

-શરીઅતનો કાનૂન આપવામાં આવે છે ૭૬ , ૭૮, ૭૯ 

-તેમની પાસેથી પાકો વાયદો લેવામાં આવે છે ૯૪, ૯પ 
-સીનાના જંગલમાં તેમની પહેલી વસ્તી ગણતરી ૪૩૦ 

-તેમનું સામાજિક સંગઠન કયા રૂપમાં કરવામાં આવ્યું ૮૭ 
-તેમના માર્ગદર્શન માટે તૌરાતનું ઊતરાણ ૫૯૦ 

- તેમને હઝરત મૂસા અ.સ.ની અંતિમ વસીયતો ૪૭૨ થી ૪૭૪ 

- હઝરત મૂસા અ.સ.ના અવસાનથી બષ્સનસ્ના હુમલા સુધીનો 
તેમનો ઇતિહાસ ૫૯૫, ૫૯૮ 


- બેબીલોનના કેદીજીવનમાંથી મુક્ત થયા પછી હઝરત મસીહ 
અ.સ.નાજમાનાસુધીનો તેમનો ઈતિહાસ ૫૯૮ થી ૯૦૦ 
-મસીહઅ.સ.ના જમાનામાં તેમનો ઈતિહાસ ૬૦૦ થી ૬૦૨ 
-તેમનું નૈતિક અને ધાર્મિકપતન ૮૧, ૮૨, ૮૫, ૯૩ 

-તેમની નાફરમાનીઓ ૮૮થી ૯પ 

-તેમની ઉપર આકાશમાંથી આફતનું ઊતરવું ૮૯ 

-સબ્તના કાનૂનના ભંગ બદલ તેમને સજા ૯૧, ૯૨ 

- બનીઇસ્રાઈલના નબીઓ તેમની દુરાચારી સ્ત્રી સાથે સરખામણી 
કરેછે ૮૦ 

-બનીઇસ્નાઈલના નબીઓની એક પછી એક તેમને ચેતવણીઓ ૯૩ 
- ઇતિહાસના બે મોટા બગાડ જેના માટે બનીઇસ્રાઈલના 
નબીઓએ તેમને સતત ચેતવયાં ૫૯૧ થી ૫૯૫ 

-પહેલાં બગાડની સજા ૫૯૫, ૫૯૮ 

-બીજા બગાડની સજા €૦૦ થી ૬૦૨ 

- કયામત સુધી તેમની ઉપર આવા જુલમગારોને રાખવામાં આવશે 
જે તેમને સખત યાતનાઓ આપશે ૯૨, ૯૩ 

- એ કારણો કે જેના આધારે તેમને કોમોની સરદારીના પદ ઉપરથી 
હટાવવામાં આવ્યાં ૫૯૫, ૫૯૮ 

-બધાં જબનીઇસ્રાઈલ બગડેલા ન હતાં ૮૬ 

- તેમને નબી સ.અ.વ. ઉપર ઇમાન લાવવાનું નિમંત્રણ 
આપવામાં આવે છે ૮૪થી ૮૬, ૫૮૬ થી ૫૮૭ 

- તેમના શરીઅતના કાનૂનમાં કેટલીક એ વસ્તુઓ હરામ હોવાનું 
કારણ જે મુહમ્મદી કાનૂનમાં હલાલ છે ૫૭૯ થી ૫૮૧ 


શ:2 (તે)ત 

તાબૂતે સકીના (શાંતિની પેટી):-૫૯૭ 

તઝકીય-એ-નફસ (મનની શુદ્ધિ)ઃ- 

-સદકો તેના મહત્ત્વના સાધનોમાંથી છે ર૨૯ 

તસ્બીહ (પાકીનું વર્ણન)ઃ- 

-અર્થઅનેસમજૂતી ૧૧૫, ૬૧૯ 

- “સુબ્હાનલ્લાહ” નો અર્થ ૨૯૮, ૪૩૭ 

- આકાશ અને ધરતીની દરેક વસ્તુ અલ્લાહની પાકીનું વર્ણન કરી 
રહીછે ૬૧૮ 

-નિર્જીવ મખ્લૂક કેવી રીતે ખુદાની પાકીનું વર્ણન કરે છે ૪૪૯ 
તાલીમ (શિક્ષણ):- 

- ઇસ્લામમાં શિક્ષણનો હેતુ ર૫૧ 

- ઇસ્લામી રાજ્યની શૈક્ષણિક નીતિ શું હોવી જોઈએ ૨૫૦ થી 
રપર 

- ઇસ્લામી રાજ્યમાં અરબસ્તાનની અજ્ઞાનતા દૂર કરવા માટે શું 


પ્રયત્નો કરવામાં આવ્યાં ૨૫૧ 

-પ્ર્વતમાન ધાર્મિક શિક્ષણની મૂળભૂત ખામીઓ ૨૫૧, રપર 

- શિક્ષણ વ્યવસ્થામાં એ વિધાઓ પસંદ કરવામાં આવતી નથી 
જેમનો આધાર માત્ર અનુમાન અને અંદાજ ઉપર હોય ૬૧૬ 
તકદીરઃ- 

-દરેકવસ્તુની હદ અને પ્રમાણ નક્કી કરી દેવામાં આવ્યું છે જેનાથી 
કોઈવસ્તુ આગળ જઈ શકતી નથી ૫૦૨, ૫૦૩ 

-કિસ્મતોને બનાવવાનું અને બગાડવાનું અલ્લાહના અખત્યારમાં છે 
- અલ્લાહના ફેસલાંને લાગૂ થવાથી કોઈ તાકાત રોકી શકતી નથી 
૪૪૯ 

- અલ્લાહની મરજીની સામે મનુષ્યના ઉપાયો ઉપયોગી થતાં નથી 
૩૭૮, ૩૮૦, ૪૧૭, ૪૧૮ 

-અલ્લાહ જેને ઇચ્છે તેની કૃપાથી સંપન્ન કરી દે ૧૮૭ 

- તેની કૃપાને કોઈ રોકી શકતું નથી ૩૧૮ 

- તેની ઊતારેલી મુસીબતને કોઈ દૂર કરી શકતું નથી ૩૧૮ 
-રોજીમાં વધઘટ તેના અખત્યારની વાત છે ૪૫૭, ૪૫૮, ૬૧૧ 

- વિજય તેના જ હુકમથી પ્રાપ્ત્થાય છે ૧૫૮ 

-લોકોના દિલોને જોડવાં અને સંપ પેદા કરવો તેનું જ કામ છે ૧૫૬ 
-તે જેને ઈચ્છે તેની ભૂમિનો વારસ બનાવે છે ૭૧ , ૭૪ 

- દરેક માણસ તેના તકદીરના લેખ પ્રમાણે તેનો હિસ્સો મેળવે છે 
રપ 

- દરેક કોમ માટે કામ કરવાની એક મુદ્દત નક્કી કરી દેવામાં આવે 
છેર૪, ૨૯૦, ૪૭૬, ૪૯૭ 

- કોઈ કોમ ખુદાની આપેલી મુદ્દત પૂરી થતાં પહેલાં ન તો નાશ 
પામી શકે છે ન તો તેના પછી બાકી રહી શકે છે ૪૯૮, ૫૪૮ 

- માર્ગદર્શન અને ગુમરાહી અલ્લાહના અખત્યારમાં છે ૨૮૦, 
૪૭૧, ૫૪૦, દ૪પ 

- અલ્લાહ જેને ગુમરાહીમાં નાખી દે તેને કોઈ માર્ગદર્શન આપી 
શક્તો નથી ૪૬૨ 

- અલ્લાહની અનુકૂળતા વિના કોઈ કોઈને સીધા રસ્તે લાવી શકતો 
નથી૪૬૯ 

- બૂરા લોકોના કર્મોને તેમના માટે આકર્ષક બનાવી દેવામાં આવે 
છેર૭૦ 

- ખુદા તરફથી અનુકૂળતા વિના કોઈ માણસ સત્ય માર્ગ ઉપર 
મક્કમ રહી શકતો નથી ૬૩૩ 

- મનુષ્યને ઇરાદા અને અખત્યારની સ્વતંત્રતા આપવી તથા કુફ્ર 
અને ઇમાનનો નિર્ણય કરવામાં મુખત્યાર બનાવવો એ ખુદાઈ 
મરજી પ્રમાણે હતું ૩૧૩, ૪૬૧, ૫૨૮ 

- મનુષ્યો વચ્ચેના મતભેદો મૂળ કારણ આ છે કે અલ્લાહે પસંદગી 


અને ઇરાદાની સ્વતંત્રતા બક્ષેલી છે ૩૭૩, ૩૭૪, ૫૬૮ 

-બૂરી અને ભલી કિસ્મતમાં મનુષ્યની પોતાની જવાબદારી ૯૦૪ 
- માર્ગદર્શન અપનાવનાર પોતે ભલું કરે છે અને ગુમરાહી 
અપનાવનારપોતે તેનું નુક્સાન કરેછે ૩૧૮, ૬૦૪, ૬૦૫ 
-મનુષ્યના અખત્યારની હકીકત ૨૩૬ 

- મનુષ્યના ઉપાય અને ખુદાઈ તકદીર વચ્ચેનો એકબીજા સાથે 
સંબંધ ૩૪૦, ૩૬૨ 

- મનુષ્યના ઇરાદાઓનું પુરૂં થવું અલ્લાહની મરજી ઉપર 
આધારિત છે ૫૬ 

-ખુદા ઉપર પોતાની ગુમરાહીની જવાબદારી ઢોળવી શેતાની કામ 
છે૧૪ 

- ગુમરાહ લોકો તેમની ગુમરાહી માટે જબ્રની માન્યતાની આડ 
લેવામાં ખોટાં છે ૫૩૯ 

- પોતાની ગુમરાહીની કાયદેસરતા માટે જબ્રની માન્યતામાંથી 
દલીલ લાવનારાઓને કુઅનિનો જવાબ ૫૪૦ 

- કોમોની તકદીર બનાવવા અને બગાડવા અંગેનો અલ્લાહનો 
કાનૂન ૧૫૧, ૧૯૪, ૧૯૫, ૨૧૩, ૩૪૬, ૩૭૨, ૩૪૭૩, 
૩૭૪, ૪૪૯, ૪૭૯, ૬૦૬ 

-માર્ગદર્શન આપવા તથા ગુમરાહ કરવાના મામલામાં અલ્લાહનો 
કાનૂન ૩૪૩, ૪૫૮, ૪૭૧, ૪૮૬ 

- અલ્લાહ દ્વારા કોઈને હિદાયત આપવા તથા કોઈને ગુમરાહ 
કરવાનો અર્થ ૮૩, ૧૦૨, ૨૪૩, ૩૩૬, ૪૮૬, ૫૬૯, દ૪પ 
-અલ્લાહદ્ઠારા કોઈને ફિત્નામાં નાખવાનો અર્થર૫૩ 

- અલ્લાહ તરફથી દિલો અને કાનોને મહોરબંધ કરી દેવાનો અર્થ 
૬૧૯, ૬૨૦ 

-કેટલાંકલોકોના જહન્નમ માટેપેદા કરવાનો અર્થ ૧૦૨ 

- કેવા લોકોના દિલોને મહોરબંધ કરવામાં આવે છે દર, ૨૨૧, 
૨૨૪,૩૦૧, ૫૭૬ 

-કેવા લોકોને ગુમરાહીમાં નાખવામાં આવે છે ૭૮, ૭૯, ૧૦૫ 
-ગુમરાહીમાં નાખવાની રીતો કઈ છે ૭૮, ૭૯ 

- કેવા લોકોને સદ્કાર્ય અને ઈમાનની અનુકૂળતા આપવામાં 
આવતી નથી ૧૩૦, ૧૯૮, ૨૮૨, ૩૦૮, ૩૧૧, ૩૧૪ 

- કેવા લોકોને માર્ગદર્શનથી વંચિત રાખવામાં આવે છે ૧૮૩, 
૧૮૫, ૧૯૨, ૨૧૯, ૨૩૪, ૫૪૦, ૫૭૪, ૫૭૫ 

-કેવા લોકોના દિલ સત્યથી ફેરવી દેવામાં આવે છે ર૫૪ 

-કેવા લોકોને ભટકવા માટે છોડી દેવામાં આવે છે ૨૭૦, ૨૭૮ 
-કેવા લોકોના દિલો ઉપર કુફ્ર બેસાડી દેવામાં આવે છે ૨૨૧ 

-કેવા લોકોના દિલોમાં દંભીપણું પેદા કરવામાં આવે છે ૨૧૮ 
-કેવા લોકોને બૂરાઈથી બચાવી લેવામાં આવે છે ૪૨૧ 


- કેવા લોકોને માર્ગદર્શન પૂરૂં પાડવામાં આવે છે ૨૬૮, ૪૫૮, 
૪૬૯ 

- તકદીરની માન્યતાના નૈતિક પરિણામો ૧૯૯, ૨૦૦, ૩૮૦, 
૩૮૧ 

તકલીદ (અનુસરણ)ઃ- 

- તમામ ગુમરાહ કોમો બાપદાદાના અનુસરણ માટે આગ્રહ રાખે 
છે૪૭૬ 

-આદની કોમનો બાપદાદાના અનુસરણ માટે આગ્રહ ૪પ 
-સમૂદની કોમનો બાપદાદાના અનુસરણ માટે આગ્રહ ૩૫૧ 
-શુએબની કોમનો બાપદાદાના અનુસરણ માટે આગ્રહ ૩૬૦ 
-ફિરઔનની કોમનો બાપદાદાના અનુસરણ માટે આગ્રહ ૩૦૩ 
-આરબમુકશ્રિકોનો બાપદાદાના અનુસરણ માટે આગ્રહ ર૦ 

- આંધળું અનુસરણ ગુમરાહીના સૌથી મહત્ત્વના કારણોમાંથી છે 


૩૬૯, ૩૭૦ 
તકવા (સંયમ -ખુદાનો ડર)ઃ- 

-તેનો અર્થ૪ર, ૪૪, ૯પ 

- તકવા માત્ર ખુદાનો જ હોવો જોઈએ પરપ, ૫૪૬ 

- તકવાના મૂળ ઈમાન વિના કાયમ થઈ શકતાં નથી ૮૪ 
-માર્ગદર્શન મેળવવા માટે તકવા આવશ્યક શરત છે ર૪, ર૬પ 

- એ દરેક જીવનનો અંજામ બરબાદી છે જેનો પાયો તકવા ઉપર ન 


હોય ર૩૪ 

- તકવાના તકાદાઓ ૧૨૮, ૧૫૨, ૧૭૬, ૧૯૨, ર૪૯, ર૫૩, 
૨૮૨, ૪૧૪ 

- સંયમી લોકોના ગુણો અને તેમની કાર્યપદ્ધતિ ૧૧૦ થી ૧૧૩, 
૧૫૯, ૧૯૭ 

-તમામ સંયમી ઈમાનવાળા અલ્લાહના દોસ્ત છે ૨૯૫ 
-અલ્લાહસંયમી લોકોને પસંદ કરે છે ૧૭૬, ૧૭૮ 
-અલ્લાહસંયમી લોકો સાથે છે ૧૯૨, ર૯ર, ૫૮૨ 

-સંયમી લોકો અલ્લાહની કૃપાના હક્કદાર છે ૮૪ 

-સંયમી લોકો માટે દુનિયામાં પણ ભલાઈ છે ૫૩૭ 

-તકવાના ભર્યાપોશાકની વ્યાખ્યા ૧૯, ૨૦ 

- તકવાનું પરિણામ સારું છે ર૫, ૪૨, ૬૦, ૭૧, ૯૪, ૧૪૦, 
૨૯૫, ૩૪૫, ૪૨૮, ૪૩૭, ૪૬૩, ૫૦૮, ૫૩૮ 

- સંયમી લોકોની આત્માઓનું સ્વાગત આલમે બર્ઝખમાં કેવી રીતે 
થાયછે૫૩૮ 

તકબ્બુર (અભિમાન)ઃ- 

-તેનું ખંડન અને મનાઈ ૯૧૬, €૧૭ 

-માનવીને અભિમાન કરવાનો હક્ક નથી ૧૨, ૭૮, ૭૯ 
-અભિમાન અને ઘમંડની હકીકત ૩૦૧ 


-અલ્લાહ અભિમાની લોકોને પસંદ કરતો નથી ૫૩૪ 

- અભિમાનના પરિણામ ૧૨, રપ, ૩૦, ૭૩, ૭૮, ૧૧૫, 
૫૩૬ 

તલમૂદઃ- ૫૧, ૩૦૫, ૩૦૯, ૩૮૧, ૩૮૩, ૩૯૦, ૩૯૧, 
૪૦૦, ૪૦૫, ૪૦૬, ૪૧૧, ૪૧૨, ૪૨૪, ૪૩૧, ૪૩૨, 
૫૧૨,૫૧૩ 

- કુર્ઓાન અને તલમૂદ વચ્ચે મતભેદ ૩૮૫, ૩૮૭, ૩૮૮, ૩૮૯, 
૩૯૦, ૩૯૬, ૩૯૭, ૪૦૨, ૪૦૭, ૪૩૪ 

તનાસુખ (આત્માનું એક યોનિમાંથી બીજી યોનિમાં દાખલ થવું):- 
-તેનું ખંડન૨૮ 

તોબા (ક્ષમાયાચના)ઃ- 

-તે ઈમાનની સાથે જફાયદો આપે છે ૮૨ 

-તેની હકીકત ૨૩૯ 

-મોતના ચિહ્દો છવાઈ ગયા પછી તેનો અવકાશ રહેતો નથી ૫૬૨ 
-કેવાલોકોની તૌબા કબૂલ થાય છે ર૨૯, ૨૩૦, ર૪૪, ૫૭૯ 

- અલ્લાહને તેના ગુનેગાર બંદાની તૌબા કેટલી પ્રિય છે ૩૬૩, 
૩૬૯૪ 

- પસ્તાવો કરતા મોમિનની તૌબા કેવી ભવ્ય રીતે સ્વીકારવામાં 
આવે છે ર૪૫, ૨૪૯ 

-તૌબાને અસરકારક બનાવવાની રીત ૨૩૧ 

- તૌબા અને અસ્તગફારના પરિણામ ૩રર, ૩૪૫, ૩૪૬, 
૫૭૯, 

તૌહીદ (એક ખુદાની માન્યતા)ઃ- 

- તેની સમજૂતી અને તેની હકીકત ૧૮૯, ૧૯૦, ર૬ર, ૨૮૪, 
૩૧૫થી ૩૧૮, ૪૦૧,૪૦૨, ૫૨૫, ૬૯૦૮, ૬૦૯ 

- તેની દલીલો ૮, ૩૬, ૩૭, ૯૫થી ૯૯, ૨૮૨, ૨૮૩, ૨૮૪, 
૨૯૭, ૩૨૮, ૩૪૯, ૪૦૧ થી ૪૦૩, ૪૪૧, ૪૪૨, ૪૪૩, 
૪૪૫, ૪૪૯ થી ૪પર, ૫૦૩, પરપ, પર૬, ૫૩૧, પ૩ર, 
પ૪પ થી ૫૪૭, ૫૫૩થી ૫૫૬, ૬૧૮, ૬૩૦, ૬૩૧ 

- તૌહીદની દલીલો જ ખુદાના અસ્તિત્વની દલીલો પણ છે ૪૪૨ 
-એ વાતનો સબૂત કે તૌહીદની માન્યતા મનુષ્યની પ્રકૃતિમાં રહેલી 
છે૯૮, ૯૯, ૨૭૮, ૬૨૩, ૬૩૧ 

- તૌહીદની માન્યતાના તકાદા ૩૮, ૩૯, ૧૮૯, ૧૯૦, ૨૬૨, 
૨૬૩, ૩૧૫ થી ૩૧૮, ૪૦૨, ૪૫૦, ૪૮૩, પરપ, ૫૪૬, 
૫૪૭, ૫૫૬, ૬૦૮, ૬૦૯, રપ 

તોરાત (જૂનો કરાર)ઃ- 

-તેબનીઇમસ્રાઈલનું કુઅનિ હતું ૫૧૮ 

- હઝરત મૂસા અ.સ.ને એનાયત કરવામાં આવી હતી ૫૯૦ 
-તેના હુકમો જે પથ્થરની પાટીઓ ઉપર લખી દેવામાં આવ્યાં ૭૮ 


-તેની પ્રશંસા ૮૨ 

- હઝરત ઉઝેર અ.સ.એ તેને નવેસરથી સંપાદિત કર્યુંપ૯૯ 

-તેમાં ફિલિસ્તીનની કોમોનો નાશ કરી દેવાનો હુકમ ૫૯૬ 
-યહૂદીઓનો તેની સાથે વ્વવહાર૫૧૮ 

-તેમાં યહૂદીઓ દ્વારા ફેરફાર ૨૩૮, ૨૩૯ 

-તેમાં નબીસ.અ.વ.નો ઉલ્લેખ ૮૫ 

- તેનાદ્વારા કુઓનિની ગવાહી ૯૪ 

તવક્કુલ (પ્રારબ્ધ)ઃ- 

-તેની હકીકત ૩૪૦ 

-તેનાઅમલનાફળ ૩૮૧ 

- દુત્તિયાના સાધનો અને ઉપાયો વડે કામ કરવું તવક્કુલની વિરૂદ્ધ 
નથી૪૦૫ 

-કર્મઅને પ્રારબ્ધનો સાચો સંબંધ ૪૧૬, ૪૧૭, ૪૧૮ 

- તવક્કુલનો વિશાળ અર્થ ૬૩૦ 

-અલ્લાહઉપર તવક્કુલ ઈમાનનો તકાદો છે ૧૩૦, ૩૦૬ 
-તેએક ભારે શક્તિશાળી ઉપર તવક્કુલ છે ૧૫૦ 

-તે કયારે ખોટો સાબિત નહીં થાય ૬૩૦ 

- તે ઇરાદાની મજબૂતીનું સાધન છે ૫૭, ૧૫૪૭, ૩૦૦, ૩૬૨, 
૪૬૦ 

- તે મુસીબતોમાં બેચેની અને ગભરાટથી બચાવે છે ૨૦૦, ૩૭૫, 
૩૮૯, ૪૭૭ 

-તે હિમ્મત પેદા કરે છે ૧૫૬, ૩૦૬, ૩૪૭ 

-તેસંતોષ પેદા કરે છે ર૫૫ 

- તે માણસને શેતાનના ફિત્નાઓથી સુરક્ષેત રાખે છે ૫9૧ 


5 (સે)સ 

સમૂદઃ- ૨૧૩, ૪૬૫, ૪૭૫ 

-આદપછી ધરતીમાં ખલીફા (સત્તાવન) બનાવવામાં આવે છે ૪૯ 
- તેમનો ઇતિહાસ, પ્રદેશ અને પુરાતત્ત્વતા અવશેષો ૪૭, ૪૮, 
૪૯, ૫૧૫,૫૧૬ 

-તેમનું પાટનગર, હિજ ૫૧૫ 

- હઝરત સાલેહ અ.સ.ના સંદેશની સામે તેમનો વ્યવહાર અને 
અંજામ ૪૭થી ૫૦, ૩૪૯થી ૩૫૩, ૫૧૫, ૫૧૬, ૬૨૬ 


હ (જીમ) જ 

જાદુઃ- 

-તેની હકીકત ૬૮ 

-મુ'જિઝા અને જાદુ વચ્ચેનો ફરક €૮, ૬૯, ૭૨, ૬૪૮ 
-નબી અને જાદુનો સંબંધ ૩૦૩ 


-શું કોઈનબી ઉપરજાદુ થઈ શકે છે? ૬૪૭, ૬૪૮ 

જબ્ર-વ-કદ્ર ઃ- (જુઓ તકદીર) 

જિબ્રઈલઃ-તેમનો ઇલ્કાબ “રૂહુલકુદુસ” ૫૭૨ 

-કુરઓનિ લાવનારપ૭૨ 

જઝા-વ-સઝા (બદલો અને સજા)ઃ- 

- ખુદાના બદલાના કાનૂનની દલીલો માનવ ઇતિહાસમાં ૩૧૭, 
૩૬૮ 

-દરેક માણસનો બદલો પૂરો આપવામાં આવશે ૩૭૦ 

- અલ્લાહની નાફરમાની કરીને કોઈ મોટામાં મોટી હસ્તી પણ 
સજાથી બચી શકતી નથી ૨૭૨ 

- નેકીના કામોનો બદલો આપવાનો અલ્લાહનો કાનૂન ગુનાની 
સજા કરતાં અલગ છે ૨૫૦, ૨૮૦, ૫૭૦ 

- આંજ્ઞાકિત મુસલમાનનો હિસાબ દુનિયામાં જ તકલીફો આપીને 
ચોખ્ખો કરી દેવામાં આવે છે ૪૫૪ 

-કર્મનો બદલો સાચા ન્યાય પ્રમાણે આપવામાં આવશે ૨૯૦, ર૯૨ 
- ખુદાનો નિષ્પક્ષ ન્યાય ૫૩, ૩૨૧, ૩૪૦ થી ૩૪૫, ૩૫૬, 
૩૫૮,૫૧૧, ૬૦૫ 

જિજ્ઞ (જિજ્ઞાત)ઃ- ર૬, ૧૦૨, ૧૦૪, ૩૭૪, ૬૪૧ 

- જિન્ઞાતોના સર્જનનો પદાર્થપ૦૪ 

જજ્ઞત (સ્વર્ગ)ઃ- 

- કેવા લોકો માટે છે ૩૦, ૧૮૪, ૨૧૪, રરર, રર૮, ૨૩૫, 
૨૬૮, ૨૮૦, ૩૩૨, ૩૬૯, ૪૫૬, ૪૫૭, ૪૬૩, ૪૮૩, 
૫૦૮, ૫૩૮ 

- તેનું વાતાવરણ ૩૦, ૧૮૪, ર૨૧૪, ૨૨૮, ૨૬૮, ૨૮૦, 
૩૬૯, ૪૫૭, ૪૬૩, ૪૮૩, ૫૦૮, ૫૦૯, ૫૩૭, ૫૩૮ 

- તેનું કાયમીપણું ૩૦, ૧૮૪, ૨૧૪, ર૨૨, ૨૨૮, ૨૮૦, 
૩૩૨, ૩૬૯, ૪૫૭, ૫૩૭ 

- મનુષ્ય તેના સત્કર્મોના કારણે તેને મેળવશે ૩૧ 

-જન્નતવાસીઓ ઉપરખુદાની મહેરબાનીઓ ૩૧, ૩૩ 
-જન્નતવાસીઓના સદગુણો ૩૧, ૨૬૯ 

- ત્યાં દાખલ થતાં પહેલાં દુનિયાના જીવનના બધાં જ ડાઘ ધોઈ 
નાખવામાં આવશે ૩૧ 

- જન્નતવાસીઓના દિલોમાંથી એકબીજાના પ્રત્યેનો મેલ દૂર કરી 
દેવામાં આવશે ૩૦, ૫૦૯ 

-ક્યા લોકો જન્નતમાં દાખલ થઈ શકતાં નથી ૩૦, ૧૭૪ 

-તેની નિયામતો કાફિરો માટે હરામ છે ૩૩ 

-જશ્નતવાસીઓ અને દોઝખીઓ વચ્ચે વાતચીત ૩૩ 

- ત્યાં આદમ અ.સ. અને હવ્વા અ.સ.નું રહેવું અને પરીક્ષા ૧૪ 
થી૧૭ 


જંગ (જુઓ “જિહાદ” અને “કિતાલ ફી સબિલિલ્લાહ”') :- 
જંગેબદ્ર :- 

-તેના કારણો ૧રર, ૧૨૩ 

-તેનું મહત્ત્વ ૧૨૪, ૧૩૨, ૧૩૬ 

-કાફિરો કયા ઇરાદા સાથે આવ્યાં હતાં ૧૨૪, ૧૩૬, ૧૪૯ 
-કેવાં સજ્જ થઈને આવ્યાં હતાં ૧૪૮, ૧૪૯ 

-તેમના લશ્કરની સંખ્યા ૧૨૩ 

- નબી સ.અ.વ. એ લડાઈ માટે જવાનો ફેંસલો કયા સંજોગોમાં 
કર્યો હતો ૧૨૪ 

-આપનોલડાઈનો હેતુ ૧૨૬ 

-અલ્લાહની સમક્ષ કયો હેતુ હતો ૧૩૨, ૧૪૬ 
-લડાઈમાટેનીકળતી વખતે મુસલમાનોની દશા ૧૩૧, ૧૪૬ 
-તેમની સંખ્યા ૧૨૫ 

-લડાઈની તૈયારીઓ ૧૨૪ 

- લડાઈની શરૂઆત કઈ રીતે થઈ (લડાઈઓની રિવાયતો અને 
કુર્ઓાનિમાં વર્ણન વચ્ચે મતભેદ) ૧૩૧ 

-નબીસ.અ.વ.નીદુઆ ૧૨૬ 

- કાફિરોની સાથે શેતાન હતો પરંતુ અલ્લાહની આફત જોઈને 
ભાગી ગયો ૧૪૯, ૧૫૦ 

- મુસલમાનોની મદદ અલ્લાહે કઈ કઈ રીતે કરી ૧૩૨, ૧૩૩, 
૧૪૭ 

-ઈમાનવાળાઓની અજમાયશ ૧૩૫ 

- મુહાજિરો અને અન્સારીઓના બલિદાનો ૧૨૪, ૧૨૫, ૧૨૬, 
૩૨૧ 

-દંભીઓનું વ્વવહાર ૧૨૬, ૧૫૦, ૧૫૨ 

-મદીનાના યહૂદીઓનું વર્તન ૧૫૨ 

-કુરૈશની તાકાત ઉપર પહેલો મજબૂત પ્રહાર ૧૨૪૭ 

- કુરેશનો પરાજય તેમની વિરૂદ્ધ અલ્લાહનો ફેંસલો હતો ૧૩૬, 
૧૪૬ 

-તે તેમના માટેખુદાની આફત હતી ૧૪૩ 

-માર્યાંગયેલાં કાફિરોનો અંજામ ૧૫૦ 

- ગનીમતના માલની વહેંચણી માટે મુસલમાનોમાં મતભેદ અને 
તેનોફેસલો ૧૨૮, ૧૪૬ 

- મુસલમાનોની એક ભૂલ જેના માટે રોષ પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યું 
૧૫૯, ૧૬૦ 

-લડાઈની અસરો અને પરિણામો ૧૨૭ 

-લડાઈની કુઅનિદ્વારા સમીક્ષા ૧૨૭ 


-લડાઈના કેદીઓને સંબોધન ૧૬૦ 
જંગેતબુકઃ- 


-તેનાકારણો૧૯૮, ૧૬૯ 

-તેનું મહત્્ત૧૬૯, ૧૭૦, ૧૯૫ 

-તેનીપરિસ્થિતિ ૧૬૬ થી ૧૭૧ 

-અરબસ્તાનની રાજનીતિ ઉપર તેની અસરો ૧૬૮ થી ૧૭૧ 

- તેનો ફેંસલો કયા સંજોગોમાં કરવામાં આવ્યો ૧૬૯, ૧૭૦, 
૧૯૬ 

-એ પ્રવચન જેલડાઈ માટે ઉત્તેજન આપવા માટે ઊતર્યું ૧૯૩ 
-નબીસ.અ.વ.ની હિમ્મતભરી નીતિ ૧૯૮, ૧૬૯, ૧૭૦ 

- એ સાચા મુસલમાનોની હાલત જે લડાઈ માટે જઈ શકયા નહીં 
૨૨૩, ૨૨૪ 

- દંભીઓનો વ્યવહાર ૧૯૬, ૧૯૭, ૧૯૮, ૧૯૯, ૨૦૦, 
૨૦૧, ૨૧૦, ર૧૬, ર૧૭, ર૧૮, ર૧૯, રરર, ૨૨૪, 
રરપ, ૨૩૧થી ૨૩૪ 

-મરસિજિદે ઝિરાર તથા અબૂ આમિર પાદરીની ગતિવિધિઓ ૧૬૯, 
૧૭૦, ૨૩૧ થી ર૩૪ 

-મદીનાની આસપાસના બદુઓનો વ્યવહાર ર૨૬, ર૨૭ 
-લડાઈનહીં થવાનું અસલ કારણ ૧૭૧ 

- આ પ્રસંગે ઇસ્લામી સમાજની કંઈ નબળાઈઓ જાહેર થઈ અને 
તેને દૂર કરવા માટે શું ઉપાયો કરવામાં આવ્યાં ર૨૫૧ 

-એ પ્રવચન જેલડાઈ પછી ઊતર્યુંર૧૫ 

- લડાઈમાં પાછળ રોકાઈ જનારાઓ ઉપર રોષ પ્રદર્શન ૨૧૯, 
૨૨૦ 

- એ ઈમાનવાળાઓનો મામલો જે મનની નબળાઈના કારણે 
લડાઈમાં ગયા નહીં રર૯ થી ૨૩૧, ર૪રથી ર૪૬ 

- લડાઈમાંથી પાછા આવ્યાં બાદ એ લોકોની પૂછપરછ જે પાછળ 
રોકાઈ ગયાં હતાં ર૪૪ 

-દંભીઓની પૂછપરછ ર૪૪ 

- કસૂરવાર મુસલમાનોની પૂછપરછ ર૪૪ 

-હઝરત કઅબ બિન માલીકનો બોધદાયક કિસ્સો ર૪૫ થી ર૪૯ 
જંગેહુનેન :- 

- અંતિમ લડાઈ જેમાં અરબસ્તાનના કાફિરોની તાકાત કાયમ માટે 
તૂટીગઈ૧૬૭ 

- તેમાં મુસલમાનોની આરંભિક હારના કારણો ૧૮૫, ૧૮૬ 

- તેમાં અલ્લાહે કેવી રીતે મુસલમાનોની મદદ કરી ૧૮૫, ૧૮૬૪ 

- ઇસ્લામના ફેલાવા ઉપર તેની અસરો ૧૮૬ 

જંગેમુઅત્તાઃ- 

-તેની અસરો અને પરિણામો ૧૬૮, ૧૭૧ 

જિહાદ ફી સબીલિલ્લાહ (અલ્લાહના માર્ગમાં જિહાદ)ઃ- 
-જિહાદનો અર્થર૧૫ 


- “જિહાદફી સબીલિલ્લાહ” શું છે ર૦૮ 

-જિહાદ અને યુદ્ધવચ્ચે તફાવત ૨૦૮ 

- ઇસ્લામમાં તેનું મહત્ત્વ ૧૭૩, ૧૮૧, ૧૮૫, ૨૪૯ 

- ઈમાનની પરીક્ષા ૧૯૭, ૨૦૨, ૨૨૧ થી રર૪, ૨૩૦, ૨૩૮, 
૨૪૭ 

-તેનો દરજ્જો ૧૮૩, ૧૮૪, ૨૪૯ 

-તેનુંવળતર ૨૪૯, ૨૫૦, ૫૭૬ 

-તેમાં જ ઈમાનવાળાઓની ભલાઈ છે ૧૯૬ 

-તેનાથી બચવાની ચાલાકી કરનારા દંભી છે ૨૧૯, રર૦ 

- જિહાદ કરનારા લોકોની મદદ માટે ઝકાતના માલનો ઉપયોગ 
૨૦૮ 

-દંભીઓ અને કાફિરોની સામે જિહાદનો અર્થર૧૫ 

જહાલત (અજ્ઞાન)ઃ- 

-કુઅનિની નજરમાં “જહાલત” શું છે 9૫, ૨૪૩, ૪૨૭, ૪૯૯ 
જહન્ઞમ (નર્ક)ઃ- 

- કેવાં લોકો માટે છે ૧૪, ર૫, ૨૬, ૩૦, ૧૦૨, ૧૩૪, ૧૩૫, 
૧૪૪, ૧૫૦, ૧૮૨, ૧૯૧, ૧૯૯, ૨૦૯, ૨૧૨, ૨૧૯, 
૨૨૫, ૨૩૪, ૨૪૧, ર૬૬, ર૮૦, ૩૨૯, ૩૩૧, ૩૬૮, 
૪૨૬, ૪૫૪, ૪૬૩, ૪૭૮, ૪૮૭, ૪૯૩, ૫૦૭, ૫૩૬, 
૫૪૯, ૬૦૨, ૬૦૭, ૬૧૭, ૬૨૮, દ૪પ 

- તે કેવી છે ૨૧૯, ૨૬૩, ૨૮૦, ૩૬૮, ૪૪૬, ૪૭૮, ૪૭૯, 
૪૮૭, ૪૯૩, ૫૦૮, ૬૨૮ 

- તેનું કાયમીપણું ર૫, ૧૮૨, ૨૦૯, ૨૧૨, ૨૮૦, ૩૬૯, 
૪૪૬,૫૩૬ 

-તેની તરફ જવાના સાત રસ્તા ૫૦૮ 

-તે જિનજ્ઞાત અને મનુષ્યો વડે ભરવામાં આવશે ૩૭૪ 

- દરેક ગુમરાહ જૂથનો આગેવાન જ તેને કયામતના દિવસે 
જહક્ષમની તરફ લઈજશે ૩૬૬ 

-દોજખીની એકબીજા સાથેની લડાઈ ૨૬ 

-જન્નતી અને દોજખીની એકબીજા સાથે વાતચીત ૩૩ 

- તેનું એ વૃક્ષ જેની ઉપર કુઅનિમાં લાનત કરવામાં આવી છે 
૬૨૪૭, ૬૨૮ 


દ(હે)હ 

હબ્તે આમાલ (કર્મોનું વ્યર્થજવું)ઃ- 

-હબ્તે અમલનો અર્થ૭૯ 

-તેના કારણો ૩૨૯, ૪૭૯, ૪૮૦ 

- કેવાં લોકોના કર્મો વ્યર્થ જાય છે ૭૯, ૧૮૨, ૨૧૨, ૩૨૯, 
૪૭૯ 


હજ્જ :- 

- તેનીપુરાણી રીતોની સુધારણા ૧૭૪, ૧૯૪ 

-યૌમે હજ્જુલઅકબરનો શું અર્થછે ૧૭૫ 

- હિજ્જતુલવિદાઅ (જૂઓ “મુહમ્મદ” સ.અ.વ.) 

હિજઃ- 

-સમૂદનુંપાટનગરપ૧૫ 

હુંદૂદુલ્લાહ (અલ્લાહની હદો):- 

- તેમની જાણકારીનો અભાવ માણસને દંભીપણા અને અજ્ઞાનમાં 
નાખે છે રર૬ 

- તેમનું રક્ષણ ઈમાનવાળાઓનો ખાસ ગુણ છે ૨૪૦ 

-અલ્લાહની હદો અને તેમના રક્ષણનો વિશાળ અર્થર૪૦, ર૪૧ 
હિસાબઃ- (જુઓ “આખિરત”) 

હંશ્રઃ- 

-તેનો અર્થ૪૯૩ 

-તેઆજધરતી ઉપર થશે ૪૯૩ 

- તેમાં તમામ પુરોગામી અને અનુગામી પેઢીઓને એકત્ર કરવામાં 
આવશે ૫૦૩ (વધુ વિગત માટે જુઓ “આખિરત” અને 
“કયામત” ) 

હંક્ક:- 

-સમજૂતી ૨૮૪ 

- અલ્લાહે સૃષ્ટિતંત્રનું યથાર્થ સર્જન કર્યું છે ર૬૪, ૪૭૯, ૪૮૦, 
૫૧૬,પ૫રપ,પર૬ 

-સત્યની તરફ માર્ગદર્શન માત્ર અલ્લાહજ આપી શકે છે ૨૮૪ 
-સત્ય અપનાવવું માણસના માટે ફાયદાકારક અને રદ કરવો તેના 
જ માટે નુકસાનકારક છે ૩૧૮ 

-સત્યજ્ઞાન ધરાવનારા અને તેનાથી ગફલત સેવનારા સમાન હોઈ 
શકતાં નથી૪પપ 

-સત્યનેસ્વીકારનહીં કરવાના પરિણામો ૪૫૪ 

-અલ્લાહસત્યને સત્ય સાબિત કરીને જ રહે છે ૩૦૪ 

-સત્ય છેવટે વિજયી થઈને જ રહે છે ૪૫૩ 

હુંકુકુલ ઈબાદ (માનવહક્કો):- 

-માતાપિતાના હક્કો ૦૯, ૬૧૦ 

-સંતાન અને વંશના હક્કો ૧૨ 

-સગાવઢાલાના હક્કો ૫૯૫, ૫૬૬, ૬૧૦ 

-અનાથોના હક્કો ૧૫ 

-ગરીબોના હક્કો ર૦૫, ૬૧૦ 

-મુસાફરોના હક્કો ૨૦૮, ૨૧૦ 

-સામાજિક અને સામુહિક હક્કોનો વિશાળ ખ્યાલ €૧૧ 

હિકમતે તબ્લીગ (ઇસ્લામી પ્રચાર-પ્રસારની નીતિ ડહાપણ)ઃ-પ૫, 
૧૦૦, ૧૧૦ થી ૧૧૪, ૨૮૨, ૩૭૧, ૪૦૩, ૪૦૪, ૪૩૫, 


૫૮૧, ૫૮૨, ૬૨૩, ૬૨૪ (વધુ વિગતો માટે જુઓ “દા'વતે 
હક્ક”) 

હિકમતે તશ્રીઅ (શરીઅતનાપાલનમાં હિકમત)ઃ- 

- નવા હુકમો અમલમાં મૂકતાં પહેલાં યોગ્ય વાતાવરણ પેદા કરવું 
જરૂરીછે ૪૨૩ 

- હુકમો તબક્કાવાર લાગૂ કરવાં ૪૨૩ 

- નમાઝના સમયોમાં કંઈ હિકમતોનો ખ્યાલ રાખવામાં આવે છે 
૬૩૬ 

- ઇસ્લામમાં ઇબાદતો માટે ચંદ્રવર્ષ શા માટે અપનાવવામાં આવ્યું 
છે૧૯૩ 

હલાલ-વ-હરામઃ- 

- મનુષ્યને જાતે હલાલ અને હરામની હદો નક્કી કરવાનો 
અધિકારનથી ર૯રથી ૨૯૪, ૫૭૭, ૫૭૮ 

- કઈવસ્તુઓને હરામ કરવામાં આવી છે ૫૭૭ 

- હરામ વસ્તુ કયા સંજોગોમાં કઈ શરતો હેઠળ ખાઈ શકાય છે 
૫૭૮ 

હંમ્દ (પ્રશંસા)ઃ- 

-તેનો અર્થ૪૯૯ 

- ધરતી અને આકાશની દરેક વસ્તુ અલ્લાહનું પ્રશંસાગાન કરી 
રહીછે ૬૧૯ 

-નિર્જીવ મખ્લૂક કેવી રીતે અલ્લાહનું પ્રશંસાગાન કરે છે ૪૪૯ 
હનીફ (એકાગ્ર)ઃ- 

-અર્થઅનેસમજૂતી ૩૧૬ 

હંવ્વાઅ.સ.ઃ- 

- કુઅનિ આ વાતનું ખંડન કરે છે કે આદમ અ.સ.ને બહેકાવવામાં 
તેઓ શેતાનના એજન્ટબન્યાં ૧૬ 

હયાત બ'અદલ મોત (જુઓ “મૃત્યુપછી જીવન”'):- 

હયાતે દુનિયા (જુઓ “દુનિયા” ):- 


દ(ખે)ખ 

ખુસરાન (નુકસાન -ખોટ)ઃ- 

- કેવા લોકો માટે છે ૯, ૩૫, ૫૮, ૬૧, ૮૦, ૧૦૨, ૧૪૪, 
૨૧૨, ૨૭૯, ૩૧૧, ૩૩૨, ૩૫૨, ૫૭૬, ૬૩૯ 


ખિલાફતઃ- 

- માનવીને ધરતી ઉપર ખિલાફત આપતા પહેલાં વફાદારીના 
સૌગંદ લેવામાં આવ્યાં ૯૬, ૯૭ 

- ખિલાફત પરીક્ષા અને અજમાયશ માટે આપવામાં આવે છે ૭૨, 
૨૪૭૧ 


-નૂહ ની કોમપછી આદને ખલીફા બનાવવામાં આવ્યાં ૪પ 

- આદને ધમકી આપવામાં આવી કે ખુદા તમારી જગ્યાએ બીજાંને 
ખલીફા બનાવશે ૩૪૮ 

-આદ પછી સમૂદને ખલિફા બનાવવામાં આવ્યાં ૪૯ 
-બનીઇમસ્રાઈલને ખિલાફત આપવાનો વાયદો ૭૨ 


ને (દાલ) દ 

દાઊદ અ.સ.ઃ- 

-તેમનો સમયગાળો અને શાસનકાળ ૫૯૭ 

-તેમનુંજીવન ૬૨૪ 

-તેમને ઝબૂર આપવામાં આવી ૬૨૪ 

દુઆઃ- ઊર્થના/અરજ) 

-ગૈરૂલ્લાહપાસે દુઆ કરવી અને મદદ માગવી શિર્ક છે ૬૨૫ 
-માત્ર અલ્લાહ જપાસે દુઆ માગવી સાચું છે ૪૫૦ 

-બીજાં પાસે દુઆ માગવી ખોટું છે ૧૦૯, ૧૧૦, ૪૫૦ 

-અલ્લાહ સિવાય બીજાને પોકારવાનો ખરાબ અંજામ ર૬ 

- મુશ્રિકો દ્વારા ગૈરૂલ્લાહ પાસે દુઆ માગવાનું અસલ કારણ 
૩૪૯, ૩૫૦ 

- ગૈરૂલ્લાહ પાસે દુઆ માગવી એ બૂરાઈ છે જેને ખતમ કરવા માટે 
નબીઓ આવ્યાં ૩૮ 

-અલ્લાહપાસે દુઆ માગવાની અનિવાર્ય શરતો ૨૧ 

-અલ્લાહને કઈ રીતે પોકારવો જોઈએ ૩૭, ૩૮ 

- અલ્લાહ તેના દરેક બંદાની નજીક છે અને દુઆઓનો જવાબ 
આપે છે ૩૪૯ 

- દુઆ કબૂલ કરવી અથવા ન કરવી અલ્લાહની મરજી ઉપર 
આધારિત છે ૨૬૫ 

- નબી સુદ્ધાંની દુઆ રદ કરી દેવામાં આવે છે ૩૪૨ (આ ઉપરાંત 
જૂઓ “કુરબાની દુઆએ”) 

દાવતે હક્ક (સત્યનો સંદેશ આપવો) :- 

-તેની સાચી રીત (જૂઓ “હિકમતે તબ્લીગ”) 

- તેની સફળતા સાધનસામગ્રી ઉપર આધારિત નથી ૬૩, ૩૮૧, 
૪૧૩, 

-અલ્લાહતેની સાથે છે ૪૬૫, ૪૬૬ 

-તેની સામે વિરોધીઓની ચાલો સફળ થઈ શકતી નથી ૪૬૬ 

- તેની વિરૂદ્ધ ચાલ ચાલનારાં છેવટે ખુદાઈ આફતમાં ઝડપાઈને 
રહેછે ૫૩૪ 

-અંતિમ સફળતા તેમના જ માટેછે ૪૬૬ 

- તેનું પ્રગટ થવું અજ્ઞાન સમાજમાં કેવી રીતે હલચલ મચાવી દે છે 
૩૫૧, ૪૭૫ 


-તેના નાજુક તબક્કા ૩૦૬, ૩૦૭ 

-તેના માર્ગની અડચણો ૩૦૮ 

- તેમાં ધીરજનું મહત્ત્વ ૩૦૯, ૩૧૮, ૩૨૬, ૩૨૭, ૩૭૦, 
૩૭૧, ૫૧૬, ૫૮૭, ૬૦૩ 

-તેમાં સમજદારી અને સાચી વિચારશૈલીનું મહત્ત્વ ૩૦૯ 

-તેમાં નમાઝનું મહત્ત્વ ૩૭૧, ૫૧૯, ૫૮૭ 

-તેમાં જમાઅત સાથે નમાઝનું મહત્ત્વ ૩૦૭ 

- એ વસ્તુઓ જેમાંથી સત્યનો સંદેશ આપનારને શક્તિ મળે છે 
૫૧૯ 

- સત્યનો સંદેશ આપનારે કોઈની પણ પરવા કર્યા વિના સત્યની 
જાહેરાત અને એલાન કરવું જોઈએ ૫૧૮ 

- તેણે દીનમાં ખુશામત અને સમાધાન કરવા માટે તૈયાર થવું 
જોઈએ નહીં ૩૭૧, ૫૮૭, ૬૩૩ 

- તેણે લોકોની ઇચ્છાઓનું અનુસરણ કરવું જોઈએ નહીં ૪૪ 

- તેણે જહાલતકાળના કાયદાઓના અનુસરણથી દૂર રહેવું જોઈએ 
૪૨૩ 

- તેણે ભૌતિકવાદીઓની ભવ્યતા તરફ આંખ ઊઠાવીને પણ જોવું 
જોઈએ નહીંપ૧૭ 

-તેણે મતભેદોથી ગભરાવવું જોઈએ નહીં ૩૭૧ , ૬૦૪ 

- તેણે વિરોધીની બેહુદી હરકતોનો મુકાબલો કેવી રીતે કરવો 
જોઈએ પ૫૧૬ 

- તેણે સત્કર્મ વડે અથવા નેકી વડે બૂરાઈઓને ખતમ કરવી જોઈએ 
૩૪૭૧ 

- તેને એ વાતની ચિંતા ન હોવી જોઈએ કે ખુદા તેના વિરોધીઓને 
દુનિયામાં કઈ સજા આપે છે ૪૬૫ 

દુનિયા :- 

-પરીક્ષાસ્થળ ૭ર, ૨૭૧, ૨૭૬, ૩૨૪ 

- દુનિયાનું જીવન હકીકતમાં એ સમય છે જે પરીક્ષા માટે મનુષ્યને 
આપવામાં આવ્યો છે ૧૫૯ 

-દુતિયાના જીવનની હકીકત ૨૭૯, ૫૦૩ 

- આખિરતની સામે તેની મૂલ્યહીનતા ૧૯૪, ૨૮૯, ૪૫૮, 
૫૬૯ 

- દુનિયાના જીવનમાં મનુષ્યની પરીક્ષા કરી રીતે લેવામાં આવી 
રહીછે ર૬૫ 

- ગાફેલ મનુષ્યો દુનિયાના જીવનમાં બાહ્ય પાસાથી કઈ રીતે 
ભરમાય છે ૩૩૮, ૩૩૯ 

- દુનિયાની નિયામતોના બે પ્રકાર એક મતાએગુરૂર (ભ્રામક 
વસ્તુ) મતાએહસન (સુંદર વસ્તુ) ૩૨૨ 

- મુખઓ દુનિયાની નિયામતોને હંમેશથી ખુદાના દરબારમાં 


સ્વીકૃતિની નિશાની માનતા રહ્યાં છે ૩૩૪ 

- દુનિયાની તિયામતો આ વાતની નિશાની નથી કે નિયામત 
મેળવનાર અલ્લાહનો પ્રિય છે ૨૦૨, ૨૧૨, રર૧, ર૭૫, 
૩૨૨, ૪૫૭, ૪૫૮ 

- ગુમરાહ લોકો હંમેશથી આ દષ્ટિબિંદુ ધરાવે છે કે પ્રમાણિકતા 
અને સચ્ચાઈ અપનાવવાથી માણસની દુનિયા બરબાદ થઈ જાય છે 
૫૭,૩૨૨ 

-આ વિચારખોટો છે ૩૪૬, ૫૭૦ 

- દુનિયાની સફળતાઓનું નામ કુર્બાનની ભાષામાં “ફલાહ” 
(સફળતા) નથી ૨૭૪ 

- જે માણસ માત્ર દુતિયા ઇચ્છતો હોય તેના માટે આખિરતમાં 
જહન્નમ સિવાય કંઈનથી ૩૨૯, ૬૦૭ 

- દુનિયાને આખિરત ઉપર પસંદગી આપનાર ચોક્કસપણે 
માર્ગદર્શનથી વંચિત રહે છે ૫૭૫ 

-દુઃનિયાના જીવનથી છેતરાઈ જવાનું પરિણામ બૂરૂં છે ૩૪ 

- આખિરતથી લાપરવા બનીને દુસ્તિયાના જીવન ઉપર સંતુષ્ટ થઈ 
જવાનું પરિણામ ર૬૬ 

- દુત્તિયાને આખિરત ઉપર પસંદગી આપવાનું પરિણામ ૧૯૪, 
૪૭૦, ૫૭૫ 

- દુનિયામાં કાફિરો અને જાલિમોને ખુદાની નિયામતો શા માટે 
મળેછેર૩ 

દોઝખ (જુઓ “જહક્નમ”) :- 

દહેરિયત (નાસ્તિકતા)ઃ- 

- તેના ખંડન માટે તૌહીદની દલીલો પુરતી છે ૪૪૨, ૪૪૫ 

દીનઃ- 

-અર્થઅને સમજૂતી ૧૯૦, ૧૯૨, ૨૮૪ 

- જેનો કાનૂન દેશમાં ચાલતો હોય તેનો જ દીન દેશનો દીન છે 
૪૨૦,૪૨૧ 

- એ લોકોના વિચારની ભૂલ જે “દીન” ને માત્ર પૂજાપાઠ અને 
“ધાર્મિક વિધિઓ”” સુધી સીમિત માને છે ૪૨૨ 

-અલ્લાહનો દીન જસમગ્ર સૃષ્ટિતંત્રનો દીન છે ૫૪૬ 

- પોતાના દીનને અલ્લાહ માટે વિશિષ્ટ કરી લેવાનો અર્થ ૨૧, 
૨૭૮ 

-દીન સંપૂર્ણપણે અલ્લાહ માટે હોવો જોઈએ ૧૪૪ 

- સત્ય દીનને સમગ્ર “અદ્દીન” ઉપર વર્ચસ્વ અપાવવાનો અર્થ 
૧૯૦ 

- એ લોકોની વિચારની ભૂલ જે કુફ્યુક્ત કાયદાઓના પાલન માટે 
હઝરત યૂસુફ અ.સ.ના જીવનમાંથી દલીલ લાવે છે ૪૨૨ 

- દીનને ખેલ અને દિલનો બહેલાવો બનાવી લેવાનું ખરાબ 


પરિણામ ૩૪ 
દીનેહક્ક :- (જુઓ “ઇસ્લામ””) 


૩ (ઝાલ)ઝ 

ઝિક્રઃ- (કુઓનિના અર્થમાં) ૪૩૫, ૪૯૮, ૫૪૩ 

ઝિક્રઃ- (ખુદાઈ ગ્રંથના અર્થમાં) ૪૨, ૪૫, ૪૯૮, ૫૪૩ 
ઝિક્રઃ- (ખુદાઈસ્મરણના અર્થમાં) તેનો અર્થ૧૧૫ 
-અલ્લાહનું પુષ્કળ પ્રમાણમાં સ્મરણ કરવાનો હૂકમ ૧૪૮ 
-અલ્લાહનું સ્મરણ કઈ રીતે કરવામાં આવે ૧૧૪, ૧૧૫ 
-અલ્લાહના સ્મરણની અસર મનુષ્યના દિલ ઉપર ૪૫૯ 
ઝિક્રઃ- (યાદ દેવડાવવાના અર્થમાં) ૬, ૯૯ 


-()ર 

રબ (માલિક) :- 

- અલ્લાહ જ તમામ સૃષ્ટિનો માલિક છે ૩૭, ૪૨, ૪૫, ૬૪, 
૬૯, ૨૮૫, ૪૫૧, ૬૪૭ 

- તે જ માનવીનો માલિક છે ૩૬, ૨૬૧, ર૬૩, ૨૮૧, ૨૮૨, 
૩૩૬, ૩૪૭, ૪૫૯ 

- કોઈને કાનૂન ઘડનાર માનીને તેના હુકમ અને મનાઈ ઉપર કોઈ 
પણ વિરોધ વિના અમલ કરવો હકીકતમાં તેને માલિક બનાવવો છે 
૧૯, ૧૯૮ 

- કોઈને રાજા અથવા દેશનો કુલમુખત્યાર માનવો તેને માલિક 
માનવો છે ૪૦૨, ૪૦૪, ૪૦૭ 

રેહમત (કૃપા)ઃ- 

-દુતિયાની વ્યવસ્થા અલ્લાહની કૃપા ઉપર કાયમ છે ૮૪ 

-રેહમત વરસાદના અર્થમાં ૩૯ 

-સત્યજ્ઞાન અલ્લાહની કૃપા છે ૩૩૪, ૩૫૧ 

-નબૂવ્વત અલ્લાહની કૃપા છે ૬૪૧ 

-મતભેદથી બચી જવું અલ્લાહની કૃપા છે ૩૭૩ 

-ગુનાથી બચી જવું અલ્લાહની કૃપા છે ૪૧૦ 

- અલ્લાહની કૃપાથી નિરાશ થઈ જવું માત્ર કાફિરો અને 
ગુમરાહોનું કામ છે ૪૨૭,૫૧૦ 

- અલ્લાહની કૃપા કેવા લોકો માટે છે ૩૮, ૪૨, ૮૪, ૧૮૪, 
૨૧૪, ૨૨૭, ૩૫૫, ૩૬૫ 

-તેની કૃપાના પ્રાપ્ત કરવાનું સાધન ૧૧૪ 

રિઝક (રોજી)ઃ- 

-તેનો વિશાળ અર્થર૯ર, ૨૯૩, ૩૬૧ 

-તેની વહેંચણીની ખુદાઈ વ્યવસ્થા ૬૧૨ 

- રોજીમાં વધઘટ નીતિમત્તાના સારા કે ખરાબ હોવા પર આધારિત 


નથી ૪૫૭, ૪૫૮ 

- દરેક જીવની રોજી અલ્લાહના શિરે છે ૩૨૩ (વધુ વિગત માટે 
જુઓ “અલ્લાહ”, “તકદીર” અને “દુનિયા”) 

રિસાલતઃ- (જુઓ “નબૃવ્વત”) 

રસૂલઃ- (ફરિશ્તાના અર્થમાં, જુઓ “ફરિશ્તા”) 

રસૂલઃ- (નબીના અર્થમાં જુઓ “નબૂવ્વત”) 

રૂહઃ-વહીના અર્થમાં પર૪, ૫૨૫, ૬૩૯, ૬૪૦ (મનુષ્યની રૂઢ 
માટેજુઓ “ઇન્સાન” ) 

ર્‌હુલકુદુસઃ-૫૭૨ 

રૂહબાનિયતઃ- (સંન્યાસ) 

- કોઈ સંન્યાસવાળો ધર્મખુદા તરફથી હોઈ શકે નહીં ૨૩ 


- ઇસ્લામમાં સંન્યાસ નથી રર 


5ઊે)ઝ 

ઝબૂરઃ- ૬૨૪ 

ઝક્રાતઃ-૧૮૩, ૨૧૩, ૪૫૬ 

- નિયામત બદલ આભારનો સ્વભાવિક તકાદો આ છે કે માણસ 
અલ્લાહના માર્ગમાં માલ ખર્ચકરે૪૮૭ 

- અલ્લાહની કૃપાના હક્કદાર માત્ર એ જ લોકો છે જે ઝકાત આપે 
૮૪ 

-તે હંમેશા ખુદાઈદીનના અરકાનમાં સામેલ રહી છે ૮૪ 

- તે અલ્લાહને જ પહોચે છે રર૯ 

-અલ્લાહસદકો આપનારા લોકોને બદલો આપે છે ૪૨૭ 

- તેમનની શુદ્ધિનું એક સાધન છે ર૨૯ 

-તોબાને અસરદારબનાવવા માટેનું તે એક સાધન છે ૨૩૧ 

- ઇસ્લામના બંધારણીય કાયદામાં તેનું મહત્ત્વ ૧૭૯ 

- ઇસ્લામના યુદ્ધના કાનૂનમાં તેનું મહત્ત્વ ૧૭૭ 

- ઝકાતનો ઈનકાર કરનારાઓની વિરૂદ્ધ યુદ્ધ કરવા માટે હઝરત 
અબૂબક્ર રદિ.ની દલીલ ૧૭૭ 

- એ મહાક્રાંતિ જે ઝકાતની વ્યવસ્થાએ અરબસ્તાનના જીવનમાં 
ઊભી કરી ૨૦૪ 

-ઝકાતની વસૂલાત ઇસ્લામી રાજ્યની જવાબદારી છે રર૯ 
-ઝકાતના હક્કદારો ૨૦૫ થી ૨૦૮ 

-બનીહાશિમ માટે ઝકાત લેવી હરામ છે ૨૦૫ 

- શું બનીહાશિમ પોતે એકબીજાને અંદરોઅંદર ઝકાત આપી શકે? 
૨૦૬ 

-ફકીર અને મિસ્કીનની સમજૂતી ૨૦૫ 

- શું દિલોને મોહી લેવાનો બંધ થઈ ગયો છે ર૦૬, ૨૦૭ 
-ગુલામોની મુક્તિ માટેઝકાતના માલનો ઉપયોગ ૨૯૭ 


-કરજદારોની સહાયતા માટે તેનો ઉપયોગ ૨૦૭ 

- “ફીસબીલિલ્લાહ” ની સમજૂતી ૨૦૮ 

-મુસાફરો માટેઝકાતનો ઉપયોગ ૨૦૮ 

ઝુલૈખાઃ- 

- તેમની સાથે હઝરત યૂસુફ અ.સ.ના લગ્નની ખોટી રિવાયત 
૩૯૧, ૪ર૪ 

ઝિના (વ્યભિચાર)ઃ- 

- તેની મનાઈ તથા સમાજને તેના કારણો અને ઉત્તેજન આપતા 
ચાલકબળોથી મુક્ત રાખવાનો હુકમ ૬૧૩ 

ઝિંદગી બાદે મૌતઃ-૧૮, ૨૧, ૫૩૩ 

-આ એક વાયદો છે જેને અલ્લાહ પૂરો કરશે જપ૪૧ 

-તેનો ઇનકાર કરનારા કાફિર છે ૩૨૫ 

- તે માત્ર રૂહાની નહીં બલકે શારીરિક જીવન હશે જેવું આપણું 
વર્તમાન જીવન છે ૪૯૩, ૬૨૨, ૬૪૬ 

- કયામતના દિવસે મડંદાના ફરીથી ઊભા થવાની કેફિયત ૫૩૭, 
૬૨૨ 

-તેની તાર્કિક અને નૈતિક જરૃરિયાત ૫૪૧ 

- તેની શક્યતા અને અસ્તિત્ત્તમાં આવવાની દલીલો ૩૯, ર૨૬૩, 
ર૬૪, ૫૦૪, ૫૪૨, ૫૫૦, ૫૫૩, ૬૩૨, ૬૪૬ 

- મૃત્યુ અને કયામત વચ્ચે બરઝખના જીવનની કેફિયત ૫૩૫ થી 


કે. 


૫૩૮ (વધુ વિગતો માટેજુઓ “આખિરત” “હશ્ર” “કયામત”) 


(»(સીન)સ 

અસ્સાઅહ :- (કયામત અથવા ફેંસલાની ઘડી) ૧૦૫, ૪૩૬, 
૫૧૬, ૫૩૬, ૫૫૮ 

સબ્તઃ-યહૂદી શરીઅતમાં તેનો કાનૂન ૯૦, ૫૮૧ 

-બનીઇસ્નાઈલ દ્વારા સબ્તનો ભંગ અને તેની સજા ૯૧, ૯ર 

- સબ્તના હૂકમના મામલામાં મુહમ્મદી શરીઅત અને યહૂદી 
શરીઅત વચ્ચે તફાવત શા માટે છે ૫૭૯ થી ૫૮૧ 

સબ્અ મસાનીઃ-૫૧૭ 

સજદહ :- ખાસ અર્થમાં સિજદો અને શબ્દકોશ પ્રમાણે સિજદા 
વચ્ચેફરક૪૩ર 

- એ ખોટો ખ્યાલ કે અગાઉની શરીઅતોમાં ગૈરૂલ્લાહને સિજદો 
કરવો કાયદેસર હતું ૪૩૧, ૪૩૨ 

- ધરતી અને આકાશની દરેક વસ્તુ દ્વારા ખુદાને સિજદો કરવો 
૪૫૧, ૫૪૫ 

-કુઅનિમાં કેટલા સિજદા છે ૧૧૫ 

- સિજદ-એ-તિલાવત, તેની હિકમત અને તેના હુકમો ૧૧૫, 
૧૧૬ 


સેહર :- (જુઓ જાદુ) 

સુલૈમાન અ.સ.ઃ- 

-તેમનો સમયગાળો અને શાસનકાળ ૫૯૭ 
-તેમનું નૌકાદળ ૮૯ 

- તેમના પછી રાજ્યનું પતન ૫૯૭, ૫૯૮ 


હૈ (શીન) શ 

શરાબઃ- 

-તેના હરામ હોવા વિષે આરંભિક સંકેતો ૫૫૧ 

શિર્કઃ- 

- તેની હકીકત અને સમજૂતી ૧૦૭ થી ૧૧૦, ૧૮૯, ૧૯૦, 
૨૭૫, ૨૭૬, ૩૧૭, ૪૮૭, ૫૧૮, ૫૫૬, ૫૫૮, રપ 

- માત્ર પથ્થરની મુર્તિને પૂજવી એ જ શિર્ક નથી બલકે ઔલિયા 
અને નબીઓને મદદ માટે પોકારવા પણ શિર્ક છે ૫૩૩ 

-વસીલા અને ભલામણના શિર્કયુક્ત ખ્યાલો ર૨૭૫, ર૭૬, ૫૫૬, 
૫૫૭, પદપ 

- શિર્કયુક્ત ધર્મના ત્રણ ઘટકો ૧૦૯ 

-શિર્કેખફી - છુપું શિક અને તેના નુક્સાન ૩૧૭ 

- શિર્કનો એક કાયમી પ્રકાર, વ્યવહારમાં શિર્ક અને તેની સમજૂતી 
૪૮૨, ૪૮૩ 

-મુશ્રિકોને એક ખુદાની વાત હંમેશાં નાપસંદ હોય છે ૬૨૦ 
-અરબસ્તાનનામુશ્રિકોની માનસિકતા ૬૨૧ 
-અરબસ્તાનનામુતશ્રિકોનું શિર્ક કયા પ્રકારનું હતું ૧૦૭થી ૧૧૦, 
૨૭૫, ૨૭૬, ૨૮૨, ૩૧૬, ૪૪૨, ૪૫૧, ૫૫૩, ૫૪૬ થી 
૫૪૮, ૫૫૬, ૬૨૧ 

-મનુષ્યના શિકમાં પડવાના કારણો ૩૪૯, ૩૫૦, ૪૩૬ 

- માનવસમાજમાં પુરોહિતો અને પાદરીઓનો જન્મ કેવી રીતે 
થયો ૩૫૦ 

- શિર્કની વિરૂદ્ધ કુરાનની દલીલો ૪૬, ૮૦, ૧૦૬ થી ૧૧૦, 
૨૭૫, ૨૭૬, ૨૭૮, ૨૭૯, ૨૮૨, ૨૮૩, ૨૮૪, ૨૯૬ થી 
૨૯૯, ૩૧૬, ૩૧૭, ૩૨૮, ૩૪૯, ૩૫૦, ૩૬૬, ૩૬૯, 
૪૦૧, ૪૦૪, ૪૩૭, ૪૫૦ થી ૪૫૨, ૪૬૧, ૪૬૨, પર૪ થી 
પર૬, ૫૩૧, ૫૩૨, ૫૩૯, ૫૪૦, ૫૪૬ થી ૫૪૮, ૫૫૩થી 
૫૫૮, ૬૧૭, ૯૧૮, રપ, ૬૩૦, ૬૩૧, ૬૩૨, ૬૫૧ 

-તેના માટે અલ્લાહે કોઈ સનદ ઊતારી નથી ર૪, ૪૬ 

-તેનો આધાર માત્ર અનુમાન અને કલ્પના છે ૨૯૬ 

-તેના માટેકોઈ દલીલ કે સનદ નથી ૨૯૮ 
-તેએકજહાલત છે ૭૫ 

- તે નર્યુજૂઠ છે ૩૪૫ 


-તે તદ્દન ખોટું છે ૭૫ 

-તેજુલમ છે ૮૦, ૮૧, ૩૧૮, ૪૮૩ 

-તેફરેબછે ૪૬૨ 

-તે અલ્લાહનો અપકાર છે ૪૦૧ 

- મુશ્રિક લોકો ફકત આંધળું અનુકરણ કરનારાં છે ૨૮૫, ૩૫૧, 
૩૬૯, ૩૭૦ 

- તેમના ખુદાઓને કંઈ ખબર નથી કે તેમની પૂજા કરવામાં આવી 
રહીછેર૮૧ 

- તેમના ખુદાઓ કયારેય એમને ખુદાની પીડામાંથી બચાવી શકતાં 
નથી ૩૬૬ 

-આખિરતમાં તેમના ખુદાઓ પોતે તેમને જૂટ્ઠાંઠરાવશે૫૬૩ 
-આખિરતમાં સાબિત થઈ જશે કે તેમની તમામ માન્યતાઓ ખોટી 
હતીર૮૧, ૩૬૮ 

- આ વાતનો પુરાવો કે મુશ્રિકોના અચેતન મનમાં શિર્કના ખોટા 
હોવા માટેની અને તૌહીદની શ્રદ્ધા રહેલી છે ૨૭૮ 

-મુશ્રિકોનો વાલી શેતાન હોય છે ૫૭૧ 

-તેમના તમામ કર્મોવ્યર્થથઈજશે ૧૮૨ 

- શિર્કના પરિણામો દુનિયામાં ૮૨, ૧૮૨ 

-આખિરતમાં તેના પરિણામ ૮૨, ૧૮૨, ૪૮૭, ૫૩૫, ૬૧૭ 
-મુશ્રિકો કયા અર્થમાં નાપાક છે ૧૮૬, ૧૮૭ 


-મુશ્રિક માટે માફીની પ્રાર્થના કરવી જાઈઝ નથી ૨૪૧ 


-મસ્જિદોમાં મુશ્રિકોના પ્રવેશનો પ્રશ્ન ૧૮૭ 
શરીઅત (ખુદાઈ કાનૂન) :- 
-તેની દેણગી અલ્લાહની મહેરબાની છે ર૯૪ 


-અલ્લાહની શરીઅતોમાં વિરોધાભાસ નથી ૫૮૦ 

-શરીઅતોમાં મતભેદના કારણો ૫૭૯ 

- શરીઅતમાં કેટલાંક બંધનો કેટલીક કોમો ઉપર સજાના રૂપમાં 
પણ મૂકવામાં આવ્યાં હતાં ૫૭૮ થી ૫૮૧ 

- યહૂદી શરીઅત અને મુહમ્મદી શરીઅત વચ્ચે તફાવતનું કારણ 
૫૮,૫૮૧ 

શુએબ અ.સ.:- 

-આપનો કિસ્સો પ૪ થી૫૮, ૩૫૯ થી ૩૯૫ 

-આપનું ચારિત્ર્ય ૩૬૧, ૩૬૨ 

-તેમની કોમમાં તેમની હેસિયત ૩૯૪ 

-આપની કોમનું જ નામ અસ્હાબુલએકા હતું ૫૧૫ 

શફાઅત (ભલામણ) :- 

- તેની શિક્યુક્ત માન્યતા અને તેનું ખંડન ર9૫, ૨૭૬, ૪૪૯, 
૫૫૬, ૫૫૭, ૫૬૨ 

-ભલામણની ઇસ્લામી માન્યતા ૨૬૨ 


- ઇસ્લામી અકીદા અને શિક્યુક્ત અકીદા વચ્ચે તફાવત ૩૫૬, 
૩૬૮ 

- પોતાના દીકરા માટે હઝરત નૂહ અ.સ.ની ભલામણ રદ કરી 
દેવામાં આવી ૩૪૨ 

- લૂતની કોમ માટે હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ.ની ભલામણ 
સ્વીકારવામાં ન આવી ૩૫૫ 

-નબીસ.અ.વ.ને કહેવામાં આવ્યું કેતમે દંભીઓ માટે 2૦ વખત 
માફીની દુઆ માગશો તો પણ અલ્લાહ તેમને માફ નહીં કરે ૨૧૯ 

- આખિરતમાં મુશ્રિકોનો ભલામણનો અકીદો ખોટો સાબિત થઈ 
જશે ૩૫, ૩૩૨, ૩૬૮ 

શુક્ર (આભાર) :- 

-તેનો અર્થ૪૭૩ 

-અલ્લાહની નિયામતોનો સ્વભાવિક તકાદો ૧૦, પ૫ર૯ 

- ઇસ્લામમાં તેનું મહત્ત્વ ૪૭૨ 

- શેતાન મનુષ્યને અપકારી બનાવવા માગે છે ૧૩ 
-શિ્કઅલ્લાહનો અપકાર છે ૪૦૧ 

- અલ્લાહની શરીઅતને નહીં સ્વીકારવી અને જાતે કાયદો ઘડનાર 
બની જવું અલ્લાહનો અપકાર છે ર૨૯૪ 

- ઉપકાર કરનારના ઉપકારના આભાર બદલ બીજાંનો આભાર 
માનવો હકીકતમાં ઉપકાર કરનારના ઉપકારનો ઈનકાર છે ૫૫૬ , 
૫૬૧, ૫૬૨, ૬૩૧ 

- અલ્લાહની નિયામતો બદલ આભારદર્શન બીજાં સમક્ષ કરવું 
અપકારછે ૫૪૭ 

- અલ્લાહની બક્ષેલી નિયામતોનો સાચો આભાર આ છે કે તેમની 
પાસેથી સાચું કામ લેવામાં આવે ૫૫૯, ૫૬૦ 

- અલ્લાહની આપેલી નિયામતોનો સાચો આભાર આ છે કે 
અલ્લાહની બંદગી કરવામાં આવે ૪૮૭, ૪૯૦ 

- અલ્લાહની આપેલી નિયામતોનો સાચો આભાર આ છે કે તેની 
નિશાનીઓમાંથી બોધપાઠ લેવામાં આવે ૩૯ 

- અલ્લાહની આપેલી નિયામતોનો સાચો આભાર આ છે કે તેની 
અને તેના પયગમ્બર તરફથી પોકારવામાં આવે ત્યારે લબ્બેક 
કહેવામાં આવે ૧૩૯ 

- અલ્લાહની આપેલી નિયામતોનો સાચો આભાર આ છે કે જે કંઈ 
અલ્લાહ આપે તેની ઉપર સંતુષ્ટ રહેવામાં આવે ૭૮ 


-આભારબદલ ઇનામ ૪૭૨ 
શિહાબ :- 


-એ અગનજવાળા જે શેતાનનો પીછો કરે છે ૫૦૧, ૫૦૨ 
શહાદતઃ- (જુઓ “કાનૂને ઇસ્લામ”) 
શહદ (મધ) :- 


-તેનું માનવી માટે સ્વાસ્થદાયક હોવું પપર 

શેતાનઃ- 

-તેનું સર્જનનું તત્ત્વ ૧૨, ૫૦૪ 

-તેનુંઘમંડ ૧૧૨, ૫૦૫ 

-તેનાગુણો૭, ૧૯, ૧૫૦ 

-ખુદાનો અપકારી €૧૦ 

- પોતાની ગુમરાહી માટે ખુદાને આરોપી ઠરાવે છે ૧૩, ૧૪, 
૫૦૬ 

-ખુદાઈદરબારમાંથી હાંકી કાઢેલો ૫૦૬ 

-ક્યામત સુધી તેની ઉપર લાનત ૫૦૬ 

-ખુદાઈ તાકાતનો મુકાબલો કરવાથી ડરે છે ૧૪૯, ૧૫૦ 

-તેનું ઉ$યન અસીમિત નથી ૫૦૦, ૫૦૧ 

-તેની પાસે ગેબી વાતો જાણવાના સાધનો નથી ૫૦૧ 

-ફરિશ્તાઓ પાસેથી બાતમી લેવાનો પ્રયાસ કરે છે ૫૦૧ 
-આદમને સિજદો કરવાનો તેનો ઈનકાર ૧૨, ૫૦૫, પર૮ 
-મનુષ્ય પ્રત્યે તેની ઇર્ષ્યા ૬૨૮ 

- મનુષ્યની શ્રેઠતાને ખોટી સાબિત કરવા માટે ખુદાને પડકાર 
આપે છે ૧૩, ૬૨૮ 

- મનુષ્યને બહેકાવવાનો ઇરાદો ધરાવે છે ૧૩, ૫૦૬ 

- તેને કયામત સુધીની મહેતલ આપવામાં આવી છે કે તેના આ 
ઇરાદાનેપૂરો કરે ૧૩, ૫૦૬, ૬૨૮ 

- મનુષ્ય ઉપર તેને કયા પ્રકારની સત્તાઓ આપવામાં આવી છે 
૧૩, ૧૪, ૫૦૭, ૫૦૮, ૬૨૯, ૬૩૦ 

- જન્નતમાં મનુષ્ય સાથે તેનો પહેલો મોરચો અને તેના પરિણામ 
૧૪, ૧૫, ૧૭ 

- તે મનુષ્યનો અનાદિકાળથી દુશ્મન છે ૧૩, ૧૫, ૧૮, ૩૮૫, 
૫૦૫, ૫૦૮, ૬૨૩ 

-તેના વાયદા નર્યાભરમ છે દર૯ 

-માણસને નિર્લજ્જ બનાવવા માગે છે ૧૪, ૧૯ 

- તેનું માર્ગદર્શન સ્વીકારવાથી માણસ પોતાની પ્રકૃતિથી ચલિત 
થઈજાય છે ર૦ 

-તેનું અનુસરણ માણસને ચોક્કસપણે ગુમરાહ બનાવી દે છે ૨૨ 

- મનુષ્યને ગુમરાહ કરવા માટેની તેની ચાલો ૧૬, ૧૪૯, ૪૮૨, 
૫૦૬, ૫૪૯, ૬૨૯ 

-તે મનુષ્યને કઈ રીતે ભૌતિકવાદી બનાવે છે ૧૦૦, ૧૦૧ 

-તે માણસને માણસ જોડે લડાવવા માગે છે ૬૨૩ 

-માણસના દિલમાં કાયરતા પેદા કરે છે ૧૩૩ 

-ઈમાન નહીં લાવનારા લોકોનો વાલી ૧૯ 

-ગુમરાહોનો વાલી ૫૪૯ 


- તેના બહેકાવવા છતાં તેના અનુયાયીઓ પોતે તેમની ગુમરાહી 
માટેજવાબદાર છે ૪૮૨, ૫૦૭ 

- તે આખિરતમાં કઈ રીતે તેના અનુયાયીઓને આરોપી ઠેરવશે 
૪૮૧,૪૮૨ 

- તેનો અને તેના અનુયાયીઓનો પરસ્પર સંબંધ કયા પ્રકારનો છે 
દર૯ 

-ઊડાઉ ખર્ચકરનારા લોકો શેતાનના ભાઈ છે ૬૧૦ 

-કેવા લોકો ઉપર તેનું જોર ચાલે છે ૫૭૧, ૬૯૩૦ 

- કેવા લોકો તેના ભરમાવાથી સુરક્ષિત રહે છે ૫૦૬, ૫૦૪૭, 
૫૭૧, ૬૩૦ 

- સત્યના સંદેશને નિષ્ફળ બનાવવા માટેની તેની ચાલો ૧૧૦, 
૬૨૩ 

- તેને આ સૌથી વધારે નાપસંદ છે 
માર્ગદર્શનમાંથી ફાયદો ઊઠાવે ૫૭૧ 


કે માણસ કુર્અાનના 


(2(સ્વાદ) સ/સ્વ 

સાલેહ અ.સ. :- 

-તેમનો કિસ્સો ૪૭ થી ૫૦, ૩૪૯, ૩૫૩ 

-તેમનો ઉપદેશ ૪૭, ૩૪૯ 

-પયગમ્બરી પહેલાં તેમની કોમમાં તેમની હેસિયત ૩૫૦ 

-તેમનો મો'જિઝો ૪૮, ૫૦, ૩૫૨ 

- સમૂદની બરબાદી પછી સીનાના દ્વિપકલ્પમાં તેમનું રોકાણ ૭૬ , 
૩૫૨ 

-કોમેસાલેહ ૩૬૨ 

સબ્ર (ધર્ય):-૭૦, ૭૧, ૩૧૮ 

-તેનો અર્થ૧૪૮, ૩૨૬, ૪૫૬, ૫૭૦, ૫૮૭ 
-સબ્રેજમીલ શું છે ૩૮૯, ૪૨૬ 

- ઇસ્લામમાં તેનું મહત્ત્ત૧૫૭, ૧૫૮, ૩૨૬ 

- સત્યના સંદેશમાં તેનું મહત્ત્ત ૩૦૯, ૩૪૫, ૩૭૧, ૪૭૭, 
૫૧૬,૫૮૨, ૫૮૭, ૬૦૩ 

-તેના લાભો અને પરિણામો ૭૪, ૪૨૮, ૪૫૭ 
-અલ્લાહધીરજવાનોની સાથે છે ૧૪૮, ૧૫૮ 


-તેનુંવળતર ૫૭૦, ૫૭૬ 
સહાબ-એ-કિરામ (નબી સ.અ.વ.ના સાથીઓ) :- 


- તેમના ઈમાનની સચ્ચાઈ માટે કુર્ઓાનની નિણયિક ગવાહી ૧૬૯૩ 
- ખુદાના દરબારમાં તેમની સ્વીકૃતિ અને જશ્નતી હોવા માટે 
કુઅનિની ગવાહી ૨૨૮ 

- તેઓ જાણતા હતાં કે નબી સ.અ.વ.નો સાથ આપવાનો અર્થ શું 
છે ૧૨, ૧૨૧ 


-બદ્રની લડાઈમાં તેમના બલિદાનો ૧૨૪, ૧૨૫, ૧૨૬ 
-તબૂકની લડાઈ વખતે તેમના બલિદાનો ૧૭૦ 
-કુર્અનિના રક્ષણ માટે તેમની વ્યવસ્થા ૧૯૬ 

- તેમના સંગઠનની શિસ્ત અને ઉચ્ચતમ નેતિક ધોરણ ૨૪૫ થી 
૨૪૮ 

સદકાઃ- (જુઓ “ઝકાત” ) 

સિદ્દીકઃ- 

-તેઓ અર્થ૪૦૭ 

સલાતઃ- (કૃપાની દુઆના અર્થમાં) ૨૨૭, ૨૨૯ 
સલાતઃ- (નમાઝના અર્થમાં જુઓ “નમાઝ”) 

સુલહે હુદેબિયહ (હુદેબિયહની સંધિ) :- 

- તેની અસરો અને પરિણામો ૧૬૯૭ 

-મક્કાના કાફિરો દ્વારા તેનો ખુલ્લો ભંગ ૧૫૪ 
સિલએરહમી (સગાં સાથે સદ્વ્યવહાર) :- 

- તેની સમજૂતી અને સમાજમાં તેનું મહત્ત્તપદપ, ૫૬૬ 
સૂરઃ- 

-સૂરફૂંકવાની કેફિયત ૪૯૩ 


«2 (ઝ્વાદ) ઝ 

ઝબ્તેવિલાદત (કુટુંબનિયોજન) :- ૬૧૨, ૬૧૩ 

ઝલાલત (ગુમરાહી) :- 

- તેને અપનાવીને માણસ પોતે પોતાનું નુક્સાન કરે છે ૩૧૮, 
૬૦૫ 

- ગુમરાહ કરનાર એ તમામ લોકોના ગુનાહમાં સામેલ છે જે તેના 
કારણે ગુમરાહ થયાં હોય ૫૩૪ 

- ગુમરાહી સ્વીકારનારની જવાબદારી ગુમરાહ કરનાર કરતાં 
ઓછી નથી ર૯ 

-માણસપોતાની ગુમરાહી માટે જાતે જવાબદાર છે ૫૦૬, ૫૦૭ 
-ઝિલાલે બઈદ -અત્યંત ભટકી જવું -શું છે ૪૭૦, ૪૭૯ 

-ખોટી માન્યતા અપનાવવાના પરિણામ ૪૮૬ 

- જે અલ્લાહ પાસેથી માર્ગદર્શન ન મેળવે તેને કોઈ માર્ગદર્શન 
આપી શકતું નથી ૪પ 


અસ્બાબે ઝલાલત (ગુમરાહીના કારણો) :- 

- આંધળું અનુકરણ ૨૦, ૪૫, ૯૭, ૨૮૫, ૩૦૩, ૩૫૧, ૩૬૦, 
૩૬૯, ૩૭૦, ૪૭૬ 

-અલ્લાહના ગુણો અંગે સાચો ખ્યાલ ન હોવો ૩૪૯, ૩૫૦ 
-અલ્લાહને ભૂલી જવો ૧૧૫ 

-અલ્લાહનું માર્ગદર્શન છોડીને શેતાનોનું માર્ગદર્શન સ્વીકારી લેવું રર 


-અલ્લાહસમક્ષ જવાબ આપવાથી ગાફેલ થઈ જવું ૩૪ 

- એવું માનીને કે આપણ મરીને બસ માટીમાં ભળી જવાનું છે, 
બીજું કોઈ જીવન નથી જ્યાં આપણને આપણા કર્મોનો હિસાબ 
આપવાનો હોય ૪૪૬ 

- આખિરતનો ઇનકાર અને તેના કારણે પોતાને બિનજવાબદાર 
માની લેવું ૫૩૩, ૫૩૪, ૬૧૯, ૬૨૦ 

- એવી આશા રાખવી કે આપણે ગમે તે કરીએ કેટલાક ભલામણ 
કરનારાં આપણને બચાવી લેશે ૯૩, ૩૬૮ 

-બીજાંને અલ્લાહના સમકક્ષ માની લેવા ૪૮૭ 

- ખુદાએ આપેલી પસંદગી અને ઇરાદાની સ્વતંત્રાનો ખોટો 
ઉપયોગપર૮ 

- જ્ઞાનને છોડીને અનુમાન અને કલ્પનાનું અનુસરણ કરવું ર૮૫ 

- ખુદાએ બક્ષેલી જ્ઞાનેદ્રિયો અને બુદ્ધિશક્તિનો ઉપયોગ ન કરવો 
૮૦, ૧૦૨, ૧૩૭, ૩૧૪, ૪૫૧, ૪૫૫, ૪૫૮, ૪૫૯, ૬૩૨ 
-ખુદાની આયતો પ્રત્યે બેદરકારી ૭૩, ૭૮, ૭૯, ૪૩૬ 

- ઇતિહાસનો મૂખમીભર્યો ખ્યાલ અને ઇતિહાસની બોધદાયક 
હકીકતો તરફ ગફલત દાખવવી ૫૯, ૬૦, ૬૧, ૬ર, ૪૪૬, 
૪૯૨ 

-પોતાના અંતરાત્માને છેતરવો ૨૭૭, ૨૭૮ 

- સત્યની વિરૂદ્ધ જક્કીપણું અને હઠાગ્રહ ૬૨, ૬૩, ૬૪, ૭૨, 
૭૩, ૭૮, ૭૯, ૩૦૧, ૫૦૦, ૫૩૮ 

- ઘમંડ અને જાતઅભિમાન ૧૨, રપ, ૩૦, ૭૩, ૭૮, ૭૯, 
૫૩૩, ૫૩૪ 

- પોતાની ગુમરાહી અને ખોટા કામો માટે જબ્રના અકીદાની આડ 
લેવી ૧૩, ૧૪, ૫૩૯, ૫૪૦ 

-દીનના મામલામાં સહેજ પણ ગંભીર ન હોવું ૩૪ 

- પોતાના કર્મોના બદલે બીજાને પોતાના દુર્ભાગ્ય માટે જવાબદાર 
ઠેરવવાં ૭૨ 

- દુનિયાના બાહ્ય જીવનથી ભરમાઈ જવું અને ભૌતિકવાદમાં ડૂબી 
જવું ૩૪, ૩૨૭, ૩૨૯, ૩૩૪, ૪૯૨, ૫૦૬, ૬૧૯, ૬૨૦ 
-સુખસમૃદ્ધિમાં મગ્ન થઈ જવું ર૭૦ 

- એ માન્યતા કે દુનિયાની નિયામતો ખુદાના દરબારમાં સ્વીકૃત 
હોવાની અને ગરીબી પ્રકોપિત હોવાની ચોક્કસ (નિશાનીઓ છે 
૨૭૫, ૩૩૪ 

-એ માન્યતા કે સચ્ચાઈ અને ઇમાનદારીપૂર્વક વર્તવાથી માણસની 
દુનિયાબરબાદ થઈ જાય છે ૫૭ 

- કાફિરોના વર્ચસ્વ તથા તેમની જાહોજલાલીને જોઈને છેતરાઈ 
જવું ૩૦૮ 

- ગુમરાહ કોમોના રાજકીય અને માનસિક વર્ચસ્વની અસર ૭૪, ૭૫ 


- એ ખ્યાલ કે મનુષ્ય પયગમ્બર હોઈ ન શકે તથા નબી મનુષ્ય ન 
હોઈશકે૪ર, ૪૫, ૨૬૧, ૩૩૩, ૩૩૪, ૫૪૩, ૬૪૪ 
-નબીઓ અ.સ.ની તાલીમને ભૂલાવી દેવી ૯૦ 

- અલ્લાહની આયતોનું જ્ઞાન ધરાવવા છતાં મનની ઇચ્છાઓનું 
અનુસરણ કરવું ૧૦૦, ૧૦૧ 

-ખુદાના કાનૂનમાં છટકબારીઓ શોધવી ૧૯૨ 

- ગુમરાહીના કારણોનું સર્વગ્રાહી વર્ણન ૨૮૭, ૨૮૮, ૩૬૧, 
૪૬૯, ૪૭૦, ૬૦૫, ૬૪૪ 


ક 
4 (તોય)ત 

તાલૂતઃ- 

-સમયગાળો અને શાસનકાળ ૫૯૭ 


4 (ઝોય)ઝ 

ઝુલ્મઃ- 

- ગુનાહ અને ખુદાની નાફરમાની જુલમ છે ૧૪, ૧૫, ૮૮, ૮૯, 
૯૧, ૧૩૮, ૩૫૯, ૩૬૫, ૩૯૨, ૪૨૦, ૪૪૭, ૪૪૮, ૫૬૨, 
૫૭૯ 

-ખુદાના કાનૂનનો ભંગ કરવો પોતાની જાત ઉપર જુલમ કરવો છે 
૧૯૨ 


- પૂર્વગ્રહ અને જિદ્દીપણાના કારણે સત્યને નહીં માનવો પોતાની 
ઉપર પોતે જ જુલમ કરવો છે ૨૮૮, ૩૬૬, ૫૩૮ 

-સચ્ચાઈની વિરૂદ્ધ વાત કહેવી જુલમ છે ૩૩૬ 

-પયગમ્બરોના સંદેશ પર ઈમાન નહીં લાવનારા લોકો જાલિમો છે 


૨૪૭૧, ૨૯૧ 
- અલ્લાહના પયગમ્બરોને ખોટાં કહેવાં જુલમ છે ૨૫, ૨૧૩, 
૩૩૭, ૩૫૩, ૩૬૫, ૪૭૮, ૫૧૫ 

- અલ્લાહની આયતોને ખોટી કહેનારા લોકો જાલિમો છે ૩૦, 
૬૩, ૧૦૧, ૧૫૧, ૨૭૪, ૨૮૭ 

-ચમત્કારજોઈ લીધા છતાં ઈમાન લાવવાનો ઇનકાર કરવો જુલમ 
છેદરદ 

-પયગમ્બરીનો ખોટો દાવો કરનારજાલિમ છે ર૫, ર૭૪ 

-જૂટ્ઠી વાત ઉપજાવી કાઢીને અલ્લાહના નામે ચઢાવનાર જાલિમ છે 
૨૩૧ 

- અલ્લાહની નિયામતોનો જવાબ કુફ્ર અને શિકથી આપનાર લોકો 
જાલિમો છે ૪૮૮, ૪૯૧ 

-ખોટાં અકીદા અપનાવનારાં જાલિમો છે ૪૮૬ 

-શિકકરનારાં જાલિમો છે ૮૦, ૮૧, ૩૧૮, ૪૮૩ 
-આખિરતનો ઇનકાર કરનારજાલિમ છે ૩૨, ૩૩૨, ૬૪૬ 


- ખુદાએ આપેલી જ્ઞાનેદ્રિયો અને તેણે બક્ષેલી બુદ્ધિશક્તિનો 
ઉપયોગ નહીં કરનારાં જાલિમો છે ૩૨, ૩૩૧ 

- આરામપ્રિયતામાં સારા અને નરસાને ભૂલી જનારાં લોકો 
જાલિમો છે ૩૭૨ 

-અલ્લાહના માર્ગથી રોકનારા લોકો જાલિમ છે ૩૨, ૩૩૧ 
-દંભીઓ જાલિમ છે ૧૯૮, ૨૩૪ 

-કાફિરો સાથે પ્રેમધરાવનારજાલિમ છે ૧૮૪ 

- કુઅનિનો સંદેશ પહોંચી ગયા પછી તેનાથી મોઢું ફેરવનારા લોકો 
જાલિમ છે ૬૩૯ 

-જાલિમોને સીધો રસ્તો દેખાડવામાં આવતો નથી ૧૮૩, ર૨૩૪ 
-જાલિમો માટેસફળતા નથી ૩૯૨ 

-જાલિમો ઉપર ખુદાની લાનત ૩૨, ૩૩૧ 

-જાલિમોથી ખુદાનો અઝાબ દૂર નથી ૩૫૯ 

- જાલિમોનો અંજામ ૭, ૧૦, ૩૦, ૮૮, ૮૯, ૧૫૧, ર૭૧, 
૨૯૧, ૩૩૧, ૩૪૧, ૩૫૩, ૪૭૮, ૫૨૮ 


દ (એન) અ 

આદઃ-૨૧૩, ૨૪૫, ૪૭૫ 

-તેમનો વિસ્તાર અને ઈતિહાસ ૪૪ 

-કોમે નૂહપછી ખલીફા બનાવવામાં આવ્યાં ૪૫ 

-તેમની મૂળ ગુમરાહી શું હતી ૪૫, ૪૬ 

- હઝરત હૂદ અ.સ. સાથે તેમનો મામલો તથા અંજામ ૪૪, ૪૭, 


૩૪૬ થી ૩૪૯ 
ઇબાદતઃ- 


-અર્થઅને સમજૂતી ૧૯૦, ૨૬૩, 

-તેની હકીકત ૬૨૫ 

- કોઈને કાનૂન ઘડનાર માનીને તેના કરવા અને ન કરવાના 
કામોનું જરા પણ વિરોધ કર્યા વિના અનુસરણ કરવું તેની ઇબાદત 
કરવીછે ૧૮૯, ૧૯૦ 

- મનુષ્યને એક જ ખુદાની ઇબાદતનો હુકમ આપવામાં આવ્યો છે 
૧૯૦ 

-ફક્ત અલ્લાહની જ ઇબાદત થવી જોઈએ ૪૦, ૪૪, ૪૭, ૫૪ 

- ઇબાદતની સાચી રીત ૨૧, રર 

-મુશ્રિકો અને જાહિલોની ઇબાદત અને ઇસ્લામી ઇબાદત વચ્ચેનો 
સૈદ્ધાંતિક તફાવત ૨૨ 

અદલ (ન્યાય) :- 

-અર્થઅને સમજૂતી તથા સમાજમાં તેનું મહત્તત્તપદપ 

અઝાબ (આફત) :- 

-ગુમરાહલોકો માટે દુનિયામાં જ આફત છે ૪૬૩ 


-મોટી આફત પહેલાં નાની નાની આફતો ચેતવણીના રૂપમાં આવે 
છે૪૬૧ 

-દુનિયાની આફતની પાછળનો ઇરાદો ૩૩૮ 

-દુનિયાની આફતની અસલ હેસિયત ૮, ૩૬૮ 

-સજા આપતા પહેલાં અલ્લાહ નાફરમાન લોકોને સુધરી જવા માટે 
પૂરતો સમય આપે છે ર૬૯, ૨૭૦, ૨૭૮, ૪૬૧, ૪૯૭, ૫૪૮ 

- દુનિયામાં આફત ઊતારવાનો નિયમ ૭, ૪૧, ૪૩, ૪૯, પર, 
૫૯, ૬૦, ૬૧, ૭ર, 9૭૩, ૮૯ થી ૯૨, ૧૦૪, ૧૩૮, ૧૪૨, 
૧૫૧, ૧૯૪, ર૬૯ થી ૨૭૧, ર૯૧, ૩૧૨, ૩૧૫, ૩૨૦, 
૩૩૭, ૩૩૮, ૩૪૩, ૩૪૯, ૩૫૨, ૩૫૮, ૩૫૯, ૩૬૫, 
૩૬૬, ૩૬૭, ૩૭૨, ૩૭૩, ૪૩૮, ૪૬૧, ૪૭૨, ૪૭૪, 
૪૯૭, ૪૯૮, ૫૩૫, ૫૪૪, ૫૪૫, ૫૪૮, ૬૦૫, ૬૦૬, ૬ર૬ 
- દુનિયામાં આફતો ઊતારવાના અલગ અલગ રૂપો ૪૨, ૫૦, 
૫૩, ૫૪૭, ૫૯, ૬૦, ૭૨, ૭૩, ૮૨, ૯૨, ૧૪૩, ૧૫૧, 
૧૮૧, ૧૮૬, ૧૯૪, ર૨૦૧, ર૦૨, ૨૧૨, ૨૨૮, ૨૭૦, 
૩૦૦, ૩૦૯, ૩૧૦, ૩૩૭ થી ૩૪૧, ૩૫૩, ૩૫૭, ૩૫૯, 
૩૬૫, ૫૧૧, ૫૧૪, ૫૪૪, ૫૪૫ 

- ખુદાની આફત એવી દિશામાંથી આવે છે જે તરફ માણસની 
કલ્પના પણ જઈ શકતી નથી ૫૩૫, ૫૪૫ 

-નબીને ખોટો કહેવા બદલ આફત કયારે ઊતરે છે ૧૪૨, ૩૩૭ 
-આફત સામે ચેતવણી આપવાના નૈતિકફાયદા ૪૩૬ 

- અલ્લાહની આફતની તીવ્રતા ર૯૧, ૫૦૯ 

-ખુદાની આફતથી બેફિકર થઈ જવું જોઈએ નહીં૪૩૬ 

-ખુદાની આફત ટાળી શકાતી નથી ૨૯૧, ૩૨૫, ૩૩૬, ૩૫૫, 
૪૩૮ 

-તેનાથી કોઈ બચાવી શકતું નથી ૩૪૧, ૪૬૩ 

- કબરની યાતના એટલે કે બરઝખનો અઝાબનો પુરાવો ૧૫૦, 
૫૩૫થી €૦૫ 

-આખિરતમાં યાતનાનો કાનૂન ર૬, ૨૯, ૩૦, ૧૫૦, ૬૦૫ 

- આખિરતની યાતના કેવા લોકો માટે છે ૧૯૧, ર૦૯, ર૧૨, 
૨૧૯, રરર, ર૨૨૮, ૨૬૩, ૨૯૧, ૨૯૯, ૩૨૩, ૩૩૨, 
૬૪૩, ૪૭૦, ૪૮૩, ૫૩૫, ૫૬૩ 

- પીડાજનક યાતનાના હક્કદાર કોણ છે ૫૪૯, ૫૭૪, ૫૭૮, 
૬૦૩ 

-મોટી આફત કયા લોકો માટેછે ૫૯૯, ૫૭૪ 

-કાયમીયાતના ૨૯૧ 

-તેની કેફિયત પદર 

-તેનાથી બચાવનારકોઈ નથી ૪૮૧ 

-તેછેજડરવાને લાયક વસ્તુ ૬૨૬ 


અરબઃ- (આરબો) 

- જહાલતકાળમાં તેમના રિવાજો ૧૮, ૧૭૨, ૧૭૪, ૧૯૨, 
૧૯૩ 

-તેઓ તેમના રિવાજોને દીનનું શિક્ષણ માનતા હતાં ૨૦, ૨૧ 

- તેમનું શિક કયા પ્રકારનું હતું (જુઓ “શિર્ક, મુશ્રિકીને અરબનો 
શિર્કકિસ નોઈયત કા થા.”) 

-તેમના જહાલતભર્યાખ્યાલો ૨૧, ૨૭૫, ૨૭૬ 

-તેમની ઇબાદતની રીત ૧૪૩ 

-તેમને ત્યાં ત્રીઓની હેસિયત ૫૪૭, ૫૪૮ 

-બાપદાદાના અનુકરણ માટે તેમનો આગ્રહ ર૦ 

- ઇસ્લામી રાજ્યના આરંભમાં બદુ લોકોની હાલત રર૬ 

- આરબોમાંથી અજ્ઞાન દૂર કરવા માટે ઇસ્લામી રાજ્યના પ્રયાસો 
ર૫૧ 

- એ સર્વગ્રાહી ક્રાંતિ જે ઇસ્લામે અરબસ્તાનમાં ઊભી કરી ૨૦૨, 
૨૦૪ (વધુ વિગતો માટે જુઓ “શિ” અને “મુહમ્મદ 
સ.અ.વ.” ) 

અર્શ (સિંહાસન) :- 

-અર્શઉપર અલ્લાહના બિરાજમાન થવાનો અર્થ ૩૬, ર૬૨ 

- કુઅનિમાં અર્શ ઉપર બિરાજમાન થવાનો વિષય શા માટે 
વારંવાર વર્ણવવામાં આવ્યો છે ૩૬, ૪૪૧, ૪૪૨ 

-મહાન સિંહાસન રપપ 

-તેનાપાણી ઉપર હોવાનો અર્થ ૩૨૪ 

ઉઝેરઃ- 

-યહૂદીઓ દ્વારા તેમને અલ્લાહનો પુત્ર કહેવા ૧૮૯ 
-બનીઇસ્રાઈલના ઇતિહાસમાં તેમનો દરજ્જો ૧૮૯ 

- મૂસા અ.સ.ની શરીઅતના નવનિમણમાં તેમનો મોટો ફાળો 
૫૯૯, ૬૦૦ 

અમલેસાલેહ (સત્કર્મ) :- 

-તેનો અર્થરપ૦ 

-સત્કર્મીઓના ગુણો ૩૨૬ 

-તેનુસારૂં પરિણામ રપ (વધુ વિગત માટેજુઓ “ઈમાન” ) 
ઔરતઃ- (સ્રી) 

-જહાલતકાળમાં અરબસ્તાનમાં તેમની હેસિયત ૫૪૭, ૫૪૮ 
અહદ (વાયદો-કરાર) :- 

-કુર્અનમાં તેનો વિશાળ અર્થ ૬૨ 

- એ વાયદો જે સર્જનની શરૂઆતમાં તમામ માનવજાતિ પાસેથી 
લેવામાં આવ્યો હતો ૯પ થી ૯૯, ૪૫૫ 

- એ કરાર જે ઈમાન લાવતાની સાથે જ ખુદા અને બંદાની વચ્ચે 
બંધાઈ જાય છે ૨૩૫, ૨૩૯ 

-અલ્લાહસાથે કરાર કરવાનો અર્થ૪પપ 


- અલ્લાહસાથે કરેલા કરારને થોડી કિંમતમાં વેચવાનો અર્થપ૬૯ 
-કરારનાત્રણ પ્રકાર અને તેમનો હુકમ ૫૯૬, ૫૬૯૯ 

-કરારભંગ સૌથી ખરાબ ગુનો છે ૧૫૨ 

-કોમી હિત ખાતર કરારભંગ કરવો ભારે ઘૃણાસ્પદ કૃત્ય છે ૫૬૭ 
-કરારભંગ માટેધાર્મિકબહાના ખુદાને ત્યાં સ્વીકાર્યનથીપ£૮ 
-મુસલમાન જો કરાર ભંગ કરે તો બમણો ગુનેગાર૫પ૬૯ 
ઈસાઅ.સ.ઃ- 

- ઇસાઈઓ દ્વારા તેમને અલ્લાહનો પુત્ર કહેવો ૧૮૯ 

-થેમની નૈતિકતા અને ગુણો ૪૮૯ 

- તેમના જમાનામાં બનીઇસ્રાઈલની નૈતિક, ધાર્મિક અને રાજકીય 
સ્થિતિ ૬૦૦ થી ૬૦૨ 

ઈસાઈ (ખ્રિસ્તી) :- 

- તેમના ઈમાનમાં શું ખરાબી છે ૧૮૭, ૧૯૦ 

-તેમની ગુમરાહીઓ ૧૮૯ 

-ખુદાનાપુત્રની માન્યતાનું ખંડન ૨૯૮, ૨૯૯ 


દૈ(ગેન)ગ 

ગુલામીઃ- 

- ગુલામોને મુક્ત કરવાના ઉપાયો જે ઇસ્લામમાં શરૂ કરવામાં 
આવ્યાં છે ર૦૭ 

ગનીમત (જુઓ “કાનૂને ઇસ્લામ”):- 


દક (ફે)ફ 

ફાસિક (ગુનેગાર) :- (જુઓ “ફિસ્ક”) 

ફિત્નાઃ- 

-ફિત્ના અજમાયશના અર્થમાં (જુઓ “આઝમાઈશ”) 

-કુફ્રની સર્વોપરિતાના અર્થમાં ૧૬૩ 

- તોફાનીવૃત્તિના અર્થમાં ૧૯૮ 

-જોરજુલમના અર્થમાં ૩૦૫, ૬૩૨ 

-જાલિમો માટે ઈમાનવાળાઓનું “ફિત્ના” બનવાનો અર્થ ૩૦૬, 
૩૦૭ 

-સામાજિક ફિત્નો અને તેના પરિણામો ૧૩૭, ૧૩૮ 

- એ ફિત્નો શું છે જેને ખતમ કરવા માટે ઇસ્લામમાં યુદ્ધનો હુકમ 
આપવામાં આવ્યો છે ૧૪૪, ૧૪૫ 

- ઇસ્લામત્યાગનો ફિત્નો (“જુઓ ઇર્તિદાદ”) 

ફહશાઅ (ગંદા કામો) :- 

-અર્થઅનેસમજૂતી પ૬ 

ફરિશ્તાઃ- 

-તેમના વિષે મુશ્રિકોની માન્યતાઓ ૪૫૦, ૫૪૮, ૬૯૧૭ 


-ફરિશ્તાના ગુણો ૧૧૫ 

-ફરિશ્તાના અર્થમાં રસૂલ ર૫, ર૭૮, ૩૫૩ 

- તેઓ અલ્લાહનું પ્રશંસાગાન કરે છે અને તેના ડરથીધ્ુજે છે ૪૪૯ 
-તેઓ અલ્લાહની સામે માથું ઝૂકાવીને છે પ૪પ 

-બંદગી કરવા સામે વિદ્રોહ કરતાં નથી પ૪૫ 

-ખુદાથી ડરે છે પ૪૫ 

- હુકમોનો અમલ કંઈપણ વિરોધ વિના કરે છે પ૪૬ 
-દરેકમાણસની સાથે લાગેલાં છે ૪૪૯ 

- મનુષ્યોના કર્મનોધી રહ્યાં છીએ ૨૭૮ 

-ભલાઈના કામોના ગવાહબને છે ૬૩૫ 

- મનુષ્યોની આત્માઓ કબજે કરે છે ર૫, ૧૫૦ 

- તેમનું માનવરૂપમાં આવવું ૩૫૩, ૩૫૪, ૩૫૬, ૩૫૭, 
૩૫૮, ૫૧૦, ૫૧૧, ૫૧૪ 

- તેમને પ્રગટ રૂપમાં ક્યારે મોકલવામાં આવે છે ૪૯૮, ૪૯૯, 
૫૧૦ 

-વહી લાવવા માટે નિમવામાં આવે છે પર૪ 
-કુર્અનિલાવનારફરિશ્તો ૫૭૨ 

- બદ્રની લડાઈમાં મુસલમાનોની મદદ માટે તેમનું આવવું ૧૩૨ 
થી૧૩૪ 

-તેમને આદમ અ.સ.ને સિજદો કરવાનો હુકમ આપવામાં આવ્યો 
૧૦, ૫૦૪, ૫૦૫, ૬૨૭ 

-તેઓ જન્નતવાસીઓનું સ્વાગત કરશે ૪૫૭ 

ફિરઓનઃ- 

-તેનો અર્થ ૯૪ 

-મિસ્નના બધાં જ રાજા ફિરઔનીઓ જ ન હતાં ૩૮૨ 

- હઝરત મૂસા અ.સ.ના સમકાલીન ફિરઔનો કોણ કોણ હતાં 
૬૪, ૭૧ 

-ફિરઔનની કોમની અસલ ગુમરાહી શું હતી દ૪, ૩૬૫ 

- તેને ડર લાગી જાય છે કે હઝરત મૂસા અ.સ.ના સંદેશથી મિસ્નમાં 
રાજકીય ક્રાંતિ ઉત્પન્ન થઈ જશે ૬૬, ૩૦૩ 

- તેની રાજકીય ચાલો ૬૯, ૭૦ 

-તેના જુલમો ૭૦, ૭૧ , ૭૬ , ૩૦૪, ૩૦૫, ૪૭૨ 

-તેની હઠ ૭, ૭૨, ૭૩, ૩૦૧, ૯૪૭, ૬૪૮ 

-તેની કોમ ઉપર એક પછી એક આફતોનું ઊતરવું 9૨, ૭૩ 

-તેના માટે હઝરત મૂસા અ.સ.ની બદ્દુઆ ૩૦૮ 

-ડૂબતી વખતે તેનું ઈમાન લાવવું ૩૦૯ 

-તેને અને તેના લાવલશ્કરને પદાર્થપાઠ આપનારી સજા ૧૫૧ 
-અલ્લાહે તેના શબને બોધ લેવા માટે સુરક્ષિત કરી દીધો ૩૧૦ 

- કયામતના દિવસે તેની કોમ તેની આગેવાની હેઠળ દોજખની 


તરફજશે ૩૬૫, ૩૬૬ 

ફસાદઃ- 

-ફસાદ ફિલ અર્ઝશું છે ૩૮, ૪૫૭ 

-તેનીમનાઈ૩૮, ૪૯, પપ 

-તેને રોકવાનો પ્રયાસ નહીં કરવાના પરિણામ ૩૭૨ 
-કુકએકફસાદછે૫૯૩ 

-કુફ્રની સર્વોપરિતા ફસાદ છે ૧૬૩ 

-સત્યમાર્ગથી રોકવું ફસાદ છે ૫૬૩ 

-ફસાદ કરનારાં કોણ છે ૪, ૭૭, ૨૮૭, ૩૧૦, ૩૬૦ 

-ફસાદ કરનારાંનું અનુસરણ કરવું જોઈએ નહીં ૭૭ 

-તેમના કામને અલ્લાહ સુધરવા દેતો નથી ૩૦૪ 

ફિસ્ક (ગુનો) :- 

- ફિસ્ક કરનારાં કોણ છે ૬૨, ૭૮, ૭૯, ૯૦, ૧૭૮, ૧૮૫, 
૨૦૧, ૨૨૧૯, રરપ 

-તેમને સીધો રસ્તો દેખાડવામાં આવતો નથી ૧૮૫, ર૧૯ 

- તેમને દુનિયામાં શું સજા આપવામાં આવે છે ૬૨, ૭૮, ૭૯, 
૯૦થીલ૯ર,ર૨૮૨ 

-અલ્લાહ કદાપિ તેમનાથી રાજી નહીં થાય રરપ 

ફિકહઃ- 

-તેનો અર્થરપ૧ 

- પ્રવર્તમાન અર્થઘટનની ભૂલ અને તેની અસર મુસલમાનોના 
દીનના ખ્યાલ અને દીની તાલીમ ઉપર રપર 

ફલાહ (સફળતા) :- 

-કુઅનિની ભાષામાં તેનો અર્થર૭૪ 

-તેનેમેળવવાનો રસ્તો ૪૫, ૧૪૮ 

-તેકેવાલોકો માટેછે ૯, ૮૬, ૨૨૨, ૩૯૨ 

-કેવાલોકો તેનેપામી શકતાં નથી ૨૭૪, ૨૯૯, ૩૦૨, ૫૭૮ 
ફૌઝ (સફળતા)ઃ- 

-ફૌઝે અઝીમ શું છે ૨૧૪, ર૨૨, ૨૨૮, ૨૩૯, ર૯૫ 

-સફળ થનારા લોકો કોણ છે ૧૮૪ 


(ક (કાફ) ક 

કાદિયાની “નબૂવ્વત”':- 

-તેની કેટલીક દલીલો અને તેમનાં જવાબ ૨૭૪, ર૭૫ 

કાનૂને ઈસ્લામ (ઈસ્લામનો કાનૂન) 

ઉસૂલે કાનૂન અને ઉસૂલી અહેકામ (કાયદાના સિદ્ધાંતો અને 
સૈદ્ધાંતિક હુકમો) :- 

- હલાલ અને હરામની હદો નક્કી કરવાનો હક્ક ખુદા સિવાય 
કોઈને નથી ૧૮૯, ૧૯૦, ર૯રથી ૨૯૪, ૫૭૮ 

- ખુદાના કાનૂનમાં છટબારીઓ શોધીને ગેરકાયદેસરને કાયદેસર 


કરી લેવું એક કુફ્રયુક્ત કામ છે ૧૯૨ 

-હીલાનો અર્થ૧૯૩ 

-અનુમાન જ્ઞાનનું સ્થાન લઈ શકતું નથી ૨૮૫ 

- માત્ર શંકા અને અનુમાનના આધારે કોઈની વિરૂદ્ધ કાર્યવાહી 
કરવીયોગ્યનથી ૩ર, ૯૧૪ 

-કોઈને ઈમાન લાવવા માટે મજબૂર કરી શકાય નહીં ૩૧૩ 

- જે માણસ પાસે બળજબરીથી ગુનો કરાવવામાં આવે તે માફીને 
પાત્ર છે ૫૭૪ 

-મજબૂરીની હાલતની શરતો અને હદો ૫૭૮ 

-બદલો મૂળ અત્યાચાર કરતાં વધારે હોવો નજોઈએ ૫૮૨ 

- જૂઠ અને તોરિયા વચ્ચે ફરક, તોરિયાના સંજોગો અને તેની 
શરતો૪રપ 

બયનુલઅકવામી કાનૂન (આંતરપષ્ટ્રિય કાનૂન) :- 

- કરારોનો આદર કરવાનો હુકમ ૧૫૨, ૧૫૩, ૧૬૨, ૧૭૬, 
૧૭૭, ૫૬૬, ૫૬૯૭, ૫૯૮, ૫૬૯૯, ૯૧૫ 

-કરારોના પાલન માટે અનિવાર્ય શરત ૧૭૮ 

- કરારભંગ કરનારાઓ સાથે કરારોનું પાલન કરી શકાય નહીં 
૧૭૭, ૧૭૮ 

- કરારભંગ કરનાર પક્ષકારની સાથે કેવો મામલો કરવામાં આવે 
૧૫૨, ૧૫૩, ૧૭૨, ૧૭૪, ૧૮૦, ૧૮૧ 

-આખરી ચેતવણીની રીત ૧૭૨, ૧૭૪, ૧૭૫, ૧૭૬ 

- આખરી ચેતવણીની મુદ્દત પૂરી થતાં પહેલાં કોઈ યુદ્ધકીય 
કામગીરી કરવામાં આવે નહીં ૧૭૬ 

- એ અપવાદરૂપ સંજોગો કે જેમાં કરાર સમાપ્ત કરવાની નોટીસ 
આપ્યા વિના યુદ્ધકીય કાર્યવાહી કરી શકાય છે ૧૫૪ 

- લડાઈ દરમ્યાન દુશ્મન કોમના લોકોને શાંતિ ઇચ્છતાં લોકોની 
હેસિયતથી દાખલ થવાની પરવાનગી આપવી ૧૭૭ 

- જો દુશ્મન “હરામ” મહિનાઓના આદર કરવાનું ધ્યાન ન રાખે 
તો મુસલમાનો પણ રાખશે નહીં ૧૯૨ 

-યુદ્ધકેદીઓ ૧૫૯ 

- દુશ્મન જો શાંતિનો પ્રસતાવ આપે તો ખુદાના ભરોસે કબૂલી 


લેવામાં આવે ૧૫૬ 
જંગી કવાનીન (લડાઈના નિયમો) :- 


- ઇસ્લામી યુદ્ધના નિયમોનો ક્રમિક વિકાસ ૧૨૮ 

-યુદ્ધની નૈતિક અને વહીવટી સુધારણા ૧૨૯ 

- દુશ્મન જો ઇસ્લામ કબૂલ કરી લે તો તેની સામેની લડાઈ બંધ કરી 
દેવામાં આવે ૧૭૭ 

- એ ઓછામાં ઓછી શરતો જેના વિના આ માની શકાય નહીં કે 
દુશ્મને ઇસ્લામ કબૂલ કરી લીધું છે ૧૭૭ 


-યુદ્ધના કેદીઓનો મુક્તિદંડનો પ્રશ્ન ૧૫૯ 

- ગનીમતના માલની હેસિયત અને તેની વહેંચણીનો કાયદો 
૧૨૮, ૧૨૯, ૧૪૫, ૧૪૬ 

- ગનીમતના માલમાં અલ્લાહ અને રસૂલના હિસ્સા અને 
ઝવિલકુર્બાના હિસ્સાનો અર્થ શું છે ૧૪૬ 

- જઝિયાવેરાનો હુકમ અને તેની સમજૂતી ૧૭૨, ૧૮૮ (વધુ 
વિગતો માટેજુઓ “જિહાદ” અને “કિતાલ ફી સબીલિલ્લાહ”) 
દસ્તુરી કાનૂન (બંધારણીય કાયદો) :- 
-ખુદાની કાનૂની સત્તા૪૦૨, ૬૦૯ 

- કાયદા બનાવવાનો સંપૂર્ણ અધિકાર અલ્લાહ સિવાય કોઈને નથી 
૧૮૯, ૧૯૦, ૨૯૨, ૨૯૪, ૫૭૭, ૫૭૮ 

- ઇસ્લામી સમાજના સભ્યપદની શરતો ૧૭૯ 

- ઇસ્લામના બંધારણીય કાયદામાં નમાઝ અને ઝકાતનું મહત્ત્વ 
૧૭૭, ૧૭૯ 

- કાનૂની મુસલમાન અને સાચા મુસલમાનની હેસિયતો વચ્ચેનો 
ફરક ર૨૨, ૨૩૬, ૨૩૭ 

- દંભ અને કુફ્રની શંકા છતાં તે લોકો કાનૂની હેસિયતમાં 
મુસલમાન જ ગણવામાં આવશે જેમનાં કુક અથવા દંભ સાબિત ન 
થઈ જાય રરર 

- બંધારણીય કાયદાઓમાં હિજરતની અસરો અને પરિણામો 
૧૬૦, ૧૬૧ 

-ઈમાનવાળાઓની રાજકીય હેસિયત ૧૬૧ 

- ઇસ્લામી રાજ્યની ફરજોમાં એ ઈમાનવાળા સામેલ નથી જે 
દારૂલઇસ્લામના નાગરિક ન હોય ૧૬૩ 

- ઇસ્લામી રાજય કયા મુસ્લિમોનો “વલી” છે અને કોનો નથી 
૧૬૦,૧૬૧ 

- રાજ્યના તમામ નાગરિકો તેની નૈતિક જવાબદારીઓમાં સામેલ 


ન 


છે ૧૬૨ (વધુ વિગતો માટેજુઓ “ઇસ્લામી રિયાસત”') 

કાનૂને શહાદત (સાક્ષીનો કાયદો) :- 

-સાંયોગિકપુરાવા ૩૯૪ 

ફોજદારી કાનૂનઃ- 

- ઇસ્લામમાં ધર્મત્યાગની સજા ૧૭૯ 

- ઇસ્લામત્યાગ માટે મજબૂર કરનાર માણસને દોષિત ઠરાવી 
શકાય નહીંપ૭૪, ૫૭૫ 

-સૃષ્ટિ વિરૂદ્ધનું કર્મ કરવાની સજા ૫૧ થી પ૪ 

-જીવહત્યાની મનાઈ ૬૧૪ 

-આત્મહત્યા પણ જીવહત્યા છે ૬૧૪ 

-એપાંચ સંજોગો જેમાં માણસનો જીવ લઈ શકાય છે ૬૧૪ 

- કિસાસ (લોહીની કિંમત) માગવાનો પહેલો અને પ્રાથમિક હક્ક 


હત્યા પામનાર વ્યક્તિના વારસદારોને પહોંચે છે ૬૧૪ 
- કિસાસ વસૂલ કરવાનું વાદીઓનું કામ નથી બલકે કિસાસ 
અપાવડાવવાનું કામ અદાલતનું છે ૬૧૫ 


-કિસાસમાં હદનું ઉલ્લઘંન કરવાની મનાઈ છે ૧૫ 

સામાજિક કાયદાઃ- 

- કાફિરોને મુશ્રિકોની સાથે કયા પ્રકારના સંબંધો રાખી શકાય અને 
કયાન રાખી શકાય ૧૭૭, ૧૮૨, ૧૮૪, ૧૮૭, ૨૪૧, ર૪૨ 

- દંભીઓ સાથે સમાજમાં કેવો વ્યવહાર હોવો જોઈએ ર૧૫, 


૨૨૦, ૨૨૫, ૨૩૧, ૨૩૨ (વધુ વિગતો માટેજુઓ “ઇસ્લામની 


સંગઠન વ્યવસ્થા”) 

આર્થિક કાયદા ઃ- 

-ઓછું માપવું અને ઓછું તોલવું હરામ છે પપ, ૩૫૯ 
-તોલમાપના સાધનો ઉપર દેખરેખ રાજ્યની ફરજોમાંથી છે ૬૧૫ 
- માલ ભેગો કરીને રાખવો અને તેને અલ્લાહની રાહમાં ખર્ચ ન 
કરવો મોટો ગુનો છે ૧૯૧ (વધુ વિગતો માટે જુઓ “કુર્ઓાન અને 
તેની આર્થિક વિચારધારા” 

કાનૂને મિરાસ (વારસાઈનો કાયદો) :- 

- વારસાના હક્કોનો આધાર સગપણ ઉપર છે નહીં કે માત્ર 


ઇસ્લામી ભાઈબંધી ઉપર ૧૬૯૩ 
કિબ્લાઃ- 


- કેન્દ્રઅને પાછા વળવાના સ્થળના અર્થમાં ૩૦૭ 


કિતાલ ફી સબીલિલ્લાહ (અલ્લાહના માગમાં યુદ્ધ)ઃ- 

- ઇસ્લામમાં યુદ્ધનો હેતુ અને મૂળભૂત દષ્ટિબિંદૂ ૧૩૯, ૧૪૪, 
૧૪૫, ૧૭૨, ૧૮૮ 

-દીનમાં કિતાબ ફી સબીલિલ્લાહનું મહત્ત્વ ૨૩૫, ૨૪૯, ૨૫૦ 

- કિતાલ ફી સબીલિલ્લાહમાં ભાગ લેવો એ કરારનો અનિવાર્ય 
તકાદો છે જે ઈમાન લાવતાંની સાથે જ ખુદા અને મોમિનની વચ્ચે 
અસ્તિત્ત્વમાં આવે છે ૨૩૫ 

- અલ્લાહના માર્ગમાં યુદ્ધ કરવામાં આનાકાની કરવી કુફ્ર્યુક્ત 
અને દંભયુક્ત વ્યવહાર છે ૨૧૯ થી રરર 

- ઈમાનવાળાઓએ કુફ્ર અને ઇસ્લામ વચ્ચેના યુદ્ધમાં પાછળ રહેવું 
જોઈએ નહીં ૧૯૭, ર૪૯ 

- જે લોકોને ઇસ્લામી રાજ્ય યુદ્ધ માટે બોલાવે તે તમામની ઉપર 
લશ્કરીસેવાપહેલી ફરજ છે ૧૯૪, ૧૯૫ 

- જ્યારે યુદ્ધ માટે બોલાવવામાં આવે ત્યારે અંગત સગવડ અને 
અગવડનો વિચાર કર્યા વિના દરેક મુસલમાને નીકળવું જોઈએ 
૧૯૬ 

-પરંતુએ દરેક માણસ દંભી જ નથી જે હાજર ન થાય રર૯ 

- હાજર ન થનાર મુસલમાનો સાથે કેવો વ્યવહાર કરવો જોઈએ 
૨૩૦, ૨૪૪થી ૨૪૯ 


-યુદ્ધમાં નહીંજવા માટે કાયદેસર કારણ શું હોઈ શકે ૨૨૩, રર૪ 

- કાયદેસર કારણ પણ માત્ર તેનો જ સ્વીકાર્ય છે જે અલ્લાહ અને 
રસૂલનો સાચો વફાદાર હોય ૨૨૩ 

- અયોગ્ય કારણો રજૂ કરનારાં અથવા કારણ વિના બેસી રહેનારાં 
લોકો સાથે કેવો વવવહાર કરવામાં આવે ૨૧૯, ર૨૦, રર૪, રરપ 
- કાયરતા એક ગંદકી છે જે શેતાન માણસના દિલમાં નાખે છે 
૧૩૩ 

-યુદ્ધના મેદાનમાંથી ભાગી જવું હરામ છે ૧૩૪, ૧૩૫ 

- મુસલમાનોને તેમની લશ્કરી તાકાત હંમેશાં મજબૂત રાખવાનો 
હુકમ ૧૫૫ 

- લશ્કરી જરૂરિયાત ઉપર માલ ખર્ચ કરવામાં કંજૂસાઈ કરવામાં 
આવે નહીં ૧૫૫ 

-યુદ્ધના ઇસ્લામી નિયમો ૧૪૮ 

- કાફિરોના લશ્કરો જેવા રંગઢંગ અપનાવવાની મનાઈ ૧૪૮, 
૧૪૯ 

- દુશ્મનની લશ્કરી તાકાત તોડી નાખવી તે અસલ લક્ષ્ય છે જેની 
ઉપર યુદ્ધના મેદાનમાં લશ્કરની નજરમાં રહેવી જોઈએ ૧૫૮, 
૧૫૯, ૧૬૦ 

-યુદ્ધકેદીઓને ઇસ્લામનો સંદેશ આપવો ૧૬૦ 

-યુદ્ધદરમ્યાન દુશ્મનને ઇસ્લામનો સંદેશ આપી શકાય છે ૧૭૭ 
-જાલિમો તથા સંધિભંગ કરનારાઓની સામે યુદ્ધનો હુકમ ૧૮૦, 
૧૮૧ 

-ગ્રંથવાળાઓની વિરૂદ્ધયુદ્ધનો હુકમ ૧૮૭, ૧૮૮ 

- ઇસ્લામનો ત્યાગ કરનારાંની વિરૂદ્ધ યુદ્ધનો હુકમ ૧૭૯ 

ક્ત્લઃ- (જુઓ “કાનૂને ઇસ્લામ”) 

કત્લે ઓલાદ (સંતાનની હત્યા) :- 

-તેનીમનાઈ ૯૧૨, ૯૧૩ 

કુર્ઓાનિઃ- 

- “કુરબાન” શબ્દનો અર્થ ૩૮૩ 

- “ખુદાઈ ગ્રંથ'' વધુ વિસ્તૃત અર્થમાં આ નામનો ઉપયોગપ૧૮ 
-તેનો લાવનાર રૂહુલકુદુસ છે ૫૭૨ 

- તેને અલ્લાહતઆલાએ ઊતાર્યો છે દ, ૨૮૫, ૩૧૧, ૩૨૧, 
૩૨૮, ૩૩૧, ૩૮૩, ૪૬૪, ૪૬૯, ૪૯૮, ૫૪૯, ૫૭૨, 
૬૧૪૭, ૯૩૯, ૬૪૦, ૯૪૯, 

- તેના ખુદાઈ વાણી હોવા માટેની દલીલો ૨૭૨, ૨૭૩, ૨૭૪, 
૨૮૫, ૨૮૬,૩૨૮, ૬૪૦થી ૬૪૨ 

-તે અલ્લાહ સિવાય કોઈની વાણી હોઈ શકે નહીં ર૮૫ 

- તેના જેવું બનાવી લાવવા માટે દુનિયાને પડકાર ૨૮૬, ૩૨૮, 
૬૪૧ 


- આ એ મો”જિઝો છે જે નબી સ.અ.વ.ને આપવામાં આવ્યો 
૧૧૩ 

-કઈ હેસિયતોમાં તે મો'જિઝો છે ૨૮૬, ૬૪૧, ૬૪૨ 

-તેની સચ્ચાઈની દલીલો અને પુરાવા ૯૩, ૧૦૪, ૧૦૫, ૩૭૮, 
૩૭૯, ૪૩૪, ૪૩૫, ૬૩૩, ૬૩૮ 

- તે તદ્દન સત્ય છે અને સત્યની જ સાથે ઊતર્યું છે ૩૧૧, ૩૧૮, 
૩૩૧,૪૪૧, ૬૪૯ 

-તેએકદમ સીધો માર્ગદેખાડે છે ૬૦૩ 

-તેખુદા તરફથી એક હુકમ છે ૪૬૪ 

-તે તમામ મનુષ્યો માટે ખુદાનો સંદેશ છે ૪૯૪ 

- એ ખ્યાલનું ખંડન કે તે માત્ર આરબો માટે ઊતરેલું છે ૩૮૩, 
૩૮૪ 

-તે અરબી ભાષામાં ઊતર્યું છે ૩૮૩, ૪૯૪ 

- તે એટલા માટે ઊતારવામાં આવ્યું છે કે લોકો તેને સમજે ૩૮૩, 
પ૪૪ 

-તેના ઊતરાણની રીત ૩૭૮, ૫૭૨ 

-તેના તબક્કાવાર ઊતરવા પાછળની હિકમત ૫૭૩, ૬૪૯ 

- તેના અધતન હુકમોની જાહેરાત કેવી રીતે કરવામાં આવે છે 
૨૫૪ 

-તેનુંસંપાદન ૧૬૯૬, ૧૬૭ 

- તેના વિગતવાર હોવાનો તથા તેમાં દરેક વસ્તુની વિગતો 
હોવાનો અર્થ ૩૪, ૪૩૮, પદ્૪ 

- તેનું રક્ષણ કરવાની જવાબદારી ખુદાએ પોતે લીધેલી છે ૪૯૮, 
૪૯૯ 

-સહાબીઓએ તેના રક્ષણની કેટલી હદે વ્યવસ્થા કરી ૧૬૬ 

- તેની પ્રશંસા ૩૪, ૧૧૩, ૧૧૪, ૨૬૦, ર૯૨, ૩૨૧, ૩૮૩, 
૪૩૫, ૪૩૮, ૪૯૭, ૫૪૯, પદજ૪ 

-તેનાફાયદા ૧૧૪ 

-દુનિયાની દરેક દોલત કરતાં વધારે કિંમતી ર૯૨ 

-સૌથી મોટી નિયામત૫૧૭ 

-તેનો ઉલ્લેખ કયા અર્થમાં કરવામાં આવ્યો છે ૯૯ 

-માનનારા લોકો માટે માર્ગદર્શન સ્વસ્થતાદાયક અને કૃપા છે ૩૪, 
૬૩૮ 

- તેનાથી વિમુખ થનારા લોકો ખોટમાં જશે ૬૩૯ 

-તેના ઊતરાણનો હેતુ દ, ૪૬૯, ૪૯૫, ૫૯૪, ૬૧૮ 
-તેનોસંદેશ૭, ૩૮, ૬૨૦ 

- તેનો સંદેશ પહોંચી ગયા પછી માણસ માટે ખુદાની દલીલ પૂર્ણ 
થઈજાય છે ૯૩૯ 

- સીધી સમજ ધરાવતો માણસ તેનો સંદેશ સ્વીકાર્યા વિના રહી 


શકતો નથી ૩૩૦ 

- તેનો સંદેશ એ જ છે જે આગળના તમામ આકાશી ગ્રંથોનો હતો 
૩૧૧ 

- આખિરતને નહીં માનનારા શા માટે તેના માર્ગદર્શનથી વંચિત 
રહેછે ૬૧૯, ૬૨૦ 

- ગુનેગારોને તેના શિક્ષણ પ્રત્યે ભારે અણગમો છે ૪૯૯ 

- શેતાનને સૌથી વધારે નહીં ગમતું આ છે કે માણસ આમાંથી 
ફાયદો ઊઠાવે ૫૭૧ 

-તેની કોઈએક વાતનો ઇનકાર પણ કુફ્ર છે ૫૮૯ 

-તેમાંથી માર્ગદર્શન મેળવવા માટે વાંચનની સાચી રીત ૫૭૧ 
-તેને વાંચવાના નિયમો ૫૭૧ 

- તેની તફસીરની આ રીત ખોટી છે કે સંદર્ભથી અલગ પાડીને તેની 
કોઈ આયતનો અર્થ કરવામાં આવે ૫૫૪, ૫૫૫, ૬૪૦ 

- તેને સમજવા માટે નબી સ.અ.વ.ના આચરણ અને વચનની 
સમજૂતી જરૂરી છે ૫૪૩, ૫૪૪ 

- હદીસની કોઈ વાત કુઅનિ કરતાં વધારે હોય તો તે 
નથી કે તે કુઅનિની વિરૂદ્ધછે ૫૮૯ 

-ઈમાનવાળા લોકો ઉપર તેની અસરો ર૫૩ 

- અરબસ્તાનના સત્યવાદી લોકો તેનું સ્વાગત કઈ રીતે કરી રહ્યાં 
હતાં ૫૩૭ 

- તેના સંદેશને અટકાવવા માટે કાફિરો કઈ રીતો અપનાવતા હતાં 
૫૩૪ 

- તેની સામે મક્કાના કાફિરોના વાંધા અને તેમનાં જવાબ ૧૪૧, 
૧૪૨, ૨૬૦, ૨૭૧, ૨૮૬, ૪૬૫, ૫૭૧ થી ૫૭૪ 

- તેની વર્ણનશૈલી ૩૬, ૩૭, ૪૨, ૪૩, ૫૮, ૧૦૦, ૨૮૩, 
૨૮૮, ૩૧૧, ૩૧૩, ૩૮૦, ૪૪૦, ૪૯૨, ૪૯૬, ૫૨૩, 
પર૪, ૫૩૦, ૫૩૨, ૫૩૫, પ૪ર, ૫૫૪૭, ૫૭૨, ૫૭૩, 
૫૮૭ 

- મક્કાના સમયની અંતિમ સૂરઃઓની વર્ણનશૈલી ૫, ૨૮૫, 
૩૨૦, ૪૪૦, ૪૬૮, ૪૯૬,૫૮૬ 

- તેની દલીલની રીત ૨૧, ૨૩, ૩૬, ૩૭, ૪૬, ૧૦૪, ૧૦૫, 
૧૦૭ થી ૧૧૦, ર૬૧, ૨૬૩, ર૬૪, ર૬૫, ર૬૬, ૨૭૨, 
૨૭૩, ૨૭૪, ૨૭૮, ૨૮૨, ૨૮૪, ૨૮૫, ૨૯૬, ૨૯૮, 
૨૯૯, ૩૦૩, ૩૧૬, ૩૨૪, ૩૨૫, ૩૨૮, ૩૪૬, ૩૪૯, 
૩૫૦, ૩૬૭, ૪૪૧ થી ૪૪૫, ૪૫૦ થી ૪૫૨, ૪૬૧, ૪૬૨, 
૪૭૯, ૪૮૦, પર૪થી ૫૨૮, ૫૩૦થી ૫૩૨, ૫૩૯થી ૫૪૧, 
૫૪૯, ૫૫૦, ૫૫૩થી ૫૫૬ 

- મનુષ્યની બુદ્ધિશક્તિ અને વિચારશક્તિને અપીલ કરે છે ૧૦૪, 
૨૭૨, ૨૭૯, ૨૮૦, ૨૮૨, ૨૮૩, ર૮૫, ર૯૬, ૩૩૩, 


ન 


। અર્થ આ 


૩૪૫, ૩૪૬, ૪૩૬, ૪૩૭, ૪૩૮, ૪૪૩ થી ૪૪૫, ૪૫૧, 
૪૫૨, ૪૫૫, ૪૯૪, ૫૨૯, ૫૩૧, ૫૫૧, પપર 

- સૃષ્ટિતંત્ર વિષે તેનું વર્ણન ૩૬, ૩૭, ૨૬૧, ર૬૨, ૨૬૪, 
૪૪૧ થી ૪૪૬, ૪૪૮, ૪૭૯, ૪૮૦, ૪૮૮, ૫૦૦ થી ૫૦૩, 
૫૧૬,૫૨૫, ૫૨૯, ૫૩૦, ૫૪૫, ૬૦૩, ૬૦૪, ૯૧૮ 

- ભૌતિક જગતથી પર સચ્ચાઈઓ વિષે તેનું વર્ણન ૧૦ થી ૧૯, 
૨૫, ૩૨, ૩૩, ૩૪, ૩૬, ૩૭, ૯પ થી ૯૯, ૩૨૪, ૫૦૪ થી 
૫૦૭, ૫૬૮, ૬૦૪, ૬૨૦, ૬૨૮, 

-મનુષ્યના સર્જન વિષે તેનું વર્ણન (જુઓ “ઇંસાન”) 

-ધર્મોના મૂળ વિષે તેનું વર્ણન ર૭૬ 

-તે તમામ આકાશી ગ્રંથોનું સમર્થન કરે છે ૨૮૫, ૨૮૬, ૪૩૮ 

- આકાશી ગ્રંથો તેનું સમર્થન કરે છે ૩૧૧ 

- અગાઉ આવેલાં ગ્રંથોના શિક્ષણને તે વિગતવાર રીતે વણવે છે 
૨૮૫, ૨૮૬ 

- તે બનીઇસ્નાઈલના નબીઓને ખુદ બનીઇસ્નાઈલીઓએ મૂકેલી 
તહોમતોમાંથી મુક્ત કરે છે ૮૧ 

- ઇતિહાસ વિષે તેની ફિલસૂફી ૭, ૮, ૨૪, ૩૮, ૪૦, ૪૨, ૫૮ 
થી ૬૩, ૭૧, ૭૨, ૧૫૧, ૨૧૨, ૨૧૩, ર૬૬, ૨૭૦, ૨૭૧, 
૨૭૬, ૨૯૦, ૩૨૦, ૩૪૬, ૩૫૬, ૩૬૬ થી ૩૬૮, ૩૭૨ થી 
૩૭૪, ૪૪૯, ૪૫૩, ૪૭૧, ૪૭૨, ૪૭૬, ૪૭૮, ૪૯૭, 
૪૯૮, ૫૪૦, ૬૦૬ 

- નીતિમત્તા વિષે તેની ફિલસૂફી ૧૫, ર૬ થી ૨૮, ૨૯, ૩૦, 
૫૦, ૭૯, ૮૩, ૯૧, ૯૨, ૧૦૧, ૧૩૩, ૧૩૭ થી ૧૪૦, 
૧૫૬, ૧૫૭, ૧૫૮, ર૨૩૫, ર૬૬, ર૬૭, ર૬૮, ૩૭૨, 
૩૭૪, ૩૮૧, ૫૪૬૮, ૬૦૪, ૬૦૫, 

- તેનું નૈતિક દ્રષ્ટિબિંદુ ૧૨, ૩૧, ૩૨, ૧૮૩, ૧૮૪, ૨૦૦, 
૨૦૧, ૨૭૪, ૩૨૨, ૩૫૮, ૪૫૮, ૫૬૯, ૫૭૦, ૬૦૪૭, 
૬૨૦ 

- તેના નૈતિક શિક્ષણ વિષે જુઓ “અખ્લાક” 
-સંસ્કૃતિ અને સમાજ વિષે તેની ફિલસૂફી ૧૫, ૨૩, ૩૮, ૧૦૬, 
૫૬૫,૫૪૬, ૬૧૨,૯૧૩ 

- મનોવિજ્ઞાન વિષે તેનું વર્ણન ૧૫, ૧૬, ૫૯, ૬૨, ૭૮, ૯૭થી 
૯૯, ૧૫૭, ૧૫૮, ૩૬૪, ૪૬૨, ૪૬૩, ૪૯૯, ૫૭૩, ૬૨૦ 
- તેમાં ઇસ્લામી ફિલસૂફીના આધારો ર૯૬, ૨૯૭ 

- સત્યની શોધમાં તે કઈ રીતે મનુષ્યનું માર્ગદર્શન કરે છે ૧૦૪, 
૧૦૫, ર૬૩ થી ર૬૭, ર૯૬, ૨૯૭, ૩૧૪, ૩૧૫, ૪૩૬, 
૪૩૭, ૪૪૩થી ૪૪૫, ૪૫૯, ૪૭૨ 

-તેનું આર્થિક દૃષ્ટિબિંદુ ૧૨, ૬૧૩, ૬૩૦, ૬૩૧ 

- સામ્યવાદની તરફેણમાં આના દ્વારા એક ખોટી દલીલ પપ૪, 


૫૫૫ 
- આમાં કિસ્સા કયા આશયથી વણંવવામાં આવ્યાં છે ૪૦, ૪૨, 
૪૩, ૫૮, ૬૦, ૬૨૧, ૬૬૪, ૬૭૪, ૪૩૫, ૪૩૮, ૪૭૮, 
૪૭૯, ૪૯૨, ૫૯૦, ૫૯૧, ૬૦૨ 

- આદમ અ.સ. અને હવ્વા અ.સ.ના કિસ્સાના વર્ણનનો હેતુ 
૧૭, ૫૦૮, ૬૨૮ 

- નૂહ અ.સ.નો કિસ્સો વર્ણવવાનો હેતુ ૪૦, ૨૫૯, ૨૬૦, 
૨૯૯, ૩૩૪, ૩૩૭ 

- ઇબ્રાહીમ અ.સ.નો કિસ્સો વર્ણવવાનો હેતુ ૩૫૬, ૪૮૯, 
૫૦૯, ૫૧૦ 

- લૂત અ.સ.નો કિસ્સો વર્ણવવાનો હેતુ ૩૫૬, ૩૫૮, ૫૦૯, 
૫૧૦ 

-યૂસુફ અ.સ.નો કિસ્સો વર્ણવવાનો હેતુ ૩૭૮, ૩૭૯, ૩૮૬ 

- મૂસા અ.સ. અને બનીઇસ્રાઈલનો કિસ્સો વર્ણવવાનો હેતુ ૬૩, 
૨૫૯, ૨૬૦, ૩૦૨, ૪૭૪, ૬૦૨, ૬૪૭, ૬૪૯ 

-કુરૈશ કુરઆનના કિસ્સાઓનો અર્થસારી રીતે સમજતા હતાં ૨૩૭ 
-કિસ્સા વર્ણવવામાં કુર્બાનની રીત ૩૭૯ 

- પૂર્વના દેશોના વિદ્ધાનોના આક્ષેપનું ખંડન કે તે બનીઇસ્નાઈલ 
પાસેથી રિવાયતોની નકલ કરે છે ૩૯૬, ૪૩૪ 

કુર્ઓની તમસીલાત (કુરઆનના ઉદાહરણો):- 

-નબૂવ્વત માટે કૃપાના વરસાદનું ઉદાહરણ ૩૯ 

- સત્યજ્ઞાન ધરાવવા છતાં ભૌતિકવાદમાં પડેલા લોકોનું ઉદાહરણ 
૧૦૦, ૧૦૧ 

-ખુદાથી નિર્ભય બનીને જીવન જીવતાં લોકોનું ઉદાહરણ ૨૩૪ 
-દુનિયાના જીવનનું ઉદાહરણ ર૭૯ 

- ખુદાને છોડીને બીજાની પાસે દુઆ માગનારા લોકોનું ઉદાહરણ 
૪૫૦ 

-સત્ય અને અસત્યના સંઘર્ષનું ઉદાહરણ ૪૫૩ 

-કાફિરોના કમૉનિં વ્યર્થજવાનું ઉદાહરણ ૪૭૯ 

- કલ્મએ તૈયિબાહ અને કલ્મએ ખબીસાઢનું ઉદાહરણ ૪૮૪, 
૪૮૫ 

-મુશ્રિકોના ખુદાઓનું ઉદાહરણ ૫૫૪, ૫૫૭, ૫૫૮ 

કુઅની દુઆએ (કુરઆનની દુઆઓ):- 

-હઝરત આદમ અ.સ. અને હવ્વા અ.સ.ની માફીની દુઆ ૧૫ 
-આ'રાફવાળાની દુઆ ૨૩ 

-હંઝરત શુએબ અ.સ.ની દુઆપ૭ 

-મિસ્નના જાદુગરોની ઈમાન લાવ્યાં પછીની દુઆ ૭૦ 

- હઝરત મૂસા અ.સ.ની માફીની દુઆ ૮૨, ૮૩, ૮૪ 

- ફિરઔનના જુલમથી છુટકારો મેળવવા માટે બનીઇસ્નાઈલની 


દુઆ૩૦૬ 

-ફિરઔન માટે હઝરત મૂસા અ.સ.ની બદદુઆ ૩૦૮ 

-હઝરત નૂહ અ.સ.ની માફીની દુઆ ૩૪૪ 

- મિસરની સ્ત્રીઓના ફિત્નાથી બચવા માટે હઝરત યૂસુફ અ.સ.ની 
દુઆ ૩૯૮ 

-હંઝરતયૂસુફ અ.સ.ની અંતિમદુઆ ૪૩૩ 

- મક્કામાં પોતાની ઔલાદને વસાવતી વખતે હઝરત ઇબ્રાહીમ 
અ.સ.નીદુઆ૪૮૮ થી૪૯૧ 

-એ દુઆ જે મક્કાના સમયગાળાના અત્યંત મુશ્કેલીભર્યા સમયમાં 
નબી સ.અ.વ.ને શિખવાડવામાં આવી ૬૩૭, ૬૩૮ 

કુઆની કિસ્સે (કુરઆનના કિસ્સા)ઃ- 

- હઝરત આદમ અ.સ. અને હવ્વા અ.સ.નો કિસ્સો ૧૦ થી ૧૮, 
૫૦૪થીપ૫૦૭, ૬૨૪૭થી ૬૩૦ 

- હઝરત નૂહ અ.સ.નો કિસ્સો ૪૦ થી ૪૪, ૨૯૯ થી ૩૦૧, 
૩૩૩થી ૩૪૪ 

-હઝરત હૂદ અ.સ.નો કિસ્સો ૪૪ થી ૪૭, ૩૪૫ થી ૩૪૯ 
-હઝરત સાલેહઅ.સ.નો કિસ્સો ૪૪ થી ૫૦, ૩૪૯ થી ૩૫૩ 

- હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ.નો કિસ્સો ૩૫૩ થી ૩૫૫, ૪૮૮ થી 
૪૯૧,૫૦૯થીપ૧૧ 

- હઝરત લૂત અ.સ.નો કિસ્સો ૫૧ થી ૫૩, ૩૫૩, ૩૫૫, ૩૫૬ 
થી૩૫૯, ૫૧૧ થીપ૧૫ 

-હઝરત યૂસુફ અ.સ.નો કિસ્સો ૨૭૮ થી ૪૩૪ 

- હઝરત શુએબ અ.સ.નો કિસ્સો પ૪ થી ૫૯, ૩૫૯ થી ૩૬૫ 

- હઝરત મુસા અ.સ.નો કિસ્સો ૬૩ થી ૮૮, ૩૦૧ થી ૩૧૦, 
૩૬૫, ૩૬૬, ૪૭૧ થી ૪૭૪, ૬૪૬ થી ૬૪૯ 

કુરેશઃ- 

-અરબસ્તાનમાં તેમનો પ્રભાવ ૧૪૩, ૩૫૬ 

-તેમનું ભૌતિકવાદી દ્રષ્ટિબિદુ૪પ૮ 

- તેમના ધાર્મિક અને વંશીય દાવાઓ ઉપર કુઅનિનો પ્રહાર 
૧૪૩, ૧૮૩ 

- અલ્લાહતઆલાનો એલાન કે કા'બાના મુતવલ્લી થવાનો હક્ક 
તેમને પહોંચતો નથી જ્યાં સુધી તેઓ કાફિર છે ૧૪૩ 

- તેમનાદ્ધારા હુદૈબિયાની સંધિનો ખુલ્લો ભંગ ૧૫૪ 

- તેમનો અંતિમ પરાજય ૧૬૭ (વધુ વિગત માટે જુઓ “મુહમ્મદ 
સ.અ.વ.”) 

કસમ (સોગંદ):- 

-તેનું નૈતિક અને ધાર્મિક મહત્ત્વપદ૯ 

-તેને તોડવાની મનાઈપ૬૬, ૫૬૯ 

કિસાસઃ-જુઓ “કાનૂને ઇસ્લામ” 


684 


કંઝાવ કદ્ર :-જુઓ “તકદીર” 

કયામતઃ- 

-યૌમુલક્યામત ૯૨, ૨૯૪, ૩૪૮, ૩૬૬, ૫૩૪, ૫૩૫ 
-ક્યામત અસ્તિત્ત્તમાં આવવાની દલીલો ૪૪૨, ૪૪૩ 

-તેની પહેલાં બધાં જ મરી જશે ૬૨૬ 

-પૂછપરછનો દિવસ ૯૭ 

-ફેંસલાનો દિવસ ૩૧૧ 

-વળતર અને સજાનો દિવસપ૦૬ 

-હિસાબ લેવાનો દિવસ ૪૯૧ 

-ફેંસલાની ઘડી (અસ્સાઆ) ૧૦૫, ૪૩૬, ૫૧૬, ૫૫૮ 

-તમામ મનુષ્યોને જીવતાં કરીને ઊઠાવવાનો દિવસ ૫૦૬ 

- તમામ મનુષ્યોને એકીસાથે ભેગાં કરવાનો દિવસ ૨૮૧, ૨૮૯, 
૩૬૭ 

-અલ્લાહસાથે મુલાકાતનો દિવસ ૩૪, ૨૮૯ 

- શેતાનને એ દિવસ સુધી મહેતલ આપવામાં આવી છે ૬૨૮ 

-તે અચાનક આવશે ૧૦૫, ૪૩૬, ૫૫૮, ૫૫૯ 
-તેનો સમય નક્કી છે ૩૬૯૮, ૫૦૬ 

-તેના સમયની ખુદા સિવાય કોઈને ખબર નથી ૧૦૫, ૫૦૬ 
-તેની કેફિયત ૧૦૫, ૩૬૮, ૪૯૧, ૪૯૨, ૪૯૩ 

-તે દિવસે મડદાંની જીવતાં થઈને ઊભા થવાની કેફિયત ૫૩૭ 

- તે દિવસે મોમિનો અને કાફિરો બધાં જ ખુદાની પ્રશંસાનું ગાન 
કરશે ૬૨૩ 

-તે દિવસે દરેકપોતાની જાતમાં વ્યસ્ત હશે ૫૭૬ 
-ગુમરાહલોકોને કઈ હાલતમાં લાવવામાં આવશે ૪પ 

- ખુદાની અદાલતમાં બધાં જ મનુષ્યોને રજૂ કરવામાં આવશે 
૬૩૧ 

-કર્મના ચોપડાં રજૂકરવામાં આવશે ૬૦૪ 

-કર્મના વજન ઉપર ફેંસલો થશે ૯ 

-દરેકને તેની કરણીનો પૂરો બદલો આપવામાં આવશે ૫૭૬ 

- તમામ મતભેદોની સચ્ચાઈ ખોલી નાખવામાં આવશે અને 
તેમનો ફેંસલો કરી દેવામાં આવશે ૩૧૧, ૫૬૯૮, ૫૮૧ 

- તે દિવસે ખુદાઈ નિયામતો માત્ર ઈમાનવાળા લોકો માટે હશે ર૩ 


ન 


(વધુ વિગત માટેજુઓ “આખિરત” અને “હશ્ર”) 


ડડ) (કાફ) ક 

કરાફિરઃ- (જુઓ “કુફ્ર”') 

કિતાબ (ખુદાઈ કિતાબ અને ખુદાઈ કિતાબોના અર્થ માં) :- ૯૪, 
૨૮૫, ૩૭૦, ૪૬૫, ૪૯૭, ૫૯૦ 

-ઉમ્મુલકિતાબ ૪૬૫ 


-કિતાબુલ્લાહમાંથી ફાયદો ઊઠાવવાની સાચી રીત ૭૮ 
-કિતાબુલ્લાહના અનુસરણ ઉપર મક્કમ રહેવાની માગ ૭૮ 
કિતાબ (હુકમ અથવા ખુદાઈ ફરમાનના અર્થમાં) :- ૧૫૯, 
૧૯૨,૩૨૧ 

કિતાબ (કુર્બાનની સૂરઃ ના અર્થમાં) :-૬ 

કિતાબ (ફેંસલા અને તકદીરના લેખના અર્થમાં) :-૩૭૦, ૬ર૬ 
કિતાબ (કુર્અાનના અર્થમાં) :-૩૪, ૩૮૩, ૪૪૧, ૪૬૯, ૪૯૭ 
કિતાબ (લૌહેમેહફૂઝ અથવા ખુદાઈ રજીસ્ટરના અર્થમાં) :- 
૨૯૫, ૩૨૪ 

કુફ્ર (નિયામતના અપકારના અર્થમાં) :-૪૭૨ 

-કુફ્રની હકીકત ૨૩૬, ૪૫૯, ૪૬૦ 

-કુઅનિને ન માનનારાં કાફિર છે ૨૩૦ 

-કુર્ઓનિની કોઈ એક વાતનો ઈનકાર પણ કુક્ર છે ૫૮૯ 
-આખિરતને નહીં માનનારાં કાફિર છે ૩૨૫, ૩૩૨, ૪૪૬ 

- અલ્લાહની આયતોની મજાક ઊડાવનારા તથા ખુદા અને 
પયગમ્બરની મજાક કરનારા લોકો કાફિરછે ૨૧૦, ર૧૧, ર૧૬ 
-ખુદાઈ કાનૂનમાં છટકબારી શોધવી કુક્ર ઉપર વધારાનું એક કુફ્ર છે 
૧૯૨ 

- દંભયુક્ત ઈમાનનો દેખાવ કુકર છે ૧૯૯, ૨૦૧, ૨૦૨, ૨૧૧, 
૨૧૬, ૨૧૯, ૨૨૦, ૨૨૧, ર૨૨, ૨૩૧, રપર 

-મોમિન અને કાફિરનો તફાવત ૩૩૩ 

-કાફિરો જ અલ્લાહની કૃપાથી નિરાશ થાય છે ૪૨૭ 
-કુફ્રએકઅપકારછે ૪૮૭, ૫૬૧, ૫૬૨ 

-તેપ્રકૃતિ વિરૂદ્ધછે ૪૮૫ 

-કુફ્રનાનૈતિક અને માનસિક પરિણામો ૪૬૨ 

-કાફિરોની વિચારશૈલી ૫૭ 

- કુફ્રયુક્ત કાર્યશૈલી ૧૪૩, ૧૪૪ 

- જીવનમાં કુફ્રયુક્ત વલણ અને ઇસ્લામી જીવનમાર્ગનો તફાવત 
૨૩૭ 

- ઈમાન અને કુફ્રની સરખામણી પરિણામો અને ઈતિહાસના 
અનુભવોની દષ્ટિએ ૪૮૫, ૪૮૬ 

- કાફિરની નૈતિક શક્તિ ઈમાનવાળાની શક્તિ કરતાં ચોક્કસપણે 
ઓછી હોય છે ૧૫૭, ૧૫૮ 

- કાફિર અલ્લાહની મસ્જિદોનાં મુતવલ્લી થવાને લાયક નથી 
૧૮૨ 

-કુફ્રકરનારા લોકો સૌથી ખરાબ મખ્લૂક છે ૧૫૧ 

-તેમના ખરાબ કામો તેમના માટે આકર્ષક બનાવી દેવામાં આવે છે 
૧૯૩ 

- કુફ્ર માટે આગ્રહ કરનારા લોકોના દિલો ઉપર સીલ મારી દેવામાં 


આવે છે ૬૨ 

- તેમનો કુફ્ર અલ્લાહ માટે નહીં બલકે ખુદ તેમના જ માટે 
નુકસાનકારક છે ૪૭૩, ૪૭૪ 

-તેઓ અલ્લાહની મદદથી વંચિત રહે છે ૧૩૬ 

-અલ્લાહ તેમને ફજેત કરવાનો છે ૧૭૫ 

- તેઓ સજાને પાત્ર છે ૧૫૧ , ૪૭૦, ૪૭૩ 

-તેમના માટેમાફી નથી ૨૧૯ 

-તેમના તમામ કર્મવ્યર્થથઈજશે ૭૯, ૪૭૯, ૪૯૦ 

- મરતી વખતે ફરિશ્તા તેમની સાથે કેવો વ્યવહાર કરે છે ૧૫૦, 
૫૩૫થીપ૩૭ 

-આખિરતમાં તેઓ તેમના ગુનાઓનો જાતે એકરાર કરશે ૨૬ 

- તેમનો અંજામ ર૬, ૩૪, ૧૩૪, ૧૪૪, ૧૫૦, ૧૮૨, ર૧૨, 
૨૧૬, ર૬૩, ૨૯૯, ૩૩૦, ૩૪૯, ૩૫૩, ૪૪૬, ૪૬૩, 
૪૭૦, ૪૮૭, ૫૩૫, પદર, ૫૬૩, ૬૦૨, ૪પ 

-તેમનો અંજામ જરાય અફસોસને લાયક નથી ૫૮ 

કલ્મએ તેયિબાહ (પાકીનો કલમો)ઃ- તેની સમજૂતી ૪૮૪ 

- તેને માનવાના ફાયદા દુનિયામાં તથા આખિરતમાં ૪૮૪ થી 
૪૮૬ 

- કલ્મએ તૈયિબાહ અને કલ્મએ ખબીસહની સરખામણી ૪૮૪, 
૪૮૫ 


«૪ (ગાફ)ગ 

ગુમરાહીઃ- (જુઓ “ઝલાલત”) 

ગુનાહઃ- 

-અસલ ગુનો શું છે રર 

-ગુનાહની હકીકત ર૪ 

-સામાજિક ગુનાહ શું છે ૫૦, ૯૧, ૯૨, ૧૩૮ 

- એ મોટા ગુનાહ જેમની સાથે કોઈ નેકી લાભદાયી હોતી નથી 
૧૩૫ (વધુ વિગત માટેજુઓ “અખ્લાક”) 


હ (લામ) લ 

લિબાસ (પોશાક)ઃ- 

-માનવીય પ્રકૃતિ તેનો તકાદો શા માટે કરે છે ૧૫, ૧૯ 

-તેનો હેતુ ૧૮ 

-તે અલ્લાહની નિશાનીઓમાંથી છે ૧૯, ૨૦ 

- તેની નૈતિકજરૂરિયાત પ્રાકૃતિક જરૂરિયાત કરતાં વધારે છે ૧૯ 
-લિબાસેતકવા શું છે ૧૯, ૨૦ 

-લિબાસના મામલામાં ઇસ્લામી દ્રષ્ટિબિંદુ ૧૯ 

- લિબાસના મામલામાં શેતાનના ચેલાઓની મૂળભૂત ગેરસમજ 


૨૦ 
- ઇબાદત વખતે પોશાક કેવો હોવો જોઈએ રર 

લાનત (ફિટકાર)ઃ- 

-તેનો અર્થ ર૮ 

- ખુદાની લાનતના હક્કદાર કેવા લોકો છે ૩૨, ૨૧૨, ૩૩૧, 
૩૪૮, ૩૬૯૬, ૪૫૭ 


લૂતઅ.સ.ઃ- 

- તેમનો કિસ્સો ૫૧ થી ૫૩, ૩૫૩, ૩૫૫, ૩૫૬ થી ૩૫૯, 
૫૧૧થીપ૧૫ 

-લૂતની કોમનો પ્રદેશપ૧ 

-લૂતની કોમની જ વસ્તીઓને “મ્‌'તફિકાત” કહે છે ૨૧૩, ૩૬૨ 
-એ વિસ્તાર આજ સુધી વિનાશનો બોધદાયક નમૂનો છે ૫૧૫ 

- લૂતની કોમનું નૈતિક પતન ૫૧, પર, ૫૩, ૩૫૭, ૩૫૮, 
૫૧૧ થી ૫૧૪ 

- લૂતની કોમ માટે હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ.ની ભલામણ રદ કરી 
દેવામાં આવી ૪૮૯ 

- હઝરત લૂત અ.સ.ની પત્નીનો અંજામપ૩, ૫૧૧ 


/ (ભીમ) મ 

મુત્તકીઃ- (જુઓ “તકવા” ) 

મુહસિનઃ- (જુઓ “એહસાન”) 

મુહમ્મદ સ.અ.વ.ઃ- 

-નબીએઉમ્મી (નિરક્ષરપયગમ્બર) ૮૪, ૮૫, ૮૬ 

-સ્પષ્ટપણે ડરાવનાર ૧૦૪ 

-ડરાવનાર અને ખુશખબર આપનાર ૧૦૬, ૩૨૧, ૩૨૭ 

- તમામ મનુષ્યોની તરફ રસૂલ બનાવીને મોકલવામાં આવ્યાં ૮૬, 
૨૯૦ 

- ગ્રૅંથવાળાઓને પણ આપની ઉપર ઈમાન લાવવા માટે કહેવામાં 
આવ્યું ૮૪થી ૮૬૯, ૫૮૬, ૫૮૭ 

-તૌરાત અને ઇંજીલમાં આપનો ઉલ્લેખ ૮૫ 

-આપની ઉપર ઈમાન લાવનારાં જ સફળ થશે ૮૬ 

-આપનો સંદેશ સ્વીકારવાના પરિણામો ૩૨૨ 

-નહીંસ્વીકારવાના પરિણામો ૩રર, ૩૨૩ 

-આપને તકલીફ આપનારનો અંજામ ર૦૯ 

- આખિરતમાં આપ એ તમામ લોકો માટે સાક્ષી થશે જેમના સુધી 
આપનો સંદેશ પહોંચ્યો છે ૫૯૪ 

- આપની નબૃવ્વતની દલીલો ૧૦૪, ૧૦૫, ર૪૭૨, ૨૭૩, 
૨૭૪, ૩૭૮, ૪૩૪, ૪૩૫, ૬૪૩ 


- આપનો સંદેશ ૨૫૮, ર૬૩, ૩૦૨, ૩૨૦, ૩૨૧, ૩૨૨, 
૪૩૪૭, ૪૪૧, ૪૫૯, ૪૬૪, ૫૫૩ 

- આપનો સંદેશ એ જ હતો જે તમામ નબીઓ અ.સ.નો હતો 
૩૦૨, ૩૩૦ 

- આપના લાવેલા દીનનું મૂળભૂત શિક્ષણ (જુઓ “ઇસ્લામ”) 
ક્યા કામ માટે મોકલવામાં આવ્યા હતાં ૮૫, ૧૯૦, ૪૬૯ 

- શામાટેકાફિરો આપના વિરોધી હતાં ૫૫૩, ૬૨૧ 

- આપનું કામ ફકત કુર્એાન પહોંચાડી દેવાનું ન હતું બલકે પોતાના 
વચન અને આચરણ ઠ્વારા કુરઆનના આશયની સમજુતી આપવાનું 
પણ હતું પ૪૩, ૫૪૪ 

-આપનું આગમન એક મોટી નિયામત હતી ૪૭૪ 

- આપના આગમનનો અર્થ આ હતો કે હવે આરબવાસીઓને 
રાજ્યની તક આપવામાં આવી રહી છે ૨૭૧ 

- કુરૈેશને આપનું કહેવું કે જો તમે મારો સંદેશ માની લો તો 
અરબસ્તાન અને બિનઅરબ વિસ્તારોના શાસક બની જશો ૪૭૪, 
૪૭૫ 

- આરબવાસીઓને ચેતવણી કે હવે તમારૂં ભાગ્ય એ વલણ ઉપર 
આધારિત છે જે તમે મુહમ્મદ સ.અ.વ.ની સામે અપનાવશો ૪૭૮ 
- આપને નબૃવ્વતની દલીલના રૂપમાં કુર્ઓાન સિવાય બીજો કોઈ 
મો'જિઝો આપવામાં ન આવ્યો ૧૧૩, ૪૫૯ 

-મો'જિઝો નહીં આપવાનું કારણ ૪૬૦ 

- કાફિરો તરફથી મો'જિઝાઓની માગણી અને તેનાં જવાબો 
૧૧૨ થી ૧૧૪, ર૭૭, ૩૧૫, ૩૨૭, ૪૪૭, ૪૫૮, ૪૬૦, 
૪૬૪, ૪૯૮, ૫૧૦, ૬૨૬, ૬૨૭, ૬૪૨, ૬૪૩, ૬૪૭ 

- આપ નબૃવ્વત મળતાં પહેલાં બુદ્ધિ અને ચિંતનના સાચા ઉપયોગ 
દ્વારા તૌહીદની હકીકતને પામી ગયા હતાં ૩૩૦ 

- આપ નબૃવ્વતની પહેલાં એ વાતો જાણતા ન હતાં જે આપને વહી 
દ્વારા જણાવવામાં આવી ૩૪૪, ૩૮૩, ૩૮૪ 

- આપનું કામ માત્ર વહીનું અનુસરણ કરવાનું હતું ૧૧૩, ૨૭૧, 
૨૭૨ 

-આપ ગેબના જાણનારન હતાં ૧૦૬, ૨૨૮ 

-આપતને કયામતના સમયની જાણ ન હતી ૧૦૫ 

-પોતે પોતાના નફા-નુક્સાનના મુખત્યારન હતાં ૧૦૬, ૨૯૦ 
-આપનું મનુષ્ય હોવું ૨૬૦, ૫૪૨, ૬૪૩ 

- એ રિવાયતો ઉપર ચર્ચા જેમાં આપની ઉપર જાદુની અસર 
થવાનો ઉલ્લેખ છે ૬૪૭, ૬૯૪૮ 

- કાફિરોની સામે આપની મક્કમતા અલ્લાહની મદદથી હતી 
૬૩૩ 

-નબૂવ્વત પહેલાં આપનું જીવન ૨૭૨, ૨૭૩ 


- નબી થયા પહેલાં આપના વિષે મક્કાના લોકોના વિચારો ૨૭૩, 
૩૫૦ 

- આપે કયારેય અજ્ઞાનકાળના કાયદાઓનું અનુસરણ કર્યું નથી 
૪૨૩ 

-નબૂવ્વતના કામમાં તદ્દન નિઃસ્વાર્થ હતાં ૪૩૪, ૪૩૫ 

-આપની તેજસ્વી બુદ્ધિ ૧૭૦ 

- શૂરવીરતા ૧૯૮, ૧૬૯, ૧૭૦, ૧૮૫, ૧૯૬ 

-ઉદારતા અને સહિષ્ણુતા ૧૮૬, ૨૨૦ 

-લોકો સાથે પ્રેમ અને તેમના પ્રત્યેની શુભકામના ૨૫૫, ૩૨૦ 

- એક નેતા અને કોમના સરદાર તરીકે આપના ગુણો ૨૦૯, 
૨૪૫, ૨૪૮ 

-એક વિચારક તરીકે આપના ગુણો ૧૯૯, ૧૪૭૧ 

-એકસેનાપતિ તરીકે આપના ગુણો ૧૬૯ 

- આપે અરબસ્તાનમાં ઇસ્લામી આદેશોને કઈ રીતે તબક્કાવાર 
અમલમાં મૂક્યાં ૪૨૩ 

- એ નુક્સાનો જે આપને સત્યના સંદેશ માટે સહન કરવા પડયાં 
૫૧૭ 

- એ માર્ગદર્શક સૂચનાઓ જે આપને સત્યના પ્રસાર માટે 
આપવામાં આવી ૧૧૦થી ૧૧૫, ર૮૨, ૩૭૧, ૪૦૩, ૪૦૪, 
૪૩૫, ૫૧૬ થી ૫૧૯, ૫૮૧ થી ૫૮૩, ૫૮૭, ૬૨૩, ૬૨૪ 
(વધુ વિગતો માટેજુઓ “દાવતે હક્ક”) 

- ખુદા તરફથી આપને મકામેમહમૂદ ઉપર પહોંચાડવાનો વાયદો 
૬૩૭ 

- મક્કામાં આપની અને કુરૈશી કાફિરોની વચ્ચે સંઘર્ષ ૪૨, ૫૮, 
€૩, ૧૦૪, ૧૦૫, ૧૦૯, ૧૧૦, ૧૪૦, ૧૪૧, ૩૨૩, ૩૨૭, 
૪૯૯, ૫૧૭, ૫૧૯, ૫૩૪, ૯૩૨, ૬૩૩, ૬૫૧ 

-આપતનાસ સંદેશ સામે તેમનું આશ્ચર્ય ૨૬૦ 

-તેઓ આપની કદરજાણતા ન હતાં ર૪, ૬૪૬ 

- તેમના આક્ષેપો, વાંધા, શંકાઓ અને વિરોધના કારણો ૧૦૪, 
૨૬૧, ૨૪૭૧, ૩૨૫, ૩૩૪, ૩૩૭, ૪૩૭, ૪૬૪, ૪૬૫, 
૪૬૬, ૪૯૮, ૫૨૩, પરપ, ૫૩૯, ૫૪૩, ૫૫૩, ૫૭૩, 
૫૭૪, ૫૭૮ થી ૫૮૧, ૬૨૧, ૬૨૪, ૬રપ, ૬૪૧, ૬૯૪૭, 
૬૪૮ 

- નબૂવ્વતના આરંભમાં સાતવર્ષીય દુષ્કાળ અને એ જમાનામાં 
તેમજ ત્યાર પછી કાફિરોનું વર્તન ૬૦, ર૨૬૯, ૨૭૭, ૨૭૮, 
૫૭૭ 

- કાફિરોનો હઠાગ્રહ ૬૦, ૨૭૪૭, ૨૭૮, ૨૯૯, ૩૦૦, ૪૩૪, 
૪૩૫, ૪૪૦, ૫૦૦ 

-આપનાસ સંદેશને હરાવવા કરવા માટે તેમની ચાલો ૫૩૪ 


- આપની સાથેનો તેમનો વ્યવહાર યૂસુફ અ.સ.ના ભાઈઓના 
વ્યવહાર જેવો હતો ૩૭૮, ૩૭૯ 

- તેમની માગણી હતી કે દીનમાં થોડો સુધારો કરીને આપ તેમની 
સાથે સમાધાન કરી લે ૨૭૨ 

- તેઓ વારંવાર પડકાર તરીકે આપની પાસે આફત ઊતારવાની 
માગણી કરતા હતાં તેનાં જવાબો ૧૪૨, ૩રપ, ૪૪૭, પરર, 
પરપ, ૬૦૩ 

- આપને ખોટા કહેવા છતાં મક્કાના લોકો ઉપર આપત્તિ કેમ ન 
આવી ૧૪૨, ૬૦૩ 

-કાફિરો આપની ઉપર હાથ ઉગામવાથી શા માટે ડરતા હતાં ૩૯૪ 
- મક્કાના સમયગાળા દરમ્યાન ઇસ્લામ અને મુસલમાનોની 
હાલત ૧૧૮, ૧૧૯, ૧૩૮, ૫૭૫ 

- એ જમાનામાં ઈમાન લાવનારાં મોટા ભાગના નવયુવકો હતાં 
૩૦૪ 

- એ દુઆ જે એ જમાનાના અત્યંત મુશ્કેલીભર્યા સમયમાં આપને 
શિખવાડવામાં આવી ૬૩૭, ૬૩૮ 

- અલ્લાહતઆલા તરફથી આપને ધીરજ અને મક્કમતાની શીખ 
૩૧૮, ૩૨૭ 

- મે'રાજની ઘટના અને તેની એતિહાસિક પશ્ચાદભૂમિ ૫૮૬, 


ન 


૫૮૮ વધુ વિગત માટેજુઓ “મે'રાજ” 


- મક્કાના સમયગાળામાં ઇસ્લામના સંદેશના પ્રસારનું કેટલું અને 
શુંકામથયું૧૧૮, ૧૧૯, ૫૮૬ 

- મક્કાના સમયગાળાના અંતિમ ગાળામાં ઇસ્લામી 
જીવનવ્યવસ્થાનો ઢંઢેરો જે આપે ખુદા તરફથી રજૂ કર્યો ૬૦૮ થી 
૬૧૭ 

- અરબસ્તાનના સત્યવાદી લોકો આપના સંદેશનો સ્વાગત કઈ 
રીતે કરી રહ્યાં હતાં ૫૩૭ 

-મદીનાના સમયગાળાનો આરંભ કેવી રીતે થયો ૧૧૯થી ૧૨૨ 
-બૈઅતે અકબા ૧૨૦, ૧૨૧ 

-હિજરત ૧૨૦, ૧૨૧, ૧૯૫ 

-ગારેસૌરનીઘટના ૧૯૫ 

- મક્કાના કાફિરો આપની હિજરતને શા માટે ભયજનક માનતા 
હતાં ૧૨૧,૧૨૨ 

-હિજરતની અસર અને પરિણામ ૧૨૧ 

- મદીનાવાસીઓને કાફિરોની અંતિમ ચેતવણી અને મુસલમાનો 
માટે હજ્જની બંધી ૧૨૨ 

- હિજરત પછી મક્કાના કાફિરોએ મુસલમાનોને કઈ કઈ રીતે 
તકલીફો આપવાનો પ્રયાસ કર્યો ૧૨૨ 

-હિજરત પછી આપના ઉપાયો ૧રર, ૧૫૨, ૧૯૪ 


-હિજરત પછી મદીનાનો વિકાસ ૨૧૭ 

-કુરૈશ સાથે લશ્કરી અથડામણોની શરૂઆત ૧૨૩ 

-બદ્રની લડાઈ (જુઓ “જંગે બદ્ર”) 

- હુદેબિયહની સંધિના ભંગ પછી આપે કયા કારણોસર મક્કા ઉપર 
અચાનક હુમલો કરી દીધો ૧૫૪ 

-મક્કા વિજય તથા કુરેશનો અંતિમ પરાજય ૧૬૪૭ 

-ગઝવએ તબૂક (જૂઓ “જંગે તબૂક”) 

- તબૂકની મુસાફરીમાં સમૂદના પુરાતન અવશેષોની જગ્યાએ 
આપનું પહોંચવુ અને મુસલમાનોને તેમાંથી પદાર્થપાઠ લેવા કહેવું 
૪૮ 

- તબૂકની મુસાફરીમાં આપને શહીદ કરવા માટે દંભીઓ દ્વારા 
ષડયંત્રો ૨૧૬ 

- અરબસ્તાન ઉપર ઇસ્લામના વર્ચસ્વને પૂર્ણ કરવાના છેલ્લા 
તબક્કા ૧૬૭, ૧૬૮, ૧૭૧, ૧૪૨, ૧૭૪, ૧૭૫, ૧૮૦, 
૧૮૧,૧૮૨,૧૮૫,૧૮૬ 

- શિર્કને ખતમ કરવા માટેઆપના અંતિમ પગલાં ૧૭૨ 
-જહાલતકાળના રિવાજોનો ખાત્મો ૧૭૨, ૧૭૪, ૧૯૨ 
-મુશ્રિકો માટે હજ્જની બંધી ૧૭૪, ૧૮૬ 

- હજ્જતુલવિદાઅ ૧૭૪, ૧૯૩ 

- હજના જૂના નિયમોની સુધારણા ૧૭૪ 

- કા'બાના વહીવટમાંથી મુશ્રિકોને બહાર કાઢવાં ૧૮૨, ૧૮૩ 
(વધુ વિગતો માટેજુઓ “નબૃવ્વત”) 

મદ્યનઃ- 

-મદ્યનવાળાર૧૩ 

-એકાવાળા૫૧૫ 

-વિસ્તારઅને ઇતિહાસ ૫૧, ૫૧૫ 

-હઝરતયૂસુફ અ.સ.ના જમાનામાં મદ્યનના લોકો ૨૯૦, ૪૦૩ 
-તેમની નૈતિક અને ધાર્મિક દશા પ૪, ૫૫, ૩૫૯, ૩૬૦ 
-તેમની અસલ ગુમરાહી શું હતી ૫૫, ૩૬૦, ૩૬૧ 

- હઝરત શુએબ અ.સ.ની આગેવાની કબૂલ નહીં કરવા માટેના 
તેમનાબહાના૫૭ 

-તેમનો બોધદાયક અંજામ ૫૮, ૩૬૫ 

મદીના :- (જુઓ “અનસાર”, “મુહમ્મદ સ.અ.વ.” , 
“મુનાફિકીન” અને “યહૂદ”') 

મઝાહિબ (ધર્મો)ઃ- 

-ધાર્મિક ભેદભાવ અને મતભેદનાં મૂળ ર૭૬, ૫૬૮ 

- એ મતભેદોની હકીકત કયામતના દિવસે ખોલી દેવામાં આવશે 
૩૧૧, ૩૭૦,૫૬૮ 

- તેમનો ફેંસલો વર્તમાન દુનિયાના જીવનમાં શા માટે કરી દેવામાં 


આવતો નથી ૨૭૬ 

- ધાર્મિક સંશોધનની ખોટી રીતો માટે કુર્બાનની પકડ તથા સાચા 
રસ્તાની દોરવણી ૨૯૬, ૨૯૭ 

- જૂઠ્ઠા ધર્મોની સામે કુર્ઓાનની દલીલો ૨૦, ૨૧, ૨૩, ૨૮૩થી 
૨૮૫ 

મસાજિદિલ્લાહ (અલ્લાહની મસ્જિદો) :- 

-મુશ્રિક અને કાફિર તેના મુતવલ્લી થઈ શકતાં નથી ૧૮૨ 

-તેના મુતવલ્લી થવાને માટે કોણ લાયક છે ૧૮૩ 

-તેમાં મુશ્રિકોના પ્રવેશનો શરીઅતનો હુકમ ૧૮૭ 
-નમાઝપઢવાને લાયક એ મસ્જિદ છે જેનો પાયો તકવા ઉપર હોય 
નહીંકે એ જે ફિત્નો ઊભો કરવા માટેબનાવવામાં આવે ર૩૨ 
મસ્જિદેઅકસાઃ-૫૮૮ 

મસ્જિદેહરામઃ-૫૮૮ 

-કાફિરો તેના મુતવલ્લી બની શકતાં નથી ૧૪૨, ૧૪૩ 

-તેના યોગ્ય મુતવલ્લી માત્ર સંયમી લોકો છે ૧૪૩ 

- મુશ્રિકોને તેના મુતવલ્લીપદેથી ખરેખર કાઢી મૂકવામાં આવે છે 
૧૪૭૨, ૧૮૨ 

-મુશ્રિકો માટેતેની નજીક જવાની પણ મનાઈ છે ૧૮૬ 
મસ્જિદેઝિરારઃ- (જુઓ “જંગે તબૂક” અને “મુનાફિકીન, જંગે 
તબૂકકે મૌકે પર ઉનકા તર્ઝેઅમલ”') 

મુસરિફ (ઊડાઉ ખર્ચ કરનાર) :- 

-ક્યાલોકો મુસરિફ છે ૨૦૬ 

મસ્કનત (ગરીબી) :- 

- અર્થ અને સમજૂતી ર૦૫ (મિસ્કીનની વ્યાખ્યા માટે જુઓ 
“ઝકાત” ) 

મસીહઃ- (જુઓ “ઈસા અ.સ.” ) 

મસીહી-મસીહિય્યત :- (જુઓ ઈસાઈય્યત) 

મુશ્રિકઃ- (જુઓ “શિર્ક”) 

મુશ્રિકીને અરબ (અરબસ્તાનના મુશ્રિકો)ઃ- (જુઓ “શિક” અને 
“અરબ” ) 

મશિય્યતે ઇલાહી (અલ્લાહની મરજી)ઃ- (જુઓ “તકદીર”') 
મુસ્લેહ, મુસ્લેહીન (સુધારક, સુધારકો)ઃ- 

-કેવાલોકો છે ૯૪ 

મો'જિઝાત (ચમત્કારો)ઃ- 

-મો'જિઝાની હકીકત ૬૫ 

-મો'જિઝાત સત્ય હોવાની દલીલ ૬૬ 

-મો'જિઝા અને જાદુનો તફાવત ૬૮, ૬૯, ૭૨, ૬૪૮ 

- મો'જિઝાતને ભૌતિક અને રાબેતા મુજબની ઘટનાઓ સાબિત 
કરનારાઓની ભૂલ ૬૫ 

- મો'જિઝાતનો એક ખાસ પ્રકાર જે નબૃવ્વતની દલીલના રૂપમાં 


આપવામાં આવે છે ૬૨૬ 

-નબીઓને મો”જિઝા શા માટે આપવામાં આવે છે દપ, દર૬ 

- હઝરત સાલેહ અ.સ.ની ઊંટણીનો મો'જિઝો ૪૮, ૪૯, ૫૦, 
૩૫ર, ૬૨૬ 

-હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ.ને ત્યાં ઘડપણમાં સંતાનનો જન્મ ૩૫૪, 
૫૧૦ 

-હઝરતયૂસુફ અ.સ.નો મો'જિઝો ૪૨૮ 

- એ મો'જિઝા જે હઝરત મૂસા અ.સ.ને આપવામાં આવ્યાં ૬૫, 
૬૮, ૬૯, ૭૨, ૭૩, ૮૭, ૬૪૬ થી ૯૪૮ 

- નબી સ.અ.વ.ને નબૂવ્વતની દલીલના રૂપમાં માત્ર કુર્ઓાનનો 
મો'જિઝો આપવામાં આવ્યો ૧૧૩, ૪૫૯ 

- નબી સ.અ.વ.ને અનુભવી શકાય તેવા મો'જિઝો આપવાને 
બદલે તાર્કિક મો'જિઝો આપવાનું કારણ ૪૬૦ 

- મક્કાના કાફિરો તરફથી મો'જિઝા માટે વારંવારની માગણીઓ 
અને તેમના જવાબો ૧૧૨ થી ૧૧૪, ર૭૭, ૩૧૫, ૩૨૪૭, 
૪૪૭, ૪૫૮, ૪૬૦, ૪૬૪, ૪૯૮, ૫૧૦, ૬ર૬, ૬૨૭, 
૬૪૨, ૬૪૩, ૬૪૭ 

મે'રાજઃ- 

-તેનો સમયગાળો અને સંજોગો ૫૮૬ 

-આની વિગતો જે હદીસમાં જોવા મળે છે ૫૮૮, ૫૯૦ 
-હદીસની વિગતો કુઅનિની વિરૂદ્ધ નથી ૫૮૮ 

-તેએક શારીરિક મુસાફરી અને નજરોનજર નીહાળવું હતું ૫૮૯ 
-તેની શક્યતા અંગેની ચર્ચાપ૮૯ 

- હદીસના ઇનકારીઓના વાંધાં અને તેમનો જવાબ ૫૮૯ 
-તમામ નબીઓને આ પ્રકારના અવલોકનો કરાવવામાં આવ્યાં છે 
૫૯૦ 

-તેના માટેરું'યા શબ્દનો કયા અર્થમાં ઉપયોગ થયો છે ૬ર૭ 
મગફિરત (ક્ષમા) :- 

-કેવાલોકો માટેછે ૮૨, ૧૩૦, ૧૬૦, ૧૬૩, ૩૨૬ 

-કેવાલોકો માટેનથી ૨૧૯ 

-ક્ષમાની શરત ૧૪૦, ૧૪૪ 

-મુશ્રિકમાટેમગફિરતની દુઆ જાઈઝ નથી ૨૪૧ 

મકામેમહમૂદ (પ્રશંસિત મુકામ) :- 

-આનો અર્થશું છે ૬૩૭ 

મક્કા :- (જુઓ “ઇબ્રાહીમ અ.સ.”, “મુહમ્મદ સ.અ.વ.” , 
“કુરેશ'”) 

મલાઇકાઃ- (જુઓ “ફરિશ્તા”) 

મુનાફિક, મુનાફિકીન (દંભીઓ) :- 

- તેમના ગુણો અને વર્તન ૧૩૬, ૧૩૭, ૧૯૯, ૨૦૧, ૨૦૨, 
૨૦૩, ૨૧૦, ૨૧૧, ર૧૭, ૨૧૮, રર૬, ર૨૭ 


- તેઓ હકીકતમાં કાફિર છે ૧૯૯, ૨૦૧, ૨૦૨, ૨૧૧, ૨૧૬, 
૨૧૯, ર૨૨૦, ૨૨૧, રરર, ૨૩૧, ૨૩૫, રપર, ૨૫૩ 
-તેઓ ગુનેગારછે ૨૦૧, ૨૧૨, ૨૧૯, ૨૨૦, ૨૨૫ 

-દંભ એક ગંદકી છે ૨૨૫, ૨૫૩ 

-દંભના કારણો ર૧૭, ર૧૮, ૨૨૬, ર૫૦, ૨૫૪ 

- કુર્અાનનો અભ્યાસ દંભીની ગંદકીમાં ઊલટાનો વધારો કરે છે 
રપર 

-દંભની માનવચરિત્ર ઉપર અસરો ૨૩૫ 

-મુસલમાન અને દંભીનો તફાવત ૨૨૯ 

- મુસલમાન અને દંભી વચ્ચેનો તફાવત કેવી રીતે ખુલ્લો પડે છે 
ર૫૩ 

- જમાઅત સાથેની નમાઝ દંભીને મુસલમાનથી અલગ જાહેર કરી 
દે છે ૨૦૧ 

- દંભી અને ગુનેગાર મુસલમાનનો તફાવત કેવી રીતે જાણી શકાય 
૨૩૦ 

- ઇસ્લામી સમાજમાં દંભીઓના સામેલ રહેવાનું નુક્સાન ૧૯૮, 
૨૨૫, રપર 

- મદીનાના દંભીઓની નૈતિક અને માનસિક હાલત ૨૦૩, 
૨૦૪, ૨૦૯, ૨૨૬, ૨૨૭, ૨૨૮, ૨૩૨, ૨૫૩, ર૫૪ 
-બદ્રની લડાઈ વખતે તેમનું વર્તન ૧૨૬, ૧૫૦ 

- તબૂકની લડાઈ વખતે તેમનું વર્તન ૧૯૯, ૧૭૦, ૧૯૬, ૧૯૭, 
૧૯૮, ૧૯૯, ૨૦૦, ૨૦૧, ૨૧૦, ૨૧૬, ર૧૭, ૨૧૮, 
૨૧૯, ર૨૨, ૨૨૪, ૨૨૫, ૨૩૧ થી ૨૩૪ 

- નબી સ.અ.વ.ની સામે તેમના વાંધાં ર૦૩, ૨૦૪, ૨૦૮, 
૨૦૯ 

- તેમને કચડી નાખવા માટે કુર્અાનના અંતિમ હુકમો ૧૭૨ 

- તેમની વિરૂદ્ધ નબી સ.અ.વ.ના પગલાં ૧૭૩, ર૧૫, ૨૨૦, 
૨૨૧ 

- તેમની સાથે ઇસ્લામી સમાજમાં કેવો વ્યવહાર હોવો જોઈએ 
૨૧૫, ૨૧૬, ૨૨૦, રરપ, ૨૨૯, ર૫૨ 

-તેમના વિષે ઇસ્લામી રાજ્યની નીતિ ર૨૧૫, રપર 

-દંભીએ કરેલો ખુદાના માર્ગમાં ખર્ચસ્વીકાર્યનથી ૨૦૧ 
-તેમનામાટેમાફી નથી ર૧૯ 

- દંભીઓનો અંજામ પ, ૨૦૨, ૨૦૯, ૨૧૧, ર૧૨, ર૧૬, 
૨૧૭, ૨૨૧, રરપ, ૨૨૮, ૨૫૩ 

મુન્કર (ઈનકાર કરનાર) :- 

-અર્થઅનેસમજુતી પ૬ 

મન્ઞ-વ-સલ્વાઃ-૮૭ 

મૂસા અ.સ. :- ૬૩ થી ૮૮, ૩૦૧ થી ૩૧૦, ૩૩૦, ૩૬૫, 


૩૬૬, ૩૭૦, ૩૮૨, ૩૮૩, ૪૭૧ થી ૪૭૪, ૬૪૬ થી ૯૪૯ 
-આપનો સમયગાળો ૬૪ 

-નબૂવ્વત પહેલાનું જીવન ૬૭ 

-વ્યક્તિત્ત્વ અને લાયકાતો ૬૭ 

-આપની પયગમ્બરી વખતે બનીઇસ્રાઈલની હાલત ૩૦૪, ૩૦૫ 
-આપનો સંદેશ દપ 

-નબૂવ્વતનો હેતુ ૩૦૨, ૩૦૩, ૪૭૧ 

- આપને આપવામાં આવેલાં મો'જિઝા ૬૫, ૬૮, ૬૯, ૭૨, 
૭૩, ૮૭, ૬૪૬ થી ૬૪૮ 

-મિસ્નમાં તેમણે બનીઇસ્રાઈલને કેવી રીતે સંગઠિત કર્યા૩૦૭ 

- ફિરઔનને તેમનાથી રાજકીય ક્રાંતિનો ખતરો શા માટે લાગ્યો 
૬૬, ૩૦૩, ૩૦૪ 

- તેણે તેમના મૂકાબલા માટે જાદુગરોને શા માટે 
૬૯ 

-જાદુગરો સાથે મુકાબલો ૬૮ થી ૭૦, ૩૦૩, ૩૦૪ 

- તેમનું ઈમાન લાવવું અને એકાએક એક નૈતિક ક્રાંતિનો ઉદૂભવ 
થવો ૬૯, ૭૦ 

-ફિરઔન માટે તેમની બદદુઆ ૩૦૮ 

-બનીઇસ્રાઈલને લઈને મિગ્નમાંથી નીકળે છે ૭૪, ૩૦૯ 

- બનીઇસ્રાઈલની સાથે બિનઇસ્રાઈલી મુસલમાનોની પણ એક 
મોટી સંખ્યા હતી ૪૩૦ 

-સમુદ્રપારકરવાની જગ્યા૭૪ 

-બનીઇસ્રાઈલ તેમની પાસે એક બનાવટી ખુદા માગતા હતાં ૭૪, 
૭૫ 

- તેમને શરીઅતના કાનૂન અને ગ્રંથ એનાયત કરવામાં આવે છે 
૭૬, ૭૮, ૫૯૦ 

- અલ્લાહને જોવાની વિનંતી અને ત્યાર પછી આ સાહસ બદલ 
તોબા ૭૭ 

-અલ્લાહતઆલા દ્વારા આપની સાથે વાતચીત કરવી ૭૭, ૭૮ 
-હઝરત હારૂન અ.સ.ને પોતાનો ખલીફા (નાયબ) બનાવે છે ૭૭ 
- આપની પાછળ બનીઇસ્નાઈલ દ્વારા વાછરડાને પૂજ્ય બનાવી 
લેવો ૮ અને ૮૧ 

- સીનાના મેદાનમાં પહેલી વખત બનીઇસ્રાઈલની વસ્તી ગણતરી 
કરાવેછે ૪૩૦ 

- આપનું અંતિમ પ્રવચન અને બનીઇસ્રાઈલને વસિયતો ૪૭૨ થી 
૪૭૪ (વધુ વિગતો માટેજુઓ “બનીઇપસ્રાઈલ”') 

મોમિનઃ- (જુઓ “ઈમાન”) 

મુહાજિરીન (હિજરતીઓ)ઃ- 

-બદ્રની લડાઈમાં તેમનાં બલિદાનવૃત્તિવ ૨૪, ૧૨૬ 


ળલાવ્યાં ૬૮, 


મીસાક (કરાર) :- 

-અર્થઅને સમજૂતી ૧૬૨ 

મીઝાન (તરાજવું)ઃ- 

- કયામતના દિવસે કર્મો તોલવાનો અર્થ ૯ નબુવ્વત નબૂવ્વત 


છ (તૂન)ન 

નબૂવ્વતઃ- 

- તેએક દેણગી છે નહીં કે કમાવી શકાય તેવી પરપ 

-દરેક ઉમ્મત માટેએક પયગમ્બર છે ૨૮૯, ૪૪૭ 

- મનુષ્ય તેના માર્ગદર્શનનો શા માટે મોહતાજ છે ૧૮, ૨૦, ૫૨૭, 
૫૨૮ 

- તેની તરફેણમાં તાર્કિક દલીલો ૨૬૧, ૫૨૭, ૫૨૮, ૫૩૦ 

- તમામ નબીઓ મનુષ્ય હતાં ૪૨, ૪૫, ૩૩૩, ૩૩૫, ૪૩૭, 
૪૬૪, ૪૭૬, ૪૭૭, ૫૪૨ 

- દુનિયામાં હંમેશાં અજ્ઞાન લોકોએ પોતાના જેવાં મનુષ્યોને 
પયગમ્બર માનવાનો ઇનકાર કર્યો છે ૪૨, ૪પ, ૨૬૧, ૩૩૩, 
૩૩૪, ૩૭૬, ૬૨૫, ૬૪૪ 

- એ હિકમત જેના કારણે અલ્લાહતઆલાએ મનુષ્યના માર્ગદર્શન 
માટેનબૂવ્વતની રીત અપનાવી પર૮, ૫૨૯, ૫૪૩ 

- મનુષ્યોના માર્ગદર્શન માટે મનુષ્ય જ નબી હોવો જોઈએ ૬૪૪ 

- નબૃવ્વત કોઈને ઇનાયત કરવી અલ્લાહની નિયામત પૂર્ણતા તથા 
અલ્લાહની કૃપા છે ૩૮૫, ૬૪૧ 

-સાચા પયગમ્બર અને જૂઠ્ઠાપયગમ્બર વચ્ચેનો તફાવત ૨૭૫ 

- નબીની સચ્ચાઈ કઈ વાતો ઉપરથી ઓળખી શકાય છે ૩૩૫, 
૩૪૬, ૩૬૨, ૪૩૪, ૪૩૫, ૪૪૭, ૪૬૦ 

- નબૂવ્વતનો જૂટ્ઠો દાવેદાર સૌથી મોટો જાલિમ છે ૨૫, ૨૭૪ 

- નબીના સંબોધન અને દુનિયાપરસ્તોના સંબોધન વચ્ચેનો 
તફાવત ૨૬૧ 

-નબી અને ફિલસૂફ વચ્ચે તફાવત ૫૯૦ 

-નબી અને જાદુગરનો તફાવત ૩૦૩ 

-નબૂવ્વત પહેલાં નબીઓનું જીવન કેવું રહેતું હતું ૪૭૭, ૪૭૮ 

- નબૃવ્વત પહેલાં તમામ નબીઓ સાચી બુદ્ધિના યોગ્ય ઉપયોગ વડે 
તૌહીદની હકીકત પામી જતા હતાં ૩૩૦, ૩૩૪, ૩૫૧, ૩૬૧ 

- વહીના સ્વીકાર માટે નબીને કેવી રીતે તૈયાર કરવામાં આવે છે 
૭૬ 

- નબીઓને એ જ્ઞાન આપવામાં આવે છે જે સામાન્ય લોકોની પાસે 
હોતું નથી૪ર 

- નબીને અલ્લાહ સત્યપારખુ અને મામલાઓને સમજનાર બનાવે 
છે૩૮૫ 


-નબીઓને હુકમ અને જ્ઞાન આપવામાં આવે છે ૩૯૨ 

-તેઓ રહ્માનના શિષ્યો હોય છે ૪૦૧ 

-નબીઓને સત્યના દર્શન કરાવવામાં આવે છે ૫૯૦ 

-નબીઓ કઈ વસ્તુમાં સામાન્ય લોકો કરતાં અલગ હોય છે ૪૭૭ 

- નબીઓ ઉપર માત્ર એ જ વહી નથી આવતી જે તબ્લીગ માટે હોય 
બલકે તેમને બીજા આદેશો પણ મળે છે ૩૩૭ 

-નબી ખુદાનો પસંદ કરેલો હોય છે ૩૮૫ 

-નબીઓની અસાધારણ શક્તિઓ ૪૨૮ 

-નબીઓ ગેબી જ્ઞાન અને માનવીથી પર ગુણો ધરાવતા નથી ૩૩૫ 
- નબીઓ ગેબની વાતો માત્ર એટલી જ જાણે છે જેટલી 
અલ્લાહતઆલા તેમને જણાવે છે ૪૨૯ 

-નબીઓના નિર્દોષ હોવાની હકીકત ૩૪૩, ૩૪૪, ૩૯૩, ૪૨૧ 
- લોકોના ભાગ્યના ફેંસલાં કરવા એ નબીનું કામ નથી ૪૨૩, 
૪૨૪ 

-નબીની જવાબદારી કયાં સુધી છે ૫૩૯ 

- નબીનું કામ આ નથી કે તે લોકોને સીધા રસ્તે લાવીને જ રહે 
૩૧૮, ૩૩૪, ૩૬૦, ૬૪૯ 

- નબીને મુઝક્કિર કયા અર્થમાં કહેવામાં આવે છે? ૯૯ 

-નબીનું કામફકત ખુદાઈ વહીનું અનુસરણ કરવાનું છે ૩૧૮ 

- નબીનું કામ શું છે અને શું નથી ૪૪૭, ૪૪૮, ૪૬૯, પરપ, 
૬૪૪ 

-નબીઓના આગમનનો હેતુ ૩૮, ૯૮, ૯૯, ૧૯૦ 

- માનવજાત માટે નબીનું આગમન એ જ હેસિયત ધરાવે છે જે 
ધરતી માટેવરસાદની છે ૩૯, ૪૦ 

- માનવજાતની સફળતાનો આધાર નબીઓના અનુસરણ ઉપર છે 
રપ 

- નબીનું આગમન કોઈ પણ કોમના ભાગ્યના ફેંસલાની ઘડી હોય 
છે૨૮૯, ૨૯૦ 

-નબીના અનુસરણ વિના ખુદાપરસ્તીનો કોઈ અર્થનથી ૨૩૭ 
-નબીઓ ભરોસાને લાયક હોય છે ૪૫ 

-પોતાની કોમના શુભેચ9કો હોય છે ૪૨, ૪૫, ૫૦, ૫૮ 

-તેઓ કોઈવાત સત્યની વિરૂદ્ધ કહેતાં નથી ૪ 

-નબીપોતાના કામમાં નિઃસ્વાર્થહોય છે ૩૦૦, ૩૩૫, ૩૪૫ 
-નબીઓનો સંદેશ ૩૦૩, ૫૪૦ 

- તમામ નબીઓનું શિક્ષણ અને સંદેશ એક હતાં ૪૦, ૪૧, ૪૪, 
૪૫, ૪૭, ૫૪, ૫૫, ૭૫, ૩૦૦, ૩૦૨, ૩૩૩, ૩૪૫, ૩૪૮, 
૩૪૯, ૩૫૯, ૩૭૯, ૪૦૧, ૪૭૬, ૫૨૫, ૫૩૯, ૫૪૦ 
-તમામ નબીઓનો દીન એક હતો ૪૦૩ 

-કોઈનબી કોઈ નવા ધર્મનો સ્થાપક ન હતો ૪૦૩ 


- તમામ નબીઓ પોતાની કોમની ભાષામાં જ ખુદાનો સંદેશો 
લાવતા હતાં ૪૭૦ 

-નબીઓનું કામ આ ન હતું કે અલ્લાહના કાનૂન સિવાય બીજા કોઈ 
કાનૂનનું અનુસરણ કરે૪૨૧, ૪૨૨ 

-નબીઓ કાફિર રાજ્યોના આજ્ઞાપાલન માટે આવ્યાં ન હતાં €૭ 

- નબીઓ માત્ર “ધર્મ”ની નહીં બલકે સમગ્ર જીવનવ્યવસ્થાની 
સુધારણા માટે આવ્યા હતાં ૬૭, ૪૨૨ 

- અલ્લાહના આજ્ઞાપાલનની સાથે નબીના આજ્ઞાપાલનનો હુકમ 
૧૨૮, ૧૩૬, ૧૩૭, ૧૪૮, ૨૧૩, ૨૧૪ 

- નબીઓને મો'જિઝા કયા હેતુ માટે આપવામાં આવ્યા હતાં ૬૫, 
દરદ 

- નબી પોતે મો'જિઝો દેખાડવા માટે સક્ષમ નથી હોતો ૪૬૪, 
૪૭૭ 

-નબીની ફરજછે કે નિર્ભય બનીને પોતાનો સંદેશ રજૂ કરે ૬ 
-નબીઓની વચ્ચે દરજ્જાઓનો તફાવત હોય છે દર૪ 

- એક પયગમ્બરની નાફરમાની તમામ પયગમ્બરની નાફરમાની 
છે૩૪૮ 

-નબૂવ્વત માટેની યોગ્યતા ૮, ૩૯૩, ૬૦૫, ૬૦૬ 

- એ સવાલનો જવાબ કે જે માણસને કોઈ નબીનો સંદેશ નથી 
પહોચ્યો તેની સ્થિતિ શું છે ૦૬ 

-જે કોમને નબી સીધેસીધા સંબોધન કરતાં હોય તે કોમની સ્થિતિ એ 
કોમો કરતાં અલગ છે જેમને બીજી રીતે સંદેશ પહોંચે ૪૩ 

- નબીનો વિરોધ ખુદાનો વિરોધ છે અને તેની સજા ઘણી સખત છે 
૧૩૪ 

-નબીને ખોટો કહેનારાં સજાને પાત્ર છે ૪૯ 

- નબીઓનો વિરોધ કરીને કોઈ કોમ તબાહીથી બચી શકી નથી 
૬૩૪ 

-નબીને ખોટા ઠેરવનારા લોકો ઉપર કયારે આફત ઊતરે છે ૧૪૨ 

- નબી કયો સંજોગોમાં બદદુઆ કરે છે ૩૦૮ 

-અપરાધીઓએ હંમેશાં નબીઓની મજાક ઊડાવી છે ૪૯૯ 
-નબીને તકલીફ પહોચાડવાનો અંજામ ૨૦૯ 

-નબીની સાથે દંભયુક્ત વર્તનનો અંજામપ 

- અલ્લાહ અને રસૂલનો સામનો કરનારાઓનો અંજામ ર૦૯ 

- નાશ પામનારી કોમોએ નબીઓને કેવી રીતે આવકાર્યા છે ૪૭૫ 
થી૪૭૮ 

-નબીઓને ખોટા ઠરાવનારાઓનો ખરાબ અંજામ રપ, ૪ર, ૪૭, 
૫૦, ૫૩, ૫૭, ૫૯, ૬૧, ૨૧૩, ૨૭૦, ૨૭૧, ૨૭૪, ૩૦૦, 
૩૪૧, ૩૪૮, ૩૫૨, ૩૫૩, ૩૫૯, ૩૬૫, ૪૩૭, ૪૩૮, 
૪૬૧, ૪૭૮, ૫૧૫, ૫૧૬, ૫૪૦, ૫૭૭ 


- નબીઓની વાત નહીં માનનારા લોકોને આખિરતમાં પસ્તાવવું 
પડશે ૩૫, ર૯૧, ૪૯૧ 

-આખિરતમાં સાબિત થઈ જશે કે નબીઓ સાચા હતાં ૩૧, ૩૫ 
નસી (ભુલાવી દેવું):- 

-તેનીસમજૂતી ૧૯૩, ૧૯૪ 

-તેની નાબૂદી ૧૭૨, ૧૯૨, ૧૯૪ 

નસારા (ખ્રિસ્તી)ઃ- (જુઓ “ખ્રિસ્તીધર્મ'') 

નિફાક (દંભ) :- (જુઓ “મુનાફિક'””) 

નફલ (સ્વૈચ્છિક) :- 

-અર્થઅને સમજૂતી ૧૨૯, ૬૩૪૭ 

નમાઝઃ-૯૪, ૧૩૦, ૧૮૩, ૨૧૩, ૪૫૬, ૪૯૦ 

- નિયામતના આભારનો સ્વાભાવિક તકાદો આ છે કે માણસ 
નમાઝ કાયમ કરે૪૮૭ 

-તેના નૈતિક અને આધ્યાત્મિક લાભ ૩૭૧ 

-તેનું નૈતિક અને સામાજિક મહત્ત્વ ૩૯૦ 

- ઇસ્લામી જીવનવ્યવસ્થામાં તેનું મહત્ત્વ ૩૦૭, ૩૦૮ 

- દીનની સ્થાપનાના આંદોલનમાં તેનું મહત્ત્ત ૩૭૧, ૫૧૯, 
૫૮૭, ૬૩૪ 

- ઇસ્લામના બંધારણીય કાનૂનમાં તેનું મહત્ત્વ ૧૭૯ 

- ઇસ્લામના યુદ્ધના કાનૂનમાં તેનું મહત્ત્વ ૧૭૭ 

-તેની ઉપર કટાક્ષ કરવો જાહિલ લોકોની જૂની આદત છે ૩૬૦ 
-ઇકામતે સલાતના અર્થમાં જમાઅત સાથે નમાઝ સામેલ છે ૩૦૮ 
- જમાઅત સાથે નમાઝ મુસલમાન અને દંભી વચ્ચેનો ભેદ ખોલી 
નાખે છે ૨૦૧ 

- પાંચ વખતની નમાઝનું ફરજિયાત હોવું ૫૮૭, ૫૮૮, ૬૩૫, 
૬૩૭ 

-નમાઝના સમય ૩૭૧, ૬૩૪થી ૬૩૭ 

-નમાઝનાસમયોની પાછળના કારણો ૧૩૬ 

-નમાઝના ભાગવાર અરકાન વિષે કુઓઅનિના ઈશારા ૬૩૪, ૬૩૫ 
-ફજની નમાઝનું મહત્ત્વ ૬૩૫ 

-ફજની નમાઝમાં લાંબી કિરઅતનું કારણ ૬૩૫ 

- તહજ્જુદ, તેનો દરજ્જો તેના ફાયદા તેની શરઈ હેસિયત ૬૩૫ 
થી૬૩૭ 

-નમાઝમાં ઇમામની પાછળ કિરઅતનો સવાલ ૧૧૪ 

-દંભીની જનાઝાની નમાઝ પઢવી જાઈઝ નથી ર૨૦ 

- ગુનાહખોરની જનાઝાની નમાઝ કોમના આગેવાનોએ પઢવી 
જોઈએ નહીં ર૨૧ 

- મક્કામાં નમાઝ ધીમેથી પઢવા માટેનો હુકમ શા માટે આપવામાં 
આવ્યો હતો ૫૦, ૬૫૧ 


નૂહ અ.સ.ઃ-૨૧૩, ૩૬૨, ૪૭૫, ૬૦૬ 

-તેમનો કિસ્સો ૪૦ થી ૪૪, ૨૯૯ થી ૩૦૧, ૩૩૩થી ૩૪૪ 
-તેના વર્ણવવાનો હેતુ ૪૦, ર૫૯, ૨૬૦, ૨૯૯, ૩૩૪, ૩૩૭ 
-નૂહની કોમ કયા પ્રદેશમાં વસતી હતી ૪૦ 

-હઝરત નૂહઅ.સ.ની પ્રશંસાપ૯૧ 

- નબૂવ્વત પહેલાં તેમની બુદ્ધિ અને ચિંતન દ્વારા તૌહીદની હકીકત 
જાણી ગયેલા હતાં ૩૩૪ 

-નબૂવ્વતના પદ ઉપર નિયુક્તિ ૪૦, ૩૩૩ 

-તેમનો સંદેશ ૪૦, ૪૧, ૩૩૩ 

- તેમનો ધર્મપણ ઇસ્લામ જ હતો ૩૦૦ 

- તેમનો એકરાર કે હું ન તો ગેબનું જ્ઞાન ધરાવું છું ન તો મનુષ્યથી 
પર શક્તિઓ ધરાવું છું ૩૩૫ 

- તેમની કોમનો આ ખ્યાલ કે અમે આપણા જેવા માણસને નબી 
કેવી રીતે માની લઈએ ૪ર, ૩૩૩ 

- તેમની કોમની અસલ ગુમરાહી શું હતી ૪૧, ૩૩૩, ૩૩૪ 

- તેમની ઉપર માત્ર નવયુવકો અને ગરીબો જ ઈમાન લાવ્યા ૩૩૩, 
૩૩૪ 

-આફત ઊતારવા માટેકોમની માગણી ૨૩૬ 

- હોડી બનાવવાનો હુકમ ૩૩૭ 

- હોડી ખાસ અલ્લાહની દેખરેખ હેઠળ બનાવવામાં આવી ૩૩૭ 

- હોડી બનાવતાં જોઈને કોમના લોકો હઝરત નૂહ અ.સ.ની મજાક 
બનાવતા હતાં ૩૩૮ 

-એકતંદૂરમાંથી તોફાનની શરૂઆત ૩૩૯ 

- તોફાનની કેફિયત ૩૩૯ 

- હોડીમાં કોણ કોણ સવાર હતાં ૩૩૯ 

- હોડીના તમામ સવારોને બચાવી લેવામાં આવ્યાં અને તેઓ જ 
ધરતી ઉપર વસ્યાં ૪૨, ૩૦૦ 

- હઝરત નૂહ અ.સ.ની પત્ની અને તેમના પુત્રનું આફતમાં 
સપડાવવું ૩૪૦ 

-નૂહઅ.સ.નાપુત્રની હાલત ૩૪૦ થી ૩૪૩ 

- હોડીના થોભવાની જગ્યા અને જૂદીનું સ્થળ ૪૦, ૩૪૧ 

-શું નૂહનું તોફાન વિશ્વવ્યાપી હતું ૩૪૧, ૩૪૨ 

- નૂહના તોફાનની કથા દુનિયાની તમામ કોમોમાં જોવા મળે છે 
૪૧ 

- તમામ મનુષ્યો એ લોકોની સંતાન છે જે હઝરત નૂહ અ.સ.ની 
સાથે હોડીમાં સવાર કરવામાં આવ્યા હતાં ૫૯૧ 

- આ ગેરસમજ કેવી રીતે પેદા થઈ કે આજના તમામ મનુષ્યો માત્ર 
હઝરત નૂહ અ.સ.ની સંતાન છે ૩૪૦ 


9 (વાવ)વ 

વિરાસત (વારસો) :- (જુઓ “કાનૂને ઇસ્લામ”) 

વિરાસતે ઝમીન (જમીનનો વારસો) :- 

-અલ્લાહ જેને ચાહે છે ધરતીનો વારસ બનાવે છે ૬૧ , ૭૧ , ૭૪ 
વહી (ખુદાઈ સંકેત) :- 

-વિચારનાખવાના અર્થમાં ૩૮૮ 

-નબી સિવાયની તરફ વહી ૩૮૮ 

-ફરિશ્તાઓ તરફ વહી ૧૩૩ 

-વહી, ઇલ્કા અને ઇલ્ડામ વચ્ચે તફાવત ૫૫૧, ૫૫૨ 

-વહી શબ્દનો ઉપયોગ કયા કયા અર્થમાં થાય છે ૫૫૧, ૫૫૨ 
-નબીઓની તરફ રિસાલતની વહી ૨૬૦, ૪૩૭ 

- રિસાલતની વહી માટે રૂહ શબ્દનો ઉપયોગ પર૪, પરપ, ૬૩૯ 
-રિસાલતની વહી ખુદાની કૃપા છે ૩૩૪, ૩૫૧ 

-કૃપાના વરસાદ સાથે તેની સરખામણી ૪૫૩ 

- રિસાલતની વહી માટે ફકત “ઇલ્મ” એનાયત કરવાનો ખાસ 
શબ્દપ્રયોગ ૩૯૨ 

- નબીઓ ઉપર માત્ર વહીઓ આવતી ન હતી જે લોકો સુધી 
પહોંચાડવા માટે હોય બલકે બીજા હુકમો પણ મળતા હતાં ૯૮, 
૮૭, ૩૦૭, ૩૩૭ 

- કુર્બાનનું ઊતરાણ વહી દ્વારા ૨૭૧, ૩૨૬, ૩૪૪, ૩૮૩, 
૪૩૪, ૪૫૯ 

વલી (વાલી -મુરબ્બી)ઃ- 

- મનુષ્ય જેનું પણ આદેશ પાલન કંઈ પણ બોલ્યા-ચાલ્યા વિના કરે 
તેને તે તેનો વાલી બનાવે છે ૭ 

-અલ્લાહ સિવાય કોઈને તમારો વાલી નબનાવો ૭ 

- ઈમાન નહીં લાવનારા લોકોનો વાલી શેતાન હોય છે ૧૯ 
-અલ્લાહજ નેકલોકોનો વાલી છે ૧૦૯ 

- તમામ સંયમી ઈમાનવાળા અલ્લાહના વલી (મિત્રના અર્થમાં) 
હોય છે ર૯૫ 

- “વલી”ની સમજૂતી એક કાનૂની શબ્દપ્રયોગ તરીકે ૧૯૧ 


4 (હે)હ 

હારૂનઅ.સ.ઃ-૬૯, ૧૦૩ 

- હઝરત મૂસા અ.સ.ની ગેરહાજરીમાં તેમની જગ્યા સંભાળે છે 
૭૭ 

- તેમની ખિલાફતના જમાનામાં બનીઇસ્નાઈલ દ્વારા વારછડાને દેવ 
બનાવી દેવો ૮૧ 

-તેમની ઉપર યહૂદીઓનો ખોટો આક્ષેપ ૮૧ 


હિજરતઃ- 

-દુઃનિયા અને આખિરતમાં તેનું વળતરપ૪ર, ૫૭૬ 

-હબશાની હિજરત ૫૪૨ 

-નબીસ.અ.વ.ની હિજરત માટેજુઓ “મુહમ્મદસ.અ.વ.” 

- હિજરતની કાનૂની અસરો અને પરિણામો માટે જુઓ “કાનૂને 
ઇસ્લામ, દસ્તૂરી કાનૂન” 

હિદાયત (માર્ગદર્શન) :- 

-તેનો વિશાળ અર્થ ૭, ર૮૩, ર૮૪ 

-હિદાયત સત્યના અર્થમાં ૨૮૩, ર૮૪ 

- માનવીને સાચું માર્ગદર્શન ફક્ત અલ્લાહના ઊતારેલા 
શિક્ષણમાંથી જ મળી શકે છે ૭, ર૮૩, ૨૮૫ 

- અલ્લાહના માર્ગદર્શન વિના કોઈને સીધો રસ્તો મળી શકતો નથી 
૩૧, ૧૦૨, ૧૦૫ 

-અલ્લાહચાહે તેને માર્ગદર્શન આપે છે ૨૬૮ 

-માર્ગદર્શન આપવું અલ્લાહનું કામ છે ૫૪૦ 

- જે અલ્લાહ પાસેથી માર્ગદર્શન ન પામે તેને કોઈ માર્ગદર્શન આપી 
શક્તું નથી દ૪પ 

-અલ્લાહ કેવા લોકોને માર્ગદર્શન આપે છે ર૬૮ 

-તેકેવા લોકોને માર્ગદર્શન આપતો નથી ૫૪૦ 
-માર્ગદર્શનપામનારાં કોણ છે ૧૮૩ 

-આખેરતનો ઇનકાર કરનારા માર્ગદર્શન પામનારાં નથી ર૨૮૯ 
-માર્ગદર્શન મેળવવા માટેની અનિવાર્ય શરતો ર૪, ર૬૫ 

- માર્ગદર્શન મેળવવા માટે એક માત્ર રસ્તો ઈમાન તથા રસૂલનું 
અનુસરણછે ૮૬ 

-માર્ગદર્શન અપનાવનારપોતેપોતાનું ભલું કરે છે ૩૧૮, ૬૦૪ 
હવા (ઈચ્છા) :- 

- ઇચ્છા પાછળ ચાલવાના પરિણામો ૧૦૦, ૧૦૧ 

હૂંદ અ.સ.:- 

-તેમનો કિસ્સો ૪૪ થી ૪૭, ૩૪૫ થી ૩૪૯ 

- તેમનું શિક્ષણ ૪૪, ૪પ 

- હૂદની કોમ ૩૬૨ 


ઈ (યે)ય 

યતીમ (અનાથ) :- 

-અનાથોના હક્કો ૬૧૫ 

- તેમના હક્કો અને હિતોનું રક્ષણ ઇસ્લામી રાજ્યના ફરજોમાં 


સામેલછે ૧૫ 
યહ્યાઅ.સ.ઃ- 


- તેમના જમાનામાં યહૂદીઓની નૈતિક અને ધાર્મિક તેમજ રાજકીય 


સ્થિતિ ૬૦૧ 
- તેમનું માથું એક નૃત્યાંગનાની ફરમાઇશ ઉપર કાપી નાખવામાં 


આવ્યુ 
અલયસ્અઅ.સ.ઃ- 


- તેમનો સમયગાળો અને બનીઇસ્નાઈલની સુધારણા માટે પ્રયાસો 
૫૯૭ 

યાકૂબ અ.સ. :- 

-તેમના જન્મના ખુશખબર ૩૫૪ 

-ફિલિસ્તીનમાં તેમનું રહેઠાણ ૩૮૧ 

- તેમની ઉચ્ચ કક્ષાની બુદ્ધિશક્તિ ૩૮૫, ૩૮૯, ૪૧૭, ૪૧૮, 
૪૨૬ 

-તેમના ઉચ્ચ ગુણો ૩૮૯ 

-તેમનો અલ્લાહ ઉપર ભરોસો ૪૧૭, ૪૨૬ 

-તેઓ અલ્લાહે આપેલા જ્ઞાનને આધારે જ્ઞાની હતાં ૪૧૮ 
-તેમનુંધર્ય૪ર૬ 

-તેમનો અલ્લાહ સાથેનો સંબંધ ૪૨૭ 

-તેમની અસાધારણ શક્તિઓ ૪૨૮ 

- હઝરત યૂસુફ અ.સ.ના જુદાઈમાં તેમની હાલત ૪૨૬ 

-તેમની દૃષ્ટિનું પાછું આવવું ૪૨૯ 

-તેમને મિસ્ર લઈજવા ૪ર૯ 

-મિસ્નમાં પહેલાં પણ તેઓ અપરિચિત ન હતાં ૪૦૩ 

-તેમની ઉંમર અને મિસ્નમાં રોકાણનો સમય ૪૩૦ 

-તેમનો દીન ક્યો હતો ૪૦૧ 

યહૂદ (યહૂદી કોમ) :- 

- તેમનું નૈતિક અને ધાર્મિક પતન તથા તેના કારણો ૮૫, ૨૩૮, 
૫૬૮ 

-તેમની ગુમરાહીઓ ૧૮૯ 

-તેમના ઈમાનમાં શું ખરાબી હતી ૧૮૭, ૧૯૦ 

- તેમના નબીઓના ચારિત્ર્યો વિષે તેમના ખોટા ખ્યાલો ૩૮૫, 
૩૮૬, ૩૮૮, ૩૮૯, ૪૦૭, ૪૨૯ 

-તેમના નબીઓ ઉપર તેમના જૂઠ્ઠા આક્ષેપો ૫૧ , ૮૧ 

-તૌરાતની સાથે તેમનો વ્વવહારર૩૮, ૨૩૯, ૫૧૮ 

- તેમના દ્વારા સબ્તના હુકમનો ખુલ્લો ભંગ ૯૦ 

- તેમની કુટેવોના કારણે તેમની ઉપર શરીઅતના કાનૂનના બંધનો 
વધારી દેવામાં આવ્યાં ૫9૮ થી૫૮૧ 

- મદીનાના યહૂદીઓનું વર્તન ૧૫૨ (વધુ વિગતો માટે જુઓ 
“અહલેકિતાબ”, “બનીઇસ્ાઈલ”, “મુહમ્મદસ.અ.વ.”'') 
યૂસુફ અ.સ.ઃ- 

-યૂસુફ અ.સ.નો કિસ્સો ૩૭૮ થી ૪૩૪ 


-એ તારણો જે આ કિસ્સામાંથી નીકળે છે ૩૦૯ થી ૩૮૧,૪૧૩ 

- એ હેતુ જેના માટે આ કિસ્સો કુઅનિમાં વર્ણવવામાં આવ્યો છે 
૩૭૮ 

- યૂસુફ અ.સ.ના કિસ્સા તથા નબી સ.અ.વ.ની પરિસ્થિતિમાં 
સમાનતા ૩૭૯, ૩૮૬ 

- સૂરઃ યૂસુક નબી સ.અ.વ.ની રિસાલતનો એક સ્પષ્ટ પૂરાવો છે 
૪૩૪, ૪૩૫ 

- હઝરત યૂસુફ અ.સ.નો અહેવાલ ૩૮૧ થી ૩૮૩ 

- તેમના જમાનામાં મિસ્નમાં રાજવી કુટુંબ ૩૮૨ 

-તેમની સાથે ભાઈઓની ઇર્ષ્યા ૩૮૪, ૩૮૫ 

- તેમની નબુવ્વતની આગાહી ૩૮૫ 

-તેઓ તેમના પિતાના શા માટેવહાલા હતાં ૩૮૬ 

-ભાઈઓનું કાવતરૂં ૩૮૬ થી ૩૮૯ 

-યૂસુફના ભાઈઓની નૈતિક હાલત ૩૮૭થી ૩૮૯, ૪૨૩ 

- કુવામાં ફેંકી દેવાયાં ૩૮૮ 

- ગુલામ બનાવીને વેચવામાં આવ્યાં ૩૮૯, ૩૯૦ 
-કાફલાવાળાઓની અપ્રમાણિકતા ૩૮૯, ૩૯૦ 

-મિસ્નના અધિકારીને ત્યાં પહોંચે છે ૩૯૦, ૩૯૧ 

- “અઝીઝ” શબ્દનો અર્થ૩૯૦, ૪૨૪ 

-મિસ્નમાં પહોચ્યાં ત્યારે તેમની ઉમર ૩૯૧ 

- અલ્લાહે તેમને દુનિયાના મામલાઓથી પરિચિત કરાવવા માટે શું 
વ્યવસ્થા કરી ૩૯૧ 

- અલ્લાહતઆલાની તરફથી “હુકમ” અને “ઇલ્મ” ઇનાયત થવું 
૩૯૨ 

- એ ભૂલભરેલો ખ્યાલ કે હઝરત યૂસુક અ.સ.એ મિસ્નના 
અધિકારીને પોતાનો રબ કહ્યો ૩૯૨, ૩૯૩ 

- સુલૈખાની ખરાબ નિયત તથા તેમનું તેનાથી દૂર રહેવું ૩૯૨, 
૩૯૩ 

-એબુરહાન શું હતી જેણે તેમને ગુનાથી બચાવ્યાં ૩૯૩ 

-અલ્લાહ તરફથી તેમને નૈતિક તાલીમ ૩૯૩, ૩૯૪ 
-એસમયના મિગ્નની નૈતિક હાલત ૩૯૪, ૩૯૭, ૩૯૮ 

- સુલૈખાની ચાલાકી ૩૯૪ 

- એ ખ્યાલ ખોટો છે કે હઝરત યૂસુફ અ.સ.ની તરફેણમાં સાક્ષી 
આપનાર કોઈબાળક હતું ૩૯૪ 

- ઝુલેખાનું જૂઠ્ઠાણું કેવી રીતે ખુલ્યું ૩૯૫ 

-મિસ્નની મહિલાઓમાં ઝુલૈખાના પ્રેમની ચર્ચા૩૫૬ 

-મિસ્નની મહિલાઓનું યૂસુફના રૂપ ઉપર મોહિત થવું ૩૯૭ 

- હઝરત યૂસુફ અ.સ.ની નિર્દોષતા માટે ઝુલૈખાની પહેલી ગવાહી 
૩૯૭ 


-જેલની ધમકી દઈને તેમની પાસે કુકર્મની માગણી કરે છે ૩૯૭ 
-તેઓ ગુનો કરવાની સરખામણીમાં જેલનો સ્વીકાર કરે છે ૩૯૮ 
-ગુનાથી બચવા માટે ખુદા પાસે દુઆ માગે છે ૩૯૮ 

- તેમના ચારિત્ર્યની મજબૂતી , મનની ઓળખ અને અલ્લાહ તરફ 
પાછાફરવું ૩૯૮ 

-નિર્દોષ કેદ કરવામાં આવે છે ૩૯૯ 

-મિસ્નનોસલામતી ધારો ૩૯૯, ૪૦૦ 

- મિસરના સલામતી ધારામાં પણ કેદ માટે કોઈ મુદ્દત નક્કી ન હતી 
૪૦૦ 

- આ સલામતી ધારામાં “દેશહિત”ના નામે કયા કસૂરો માટે 
લોકોને પકડવામાં આવતા હતાં ૪૦૦ 

-મિસ્નમાં હઝરત યૂસુફ અ.સ.ની ખ્યાતિનો આરંભ ૩૯૯, ૪૦૦ 
-મિસ્નના ઉમરાવ વર્ગ ઉપર તેમનો નૈતિક વિજય ૩૯૯ 

-જેલમાં તેમની નૈતિકઅસર૪૦૦, ૪૦૬ 

-જેલનાબે કેદી તેમનું સ્વપ્રસંભળાવે છે ૪૦૦, ૪૦૨ 

-જેલમાં તૌહીદનું પ્રવચન ૪૦૧ , ૪૦૨ 

- હઝરત યૂસુફ અ.સ.એ પયગમ્બરીનું કામ કયારે શરૂ કર્યુ૪૦૨ 

- પહેલી વખત તેમની કૌટુંબિક હેસિયત ઉપરથી પડદો ઊઠાવે છે 
૪૦૨ 

-તેમના દીનના ફેલાવવાની રીતમાં રહેલી હિકમતો ૪૦૨, ૪૦૪ 
- જેલમાંથી મુક્તિનો ઉપાય, અને એ ખોટો ખ્યાલ કે તેમનો આ 
ઉપાયખુદાને ભૂલી જવાના પરિણામે હતો ૪૦૪ 

-જેલમાં તેમનું કામ ૪૦૪ 

- મિસ્નના રાજાનું સ્વપ્ર અને મિસરના ધાર્મિક આગેવાનો દ્વારા તેનું 
ફલાદેશ જણાવવામાં અશક્ત હોવું ૪૦૫ 

-હઝરતયૂસુફ અ.સ.ને ફલાદેશ પૂછવામાં આવે છે ૪૦૫ 
-ફલાદેશની સાથે દુષ્કાળથી બચવાનો ઉપાય પણ બતાવે છે ૪૦૬ 

- રાજાના દરબારમાં નિમંત્રણ ૪૦૭ 

- મુક્તિ પહેલાં એ મામલાની તપાસની માગણી કરે છે જેના માટે 
તેમને કેદ કરવામાં આવ્યાં હતાં ૪૦૭, ૪૦૮ 

-આપની સજ્જનતા ૪૦૮ 

- આપના નિર્દોષ હોવા માટે મિન્નની મહિલાઓની સંયુક્ત ગવાહી 
૪૦૯ 

-ઝુલૈખાએ પોતે પણ બીજી વખત ગવાહી આપી ૪૦૯ 

-આપના ટોચના પદે પહોંચવા માટેના સાચા કારણો ૪૦૯, ૪૧૧ 
-આપ અહંથી મુક્ત હતાં ૪૧૦ 

-રાજા સાથે મુલાકાત અને તેના તરફથી પદની પેશકશ ૪૧૧ 

- મિસરના રાજ્યના કુલમુખત્યાર બનાવવામાં આવ્યાં ૪૧૧, 
૪૧૨,૪૧૩ 


-આપના માટે “અઝીઝ”નો ઇલ્કાબ ૪ર૪, ૪૨૭ 

- એ દંતકથા ખોટી છે કે ઝુલૈખા સાથે આપના લગ્ન થયાં ૩૯૧, 
૪૨૪ 

- એ ખ્યાલ ખોટો છે કે આપે કુફ્રની વ્યવસ્થાને ચલાવવા માટે મિસર 
રાજ્યની નોકરી કરી હતી ૪૧૨, ૪૧૩ 

-એ લોકોનો ખ્યાલ ખોટો છે જે કુફ્રના કાયદાના પાલન માટે હઝરત 
યૂસુફ અ.સ.ના જીવનચરિત્રને દલીલ બનાવે છે ૪૨૧, ૪૨૩ 

-એ રિવાયત કે મિસ્નનો રાજા મુસલમાન થઈ ગયો હતો ૪૧૩ 

- હઝરત યૂસુફ અ.સ.ની સુંદરવ્યવસ્થા ૪૧૪ 

-યૂસુફ અ.સ.ના ભાઈઓનું પહેલું આગમન ૪૧૪ 

- હઝરત યૂસુફ અ.સ. તેમની પાસે તેમના ભાઈ બિનયમીનતે 
લાવવાની ફરમાઈશ કરેછે ૪૧૫ 

-બિનયમીન તેમના સગા ભાઈ હતાં ૩૮૬ 

- બિનયમીનના રક્ષણ માટે હઝરત યાકૂબ અ.સ.ના સાવચેતીના 
પગલાં ૪૧૭ 

- યૂસુક અ.સ.ના ભાઈઓનું બીજું આગમન, બિનયમીન સાથે 
આપની મુલાકાત અને તેમને રોકી લેવા માટે આપના ઉપાયો 
૪૧૮,૪૨૦ 

- અલ્લાહે હઝરત યૂસુફ અ.સ.ને મિસ્નના રાજાના કાયદા ઉપર 
અમલ કરવાથી કેવી રીતે બચાવ્યાં ૪૨૦, ૪૨૧ 


- હઝરત યૂસુફ અ.સ.ની સહિષ્ણુતા ૪૨૩ 
-બિનયમીનનું તેમના દ્વારા રોકી રાખવું ૪૨૪, ૪રપ 


-તેમનો તૌરિયા ૪રપ 

- હઝરત યૂસુફ અ.સ.ના ભાઈઓનું પાછા જવું અને હઝરત યાકૂબ 
અ.સ.ની હાલત ૪૨૬, ૪૨૭ 

- હઝરત યૂસુફ અ.સ.ના ભાઈઓનું ત્રીજું આગમન અને હઝરત 
યૂસુફનું તેમની સામે પોતાની જાતને જાહેર કરવી ૪૨૭, ૪૨૮ 
-ભાઈઓ ભૂલ કબૂલ કરે છે અને આપ તેમને માફ કરે છે ૪૨૮ 

- હઝરત યૂસુફ અ.સ.નો મો'જિઝો હઝરત યાકૂબ અ.સ.ની 
ખોવાયેલી દૃષ્ટિનું પાછું આવ્વું ૪૨૮, ૪૨૯ 

-બનીઇપસ્રાઈલ અને હઝરત યાકૂબ અ.સ.નું મિસ્ન પહોંચવું ૪૨૮, 
૪ર્૯ 

- હઝરત યૂસુફ અ.સ.નું માતાપિતા તથા ભાઈઓ સામે છેલ્લું 
પ્રવચન૪૩૧ થી૪૩૩ 

-એસ્વપ્રનુંફલાદેશ જે બાળપણમાં આપે જોયું હતું ૪૩૧ 

- માતાપિતાએ અને ભાઈઓએ આપને “સિજદો” કયા અર્થમાં 
કર્યોહતો ૪૩૧ 

-યૂસુફ અ.સ.ના ચારિત્ર્યની સમીક્ષા ૪૩૩, ૪૩૪ 

યૂનુસ અ.સ. ઃ:- 

-તેમનો અહેવાલ ૩૧૨ 

- તેમની કોમના ઈમાનને ખુદાની આફત સામે આવી ગયા પછી શા 
માટેસ્વીકારવામાં આવ્યો ૩૧૨ 

-બાઇબલનાપુસ્તક યૂનુસની હકીકત ૩૧૨ 

-યૂનુસની કોમની અંતિમ તબાહી ૩૧૩ 


